This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  generations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  legal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  present  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  have  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  ofthefiles  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  these  files  for 
personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrainfrom  automated  querying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  system:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  recognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  these  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  legal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  legal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  specific  use  of 
any  specific  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  com/ 


CM-. 


+  Z*  .  J7> 


fèarüart  ffiollrgr  Hiiirars 


FKOM  THE    BEfJUEST  OF 

THOMAS  WREN  WARD 

ThbA5LKIR    ÜP    HáRYAHD   CoLLEÛfi 

iSîo-jS*» 


^^^m 


Y    TEAETHODYDD. 


AM  Y  FLWYDDYN  1889. 


LLYFR    XLIV. 


TREFFYNNON:    P.    M.    EYANS    &    SON. 


MDCCCIiXXXIX. 


// 


Ûk 


y 


'/ 


*-<v*    'í   ' 


/ 


\n 


*-->-        i         -f 


V 


t  '2. 


GdUt-'f  £.3t» 


(     JAÎ'   3  1918 'j 

'1-1  iî^í    t/,><u( 

í 


x      * 

*1 


OYNNWYSIA  D. 


IONAWB. 

TU  DAli. 

Dyddlyfrau  Eben  Fardd.    III 5 

Uythyr  o  Fanaw  at  Gymdeithas  D.  ab  Owilym  yn  Bhydyohain :  Medi, 

1888.    Gan  y  Proffeswr  Bhys,  M.A 20 

Dammeg  y  Owymp.    Oan  M 29 

Yr  Eglwys  yn  Nghymru:  Pregethu  Oymraeg.    Gan  y  Paroh.  Oanon 

Howelí,  B.D 84 

Goronwy  Owain  yn  marw  yn  Amerig.    Oan  y  Paroh.  J.  Myrddin 

Thomas..        40 

Creigiau  Môn  ao  Aifon.    Gan  y  Paroh.  D.  Oharles  Evans  . .        . ,  48 

Y  Ddirprwyaeth  Frenhinol  at  Addysg.    Gan  y  Paroh.  Daniel  Row- 

lands,  M.A.      ..         55 

Caniadaeth  y  Cysegr.    Gan  Peter  Edwards 89 

Dadl  dros  Blant  Bwrdd-ysgolion,  gan  Yagrifenydd  Bwrdd  Ysgol.    Mrs. 

Yerney 74 

Duw  yn  profi  Abraham.    Gan  y  Paroh.  Owen  Hughes 77 

PenOarmel.    Gan  y  Paroh.  Bobert  Williams,  M.A 79 

Nodiadau  Llenyddol 84 


MÀWBTH. 

OeirÌAU.    Gan  y  Proffeswr  Treohmann,  B.A.,  Ph.D 93 

Y  Bro-Arlnniwr  Oymreig,  Biohard  Wilson.    Gan  Isaao  Foulkes          . .  105 

Lile  y  Bygythiol  yn  y  Weinidogaeth.    Gan  y  Paroh.  E.  J.  Evans        . .  114 

Dyddlyfrau  Eben  Fardd.    IY 127 

Cynnadledd  at  Bregethu  EíengylaidcL    Oan  y  Paroh.  John  Thomas, 

D.D 141 

Addysg.    OanDyíed 157 

Dammeg  y  Owymp.    Gan  M 160 

Y  Parohedig  Ẁillianr  Howells,    Gan  y  Paroh  William  Williams        ..  168 


Aohosion  AnianyddoL    Gan  y  Paroh.  Joseph  Boberts 181 

Y  Oynghorau  Sirol.    Gan  A.  0.  Humphreys  Owen,  M.A.          . .        . .  195 
Epistolau  Ioan  yr  ApostoL    Gan  y  Proffeswr  Ellis  Edwards,  M.A.      . .  206 

Y  Pasg yn  yr  Aipht.    Gan  y  Paroh.  W.  Glanffrwd  Thomas       ..        ..  214 
Yr  Epistol  at  y  Galaüaid.    Gan  y  Paroh.  Edward  Boberts,  D.D.        • .  219 

Y  diweddar  BaroheçUg  Joseph  Thomas.    Gan  y  Paroh.  Evan  Davies  . .  227 


IV  0YNNWY81AD. 

TU  DAL. 

Gwasanaeth  Crist.    Pregeth  Athrofäol,  gan  y  Pàroh.  A.  M.  Fairbara, 

D.D 252 

Mr.  John  Bright.    Gan  y  Paroh.  Daniel  Rowlands,  M.A 256 

Nodiadau  Llenyddol 268 

GOBPHEHAF. 

Philo.    Gan  y  Proffeswr  Hugh  Williams,  M.A 269 

LlyfrJob.    Gan  y  Parch.  H.  Oernyw  Williams 282 

Dyfiryn  Clwyd.    Gan  Henry  Isgaer  Lewis 291 

Dammeg  y  Cwymp.    Gan  y  Paroh.  W.  Morris  Lewis 297 

Crefydd  yr  Hen  Aiphtiaid.    Gan  y  Paroh.  Griffith  EIIìb,  M.A.  . .        t .  307 

YDyddHwyai    Gan  Barlwydon 324 

Aohosion  Terfynol.    Gan  y  Paroh.  Joseph  Roberta  . .        . .        . ,  325 

Prydain  Pawr  a'r  Fasnach  mewn  GwWhyroedd  Meddwol  ymhUth  Brod- 

orion  India  ao  Afirioa.    Gan  y  Paroh.  William  Hugh  Evans . ,        . .  339 

Nodiadau  Llenyddol ..        t.  351 

MEDI. 

John  Jones  o  Ramoth.    Gan  y  Paroh.  Evan  Roberts S6£  3$*î 

Hollt  Ddaearegol  yr  Arabah  ao  Akabah.    Gan  y  Paroh.  John  Jones, 

F.G.S 277 

Hen  Aralleiriad  o'r  Bedwaredd  Salm  ar  Bymtheg 283 

Cymeriad  yr  Iesu  a'i  Ddylanwad  ar  y  Byd.    Gan  y  Paroh.  R.  D.  Row- 

land 284 

Amaethyddiaeth.    Gan  John  Evans,  F.L.8 291 

Personoliaeth  yr  Ysbryd.    Gan  y  Parch.  Samuel  T.  Jones        . .         . .  296 

Mr.  J.  W  Priohard,  Plasybrain,  a  Mr.  Robert  Hughes,  Tyddyn  y  biawd  900 

Y  Parch.  Edward  Roberts,  Ceunant,  Aríon.    Gan  y  Paroh.  W.  Ryle 
Davies , 304 

Blodeuyn  mewn  Anialwoh.    Gan  y  Paroh.  O.  Parry-Owen        . .        . .  319 

Crybwyllion  Henafìaethol.    Gan  R.  Prys  Morris 320 

YSabboth.    Gan  Glaswyron 326 

AnfFyddlondeb  Athrawon.    Gan  y  Parch.  J.  Myvenydd  Morgan  . .  327 

Cau  y  Taíarnau  ar  y  Sabboth  a'r  Ddirprwyaeth  Frenhinol.    Gan  y 

Paroh.  Daniel  Rowlands,  M.A 333 

Nodiadau  Llenyddol 352 

TACHWEDD. 

ArolMarw.    Gan  y  Paroh.  W.  Williams 445 

Y  Tad  Damien.    Gan  Edmygydd 459 

Gorthrwm.    Gan  y  Parch.  D.  Adams,  B.A 469 

M  Y  Paroh.  R.  Thomas,  Beaumaris."    Gan  Llenor  476 

Oarnhuanawe.    Gan  y  Paroh.  John  Davies,  F.S.A.,  Pandy       . .         , .  478 

Angladd  Mab  y  Wraig  Weddw  o  Nain.    Gan  John  Bdwarda     . .         . .  496 

Sroith  ar  Esaiah.    Gan  y  Paroh.  Grimth  Owen 500 

Y  üwyrthiau.    Gan  y  Paroh.  W.  Jamas 506 

Nodiadau  Llenyddol 623 


RHIFTTN  CLXXVI. 


\ 


(    ja:.  3 


Y  TRAETHODYDI) 


) 


IONAWH,    1889. 


CYNNWYSIAD. 

Ta  dal. 
Dyddlyfran  Eben  Fardd.    III ...     .ì ö 

Llythyr   o    Fanaw  at  Gynideithas   D.  ab  Gwilyin  yn  Rhydychain 

Medi,  1888.     iian  y  Proffeswr  Rhys,  M.A 20 

Dammeg  y  Cwymp.    Gan  M 29 

Yr  Eglwys  yn  Nghymra:  Pregethn  Cyinraeg.     Gan  y  Parch  Canon 
Howell,  B.D 


Goronwy    Owain  yn  marw  yn  Auierig.    Gan  y  Parch.  J.  Myrddiîí 
Thomas 

Creigian  Môn  ac  Arfon.    Gan  y  Parcli.  D.  Charles  Eyans  ... 

Y  Ddirprwyaeth  Frenhinol  ar  Addysg.     (Jan  y  Pnrch.  Daniel  Row 
lands,  M.A 

CaM'odaeth  y  Cysegr.    Gan  Peter  Edwards 

Dadl   drob  Blant  Bwrdd-ysgolion,   gan   Ysgriferiydd    Bwrdd   Ysgol 
MR8.  Verne?       ...     .. 

Duw  yn  profi  AbraLam.     Gan  j  P*rch.  Owen  Hüghes, 
P*>n  Oorinal.    Qan  y  Paroh.  Robert  Williàmî»,  u.  \. 
Nodiadan  Llenyddol       


34 

40 

48 

55 
69 

74 
77 
79 

84 


CYHOEDDIR  Y  RHIFYN  NESAF  MAWRTH  i,  1880. 


TREFFYNNON: 
P.    M.    EVANS    ANI)    SON,    CYHOEDDAVYK 


¥    TRAETHODYDD. 


DYDDLYFBAU    EBEN    FABDD. 


iii. 

1888. 
Io».  1.  Braidd  yn  wael,  wedi  oael  our  tost  yn  fy  mhen  y  dydd  o'r  blaen. 
Gychwyn  i  Chwiíog  tua  9  o'r  glooh  y  boreu,  oyrhaedd  Llanarmon  12,  ymlaen  i 
Chwilog  erbyn  1.    Cael  John  Thomas  yn  ei  wely;  rhoddi  6e.  fel  anrheg  iddo 
oddiwrth  berson  arall  anadnabyddus,  gan  ddängos  nodyn  i  gadarnhau  hyny 

dd- 


mewn  llaw  ddyeithr.    J.  T.  yn  meddwl  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu  gan  Foned< 
igee!    Tna  hanner  awr  wedi  2,  galwodd  Dirweatwyr  Penooed  a  Ohapel  Helyç 
heibio,  a  ohyfarfu  J.  T.  a  minnau  a  Laura  Griffith  hwynt  yn  y  oapel ;  gweddlodd 
dau,  wedi  i  J.  T.  ddarllen  pennod  o'r  Bibl. 

Ion.  4.  Gan  fod  genyf  aohos  i  fyned  at  y  oerbyd,  gwelais  hen  gydysgolor,  Thos. 
Thomas,  Tanllan,  Tydweiliog.  Anerohodd  fi  yn  englyn  Riohard  Oharles,  a 
rhoddee  imile.  o  wh.  Yr  oedd  yn  dew,  ao  m  fuaswn  yn  ei  adwaen  oni  bae 
iddo  fy  aneroh  fel  uohod. 

Galwodd  Bobt.  Hughes  yr  hwn  oëdd  yma  yn  talu  ei  rent,  ao  yfodd  dé  gyda 
mi.  Pwysodd  arnaf  i  fyned  i'r  aociety  ar  unwaith,  heb  oedi  gydaç  esgusocuon 
gwag  a  mán  rwystrau,  y  rhai,  fe  allai,  na  ohawn  byth  wedi  eu  symud  yn  llwyr. 

Ion.  6.  Godi  4  y  boreu,  gwneyd  té  a  ohyohwyn  i  Gaernaifon  tua  6,  gyda  fy 
nhad  vn  nghyfraith.  Rhoddi  £20  yn  y  Bano,  derbyn  £2  gan  Mr.  O.  Jones. 
Oael  lîyfr  yn  anrheg  ar  Law  Fer  gan  Mr.  W.  Pritohard ;  ÿrynu  Etiquette  for 
Gêntiemen,  ls.,  gan  Potter. 

Ion.  7.  Sul.  Galwodd  Robt.  Hughes,  yr  hwn  oedd  yn  myned  i  bregethu  i 
Capel  ucha ;  aethum  gydag  ef . 

Ion.  8.    Deohreu  yr  ysgol  yn  fy  nhŷ  fy  hun.    Oer  iawn,  rhewog,  gwynt  mawr. 

lon.  11.  Adduned.  Yr  wyf  yn  ymrwymo  trwy  gymhorth  Duw  i  oohel  diod 
gref,  ao  na  fydd  i  mi  yn  y  dyf odol  wastraffu  mwy  o  arian  nag  a  ymddengys  yn 
angenrheidiol  ar  yr  unrhyw. 

íon.  13.    Sadwrn,  rhwnç  6  a  7,  galwodd  Mr.  Jones,  Tea  Deàler.    Telais  iddo 

*  yn  ei  gig  can 
wrth  y  drws. 
^  >f ,  fy  nhad  yn 

nghyfraith,  Mr.  Jonee,  a  minnau  i  lawr  yn  gysurus,  a  galwodd  Mr.  Jones  am 
3  ch.  o  g.  wedi  ei  gynheeu,  gyda  2  1.  o  r.  wedi  ei  gymysgu  â  phob  un,  diod  ddi- 
guro;  cymerasom  oll  braidd  ormod;  yr  oedd  Mr.  J.,  mae  yn  amlwg,  yn  fwy 
ymlaen  na'r  un  o  honom.  Nid  oeddwn  yn  hoffi  peidio  oymeryd  rhan  o  gared- 
ìgrwydd  Mr.  Jones  rhag  anfoddhau  fy  nheulu ;  yr  un  pryd  yr  oedd  yn  ddrwg 
genyf  ei  fod  yn  gwario  oymaint,  a'i  fod  yn  bradyohu  oymaint  o  effeithiau  y 
ddiod,  a'r  oeffyl  yn  y  gig  yr  holl  amser,  a  gwynt  y  noe  yn  rhewllyd  ao  uchel. 
Ni  fum  braidd  erioed  mewn  amgylohiadau  oyffelyb.  Ni  allaewn  yn  gyfleue 
wrthod  am  y  rheeymau  uchod,  a  rhai  eraill.  Os  oaf  fy  hun  mewn  amgyloh- 
iadau  cyfielyb  eto,  mi  a  ymdreohaf  yn  breifat  berawadio  h  nghyfaill  rhag  y  fath 
garediçrwydd  anmhriodol  a  ffol.  Ymadawsom  am  9  o'r  gloch,  wedi  mwynhau  y 
owmni  yn  fawr. 

1889.  A 


6  DTDDLYFRAU   EBEN    FaRDD. 

Ion.  14.  Yn  union  wedi  dycn%elyd  o'r  Capel  ueha  y  noswaith,  daeth  oenad 
o'r  Plas  i  ddyweyd  fod  Mr.  Éd.  Parry  o  Gaer  yno,  ac  yn  dymuno  fy  ngweled. 
Aethum,  a  gwelais  ef  gyda  dau  neu  dri  o  drafaelwyr,  a  Roberts,  yn  y  parlwr. 
Eisteddais  1  lawr,  a  rhoddes  Mr.  P.  i  ni  1.  o  g.  a  gl.  o  r.  Dywedai  fod  fy 
<4  Hanes  Clynnog  "  i  ymddangos  yn  rhif.  Chwef.  o'r  Gwladgarwr,  ao  esboniai  nad 
oedd  wedi  sylwi  arno  o'r  blaen  am  ei  fod  yn  amryfus  wedi  ei  anghofio,  &c. 
Addewais  gyfansoddi  Englynion  i'r  Frenhines,  &c.  Dywedai  na  fyddai  byth  yn 
myned  trwodd  heb  alw.  Nid  wyf  yn  meddwl  y  gallaf  ff  urfio  unrhyw  farn  gywir 
am  Mr.  P.    Nid  yw  yn  hawdd  ei  adnabod. 

Ion.  17.  Galwodd  y  Paroh.  Mr.  Williams,  Llandwrog,  yma.  Aethum  gydag  ef 
yn  ei  gia  i'r  Sportsman,  a  ohynnorthais  ef  i  gyfieithu  rhyw  Reolau  i'r  Gymraeg ; 
addewais  fynéd  i  Landwrog  ddydd  Sadwrn  ì  gyfieithu  llythyr  y  Frenhines  iddo. 
Rhoddodd  i  mi  hanner  80vereiçn. 

Ion.  24  Anfon  fy  Chweoh  Hir  a  Thoddaid  i'r  Frenhines  i  Mr.  Ed.  Parry,  Caer, 
talu  y  postage,  9c.  Yr  oedd  orydd  o  Landwiog  gyda  mf  yn  y  Plas  ar  y  pryd,  yr 
hwn  a  hrydyddodd  i  Mr.  Williams  yn  mhapyr  Bangor.  Rhoddodd  i  mi  2|  p.  o  g. 
Darllenais  fy  Nhoddeidiau  i  Miss  Powell,  un  ddyeithr,  Mr.  R.  G.  Roberts,  ao 
yntau.    Fy  ffueenw  oedd  "  París  ab  Pr^m." 

Ion.  28.  Sul.  Adref  2  o'r  glooh  fy  hun.  Oael  pleser  mawr  mewn  astadio 
egwyddorion  rhyddid  Cristionogol  fel  y  maent  wedi  eu  gosod  i  lawr  yn  y  bed- 
waredd  bennod  ar  ddeg  o  lythyr  St.  Paul  at  y  Rhufeiniaid. 

Ion.  29.  Ar  gais  dyeithrddyn  yn  y  New  Inn,  oyfanspddi  pedwar  o  Eng)ynjon 
i'r  Áthraw,  cyhoeddiad  newydd  sydd  yn  dyfod  allah  yn  Llanidloes,  gan  H. 
Gwalchmai.  Ar  ginio,  galwodd  Robt.  Jones  o  Lanllymi  ac  ymunoda  â  mi; 
Cael  ymddyddan  dymunol  iawn  ag  ef  am  tuag  awr.  Danfon  Sermon  Cosô  i 
Robt.  Hughes,  Uwohlaw'rifynnon,  ao  ynddo  5  o  Englynion  yn  taflu  awgrym  sut 
i'w  ddefnyddio. 

Ion.  81.  Neithiwyr  oymerais  yn  y  Vic.  2^  p,  o  g.  a  J  p.  yn  y  Plas.  Gwnaeth 
yr  olaf  fi  yn  sâl  iawn.  Rhaid  i  mi  ei  ochel  byth  eto.  Byddai  gormodedd  feì 
yma  eto  yn  Uyfrdra  hollol  ao  yn  ynfydrwydd  i'r  eithaf.  Paham  cael  diwrnod 
oyfan  o  ddybryd  ofid  ao  anhwylder,  er  mwyn  dwy  awr  o  fwynhad?  Mae  ji 
arferiad  yn  waradwyddus  a  ffol.  Ffei  o  honoft  Galwodd  y  parch.  W.  Wü- 
liams,  Caernarfon  (Caledfryn),  ar  ei  ffordd  i  Maesneuadd,  gyda  Mr.  Ambroae, 
l'orthmadog,  wrth  yr  hwn  y  dywedodd  pwy  oeddwn.  Edryíhai  Williams  wljdi 
newid  yn  fawr  yn  ei  wyneb,  yn  deneu  a  Uwyd,  gyda*i  lygaid  treìglol  wedi 
Uonyddu  llawer.  Dangosais  iddo  yr  Englynion  a  roddais  yn  portfolio  Bobt 
Hughes,  y  rhai  yr  ymddangosai  yn  fwynhau  yn  fawr  iawn. 

Cnwef.  1.  Myned  i  gyfarfod  yr  AÜmibynwyr  yn  Maesneuadd*  Siaradai  y 
gweinidogion  y  naill  ar  olv  llall  yn  y  boreu,  ar  y  drwg  o  oedi  gyda  ohrefydd^  aç 
ofírymid  gweofdi  bob  yn  ail  am  fendith.  Gwahoddwrd  fi  i'r  Morfa,  Ue  y  cinÌAw- 
ais  gyda  G.  Caledfryn,  Emrys,  ac  eraill.  Siarad  ychydig  as  ol  ciniaw  am  fartfd- 
oniaeth,  a  chytuno  i  ddilyn  i  fyny  ddyrnod  a  roisai  Caledfryn  i'r  cJerfeirdd  a'j 
orachfeirdd  ftg  ergydion  eraill  gan  Emrys  a  minnau.  Dychwelyd  i  Maesneuada 
yn  nchwmni  y  beirdd,  ysgwyd  llaw  gyàa  rhai  o'r  gweinidogipn  eraüli  a  hen  gyd- 
nabod  o  Gapel  Helyg  a  manau  eraíu.  Am  2  pregethodd  Caledfryn  ao  Emrm 
Pan  yn  dychwelyd  adref  attaliwyd  fi  gan  Robt.  Hughes,  gan  yr  hwn  yr  oectd 
barddoniaeth  i'w  ddangos  i  mi.  Galwodd  y  Pareh,  E.  Williams,  Frondeg,  a 
Morris  Grimth,  mab  M.  Hughes;  darllenais  fy  marddoniaeth  a  siaredai^  ar 
wahanol  bethau. 

Chwef.  8.  Cael  rhifynau  Ionawr  a  Ohwefror  o'r  Owladgarwr^  yn  yi  olaf  o  ba 
raí  ymddengys  fy  "  Hanes  Clynnog." 

Chwef .  4.  Anfoddhaodd  fy  mam  ^rn  nghyfraith  fi  yn  fawr  trwy  wrthod  rhoddj 
gwrandawiad  teg  i  fy  Ella  pan  yn  amddiSyn  ei  hun  yn  erbyn  cyhuddiad  plentyn- 
aidd  ei  chares  gelwyddog. 

Chwef.  5.    Galwodd  ewythr  i  mi,  sydd  weinidog  y  Bedyddwyr  yn  Môn. 

Mawrth  3.  Derbyn  y  rhif .  am  y  mis  hwn  o'r  Owladgarwr,  lle  yr  ymddengyB 
fy  Nboddeidiau  i'r  Frenhines,  çyda  chyfansoddiadau  eraill  ar  yr  un  mesur  a*r 
un  teBtun.  Gwelaf  oddiwrth  ddyfarniad  y  beirniaid  mai  "  Telynor  o  St.  Helena" 
a  "  Paris  ab  Priam  "  (myfi)  oedd  y  goreu  o'r  saith,  ond  yn  gyfartal  â'u  gilydd,  a 
phenderfynwyd  dyblu  y  wobr  er  rhoddi  un  i  bob  un  o  honom.  Yr  ydwyí  eto  yn 
ystyried  yr  eiddof  fi  yn  rhagori  ar  "  Telynor  "  mewn  amryw  yBtyriaethau,  ao  yr 
ydwyf  yn  protestio  yn  erbyn  dyfarniad  y  beirniaid  f el  yn  wyrarawjs,  %ç  yn  br&JU 


« 


DYDDLTFBÀÜ    EB&K   FARDD.  7 

T©ba  anghymhwyBder  i'w  awydd.    Nid  wyf  yn  hresennol  yn  bwriadu  gwneyd  f y 
bun  yn  adnabyddns. 

Mawrsh  6.  Robt.  Griffith  yn  tori  fy  nillad.  Dywed  fod  44  Uath  o  Büot  Oloih 
eol  yn  angenrheidiol  i  wneya  ooat.  Yn  y  boreu  aethum  i'r  Sportsman,  eefais 
1  p.  o  g.  yno,  yn  y  Plas  $  p.  o  g.,  ao  yn  y  Yío.  Ìp.og,  Mae  hyn  yn  dra  an- 
weddus.  Nid  wyf  byth  yn  ei  gymeradwyo.  îr  wyf  yn  gwybod  nad  ydyw  ya 
iawn.    Pahamy  byddwn  yfathlyfrgi? 

Mawrth  6.    Arwyddnodi  ymrwymiad  Dirwestol,  i  derfynn  yn  nnig  nan  fydd 

papy?  ar  faa  nn  yr  yagrifenwyd  ef,  naill  ai  wedi  colU  neu  gael  ei  diinỳstrio. 

r  wyf  yn  gweddio  ar  i  Dduw  fy  nal  i  fyny,  a  fy  ngwneyd  yn  ymwrthodwr  ewyU- 
jsgar  a  boddlawn  o  egwyddor,  yn  gystal  ag  o  argyhoeddiad  o  eff  eitmau  daiesus 
Bjny  ar  fy  mherBon  a  fy  amgyiehiadau.  Gymerodd  fy  ngwraig  hefyd  ymrwym- 
iad  ammodoL    Yn  awr  yr  wyf  yn  Ddirwestwr. 

Mawrth  8.    Gweled  na  etyb  Dirwest  dirgel,  am  hyny  dinystriais  fv  mhapyr. 

Mawrth  9.  Deohreu  gwneyd  oasgliad  rheolaidd  o  fy  marddoniaeth,  yr  hwn  a 
fwriadwrf  yn  nnig  i  gynnwys  fy  narnau  goreu,  gan  gau  allan  lawer  nad  ydynt 
jn  werth  en  eadw. 

Mawrth  16.  Geiwodd  Bobt  Hughes,  Uwohlaw'rfirnnon.  Dywedai  ei  fod  yn 
yttyried  fy  Nhoddeidian  i  yn  oreu.  Hysbysai  fod  fy  enw  yn  oael  ei  ddefn- 
yddio  gan  P.  A.  Mòn  yn  ei  lyfr  yn  erbyn  Dirwest.  Os  yn  wir,  y  mae  dyfyniad 
P.  A.  Môn  yn  Uadradaidd ;  ni  f u  dim  ymddyddan  rhyngof  fi  ag  ef  oyn  nao  wedi 
ub tprydnawn  yn  y  Plas  tna  ohweoh neu  naw  mlynedd yn  oL 

Mawrth  17.  Myned  i  Bantyoryohddwr,  ger  Llanllyfni,  gyda  Bibl  P.  WU- 
hams  i  fy  ehwaer.  Wedi  dyohwelyd  o  Lanllyfni,  aethum  i  Gapel  uoha  i  wrando 
j  Parch.  Jonn  Phillips  o  Dreffynnon  yn  pregethu.  Ei  destun  oedd  Malaehi 
m.  16.  Sylwedd  ei  bregeth  oedd,  1.  Pod  ofn  Duw  yn  oael  ei  ffurfio  wrth  edrych 
ar  ei  fawredd  Ef  a'n  byohandra  ni ;  ei  sanoteiddrwydd  pur  Ef  a*i  rasineb 
at  beohod,  a'n  natnr  lygrechg  a  pheehadurus  ni ;  ynghyd  ag  adnabyddiaeth 
o*i  enw  fel  Jehofah,  y  Duw  trugarog  a  graslawn,  Ac.  2.  Fod  meddwl  am  ei 
enw  Ef ,  yn  feddwl  am  ryfeddodau  ei  fod  a'i  briodoliaethau :  ar  un  o'r  rhai  olaf 
hyn,  sef  ei  hoütoesennoldeb,  fe  draethodd  mewn  dull  ardderehog  a  ohoeth,  gan 
syrwi  ar  anferth  nifer  y  eyrff  planedawl  yn  nosbarth  yr  haul,  Uioeogrwydd  y  ser 
ssrydibg,  &c.,  ao  yn  nmriogaethau  anfesurol  y  gwagle  mawr  nad  oedd  yr  nn 
Deeyn  ymhellaeh  nag  un  araü  oddiwrth  bresennoldeb  Duw.  Dan  y  pen  hwn 
hefyd  dangowai  fod  meddwl  am  enw  Duw  yn  feddwl  am  ddyfodiad  y  Messlah  i 
gadw  dyn,  <ko.  8.  Fod  y  rhai  sydd  yn  oíni  yr  Arglwydd  ao  yn  meddwl  am  ei 
enw  Ef ,  yn  hoff  o  gymdeithas  eu  güydd.  4.  Fod  Duw  yn  oymeryd  sylw  neüldnol 
o*r  fath  rai,  a*u  bod  bob  amser  yn  wrthddryohau  ei  ffafr  a'i  gariad.  * 

Yr  wyf  yn  ystyried  y  gwr  yma  yn  bregethwr  da  iawn, — llais  gwyoh,  ystum  priodol» 
eghnder  a  threfn  yn  ei  fater,  a  ohariad  gostyngedig  a  gwresog  at  eá  Feistr  Dwyfol, 
*on  yn  gwneyd  ei  bregeth  yn  llawn  o  d&n  ysbrydofa  ohynhesrwydd  nefol. 

Mawrth  10.  Heddyw  yn  y  piydnawn  Betsy  yn  fy  ngwahodd  i  gymeryd  ganddi 
jn  Ueohwraidâ  2g.  o  wh. ;  teimlo  yn  dra  rhyf edd  am  weddUl  y  dydd. 

Mawrth  SS.  Morris  Griflîth  yn  dyweyd  wrthyf  iddo  glywed  fod  y  Psor  Lato 
Áudüor  yn  bygwth  fy  nghrogi  neu  fy  saethu  am  nodi  aUan  ei  gamgymeriad  gyda 
ehyfrif  B.  G. 

Mawrth  24.  Tua  banner  dydd  galwodd  Bobt.  Hughes  wrth  fyned  at  ei  gy- 
beeddiad  i'r  Bhyd-ddu ;  oymheUai  fi  yn  fawr  i  ymuno  â  rhyw  eglwys.  Aethum 
i  Chwilog.  Wrth  ddychwelyd  o  OhwUog  i  Langybi  yr  oedd  yn  bwrw  eira,  y 
potheUaa  mwyaf  a  welaài  erioed. 

Ple  ganwyd  y  pm  gwynion  ? 
gofynaie  i  mi  fy  hun :  ao  wedyn, 

Oan  oenedl  yn  oenedln 
Miüwnan  gant  o'r  plant  pln  I 

Mawrth  81.  Derbyn  Yorhe'a  Royal  Tribes  of  Wales,  gwobr  y  Choladgarwr  em 
fy  Nhoddeidiau  i'r  Frenhines. 

EbtUl  7.  Oyehwyn  i  Gaemarfon  am  12,  Ue  y  oyrhaeddais  mewn  2|  o  oriaou 
Aethnm  ar  fy  nnion  i'r  Banc,  Ue  y  derbyniaie  26s.  8o.  o  log;  gadewais  £1,  a 
rhoddais  £9  ati;  y  swm  sydd  genyf  yno  yn  awr  ydyw  £80.  Bhodâais  i  Mr. 
Ptitohacd  y  Uyfrwerthydd  swm  o  ohemaeth  i'r  Owladgarwr  i'w  anfon  yn  ei  banel 
iGaariMr.rid.Parry. 

A    2 


Ô  DYDDLYFRAU    EBEN    FARDD. 

Ebrill  9.  Ourwyd  fl  i  fyny  tua  hanner  awr  wedi  pedwar  yn  y  bore,  gan  over- 
Beers  Llanllyfni,  i  wneyd  eu  oyfrifon,  yr  hyn  a  gymerodd  i  mi  5  awr.  Yn  y 
prydnawn  galwodd  Gwilym  Galedfryn  yn  yr  ysgol;  ymddyddan  ág  ef  hyd  y 
fynwent,  edryeh  ar  fedd  Robert  Roberts,  yn  yr  olwg  ar  ba  un  yr  ymddangosai 
Caledfryn  wedi  suddo  mewn  dwysfyfyrdod,  ao  yn  teimlo  vn  fawr.  Adroddodd 
beth  o'i  farddoniaeth,  fel  y  gwnes  i  yr  eiddof  finnau ;  gwahoddais  ef  i'r  tỳ  i  dé, 
cyn  dyohwelyd  efo'r  maü,  ft'r  hyn  y  oydsyniodd.  Heddyw  symudais  yr  ysgol  yn 
oí  i  Eglwys  y  Bedd  wedi  ei  hadgyweino. 

Ebnll  16.  Llun  y  Pasg.  Oorymdaith  Ddirwestol,  yn  llawer  Uai  mewn  rhif  a 
pharchnsrwydd  er  y  oynnuUiad  o'r  blaen. 

Ebrill  20.  Lled  isel,  ao  weithian  mewn  trallod  gan  deimladau  digalon 
ynghyloh  orefydd  a  fy  sefyllfa  ddyfodol.  Yr  ydwyf  wedi  bod  yn  gweddlo  ar 
Dduw  hwyr  a  bore,  ao  ar  adegau  eraill,  dros  y  naw  mlynedd  diweddaf ,  am  iddo 
faddeu  fy  aneirif  droseddau,  peohodau  mawrion  fy  ieuenotyd,  a  rhoddi  i  mi  ffydd 
yn  Nghrist,  sanoteiddio  fy  enaid,  a  ohyfaddasu  fy  meddyliau  i  gymundeb  ft  Duw ; 
rhoddi  i  mi  dueddiadau  newyddion,  natur  newydd,  a  ry  nghuddio  a  diogelu  fy 
mywyd  tragywyddol  gyda  Christ  yn  Nuw.  Er  hyny,  ni  dderbyniais  unrhyw 
ddylanwadau  sanotaidd  o  nemawr  nerth,  ao  yr  wyf  yn  teimlo  fy  nhueddiadau  i 
beohu  mor  gryflon  ag  erioed.  Mae  fy  Nghreawdwr  mawr  yn  rhoddiâ  mi  yn  ei 
Ragluniaeth  bob  dydd  brofion  amlwg  o'i  ofal  am  danaf  ao  am  fy  nheulu,  ao  yr 
wyf  yn  oydnabod  ei  ddaioni  graslawn  a  thrugarog  gyda  dirfawr  syndod  a  diolch- 
garwoh.  Ond,  O  Dduw !  ai  yn  y  byd  yma  yn  unig  y  byddaf  gymharol  ddedwydd, 
ao  yn  oael  dyweyd  wrthyf  mewn  tragywyddol  drueni,  i  mi  dderbyn  fy  ngwynfyd 
yn  fy  mywyd  1  O  Arglwydd,  er  mwyn  Iesu,  trugarhft  a  thosturia  wrthyf ;  arwain 
fi  yn  dy  ffordd,  a  gosod  fy  enaid  dan  weithrediadau  aohubol  dy  Ddwyfol  Ysbryd. 
Goisod  dy  ddelw  sanotaidd  arnaf  fi  a'm  teulu,  a  defnyddia  ni  i'th  ogoniant  ein 
holl  ddyddiau,  er  mwyn  Iesu.    Amen. 

Mai  18.  Yn  bur  feddylgar ;  galw  i'm  oof  brif  ddygwyddiadau  deohreu  fy  oes, 
da  a  drwg,  yn  enwedig  y  pethau  a  ddygwyddasant  ar  neu  o  amgyloh  y  dydd 
oofiadwy  hwn. 

Mai  16.  Ffair  Pwllheli,  llawer  iawn  yn  myned,  myfi  gartref.  Ah,  hen  Bwll- 
helli  1  fy  nghyrohfa  gynt  t    Yr  wyt  yn  awr  wedi  dy  adael  genyf ,  fe  allai  am  byth. 

Mai  26.  Ar  ol  y  gwasanaeth  prydnawnol,  daeth  Mr.  Hughes  i  fy  nhŷ  yn  bur 
ddigllawn,  gan  orchymyn  i  mi  beidio  byth  a  rhoddi  agoriad  Eglwys  y  Bedd  i  bobl 

Sr  Ysgol  Sul,  gan  fod  rhai  o  honynt,  yn  anfwriadol,  wedi  ei  ddigio  trwy  ganu 
ymnau  ar  amser  gosper  ar  y  ffordd  wrth  y  Tycerig,  fel  ag  i  gael  eu  olywed  yn 
yr  Eglwys.  Dywedai  rhai  eu  bod  yn  oanu  wrth  ddrws  Ëglwys  y  Bedd,  ond  yr 
oeoa  fy  ngwraig  wedi  eu  gweled  a'u  olywed  yn  oanu  ar  y  ffordd  pan  glywid  hwy 
3rn  yr  Eglwys. 

Mai  21.  Galwodd  Mr.  Hughes  draohefn  pan  oeddwn  i  allan,  ao  mewn  tymher 
ddrwff  iawn  dywedai  wrth  fy  ngwraig  mewn  dull  edliwgar  fod  y  canu  wrth  ddrwi 
Capel  Beuno.  Gwadai  fy  nçwraig,  a  pharai  yntau  iddi  dewi  t  Ufuddhaodd 
hithau,  ffan  ddyweyd  mai  yr  hyn  a  ddywedai  hi  oedd  wirionedd.  Ni  allaf  oddef 
y  sarhad  yma,  ao  ni  dderbyniaf  Mr.  Hughes  mwy  i'm  tŷ  a'm  oyfeillgarwoh  heb 
esgusawd. 

Mai  23.    Gweled  fy  Englynion  i'r  Athraw  wedi  eu  hargraffu  yn  rhif.  Mai. 

Mai  81.  Para  yn  bur  isel.  Galwodd  y  Paroh.  Mr.  Williams,  Frondeg,  i 
fy  ngweled  yn  yr  ysgol,  a  Mr.  Hughes  a  boneddwr  ieuano  gydag  ef .  Ar  ol  té, 
daeth  Miss  Marrow  a  i  newyddiadur  i  mi  i'w  weled,  a  dywedai  ei  bod  yn  gweled 
bai  arnaf  am  nad  ydwyf  yn  dysgu  y  nlant  yn  yr  ysgol  i  siarad  Saesoneg.  Mae 
hyn  yn  nesaf  i  anmhosibl  mewn  ysgol  bentrefol  wledig,  lle  nad  ydyw  y  plant  yn 
dilyn  hanner  eu  hamser,  a  phan  wedi  myned  allan  o'r  ysgol,  na  chlywant  byth 
sill  o  Saesoneg  yn  un  man.  Clwb  yn  New  Inn,  talu  ls.  Ar  fy  nyohweliad  daeth 
Betsy  anwyl  ft  ch.  o  b.  oyn  ymadael  i  ymweled  ft'i  ffryndiau.  Yn  union  wedi  fy 
ymddyddan  ft  Miss  Marrow,  teimlais  boen  Uym  yn  asgwm  fy  mrest,  ni  wn  beth 
yw  yr  aohos  o  hono. 

Meh.  1.  Y  boen  yn  fy  mrest  yn  para.  Pur  isel.  Gwrando  John  Williams, 
Lleoheiddior,  yn  pregethu.    Gorphen  fy  oh.  o  b.    Betsy  yn  oymeryd  ei  ohenad. 

Meh.  26.  Galwodd  Betty  fy  ohwaer;  rhoddais  iddi  tua  hanner  wns  o  dô;  y 
wraig  yn  fy  nhrin  yn  arw  am  wneyd. 

Meh.  80.  Myned  i  Bodyohain  i  g*rio  aUan  ewyUys  fy  ewythr.  Cymeryd  tè, 
a  ohael  2s.  am  fy  mhoen.    Ar  fy  ffordd  yno  ymosododd  fy  nghlefyd  daU  arnaf ; 


DYDDLYFRAÜ    BBBN    FARDD.  9 

wedi  dyohwelyd  cymerais  1  p.  o  g.  poeth,  i  wella.  Derbyn  rhií.  Gorphenaf  o'r 
Owiadgarwr  gyda  îy  "  Eifionydd  "  wedi  ei  gyhoeddi  ynddo. 

Gor.  3.  Yr  28ain  o'r  mis  diweddaí  yr  oedd  ooroniad  y  Frenhines.  Mewn 
anrnydedd  i'r  amgylohiad  gwnaethum  4  pennill  i'w  oanu  gan  y  Dirwest- 
wyr  ar  dôn  benodol,  y  rhai  a  ganwyd  yn  y  ddau  gapel,  ao  yn  ystod  yr  orym- 
daith.  Hefyd,  gydag  eraill,  gwnaethum  Faner  a  goeodais  hi  ar  ben  tŵr  yr 
Eglwya,  a  pherais  ganu  y  clyohau,  &o.,  gan  wisgo  y  fedal  a  roddwyd  i  mi  gan  ei 
Mawrhydi. 

Gor.  9.  Diwrnod  gosod  degwm ;  oiniawa  yn  y  Plas ;  wedi  oinio,  talodd  Mr. 
Jones  i  mi  £2  am  fy  ohwarter  gyda'r  ysgol.  Gofynais  iddo  sut  yr  oedd  yn  hoffi  y 
beddargraffiadau?  Dywedodd  ei  fod  wedi  eu  dangos  i  feirniad,  un  Mr.  Thomas, 
Druggiat ;  rhoddent  i'r  beirniad  hwn  lawer  o  ddigrifwoh ;  gair  Mr.  Jones  oedd  ei 
fod  yn  gwneyd  gwawd  o  honynt.  Purion.  Mi  wnaf  fi  wawd  o  hono  ef  ynte. 
Teimlo  yn  anghysurus  ar  ol  oiniaw,  oael  fy  mhoeni  gan  gur  yn  fy  mhen.  Ni 
yfaifl  nemawr,  md  oeddwn  yn  teimlo  oddiwrth  hyny,  oddeithr  yn  wir  f od  y  our 
hwnw  yn  fy  mhen  yn  düyn. 

Gor.  10.    O  tua  Gor.  9fed  hyd  Gor.  19eg,  yr  oedd  Miss  Mary  Jane  Hughes, 


penniUion  Cymraeg  a  Saesoneg  i  wahoddei  thad  i  Glynnog  ar  ymweliad, 
yn  ystod  ei  harosiad  hi  yma ;  oydsyniais,  a  ohyfansoddais  4  penniU  Saesoneg  a 
6  pennül  Gymraeg,  y  rhai  a  ymddangosent  yn  ei  boddhau  yn  fawr.  Rhoddodd  i 
ngeneth  EUen  ribbon-marh  i  ddangos  ei  gwers  yn  yr  ysgol,  gyda  y  geiriau 
**  Watoh  and  Pray "  arno  mewn  gwnladwaith  tra  destlus  o'i  heiddo  ei  hun. 
Wrth  ymadael,  rhoddodd  i  mi  benniUion  Saesoneg  wedi  eu  oyfansoddi  ganddi 
ei  hun,  ao  yn  ei  Uawysgrif  ei  hun,  ar  Buth  ao  Orpah  a  Naomi  yn  dyohwelyd  o 
Moab  i  wlad  Judah.  Âm  y  ganiad  fer  pa,  mi  ddywedwn  ei  bod  wedi  ei 
hysçrifenu  yn  brydferth;  mae  yr  amgylohiadau  wedi  eu  trefnu  yn  naturiol  a'u 
gweithio  i  fyny  gyda  destlusrwydd  barddonol ;  mae  yn  dyner,  yn  darawiadol,  ao 
yn  Uawn  o  addysg.  Fe  allai  nad  y w  y  mydr  wedi  ei  gadw  gyda  y  manylder  oaeth 
a  nodweddai  waith  Pope.  Erohid  fi  yn  neülduol  i  beidio  eu  dangos  i  neb,  ao 
addewais  feUy.  Mae  Miss  Hughes  tuag  20  oed,  yn  hynod  o  lân  ao  anwyl, 
yn  rhydd,  oaredig  ao  isel,  ac  ymddangosai  i  mi  yn  dra  ohrefyddol. 

Gor.  18.  Myned  i  Cochyblig  i  dô.  Ar  ol  tê  myned  gyda  Dr.  Pughe  ar  wibdaith 
î  Graig  y  Dinas,  yr  hen  wersyUfa  Rufeinig  ger  Lleuar;  Ue  tra  rhamantus ;  yr 
afon  fawr  Llyfni  yn  rhedeg  hyd  y  Ueohwedd  gyda  rhuad  murmurol,  yn  oael  ei 
adseinio  o'r  ooed  cyfagos  ar  y  tu  araU  i'r  afon,  yr  hwn  sydd  yn  oodi  yn  %th 
yn  agoe  i  60  troedfedd  ar  gyfartaledd  uwohlaw  ei  dyfroedd  trystfawr.  Mae  yr 
hen  gaer  jn  awr  wedi  ei  throi  yn  gae  ýdl  Wrth  gerdded  hyd  yr  arglawdd 
ailanol,  teimlwn  rhyw  iasau  Uesmeiriol,  wrth  ystyried  fy  mod  ar  y  pryd  yn 
troedio  y  fan  Ue,  yn  y  dyddiau  gynt,  y  bu  Uawer  oanwriad  gwrol  yn  gwylio ;  y 
oruff  Ue  y  bu  yr  Eryr  Rbufeinig  yn  ohware  yn  yr  awel ;  yr  uohelfa  Ue  y  bu  y 
oadlywydd  Rhufeinig,  fe  allai  Agrioola,  neu  rywun  o  gyffelyb  fedr  milwraidd,  yn 
gorwedd  yn  ei  babeU  ymysg  ei  gadbeniaid  dewríon ;  yn  oynllunio  darostyngiad  y 
Yendotia  anhydrin ;  a  Ue  o  dan  y  dywarohen  unig  y  gorwedd  llawer  gwron  o 
eiddo  y  Caisariaid  yn  yr  ystén,  yr  urn  henafol  a  ohuddiedig,  gyda'i  drysor  ger- 
llaw,  heb  bytb  gael  ei  foíestu  gan  gwerylon  oenedloedd,  gan  wrthryfel  deiliaid, 
na  ohan  ddymohweliad  olynol  ymherodraethau  nerthol  ond  dirywiedig.  fel  yr 
eiddo  ef  ei  hunt  Yfasom  botelaid  o  borter  er  anrhydedd  i'r  gwroniaid  ym- 
adawedig,  ao  yna  ymadawsom. 

Gor.  19.  Galwodd  y  Paroh.  Mr.  Riohards  o  Gaerwys,  a  oheisiai  genyf  gyfan- 
aoddi  rhai  emynau  i'w  cyhoeddi  er  oyfieusdra  i  bregethwyr  ao  eraill  mewn  addoliad 
cyhoeddus.  Oyfansoddais  emyn  feohan  o  4  penniU  ar  destun  a  enwasai  efe ; 
gyrais  hi  gyda  Nelw  i'r  floerdŷ,  a  dywedid  wrthi  ei  fod  yn  oael  ei  foddhau 
ynddi  yn  fawr. 

Gor.  21.  Sadwrn.  Myned  i  Langybi — fy  anwyl  Langybi !— oyohwyn  o 
Glynnog  tuag  un  y  prydnawn ;  oael  2£  p.  o  g.  yn  y  Sportsman,  a  ì  p.  o  g.  yn 
Pentrebaoh.  Pobf  Glasfryn  fawr  yn  oyweirio  gwair.  Geneth  fach  Penoae* 
newydd  wedi  Uoegi  i  farwolaeth.  Wrth  yr  Ysgoldŷ,  sefais  am  beth  amser  i  edrych 
ax  yr  hen  addoldŷ,  Ue  gynt  yr  ymunais  â  society  y  Methodistiaid,  ac  y  parheais 
yn  aelod  am  12  mlynedd.    Mor  aelog  oedd  fy  mam  dlawd  yn  y  Ue  ymaf    Dilyn 


10  DTDDLTTBAU   B0£lf   FABDD. 

j  cyÍMÍüdjda  c&etyààcl  yma  oedd  hyfrydwoh  ei  meddwl  eriatfonoffoi ;  £el  ▼ 
ffwleddai  yma  ar  ddwyfol  gysuron  ffydd  a  ohrefydd  1  Yr  oedd^sel  a  flyddlonàem 
qr  nhad  hmfyd  at  aohos  y  oapel  yn  ddiflino — agorai  y  drws,  goleuai  y  oanwyllau, 
trmfnai  y  meinciam,  adgyweiriai  y  fíordd  a  phont  Hendregaer,  a  gomlai  am 
gefiylau  y  pregethwyr ;  yn  wir  yr  ydoedd  yn  dra  dedwydd  yn  gwneyd  yr  holl  fftn 
twyddau  cysylltiedig  â'r  addoldŷ;  ond  nid  ydoedd  mor  dduwiol  a  defosiynoi  a  fy 
mam,  er  fy  mod  yn  oredu  fod  ganddo  yntau  hefyd  ffydd  fechan  o*r  iawn  ryw. 
Ond  fy  mam  druanl  Yr  oedd  hi  vn  santes  ar  y  ddaear,  yn  wirioneddol  ao 
ymarferol  grefyddol;  yn  ddirgel  fel  ym  gyhoedd,  yr  oedd  yn  byw  ar  bethau 
mBhrydol ;  ae  yr  ydwyf  yn  oredu  yn  sior  fod  ei  henaid,  pan  ydwyf  yn  ysffrifanu 
byn,  yn  mynwes  Abraham,  yn  gweled  ei  Gwaredwr,  ae  yn  bythol  ganu  anthem  ei 
mwL 

Gor.  36\  Wrth  ddyfod  fr  tý  o'r  ysgol  pwy  a  welwn  yn  eistedd  ar  gadair  ond 
yr  ìeithydd  hynod,  Dic  Aberdaron,  yn  prysur  gnoi  torth  ffeiniog,  yr  hon  fcrwy  beth 
anhawsder  a  yatwffiai  i'w  enau,  yr  hwn  oedd  bron  yn  guddieüg  gan  anierth  lwyn 
o  flew,  ei  farf  wedi  gordyfu  yn  y  dull  Iuddewig.  Deohreuasom  siarad  am 
Ootnelhifl  Âgrippa,  brenin  y  oonsurwyr.  Yr  oedd  ei  weithiau  gan  Dio  yn 
Lladin,  gyda'u  oyfrinion  oabalietaidd ;  ymddangosai  fel  yn  credu  yn  yr  athron- 
iaetb  gèTae  yn  meddwl  yn  fawr  o  A^rippa.  Dywedai  fod  John  Oalvin  wedi 
Hwyddo  i  loegi  8ervetua,  ond  f od  ei  holl  ystrywiau  yn  erbyn  Oor.  Agrippa  wedi 
proA  yn  ofer,  gan  fod  y  swynwr  mawr,  fel  y  sylwai  yn  ysmala,  yn  anghlwyfadwy 
9  herwydd  ei  fedr  yn  y  Blich  Art.  Ymddangpeai  yn  elvn  mawr  i  John  0alvinv  a 
dywedai  fod  ei  enw,  o'i  gyfieithu  i'r  Galdaeg,  yn  arwyddo  Sion  y  Cún ;  oddiwrth 
mym  tynai  gyffelybiaeth  Sol  ao  iiel,  fod  0alvin  yn  gi,  oedd  yn  oyfarth  ac  yn  brathu^ 
ac  mewn  un  amgylohiad  yn  rhostío  yr  yagyfarnog  yn  fyw,  gan  olygu  Senretus ; 
jt  oedd  hvn  yn  ddigrifwoh  mawr  ganddo,  a  ohwarddai  yn  gaìonog ;  ao  yn  nghanol 
mob  ystori  dychwelai  yn  fynyoh  at  Sion  y  Cẁn,  yr  hyn  a  ebyohai  yn  wawdlyd,  ae 

r»  ohwarddai  yn  uchel.  Dywedai  ei  fod  wedi  vmddiried  ei  Eiriadur  Hebraeg  i 
A.  Môn,  i  gael  tanvsçrif wyr  eJbo.  Yr  ydoedd  yn  myned  i'r  Gaerwen  i  weled 
Dewi  Wyn.  Dywedaia  £od  Dewi  mewn  ystad  ddrwg  o  ran  ei  feddwl,  yn  oodi,  fel 
yt  el^wswn^  oddiar  iselder  a  aohosid  gan  ammheuon  orefyddoL  Atebodd  yn 
mnion,  "  Fe  allai  ei  fod  wedi  ei  frathu  gan  ryw  gi  o  eiddo  8ion  y  Cén  I"  Ar  y 
oyfaa  yr  wyf  vn  ystyried  Dic  yn  un  o'r  dynion  flolai  y  bum  erìoed  yn  siarad  â 
hwy— yn  mhob  peth  ond  iaith;  yn  hyn  y  mae  wedi  gwneyd  anferth  gynnydd,  a 
■con  yn  gwbl  trŵy  ei  ddyfalbarhad  a  i  aûu  naturiol  ei  hun ;  ond  mewn  gwybod- 
aeth  gyflredinol,  byddai  yn  fwy  priodol  ei  restru  gyda  gwirioniaid  na  ohyda 
dynion  o  synwyr  oytfredin.  Y  mae  yn  isel,  ffol,  garw,  anwybodus,  a  hyd  yn  nod 
yH  tBBnwynllyd  ao  ystyfnig. 

Galwodd  y  Paroh.  Wm.  Boberts,  Hendrebaoh,  ao  eisteddodd  i  ymddyddan  am 
awr  a  hanner.  Yr  wyf  yn  ei  hofil  yn  fawr  iawn.  Y  mae  mor  bwyilog,  sior,  a 
difyrus,  a  chyda  hyny  yn  ŵr  ffwir  grefyddol,  a  rhydd  oddiwrth  ddaUbleidiaeth. 
Saia  pur  anghywir  ydyw,  mor  belled  ag  y  mae  gramadeg  a  pharabliad  yn  myned» 
ond  mewn  ystyriaethau  eraill  y  mae  yn  deall  yr  iaith  yn  drwyadl.  Dy wedai  y 
medrai  yohydig  Hebraeg,  fod  ei  fab  yn  ysgolhaig  Hebreig  oyflawn,  ao  y  gallat 
ysgrifenu  Hebraeg,  yr  hyn  ni  allai  Dic  Aberdarqn,  er  fod  Dio  ymhob  ystyr  arall 
yr  Hebröwr  goreu  yn  Nghréd,  fel  y  oly wsai  Mr.  Fry,  y  diweddar  Iuddew  dyohwel- 
edig  enwog,  yn  sylwi. 

Awst  13.    Galwodd  y  Meddyg  Pughe,  a  phasiwyd  genym  benderfyniadaa 

Eladgarol  ynghylch  ymroddi  yn  fwy  dyfal  ì  ddiwyllio  yr  iaith  Gymraeg  a 
rddoniaeth  Gymreig.  Yn  y  prydnawn  aethum  i'r  Sportsman ;  oefais  2}  p.  o  g. 
yno,  a  dychwelais  cyn  9  o'r  glooh.  Y  diwrnod  teg  oyntaf  a  gawsom  er  ys  îlawer 
o  amser. 

Awst  17.  Gorphen  13  o  Englynion  ar  Aroh  Noah  i'w  hanfon  i  Eiateddfod 
Abergafenni. 

Awst  24.  Danfon  trwy  y  ppst  i  Mr.  Ed.  Parry,  Oaer,  20  o  Englynion,  y  rhai  y 
oeisiasai  ffenyf  eu  hysgrifenu  iddo  ar  gyf er  Cylohwyl  agosftol  Abergaf enni ;  sef  8 
ar  agoriad  yr  Eisteddfod,  6  i'r  Llywydd,  Syr  Charles  Morgan,  a  6  ar  Goroniad  y 
Frenhine8  Yiotoria. 

Awst  26.  Yn  Nghapel  Gyrngooh  dy wedodd  y  Paroh.  John  Jones,  Llanllyfni, 
o'r  pulpud,  fod  Olynnog  yn  ddiarhebol  f el  y  Ue  meddwaf  yn  y  wlad,  ao  y  gjjẃdtá 
am  dano  felly  ymhell  ao  yn  agos  t  I  hyn  ni  allaf  fl  ond  dyweyd  nad  wyf  fi  yn 
$wybod  am  twy  na  deg  o  bersonau  trwy  yr  holl  hlwyf  sydd  yn  aohlysSarol  yn 


meddwt,  *ò  7  m&è  ỳòbloÿaeth  y  èlwyf  yn  agos  i  2000.  Tr  ydwyf  á  wedi  bod  yn 
byw  yn  ylle  yma  am  un  mlynedd  ar  ddeg,  ao  y  mae  yr  hyn  a  didy  wedwyf  yn  bnr 
gywir.    Beth  a  ddywedwn  am  haeriadan  direswm  o'r  íath  yma  o  bulpudau  ? 

Awst  29.  à6  mlynedd  i  heddyw  y  bedyddiwyd  fi.  Bedyddiwyd  ô  yn  Eglwyir 
Llangybi  gan  y  Parch.  M.  Roberts,  Hendỳ,  y  Heotor.  Mwyahan  y  oyflyohwyr 
yn  fawr.  Y  faíh  anferth  gwmwl  a  orohuddiai  y  wybren  ogleddol  1  V  fath  belen- 
an  prydferth  a  wreiohionent  yn  mynwes  tragy  wyddol  eangder  1  £e  allai  fod  y 
ewmwl  diderfyn  yma  yn  oael  ei  farohog  gan  nliynau  o  ysbrydion,  a  gallai  fod  y 
gem  dysglaer  yna  o  fyd,  yn  oael  ei  bobíogi  çan  fodan  rhesymol  a  deaîlol  mor  wa- 
hanol  i  ni  ag  ydym  ni  i'r  angelion ;  fe  allai  hefyd  y  bydd  i  fÿ  enaid  i,  wedi  ei 
nrddhau  o'i  gell  ddaearol,  esgyn  i'r  rhanbarth  unigol  yna,  aô  adeinio  ei  ehedfa, 
rhwng  miloedd  o  fydoedd  mawrion,  i'r  byd  hwnw  a  ordeiniwyd  yn  gartref  iddo 
g&n  Ben  Arglwydd  Naturl  Y  fath  fodaoh  àHddym  ydym.  Nid  yw  y  goreu  o 
honom  ond  pryryn,  ymlusgiad  isel,  o'i  gymharu  ág  eangder  y  greadigaeth  ao  am- 
rywiaeth  y  bythgyfnôwidiol  fydysawd.  Mae  ein  iefyllm  dayfodol  bron  yn  gwbl 
dywell  i  ni :  •'  nid  amlygwyd  beth  a  fyddwn." 

Awst  30.  Myned  i  lan  y  mor  i  gael  papyr  gan  Cad.  W.  Thomas.  Gan  na  wel- 
wn  neb  ar  y  bwrdd,  tynais  y  owoh  i'r  lan  ao  aethum  ar  fwrdd  y  llong,  ao  i'r 
eaban,  ystafell  gul,  ao  yn  ddigon  oyfyng  i  fygu  un,  gyda  hammocJes  yn  fwy 
fel  eüch  na  gwelyau.  Prynu  6  guire  am  4}e.  yr  un,  cyfanwerth,  ond  rhoddais  i 
Thomas  l^o.  ar  y  fargen,  a  rhwyfwyd  fi  gan  longwr  i'r  lan.  Aethum  draehefn 
^da'r  ddwy  eûeth  fach  at  lan  y  môr,  ao  aethom  gyda'r  Cadben  i'r  owoh. 
Deehreuodd  Oatherine  faoh  le'ain  yn  y  owch  wrth  fynedat  y  lK>ng. 

Medi  3.  Derbyn  llythyr  oddiwrth  Mr.  Edw.  Parry,  Caerk  yn  cydnabod  derbyn- 
i»d  yr  Änglynion,  ao  yn  derbyn  fy  nghyjmyg  i'w  öymeryd  fel  yr  eiddo  ei  hun  yn 
ýt  ÉÌBteddfod,  ac  yn  addaw  fy  nghynnryohioli  innau  yno  os  bydd  eisieu.  Gor- 
pheh  lèdgèr  Mr.  Pughe,  myned  A  ni  i  Coohybig  çyda  Mr.  Pughe.  Mrs.  Pughe 
yn  sylwi  fy  mod  yn  myned  yn  dew  iawn,  wedi  ennfll  llawer  ô  bwysi  o  gnawd  er 
pan  yno  ddiwdddaf  t  Dychwelyd,  wedi  eael  glasiad  o  win,  gan  ddwyn  gyda  mi 
YorWs  Tribes,  yr  hwn  a  fenthyoiais  yr  un  diwrnod  i  Mîsé  MarroW. 

Medi  Ö.  TJfi  mlynedd  ar  daeg  i  heddyw  y  daethum  i  fyw  a  ohadw  ysgol  yn 
Nghlynnog.  Yr  wyf  yn  awr  yn  dra  gwahanol  i'r  hyn  oeddwn  y  pryd  hyny.  Y 
ÿryd  hyny  yn  unig  yn  y  byd,  yn  wyllt,  ao  i  fesur  yn  anfuoheddol ;  yn  awr  yr  wyf 
mewn  Uawnder,  a  ohenyf  deulu,  a  ohryn  eiddo;  a  díolch  i  Dduw,  yr  wyf  yn 
gofala  am  fy  mywoliaeth  ao  yn  byw  yn  sobr  a  pharehus. 

Prydnawn  bèddyw  aethum  i  weled  Dewi  Wyn  i'r  Gaerwen.  Deohreuais  fy 
siwrnai  yn  Uwyn  Ne',  heibio  Brys^ni,  hyd  ffordd  y  mynydd  heibio  Hengwm, 
Monachdy,  a  Brynengan ;  wrth  Dyddyn  Ruffydd,  preswylfod  y  diweddar  Robert 
Dafydd,  hen  bregethwr  Methodist,*  deohreuais  ymollwng  i  hir  fyfyrdod  am  ddydd- 
au  sydd  wedi  hen  fyned  heibio.  Bu  fy  mam,  gwraig  wir  dduwiol,  yn  gweini  yn 
hir  yn  y  lle  yma,  ao  yn  wir  yn  y  rhan  f wyaf  o'r  ffermdai  o  amgyloh  Brynengan : 
gwelais  y  bŵthyn  Ue  y  ganwyd  hi,  a'r  fferm  Coedoaedu,  a  choflais  lawer  siwraaí 
yr  áethwn  gyda  hi  i  addoli  yn  Nghapel  Brynengan,  yr  addoldÿ  a  garai  f wyaf . 
CoAais  y  mìl  o  hanesynau  a  ddywedai  am  dani  ei  hun  a'i  chyf eillion  a'i  chyd- 
nabod  yn  yr  ardal,  yr  oU  yn  dal  mwy  neu  lai  o  gysyUtiad  &'i  hanes  grefyddol  a'i 
defodynau.  Y  fatn  gyfnewidiadau  mawrion  a  wnaeth  traigl  yohydig  flynydd- 
oedd!  Yr  wyf  yn  oofio  yn  dda  y  teuluoedd  duwiol  a  ohrefyddol  a  drigent  yn  ao  o 
amgylch  Bryüengan:  Wm.  Jones,  alias  Jesus ;  Pedr  Fardd,  ei  fab;  Margaret  öi 
ferch,  a'r  wraig  o'r  un  enw ;  Gaynor ;  Morris  a  Richard  Morris  ;  Richard  Jones, 
Ooedeaedu ;  t  Riehard  Williams ;  Robert  Dafydd ;  John  Dafydd,  Cefnpenooed ; 
gyda  Uawer  eraiU,  y  rhai  ydynt  oìì  wedi  myned  i'w  hir  gartref,  neu  wedi 
iymnd  ymheU  0  lanerohau  eu  mebyd.  Edryohwn  ar  y  Ue  fel  wedi  ei  suo  i  ddys- 
tawrwyud  wrth  lem  amnaid  Angel  Marwolaeth  1    Brysiais  i  lawr  hyd  hen  lwybr 

*  Am  danoet  y  oanodd  Bben?  — 

Nodedig  ei  ddawn  nid  ydoôdd,— er  hyny 
Rhanai  fara  'r  nefoedd, 
O'i  law  anr  i  laweroedd ; 
OÖeryn  Dnw  a'i  flrynd  oedd. 

f  Wedl  hyny  y  Pareh.  Riohard  Jonet,  y  Wern. 


12  DYDDLYFBAÜ   BBBM   FABDD. 

adtabyddns  at  ffordd  newydd  Maughan ;  ni  welawn  y  flfordd  hono  o*r  blaen ;  ym- 
ddangosai  i  mi  fèl  swynyddiaeth ;  nid  oedd  iddi  na  jrwryoh  na  mur,  ond  vn  nnig 
ffos  ddofn  wedi  ei  chloddio  o  bob  oohr,  a  ohoed  wedi  eu  planu,*  v  rhai  erbyn  hyn 
ydynt  wedi  tyfu  yn  brydferth,  yn  ffurflo  avenus  o'r  fath  fwyaf  hyfryd,  yn  peri 
1  mi  feddwl  wrth  ei  oherdded  fy  mod  yn  nghanol  golygfeydd  oyfoethog  a  tneg 
Llanystumdwy.  Yr  oedd  y  lle  yma  gynt  yn  dóUffrwyth,  oer,  a  noeth ;  ond  yn 
awr,  vn  nnig  trwy  blanu  ychydig  goea  mewn  ffordd  ddeheuig,  fe  geir  yma  am 
gryn  bellder  ffordd  hynod  o  ddymunol. 

Oroesais  ffos  y  ffordd  hyd  bont  bren,  a  ohyrhaeddais  annedd  y  Bardd;  curais 
wrth  y  drws,  yr  hwn  yn  y  fan  a  agorwyd  gan  D.  Wyn  ei  hun.  Ysgwyd  dwylaw, 
a  Dewi,  druan,  yn  fy  edmygu  yn  fawrl  Dywedai  fy  mod  yn  edrych  mor  dda, 
mor  iaoh,  mor  daclus,  ao  mor  bobpeth  ag  oedd  yn  brydferth,  fel  y  petrnaai  pa  nn 
ai  ni  ddylasai  fy  nghyfaroh  f el  gŵr  boneddig  t  Dywedais  na  wnai  y  fath  seremoni 
ond  tarfn  ein  cymdeithas  ao  oeri  ein  oyfeillgarwch.  Deohreuodd  yn  v  fan 
ddesgrifio  ei  ddvoddefiadau  a'i  draUodion,  a  ohydag  iaith  mor  gref  ag  a  fuaaai 
bron  yn  desgrino  arteithiau  Uffern,  y  rhai  yn  wir  yr  ymddangosai  ei  fod  vn  credu 
en  bod  mewn  rhan  yn  oael  eu  harosod  arno  yn  y  byd  hwn  gan  hollalíaog  law 
Dnw  ydoedd  wedi  digiot  Dywedai  fod  ei  ewynau  yn  llawn  o  agerdd  neu  bowdr, 
bron  yn  rhwygo  ei  gorff ,  ao  er  ei  wendid,  y  gallai  gynnyrchu  gallu  ydoedd  yn  dra 
rhyfeddol  a  dyeithr,  ao  fel  prawf  o  hyny  deohreuodd  fy  nswthio  i  â'i  holl  nerth; 
gŵrthsefais  ei  ymoéodiad  ar  y  deohreu  heb  ymaflyd  ynddo,  ond  pan  welai  nad 
oeddwn  yn  ei  wrthwynebu  â'm  holl  nerth,  gofynodd  i  mi  ymaflyd  ynddo  wrth 
frest  ei  gôt,  ao  yntau  vn  ymaflyd  yr  un  modd  ynof  flnnau,  bron  yn  null 
•"maelyd  oodwm  breichia',"  yna  vmosododd  arnaf  â'i  holl  nerth,  a  minnan  yn 
gwrthwynebu  i  gryn  fesur,  ond  nid  oymaint  ag  a  allwn,  gan  adael  iddo  ef  fyned 
yn  dreoh  yn  ol  ei  ffansi.  Nid  ydoedd  o  gwbl  yn  gryfaoh  na  rhyw  ddyn  araÙ  o'i 
bwysau,  ao  nid  oedd  ei  ddyohymyg  am  ei  nerth  ond  oamgymeriad  pur.  Yna 
gwnaeth  i  mi  ddal  fy  llaw  yn  erbyn  ei  ben,  yna  pwysai  oohr  dde  ei  ben  â'i  holl 
nerth  yn  erbyn  fy  llaw,  ao  ymddangosai  fel  yn  synu  at  anferth  bwys  ei  ben,  a 
dywedai  ei  fod  weithiau  bron  a  rhwygo  y  gobenydd  gan  ei  enfawr  bwys  t  Dy- 
wedai  fòd  ei  arteithiau  neu  ei  boenau  yn  annyoddefol;  ni  allai  gael  un  gair  arall 
i'w  desgriflo.    Ni  theimlai  gariad  at  Dduw,  na  Iesu  Grist.    Nid  oedd  yn  edifar- 


hau  am  ei  beohodau,  y  rhai  er  hyny  a  dybiai  oeddent  yn  f wy  ysgeler  nag  eiddo 
neb  dynion  eraill.  Nid  oedd  yn  gobeithio  am  ddim,  hyd  yn  nod  am  faddeuant ; 
yr  oedd  pob  oysur  wedi  ei  dvwallc  allan  o  hono,  fel  dwfr  allan  o  lestr  wedi  troi  ei 


wyneb  f  waered.  Gwaeddai  allan  yn  fynych,  O  Dduwl  O'r  Arglwydd  mawrt 
Duw  anwylt  a'r  oyfryw  ebyohiadau.  Nid  oedd  yn  esmwyth  am  eiliad.  Oeisiai 
weddlo,  ond  teimlai  fod  Duw  yn  ddigllawn  wrtho,  ao  ni  alìai  gael  dim  hyder  na 
gobaith  o'i  flaen.  Pan  ar  ei  ben  ei  hun  yn  ei  weíy,  tybiai,  meddai,  y  gaÚai  gael 
oysur  o  gymundeb  dirgel  â  Duw,  ond  y  pryd  hyny  nid  oedd  ond  ysbrydion  drw^ 
yn  oymdeithasu  ag  ef.  Yr  oedd  teimladau  tyner  natur  oli  wedi  myned ;  m 
fyddai  iddo,  meddai  ef,  gydymdeimlo  o  gwbl  pe  gwelsai  fi  yn  oael  fy  hollti  yn 
ádau  ft  chleddyf,  er  yr ymdreohai  i'r  eithaf  i  fy  amddiffyn.  Wrth  ddesgriflo  ei  ing- 
oedd,  dywedai  eu  bod  fel  pe  buasai  geffylau  yn  gwrthdynu  yn  erbyn  eu  gilydd  er 
ei  rwygo  yn  ddarnau ;  fod  ei  arteitmau  yn  ddigon  i  ladd  deugain  o  ddynion ;  fod 
Duw  yn  ei  ddal  i  fyny  i'w  arteithio  i  ryw  ddoeth  ddyben.  Nid  oedd  yn  dysgwyl 
ymwared  o'i  ddyoddefaint.  Yr  ydoedd  yn  bur  garedig  wrthyf  fl,  arohai  dê  i  mi, 
a  phwysai  arnaf  aros  dros  y  Sul  yno.  Daeth  i'm  hebrwng  oan  belled  a  Chefn- 
penooed.  Sylwais  mor  ddedwydd  y  gallasai  fod  yn  mynwes  y  planigfeydd 
gwyohion  hyny,  pe  gallai  ymryddhau  oddiwrth  ei  iselder  meddwl.  Ei  ateb  oedd, 
Pe  buasai  y  Úe  yn  Ardd  Eden,  ao  Adda  ao  Efa  yn  cerdded  fraioh  yn  mraioh 
ymhlith  y  ooed,  nad  allai  efe  deimlo  yn  ddedwydd.  Ysgwydasom  law  ao  ymad- 
awsom.  Daethum  adref  heibio  i  Langybi,  a  dygais  "  Hanes  yr  Eglwys  "  gyda  mi 
i'w  rwymo  i  Robert  Thomas,  yr  hwn  a  ádywedai  fod  llyfrgell  at  wasanaeth  y 
bobl  ieuaino  yn  y  Ue  yn  oael  ei  sefydlu  yno.  Yr  haf  hwn  rhoddwyd  busnes  y 
owrw  i  fyny  yn  y  Ue  gan  Bobert  Thomas,  wedi  iddo  gael  ei  gadw  yn  y  tŷ  am  yn 
agosiffanrif. 

Medi  9.  Sabboth.  Yn  Nghapel  Brynaera,  yn  gwrando  Daniel  Evana  yn 
precethu. 

Medi  11.  Oodi  tatws  am  y  tro  oyntaf  eleni  yn  Nhyddyn  hen.  Ar  fy  nychwel- 
iad  yr  oedd  Dr.  Pughe,  Mrs.  Pughe,  a  Mr.  Hugh  Jones,  oyfreithiwr,  Caernarfon, 

•  "  Maughan  am  goed,  minnan  am  gân."— D&wi  Wyn, 


DTDDLYFBAU    EBBH   PARDD.  18 

jn  ty  nyagwyl ;  yr  oedd  ar  Mr.  H.  Jones  eisieu  oopi  o'r  "Rhestr  o  bersonau  a 
WTthwyneDÌd,"  yr  hon  a  roddais  iddo.  Aethum  gyda'r  trì  ar  eu  oaia  i'r  Sporbs- 
nuan,  ìle  jt  arosasom  hyd  yn  agos  i  11  o'r  gloch;  oawsom  ohwart  o  gwrw 
a  photelaid  o  win  rhyngom. 

Medi  12.  Galwodd  Dr.  Pughe  i  ffarwelio  oyn  symud  i  ymaefydlu  yn  Abermaw. 
Oalwodd  Miss  Marrow  oyn  ymadael  o  Glynnog. 

Medi  14.  Derbyn  llythyr  oddiwrth  Mr.  Ed.  Parry,  o  Gaer,  yn  dyweyd  am 
farwolaeth  sydyn  ei  fam,  o'r  hon  yr  ydoedd  yn  dra  hoff,  ao  yn  gofyn  i  mi  wneyd 
ychjdig  Englynion  ar  yr  amgylohiad. 

Medi  17.  Anfon  ymaith  fy  Englynion,  deg  mewn  nifer,  yn  galaru  am  farwol* 
aeth  mam  Mr.  Parry,  o  Gaer.  Gwelais  ya  y  llythyrdỳ  yr  un  pryd  gyfieithiad 
Oeiliog  o'r  "ChrÌBtmas  Hymn." 

MecU'  22.  Yn  Nghaernarfon  yn  talu  nifer  o  filiau,  ao  yn  prynu  nwyddau  gan  R. 
Grirnth  a  P.  Ellis.  Gwneyd  i'r  olaf  gydnabod  am  gaso  gwae  y  dywedai  ei  fod 
wedi  ei  gydnabod  o'r  blaen  ynol  ei  Day  Booh,  ond  darfui  fy  nghyfrif  i  a'i  filiau  ei 
hun  ei  argyhoeddi  o'i  gamgymeriad.  Siaredais  ft'r  Paroh.  Thomas  Thomas,  yr 
hwn  a  ddywedai  ei  fod  gyda  ohyfaill  y  noswaith  o'r  blaen,  yn  gresynu  na  f uasai 
Cymni  yn  gwneyd  mwy  i  mi  t  Gael  fy  nghyfran  arferol  gan  W.,  3g.  Oyrhaedd 
adref  4  15  yn  bur  wlyb;  deohreuodd  fwrw  wrth  Bontlyfni,  pan  oeddwn  wedi  galw 
am  arian  oedd  yn  ddyledus.  Oael  pethau  at  rwymo  heddyw  gan  Potter.  Mr. 
Barnsby  yn  sylwi  fod  Olynnog  yn  lle  tra  dyddorol,  ao  yn  oyfeirio  at  fy  neagrifiad 
o'r  lleoedd  yn  y  Gwladgarwr.  Gofidio  nad  oedd  yn  deall  Cymraeg.  Prynu 
Chambers*s  Èd.  Joumal  am  7o.,  a  newyddiadur  am  4o. 

Medi  24 — 96.  Tynn  llun  fy  ngwraig  a'm  dwy  eneth  yn  rhodio  law  yn  Uaw.  Mae 

arlnnio  yn  tynu  fy  sylw  yn  fawr  y  dyddiau  hyn ;  y  mae  yn  gelfyddyd  dra  swynol 

Medi  28.    Ysgrìfenu  oopi  o  assessment  treth  tlodion  Llanllyf ni  i  Mr.  Hughes, 

Gellibaoh,  4s.    Oael  ohwart  o  g.  heddyw  ar  wahanol  adegau.    Cly  wed  y  Paroh. 

W.  Morris,  Sir  Benfro,  y  nos.    Mesur  muriau  tŷ  Mr.  Hughes,  y  grisiau,  <feo. 

Hyd.  2.  Galwodd  Mr.  Bees,  yr  Herald,  Caernarfon,  a  Mr.  Hughes,  gynt  o 
Yaynol  Hoose,  yn  yr  un  Ue,  yn  Èglwys  y  Bedd,  y  oyntaf  yn  dwyn  i  mi  anrheg 
o'r  «•  Gwyneddion "  oddiwrth  Mr.  Ed.  Parry,  Oaer,  gyda  nodyn  yn  ei  ddilyn. 
Cerdded  o  amgylch  y  beddau  gyda'r  boneddigion,  ao  anfon  baohgen  am  y  cloch- 
ydd  i  ddangoe  yr  E^lwya  iddynt. 

Hyd.  4.  Anfon  1  Mr.  Parry,  o  Gaer,  fy  nioloh  am  ei  anrheg,  gyda  dau  Hir  a 
Thoddaid  i  Mr.  Price,  Orughywel,  ao  un  i  Oomte  de  Ville,  yr  hwn  a  anfona 
Brenin  Pfraino  i  Eisteddfod  Abergayenni  i  gynnryohioli  ein  brodyr  yn  Llydaw. 
Yr  Bisteddfod  i'w  ohynnal  y  lOfed  a'r  lleg. 

Galwodd  Mr.  Worthington,  Mr.  Jones,  Llanllyfni,  a  Mr.  Hughes  yn  fy  nhŷ,  y 
cyntaí  yn  dymuno  gweled  engraifít  o  fv  marddoniaeth  Seisonig.  I  ddangos 
tj  yagriíau,  aethum  i'r  Ysgol  lle  yr  ydwyí  yn  eu  oadw,  gyda.  y  boneddigion. 
Oanmolai  y  oyntaf  fy  marddoniaeth  yn  fawr  iawn,  a  gofynodd  pa  fath  sefyllfa  a 
ddymunaswn  gael,  gan  ddyweyd  y  byddai  sefyllfa  efrydgar,  gydag  yspeidiau  o 
hamdden,  yn  fwy  oyfaddas  i  mi  na  ohael  fy  nghaethiwo  i  fodar  waitn  yn  bar- 
haus  mewn  swyddfa  mewn  heol  gul  mewn  tref.  Dywedai  fy  mod  yn  awr  yn  oael 
digon  o  awyr  iaoh,  yr  hyn  a  barai  fy  mod  yn  edryoh  oystal,  yr  hyn  ni  ohawn 
mewn  sefylífa  o'r  fath  y  oyfeiriai  ati.  Dadgenais  fy  nghymeradwyaeth  o'i  farn, 
a  dywedais  y  byddai  lle  o'r  fath  a  grybwyllai  gyntaf  yn  fwy  derbyniol,  a 
theimlwn  yn  dra  rhwymedig  iddo  am  ei  deimfad  oaredig.  Gofynai  a  wnai  £100 
y  flwyddyn  y  tro  ?  Dy wedais  y  gwnai  o  £60  i  £70  y  tro  i  mi,  ond  goreu  bo  uohaf . 
GofYnai  fy  oed  (95),  nifer  fy  mhlant  (2),  fy  enw  a  fy  nhriçfod,  yr  hyn  oll  a  ysgrif- 
enai  yn  ei  gofiyfr.  Dywedai  yr  ymholai  am  sefyllfa  i  mi,  a  rhodaes  i  mi  hanner 
eoron.  Clywais  Mra.  H.  yn  dyweyd,  wedi  iddo  ymadael,  ei  fod  yn  fv  hofiä  yn 
fawr.  ao  fod  yn  ddrwg  ganddo  na  wyddai  am  fy  modolaeth  o'r  biaen.  Y  mae  efe 
yn  föneddwr  oryí,  oywir,  tirion,  a  onaredig. 

Hyd.  11.  Galwodd  Oaledfryn  ao  Emrys.  Addefais  i  mi  anfon  vr  Englynion 
ar  Aroh  Noah  i  Eisteddfod  Abergafenni,  ao  yn  ol  eu  oais  adroddais  hwynt.  Ym- 
ddangoeai  y  ddau  yn  en  hofii  yn  fawr;  dywedent  eu  bod  yn  dda  iawn.  Ceiaiodd 
OaleóTfryn  gael  alían  a  oeddwn  wedi  ysgrifenu  Awdl  Cofiadwriaeth  Gomer,  ao 
wedi  deall  nad  oeddwn,  addefai  ei  fod  ef  wedi  gwneyd.  Yr  ydoedd  gydag  ef ,  a 
bu  mor  garedig  a'i  darllen  drwodd ;  y  mae  yn  dda  ragorol,  ao  mi  anturiaf  ddy- 
weyd  heddyw,  er  mai  dyma  ddiwrnodjrr  Etsteddfod,  ao  yn  y  fath  bellder  hefyd 
fel  nad  allaf  wybod  dim  am  ei  gweithrediadau,  mai  awdl  Caledfryn  ydy w  yr  oreu. 


14  6tb0L*Flf*tj  eöbW  totftob. 

Y  mae  ýft  dra  baíddônol,  ŵedi  ei  öbjfcllftnîd  yta  y  raoéa  arwýâí  ddtfhfe  *  ÿtá- 
odoi,  Vh  gref  a  llithrig  ei  ehynçhaneádion,  yû  ddesgrffiadol,  tŷner;  a  gwír  Wfẅdd- 
iol.  Mae  Goledfryn  wedi  gweua  yn  fawr  fel  bardd  y  deng  mlynedd  cfiwoddaf,  ao 
y  mae  yn  awr  wêdi  oyrhaedd  y  oymeriad  a  gyfiawn  haedda  o  fod  y  Bardd  Cym- 
reig  blaenaf.  Oymeradwyai  Emrys  fy  llinellau  ar  "  Y  Fàm  a  fydd."  Dywedai 
Galedfryn  ei  fod  yn  myned  rhagdde  gyda  ohyf ansoddi  ei  awdl  yn  ol  60  UineU  y 
dydd,  ofl  yn  y  boren. 

Hyd.  15.  Darfu  i*x  Gwir  Barohedig  l)deon  B&ngor*  arholi  fy  jrsgol  yn  y  ptÝä- 
nawn,  o  tua  ohwarter  i  bedwar  hvd  bump  o'r  gloch.  Y  bennod  oedd  yr  olaf  o 
Efengyl  Mattbew,  yr  hon  a  ddarllenwyd  yn  bur  dda  gan  y  plant,  ao  atebwytf  yr 
hoU  gwestiynau  arni  mewn  ffordd  dra  ohywir  a  pharod;  ond  pan  adroddid  y 
Cateoism,  ysgydwai  y  Deon  ei  ben,  gan  ymddangos  yn  dra  aníòddlawn  wrth  eu 
diffyg  yn  y  rhan  hono.  Hhoddodd  ohwe'  oheiniog  i  Danfel  Thomas,  yr  hwn  a 
fernid  yn  oreu,  a  rhanodd  swllt  mewn  oeiniogau  a  dimeiau  rhwng  y  dosbarth, 
yn  ol  toilyngdod  pob  un  yn  y  pethau  a  ganlyn :— 1.  Oateoism.  2.  Oysondeb  yn 
yr  Eglwys.  9.  Oysondeb  yn  yr  Ysgol.  Áo  addawai  wobrwyo  y  fl  wyddyn  nesaf 
rr  eneth  fyddo  á'i  gwaflt  wedi  ei  dori  yn  fwyaf  destlus,  "  fel  gwalft  baehffen." 
Fe  wnaeth  y  piant  dâau  beth  yn  rhagorol  o  dda,  er  na  ddarfu  iddo  ef  farnu 
yn  briodol  oyfeirio  atynt  fel  yn  deilwng  o  unrhyẅ  ganmoliaeth  na  gwobr.  1. 
Darllen,  gan  sylwi  ar  yr  attaínodau  a'r  gorphwysiadau  wrth  ddarllen,  ao  egîuro 
y  oynnwys  yn  gür  trwy  ett  hatebion  priodol.  2.  Oanu  tôn  dra  chrefyddol, 
yn  bur  drefntts  a  ehywir.  Ymddangosai  efe  feí  yn  tybied  hyny  yn  fater  tra 
ohanolig  o'i  gymharu  â  ohanu  "  God  save  the  Queen,"  yr  hon  a  ganodd  ei 
hun,  ao  a  fynai  i  mi  ei  dysgu  i'r  planfe.  Mae  y  Fam  Bglwys  yn  hen  gorff  pur 
gnawdol  yn  sier. 

Hyd.  18.  Dydd  Diolohgarwoh  am  y  Cynauaf  ytt  oae!  ei  gadw  gan  y  Meth- 
odistiaid.  Yn  Hghapel  y  Gyrn  trwy  y  dydd.  Oanwyd  fy  emynau  i  ar  yf  aeh- 
lysur  yno  ao  yn  Capel  ucha.  Diwrnod  pur  ystormus ;  oymeryd  anwyd  yn  fy 
niliad  gwlybion. 

Hyd.  27.  Myned  i  Gaernarfon.  Codasom  am  8  o*r  glooh  trwy  gamgymeriad. 
Oychwynais  tua  6,  ao  yr  ydoedd  yn  ŵlaw  mawr  a  gẃÿnt.  Ar  y  oyfan  yr  oedd 
fy  ngwario  heddyw  yn  llawer  mwy  nag  ar  unrhyẅ  aohlysur  arall  er  1828 ;  yr 
oedd  yn  wir  yn  2s.  6o„  a  ohynnwys  rhywbeth  ìtc  plant.  Yr  oedd  yn  anghytf- 
redin  o  ystormus,  mae  yn  wir,  ao  y  mae  hyn  yn  oyfrif  mewn  rhan  am  fy 
ngwario  anghyffredin;  ond  buasai  llai  yn  fy  nghadw  rhag  anwyd. 

Hyd.  81  i  Taoh.  8.  Bob  dydd  yn  oodi  tatws.  Oefais  ddau  ddiwrnod  ystönmẅ 
iawn,  yr  olaf  yn  enwedig.  Ýn  wlyb  at  y  croen,  ao  yn  faw  droswyf  oll.  Ni  fum 
erioed  yn  y  fath  helynto'r  biaen.  Yn  bur  flin.  Daeth  fy  ngwraig  â  thua  p.  o  ç.  i 
mi.  Bwy teaifl  fy  mara  ao  ymenyn  yn  syoh  yn  y  oae  tatws.  Ÿstafell  çiniaw  chwith 
i  mi  t  Ond  i  Dduw  y  byddo  gogoniant,  ao  yr  ydwyf  yn  dioioh  iddo  o  galon  am 
fy  nghadw  mewn  ieohyd  a  ohysur  yn  y  dyddiau  hyn  o  ystormydd  a  bHnder 
sydd  i  mi  mor  anghynnefin.  Bendigedig  fyddo  Duw  am  ei  drugaredd  ras- 
lawn. 

Taoh.  4.  Sul.  Heddyw,  gartref,  darllenaÎB  lyfr  da  iawn  a  elwir  Thé  Christìan 
Remembrancer,  oedd  genyf  i'w  rwymo.  Trwy  yr  holl  ddiẁrnod  teimlo  defosiwn 
neillduol,  a  meddwl  yn  ddifrifol  am  grefydd,  am  angeu,  am  y  farn,  a  byd  araU. 
Teimlo  fy  ystad  druenus  wrth  natur,  a  gwelaí  y  gwna  fy  nghalon  dwyUodrus  fy 
hun  fy  suddo  byth  i  dragywyddol  ddamnedigaeth,  os  na  fydd  i  Dduw  yn  eì 
drugaredd  dosturio  wrthyf,  a  maddeu  fy  mhechodau,  a  rhoddi  i  mi  ras  i  arwaítí 
bywyd  sancteiddiach,  a  phroffesu  Iesu.  0  Arglwydd,  aohub  fi  trwy  dy  fendi- 
gedig  Fab.    Amen. 

Taoh.  22.  Olywed  fod  fy  hen  athraw,  Wm.  Owon,  wedi  marw  yn  yeglyfaeŴ  i 
foddwdod  ao  aflendid.    O,  y  fath  greadur  anwadal  yw  dyn  1 

18â9. 

Ion.  81.  Yn  Uwchlaw'rnynnon.  Owen  WUliams,  Waenfawr,  yno.  Tanyt- 
grifio  am  ei  Drysorfa  am  flwyddyn  yn  unig. 

Ohwef.  20.  Galwodd  Ambrose.  Bhoddaiff  iddo  gopi  ö  fy  Englynion  it 
Gwanwyn. 

*  YDéonCotton 


DTML1»RAV  BBBB    FABOfr.  10 

ttawrtn  8,  Myned  i  Chwüog.  OrybwyUaifl  wrtb  John  Thomae  am  Fetéy 
Byebe  Sheiley.  Ýr  oedd  EUiellay  &  Mra.  SheUey,  gyda  Mrs.  Nanney,  wedi  bod  yn 
ynwolod  âg  eí.  Desgrifiai  SheUey  f el  eymeriad  hynod  iawn,  o  £ aint  oanoìig,  ae  yn 
trot  a  thafln  ei  ban  yn  ddibaid,  yn  edryoh  at  nen  y  tŷ,  ae  yn  sylwi  ar  y  gweoedd 
pryf  oopyn  s  grogeat  oddiwrtho.  Yr  ydoedd  yn  wyllt  ao  anesmwyth,  ao  nid 
oedd  John  Ttosnae,  druan,  yn  ei  hoffl  gnt  yn  y  byd.  Yr  oedd  Mrs.  Shelley  yn 
foaeddiges  hardd,  ao  yn  edryeh  yn  ieoano  a  theg. 

Mawrth  16.  Eisteddfod  Liverpool  yn  hymbygiaeth  feUdigedig;  pobl  yn  oael 
eu  twyllo  a*n  hymbygk>  am  dani ;  beirniadaeth  y  oyfaneoddiadau  yn  Uawn 
flafneth.  Hi  yraf  ddun  byth  i  Eisteddfodau  eto ;  ni  roddaf  fy  hun  yn  ormodol 
byth  i  fesniaa  Cymreig  ffol.    Y  fath  ffregod  o  ynfydrwydd  tineiannol. 

Ebrill  17.  Talodd  Mr.  Hughes  i  mi  £í  am  y  ohwarter  yn  terfynu  Mawrth  80, 
er  nad  oedd  genyf  yseel  am  yr  oU  o'r  ehwarter  diweddaf .  Bhoddodd  Mr.  H.  ar 
yr  an  pryd  ar  ddeall  i  mi  f od  y  Deon,  a'r  Bsgob  ar  adroddiad  y  Deon,  yn 
äangos  fed  fy  yagoi  ar  y  tir  isaf  o  egwyddor  NcUional,  hyny  yw,  egwyddor 
Eglwys  Loagr,  a'i  bod  yn  yr  yttyr  yna,  y  waelaf  yn  yr  esgebaeth.  Oynghoral 
Mr.  Huffhee  fl  i  hyfforddi  y  plant  yn  f wy  manwl  yn  ol  yr  egwyddor  uehod.  Ond 
dywedais  i  fod  yn  anhawda  iawn  gwneyd  hyny  yn  Nghlynnog,  a  fy  moá  yn 
meddwi  rboddi  yr  ysgol  i  ryny  yr  haf  nesaf  • 

Ebrül  26.  Ymwelodd  y  Paroh.  Mr.  Thomae  a  Dr.  William  Boberts,  Oaernar- 
fon,  â  mi.  Deehreuodd  Dr.  Boberte  ar  ei  destun  arferol— y  diffyg  am  addysg 
briodol  ymyeg  ffwerin  Gymru.  Y  mae  am  fiynyddoedd,  yr  wyf  yn  ffwybod,  wedl 
bod  yn meddwi  pa foddi gael  oddiamgyloh  ddiwygiad  yn  nygiad  I  fyny  yr  oes 
s?dd  yn  oodi,  ond  hyd  yma  heb  ddisgyn  ar  gynllun  tebyg  i  lwyddo»  Awgrymaia 
iddo  y  byddai  Otadeitnae  i'r  perwylo  gynnal  darUthydd  neu  ddau,  i  draddodi 
aratbiau  ar  ddiffyg  addysg  trwy  Gymru,  yn  debyg  o  godi  arohwaeth  yn  yr  hen 
Irythoniaid  at  ddyag,  Ao.  Cytunai  yn  fajwr  A  mi,  gan  fod  y  Oymry,  fel  y  dy wedai» 
yn  hawdd  i'w  eynnyrfu, 

Meiu  1.  Gaíwodd  Oeledfryn  ao  Emrys,  ao  eethum  ar  eu  oais  i*w  hebrwng  oaa 
belledâOefagwreiohion*  Addewai»  gymeryd  copi  o  lyfr  Oaledfryn,  ao  hefyd  i 
ysgnfen«  iddo  lythyr  ar  y  24  mesurau  Oymreig,  yr  hyn,  meddai,  a-  ddymunei 
gftsL 

Meh.  22.  Aethum  i  BwUheli  Oymerodd  Bobert  Jones,  Penlon,  Û  i'w  barlwr, 
a  rhoddodd  i  mi  lythyr  gwreiddiol  o  eiddo  Goronwy  Owen  at  y  Paroh.  H. 
Wmiams,  Roctor  Aberffraw. 

Gor.  4.  Tynu  i  fyny  gyfammod,  a'i  gadarnhau  â'm  deheulaw  ar  yr  Efeagyl 
suwtaidd^  i  soddi  fy  hun,  gorfl  ao  enaid,  i  Iesu  Grist,  i  gael  fy  nffhadw  trwy  ffydd 
yaei  enw,  ao  ymdreohu  gwneyd  pa  beth  bynag  a  orohymynodd,  a  gweddlo  am 
su  Duw  i  fy  nghynnorthwyo  ifw  gadw. 

Gor.  9.  Robert  Hughes  yma ;  peth  dadl  gydaff  ef  ynghyloh  ysbryd  anoddefol 
y  Mathodistiaid  gydagolwg  ar  Ddirweet;  dywedais  ty  mod  yn  meddwl  ymuno 
àrhyw  eglwys,  ond  fy  mod  yn  oael  fy  nhaflu  yn  ol  rywfodd,  yn  hytraoh  na  fy 
nwynymíeen. 

Gor,  16.  Yn  teimlo  gyda'r  mwynhad  puraf  a'r  hyfrydwoh  mwyaf  dymnnol 
rhyw  ogwydd  mewnol  yn  fy  enaid  at  sanoteiddrwydd.  Ýr  ydwyf ,  trwy  anfeidrot 
oro|^redd  Duw,  wedibod  yn  ddeisyfwr  difrifol  a  ohyson  wrth  orsedd  gras  am 
yr  i  nen  y  9  mlynedd  diweddai ;  yr  ydwyf  yn  ddibaid  wedi  bod  yn  erfyn  ar 
Udnw  drngarhan  wrthyf  trwy  Iesu  Grist,  fy  argyhoeddi  o  beohod,  fy  nghyn- 
fiorthwyo  i  wir  ediCarhau,  agor  fy  Uygaid   i  weled  fy  angen  am   Orist,    a 


•hymhwyaâer  a  gogoniant  y  Gwaredwr  Dwyfol ;  ond  trwy  y  9  mlynedd  maith  a 
oẃsor,  yr  ydwyf  wedi  bod  mewn  gwlad  sydd  fel  oysgod  angeu,  heb  ond  rhyw 
Wíydiiad  gwemàadd  o  oleuni  yn  awr  ao  yn  y  man.    Ÿr  oeddwn  hefyd  yn  f wy  fel 


y  marw  na'r  byw  mewn  ystyr  ysbrydol.  Cyflawnwn  bob  dyledswydd  yn  wael,  ao 
m  ehyflwynwn  ond  aberth  rhanol  a  ohlofl  i  Dduw.  Yr  oeddwn,  mae  yn  wir, 
■ewn  ystad  fwy  ffafriol  na'r  8  mlynedd  blaenorol.  Pan  yn  8  mlwydd  oed, 
•dryohwn  ar  grefydd  fel  y  trysor  gwerthfawrooaf  a  allai  dyn  feddu;  teimlwn 
•erygl  fy  sefyllfa,  wrth  natur,  ofnwn  Dduw  ao  ymdreohwn  gadw  ei  orohymynion ; 
•anm  ei  bobl,  oofleidiwn  grefydd,  daethum  yn  broffeswr,  ao  ymborthwn  ar  laeth 
f  gair;  gweddiwn  yn  fynyoh,  ao,  mewn  gair,  rhoddwn  fy  hun  i  Dduw.  Aroeais 
ieOy  am  12  mlynêdd,  gan  fynyohu  pyröi  Sîon,  a  oherdded  gyda'r  saint  i  àf 
Ddnw.  Yr  oedd  fy  mam  ddùwiol  a  oharedig  yr  hoU  amser  yma  o  help  a  bendith 
ôuiíesnri  mi    Dyjjai  fl  ywlaen»  oynghorai,  attaliai,  oalonogai»  a  dysgai  fl,  fet  y 


16  DTDDJ.TFHAÜ    BBtfiN    FARDD. 

gofynai  yr  amgylohiad,  gyda  seroh  a  ohariad  dawiol.  Mae  hi  yn  awr  mewn 
gpgoniant,  yn  draffywyddol  ddiogel  o  demtasiynaa  a  thraUodau'r  byd.  Toa'r 
amser  y  oolìais  i  hi,  gweithiai  owpan  meddwol  pleserau  ieaenotyd  a  hudoliaethau 
onawdol  y  byd  hwn  mor  nerthol  ar  fy  nghalon  lygredig,  f el  ag  i  fygwth  Uwyr 
ddiffoddiad  pob  tuedd  dda  a  defosiwn  nefol  o'm  mewn.  Mi  ymdreohais,  fodd 
bynaff,  i  ddal  fy  mhroffes  am  ddwy  flynedd,  nid  heb  yohydig  ynfydrwydd  ao  afre- 
oleidd-dra  ag  oedd  yn  ofnadwy  argoelus  o'r  llwyr  ddymchweliad  oedd  yn  fy  aros, 
ao  a  brofais  tua  Taohwedd,  1822.  Yr  oedd  fy  mam  wedi  marw  yn  Mawrth, 
1821.  Y  pryd  hyny,  Taohwedd,  1822,  gadewais  y  society,  a  theflais  fy  hon  gyda'r 
rhyfyff  mwyaf  gwallgof  i  drobwll  onawdolrwydd,  ysgamder,  anghymedroldeb  ao 
aflencud  t  Parheais  yn  yr  yrfa  ofnadwy  yma  o  ddrygioni  am  toa  5  mlynedcL 
Yna  mi  a  arefais  fy  nghamrau  yohydig,  daethom  yn  iled  ffymedrol,  ao  am  2  neu 
8  mlynedd  ymoUyngwn  yn  Uai  gyda  phleserau  onawdol.    Yna  priodais,  ao  wedi 

Eriodi  darfu  i  demtasiwn  araU  bron  adinystrio  fy  enaid,  sef  anffyddiaeth.  Dar- 
enwn  Paine,  Menusin,  Byron,  Volney,  <feo.,  a  bron  na  fwyteid  fl  i  fyny  gan 
grooodU  uffernol  ammheuaeth  ao  anfiyddiaeth.  Yr  wyf  yn  dy  weyd  bron,  oanys 
vr  oeddwn  yr  hoU  amser  yma  wedi  dal  rhyw  barohedigaeth  cynhea  i'r  hen  wir- 
ìonedd  o  dragywyddol  lawenydd,  rhagluniaeth  a  iaohawdwriaeth.  Mewn  rhyw 
8  neu  4  mlynedd  yr  oedd  y  oynddaredd  dall  a'r  duedd  sableddus  yn  marweiddio ; 
daethum  yn  fwy  defosiynol,  yn  bynoiol  argyhoeddecug  o  wirionedd  y  grefydd 
Gristionogol ;  ao  yn  awr,  am  y  2  fiynedd  ddiweddaf,  mi  deimlais  ar  adegaa  fawr 
ddymuniad  i  ddyohwelyd  i  fynwes  eglwys  Orist.  Eto  yr  oedd  rhyw  ysgafnder 
neu  gilydd,  rhyw  degan,  rhyw  demtasiwn  yn  fy  rhwystro  i  feddwl  yn  ddiírifol  yn 
ei  gyioh.  Ond  tua  phythe&os  neu  dair  wythnos  yn  ol,  mi  deimîais  rhyw  law 
gret  yn  gafaelu  ynof .  Yn  awr  yr  wyf  yn  teimlo  mawr  ddrwg  fy  mheôhodaa ; 
mae  fy  mywyd  ffiaidd,  a'm  ffwrthodiad  gwaradwyddus  o  bobl  yr  Arglwydd,  yn 
pwyso  fel  mynyddoedd  arnaf  ar  amseraa;  ao  y  mae  rhai  ymadroddion  o  lyfr 
I>aw  y  rhai  a  ymddangosant  f el  yn  f y  rhwymo  íaw  a  throed,  fel  na  aUaf  symod  i 
droseddu  yn  erbyn  y  Jehofah  sanotaidd  a  ohyfiawn  'r  megys,  l(  Na  thwyUer  ohwi, 
ni  watwarir  Duw,"  &o.  Yn  awr  yr  wyf  yn  teimlo  na  allaf  wneyd  dim  o  honof  fy 
hun,  ond  yr  wyf  yn  hyderu  nad  ydyw  Duw  wedi  fy  ngadael  i  ddinystr,  er  i 
mi  ei  ddigio  gymaint;  ao  yr  ydwyí  yn  gweddio  ar  ì  fawredd  nerth  ei  Ysbryd 
weithio  ynof  yr  oU  sydd  yn  eisieu  i'm  oymmodi  ág  ef,  ao  i'w  wasanaetha  o'r  awr 
hon  a  hyd  dragywyadoldeb.  Yr  wyf  yn  penderfynu  peidio  byth  a  throi  oddi- 
wrtho,  a  '*  phe  lladdai  efe  fl,  eto  mi  a  ymddiriedaf  ynddo."    O  Dduw,  er  mwyn 

Iesu 

Gor.  21.  Sul.  Teimlo  tristwoh  am  fy  mheohodau,  ao  yn  awr  y  mae  yn  dywyll 
yn  wir.  Gartref  fy  honan  y  prydnawn,  yn  darUen  y  Bibl  a  gweddlo  yn  dcuirifol 
a  di-iJdio  am  yr  Ysbryd  Gl&n  i  weithio  yn  fy  enaid.  Eto  y  mae  y  tywyUwoh  yn 
aros.  Dyohwelyd  at  y  Bibl ;  oael  fod  bendithion  anmhrisiadwy  wedi  eu  haddaw 
i'r  rbai  a  ddyohwelant  at  Dduw:  ond  ammeu  gwirionedd  fy  nhristwoh  a'm  hedi- 
íeirwoh.  Syrthio  i  lawr  o  flaen  gorsedd  gras  yr  aU  waith,  a  theimlo  fel  pe 
buasai  genyf  ryw  afael  ar  y  Ceidwad,  ond  yr  ydoedd  yn  egwan  ao  ammheus. 
Oodi  yn  hwyrfrydi^,  çan  deimlo  ychydig  iawn  o  ymwared.  Myned  i  wasanaeth 
y  capel,  eto  yohydig  ìawn  yn  weU.  Myned  i'r  gwely  gyda  gobeithion  gweiniaid 
iawn. 

Gor.  22.  Yn  fuan  wedi  oodi  rhedai  yr  Ysgrythyrau  hyn  trwy  fy  meddwl, 
"  Oanys  anmhosibl  yw  i'r  rhai  a  oleuwyd  onwaith  .  .  .  ao  a  syrthiant  ymaitli, 
ymadnewyddu  drachefn  i  edifeirwch !  "  A  hefyd  Heb.  x.  25—28,  y  rhai  a  swn- 
íent  fel  taranaa  trwy  fy  enaid  euog  1    Yr  ydwyf  yn  wir  wedi  esgeuluso  oy^— 


nulliad  y  saint;   mae  y  oanlyniadau  gan  hyny  yn  ofnadwy.    O  Arglwydd,  a 
ydwyf  felly  wedi  fy  nhafla  fy  hun  tu  hwnt  i  derfyn  dy  dragareddl    Ai  nid 

Îdwyf  i  ddysgwyl  dun  ond  angerdd  tán  t    Maddeoant  t    Maddeuant !    Er  mwyn 
esu  GriBt,  maddeu,  a  dyohwel  fl ! 

Gor.  25.  Heno  yr  oedd  eglwys  y  Gyrn  gooh  yn  oyfarfod ;  yr  oeddwn  ar  fyned 
yno,  ond  oefais  y  fath  ymryson  a  rhyíel  o'm  mewn  ag  a  barai  i  fy  hoU  gorff  grynu. 
O,  y  mae  yn  gaíed  !  0  Ârglwydd,  oryfhâ  nerth  dy  ras  yn  fy  enaid.  Gan  ei  bod 
yn  gynauaf  gwair,  a  rhai  o'r  blaenoriaid  oddioartref ,  trefnwyd  i  Mary  fyned  heno, 
a  minnau  yr  wythnos  nesaf ,  os  byddaf  byw. 

Awst  1.  O  ryfedd  hirymaros  ao  amynedd  Duw !  Yr  hwyr  hon,  beth  a  wnaeth- 
um  ?  O  ryfedd,  ryf edd !  Peohadur  brwnt,  gwrthgUiedig,  wedi  oael  dyohwelyd  at 
Dduw  heb  ei  ysu!    Fe  goflr  yr  hwyr  hwn  i  dragywyddoldeb.    Yr  ydwyf  trwy 


DYDDLYFBAU   EBBN   FaBDD.  17 

anfeidrol  ras  Duw,  wedi  dychwelyd  i'w  eglwys  yn  nghapel  Slon.  Yr  oedd  yn 
galed,  bron  yn  rhy  galed  i  gig  a  gwaed  t  Fel  yr  elwn  ar  fy  mhen  fy  hun,  dys- 
gwyliwn  yn  íynyeh  gael  fy  nharo  yn  farw  ar  y  ffordd.  Yr  oedd  cur  tost  yn  fy 
mhen  trwy  y  prydnawn,  a  thra  yr  oeddwn  yn  y  oapel ;  teimlwn  fel  pe  buasai  fy 
rmenydd  *r  dori  trwodd ;  yr  oedd  fy  ngenan  yn  boeth  a  syoh ;  yr  ydoedd  yn 
brofedigaeth  ofnadwy.    Dyohymygwn  fÿ  hun  fel  troseddwr  o  flaen  maino  barn, 


i  na  oddefid  i  mi  ymuno  ft'r  rhengau  < 
bynag  derbyniwyd  fl  i'r  tŷ,  a  rhoddwyd  i  mi  galondid  a  ffooheliad  gyda  phob  add- 
fwynder  a  ohariacL  O  Arglwydd,  sancteiddia  fi,  defnyddia  fy  enaid  a'm  oorff  er 
dy  ogoniant  weddill  fy  nyddiau ;  dyro  i  mi  lawer  o'th  raa,  a  thywaüt  dv  Ysbryd 
sanotaidd  arnaf  yn  barhftus ;  nertha  ao  arwain  fl,  onidô  mi  syrthiaf  eto  dan  draed 
fy  ngelynion.  Ynot  ti  yn  unig  yr  ymddiriedaf .  O  oadw  fi  ao  arwain  fi  I  I  ti  yr 
wyf  yn  rhoddi  fy  mywyd,  derbyn  Û  er  mwyn  Iesu.    Amen. 

Awst  2.  Bore  heddyw,  gweddlais  yn  gyhoeddus  ar  ol  breowast,  a  dywedais  ras 
bwyd  oyn  ao  wedi  ymborthi.  O  mor  galed  ydyw  ymryddhftu  oddiwrth  yr  hualau 
iyád  yn  glynu  wrtnyf ;  yr  ydoedd  yn  ymdreoh  fawr,  ond  trwy  Grist  yr  hwn  sydd 
yn  fy  nerthu,  nid'oes  dim  yn  rhy  galed.  Dy  ras  a'th  Ysbryd  sanotaidd,  O  Ar- 
glwydd  1    Eneinia  fy  enaid  ft  hwynt. 

Yn  awr  y  mae  wedi  gwlawio  bron  yn  ddibaid  am  yn  agod  i  dair  wythnos. 
Yohydig  iawn  o  wair  sydd  wedi  ei  gael,  ao  mae  y  onydau  yn  gorwedd  ao  mewn 
rhan  wedi  nydru.  Mae  dy  farn  arnom,  O  Dduw ;  arbed  m  eto,  a  thrwy  gleddyf 
dy  Ddwyfol  wirionedd,  dwg  ni  i  edifeirwoh  ao  i  ymostwng  i'th  lywodraeth. 

Heddyw  galwodd  Mr.  Turner,  un  o  amryw  foneddigion  ieuainc  o  Gaergrawat 
sydd  yn  aroe  yn  y  Plas,  i  weled  fy  nhlysau :  dymunai  hefyd  weled  peth  o'm 
ẃrddoniaeth ;  rhoddais  fenthyg  fy  ysgriflyfr  iddo ;  boddheid  ef  yn  fawr  gan  fy 
Uinellau  (<  I  Wraig  Binweddol ; "  dymunai  i  mi  ysgrifenu  oopi  ìddo,  yr  hyn  a 
wnaethum.  Siaradem  ynçhyloh  Mathematics,  a  rhoddodd  i  mi  rai  cyfarwyddiad- 
au  i  weithio  y  Binomial  Theorem,  y  rhai  a  ystyriwn  yn  dra  gwerthf awr.  Öu  mor 
saredig  ag  ysgrifenu  y  rhai  hyn.  Y  mae  yn  ysbryd  oydnaws,  ao  yr  ydwyf  yn  ei 
boffiyn  tawr. 

Awst  8.  Tywydd  teg,  syoh.  Aethum  i  Oaernarfon ;  oael  llog  yn  y  Bano,  £2 
17s.  9o.,  y  rhai  a  orphenais  yn  £10  i'w  gosod  at  vr  hyn  oedd  i  fewn  o'r  blaen ; 
mae  y  oyfanswm  yn  awr  yn  £110.  Yr  wyf  yn  dioloh  i  Dduw  am  y  oysuron  hyn, 
a  brdded  i  mi  fyw  i'w  ogoniant  wrth  f wynhau  ei  ddoniau  hael.  Talu  i  B.  Grünth 
a  ohael  yohwaneg  o  nwyddau.  Ni  arohwaethais  ddyferyn  o  ddiod  f eddwol  mewn 
un  modd ;  oyohwynais  adref  tuag  un,  a  ohyrhaeddais  tua  4.  Yn  bur  flin,  yr  hin 
rn  boeth.  Yn  y  prydnawn  galwodd  Bobert  Hughes,  ao  eisteddodd  i  ymddyddan 
beth  arnser. 

Awst  4.  Clywed  heddyw  fod  Mr.  H.,  sydd  weinidog  yr  efengyl  wrth  ei  broffes, 
yn  deohreu  çwawdio  fy  ymuniad  ftg  eglwys  y  Gyrn,  yn  dyweyd  Uawer  o  ynfyd- 
rwydd  celwyddog  yn  ei  gyloh  er  gosod  rhyw  ddeongliad  anffafriol  ar  fy  ngwaith 
yn  myned  i'r  society.  Ond  yr  Iesu  a  broffeswyf  ddii^n  a  ŵyr  nad  oes  gen'  i  yr  un 
dyben  mewn  golwff  yn  hyn  ond  ei  ogoniant  eí  a  fy  ìaohawdwriaeth  dragywyddol 
fy  hunan,  mor  bell  ag  yr  wyf  yn  fy  adnabod  fy  hun ;  ac  y  mae  efe  wedi  rhybudd- 
io  ei  ddilynwyr  y  rhaid  iddynt  ddysgwyl  erledigaeth  os  deuant  ar  ei  ol  ef ,  ao  i'w 
ddilyn  ef  y  rhaid  iddynt  symeryd  i  fynv  eu  croes  beunydd.  Nertha  fl,  O  Ar- 
glwydd,  ymhob  profedigaeth,  ft'th  ras  a'th  Ysbryd  sanotaidd,  i'th  egluro  dy  hun 
yn  ty  enaid,  ao  i'm  oynnal  ymhob  sefyllfa,  i'th  ogoniant  ao  i  aohubiaeth  fy  enaid, 
trwy  lesu  Grist.    Amen. 

Awst  9.  Wedi  çwneyd  8  neu  4  o  ddyddiau  teg,  fel  y  mae  vr  hen  wair  wedi  ei 
gael  yn  lled  gyffredinol,  ond  y  mae  oryn  lawer  eto  allan,  a  ohyfran  helaeth  heb 
eiâori. 

Teimlo  fy  nghalon  yn  galed  iawn  y  dyddiau  hyn.  Ofni  yn  fawr  nad  oes  genyf 
frwyd  newydd,  neu  v  teimlwn  yn  fwy  angerddol.  Gadw  i  fyny  ddyledswyad 
deuluaidd  bob  bore  a  hwyr. 

Awst  10.  Gan  fod  genyf  aohos  i  fyned  i'r  Plas  ar  fusnes,  gwelais  B.  Teowyn 
yno.  Eisteddais  ryw  hanner  awr  gydag  ef  a  ohefais  b.  o  g.  gydag  ef .  Dechreu- 
odd  ganmol  Ençlynion  Iago  Emlyn  i  Aroh  Noah,  a  rhedeg  i  lawr  yr  eiddof  fl. 
Nodau  allan  iddo  rai  syniadau  plentynaidd  o'r  eiddo  Iago,  megys  oymharu  vr 
Aroh  i  gryd,  a'r  Diluw  i  lyn ;  yr  Aroh  i  "  gaead  i  geuffos,"  &c.,&o.    Ond  nid  oedd 


}8  DtDPLÎFJiAÇ    KB&N   FaBDO. 

Bob  yn  gweled,  a  chan  ei  fod  yn  benderfynol  o  farnu  yn  ddaU  a  riiftgfemUjrd. 
rboddais  ef  i  fyny ;  o  hyn  allan  nid  ystyriaf  ef  yn  gyfaüL  Ni  chefais  ef  erioed 
yn  ddyn  trwyadf  dda ;  mae  yn  anfoesol,  yn  ammheawr,  ac  yn  froliwr  swnfawr. 

Soctety  yn  nghapel  Gyrn  gooh.  Griffith  Solomon  yno.  John  Thomas  a  "»""»m» 
yn  cael  em  derbyn  i  lawn  gymundeb.  O  Arglwydd,  gwna  fí  yn  golofm  yn  ëj 
deml«  ao  na  ad  i  mi  byth  fyned  allan  eto,  er  mwyn  Ieeu.    Amen. 

Awsi  17.  Galwodd  y  Paroh.  Mr.  Thomag,  Caernerfon,  a'r  Pareh.  Mr.  Jonea, 
awdwr  llyfr  ar  "  Druidism,"  yn  fy  nhŷ,  gan  ddymnno  gweled  fy  nhlyean  a  pheth 
o*m  barddoniaeth ;  dangoaeis  iddynt  y  naill  a'r  llall,  ao  ymdaangoaant  yn  eael 
euboddhau. 

Awst  18.  Clywed  fod  Ieaao  Morria  wedi  clywed  am  fy  nychweüed  i*r  joctefs/» 
ee  fod  yn  dda  iawn  ganddo,  yn  gyetal  ft'r  holl  eglwyg  yn  Ysgoldŷ,  ao  y  dymanai  I 
mi  gaef  gwybod  am  ei  fawr  lawenydd  ar  fy  rhan,  gan  ddyweyd  ned  yaoedd  erioed 
wedj  fy  rhoddi  i  fyny. 

Awst  25  a  26.  Teimlo  dymuniad  mawr  am  gyflawniad  addewèd  yr  Argìwydd 
arnaf,  i  '*  dywaUt  arnaf  ysbryd  gns  a  gweddîau." 

Awst  80.  (ìalwodd  Mr.  Jelf,  Athraw  yn  Chriit  Churoh,  Rhydychein,  a  Mr. 
Baldaton,  efrydydd  o'r  un  Coleg,  vn  fy  ysgol,  ao  addawsant  i  mi  12s.  bob  un  am 
ddysgu  ceneth  gyntaf  ao  ail  eneth  Mrs.  Hughes,  Tyddyn  hen,  am  un  flwyddyn, 
yr  henaf  i  ddechreu  ei  hysgol  gyntaf ,  ao  os  na  fydd  weóÛ  dyfod  mewn  mis,  ei  bod 
ì'w  gadael  allan,  ao  unrhyw  blentyn  a  ddewisaf  i  gael  ei  Ue.  Yn  y  pcydnawn 
cyfansoddais  yohydig  linellau  o  farddoniaeth  iddynt  i  ddioloh  am  y  sylw  a  dalas- 
ent  i'm  hysgol,  y  rhai  a  roddais  iddyni  yn  Tyddyn  hen  yn  yr  hwyr.  Mae  Mr. 
Jelf  yn  ysgolhaig  olasurol  uohel  iawn,  ao  yn  awr  yn  golygu  rhyw  lyfr  Groeg. 
Gweíais  gyfrol  fawr  o  farddoniaeth  Groeg  yn  ei  lyfrgell,  &©.  Cynnwys  fy  llineUau 
oedd,  owyn  o  ddiffyg  nawdd  a  chefnogaeth  i  mi  a  fy  ysgol,  sylw  ar  garedigrwydd 
y  dmeddar  Fioer  at  yr  ysgol,  galar  am  ei  farw,  ymweliadau  arholiadol  Deoa 
Bangor,  ond  ddim  yn  ddigon  mynych,  y  côf  diolohgar  a  goleddid  genyf  fl  a'r  pUufc 
a  ffafrient  am  y  ddau  foneddwr,  a  dymuniad  am  ffaír  Duw  arnynt.  Parent  i  mt 
alw  yn  y  PUs  yforu  am  y  24s. 

0  Arglwydd,  i  ti  y  mae  pob  dioloh  oddiwrthyf  yn  ddyledus ;  dyro  i  mi  dy  Ye- 
bryd  a'th  ras  i'th  wasanaetnu  yn  ffyddlawn  a  goleuedig  fy  hoU  fywyd,  er  mwyn 
leeu. 

Medi  8.  Gweddfo  yn  gyhoeddns  am  y  waith  eyntaf  yn  y  âociêto  yn  nghapni 
Gyrn  gooh,  ao  yr  oedd  fy  Nuw  yn  dda  i  mi ;  ni  obuddiodd  ei  wyneo  oddiwrthyt 
Gogoniant  i'w  enw. 

Medi  5,  Diwrnod  y  Sasiwn  yn  Nghaernarfon.  Hín  gymylog.  Codí  2  o'i 
glooh  y  bore,  gwneyd  coffi  a  gwisgo ;  oymerodd  Dio  Jones  a  Wilí  Jones  gwpan- 
aid  o  goffi  gyda  mi  tua  8,  a  chyohwynasom  ynghyd  i  Gaemarfon.  Pan  gyrnaedd- 
asom  y  maes  yr  oedd  Charles  Mellish  yn  gweddlo,  a  phregethodd  FouUc  Ìlvans  ei 
hunan,  Ar  y  maes  am  10,  pregethodd  Daniel  Bvans  a  John  Elias.  Yr  oedd  yx 
hin  yn  bur  annymunol  yn  ystod  y  bregefch  gyntei»  gwlaw  mân  yn  pechau ;  yn 
ystod  yr  ail  bregeth,  eiddo  Elias,  gwlawiai  yn  fawr,  yr  wnẁréUas  i  fyny  a'r  gwiaw 
yn  tywaUt  hyd  flaenau  en  hasenau.  Parhaodd  y  gwasanaeth  am  2  awr»  vn  ystod 
pa  amser,  fel  yn  yr  odfa  6,  sefais  i  fyny  yr  hoU  amser  fel  post.  Yr  eeddwn  yn 
dra  blin,  fy  aelodàu  yn  sHff,  fy  holl  gorfi  wedi  Uesglu  trwy  flinder»  a'm  meddwl 
yn  bur  iseL  Wrth  fyned  i'r  dref,  oyfarfyddais  ft  John  Owen,  Ty'nlon,  yr  hwn  a 
ddymunai  arnaf  gymeryd  i  p.  o  g.  Wrth  deimlo  mor  lesg  oydsyniais,  a  dyma  yr 
unig  ddyferyn  a  brofais  trwy  y  dydd;  gan  na  ohymerwn  gwrw,  dymunai  arnaf 
^ymeryd  oiniaw  gydag  ef ,  y  talai  efe.  Oiniawsom  mewn  coohshop^  ciniaw  gwael 
ìawn  a  phrin  ydoedd.  Wedi  gwneyd  peth  busnes  mewn  amryw  siopacu  a  gwrthod 
oiniaw  gwell  ar  ol  hyny,  aetham  i'r  maes  draohefn,  Riohard  Jonee,  Bala,  a 
William  Boberts,  Amíwch,  yn  pregethu  yn  bur  dda  ao  yn  bur  hir,  dros  2  awr.  Y| 
oedd  y  wybren  erbyn  hyn  wedi  clirio,  a  pharhaodd  feUy  dros  weddiU  y  dydd^ 
Wedi'r  gwasanaeth,  aethum  i'r  dref  a  ohymerais  dô  gyda  Wm.  Pritohard,  y  llyfr- 
werthwr,  yr  hwn  oedd  o'r  blaen  wedi  fy  ngwahodd.  Yr  oeddwn  yn  hoffi  Mrs. 
Prítchard  yn  fawr  iawn ;  yr  ydoedd  mor  ddoeth,  mor  barchus,  mor  ddiymhoniad 
a  dymunol  ymhob  ffordd,  yn  dra  gwahanol  i'r  merohed  yr  oeddwn  wedi  breowesta 
gyda  hwynt.  Saesones  ydyw,  wedi  oael  addysg  dda,  ao  heb  ddim  o  rodres  gwag^ 
a  ffol  y  merched  eraül.  Cyrhaeddais  adref  tua  8»  gyda  Griff .  Boberts,  Tanygraig. 
Yr  oedd  y  pregethau  yn  dda  iawn,  yn  eynnwya  addyaÿ  a  ohynghor  tra  ymarferot 
a  gwerthfawi,  a  theimlwn  bleser  i  ryw  radd  yn  ngwirioneddau  yt  ef engyi  a  gy» 


DTDDLTFRAU    EBBN    FAHDD.  19 

hoeddid  yno,  er  fy  holl  flinder.  Ond  gallwn  sylwi  fy  mod  yn  dal  fod  un  bregeth 
yn  y  oapel  yn  well  na  6  ar  y  maes  i  ddyn  yn  fy  amgylohiad  i,  wedi  cerdded 
oymaint  ao  yn  gorfod  sefyll  yr  holl  amser.    Yr  wyf  yn  dyweyd  çtoell,  o  ran  y  lles 


a  all  brofl  i'r  gwrandawr.  Mae  yn  gofyn  ansawdd  meddwl  tawel  a  sefydlog,  a 
ehlirder  meddwl  i  wrando  prep eth  i  fuddioldeb,  i*r  hyn  ni  oheir  fawr  o  help  oddi- 
wrth  fforff  llesg  a  blinedig. 

Medi  7.  Cael  hyfrydwch  annhraethadwy  mewn  oymondeb  â  Duw  trwy  weddi 
a  myfyrdod  ar  fy  ffordd  i  Chwilog. 

Medi  98.  Yn  TJwehlaw'r-ffynno»,  wedi  cymeryd  Hyfraa  oeddwn  wedi  rwymo  f 
Robt.  Hughes. 

Hyd.  4.  Y  Tra  Pharchedig,  Deon  Bangor,  yn  arholi  fy  ysgol.  Yr  oedd  genyf 
15  o  blant  yn  fy  nosbarth  cyntaf ;  yr  oll  yn  yr  ysgol,  12  o  enethod  a  28  o  feohgyn. 
7  bennod,  loan  xüi.  Deohreuwyd  trwy  weddi,  yr  hon  a  ddarllenwyd  gan  Simon 
Roberts.  Oallai  Gadi  Jones,  fy  Ellen  i,  a  Jane  Phillip  adrodd  yr  holl  Oateoism. 
Atebai y doaharth yn gyffredin y owestiynau a roddid  yn bur ganmolaflwy ;  yroedd 
r  Deon  yn  eael  ei  foddhau  yn  f wy  nag  erioed  y  tro  hwn ;  'oanmolai  y  plant  yn 
»wr,  yn  neillduol  Oadi  Jones ;  darfu  i*r  holl  blant  vn  wir  wneyd  yn  bur  dda,  ao 
rx  oedd  yn  dda  iawn  genyf  eu  gweled  yn  ateb  oystal.  Rhoddodd  v  Deon  3s.,  a'r 
Fieer  2s.  i'w  rhanu  rhyngddynt ;  Cadi  Jones  6c.,  Simon  4o.,  y  lfeill  2g.  yr  un. 
¥n  y  Sportoman  ar  ol  yr  arholiad,  3J  p.  o  g.  pur  ddiniwed. 

Hyd.  8.  Dydd  Mawrth,  am  9  o*r  clooh  y  bore,  rhoddodd  ty  ngwraig  enâdigaeth 
i  eoeth  braf.  Âm  jr  waredigaeth  dmgarog  hon,  yr  ydwyf  yn  dioloh  o  waelod 
wat 


oalon.    0  drugarog  Dad,  derbyn  fy  aberth  dioloh  tlawd  am  y  ffafr  fawr  hon. 
Hyd.  18.    Y  Sabboth  hwn  1 
Hyd.  19.    Sadwrn,  yn  y  prydnawn,  tua  8  o'r  gloch,  bedyddiwyd  fy  ngeneth 


ÍAoh  yn  yr  Eglwys,  gan  y  Paroh.  Lewis  Hughea,  tad  a  mamau  bedydd,  Mr.  a 
Mrt.  OrimthB,  Plas,  a  Miss  Betsy  WiUiams,  y  Sportsman.  Galwyd  hi  Eliza* 
beth,  ao  yr  wyf  yn  gweddîo  ar  i  Dduw  beri  ei  haileni  a'i  gwneyd  yn  blentyn  iddo 
ef  i  dragywyddoldeb  I  Tô  wedi  dyfod  i  mewn,  wrth  yr  hwn  yr  eisteddodd  y  owm* 
ni  uehod  a  máanau. 

Hyd.  29.  Diolohgarwoh  oyboeddus  yn  nghapel  Sîon,  gweddîaie  yn  nghyíarf o4 
ybore. 

Taoh.  6.  Ffair  Clynnoç.  I  fewn  trwy  y  dydd  yn  brysur  yn  y  siop.  Dangos- 
edd  meddwdod  ei  hun  heddyw  yn  Nghlynnog  yn  ei  effeithiau  mwyaí  meUchgedig 
•eadgas. 

Taôh,  16»  Myned  i  Gaemaifon,  prynu  arnryw  nwyddaa  a  ««  JDryoh  "  Oaledfryn» 
Gweled  fy  hun  ynddo. 

Taeh.  17.  Sul.  Cyhoeddwr  y  Choladgarwr  yn  y  Plas,  ao  anfonodd  faohgen  i 
ddymuno  arnaf  fyned  ato  yno.  Ystyriwn  yn  ddyledswydd  arnaf  wrthod,  ao  felly 
aifonaii  genadwri  i  ofym  iddo  ef  ddyflod  i  lawr,  gan  na  thybiwn  yn  gyfreithlawn  i 
Gnstìon  fyned  i  Inn  ar  ddydd  yx  Arglwydd.  Cymerodd  Parry,  fodd  bynag, 
dramgwyda»  a  gyrodd  heibio  fy  nhf  heb  gymaist  ag  edryoh  arno. 

Tach.  18.  Aethum  i'r  Gaerwen,  a  ohyfarfum  â  Robert  Hughes,  Uwchlaw'r- 
ffynnon,  yno.  Yr  oedd  Dewi  Wyn  wedi  oyohwyn  ymaith  ar  draed,  fydag  un  o*r 
gwwnon,  rai  oriau  yn  flaenorol.  Nid  oedd  wedi  tori  ei  farf  er  ys  rhai  diwrnodau, 
*o  yr  oedd  ganddo  am  daao  hen  grys  gwlanen  meddai  y  forwyn ;  bwriadai  fyned 
i  Oaernarfon  neu  Fangor.  Diwrnod  gwlyb  iawn.  Ysgrifenais  Englyn  yma  ar  ry 
nomedigaeth.  Wrth  ddyohwelyd  o'r  Gaerwen  galwodd  Robt.  Hughes  a  minnau 
efo  Ifr.  Robt.  Thomas,  Llangybi.  Cyfarfuom  â  John  Owen,  Gwyndy,  yno,  ae 
ymneüldnaeom  ynghyd  i  ystafell  i  ófdarllen  ry  Awdl  ar  Job.  Oamnolai  Mi. 
thomaa  a  John  Owen  hi  yn  fawr  iawn,  gan  ddyweyd  fy  mod  yn  sior  o  ennill, 
Tfaisdèyno;  adref  erbyn  8. 

Tach.  19.  Huw  Tegai  yma ;  prynais  ei  lyfr ;  argraffodd  1500  o  goplau,  y  draul 
trgraffu  £24 ;  y  Uyfr  yn  gwerthu  am  ls. 

Taeh.  22.  Galwodd  Mr.  Bobt.  Thomaa,  Uangybi.  Addawais  iddo  gopi  o  fy 
iwdl  ar  Job.  Aethum  i  Gilooed  tua  9  y«  hwyr  i  ymofyn  ohwarter  o  $ttf  at  ain 
gwasanaeth. 

Taoh.  28,  99.    Caaglu  at  y  Fibl  Gymdeithas. 

Rhag.  9.  Yn  y stod  fy  absennoldeb  yn  Ooohybig,  galwodd  y  Parehn.  G.  Oaled. 
fryn,  Ambeeee,  a  Pany,  Conwy,  yn  fy  nhŷ. 


LLYTHYB    O   FANAW    AT   GYMDEITHAS  K   AB. 
GWILYM  YN  RHYDYCHEN:    MEDI  1888. 

Dyma  fi  wedi  treulio  wythnos  bellach  o'm  gwyliau  y'  Mhorth  y  Santes 
Fair,   yn  rhan  ddeheuol  yr  Ynys,  a  dyma  fel  y  byddaf  yn  bwrw  fy 
am8er :  af  allan  ar  ol  brecwast  i  siarad  a  rhy w  hen  wraig  neu  grydd 
lled  segur  sydd  yn  medru  Gwyddeliaith  yr  Ynys,  canys  rhaid  i  cnwi 
ddeall  mai  cangen  o'r  Wyddeleg  yw  hen  iaith  y  Manawiaid,  ac  mai'r 
Wyddeleg  yw  íy  mhrif  gymhortn  i'w  dysgu,  ac  nid  y  Gymraeg — mae 
hono  yn  rhy  annhebyg  iddi.     Gofynaf  i'r  Manawiad  pa  fodd  y  gelwir 
y  peth  a'r  peth ;  ac  yna  dynwaredaf  ei  gynaniad  ef  o'r  gair  nee  cael  fy 
nhafod  obeutu  iddo,  fel  y  dywedir  ynia.     Prif   anhawsder  y  Cymro 
wrth  ddysgu'r  iaith  ydyw  y  rhoddir  dwy  sain  i'r  cydseiniaid  /,  «,  r. 
Tebyg  i  r  Gymreig  ac  r  Seisonig  y  w  y  ddwy  r,  ac  nid  oea  anhawsder  o 
bwys  ynglyn  a  hwynt,  ond  y  mae  i  l  sain  fain  neu  sain  wleb  fel  y  geilw 
y  Ffrancod  hi :  dygwydd  yn  fynych  ddigon  yn  eu  hiaith  ac  ysgrifenant 
hi  yn  gn ;  ac  y  mae  ganddynt  hwy,  y  Ff rancod,  sain  wleb  hefyd  i  l 
sydd  yn  anhawsder  i  mi  yma.     Y  mae  r  seiniau  grc  lybion  hyn  i'w  cael 
ymhob   cangen   o'r  iaith   Wyddelig  pa  le  bynag  y  siaredir   hi,   yn 
Manaw,  yn  yr  Iwerddon  neu  yn  yr  Alban  a'i  hynysoedd ;  ac  y  mae  yn 
gryn  faen  rhwystr    i'r   Cymro  na  wŷr    ddim  am   seiniau    o'r   fath 
oddigerth  hwyrach  y  aain  boerawl  a  roddir  mewn  rhanau  o  Arfon  i 
gydsain  ôl  geiriau  fel  brawd,  bod,  het  a  chwt     Anhawsder  arall  ydyw  y 
meddala  y  Fanaweg  y  cydseiniaid  celyd  i  raddau  eithafol  pan  safont 
rhwng  llafariaid.     Cymerer  yn  engraiflft  y  gair  am  u  ddechreuad,"  aef 
toshiaght ;  eeinir  shiyuââo  fel  j  y  Ffrancod  :  dyna  o  leiaf  a  glywaf  i  ar 
brydiau,  ond  brydiau  eraill  ni  chlywaf  ddim  ond  yr  %  fel  hanner  cydsain 
a'r  sh  wedi  myned  ar  ddifancoll  hollol.    Cymerer  eto   y  gair  peccee, 
u  pechaduriaid  : "  y  mae'r  cc  mor  ddiflanedig  ynddo  o  ran  aain  fel  mai 
anhawdd  i  Gymro  wybod  pa  fodd  i'w  yagrifenu :  seinii  yr  g  yn  y  gair 
Ellmynig  sagen  rywbeth  yn  debyg  mewn   rhai  o  dafodieithoedd  yr 
Almaen.     Un  engraifft  eto  :  byddaf  yn  arferol  o  gael  gan  fy  addyagwyr 
wneuthur  brawddegau  byrion  i  mi  i'w  hateb ;  ac  mewn  un  o  nonynt 
defnyddid  y  geiriau  ro  hâvi :  dyna  fel  yr  oeddwn  yn  ei  ysgrif enu  yn  ol 
y  cynhaniad.     Ar  ol  dyfod  i'm  Uetty  byddaf  yn  edrych  am  y  geiriau  yn 
v  geiriadur  Manewig,  ond  methu  cael  codiad  yr  oeddwn  ar  y  ddeuair 
hyn,  er  y  gwyddwn  mai  yr  ystyr  oedd  "  rhy  gyflym.M     Si  wyddai  y 
gwr  a'u  defnyddiai  nemawr  i  ddim  am  sillebu,  a  bu  agos  i  mi  orfod 
addef  nas  gallwn  gael  hyd  i   hâvi  yn  y  geiriadur;    ond   gwyddwn 
y  cymer  h  le  t  ac  s,  er  hyny  nid  oedd  távi  na  sâvi  iw  gael  yn  y  Uyfr. 
Pa  fodd  bynag,  erbyn  deall  dirgelwch  toddiad  y  eeiniau,  daetiium  i 
weled  mai  ro  happee  yw  ffurf  ysgrifenedig  yr  hyn  a  seinir  yn  ro  Aári, 
ac  mai  ffurf  annibynol  happee  cyn    cyfnewid    y  gydsain  flaen,   yw 


LUfHTB    O    FáNAẄ.  äì 

tappee :  f  elly  y  aaif  yn  yr  eirlechres,  ac  nid  rhyfedd  nas  gallwn  ei  bigo 
rhag  blaen. 

Dyna  fi  >redi  rhoddi  i  chwi  engraifft  neu  ddwy  o  gyfnewidiad  y  cyd- 
seiniaid  blaen,  a  gwelwch  ei  fod  yn  fwy  cyfnewidiad  na'r  rhan  f wyaf  o'r 
cyfnewidiadau  cyffredin  yn  y  Gymraeg,  oddigerth  wrth  anfon  g  i 
ddiddymdra  pan,  er  engraifft,  yr  aiff  gwr  gwraig  yn  fwr  un  'wraig.  Ni 
ddiûana  yr  g  Fanewig  felly,  ond  troir  hi  yn  ght  a  seinir  yn  ch  feddal 
debyg  i'r  g  Ellmynig  y  cyfeiriais  ati.  Yr  oedd  y  sain  hon  yn  y 
Gymraeg  tua'r  9fed  a'r  lOfed  ganrif,  a  cheidw  ei  Ue  yn  y  tafodieithoedd 
Gwyddelig  o  hyd.  0  ran  hyny  gwna  lawer  mwy,  a  dyna'r  gwaethaf 
mm  dani,  canys  gh  yw  adlawiad  d  yn  gystal  ac  gy  ac  etyb  felly  weithiau 
i'n  dd  ni,  megys  pan  ôl  dooinney,  "dyn,"  yn  daa  ghooinney,  "dau  ddyn." 
Dangosais  eisoes  y  cyfnewidir  t  ac  s  yn  ä,  a  naturiol  i  chwi  ofyn  pa 
beth  a  ddygwydd  i  tr  ac  rf.  Rhyw  annyben  yw  y  Manawiaid  yn  eu 
hateb ;  cyfnewidir  tr  yn  hry  ond  i'r  llygad  yn  unig,  canys  seinir  yr  hr 
fel  chr  yn  y  Gymraeg.  0  ganlyníad  aiff  "  pechaduriaid  truain "  y 
Litani  yn  peecee  hreih,  lle  y  seinir  yr  ail  air  yn  chrei.  Nid  wyf  eto  wedi 
cael  fod  yma  neb  yn  arfer  seinio  hr  fel  rh  y  Cymry,  fel  y  buasid  yn 
dyagwyl,  ac  fel  y  gwneir  mewn  rhanau  o'r  Iwerddon.  Gyda  golwg  ar 
ä/,  y  gair  am  fynydd  y w  slieau,  a  seinir  yn  debyg  fel  pe  buaswn  yn 
yagrifennu  úiw  yn  Gymraeg ;  ond  pan  gymer  cyfnewidiad  y  gydsain  le 
buaaid  yn  dysgwyl  i'r  gair  fyned  vn  hlieau  ac  i'r  hl  gael  sain  debyg  i  hl 
yn  Gymraeg  pan  ofynir  '^y'mh'le,  neu  yn  fyrach  fy th  •*  hle ; "  ond  yn 
yr  iaith  hon  aiff  yr  hl  yn  cl  yn  ddigon  cyffredin  y  dyddiau  hyn ;  a  phan 
ddodir  mtdlagh,  "  pen,  o  flaen  slieau  gyda'r  fanod  rhyngddynt,  gwna'r 
cyfan  y  geiriau  mullagh  y  clieau,  "  pon  y  mynydd."  Clywais  haeru  mai 
mullagh  y  chlieau  a  ddylai  fod,  ond  nis  gwn  ond  am  un  dyn  a'i  seinia 
felly.  Soniwyd  wrthyf  mewn  cyfarfod  henafiaethol  am  dŷ  a  elwir 
Fo  lieau,  a  holais  yn  fanwl  am  yr  enw,  canys  anhawdd  genyf  goelio  ei 
fod  yn  ddi-wall ;  gwisgai  y  boneddwr  a'm  hysbysai  am  dano  glos  pen 
glin  SaÌ8,  oe  dyna'r  Cymraeg  am  knickerbockers ;  geilw  y  Ffrancod  wisg 
o'r  fath  yn  glos  i  beri  chwerthin,  am  mai  dyna  fyddant  hwy  yn  arfer  91 
wneyd  pan  welont  Sais  yn  dangos  ei  goesau  yn  y  math  hwnw  o 
ddiliedyn.  Nid  yw  hyny  o  bwys  mawr  ar  hyn  o  bryd,  ond  yr  oedd 
cwtanwch  y  clos  yn  ddigon  o  awgrym  i  mì  nad  oedd  fawr  o  wybodaeth 
o  Wyddeliaith  yr  Ynys  ynddo ;  ac  ar  ol  dyfod  yn  ol  o'r  cyfarfod, 
holaÎ8  ynghylch  yr  enw,  a  hysbyswyd  fi  mai  Fo  hlieau  yw  yr  enw,  a 
chefais  ymhellach  y  seinir  ef  yn  union  fel  pe  buasid  yn  ei  ysgrifenu  yn 
Gymraeg  yn  Fo  lliw,  neu  yn  fwy  cyflawn  yn  Fo  'n  Uiw,  aef  yw  hyny 
u  Tan  y  Mynydd."  Ceir  yma  fel  y  gwelwch  fod  yr  hl  wedi  myned  yn 
ü  Gymraeg,  f el  y  byddfm  ni  weithiau  yn  gwneyd,  'h'le  ma!  fe  yn  lle  ma' 
fe.  Dyna  ddigon,  hwyrach,  a  mwy  na  digon  ar  y  cydseiniaid ;  ac  ar  ol 
ysgrifenu  hyn  o  druth,  rhaid  i  chwi  ddeall  fod  pythefnos  wedi  pasio 
cym  ysgrifenu  rhagor,  a  bod  rhan  o'r  amser  wedi  ei  threulio  yn  y  parth 
goeleddol  i'r  Ynys.  Cefais  yma  y  seinir  y  llafariaid  ychydig  yn 
wahanol  i'r  deheu,  ac  na  feddalir  y  cydseiniaid  i'r  un  graddau 
eithafoL 

Ni  wyddy8  nemawr  i  ddim  am  hanes  yr  iaith  hon,  ond  darllenir 
mewn  hen  lvfr  Gwyddelig  am  Senchán  Torpeist,  prif-fardd  yr 
Iwerddon  tua  r  flwyddyn  600,  yn  myned  ar  ei  gylchdaith,  gyda  50  o 

1889.  b 


»*  LLYTHTB   0   FAHAW. 

feirdd  eraill  i'w  ganlyn  i  Ynys  Manaw.  Perthyn  hyn  i'r  hea  arfer  a 
roddai  hawl  i'r  beirdd  fy w  ar  draul  boneddigion  eu  gwlad ;  a  chyffelyb 
oedd  deddfau  y  Gwyddyl  a'r  Oymry  yn  hyn  o  beth,  ac  un  o  ddybeoion 
yr  Orsedd  a'r  Eisteddfod  oedd  i  drwyddedu  y  rhai  oeddynt  i  hawlio  eu 
cynnaliaeth  ar  bwys  y  wlad.  Yr  oedd  i  bob  bardd  o  nod  ei  gylch- 
daith  neillduol,  a'r  hyn  y  mynwn  ei  awgrymu  y w  fod  Ynya  Manaw  tua 
dechreu  y  seithfed  ganrif  yn  gynnwyaedig  yn  nghylchdaith  prif-fardd 
yr  Iwerddon.  Nid  rhaid  gwell  prawf  na  hyn  mai  y  Wyddeleg  oedd 
ìaith  yr  Ynya  ar  y  pryd,  neu  o  leiaf  iaith  ty  wysogion  a  bôneddigion  yr 
Ynys;  a  chadarnheir  hyn  gan  y  ffaith  mai  Gwyddelig  henafol  yw  iaith 
yr  aryagrifen  hynaf  a  geir  yn  y  wyddor  Ogamaidd  vn  Manaw.  Ni 
wyddys  ond  ychydig  am  ei  hanes  o  ddechreu  y  seithfed  ganrif,  nes 
ìddi  gael  ei  darostwng  gan  y  Gynt,  neu  y  Cenhedloedd  Duon,  fel  y 

felwid  Gwyr  Llychlyn  a  ddechreuasant  anrheithio  arfordiroedd 
'rydain  a'r  Iwerddon  tua  diwedd  yr  wythfed  gaurif.  Bu  Manaw  am 
ganrifoedd  danynt,  a  sefydlasant  yma  lywodraeth  reolaidd  sydd  hyd 
eddyw  yn  cadw  rhyw  ranau  o'i  ffurf  gyntefig,  megys  yr  arfer  o 
Synnal  gorsedd,  a  elwir  y  Tynwald,  yn  yr  awyr  agored,  x  gyhoeddi 
eddfau  ac  i  benodi  swyddogion  y  flwyddyn.  Cymerai  hyn  le  ar  hir- 
ddydd  Alban  Hefin  yn  ol  yr  hen  gyfrif,  ond  yn  ol  y  cyfrif  newydd  y 
pummed  o  fis  Gorphenaí  y w  dydd  yr  Orsedd.  Aethum  yno  y  llynedd 
o'm  hunswydd  f w  gweled,  a  chefais  wahoddiad  cynhes  eleni  gan  y 
Llywodraethwr  i'r  Proffeswr  Freeman  i  íyned  yno  yr  haf  nesaf  i  weled 

Çr  orsedd  ac  i'w  hastudio  yn  ngoleuni  hanesiaeth  henafol  y  cenhedloedd 
eutonaidd:  y  mae  yr  hanesydd  yn  rhyw  hanner  addaw  myned 
os  bydd  byw  ac  iach.  Maith  fyddai  olrhain  hanes  yr  Ynys  o 
amser  y  Llychlyniaid,  a  digon  yw  dyweyd  iddi  fyned  i  feddiant  teulu 
arglwyddaidd  Athol,  ac  wedi  hyny  i  ddwylaw  Iarlliaid  Derby,  nes  o'r 
diwedd  iddi  ddyfod  i  afael  y  Goron  Brydeinig.  Y  Frenhines,  gan 
tyny,  yw  Arglwyddes  Manaw,  a  swyddog  dani  hi  ydyw  y  Llywodr- 
aethwr  neu  Raglaw  yr  Ynys. 

Ond  i  ddychwelyd  at  yr  iaáth,  ni  wyddys  dim  am  dani  o  ddechreu 
y  seithfed  ganrif  hyd  ddechreu  yr  17eg;  ond  ceir  mai  ychydig  mewn 
cymhariaeth  a  adawodd  y  Llychlyniaid  o'u  hôl  ar  ei  geirlechrea. 
Ond  enwau  Llychlyniaidd  a  gly wir  ar  amryw  o  borthladdoedd  yr  Ynjs» 
ac  ar  rai  rhanau  o'i  harfordir,  megys  Soderich,  Fltshwich,  Bawey>  ẅ 
blaendiroedd  a  adwaenir  yn  awr  with  yr  enwau  PoM  of  Ayre  a  Lançneu* 
Ceir  hefyd  enwau  o'r  un  tarddiad  ar  leoedd  mwy  canolog,  megys  Jwrby^ 
Surby,  Sulby  a  Laaey.  Llychlynig  hefyd  yw  enw  mynydd  uohaf  yr 
Ynj*,  Snaefeü,  sef  yw  hyny,  "Mynydd  yr  Eira,,,  Ychydig  o  lyftau 
sydd  i  w  cael  yn  y  Fanaweg,  heblaw  gweddiau  yr  Eglwys  Sefydledig» 
y  Bibl,  Emynau  John  Wesley,  a  nifer  o  gyfieithadau  o  fán  lenydcÜaeth 
o  natur  grefyddoL  Am  weithiau  gwreiddiol,  nid  oea  ynddi  ond 
jrchydig  «aneuon  a  nifer  gweddol  o  garolau.  Y  petb  hynaf  yn  yr 
ìaith,  heblaw  yr  arysgrifen  Ogamaidd,  yw  copi  anmberffajth  o'r  Llyfr 
Gweddi  Cyffredin ;  credir  y  perthyn  hwnw  i>  rhan  foreuai  o'r  17^ 
ganrif,  a'i  fod  yn  llawysgrif  gŵr  o  Gymro  o'r  enw  PhiUips,  a  wnâed  ya 
esgob  Manaw.     Wrth  fyned   heibio,   nis  gallaf  lai  na  gofyn  a  oea 

Eenym  ni  ryw  dinclwm  o  hanes  yr  esgob  hwnwl    Ond  digon  pria 
wyrach  y  gellir  dysgwyl  hyay,  pap  ystyriom  m  oheij:  ymhiitt  y  lîu  q 


•  LLYTHYR    O    FANAW.  28 

fywgralfiadau  a  eilw  yr  Eisteddfod  a'r  Cyfarfodydd  Cystadleuol  i  fodol- 
aeth  air  o  son  am  enwogion  Cymreig  megys  Edward  Llwyd.  Sonir 
am  gyhoeddi  llawyagrif  Phillips  ar  draul  y  Gymdeithas  Fanewig,  ac  yr 
wyf  innau  wedi  rhyw  hanner  addaw  ysgrifenu  rhagarweiniad  iddo  ar 
seinyddiaeth  yr  iaith.  Dyna  y  prif  reswm  i  mi  ddyfod  i'r  Ynys  i 
dreulio  fy  ngwyliau,  pe  gwyliau  hefyd,  yn  mis  Medi  yma.  Ond  i 
ddychwelyd  at  yr  iaith,  ceir  ei  bod  yn  llawer  mwy  clasurol  yn  Uaw- 
ysgrif  PhiUips  nag  ydyw  mewn  argraffiadau  diweddarach  o'r  Llyfr 
Gweddi  ac  o'r  BibL  Ni  fedrai  y  cyhoeddwyr  diweddar  ddarllen  yr 
hen  lawysgrif,  o  herwydd  fod  yr  orgraff  jn  ddyeithr  iddynt,  a  daethr 
ant  i'r  penderfyniad  arwynebol  nad  oedd  iaith  y  Uawysgríf  yn  ddeall- 
adwy  fw  cydoeswyr;  ond  pe  cymerasent  y  drafferth  i  ddysgu  ei 
darllen,  cawsent  ei  bod  yn  berffaith  ddealladwy  iddynt,  o  leiaf 
nior  ddealladwy  ag  ydyw  iaith  y  Bibl  Oymraeg  i  wladwyr  Cymru* 
Cymerais  amryw  achlysuron  i  wneuthur  prawf  o'r  pwnc  drwy  ddarllen 
i  fagad  o  Fanawiaid  rai  o  weddiau  Phillips.  Ond  gwelodd  y  cyhoedd- 
wyr  diweddar  yn  dda  argraffu  y  gweddiau  a'r  Bibl  yn  yr  iaith  lafaredig 
eydd  wedi  colli  y  rhan  fwyaf  o'i  ffurfiau  berfol,  ac  yn  arfer  manu  y 
cyfan  fel  y  gwneir  hefyd  ar  lafar  gwlad  yn  Nghymru,  megys  pan 
ddywedir  "a  'neiff  ê  fyn'd"  yn  lle  "a  aiff  efe,"  neu  pan  ysgrifenir 
mewn  newyddiadur,  "  Pa  le  y  mae  y  tỳ  yn  sefyll,"  yn  lle  "  Pa  le  y 
aaif  y  tŷ,"  neu  "Pwy  sydd  yn  gwybod,"  yn  lle  "Pwy  a  wyr."  Ond 
gan  fod  i'r  Gymraeg  arddull  lenyddol  sydd  hyd  yn  hŷn  yn  berffaith 
ddealladwy,  nid  oes  un  esgus  gan  ysgrifenwyr  Cymreig  dros  fanu  yr 
iaith  yn  ol  arfer  gwlad.  Pa  fodd  bynag,  nid  y w  eu  pechod  hwn  i'w 
Srffelybu  o  ran  ei  hacrwch  a'u  gwaith  yn  llanw  y  newyddiaduron 
Cymreig  â  dullweddau  estronol.  Ychydig,  ysywaeth,  o  Gymraeg  a 
geir  beUach  yn  ein  newyddiaduron,  canys  nid  yw  yr  hyn  a  gynnygir 
ynddynt  i'r  darUenydd,  gan  mwyaf,  ond  Saesoneg  wedi  ei  wisgo  mewn 

fairiau  Cymraeg  :  nid  Cymraeg  y  w  hyny.  Ychydig  neu  ddim  a  ẃyr  y 
^  anaweg  am  y  fendith  o  gael  newyddiaduron  i  chware  â'i  chyfansodd- 
iad  Er  hyny  y  mae  Uawer  o  eiriau  Seisnig  yn  yr  iaith  lefaredig,  ond 
Uai  ar  y  cyfan  sydd  o  honynt  yn  y  Uyfrau  Manewig  nag  a  fuasid  yn 
àéjEgwjl 

Ar  y  dechren  rhoddai  yr  amrywiaeth  cynhaniad  a  glywn  lawer  o 
drafferth  i  mi,  ond  wrth  daflu  dros  y  pwnc  yn  fy  meddwl  fy  hun, 
tebygaf  y  gallai  estron  a  fynai  ddysgu  Oymraeg  yn  y  dull  yr  oeddwn  i  yn 
trin  y  Fanaweg  gael  Uawn  mwy  o  drafferth.  Meddyliwch,  er  engraifft^ 
mai  Sais  oedd,  ac  iddo  ofyn  i  ry w  weithiwr  o  Gymro  pa  fodd  y  dy wedai 
yn  Gymraeg,  "  Where  is  the  stick,"  ac  i'r  Cymro  ateb  mai  "  Lle  ma'r 
ffon  "  y w  hyny  yn  Gymraeg.  Dyna'r  Sais  yn  ysgrifenu  hyny  i  lawr 
«>reu  y  gaUai,  ac  yn  gofyn  i'r  Cymro  nesaf  i  siarad  âg  ef,  "  Lle  ma'í 
ffoa?"  ac  i  hwnw  ddyweyd  ei  fod  wedi  ei  gamddysgu  ac  mai  "îlle 
ma  V  ffon  "  oedd  y  gofyniad  yn  Gymraeg ;  hawdd  dychymygu  Tr  Sais 
agor  ei  lygaid  wrth  glywed  hyny,  ac  iddo  benderfynu  gofyn  ei  ofyniad 
i  rywun  eto :  meddylier  fod  y  rhy wun  hwnw  yn  ei  gynhânu  fel  hyn : 
"  'Mhle  ma'r  ffon."  Dyna'r  Sais  mewn  penbleth  cynnyddol,  ond  nid 
068  orphen  ar  y  gyfres  nes  myned  drwy  amr^rwiaethau  eraiU,  megys, 
"Y'  sihle  ma'r  ffon"  neu  '•  Pa  le  y  mzett  ffon."  A.  digon  tebvg  y 
byẃìai   raid  galw  i  mewn  un  o'r  newyddiadurwyr  sydd  yn  byw, 

B    2 


04  LLYTHỲB  O    FAKAẀ. 

dy  weder,  "  yn  Caerfyrddin  "  neu  "yn  Caernarfon,"  i  esbonio  iddo  mai 
yr  unig  ffordd  briodol  i  ysgrifenu  y  gofyniad  yw  gwneyd  hynny  heb 
ddim  lol  ynghylch  cydseiniaid  decnreuol,  fel  y  canlyn :  "  Yn  pa  le  y 
mae  yr  ffon.  Canys  nid  drwg  o  beth  yw  darn  o'r  fath  yn  yr  arddull 
bren  fel  eglurhad  ar  y  geiriau,  er  nad  y w  yn  Gymraeg,  tra  nas  gellir 
gwadu  fod  y  dulliau  eraill  a  nodwyd  o  eirio  y  gofyniad  bob  un  yn 
Gymraeg  o  ryw  arddull  neu  ryw  dafodiaith  arferol  yn  Nghymru. 
Dyna  engraifft  o'r  hyn  a  allai  ddygwydd  gyda  golwg  ar  eiriau  digon 
sathredig  yn  yr  iaith ;  ond  meddylier  ymhellach  fod  yn  rhaid  i'r  rhan 
fwyaf  o'r  Cymry  uchod  ddeall  yn  fanwl  pa  beth  a  olygai  y  Sais  wrth  y 
gair  ffon  cyn  y  rhoddent  foddhâd  iddo  gyda  golwg  ar  ei  ofyniad,  a 
bydd  genych  feddylddrych  gweddol  am  y  rhwystrau  ar  ffordd  y  neb  a 
fyno  efrydu  y  Fanaweg.  Un  o'r  pethau  mwyaf  anhawdd  ydyw  cael 
allan  i  ba  genedl  y  perthyn  sylwedd-eiriau  yr  iaith;  ni  wneir  un 
gwahaniaeth  tebyg  i'n  dau  a'n  dwy  ni,  neu  ein  hwn  a'n  hon  nì,  ond 
defnyddir  rhagenwau  a  gyfatebant  i  ef  a  hi,  sef  eh  ac  ee  (i'w  seinio  yn 
e  ac  i),  a'm  gofyniad  i  fyddai  "  pa  un  ai  éh  neu  ee  a  fyddwch  chwi  yn 
ddyweyd  yn  lle  enw  y  peth  a'r  peth."  Ond  nid  hawdd  ambell  i  waith 
fyddai  cael  ateb ;  er  engraifft  dygwyddais  fod  un  bore  yn  holi  a  chroes- 
holi  tyddynwr  sydd  yn  bregethwr  gyda'r  Methodistiaid  Wesleyaidd  yn 
ei  ardal.  Ymhlith  pethau  eraill,  gofynais  pa  un  ai  ef  neu  hi  oedd  yr 
ynysig  a  elwir  yn  Saesoneg  y  Calf  "  0,"  meddai  yntau,  "  nid  oea  nac  ef 
na  hi  yn  hwnw ;  y  Calloo  y  gelwir  ef  yn  y  Fanaweg."  Purion,  ond  yr 
oedd  y  gwirionedd  hwnw  yn  hysbys  i  mi  o'r  blaen,  gan  fod  y  gair  yn  y 
geiriadur ;  a'r  achos  i  mi  ofyn  hyn  oedd,  na  ddodir  y  fanod  o  flaen  yr 
enw  yn  y  geiriadur.  Os  y  Calíoo  ydyw  gyda'r  fanod,  yna  gwrywaidd 
yw,  ond  os  ý  Challoo,  benywaidd  yw.  y  rhyw.  Gofynwn  gan  hyny  pa 
un  o'r  ddau  oedd  gywir,  ond  amwys  oedd  yr  ateb,  a  chystal  ag 
awgrymu  y  gallwn  gymeryd  fy  newis,  canys  y  mae  y  Manawiaid  wedi 
myned  yn  lled  sigledig  gyda  golwg  ar  bwnc  o'r  natur  yma.  Nid  oedd 
bellach  ddim  i'w  wneyd  ond  dychwelyd  at  y  gofy niad,  pa  un  ai  ef  neu 
hi  y w  y  Calloo,  ond  yr  un  oedd  yr  ateb  ag  o  r  blaen,  sef  nad  oedd  y 
naill  na'r  llalL  Sut  felly  1  ebwn  ineu  ;  gan  nad  oes  genych  chwi  ganol- 
ry w  na  gair  cyfatebol  i  it  y  Saeson,  rhaid  i  chwi  son  am  yr  ynysig  fel  ef 
neu  hi  "  0,  na  raid,"  ebai  yntau,  "y  Calloo  a  ddywedwn  ni."  Yr  oedd 
ateb  fe)ly  bron  yn  ddigon  i'm  gyru  i  foni  a  myned  adref,  ond  ystyriwn 
fod  fy  addysgwr  yn  hen  ac  yn  ateb  öfêu  y  gallai,  ac  mai  rhoddi  cynnyg 
eto  oedd  oreu.  Safai  yr  ynysig  rhwng  y  dehau  a'r  gorllewin  i  ni,  ac 
edrychai  yn  ddigon  diserch  yn  y  niwl  a'r  nyddach  a  orchuddient  yr 
ystlys  nesaf  i'r  Iwerddon  iddi.  "Dacw'r  ynysig,7rmeddwn ;  "yn  awr 
meddyliwch  fy  mod  i  yn  dyweyd  wrthych  fod  y  Caüoo  yn  ediych  yn 
ddu  ac — "  "  Aroswch,"  meddai :  "  nid  du  fuaswn  i  yn  ddyweyd  ond 
tywytt"  ac  yna  cefais  araith  o  ddeng  mynyd  i  chwarter  awr  i  brofi  mai 
tywyll  (dorraghey)  ac  nid  du  (dooj  oedd  yr  ansoddair  priodol  i'w  arfer. 
Gwastraff  oedd  hyn  i  gyd  ar  fy  amser  i,  a  gwaeth  na  hyny,  yr  oedd  yn 
wastraff  ar  amser  a  nerth  fy  addysgwr ;  ond  pa  fodd  bynag,  nid  oedd 
dim  i'w  wneyd  ond  ail  ddechreu,  san  ddefnyddio  yr  ansoddair  oedd 
wedi  costio  i  ni  gymaint  o  amser  a  llafur.  "  Meddyliwch  fy  mod  i  yn 
dyweyd  wrthych  chwi,"  meddwn,  "  fod  y  Caüoo  yn  edrych  yn  dywyU, 
ac  i  chwithau  ateb,  *  Ydy w  y  mae;'  oni  ddywedech  chwi  mewn 


LLYTHYB    O    FANAW.  25 

cysylltiad  felly  eí  fod  ef  neu  hi  yn  edrych  yn  dy  wyll  î "  "  O'r  anwyl, 
gwnawn  felly,"  meddai :  "  hi  sydd  yn  edrych  yn  dy  wyll,  a  mwy  o  honî 
hi  sydd  yn  y  Caüoo  nag  o'r  efe."  Y  mymryn  yna  o  hysbysrwydd  ar 
bwnc  digon  dibwys  oedd  ffrwyth  yr  holl  groeshoü,  a  gwnaiff  hyn  y  tro 
fel  engmfit  o  arâf wch  fy  nghynnydd  yn  y  math  hwn  o  wybodaeth.  Y 
rheswm  a  roddai  yr  hen  frawd  dros  annybendod  ei  atebion  oedd,  nad 
oedd  wedi  meddwl  am  bethau  o'r  fath  er  ys  ugain  mlynedd  neu  ragor ; 
a  boddlonaÎ8  ef  yn  fawr  drwy  awgrymu  fod  fy  ngofyniadau  yn  galw  i 
weithrediad  blyg  o'i  ymenydd  oedd  wedi  bod  heb  waith  am  yspaid 
maith.  Y  gair  y  dygwyddodd  i  mi  ei  ddefnyddio  oedd  lobe,  a  thynodd 
hwnw  ei  sylw  ar  unwaith,  a  gofynodd  pa  beth  oeddwn  yn  feddwl 
wrth  son  am  "  lobe  of  the  brain."  Eglurais  cystal  ag  y  gallwn,  gan  ei 
hyibysu  mai  gair  Groeg  oedd  lobe  o  ran  ei  darddiad,  ac  y  defnyddid 
ef  wrth  son  am  yr  ymenydd  a  phethau  cyffelyb.  Mawr  oedd  ei  fodd- 
lonrwydd  wrth  gael  gair  newydd  o  darddiad  Groeg  :  "  Hwyrach  y 
medrwch  chwi,  meddai,  ddarllen  Groegf"  "Ryw  ychydig  yn  lled 
frith,"  ebwn  innau.  (( Yr  anwyl  fach  1  a  fedrwch  ch wi  Ladin  hefyd,  ac 
ieithoedd  Ffrainc  a'r  Eidal  a'r  Almaen  ? "  "Ryw  dipyn  o  rai  o  honynt," 
ebwn  innau.  Synodd  yn  fawr  a  thynodd  anadl  hirach  na'r  cjrffredin, 
ond  cafodd  gysur  nid  bychan  wrth  feddwl  nas  gallwn  er  hyny 
ymgystadlu  âg  Adam  Glarke  oedd,  meddai  efe,  yn  medru  pregethu 
mewn  dwy  iaith  ar  bymtheg.  Nis  gallwn  lai  na  chydsynio,  ac 
awgrymu  fod  yn  drugaredd  i'r  apoatolion  na  chafodd  yr  Adda  hwnw 
ganiatâd  i  gydoesi  â  hwy  yn  oea  y  tafodau.  Wrth  i  mi  ddiolch  i'r  hen 
wr  drannoeth  am  y  drafferth  a  fyddwn  yn  roddi  iddo,  torodd  allan  i 
wneuthur  cyffes  bur  bwysig,  gan  ddy weyd :  "  Twt,  twt,  na  soniwch  : 
yr  wyf  i  am  a  wn  i  wedi  dysgu  rhy wbeth  genych  chwithau  :  gair  iawn 
yw  y  gair  lobe  yna,  ac  yr  wyf  wedi  meddwl  llawer  am  dano  drwy'r  nos 
neithiwr ;  lobe  oeddech  chwi  yn  ddy weyd  onitê,  lóbe  f  "  Bûm  yn  cael 
gwersi  gan  bregethwr  Wesleyaidd  arall  yn  mhen  arall  yr  Ynys,  ac  yr  oedd 
hwnw  yn  fwy  hyddysg  o  lawer  yn  iaith  ei  fam;  ond  nid  hawdd  ei 
gadw  at  bynciau  bychain  hono;  ei  hyfrydwaîth  oedd  esbonio  i  mi 
brophwydoliaethau  Esaiah,  a  dangos  pa  fodd  y  mae  rhesymolwyr  yr 
Almaen  wedi  cyfeiliorni :  gosodai  hwynt  i  fyny  i'w  curo  i  lawr  gyda 
chyflymder  glaslanc  yn  gwneyd  ei  oreu  am  ei  bres  mewn  ffair  blaen 
gwlad  yn  Nghymru. 

Hwyrach  fy  mod  eisoea  wedi  ysgrifenu  digon  i  awgrymu  mai  pobl 
syml  a  chartrefol  y w  y  Manawiaid.  Ond  iawn  ychwanegu  eu  bod  yn 
eirwir  a  gonest,  ac  nad  ydynt  hwyrach  cyn  lawened  a  chyn  ddigrifed 
l'r  Cycnry,  ond  eu  bod  yn  dawelach  a  sobrach.  Nid  oes  yn  eu  plith 
dlodi  i'w  gymharu  â  thlodi  Lloegr  a  Chymru,  oddieithr  yn  nhref 
Douglas  sydd  yn  byw  ar  ymwelwyr  haf  o  Lynlleifiad  a'i  hamgylch- 
oedd.  Y  mae  annibyniaeth  wedi  ei  argraffu  mor  ddwfn  ar  eu  moesau 
ag  i  berí  i  ddyeithriaid  deimlo  ar  y  cyntaf  mai  oeraidd  a  diserch  ydynt 
o  natoríaeth ;  ond  gwellygant  yn  gyflym  o'u  hadnabod  yn  well.  Y 
maent  yn  grefyddol  dros  ben,  a  pherthynant  gan  mwya!  i'r  Eglwys 
Sefydledig  neu  i'r  Euwad  Wesleyaidd  :  o  ran  hyny,  peth  cyffredin  yn 
yr  yny8  yw  i'r  un  rhai  fyned  i'r  lî^lwys  ac  i'r  Capel  hefyd  Felly  gwel- 
wch  na  wyddys  yma  nemawr  am  ryfel  enwadol,  ac  y  mae  y  Üew  a'r 
oen  wedi  byw  ynghyd  am  gymaint  o  flynyddau  fel  nad  hawdd  deall 


ÿô  LLTTHTB   •   FAHAW. 

WUâeb  pa  fodd  yr  ymdarewai  y  naill  heb  y  UalL  ftfedr  y  Manawiaîd  j 
BíW  ar  daíod  leferydd,  fel  y  Cymry,  ac  y  maeyr  hen  boU  heb  eì  anghoá* 
jro  yr  hen  iaitb*  Mawr  oedd  difyrwch  un  hen  fachgen  crefyddol  wrth 
tdrych  y  geiríadnr  Manewig  oedd  genyf,  a  dyfod  ar  draws  y  gair  ana 
cacynen :  yr  oedd  efe  yn  gwybod  am  adnod  y  cacwn  yn  y  drydedd 
bennod  ar  hugaín  o  Eiodua,  a  phwy  fei  efe  yn  codi  ei  gloch  i  hyabyao 
ÍV  gyraydogion  fel  yr  oedd  wedi  dyfod  o  hyd  i'r  gacynen  yn  llyfr  y 
dyn  dyeithr;  a  rhag  i  neb  feddwl  ei  fod  yn  gwneuthur  gormod  o'r 
caffaeliad  hwnw,  ychwanegai  ar  y  diwedd  y  gwyddai  hefyd  pwy  a 
addawtaí  yru  y  cacwn  o  ftaen  Plant  IsraeL    Aeth  â  mi  yr  ail  dro  y 

2'farfûm  âg  ef  í'w  dý,  a  eiaradai  un  o'i  berthynasau  Fanaweg  yn  dda. 
ûm  am  gryn  amser  yn  ymfrawddegu  à  hi  a'i  chwaer,  a  dygwyddodd  i 
ni  son  nad  oeddwn  wedi  clywed  pobl  yn  siarad  yr  hen  iaith  â'u  gilydd. 
H  ()"  meddai,  " mi  siaradaf  i  a'm  chwaer  fel  y  caffoch  fantais  i  farnu," 
Hyoy  a  fu  nes  iddynt  ddeall  fy  mod  yn  bras  ddirnad  beth  oedd  pwne 
yt  yraddyddan,  neu  yn  hytrach  eu  dau  bwnc,  canya  yr  oedd  ganddynt 
ddaa  o  Uíaf.  Yn  gprntaf  ac  yn  wreigaidd,  "  Ai  tybed  ei  fod  yn  bríod  f " 
yn  ail  ac  yn  ddifnfol,  "  Ai  tybed  ei  fod  yn  bregethwr  f "  Torwyd  ar 
draws  yr  ymchwiliad  dyblyg  hwn  yn  ddisymwth  gan  yr  hen  frawd  % 
fuaaaí  yn  ymddifyru  yn  ymlid  y  cacwn.  Pa  fodd,  meddai,  y  gelwir 
"  gelyn  yr  eneidiau  "  vn  yr  iaith  Oymraeg  f  Teimlwn  mai  gofyniad 
nuwr  yn  gofyn  cryn  ofal  oedd  hwn,  pa  fodd  i'w  ateb ;  ac  ymdrechaie 
loddi  ar  daeall  iddo  fod  Satanyddiaeth  yn  rhan  o  Dduwinyddiaeth  sydd 
tredí  ei  haetudio  gyda  manylrwydd  mawr  yn  Nghymru.  Deonglais 
idAo  goreu  y  gallwn  bynciau  diammheuol  y  ganghen-wyddor  hon, 
megyg  mai  diajol  oedd  yr  enw  ar  y  Sabboth,  mai  diawl  oedd  ar  y  chwe' 
diwmod  gweithio;  ond  nis  gallwn  fyned  ymhellach  heb  ymdrîo, 
ehwedl  yr  athronydd,  â'r  eithriadau  a'r  cyfyngiadau  a  wneir  yn  ffafr 
ararywíol  ddosbarthiadau  o  gymdeithas,  megys  pan  adewir  y  diafl  i'r 
beírdd  a'r  Eisteddfod  a'r  jawl  i  longwyr  a  bechgyn  gweini  a  boneddig- 
ion  Cymreig  ar  fin  troi  yn  Saeson.     Ond  er  i  mi  drin  y  penau  hyn  yn 

Slurbwyll  ac  yn  hollol  anmhleidiol  yn  ngwyn9b  haul  a  Uygad  goleuni, 
wedl  beirniaid  cydwybodol  pob  awdl  Gymreig  er  dyddiau  Prydain  ab 
Aedd  Mawr,  nis  gallwn  lai  na  theimlo  adael  o  honof  amryw  bethau 
pwysig  heb  eu  penderfynu,  megys,  er  engraifft,  i  bwy  y  perthyn  defn- 
yddio  yr  enwau — termau  oeddwn  yn  feddwl,  canys  dyna  air  yr  ath- 
aonydd — Satan,  y  cythraul,  yr  hen  fachgen,  a'r  gŵr  drwg,  a'r  cyffelyb, 
Pa  fodd  bynag  yr  oeddwn  eisoes  wedi  llanw  yr  hen  gacynwr  ág  edmyg- 
edd  o  dalent  genedlaethol  y  Cymry  i  efrydu  Duwinyddiaeth.  Ond  i 
ddychwelyd  at  y  pwnc  o  grefyddoldeb  y  Manawiaid,  gellir  dangos  fod 
y  nodwedd  hon  yn  eu  cymeriad  wedi  gwneuthur  eu  hol  ar  eu  niaith : 
er  engraifft  y  mae  pob  peth  byw,  yn  ol  eu  geiriad  hwy,  un  ai  yn  anifail 
neu  yn  bechadur,  canys  dyna  ddywedir  yw  ystyr  y  gair  pecceyh  a 
ddefnyddir  am  unrhy w  greadur  o  ddyn.  Eto,  os  byddwch  am  ymweled 
âg  un  o'r  Ynyswyr  yn  ei  dý,  y  rheol  yw  curo  wrth  y  drws  a'i  agor  gan 
ofyn,  "  A  oe8  pechadur  yn  y  byd  i  mewn."  Bu  y  sylwadau  dyfnddysg 
a  wnaethum  ar  y  defnydd  hwn  o'r  gair  peccagh  am  fôd  dynol,  a'r 
rhwyddineb  eglurddoeth  ac  athrylithlawn  a  ddangosaswn  yn  dosbarthu 
enwau  y  gŵr  du,  yn  achlysur  i  bobl  y  pentref  gredu  nas  gallwn  fod  yn 
neb  llai  na  phenaeth  coleg  duwinyddol  yn  Nghymru,  a  mynent  ar  bob 


Lttf  ÉTŸB  O  *Â&*W.  27 

cjrfrff  tnai  D.t).  oèddwn  wèdi  dianö.  Meddylddryoh  newydd  fflam, 
meddwn  wrthyf  iy  hun— hwylio  i  Gymru  a  giftttfo  jra  Mhwllheli  a  D.D. 
é  tmúàm  *r  oi  fy  etìw,  i  gaei  gweled  pa  le  y  saf  wn  yn  ngraddeg  teitled- 
igion  y  Dywysogaeth ;  ond  of ni,  ar  y  cyf an,  mai  dannod  arogl  yagadan 
a  glywTi,  er  íod  yno  eisoes  ambell  i  ysgolhaig  mawr  y  pery  gwynt  Môr 
y  Werydd  yn  gryf  ehelaeth  ar  ei  ddoethoriaeth  am  flwyddyn  neu  ddwy 
i  ddyfod. 

Nid  yw  yr  Eglwya  Sefydledig  a'r  Wesleyaid  wedi  bod  bob  amser  yn 

byw  mor  heddychol  ag  y  maent  yn  yr  oes  hon.     Adroddai  hen  dydd- 

ynwr  dros  80  oed  ei  fod  ef  wedi  cly wed  gan  ei  dad  hanes  am  un  Mary 

Dick,  merch  ieuanc  oedd  wedi  llyncu  rhyw  gegaid  o  sism,  yn  cael  ei 

holwyddori  gydag  eraill  o*i  chyfoedion  gan  berson  y  plwyf.     Daeth  i'w 

rhan  hi  ateb  y  gofyniad,  pwy  oedd  "  y  cadnaw  hwnw  "  y  sonir  am  dano 

yn  Luc  xiiL  32 ;  a  dyna  a  ddy  wedodd,  nas  gwyddai,  os  nad  un  o'r  per- 

soniaid  yna  oedd.     Y  cànlyniad  fu  íddi  orfod  gwneuthur  ei  phenyd 

ddydd  8ûl>  aef  oedd  byny,  sefyll  i  fyny  yn  yr  Eglwys  a  chynfas  wen 

drostí.     Hyny  a  fu,  ond  penderfynodd  Màlen  gaei  goruchafiaeth  ar  y 

person  drwy  ganu  yn  uwcn  na  neb  arall  yn  y  gynnulleidfa.     Cefaifl  fod 

yr  hen  ẃr,  brodor  o  blwyf  Kirk  Bride,  ei  hun  yn  cofio  gweled  pobl  yn 

gwnenthnr  eu  penyd  mewn  cynfasau  gwynion  yn  Eglwys  y  piwyf.     Ar 

ol  clywed  hyn,  holais  hen  wr  arall,  ac  yr  oedd  hwnw  yn  cofio  gẁeled  y 

penyd  a'r  cynfasau  yn  Eglwys  ei  blwyf  ef,  sef  Kirk  Andreas.     Yn 

ngodedd  yr  Ynys  y  mae  y  plwyfydd  hjm,  a  gresyn  oedd  genyf  nad 

oeddwn  wedi  hoíi  neb  ar  y  pen  hwn  yn  neheudir  yr  Ynys.     Dygwydd- 

odd  i  mi  son  am  y  peth  wrth  berson  plwyf  arall  yn  y  gogledd  a 

dangosodd  hwnw  i  mi  hanes  am  fagad  o  benydiau  yn  ei  Eglwys  ef, 

tnegys  ar  un  o'r  plwyfolion  am  godi  gormod  o  dreth  oddiar  yr  arch- 

ddiacon,  ae  ar  un  arall  am  felldithio  ei  gymydog  yn  y  geiriau — Sheab 

Ih&me  ort  t     Mae  y  f elldith  yn  adnabyddus  hyd  heddy w,  ond  methais 

yn  lân  a  chael  byd  i  neb  a  fedrai  ei  hesbonio  yn  foddhäol  i  mi :  nid  oes 

anhawsder  yn  un  o'r  tri  gair,  a  dyna  ydynt  yn  Gymraeg — Ysgub  lom 

troat !    Ond  tebyg  y  byddid  yn  nês  i'r  ystyr  wrth  eu  cyfieithu  fel  hyn : 

Ysgubiad  Uwyr  arnat!    Pa  fodd  bynag,  cai  y  neb  a  ddymunai  ddrwg  i 

andl  yn  y  modd  hwn  gyfleusdra  i  edifarhau  mewn  cwrlid  gwyn  yn 

nghanol  ei  gydnabod.     Haerai  y  gwr  parchedig  a  roddai  yr  hanes  i  mi 

nas  dichon  íod  neb  yn  fy w  yn  bresennol  sydd  yn  cofio  gweled  y  penydio 

yr  Egìwysi,  a  thybiais  fy  mod  wedi  cael  fy  nehamhysbysu.     Nid 

iẃy  na  Ärannoeth,  pa  f odd  bynag,  nes  i  mi  ddyf od  ar  draws  hen  ŵr  o 

ydd  oedd  yn  cofio,  ebai  efe,  un  ar  ddeg  o  esgobion  yn  arolygu  yr 

'wys  yn  Manaw ;  a  rhoddodd  i  mi  hanes  manwl  am  y  tro  diweddaf 

y  bu  penydwyr  yn  edifarhau  mewn  gwyn  yn  Eglwys  y  plwyf  y  per- 

thynai  efe  iddo,  sef  oedd  hono  yr  Eglwys  sydd  yn  ngofal  y  person 

crybwylledig  ei  hun.     Yr  oedd  y  crydd  ar  y  pryd  tua  25  oed,  ac  y 

mae  bellach  yn  agos  i  60  mlynedd  er  yr  amser  y  cyfeiríai  ato.     Enwai 

y  troseddwyr  i  mi,  a  chyfeiriai   at  eu    plant  a'u  hwyrion :  pedwar 

a  ddygent  eu  penyd  ar  y  pryd,  dau  ẃr  a  dwy  ferch.     Yr  oedd   y 

merched  wedi  tyngu  plant  i'r  gwŷr  mewn  llye  gwladol,  ac  ymddengys 

mai  dyma  oedd  yr  achlysur  mwyaf  cyffredin  o  ymddangos  yn  yr  Eglwys 

mewn  gwyn.     Byddai  yno  swyddog  o'r  llys  gwladol  i  ddodi  y  cynfasau 

ar  y  troseddwyr,  ac  am  a  wn  i  nad  oedd  cymeryd  ymaith  y  sachwisg  ar 


r. 


28  LLTTHYB  O   FAÄAW. 


jt  oedfa  vn  rhan  hefyd  o'i  ddyledswyddau ;  ond  adroddir  i  un 
îh  fyned  a  r  gynfas  gydag  ef  a'i  thaflu  dros  ei  ferlen  fach  wrth 


ddíwedd  c 

ben  waich  _  w 

ddrwg  y  dafara  tra  fyddai  efe  yn  ebargofi  ei  çywüydd  dnry  gymhorth 
díod  haidd  a  bopys.  Hwyrach  mai  dygwyddiadan  o'r  fath  fn  yr  achoe 
i'r  wlad  wnenthnr  pen  am  yr  hen  ddysgyblaeth,  ac  ymddengys  na  fn 
hyny  yn  golled  yn  y  byd  i  foesau  yr  Ynyswyr ;  o  leiaf  ni  chint  y  gair 
y  dyddiau  hyn  o  fod  yn  bobl  anllad  nac  anniwair.  Clywais  gan  nn  o'r 
dehan  y  bydd  yn  arferiad  mewn  rhanan  o'r  gogledd  i  bobl  ienainc  eis- 
tedd  gyda  n  gihrdd  am  oriau  o'r  nos,  neu  hyd  yn  nod  hyd  frecwast  os 
bydd  teuln'r  ferch  yn  cymeradwyo'r  gyfeillach ;  a  chlywais  yn  y 
gpgledd  rywbeth  heb  fod  yn  annhebyg  i  hyn  am  ranan  o'r  dehendir. 
Tenyg  yw  hyny  fel  petasai  Môn  a  Phenfro  yn  ymgystadln  i  waered  ar 
bwys  y  Oymdeithas  Ddiweirdeb  yn  Nghymru, 

ran  oeddwn  nn  boren  yn  aros  y  gerbydres  i  fyned  tna  Ramsey,  tyn- 
wyd  fy  sylw  at  ẃr  dyeithr  i  mi  oedd  yno  i'r  nn  perwyl  a  minnan: 
clywn  ef  vn  iselgann  rnyngddo  ag  awel  y  môr,  hen  aiaw  a  glywswn  o'r 
bfaen,  fel  v  tebygwn.  Olustfeinio  a  ewrando  yn  gyndyn  am  eiliad  neu 
ddau  yn  rhagor,  a  chael  mai  "  Hen  Wlad  fy  Nhadau "  oedd  ganddo. 
Oofyn  i  mi  ty  hun  yna,  brodor  o  ba  barth  o  Oymru  a  allai  fod:  nid  o 
Went  na  Morganwg,  meddwn,  canys  nid  "  Hen  Wlad  fy  Nadan  "  yw 
ei  gân :  tebycaf  yw  mai  o  Wynedd  y  daw,  gan  mai  Owynedd  yw  y 
rhan  nesaf  o'r  Dywysogaeth.  Ymddengys  yn  ẃr  parchus,  meddwn 
wrthyf  fy  hun:  Arfoniad  hwyrach  yw.  Pa  enw  sydd  i'w^nnygl 
dvna  r  pwnc  nesaf :  petruso  yn  fawr  a  wnawn  rhwng  Jones  a  Williams, 
rhwng  Owens  a  Roberte,  a  phenderfynu,  pa  fodd  bynag,  na  chymerwn 
yn  ganiatäol  mai  Jones  y w  pob  Oymro ;  a  chynnyg  Roberts  a  wnaeth- 
nm  yn  chwim  yn  y  dafodiaith  Arfoneiddiaf  a  fedrwn  fel  hyn:  "Yr 
argian  íawr,  Mistar  Robaits,  be'  'dach  c/i'i'n  'neyd  fan  ymaf"  Bn'r 
canlyniad  fel  syrthiad  gwreichionen  i  bentwr  o  bylor,  ond  ar  ol  i  chwiff 
o  wynt  megrs  chwalu  mwg  y  ffrwydiad,  ac  i  minnan  agor  fy  Uygaid  yn 
llydaín,  deaílais  íy  mod  wedi  anelu  i  drwch  y  blewyn :  Roberts  oedd 
yr  enw,  a  gẃr  nid  anadnabyddus  o  ardal  Bangor  Fawr  yn  Arfon  oedd 
a'i  harddelaí.  Teithiasom  ynghyd  am  encyd,  a  diau  genyf  fod  dwn- 
dwr  yr  iaith  Oymraeg  yn  çoglais  clustiau  y  Manawiaid  a  gyd-deithient 
à  ni,  am  rai  oriau  ar  ol  i  ni  eu  gadael  i'w  Saesoneg  benthyg  eu  hunain. 
Bíara/lem  am  yr  Ynys  a  chymharem  ei  thrigolion  â'r  Gymry.  Y  mae 
Mr.  Roberts  yn  adnabyddus  ddigon  â  Manaw,  ac  wedi  treulio  blynyddau 
o  flodau  ei  ieuenctyd  ynddi.  Desgrifiwn  iddo  fy  syndod  wrth  weled  cyn 
lleíed  o  dlodi  ynddi,  ac  wrth  ganfod  cystal  tai  gan  ei  thyddynwyr,  a  chyf- 
eiriwn  at  yr  olwg  lewyrchus  sydd  ar  bethau  yma,  ac  yn  anad  dim  galwn 
ei  sylw  at  y  ffaith  fod  yr  amaethwyr  yma  yn  defnyddio  y  peiriannau 
mwyaf  newydd  a  pherffeithiaf  sydd  i'w  cael.  "  O,"  meddai  yntau,  "  y 
mae  y  peth  a  nodwch  yn  amlwg  i  bawb  â  llygad  yn  ei  ben,  ac  yr  wyf 
fi  wedi  hir  flino  yn  ymdrechu  darbwyllo  y  Cymry  i  fyned  rhagddynt 
drwy  gyfeirio  at  ffyniant  y  Manawiaid."  "  Hawdd  genyf  gredu  hyny," 
meddwn  innau :  "  ni  chewch  byth  eich  coelio  yn  Ngwynedd  pan  gyn- 
nydoch  ddesgrifio  yr  olwg  raenus  sydd  ar  bethau  yn  yr  Ynys  hon : 
bydd  yn  ddirmygus  gan  Oymry  glywed  fod  gwers  iddynt  hwy  i'w 
chael  mewn  Ue  fel  hwn  "  Dyna  yn  union  oedd  profiad  Mr.  Roberts  ar 
y  pen  hwn ;  a  chydsyniem  yn  hollol  mai  dyma  r  werin-bobl  y  mae  hi 


DAMMEO  T  OWYMP.  29 

oreu  arnynt  yn  yr  Ynysoedd  Prvdeinig ;  ae  ystyriem  mai  nid  drwg 
fuasai  i  rai  o'n  cydwladwyr  sydd  yn  pryderu  ynghylch  amaethyddiaeth 
yn  Nghymru  ddyfod  yma  am  fís  neu  ddau,  a  holi  tyddynwyr  Manaw 
yn  fanwl  o  barth  i  ddirgelwch  eu  ffyniant.  Gwell  dyrnaid  o  ffeithiau 
sychion  na  aachaid  o  fieuddwydion  gwrach  yn  ol  ei  hewyUys. 

Oioyl  Fihangel  1888.  JOHN  Rhy& 


DAMMEG  Y  CWYMP. 


A  ydyw  yr  hyn  sydd  ysgrifenedig  yn  yr  ail  bennod  o  Genesis  am 

amgylcbiadau  y  prawf  a'r  temtiad  a  wnaed  ar  ddyn  ar  ol  ei  greu, 

ynghyd  a  natur  y  trosedd  trwy  ba  un  y  syrthiodd,  i'w  dderbyn  fel 

hanes,  ynte  fel  dammeg  neu  alegorî,  yn  ngwisg  pa  un  y  cyflwynir  i  ni 

y  gwirionedd  hanesyddol  %    Dichon  nad  ydy w  yn  hysbys  i  bawb  o'n 

darllenwyr  fod  yr  ateb  i'r  cwestiwn  hwn  wedi  ei  roddi  yn  ffafr  y  gol- 

ygiad  olaf  gan  amry w  o  awdwyr  hen  a  diweddar ;  awdwyr  nas  gellir  eu 

cyfrif  ymysg  anffyddwyr  a  hereticiaid,  nac  ychwaith  yn  anuniawn- 

gred;  awdwyr  ag  y  mae  yr  Eglwys  dan  ddyled  fawr  iddynt  am  eu 

gwasanaeth  anmhrisiadwy  i  Dduwinyddiaeth  ac  Ësboniadaeth  yr  Ys- 

grythyrau.     Ymysg  awdwyr  cymhariaethol  ddiweddar  a  ddadleuant 

dros  y  golygiad  hwn,  bydd  enwi  awdwr  y  Ghristian  Dogmatics — yr 

Esgob  Martensen — yn  ddigon  er  dangos  nad  ydy w  y  rhai  a  ddaliant  y 

çyfryw  olygiad  i'w  cyhuddo,  o  angenrheidrwydd,  o  "arferyd  ysgafn- 

derw  yn  eu  beirniadaeth  ar  gynnwys  y  Gyfrol  ysbrydoledig.    Ac  nid  yn 

unig  y  mae  y  cyfryw  elygiad  yn  gyson  â  chrediniaeth  yn  ngwirionedd 

y  dadgnddiad  dwyfol  ac  ymostyngiad  i'w  awdurdod,  eithr  hefyd  fe 

erys  gwirionedd  ac  athrawiaeth  y  cwymp  heb  eu  cyffwrdd  gan  y  naill 

olygiad  a'r  llall. 

Y  mae  yn  ffaith  dra  hynod  nad  oes  cyfeiriad  yn  yr  oll  o'r  Ysgr^rthyr, 
oddieithr  yn  yr  hanes  yn  Genesîs,  at  amgylchiadau  y  cwymp.  Tra  y 
mae  gw&ionedd  y  cwymp  yn  cael  ei  ragdybied  ymhob  llyfr  a  phennod, 
nid  oes  yr  un  cyfeiriad  gan  neb  o'r  ysgrifenwyr  ysbrydoledig  at  yr 
amgylchiadau  dan  ba  rai  y  cymerodd  le.  Yr  ymadroddion  a  ddeuant 
agosaf  at  fod  yn  gyfeiriadau  ydynt :  "  Hwy  a  dorasant  y  cyfammod 
fel  Adda"  (Hos.  vi.  7 ;  darlleniad  ymyl  y  ddalen) ;  ynghyd  a  "y  rhai 
ni  phechasant  yn  ol  cyffelybrwýdd  camwedd  Adda"  (Rhuf.  v.  14). 
Ona  ni  awgrymir  yn  yr  ymadroddion  hyn  nac  yn  eu  cysylltiadau,  pa 
rai  a  olygai  y  naill  ysgrifenydd  oeddynt  delerau  neillduol  y  cyfammod 
a  dorwyd  gan  Adda,  na  pha  beth  a  olygai  y  llall  ydoedd  y  camwedd 
neillduol  a  gyflawnwyd  ganddo.     Priodol  ydyw  cofio,  gan  hyny,  os 


tt  D&ttlMEd  V 

ydvw  barn  awdwyr  afr  cyhoedd  trwy  yr  oeaaa,  gydag  ydhy*|R  «ctàr- 
ladau,  wedi  derbya  yn  llythyrenol  hanes  y  cwymp,  nad  attegir  y  eyf- 
ryw  farn  gan  ranaa  eraill  yr  Ysgrythyr ;  aò  o'r  oohr  arall,  nas  atteHr 
ai  gan  unrhyw  ytnadroddion  yebrydoledig  y  tu  allan  i'r  hanes  ei  hun 
rhag  coleddu  y  colygiad  mai  dammeg  ydy  w. 

Mewn  erthygl  arweiniol  ar  y  "  Down  Orade "  yn  un  o'r  cyfnodolion 
Seisonig,  ymddangosodd  yo  ddiweddar  frawddeg  debyg  fr  hyn   a 

§anlyn :  "Nid  oes  neb  y  dyddiau  hyn  a'r  a  dderbyniodd  raddau  o 
dysg  a  diwylliad  yn  credu  ddarfod  i'r  dyn  cyntaf  bechu  trwy  fwyta 
yr  afal."  O'r  braidd  y  gallwn  gredu  fod  y  frawddeg  hon  yn  ddesgrifiad 
cywir  o  eefyllfa  meddwl  y  mwyafrif  o  Saeaon  gyda  golwg  ar  bynciau 
crefyddol ;  ond  gwyddom  nad  ydyw  yn  ddesgrifiad  cywir  o  sefyllfa 
meadwl  a  barn  ymysg  dynion,  hen  neu  ieuainc,  goleuedig  Cymru. 
Nodweddir  y  mwyafríf  mawr  yn  Nghymru,  yn  ddiau,  gan  ymostyngiad 
parchufl  i  awdurdod  y  Bibl,  a  derbyniad  tawel  o'i  dystiolaethau,  hyd 
yn  nod  mewn  pethau  nas  gellir  yn  hawdd  eu  cysoni  â  rheswm.  Ár  yr 
un  pryd,  mae  yn  debyg  y  cyfarfyddir  yn  y  rhan  fwyaf,  â  pharodrwydd 
i  roddi  ystyríaeth  bwyllog  a  deallnB  i  bob  ymgais  a  wneir  i  symud  yr 
hyn  a  gydnabyddir  yn  anhawsderau,  tra  y  gwneir  hjrny  gyda'r  gwyl- 
der  a  weddai  i  eiriau  ysbrydoledig.  Gyfarfyddir  ftg  un  o'r  anhawsderau 
hyny, — ac  nki  y  lleiaf  mewn  un  modd,— *ar  drothwy  yr  Ysgrythyrau,  yn 
hanes  y  prawf  a  wnaed  ar  ein  rhfeni  cyntaf,  gan  ei  fod,  os  derbynir  yr 
hanes  yn  lly  thyreno),  yn  wahanol  iawn  i  ddim  a  gyf arfu  neb  o'u  hiliogaeth, 
ac  fod  ei  addasrwydd  hefyd  yn  ei  berthynaa  í  dyn  mewn  meddiant  ol 

Sflawn  alluoedd,  ynghyd  a'i  gysondeb  ft  doethineb  ddwyfol,  ymhell  o 
i  yn  amlwg. 

Nid  ydy w  yr  anhawBderau  a  deimlir  ynglýn  ft  hanes  y  cwymp,  o  angen- 
rheidrwydd,  yn  cael  eu  symud  wrth  olygu  mai  dammeg  neu  alegori 
yájw.  Pe  llwyddid  i  brofì  hyny,  arosai  yr  anhawsderau  i  ddysgwyl  yr 
ateb  i*r  cwestiwn,  Os  dammeg  ydyw,  pa  ddeongliad  a  roddir  iddi  9 
Seilir  y  sylwadau  canlynol  ar  y  dybiaeth  mai  dammeg  ydyw,  ond  ni 
chynnygir  unrhyw  brofion  dros  y  gosodiad,  gan  y  gwyddom  y  bydd  y 
derbyniad  o  hono  gan  ein  darllenwyr  yn  dibynu  ar  pa  un  a  lwyddir 
i  gynnyg  deongliad  a  fyddo,  ar  y  naill  law,  yn  dwyn  y  prawf  a'r  temt- 
iad  i  fod  yn  fwy  cydweddol  â'u  rheswm  ac  â'u  profiad,  ac  ar  y  Uaw 
arafl,  yn  peidio  gwneyd  trais  â'r  geiriau  yabrydoledig  ymha  rai  y  cyf- 
lwynir  yr  hanes  1  nL 

Ymddengys  i  ni  fod  rhesymau  cryfion  o  blaid  yr  esboniad  canlynol  ar 
hanee  y  prawf,  y  temtiad,  a'r  cwymp — ^yr  hwn  yn  awr  a  geisiwn  gyf- 
lwyno  i  ystyriaeth  ein  darllenwyr. 

ft  Y  mae  hanes  y  cread,  ar  wahân  oddiwrth  yr  adran  a  gynnwgs  y  tyfemad 
ai  y  pren  gwaharddedig,  yn  ein  hysbysu  ddarfod  i  ddyn,  wedi  ei  greu, 
gael  ei  osod  ar  brawf  o'i  ufudd-dod  i'w  Greawdwr,  yr  hwn  brawf  oeid 
yn  gynnwysedig  yn  mendidad  a  sancteiddiad  y  seithfed  dydd  i  f od  yn 
ddydd  o  orphwys  iddo  oddiwrth  ei  lafur,  yn  ol  esiampl  y  Orëwr  ei 
hiâ.  Canlynir  yr  hanes  am  fendigiad  y  seithfed  dydd  gan  yr  adran  lle 
y  desgrífir  yr  ardd,  a'r  pren  gwybodaeth  da  a  drwe,  ŵc.  Awgryma  y 
cysylltiad  hwn  mai  dammeg  neu  alegori  ydyw  yr  adran,  Gen.  ii.  8 — 17, 
wedi  ei  gosod  i  mewn  gan  ddwyfol  ysbrydoliaeth  i'r  dyben  o  bortrëadu 
mewn  niodd  ffugyrol  sefyllfa  dyn  yn  wyneb  y  prawf  a  osodwyd  arno 


D&MWO   T  OWYMPt  81 

trwy  fendigiad  y  seithfed  dydd.  Cymer  yr  hanee  y  wedd  ganlyriol  vn 
*■  golwg : — Crewyd  dyn  gan  Dduw  yn  olaf  a  phenaf  o'i  weithredoedd, 
a  phob  peth  arall  o' r  greadigaeth  yn  wasanaethgar  iddo ;  ac  o'r  oll  â 
greedd  Duw,  nid  ydoedd  yn  waharddedig  rhagddo  ond  rhan  fechan  o*i 
tmser,  eef  y  seithfed  dydd,  ar  yr  hwn  ddydd  y  gorchymynwyd  iddo 
orphwys,  gan  fod  yn  waharddedig  iddo  ei  ddefnyddio  er  ei  fwyniant 
m  hon,  eithr  ei  gysegru  i'w  Grewr.  A  dyma  y  ddammeg : — Cyffelyb, 
gan  hyny,  ydoedd  aefyllfa  Adda  yn  nghanol  creadigaeth  Duw  i  pe 
goaodasid  dyn  yn  nghanol  gardd  ffrwythlawn,  yn  yr  hon  y  tyfai  pob 
pren  dymunol  i'r  goîwg  a  daionus  yn  fwyd,  o  ba  rai  nad  ydoedd  yn 
waharddedig  iddo  ond  un  pren» 

Yn  ffafr  y  golygiad  uchod  ni  a  gyflwynwn  yr  ystyriaethau  eanlynol  i 
iylw. 

1.  T  mae  vr  hanes  ymha  un  y  gosodir  y  ddammeg  yn  awgrymn  y 
deongliad  o  boni,  ac  y  mae  y  ddammeg  yn  gwasanaethu  er  egluro 
nown  modd  portröadol  sef yllfadyn  yn  ol  yr  hanea  Oolygiad  Marteneen 
— yr  unig  olygiad  y  gwyddom  am  dano,  ydy w  mai  y  byd — "  the  world 
fkmamc%A"—yàyw  y  pren  gwaharddedig,  ac  mai  ymddarostyngiad  i 
demtastynau  yn  cyfodi  oddiwrth  y  byd  ydoedd  y  pechod  trwy  ba  un  y 
syrthiodd  y  dyn  cyntaf.  Yr  wrthddadl  a  awgryma  ei  hun  i  ni  yn 
orbyn  y  golygiad  hwn  ydyw,  fod  yr  awdwr  wedi  cael  deongliad  y 
ddammeg,  nid  o'r  hanee  ysbrydoledig,  eithr  allan  o'i  dybiaeth  ei  hun 
o'r  hyn  y  dylai  y  prawf  fod,  a'r  hyn  a  dybiai  a  fuasai  y  demtasiwn 
gryfaf  i  ddyn  i  bechu.  Nid  felly  y  golygiad  y  dadleuwn  drosto.  Y 
nae  deongliad  y  ddammeg  yn  cael  ei  awçrymn  gan  le  y  ddammeg 
yn  yr  hanes,  Seithfed  dydd  yr  hanes  yayw  pren  gwaharddediff  y 
ddammeg.  Nid  ydyw  yn  debyg  y  gwedir  fod  dyn  ar  ol  ei  greu,  dan 
brawf  yn  wyneb  gosodiad  y  seithfed  dydd.  A  gadwai  efe,  ai  ni 
ohadwai  yn  sanctaidd  y  dydd  y  gorphwysodd  Duw  arno,  ac  a  fendigodd 
Efe  er  mwyn  dyn  f  Y  mae  yr  hanes  yn  cynnwys  hyn,  oblegid  dy wedir 
ya  Geneeis  ü  2,  nid  yn  unig  fod  Duw  wedi  gorphwys  ar  y  seithfed 
dydd,  eithr  iddo  hefyd  fendigo  y  seithfed  dydd,  "oblegid  ynddo  y 
gorphwysaaai."  Dyma  weithred  o  eiddo  Duw  yn  cael  ei  dangos,  ag 
ydoedd  yn  sylfaenedig  ar  y  ffaith  ddarfod  iddo  £f  ei  Hun  orphwys,  sef 
"bendigo  a  sancteiddio  y  seithfed  dydd,"  gwneuthur  hyny  er  mwyn  dyn 
ae  i  ddyn.  A  ganlyn  ydy  w  nodiad  Calrin  ar  yr  adnod  hon  : — "  Yn 
gyntaf,  gan  hyny,  Duw  a  orphwysodd  ;  yna  Efe  a  fendigodd  y  gorphwys- 
isd  hwnw  f el  yn  yr  holl  oesoedd  y  delid  ef  yn  gysegredig ;  neu  Efe  a 
gysegrodd  bob  seithfed  dydd,  fel  y  byddai  ei  esiampl  Ef  ei  Hun  yn 
ddeddf  dFagywyddoL"  Yn  y  gosodiad  hwn  o'r  seithfed  dydd  hwnw,  fel 
i  fod  yn  ddeddf  dragywyddol,  y  maentumiwn  ein  bod  yn  cael  yr  hyn  a 
wisgwyd  yn  oeaan  mebyd  y  byd  â  dammeg  y  pren  gwaharddedig,  yr 
hya  a  ddengys  y  Crëwr  fel  yn  dy wedyd  : — "  0  bob  peth  a  wnaeth  fy 
Uâw,  o'r  cwbl  a  greais,  ti  a  gei  fwyta  a  mwynhau  o  hono ;  y  gyfran 
yma  yn  nnig  o'th  amser  yr  wyf  yn  ei  gadw  i  mi  fy  Hun ;  hyn  yn  unig, 
y  •eithfed  dydd,  a  waharddaf  rhagot ;  na  f wyta  o  hono,  na  ddefnyddia 
of  i'th  amcanion  na'th  feddyliau  dy  hun,  oblegid  yn  y  dydd  " — a  oes 
?w  weled  awgrym  o'r  golygiad  y  dadleuwn  drosto  yn  y  pwys  a  roddir 
ar  y  dyddf — "oblegid  yn  y  dydd  y  bwytei  o  hono,  gan  farw  tà  a  fyddî 
farw/ 


S%  D4MKKO   T   OWTMP. 

2,  Dysga  ein  golygiad  fod  y  prawf  y  gosod  wyd  y  dyn  cyntaf  dano  jm 
fwy  cydweddol  ft'n  rheswm  ac  ft  n  profiad.  Nid  ydyw  ein  rheswm  yn 
derbyn  gyda  pharodrwydd  ddarfod  i'r  dyn  cyntaf  gael  ei  roddî  ar 
brawf  o'i  uf  udd-dod  trwy  waharddiad  i  f wyta  o  ffrwyth  pren  neilldaol ; 
nid  ydy w  y  prawf  yn  ymddangos  yn  addas  i'w  roddi  ar  ddyn  wedi  ei 
greo  ar  ddelw  Duw  mewn  gwybodaeth,  &c,  ac  mewn  meddiant  ol 
gyflawn  alluoedd.  Ond  ni  wna  rheswm  wrthryfela  yn  erbyn  addaa- 
rwydd  y  prawf  a  gynnwysir  mewn  cysegru  i  wasanaeth  y  Crêwr 
gyfran  o'r  amser  a  roddodd  Efe  i  nl  Dyga  ein  golygiad  hefyd  y 
prawf  i  undeb  ft'n  profiad  ni  ein  hunain ;  os  y  seithfed  dydd  ydoedd  y 

Srawf  i  ddyn,  yna  y  mae  yn  parhau  i'w  hiliogaeth ;  erys  y  prawf  yn 
rawf  eto  1  bawb  o  blant  dynion. 

3.  Dengys  ein  golygiad  unoliaeth  goruchwyliaethau  Duw  tuae  at 
ddynolry w.  Àr  ol  yr  ymlygríad  cyffredinol  cyntefig,  dygwyd  Àbraham 
a'i  hílío^aeth  i  jryfammod  â  Duw,  a  hysbysir  i  ni  mai  arwydd  y  cyf- 
ammod  hwnw  ydoedd  y  Sabboth.  "  Bhoddais  iddynt  fy  Sabbothaa  i 
íòd  yn  arwydd  rhyngof  fi  ft  hwynt,"  Ezec  xx.  12,  20.  Ac  vr  oedd 
hyn,  ot  yw  ein  golygiad  vn  gy wir,  yn  ol  portrëad  j  cyfammod  cyntaf 
âg  Adda,  obleffid  arwydd  y  cyfammod  ftg  Adda,  hefyd,  oedd  y  Sabboth 
— y  teithfed  dydd. 

í.  Orybwylla  Oalrin  am  draddodiad  a  ddywedai  mai  ar  y  seithfed 
dydd  y  cyflawnwyd  y  troeedd  cyntaf.  Dy wed  efe  mai  traddodiad  heb 
nn  MÍÍ  iòfdo  ydyw  hwn ;  ond  ai  nid  allwn  dybied  y  canfyddir,  hwyrach, 
yn  y  traddodiad  crybwylledig,  olion  traddodiad  arall  a  gynnwysai  fyn- 
egiad  o'r  gwirionedd,  mai  nalogi  y  seithfed  dydd  ydoedd  y  pechod 
trwy  ba  un  y  syrthiodd  y  dyn  cyntaf  f  neu  a  ddy wedwn  ni  y  cawn  yma 
ddangoeiad  fod  traddodiad  wedi  bod  yn  hofran  o  gwmpas  y  gwirionedd, 
er  ei  fod  heb  ddisgyn  arno  f 

6.  Y  mae  ein  golygiad  mewn  cydgordiad  â'r  dywediad  cyffredin,  mai 
trwy  orchymyn  pendant  y  profwyd  y  dyn  cyntaf,  ac  nid  trwy 
orchymyn  moeaol.  Gk>rchymyn  pendant  ydyw  cadwraeth  y  seithfed 
dydd  ;  gorchymyn  nad  allasai  y  dyn  ddarganfod  rheswm  drosto,  ynddo 
ei  hun,  nac  yn  y  greadiçaeth  weledig  o'i  amgylch,  yn  nghanol  pa  un  yr 

Ídoedd  efe  wedi  ei  osod ;  gorchymyn  yn  codi  oddiar  benarglwyddiaeth 
>uw.  Rhenir  amser  i  ni  gan  dröadau  a  symudiadau  y  ddaear  ar 
Ueuad  i  ddiwrnodau,  misoedd,  a  blynyddoedd ;  eithr  nid  oes  ynom,  nac 
y  tu  allan  i  ni,  ddim  yn  awgrymu  y  rhaniad  ar  amser  i  wythnosau ;  ac 
eto  ymddengys  fod  y  cyfryw  raniad  yn  aros  mewn  grym,  neu  mewn 
traddodiad,  ymysg  agos  yr  oll,  os  nad  yr  oll,  o  dylwythau  dynolry w. 

6.  Y  mae  y  desgrinad  a  roddir  o'r  pren  gwaharddedig,  trwy  ei  alw, 
y  "  pron  gwybodaeth  da  a  drwg,"  yn  f wy  cydweddol  ft  dull  dammegol 
o  lefaru,  nac  &g  adroddiad  o  ffaith  mewn  natur.  Cynnwysa  y  des- 
grífiad  awgrym  mai  yn  ffugyrol  y  mae  i'w  ddeall  Ein  dadl  yma  ydy w, 
mai  f elly  y  dylid  ei  olygu,  ac  mai  y  seithfed  dydd  a  ddangosir  trwyddo ; 
ac  fel  y  cyfry w,  gwelir  priodoldeb  yn  y  desgrífiad  a  roddir  o'r  pren,  gan 
ei  fod  yn  awgrymu  natur  y  Drawf  y  gosodwyd  dyn  dano  yn  wyneb  y 
seithfed  dydd,  yr  hwn  ydoedd  i'w  ddefnyddio  i  feithrín  "gwybodaeth 
o'r  da "  uchaf,  mewn  cyferbyniad  i'r  daioni  o  natur  is  ag  ydoedd,  o 
angenrheidrwydd,  yn  nodweddu  amcan  gorchwylion  dyddìau  eraill  yr 
wythnoa.    Ac  o'r  tu  araU,  u  dydd  "  ydoedd — yn  wyneb  y  gorchymjn 


DAMMRO   T   CWYMP.  88 

i'w  gadw  yn  sanctaidd — a  roddai  hefyd  "  wybodaeth  y  drwg."  gan  yr 
awgrymaì  y  pombilrwydd  a'r  perygl  o  droseddu  y  gorchymyn.  Gellir 
galw  y  ddammeg  dan  ein  sylw  yn  ddammeg  decbreuad  hanes  dynolryw, 
ac  yn  y  äeagrifiad  a  roddir  ynddi  o'r  pren  gwaharddedig,  gwelir  nod- 
wedd  gyffelyb  i'r  hyn  y  cyfarfyddir  ág  ef  yn  gyffredin  yn  cnwedlonau 
adnabyddus  dechreuad  teyrnasoedd,  sef,  fod  yr  hyn  sydd  yn  hanes,  a'r 
hyn  sydd  ffugyr,  wedi  eu  cymysgu  yn  y  fath  fodd  fel  mai  gorchwyl 
anhawdd,  a  mynych  anmhosibl,  ydyw  gwahanu  y  naill  oddiwrth  y 
UalL 

7.  Cyrhaeddir  yn  ngosodiad  y  seithfed  dydd  yr  holl  amcanion  sydd 
i  brawf  ar  ufudd-dod  dyn,  ag  y  credir,  yn  ol  y  golygiad  arferol,  a 
gyrhaeddîd  yn  mhrawf  y  pren  gwaharddedig.  Pa  angen,  gan  hyny, 
ydoedd  ychwanegu  prawf  y  pren  at  hwnw  1  Profid  ufudd-dod  dyn  i'w 
Grëwr  gan,  A  gadwai  ai  ni  chadwai  efe  yn  sanctaidd  y  dydd  a  fen- 
digodd  Duw.  Pa  ddybenion  pellach  y  gellir  tybied  eu  bod  yn  cael  eu 
cyrhaedd  trwy  waharddiad  i  fwyta  o  ffrwyth  un  o  brenau  yr  arddl 
Nid  ennillir,  hyd  y  gallwn  weled,  nnrhyw  fantais  i  eyfanrwydd  y 
prawf  yn  yr  ychwaneçiad.  Ac  yn  ddiau  nis  gallwn  deimio  fod  unrhy w 
fantais  yn  cael  ei  rhoddi  i  ni  i  ddeall  ffyrdd  Duw  tuag  at  ddynolry w, 
yn  yr  alwad  a  wneir  arnom,  yn  ol  y  golygiad  arferol,  i  ddychymygu 
sefyllía  i'n  tad  cyntaf,  yn  y  prawf  a  roddwyd  arno,  o  natur  wahanol  i 
ddim  y  cafodd  neb  o'i  hiliogaeth  brofiad  o  honl  O'r  ochr  arall,  yr 
ydym  yn  tybied  ein  bod  yn  cael  ein  gosod  mewn  mantais  i  ddeall  a 
gwerthfaẁrogi  goruchwyliaethau  Duw  os  gallwn  gredu  i'r  dyn  cyntaf 
gael  ei  osod  mewn  sefylìfa  ag  y  gallwn  ni  ei  sylweddoli,  ac  iddo  anuf- 
uddhau  i  orchymyn  aç  y  mae  pawb  a  wasanaethant  y  gwir  a'r  bywiol 
Dduw  ymhob  oes  wedi  cydnabod  eu  rhwymedigaeth  iddo. 

Pan  yn  awr  yn  gadael  y  ddamcaniaeth  uchod  a'r  rhesymau  a'i  hat- 
tegant  i  ystyriaeth  ein  darllenwyr,  teimlwn  mai  gyda  gochelgarwch 
mawr  y  dylid  bob  amser  amcanu  at  siglo  opiniynau  ag  ydynt  gysegredig 
mewn  meddyliau  fyrdd  gan  eu  hoedran  ;  etonisgallwn  oddef  i  unrhyw 
yBtyriaethau  o'r  fath  ein  rhwystro  i  chwilio  am  y  gwirionedd ;  ac  vr 
ydym  yn  hyderu  y  bernir  ein  hymchwiliad — ffrwyth  yr  hwn  a  roddir 
yn  yr  ysgrif  hon — fel,  o  leiaf,  yn  ymchwiliad  teg,  a  chalonogir  ni  i'w 
gyflwyno  i  ddarllenwyr  y  Tbaethodydd  gan  yr  ystyriaeth,  pe  gallem 
gredu  y  cawsai  y  goíygiad  dderbyniad,  na  fyddai  yr  un  o'r  athraw- 
iaethau  a  gredir  yn  ddiammeu  yn  ein  plith  yn  dyoddef  o'r  herwydd ; 
ac  mai  yr  nnig  ganlyniad  i'r  derbyniad  o  hono  a  fyddai  gosod  pwysie- 
rwydd  mwy  ar  y  gwirionedd  mawr,  "  Y  seithfed  dydd  ydyw  Sabboth 
yr  Arglwydd  ein  Öuw." 

Erys  i  ni  eto  edrych  ar  y  ddamcaniaeth  yn  ngoleu  hanes  y  temtiad, 
yr  anuf udd-dod,  a'r  gosb  a  ddilynodd  hyny ;  ond  rhydd  hyn  ddef nydd- 
iau  digonol  i  ysgrif  arall. 

M. 


YR    EGLWYS    YN    NGHYMRU:    PREGETHU 
CYMBÁEG. 

Paptb  á   Ddàbllbnwyd  o  Flaen  y  Chübch  Omgnigg  rm  Muiohbstsb, 

Hydbbf  2,  1888. 

GAN    T    PAECH.    CANON    HOWELL,    BJ>. 

Mae  Cymru  yn  wlad  pregethu.  Fel  y  Celtiaid  oll,  mae  y  Cymry  jn 
hoff  o  araethyddiaeth.  Y  maent  yn  naturiol  ymadroddus,  gwresog,  a 
brwdfrydig.  Y  maent  yn  hoff  o  gynhyrfiad  meddylioL  Er  fod  y 
meddwl  Cymreig  yn  meddu  cymhwysder  neillduol  at  ymofyniadau 
uchanianol  dyfnion,  y  mae  yn  rhagori  yn  rhandir  y  cymhariaethol,  y 
desgrifiadol,  a'r  areithyddol.  Nid  ydyw  yn  anhawdd  deall,  gan  hyny, 
fel  y  mae  y  pulpud  wedi  dyfod  y  gaílu  uchaf  yn  Nghymru.  Mae  y 
genedl  Gymreig  yn  gyflym,  ac  yn  llawn  bywyd  a  theimlad,  ac  felly  nid 
oes  yr  un  yn  fwy  agored  i  argraffiadau  crefyddoL  Pregethwr  mawr 
ydyw  syniad  uchaf  y  Cymro  am  ddyn  mawr.  Yn  Lloegr,  y  mae  y 
senedd,  y  bar,  a'r  ddarlithfa  yn  rhoddi  cyflawnder  o  gyfleusderau  i  ymar- 
fer  y  doniau  trwy  ba  rai  y  mae  dynion  yn  dylanwadu  ar  eu  cyd-ddynion ; 
ond  yn  Nghymru  y  pulpud  ydyw  bron  yr  unig  le  y  gall  doniau  Cymro 
gael  eu  gosod  ar  waith  a'u  hymarf er.  Nid  ydy w  yn  rhyf edd,  gan  hyny, 
fod  dynion  goreu  a  galluocaf  y  genedl  iw  cael  ymysg  pregethwyr 
Cymru.  Fe  ddy wedwyd  "  nad  ydy w  y  dyn  a  newidiai  ei  bulpud  am 
orseddfainc  yn  deilwng  o'r  pulpud ; '  a  dyma  i  fesur  mawr  ydy w  drych- 
feddwl  pobl  Cymru  am  alwedigaeth  pregethwr :  edrychant  arno  i  festur 
mawr  fel  y  prophwydi  gynt,  feí  rhoad  neillduol  Duw,  fel  cenad  union- 
gyrchol  oddiwrth  Dduw.  Er  mor  ddyeithr  y  gallai  ymddangos  i'r  rhai 
a  ystyriant  bregeth  fach  o  ddeng  mynyd  fel  dadblygiad  hapus  o  Grist- 
ionoçaeth  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg,  y  mae  er  hyny  yn  llythyren- 
ol  wir  mai  syniad  uchaf  y  Cymro  am  ddedwyddwch  daearol  ydyw  ym- 
fwynhau  mewn  rhyw  ddeuddydd  o  bregethu,  gyda  thri  neu  bedwar 
gwasanaeth  bob  dydd,  ac  o  leiaf  ddwy  bregeth  ymhob  gwasanaeth.  7 
mae  pregethu  Cymreig,  o  ran  dull  a  modd,  yn  llawer  mwy  tebyg  fV 
pregethu  Ffrengig,  ac  yn  debycach  fyth  i'r  un  Italeig,  nag  i  bregethu  y 
Saeson.  Y  mae  yn  ymwneyd  yn  fwy  â'r  elfenau  teimladol  a'r  elfenau 
ysbrydol  uchaf  yn  y  natur  ddynol,  nag  â'r  hyn  nad  ydyw  ond  moesol  a 
dealítwriaethol.  Nid  ydyw  yn  rhyfedd,  gan  hyny,  ei  fod  weithiau  yn 
cynnyrchu  arddangosiadau  allanol  cryfíon  o  deimlad.  Mi  welais  ty 
hun,  drachefn  a  thrachefn,  lawer  o  filoedd  mewn  cynnulliad  mawr  yn 
yr  awyr  agored,  yn  cael  eu  hysgwyd  fel  ymdoniad  maes  addfed  o  ýd  o 
dan  allu  gorchíygol  pregethwr  Cymreig  mawr.  Mi  wybûm  am  gyf- 
newidiad  sydyn  yn  nnôn  llais  pregethwr  yn  cynnyrchu  dystawrwydd 
ofnadwy  mewn  torf  anferth  o  feibion  a  merched ;  a  chyfnewidiad  arall 
yn  cynnyrchu  yr  un  mor  sydyn  doriad  allan  o  orfoledd  ysbrydol,  fel  pe 
buasai  y  dyrfa  fawr  wedi  ei  hysgogijgan  gyffröad  trydaniaeth.  Ymj 
prif  nodweddion  pregethu  Cymreig  fe  geir  ei  fywiogrwydd,  ei  dde 


m  «ÇMIH»   ™    NO^YMRÜ  ;   PR&G&THU    0Yl|iU«G.  8(> 

iadolrwydd,  ei  ddwfu  ddif  rifoldeb,  ei  afael  gref  711  y  prìf  egwyddorion, 
ynghyd  a'i  ymwneyd  uniongyrchol  â'r  gydwybod  ddynol.  Y  mae 
pregetbu  Cymreîg  yn  hynod  am  ei  hyawdledd  perseiniol.  Y  mae  iddo 
swn  melodeg  hyfrydsain,  ac  y  mae  terfyn  pregeth  yn  gyfifredin  yn 
cymeryd  ffurf  cydganiad  wresog.  Fe  sonir  am  hyn  yn  Nghymru  fel  yr 
hun/l, — ymadrodd  wedi  ei  gymeryd  oddiwrth  long  dan  lawn  hwyliau. 
Y  mae  yn  awgrymu  math  o  ysbrydoliaeth  ar  y  pryd,  pan  dybir  fod 
liefarwr  yn  cael  ei  gario  ymlaen  gan  yr  awel  nefol,  yn  debyg  iawn  i'r 
hen  brophwydi  gynt.  Y  mae  pregethu  Gymreig  hefyd  yn  hynod  am  ei 
dàn.  Mae  yr  arwedd  yma  ynddo  wedi  ei  ddeagrifio  nid  yn  anaddas  yn 
y  geiriau : — 

Begin  low,  ço  on  slow — 

Then  rise  higher,  and  strike  flre. 

Y  tri  pregethwr  mwyaf  yn  Nghymru  yr  hanner  gyntaf  o'r  ganrif  bon 
oeddent  Christmas  Evans,  John  Elias,  a  Williams  o'r  Wern.  Yr  oedd 
John  Elias  yn  hynod  fel  duwinydd  ac  areithydd ;  Williams  fel  uohan* 
ianydd ;  a  Christmas  Evans  am  ei  allu  digyffelyb  o  ddarluniaeth  fy w, 
fel  y  mae  efe  yn  briodol  wedi  cael  ei  alw  yn  John  Bunyan  Cymru. 

Yn  ystod  y  biynyddoedd  diweddaf  nid  ydy w  yr  Eglwys  yn  Nghymru 
wedi  cynnyrchu  ond  ychydig  o  bregethwyr  Cymreig  gwir  fawr,  os  neb— 

E'n  un  dyn  o  nerth  angerddol  ac  o  allu  ar  y  bobl  i'w  gorchfygu. 
iwer  o  ddynion  galluog  a  phtegethwyr  poblogaidd,  yn  ystyr  gyffredin 
Lgair,  &  gynnyrchodd ;  ond  dim  un  Griffiths  o  Nevern,  neu  Jonee  o 
mgan,  neu  Éowlands  o  Langeitho.  Pa  fodd  y  gallwn  gyfrif  am  y 
diffyg  yma  o  bregethwyr  mawrìon  yn  yr  Eglwys  Gymreig  f  Y  rheswm 
mewn  rhan  ydyw  am  nad  ydyw  pregethu  Cymreig,  yn  ei  ffurfiau  uchaf 
arhagoraf,  wedi  caei  ei  gefnogi  yn  yr  Eglwys.  Heblaw  hyny,  nîd  ydyw 
yr  Eglwys  wedi  ohwüio  am,  a  chymeryd  gerfydd  eu  llaw,  a  dwyn  allan 
ddynion  ag  yr  oedd  eu  prif  gymeradwyaeth  yn  y  doniau  a'r  grasau  ft 
pha  rai   yr  oedd  Duw  wedi  eu  oynnysgaeddu.     Hefyd  y  mae  traul 

Ctoad  wedi  gosod  derbyniad  i  urddau  sanotaidd  y  tu  allan  i  gyr- 
id  y  Uiaws  o  fy  nghydwladwyr.  Ao  yn  fwy  fyth,  am  nad  oedd 
üywodnuathwyr  yr  Egìwya  yn  y  gorphenol  yn  deall  anghenion  arbenig 
a  nettlduolion  pohl  Cymru,  mae  yn  cydy mdeimlo  &  hwynt  ond  yn  Uai 
fyth.  Yn  rhy  fyayeh  y  mae  dynion  wedi  oael  eu  hanrhydeddu,  eu 
banwesu,  a'u  dyrchaf u,  a  hyny  i'r  graddau  ag  yr  oeddent,  mewn  iaith, 
a  chydymdeimíad,  a  chalon,  y n  estroniaid  i  bobl  Cymru ;  tra,  ar  y  llaw 
arall,  yr  oedd  yr  anaoddau  ag  ydynt  f wyaf  deniadol  i'r  bobl,  yn  ym- 
ddangoa  fel  y  rheswm  paham  nad  oedd  y  rhai  a'u  meddent  yn  cael  un- 
rhyw  ffiafr  ya  ngolwg  liywodraethwyr  yr  Eglwys.  Fe  wyddys  yn  dda 
trwy  Gymru  oU  mai  felly  yn  amlwg  y  mae  wedi  bod  mewn  llawer  o 
amjrylchjadau  yn  yatod  y  70  mlynedd  cyntaf  o'r  ganrif  hon.  Yr  oedd 
bodyn  enwog  fel  pregethwr  neu  ysgrifenydd Cymreig,  bron  yn  rheswm 
8icr  a  dilys  dros  1  ddyn  gael  ei  anwybyddu  gan  lywodraethwyr  yr 
Eglwya.  Pa  fodd  i  roddi  cyfrif  am  ragfarn  mor  drofaus  sydd  ddyrys- 
bwnc  nad  yw  yn  hawdd  ei  esbonio.  Myn  rhai  mai  am  y  tybid,  fod 
diwyUio  pregethu  Cymreig  yn  estyn  bodolaeth  yr  iaith  Gymraeg. 
EraUi,  am  y  tybid  fod  pregethu  Oymreig  da  vn  arogli  o  Ymneillduaeth, 
U  vn  tuaddu  at  gynnyrchu  math  o  dduwioldeb  ag  nad  oedd  esgobioii 
I  dyddiau  gynt  jm  gymeiadwy*     Fe  fyn  emU,  Uai  earedig,  fed 


86  TB   EGLWYS    TM    NGBTMRU  :    PBEGEÎBU   OTMBASO. 

rbwyddineb  mewn  defnyddio  yr  iaith  Gymraeg,  yn  cynhyrfu  eiddigedd 

Lrhai  oedd  yn  anwybodus  o  honi,  a'i  fód  felly  yn  cael  eî  ystyçied  fel 
ì\d  arnynt  hwy.     Y  mae  yn  sicr  fod  esgobion  Seisonig-Gymreig  y 
dyddiau  a  aethant  heibio  yn  gweithredn  fel  pe  buasai  rhagoriaeth 
mewn  pregethu  Cymraeg  yn  anghyson  âg  effeithiolrwydd  gweinidog- 
aethoL     Ystyrid  bod  yn  zelog  o  blaid  addysg,  ac  yn  weithgar  gyda 
dyledswyddau  bugeiliol,  fel  y  brif  ffordd,  08  nad  yr  unig  ffordd,  i  ffafr 
esgoboL     0  dan  y  fath  amgylchiadau,  a  ydy  w  yn  rhyfedd  o  gwbl  fod 
yr  Eglwys  yn  y  Dywysogaeth  yn  awr  mewn  sefyllfa  iself     Ac  eto  y 
mae  y  ffaith  noeth  fod  yr  Eglwys   wedi  gorfyw  camlywodraethiad 
alaethua  y  180  mlynedd  diweddaf,  yn  sicr  yn  ernes  nad  ydyw  Duw 
wedi  ei  gadael,  a  bod  dyddiau  gwell  eto  yn  ei  haros.     MeddyUwch  am 
aefyllfa  pethau  yn  y  ganrif  ddiweddaf,  pan  y  gallai  Esgob  Bangor 
(Hoadley)  ddal  ei  esgobaeth  heb  gymaint  a  gosod  ei  droed  o'i  mewn 
yn  ystod  tymmor  o  chwe'  blynedd  ac  ychwaneg  y  bu  yn  ei  dai    Medd- 
yliwch  am  y  rhan  gyntaf  o'r  ganríf  hon,  pan  nad  oedd  Esgob  Watson 
o  Landâf,  a  ystyríd  fel  patrwn  o  esgob  yn  ei  amser,  yn  ymweled  â*i 
esgobaeth  ond  yn  anaml  iawn  yn  ystod  y  tymmor  maith  y  bu  yn  ei 
dal,  ond  yn  byw  fel  amaethwr  a  choedwigwr  yn  Westmoreland  bell,  i'r 
lle  yr  oedd  raid  i  glerigwyr  tlodion  y  Deheudir  fyned,  pryd  bynag  yr 
oedd  ganddynt  achos  i  gydymgynghorí  â'u  heagob.     Meddyliwch  am 
adeg  ddiweddarach  yn  y  ganríf  hon,  pan  na  thybiai  e&gob  Ssisonig- 
Gymreig  arall  yn  anaddas  ynddo  orfaelu,  rhyngddo  ei  hun  a'i  deolu, 
rhyw  £23,679  y  flwyddyn  o  gyllid  yr  Églwys  yn  ei  esgobaeth,  gan 
adael  i'r  oll  o'r  clerígwyi  eraill  ddim  ond  £18,391  y  flwyddyn  i'w  rann 
rhyngddynt.     Ac  yn  ddiweddarach  eto,  ddim  ond  rhyw  ugain  mlynedd 
yn  ol,  meddyliwch  am  esgob  Cymreig,  wedi  gweini  y  ddefod  o  Gon- 
ffirmasiwn  yn  Saesoneg  mewn  plwyf  ag  oedd  bron  yn  hoilol  Gymreig, 
yn  diolch  yn  gyhoeddus  i  Dduw  nad  ydoedd  yn  deall  yr  iaith  Gjr- 
mraeg  1    A  ydy w  yn  beth  i  synu  ato,  wedi  i'r  tadau  fwyta  y  grawnwin 
suríon,  fod  y  dincod  ar  ddannedd  eu  plant  1    Ond  mae  y  drefn  ddî- 
synwyr  hoa  o  anwybyddu  yr  iaith  Gymraeg  a  thymher  neiUduol  pobl 
Cymru,  yn  effeithio  ar  y  presennol  yn  ogystal  ag  ar  v  gorphenoL     Ni 
fu  yr  iaith  Gymraeg  eríoed,  o  leiaí  yn  ystod  y  180  mlynedd  diweddaf, 
yn  gymaint  gallu  yn  Nghymru,  neu  yn  meddu  cymaint  o  ddylanwad 
ar  bobl  Cymru  ag  yn  y  dyddiau  hyn.     Ni  fu  Uenyddiaeth  Gymroig, 
beth  bynag  a  ddy wedir  am  ei  hanaawdd,  erioed  yn  cael  ei  chynnyrchu 
mor  helaeth,  neu  yn  cael  ei  darllen  gyda'r  fath  awyddfryd,  a  chan 
yr  oes  o  Gymry  sydd  yn  codi  yn  y  dyddiau  hyn.     Y  mae  yn  sicr  yn 
canlyn,  fel  mater  o  angenrheidrwydd,  y  dylai  y  clerígwyr  Cymreig, 
o'r  eagobion  i'r  curadiad  ieuengaf,  fod  yn  feistriaid  ar  yr  iaith  Gy- 
mraeg :  nid  yn  ei  siarad  yn  ofnus,  yn  anystwyth,  yn  drwsg),  ond  yn 
rhwydd  a  chyda  nerth,  gan  feddwl,  a  siarad,  ac  ysgrífenu  Cymraeç 
loew  a  naturiol  y  bobl  gyffredin.    Heb  hyn,  yr  wyf  yn  ofni  y  bydd  ì 
llaws  mawr  o  bobl  Cymru  svdd  yn  siarad  Cymraeg,  barhau  i  edrych 
ar  y  clerigwyr  fel  estroniaid  mewn  meddwl  a  chydymdeimlad.    Nid 
ydyw  Cymraeg  wedi  ei  dysgu,  pa  mor  gywir  bynag,  ond  o  ychydig 
ddefnydd  i  ddylanwadu  ar  fy  nghydwladwyr  sydd  yn  siarad  Cymraeg. 
Yn  wir  fe  ddywedir  fod  i  un  mewn  oed  feistroli  cynaniad  vr  iaiUi 
Gymraeg  fel  ag  i'w  alluogi  i  anerch  cynnulleidf a  Gymreig  gyda  tnwydd- 


TB   EOLWYS   *K    NGHYMRÜ  :   PBKOBTHU    OTMRABO.  87 

ineb  ac  awdurdod,  bron  yn  anmhosibilrwydd.  Pa  un  bynag  a  ydyw 
felly  aì  peidio,  yr  wyf  yn  hyf  i  herío  neb  i  ddwyn  ymlaen  gymaint  ag 
on  engraifft  ymha  nn  y  bn  Cymraeg  wedi  ei  dysgu  o  ddefnydd  helaeth 
mewn  dylanwadu  ar  bobl  Cymru,  trwy  y  pulpud,  y  wasg,  neu  yr  esgyn- 
lawr.  Ac  yr  wyf  yn  myned  ymhellach  eto,  ac  yn  dyweyd  nad  oea 
dim  ond  Cymraeg  frodorol — nid  meddyliau  Seisonig  wedi  eu  gwisgo 
mewn  geiríau  Cymreig,  ond  Cymraeg  naturiol,  gynhenid,  gartrefol — 
yn  alluog  i  ddylanwadu  i  unrhyw  fesur  helaeth  ar  bobl  Cymru  sydd 
yn  siarad  Cymraeg.  Ychydig  bethau  sydd  ag  y  mae  fy  nghydwlad- 
wyr  yn  llai  goddefgar  o  hono  na'r  hyn  a  adwaenir  yn  Nghymru  fel 
üedunthi  yr  hyn  a  olyga  Gymraeg  yn  cael  ei  siarad  gydag  acen  Seis- 
onig.  Yr  ydwyf  fi,  wrth  reswm,  yn  gwybod  yn  dda  nad  oea  gan  y 
Saeaon  nemawr  o  garíad  at  yr  hvn  a  adwaenir  fel  acen  Gymreig.  Ÿ 
maent  yn  ddigon  caredig  i  ddyoddef  acen  Wyddelig,  ac  acen  Ysgotig, 
er  nad  ydyw  y  naill  na'r  llall  yn  hynod  o  seinber ;  ond — acen  Oymreigì 
Wel,  y  mae  rhai  pobl  ddiried  wedi  myned  mor  bell  a  dyweyd,  pe  buasai 
i  un  o  bysgodwyr  Galilea  ymddangos  o  flaen  cynnulleidfa  Seisonig,  ac 
i'w  lediaith  Galilëaidd  gael  ei  chymeryd  am  acen  Gymreig,  na  fyddai 
iddo  gyfarfod  ond  â  derbyniad  pur  ammheus.  Fy  mrodyr,  a  gredwch 
chwi  î  ond  y  cyfry w  ydy w  effaith  esiampl  ddrwg,  fel  ag  y  mae  gan  fy 
nghydwladwyr  anhoffder  cyffelyb,  ond  y  mae  yn  ddrwg  genyf  ddy- 
weycTei  fod  yn  llawer  mwy  angerddol,  hyd  yn  nod  iV  drwgdybiaeth 
Deiaf  o  acen  Seisonig  mewn  un  yn  darllen  neu  yn  ysgrifenu  Cymraeg ; 
ac  nid  cyfrol  fechan  fyddai  raid  gael  i  gofnodi  y  camddarlleniadau 
gwrthun  o  rai  ymadroddion  yn  yr  Ysgrythyr  Lân  gan  rai  o  glerigwyr 
y  dyddiau  Rypt,  y  rhai  yr  oedd  eu  meistrolaeth  ar  yr  iaith  Gymraeg 
braidd  yn  Öai  na'u  budd  mewn  gwaddoliadau  Cymreig !  Nid  ydyw, 
gan  hyny,  yn  beth  i  synu  ato  fod  yn  llawer  gwell  gan  y  Cymry,  fel 
rheol,  SaÌ8  pur  na  Chymro  Seisonig.  Gwnant  ymdrech  i  ddeall  y  naill; 
ond  truearedd  brin  sydd  ganddynt  i'r  llall.  Yr  wyf  yn  gwybod,  yn 
wir,  ei  íod  wedi  bod,  a'i  fod  eto,  yn  ffasiynol  mewn  rhai  cylchoedd,  i 
narad  yn  ddirmygus  am  yr  iaith  Gymraeg  a  chenedlaetholdeb *Gy~ 
^wig,  &  gweithredu  fel  pe  na  fuasai  y  naill  na'r  llall  yn  bod.  Nid 
ydwyf  yn  siarad  yma  fel  dadleuydd  dros  y  naill  na'r  llall,  llawer  llai 
dros  y  cri  cul  o  "  Gymru  i'r  Cymry."  Ond  nid  oes  genyf  un  argyhoedd- 
iad  dyfnach  nag  fod  ymdrechion  parhaus  a  disynwyr  y  180  mlynedd 
diweddaf  i  Seisnigeiddio  clerigwyr  a  phobl  Cymru,  gan  anwybyddu  y 
dymher  genedlaethol  a  theimladau  cenedlaethol  pobl  Cymru,  vn  fwv 
na  dim  arall,  wedi  dyeithrío  cyfran  helaeth  o  fy  nghydwladwyr  oddiwrtn 
fam  Eglwys  y  wlad.  Nid  ydy w  iaith,  yn  yr  hon  y  mae  yn  awr  ddim 
llai  na  37  o  newyddiaduron  wythnosol  a  chyfnodolion  misol  a  chwar- 
terol  yn  cael  eu  cyhoeddi,  un  o  ba  rai  eydd  yn  meddu  lledaeniad  o 
37,000  y  mÌB,  yn  beth  ag  y  gellir  yn  ddiogel  ei  hanwybyddu ;  ac  nid 
ydyw  egwyddor  o  genedlgarwch  nad  ydyw  yr  elfen  wanaf  yn  nychwel- 
iad  32  o'r  35  aelodau  Seneddol  Cymreig,  yn  beth  i'w  ddiystyru.  Er 
mwyn  asio  gwahanol  genedloedd  i  nn  wíadwríaeth  unrhywiol,  gallai 
fod  vn  dref n  dda  i  amcanu  at  undod  iaith,  deddf au,  a  gweinyddiad,  ac 
ymarechu  at  ennill  undod  bywyd  cenedlaethol  trwy  wneyd  y  cenedl- 
oedd  Uai  yn  un  â'r  genedl  sydd  yn  y  mwyafrif.  Gallai  fod  hyn,  neu 
nad  ydyw,  yn  drefn  ddoeth.  Ond  ni  eUir  ei  gymhwyso  at  yr  Eglwys, 
1889.  c 


99  TB   EGLWYS   TN    NGHYJIBU  :    PRKGKTHÜ   CTMRABG. 

heb  fyned  ar  draws  rhai  o'i  hegwyddoríon  mwyaf  sylfaenoL  Y 
Crístionogaeth  yn  cydnabod  egrwyddor  o  undod,  sydd  yn  gorwedd  o  dan 
amrywiaethaa  cenedlig.  Cyrhaedd  yr  undod  hwn  ydyw  amcan  mawr 
yr  Eglwys  GrístionogoL  I  wneyd  hyny  yn  Uwyddiannus,  rhaid  iddî 
ei  chyfaddasu  ei  hun  at  angenrheidiau  ac  amgylchiadau  neillduol  y 
gwahanol  genedloedd.  Hawlia  Crístionogaeth  drawsffurfio  a  dyrchafu 
nodweddion  cenedlaethol,  heb  eu  dinystrío.  Os  ydyw  hanes  yr  Eglwys 
Grístionogol  yn  dy&gu  dim  i  ni,  dyaga  mai  un  o  ffynnoneUau  mwyaf 
ffrwythlawn  cynhen  ac  ymraniad  crefyddol  ydyw  ymgais  y  canghenau 
cryfaf  o'r  Eglwys  Gatholig  i  wthio  eu  rheolau.  a'u  harferíoa  hwy  et» 
hunain  ar  ganghenau  llai  a  gwanach.  Canlyniad  y  drefn  yma  bron  yn, 
ddíeithríad  a  fu,  naill  ai  syrthni  ysbrydol  a  marwoiaeth,  neu  wrth- 
wynebiad  a  gwrthryfel.  Yr  ydym  yn  gweled  hyn  yn  yr  Iwerddon  ac 
yn  Nghymru,  a  gwyddom  gyda  pha  ganlyniadau,  yn  gymdeithaaol, 
politicaidd,  ac  eglwysig.  Rhaid  i  genadwrí  yr  Eglwys  beidio  byth  a 
chael  ei  rhoddi  mewn  gwisç  estronoî.  Mae  iaith  cenedl  yn  iaith  calop 
ei  phobl ;  ac  y  mae  y  dymher  genedlaethol  yn  gorfyw  dtffoddiad 
iaitt  cenedL  *Ac  o  hyn  y  cyfyd  y  pwys  o  fod  clerígwyr  mewn  llawn 
gydymdeimlad  â  greddfau  crefyddol  eu  cydwladwyr.  Dyma,  yn 
arbenig,  fel  y  mae  yn  y  Dy wysogaeth  yn  awr,  pan  mae  y  Cymry  yu 
amlwg  mewn  ystad  o  newidiad,  gan  fod  nerth  ysbrydol  mawr  y  ganrif 
ddíweddaf  bron  wedi  ei  dreulio  allan.  Yn  y  Cynghor  Pan-Pr6s%tex- 
aidd  diweddar,  dywedai  y  Principal  Edwards,  o  Aberystwyth,  gẃr  o 
ddirnadaeth  graff,  ac  ysgolhaig  enwog: — "Yn  sefyllfa  bresennol 
pethau  yn  Nghymru,  yr  ydych  yn  cael  pobl  wedi  Uwyr  flino  ar 
gyfundrefnau  yn  cydymryson,  ond  yn  hynod  o  fyw  ar  yr  un  pryd  ì 
hudoliaeth  drychfeddyliau  newyddion,  gwleidyddol  a  gwyddorol,  ac  am 
y  rheswm  yma  mewn  perygl  o  gael  eu  carío  ymaith  oddiwrth  wirionedd 
duwinyddoJ  yn  gwbl.  I  gyfarfod  y  fath  sefylifa  ar  bethau,  nid  oea. 
dim,  yn  fy  marn  ostyngedig  i,  mor  gyfaddas  ag  athrawiaothau  cryfion 
Eglwys  Loegr,  yn  cael  eu  gosod  allan  gydag  egni  argyhoeddiad,  a  chyd^ 
nerth  yr  Ysbryd  Glân.  Mae  yr  hyn  a  ellir  alw  yn  wyneb-werya  y 
Dywysogaeth  bron  wedi  treulio  ei  nerth.  Yr  hyn  sydd  eisieu  yn  awr 
ydyw  aredig  dwfn  i'r  is-weryd, — pregethu  a  gyrhaedda  at  wreiddiaa 
cymdeithas,  gan  roddi  i  wirioneddau  na  theimlwyd  hwynt  nerth  bywyd 
newydd.  Bhaid  i'r  moddion  trwy  ba  rai  y  dyeithrwyd  y  Cymry 
oddiwrth  yr  Eglwys,  gael  eu  defnyddio  i'w  dwyn  yn  ol,  os  byth  y 
dygir  hwy  yn  ol — yr  un  Efengyl  o  eiddo  yr  Ysbryd  Glân,  yn  cael  ei 
phregethu  gyda  yr  un  gwresogrwydd  ysbrydol;  yr  un  defnydd  o 
wasanaeth  lleygwyr,  galwch  hwynt  cynnorthwywyr  Üeyg,  Efengyi^yr, 
neu  swyddogion  Éydain  yr  Eglwys ;  yr  un  zel  angerddol  dros  oneidiau, 
a'r  un  cyfaddasiad  o  foddion  i  ddybenion  ;  yr  un  fíydd  apostolaidd  yn 
nerth  gweddi,  a'r  un  cyhoeddiad  difloesgni  o  wirioneddau  mawrion  y 
ffydd  GristionogoL  Beth  bynag  a  ellir  ddyweyd  am  fanau  eraill,  nid 
Cymru  yn  sior  vdy  w  y  Ue  i  ryw  fath  meddal,  anmhenodol»  anenwadol 
o  Gristionogaeth.  Os  ydyw  yr  Eglwys  yn  Nghymru  i  gael  ei  hachub, 
rhaid  iddi  gael  ei  hachub  o  fewn,  ẅwy  fywyd  ysbrydol  cynnyddoi  ra 
yr  E^clwys  oi  hun  :  undeb,  ysbrydolrwydd,  a  hunan  anghof  cyunyddol 
yn  ei  chlorigwyr ;  sel,  haelioni,  a  hunan-aberth  cynnyddpl  u  ran 
y  Uoygwyr,     Ki  all  dim  oddiallan,  o  hono  ei  hun,  byth  achub  jt: 


TB   EGLWY8    TN    NGHYMRU  :    PREOETHU    CTltRÁEG.  89 

Eglwys.  Nid  ydyw  bywyd  galfániedig  ond  rhith  o  wir  fywyd.  Rhaid 
i  fywyd  belydru  o'r  canolbwynt  i'r  amgylchedd.  Nid  ydyw  diogelwch 
yr  Eglwys  yn  Nghymru  yn  gorwedd  yn  llwyddiant  pleidiau  gwleidydd- 
olf  neu  yn  ewyllys  da  gwladweinwyr,  neu  yn  nghyfoeth  ei  haelodau, 
neu  hyd  yn  nod  yn  nghyflawnder  ei  threfniadau  ;  ond  yn  hytrach  yn 
ei  hegni  ysbrydol,  yn  ei  ffyddlondeb  i  athrawiaeth  a  dysgyblaeth 
apostolaidd,  ac  uwchlaw  y  cwbl,  yn  ei  flfydd  yn  addewidion  Duw.  Nid 
ydyw  nerth  yr  Eglwys  yn  Nghymru  yn  gorwedd  yn  ei  huchafíaeth 
cymdeitha8ol  a*i  tnraddodiadau  eglwysig,  er  fod  y  pethau  hyn  yn 
werthfawr ;  ond  yn  hytrach  yn  ei  chariad  at  ei  holl  blant,  íe,  yn  ei 
chariad  at  y  rhai  nad  ydynt  fe  allai  yn  ei  charu  hi.  Cariad  ydyw  unig 
arf  holl-orchfygol  yr  Eglwys.  Mae  dadl  yn  cynhyrfu  dadl.  Mae 
ysbryd  o  gydymgais  ynom  ni  yn  angerddoli  cydymgais  mewn  eraill. 
Ond  fe  fydd  i  gariad  dwfn,  llydan,  caredig,  di-ddannod,  sydd  yn 
cofleidio  pawb,  ein  sicrhau  o  wên  Duw,  ac  o  leiaf  o  gydymdeimlad  pob 
dynion  da. 

A  ofynech  i  mi  pa  awgrymiadau  ymarferol  sydd  genyf  i'w  cynnyg  î 
Yr  wyf  yn  ateb, — 

1.  O  hyn  allan  bydded  i  gyrhaeddiadau  clasurol  ymgeiswyr  am 
weinidogaeth  yr  Eglwys  yn  Nghymru  gael  eu  sicrhau  yn  benaf  yn 
Ngholegau  y  Brifysgol  a  manau  eraill,  a  defnyddier  manteision  a 
pheirfanwaith  Coleg  Dewi  Sant  yn  f»y  fwy  at  hyfforddiant  duwinyddol 
ac  ymarferol  at  waith  yr  Eglwys. 

2.  Penoder  pregethwyr  teithiol  Cymreig  ymhob  esgobaeth — dynion 
o  ddoniau  neîllduol,  y  rhai  a  ânt  i  bob  raan,  gan  ddeffro  clerigwyr  a 
Ueygwyr  yr  an  ffunud.  Y  mae  hanes  yr  Eglwys  ymhob  oes  yn  ein 
dyagu  fod  bron  bob  adfywiad  mawr  ar  fywyd  crefyddoi  wedi  ei  ddwyn 
oddiamgylch  trwy  bregethu  neillduol  gan  ddynion  o  benodiad 
neillduol,  ac — ysywaeth  ! — weithiau  o  hunan-benodiad.  Y  mae  mewn 
gweinidogaeth  eefydlog,  fel  yr  eiddom  ni,  duedd  sydd  bron  yn  anochel- 
adwy  i  syrthni ;  ac  y  mae  syrthni  wedi  bod  bron  yn  farwolaeth  i'r 
Eglwys  yn  Nghymru.  Mae  arnom  eisieu  goruchwyliaeth  i  fywhau 
ein  cylchrediad  marwaidd,  ac  i  gyfodi  clerigwyr  a  Ueygwyr  i  lefel  uwch 
o  fywyd  ysbrydoL 

Ì  Yn  olaf,  ond  yn  gyntaf  mewn  pwysigrwydd,  yr  hyn  ydyw  y 
mwyaf  o  holl  anghenion  yr  Eglwys  yn  Nghymru,  sef  Bywhâd  ar 
ytbryd  gweddi.  Yn  hyn,  fy  mrodyr  Seisonig,  gellwch  ohwi  oll  ein 
cynnorthwyo.  Nid  ydym  yn  gofyn  am  eich  cydymdeimlad»  oblegid 
gwyddom  ei  fod  genym.  Nid  ydym  yn  gofyn  genych  am  gynnorthwy 
arianol,  er  cymaint  sydd  arnom  ei  eisieu.  Nid  ydym  yn  gofyn  i  chwi 
amdaaifyn  ein  hawliau  a'n  rhagorfreintiau,  oblegii  nid  ydyw  yn  eich 
natur  Seiflonig  i  beidio  gwneyd  hyny.  Ond  yr  ydym  yn  y  modd 
mwyaf  diírifol  a  thaer  yn  gofyn  i  chwi  am  yr  hyn,  uwchlaw  pobpeth 
arall,  gydd  yn  anhebgorol  angenrheidiol  i  ni, — fod  i  chwi  ymdrechu  gyda 
Dqw  ar  ein  rhan,  yn  enwedig  ar  ddyddiau  ympryd  yr  Eglwys.  Yn 
onig  caniatewch  i  ni  y  ffafr  hon,  ac  yna,  pa  un  byuag  ai  sefydledig  ai 
aniefydledig,  fe  fydd  i'r  Eglwys  yn  Nghymru — sydd  yn  ddiammheuol 
yn  ddiegynydd  uniongyrchol  o'r  Eglwys  Brydeinig  gynhenid — flodeuo 
fel  yn  y  dyddiau  gynt,  ac  eto  ddyfod  yn  ffrwythlon  fam  cenedlaetb.au 
•jFddeto  tddyfodL 

C    2 


GORONWY  OWAIN  YN  MARW  YN  AMERIG. 

OAN  Y  PABCH.  J.  UYBDDIN  THOMAS,  YB  WYDDGBUG. 

Yn  marw,  yn  marw,  yr  ydwyf  o'm  gwlad  ! 

Ai  breuddwyd,  atolwg,  yw'r  geiriau  î 
Ehy  wir  yw  'm  tafodiaith,  yr  enaid  ymftd, 

A'r  meddwl  brysura  fy  angau. 

Tybiaswn  yn  ieuanc  y  treuliwn  fy  nydd 

Yn  Ngwynedd  ag  oeddwn  yn  garu, 
A  phan  y  gollyngid  fy  ysbryd  yn  rhydd 

O'r  corff,  y  cawn  farw  yn  Nghymru. 

Ond  llaw  y  Penllywydd  a  drefnodd  im'  droi 

Fy  wyneb  o  Walia  fynyddig ; 
Mae  niwl  y  glyn  ty wyll  o'm  deutu  'n  crynhoi, 

Rhaid  marw  ar  weryd  Ameríg  1 

Ti  gynneddf  ymadgof,  gad  lonydd  i'm  bron 

Fedd  galon  ar  dori  gan  hiraeth  ; 
Mae  'm  bywyd  fel  pluen  a  deilen  ar  dòn, — 

Yn  cyflym  neaâu  mae  marwolaeth. 

Ni  wíw  im'  warafun,  fy  nghalon  rydd  lam, 

Heb  amnaid  fy  mebyd  ymddengys ; 
I'm  cof  daw  Mathafarnf  a  mynwes  fy  mam — 

Ooreuon  gwrthddrychau  Môn-ynys. 

*  T  nia*  fu  lAhétfcjorot  oY  i.ytb  y  gelltr.  briod  kithwedd  y  neb  a  ddyn- 

wareder;  Ŵly*  oddifl»rtb  î  gyfaiiModdydd  huiiaimmldydd*îi  o  rywogaeth  y  ddytal- 
ftrdd  Uoo  pafato  oyflau  itiyfyrdodati  n  rbüimlftdau  gwrtDddryoh  ei  gin  yn  yr  arddull, 
i  feru  wf.  e  arfcrt*»]  eíi»  pa  ryfauäoddaaai  ar  wdy  inarwolaeth,  ui  fycíd  ei  waith 
fu  heraniiollad  ewbl  aryfadde».  Pe  foaur  brtieg  &  ddewwaaai  Ooronwy  Owain  ped 
»lJu#«à  b«HAi<ymü<!v4dnn  o  an*awdd  y  cyfauârddiad  hwn,  efe  a  ymgyrhaeddaeai, 
Ud,  »r  -il  r.-yt.^ímnfdil,  i»l-i< •].■!■  ]  nr  ^yii^lmuedd  yn  unig,  oddieithr  oyfleithiad  o 
Uli  «>  fteJujau,  y  biiuaJ  W«  yu  <  yfahnoddl  ar  hyd  íii  íywyd. 

B  y  w  ritaawm  yr  awdwr  dnw  vm>f*ii  im  ^nghaìiedd  yn  y  gerdd  hon.    Teimlai 

íiew»  •  •  Jew»r  c»l  Iturilo  f..|  nrn.IL ;  nud  o  twrwydd  y  tyMai  y  bnaeai  Ooronwy 

i-  drueit  «*r  I     j*  jrttM*le«ei  *J  fyfyrdodeu  ynghyd  er  feaur  oerdd  yn  nghyfwng 

IhlOPt   yti  drhytf  o  WiinuuiHr  hyny  gaa  ymgyrohn  at  gyng- 

,  Hlif  reHuMbl  ynUu,  onrwu  y  gaUodd,  wnenlhur  dc-foydd  o  honi. 

iu  >  •  *»,<>.»<♦  y  daiU*t*ydtl  íod  >r  ewdwr  weìthUu  yo  debygi  Dafydd  yn  nillad 

fí  jaeal  *É  Ujfatneli-ta  |í*ti  wtfyddyd  y  gln;  er  byny  y  mae  yn  sobeithio 

w..i  u  tinttí  vn  fhlifitdd  iddo,  ec  yr  yetyria  mai  ei  ymgaie  oedd  oyflëa 

<h<  ih.jm -i.i ii  OnrttnwN  ,  rfnfir  vn  nn  o'r  rhai 

»  iiiui  y  ìnmmi  *i  hiiiim»  l^irthl  Cy uuu,  ar  w<vfd  huiimii-ymddyddan,  hyd  byth 


" -Un  Uíífttnwy  líwain,  (jwr  wrtii  gerda  a  gytnttr  vn  nn  or  rnai 

y  [tunmi  *i  hiifltiit  ln'irdd  Oyinrti,  ar  wodu  hiinati-ymddyadan,  hyd  byth 

•1  ■  f  r p  i  J  y  ha*»lii,  yn  m  Uu  diwvddaf  ei  tywyû,  mewu  gwladestronoí,  ymhell 

«N  f  rtariidJ  iinb  «rioed  y  wlad  y  ganod  ao  y  maged  ef  ynddi. 

i"ar«i  Itnhaf  y«  MAn,  y  i»lwyî  y  ^aned  ao  y  maged  Goronwy 

iu  a  ragnfem 


«1  y  nai^dd  neb  «rioed  y  wlad  y  ganod  ao  y  maged  ef  ynddi. 
■■í  yn  ft|Ait4  y  i»lwyî  y  «aned  ao  y  maged  Goron^. 
i  I  iii  tiu  o'i  htuyraua  yagrifenwydçanddopanoedd  yn 
n ui  ftd  .  rU  i  d d  \  n  1 745,  e >m  httradwyd  yn  ddiaoon,  yr  hyn  a  eüw 


GOBOITWY   OWAIÜ    TN    MABW    YM    AMBBIO.  41 

Cjrfrif wn  yn  elyn  y  dyfnfor,  y  daeth 

Y  llong  bjrd  ei  wyneb  a'm  dygodd 

I  Wlad  y  Gorllewin ;  pan  ganfnm  ei  thraeth 
Fy  ngbalon  o'm  mewn  a  lesmeiriodd. 

0  gwsg !  ty  mrenddwydion  cbwanegant  ty  mriw, 
A'm  pen  ar  obenydd,  ymdeithio 

Y  byddaf  yn  Nghymrn,  yn  Uathraidd  fy  Uiw, 
Ònd  derfydd  fy  hawddfyd  wrth  ddeffro. 

Cymysglyd  y w  cwpan  adgofion  i  gyd, 

Cyforiog  o'r  cbwerw  a'r  melos ; 
Un  mynyd  llawenydd  sy  'n  llenwi  fy  mryd 

Y  líall  sydd  yn  fynyd  drallodus. 

Myfyrdod  am  enyd  â'm  mebyd  i  mi 

A  ddaw  gan  fwyhan  fy  nyddanwch ; 
Disyfyd  y  derfydd,  a'm  llygad  yn  lli', 

Daw  adgof,  ow !  drostof  â'i  dristwcL 

Y  mynyd  meddyliaf  am  Mona*  a'm  hoes 
Foreuol  o  fewn  ei  tberfynao, 

Wrth  edrych  o'm  deutu  yn  glynu  mae  gloea, — 
Amerìg  sydd  yma  a'i  muriau. 

Ochenaid  ddiniwaid  o'm  mynwes  a  ddaw, 

Gwae  fi  1  na  chawn  farw  yn  Nghymru ; 
0  fewn  ei  magwyrydd  yn  llonydd  fy  llaw 

Cyf rifwn  yn  weU  cael  fy  nghladdu, 

Na  daear  estronol,  beUenig  oer  bau, 

Heb  neb  uwcb  fy  llwch  i  alaru 
O'r  beirddion  a  garwn,  yr  wyf  yn  trístftu 

Am  na  fydd  im'  feddrod  yn  Nghymru. 

Fel  doe  yw  'r  mwyn  foreu  yr  aethym  o  Fôn 

I  Fangorf  i  fyw  dan  addysgiad, 
A'm  cyflawn  gymhwyso  yn  genad  yr  Ion 

Ac  addas  gyhoeddydd  y  Ceidwad. 

A  dydd  fy  neiUduad  ger  allor  fy  Nuw 
A  changell  yr  Eglwys  Gadeiríol, 

«inpobl  ni  Ofŵnad  hanerpann;  ao  yno  fe  ddigwyddodd  fod  ar  Bsgob  Bangor  eisUa 
Cuidj  pryd  hyny  yn  Llanfair  Mathafarn  eithaf  yn  Môn  ;  a  ohan  nad  oedd  yr  Bsgob 
«hnngarẃeí,  ei  Ohaplain  ef  a  gyttnnodd  à  mi  i  fyned  yno.  Da  iawn  oedd  genyf 
7  fitb  gyflensdra  i  fyned  i  Fòn,  ao  yn  enwedig  ì'r  plwyf  lle'm  ganesid   ao  y*m 


'  Yo  Môn  y  bwriodd  ddyddian  baohgendod  hyd  nes  yn  nn  mlwydd  ar  ddeg  oed, 
pia  yr  ymadawodd  i  drigiannn  yn  awydd  Dinbyoh  a  swydd  Gaernarfon.  Dywed 
mewn  Uythyr  at  Mr.  Bisiart  Morris,  o  Lnndain :— "  Da  iawn  oedd  genyf  y  fath  gyflene- 
dtt  i  fyned  i  Fôn,  oblegid  yn  Sir  Uaernarfon  a  Sir  Ddinbyoh  y  Duaswn  yn  bwrw*r 
darn  irall  o'm  hoes  er  yn  nn  ar  ddeg  oed." 

t  MTrwy  ddiflin  ddiwydrwydd  fy  rhieni,  y  rhai  sydd  yn  dra  thlodion,  gallnogwyd 
fligtolyn  yr  Ytgoi  Oyhoeddoa  yu  Mangor  o'r  flwyddyn  1787  hyd  1741."— Goeonwt 


42  oorowwt  owais  nr  marw  ts  amerig. 

Gan  addaw  V  ymroddwn  ira  byddwn  i  byw 
I  waith  ij  Mhiyniawdwr  SancteiddioL 

Y  Fenai  a  hudai  ty  awen  i  fod 

0  fewn  golygfeydd  glan  yr  afon, 
A  minnau  a  glymwn  linellau  o  gbd 

I'w  glendyd  yn  hyfryd  fy  cwyfron. 

0eÎ8  ddyddiau  dedwyddyd  a  bywyd  di-boen 

Yn  Ysgol  Myuachdŷ*  yn  Mangor, 
Heb  wybod  am  drymloee,  a'm  heinioea  mewn  hoen 

Yn  llonydd  fel  Úong  wrth  ei  hangor. 

Trwy  gymhorth  gwyr  mawrionf  a'u  moddion,  i  mi 

Rhoed  uchel  ysgolfraint  Rhydychain  ; 
Mewn  dysç  fv  athrawon,  frodorion  o  fri, 

Dda  fwnaa,  wnaent  beunydd  fy  arwain. 

I  r  llanc  o  Fôn-ynys  hyd  dyrys  rawd  dysç 
Mewn  maboed  y  rhoed  rhyw  anrhydedd  ; 

A  Uawryf  ei  gwisgwyd,  fe  'i  maethwyd  yn  myag 
Dysgawdwyr,  myfyrwyr  o  fawredd. 

Dych'mygion  y  borau  am  fryuiau  o  fri 
Ac  urddas  yn  Ngwynedd  gynt  gerddwn, 

Yn  fuan  a  chwalwyd,  mesurwyd  i  mi 
Oes  galed,  yr  hyn  ni  ddysgwyliwn  1 

MeddyliaÎ8  am  fawrfrí,  ond  surni  a  siom 

A  malais  a  brofais,  wael  bryfyn  ; 
Bum  lawer  diwrnod  â'm  calon  yn  drom 

Uan  gilwg  a  gogan  y  gelyn. 

Ni  rood  nac  anrhydedd  na  mawredd  na  mael 

1  mi  o  fewn  E^lwys  fy  nhadau ; 
Aughofíd  Gorouwy,  dyrchefíd  y  gwael 

Amddifad  o  ddysg  ac  o  ddoniau. 

Anniohon  yw  towi,  o'm  cyni  daw  'ra  cwyn, 

Kr  maddeu  e  gyfyd  adgofion  ; 
Ityoìthriaid  a'm  gwelsant  a  fuant  yn  fwyn, 

Kr  rhwystrau  yn  nawdd  iin*  bu  'r  estron. 

(>%m  gwlad  ao  nid  yrML,  er  cymaint  y  cais 
Am  gaol  IhhI  o'i  mewn  yn  otìfeìriad, 

Y  bum  vn  £weinvddu  *n  uhafodiaìth  y  Saia, 
O'm  íiaidWd»  hvd  Ä*l*S  f"  yuifudìad. 

*  fttlwfc  U  M  ÉHhtMiuol.  Y«tfv*l  y  Fri**a* 

í  nîn  fm  iLl  -ilhv.^  mlwwM  vkkI  vs^at>uvvU  lvíhvr  L**ita  at  Ovain  Maìrig,  Y«wM 
!'  ìws        \\\[  \  uuUlu  »c.lo.  wr  vUu  d*t»vìi  d*À   «x  aàitiomí  o  Sir  Foo  er  cyn- 

\\%í  A*i\  io  vu    \Umi\**:v*ì  KH*vl\  ca.ua  u*u  \}**rgr*vat.    Ni  wrddir  * 

|,n  iM.i  »  *<  i^lU»  \»»  «m  \i»u»i*  *r  c*ci  v  bv.va<*Uwr  hwtt  yn  guülaV  iddo;  ond 
kI  \  lì^lio'i»1  •  <ir*»  u*o^»u  *tr  fc»i**r4  Wyano o  Fodowryd. 


■  u  , ..   \  i      m»  UWwlwìt.uu 


GOROfrWY   OWAIN    YK    MABW   YH    ÀMKBIÖ.  48 

Tylodi  o  ddiffyg  iy  noddi  a  wnaeth 

I'm  gefnu  ar  Gymrn  a  garaf ; 
Er  bod  yn  nfhir  estron,  O  galon  yn  gaeth 

Wyd  iddi  'n  dy  oriau  diweddaf  ! 

Ai  efifro  ai  b*no  yr  ydwyf  ar  hyd 

Yr  amser  ì    Ai  'n  Môn  ai  'n  Amerig  1 
Fy  meddwl  a'm  bywyd  sy  fel  rhwng  dau  fyd 

Yn  chwareu  fel  tòn  ysgwydedig. 

Er  gwei'd  diystyrwch,  er  tristwch  i'm  trem, 

Ar  law  urddasogion  y  gangheli, 
Er  teimlo  i'm  gwyneb  yr  awei  yn  Uem, 

A  chanfod  yr  wybren  yn  dywell ; 

08  gorfu  im'  gefnu  ar  Gyau-n,  bro  'r  g&n, 

A  thrigo  ar  idaear  yr  estron, 
Yn  methu  â  Uwyr  ymlonyddu  yn  làn 

Yr  oeddwn,  i  Walia  äi  'r  galon  ! 

Cyfeillach  â'r  awen  feluaai  fy  oea 

Yn  fynych,  a  ohwenych  ei  chynhee 
Ac  haelaf  amgeledd  mawr  gyeur  im'  roes 

Yn  nghanoi  y  Saeson  a'u  rhodrea 

Ar  aden  y  g'lomen  hon  hedwn  yn  glau 

I'm  gwlad  er  mwynhâd  ar  ei  mynydd ; 
Ond  pan  y  dychwelwn  dechreuwn  dristâu 

Heb  arbed  am  wded  ei  moelydd. 

Y  galon  ymglymai  am  Gymru  a'i  hiaith 

ro  hwyaf  y  byddwn  o  honi ; 
Beunyddiol  hiraethwn  a'm  llygad  yn  llaith, 

Gael  gwenwisg  ei  llan  dan  glogwyni 

Bro  wledig  o'r  Mwythig*  lle  bum  gwr  o'm  hoes, 

Hyd  hon  mae  y  galon  i'm  galar 
Ar  droion  am  fyned,  er  maswed  ei  moes, 

Ar  aden  hêd  awen  i'w  daear. 

I  ddaear  ddu  Waltonf  hebryngais  fy  merch 

Er  trymed  fy  mron  a'm  cerddediad ; 
0  herwydd  mai  yno  rhoed  gwystl  fy  serch, 

Wèn  g'lomen,  am  hon  mae  ymglymiad. 

Byth  bydd  swydd  Gaerwerydd  i  mi  er  ei  mwyn 

Yn  aál  i  Fôn-fynydd  a'r  Fenai ; 
Cwyd  tristwch  mewn  henaint  er  cymaint  yw  'm  cwyn 

Ac  hiraeth  am  Neìi  a'm  carai. 

*  Wfldi  y  «omedigaeth  a  $afodd  yn  Môii  ynglÿn  à  churadiaeth  Llanfair-Mathafarn- 
™*rf,  atth  Goronwy  oddiyno  yn  gurad  plwyf  byohan  «er  Groesoswallt,  lle  yr  ym- 
bnododl  i  boneddiges  ieuano  ddyagedig,  ond  heb  fedru  odid  ddim  Cymraeg. 

t  Pan  yn  gurad  yn  Waltou,  ger  Lle'rpwll,  claddwyd  nuig  feroh  y  bardd,  yr  hon 
<*dd  dra  anwyl  ganddo,  yn  bnm'  mis  a  blwydd  oed.  Oyfanaoddodd  Farwnad  dra 
thottor  ar  gynghanedd  am  dani. 


éi 


OOBONWT  OWAIN    TM   lfABW   TK    AMBBIO. 

O  bobman  ar  hedfan  fy  anian  yn  f jw 
üyn  grwydro  hyd  meusydd  mabolaeth 

A  mmnau  yn  ymyl  cyfarfod  â'm  Duw 
Ar  alwad  yn  adwy  marwolaeth. 

Er  symud  o  Wyndnd  dros  wendòn ; 
Er  bod  mangre  beddrod  fy  mam  a  fy  nhad 
U  r  golwg,  i  hon  yr  äi  'r  galon. 

Ni  throis  yn  erlidiwr  neu  'n  fradwr  y  fro, 
Pan  groesais  y  môr  i  Amerig ; 

Mewn  heddwch,  ei  llwybrau  mynyddig. 

Nipharodd  aflwyddiant  na  siomiant  i'm  serch 

Ünoed  ati  oen,  na'r  awen 
Sarugo  neu  ddigio,  nac  unwaith  yn  dderch 

líoi  i  thelyn  ar  unrhyw  helygen.* 

Canj  amlach  yr  hedai  fy  meddwl  yn  ol 

Or  moroedd,  na  thua  'r  Ameriir: 
Yetynwn  yn  fynych  fy  antur  yn  ffól, 

Khoed  anfn  1  mi  ar  y  donfrig.f 

Bedyddiais  fy  hunan  dirf  faban  ar  fôr, 

A  cnieddats  rai  gerais  mewn  geirwon 
Wanegau  gwyllt,  dyrys,  wrth  wyllys  doeth  Iôr, 

*mdaflai,  amrwygai  'r  mawr  eigion. 

Y  gwthwn  mordwywn  hiraethwn  ar  hyd 

Fy  hwylfa  am  Walia  a'i  moeJydd ; 
Hob  osteg,  am  redeg  yr  ydoedd  fy  mryd 

Dros  foryn  y  dulyn  i'w  dolydd. 

Cymysj-ais  fy  nagrau  â'r  tònau  oer,  tan 
Chwerw  ri.ldfan  ym  hunan  am  Wynedd 

Hyd  eigton  glyfoerllyd,  heb  gilfach  na  glàn, 
A  n  Uong  gyfrdo  'n  morio  mewn  mawredd. 

Wrth  groest  y  cefnfor  dygyfor,  du,  gau 
Hatnt  farwol  i  nol  fy  anwyliaid 

Ẅ'Ŵ  ar  y  Tè,Ddòn'  trw8t  hon  WD*>  '•»  tristâu, 
LMydd  arwyl  rhai  anwyl  yr  enaid-î 

JtoT  ^ÌUÄd  SoÄ!?  V  dynion  y  mor.    Dnwfo'n 

7sa'p<  Ätg^Äîr gorfod 

Liwydais  i  gan  goUedion, 
Oer  a  fn  'r  hynt  i'r  fro  hon. 


GORONWT  OWAIN    YN    MABW    TN   AMBBIO.  45 

Wrth  gefnu  ar  Gymru  i'm  teulu  bu  'm  taith 

Heb  londid,  ni  welsom  ond  blinder ; 
Hebryngwyd  anwyliaid  a'n  llygaid  yn  llaith, 

Hyd  eofndon  sarug  y  dyfnder. 

Ár  ogwydd  i'r  eigion  äi  'r  galon  dra  gwyw, 
Bu  och  wrth  in'  gladdu  n  rhai  bychain ; 

Cyflwynem  rhwng  tònau  ei  ddoniau  i  Dduw 
*B  holl  ddaear  gan  lafar  wylofain. 

Ein  hing  nid  ä  'n  angho',  hyd  heno  ein  taith 

A'm  dilyn,  mor  fawr  ydy w  'm  dolur ! 
Ar  ol  y  rhai  gollais  gwn  wylais  gan'  waith, 

Ond  cefais  a  geisiais, — Duw  'n  gysur. 

Gobeithio  yr  oeddwn  wrth  forio  i  fyd 

Is  haul  y  gorllewin  dros  heli, 
Ar  olwyn  Rhagluniaeth,  y  deuai  y  pryd 

Pan  ganwn  yn  iach  i'w  lanerchi. 

Gan  lawen  droi  adref  yn  hydref  fy  oes 

I  dreulio  ei  gweddill  yn  Ngwynedd  ; 
Oud  amgen  drachefn,  Ow  1  y  drefn  a  droes, 

Dir,  Duw  yw  gosodwr  y  diwedd. 

Meddyliau  marwolddyn  a  derfyn  ein  Duw 

O'i  orsedd,  boed  dlawd  neu  foneddig ; 
Doeth  drefnodd  yn  rhyfedd  o'i  fawredd  im'  fy w, 

A  marw  o  fewn  i  Amerig. 

0*m  bodd  neu  o'm  hanfodd  arfaethodd  imf  fan, 

*N  ol  hwyliaw,  gerllaw  y  gorllewin  ; 
Tn  nhalaeth  Virginia  bu  gyda  y  gwan 

Beriglor,  mewn  goror  tra  gerwin.* 

Am  dymmor  mi  dybiwn  mai  goror  y  gftn 

Ai  drechaf,  mai  rhaid  fai  dychwelyd ; 
Fe  deimlwn  ai  brydiau  fy  mynwes  yn  dân, 

A'm  hiraeth  yn  llethu  'm  meddylfryd. 

Tn  ngwigfa  Virginia,  cyn  belled  o  Fôn, 

Ecr  wylwn  aml  ddagrau  o  heli ; 
Vn  ddyrys  y  gwelwn  ewyllys  yr  Iôn, 

A'm  calon  ordirion  ar  dori. 

•  Wedl  bod  yn  beriglor  yn  rhai  plwyfl— un  neu  ddan  o  honynt—yn  y  dalseth 
booo,  neüldnwyd  ef  yn  nn  o  athrawon  Coleg  WiUiamabargh.  Yrohen  ysbaid 
fnnndodd  oddiyno  i  weinyddu  mewn  pethau  sanotaidd  mewn  lle  o'r  enw  St. 
Andrew  yn  yr  nnrhyw  daíaeth.  TraiTerthus  fu  ei  helynt  yn  Yirginia  fel  yn  y 
wltd  bon.  Yn  ei  Awdl  Farwnad  am  Lewys  Morrís,  Ysw.,  ceir  yr  englyn  a 
gmlyn :— 

Bro  ooedydd.  çelltydd  gwylltion ,— pau  prifwig, 
Pob  pryfed  echryBlon; 
Hell  fro  eddyl  llofruddion, 
Indiaid  eres  haid  arw  son. 


#6  O0BOKWY    L>WA3S  TK  VâIW  *S    A.1 


Yn  m&tud  j  Thodhro,  medéylìwn  mm  ntm, 

Am  enyd,  m  mj.uwunt  y  myny dd  ; 
Ue  V  fa&nmi  ¥  nn  aawyl  mm  cmdwmi  rhag  cmm, 

Ym  wmnwr,  mV  éwr  mr  m  dwyradd. 

1G1  gweË  omg  ámng  ywymg  o  md, 

Br*Vawem  lie  oeimẁ  fy  n^eai ; 
01  «■!  earwa  aBngn  m  calyma  «  calod 

Ar  gàn,  m  fy  mrtm  aeb  oer  gyai. 

SirislyiHÌd  yr  awel,  breámdmn  yr  ẃya, 

Llais  hagmil  •  gwmaa*  ei  gorlmn, 
Â  bloedd  yr  mimmeúiwi  aaewa  ümmerch  m  Uwyo 

A  godaat  fyfyidod  mr  ìmdfin. 

Fel  meUtea  i  Laafmìr  Mmtamfara  jn  Môa, 

Lle  m  ganed  m  caartref  fy  mebjd, 
Â'r  mma  j  cmrmswa  wms'mmethu  jr  Ion 

Nes  m  jned  i  orwedd  ì  w  weryd. 

Bu  cywir  gyíeiUìon  o  emloa  im'  gynt, 
Ple  mmea^  ja  wŷr  Beyç  m  Uenorioa  1 

Wrth  enwi  r  gwfr  hygmr  ìo  m  gwmtwmr  j  gwynt 
Yn  glau, — **  Mment  rhwng  mudma  j  meirwon  ! " 

Yr  mwron  jn  Mon  o'm  cjfeiUìon  nis  cmwn 

Neb  odid,  ne  rhoddid  mrwjddion 
Yr  oedîd  macnludiad  haul  bjwjd  prjdnawn 

Fj  oes,  er  jmweTd  i'm  gwlad  dirion. 

Pe  cawn  f  jr  olljngdod  m  diwrnod  o  daith, 
Yn  unswydd,  er  gwel'd  eu  gwynebau, 

Yn  lle  cael  croesawiad,  â'm  Uygad  jn  llaith, 
Ymwel'd,  gwn,  j  bjddwn  i'u  leddau, 

Pwv  seinia  ly  enw,  ai  'n  anghof  jr  aeth 

0  Fôn,  ac  o  Fenai  hyd  Fjnwy  î 
Pwy  jno  sy  'n  adrodd  rhyw  ünell  m  wnaeth 

Dmwn  awen  yr  estron  Goronwy ! 

Pa  galon  a  ddyry  amgeledd  i  ddarn 
Neu  ddwyfraich  o  Fonedd  jr  Awen ! 

Ai  i  ebargofiad  aeth  Cywydd  y  Farn, 
Dymuniad  i  Fôn,  Marwnad  Elen  ! 

08  tybir  mai  calon  anffyddlon  a  ffol 

A  m  gyrodd  o  Gymru  i  Amerig, 
Gadawodd  f j  awen  ryw  offrwm  ar  ol 

Yn  arwjdd  o'm  serch  dyrchafedig. 

Ni  noddid  mo  'i  pherchen  os  noddid  ei  waith, 

Haws  mudo  na  djoddef  tylodi ; 
Wrth  gjfrif  jr  awron  hoU  droion  j  daith, 

Dir  jw,  mae  f y  nghalon  ar  dori. 


OORONWY   OWAIN    YN   MARW   TN    AlfttRIG.  47 

Cwrs  einioes  f u  'n  arw,  cael  marw  yn  Môn 

Fai  'n  derfyn  dymunol  i'm  by  wyd ; 
Ymbwyllwch,  deimladau,  gwell  tewi  a  son 

A  minnau  ar  ael  tragwyddorfyd. 

Fy  mywyd  ymedy,  ar  wely  yn  wael 

Daeth  arnaf  ryw  adwyth  a*i  oernych, 
£r  hyn  dros  fro  Neifion  y  galon  fyn  gael 

Myn'd  fynyd,  rawd  enbyd,  ger  Dinbych.* 

Pan  fyddaf  yn  huno  ai  'n  angho'  yn  nhir 

Amerig  wyreînig  Goronwy  1 
Pwy  bery  î  ddarllen  gwaith  awen  goeth,  îr, 

Rhwng  bryniau  fy  mamwlad  glodadwy  î 

Pwy  weithion  o'r  beirddion  o  fewn  yr  hen  bau 
A  nyddsnt,  dan  gsmp,  gynghaneddion  1 

Wýr  eres !  fy  mvnwes  oedd  yno  'n  mwynhftu 
Eich  enwog  oludog  deleidion. 

Er  dysg  ac  er  doniau  mewn  bedd  mae  'r  Uew  Du ; 

Pa  le  mae  Wyn,  Richard,  a  Ieuan 
Fardd  enwog  yr  awron,  brydyddion  o'r  bruf — 

Ai  by w  ydy w  heddy w  'r  gwýr  dyddan  1 

Mae  angau  'n  cryfhâu  a  llesgâu  mae  fy  llais, 

Hawdd  deall  mae  'm  natur  yn  pallu  : 
Attolwg,  fy  Ngheidwad,  na  ommedd  fy  nghais, 

Bydd  agoe  y  nos  sydd  yn  nesu  l 

"  Pa  les  "  im'  yw  son  am  "  gael  Uoches  o'r  liaid, 
Tỳ  i'r  enaid  n  yn  ngwynfyd  "  Duw  rano ;  n\ 

Clyw  deimlad,  gweil  tewi,  â'm  poeni  0 !  paid, 
Af  ymaith  o  f  ymdaith  i  f'  amdo. 

Y  corff  sydd  yn  curio,  gorphwyso  a  gaf 
Hûn  oesoedd,  nid  gyda  'r  Monwysion, — 

*  Imadawodd  Ooronwy  â  tht  ei  dad  pan  nad  oedd  ond  un  ar  ddeg  oed,  ao  aeth  i  f yw 
•*b«tt™sma iddo  yn  Sir  Ddinbyoh. 

^Dywiíd  mewn  llythyr  at  Mr.  Bhisiard  Morys,  o  Lnndain,  a  yagrifenwyd  ganddo  yn 
Dowûngton,  pan  yn  orybwyll  am  ei  aiomedigaeth  o  barthed  onradaeth  ei  blwyf 
f^wiigol,— "Gorfa  arnaf  fyned  i  Sir  Ddinbyoh  yn  fy  ol,  ao  yno  y  oefais  haoes  Ourad- 
Jŵ  yn  Tniyl  Oroesoswallt,  rn  Sir  y  Mwythig,  ao  yno  y  oyfeiriais ;  ao  er  hyny  hyd  y 
gydabeddyw  ni  welais  ao  ni  throediais  mo  ymylon  Môn,  nag  yohwaith  nn  owrr  araíl 
o  Oymro,  onid  nnwaith  pan  orfu  i  mi  fyued  í  Lan  Elwy  i  gael  nrdd  Offeiriad." 

t  Ojfeírir  yma  at  Lewia  Morris,  Ysw.,  LUwelyn  Ddu  o  Fôn,  a'r  Paroh.  W.  Wyn, 
UftagrBhafaí;  Bdward  Btohard,  Ýstradmeurig,  a  B.  Evaus,  Ieuan  Brydydd  Hir. 

4  «  ei  Gywydd  yu  oynnwys  dymuniad  da  i  Fôn,  oeir  y  llinellan  a  ganlyn  :— 

Pan  fo  Môn  a'i  thirionwoh, 
O  wres  fflam  yn  eirías  fflwob, 
A'i  thorog  wythi  arian, 
A'i  phlwm  a'i  dur  yn  fflam  dan  t 
Pa  íes  cael  lloohes  o'r  llaid  I 
Duw  rano  àf  i'r  enaid, 
Gwiw  ganaid  dy  gogoitiant 
Ynghaer  y  aer,  yngndr  aaut. 


48  OBBIOIAU    MON    aG    ABFON. 

Ond  lawn  diogeled  dan  nodded  Duw  Naf — 
Rheolwr  helyntoedd  marwolion. 

Daearen  lygredig  Ameríg  a  Môn 
Yn  wir  ddyry  'n  ol  lwch  dynoliaeth ; 

Yn  ebrwydd  o'r  dolaid  ar  amnaid  yr  Ion 
Fr  earffhum  daw  dydd  prynedigaeth. 

Yr  Arelwydd  sydd  Dduw  yr  holl  ddaear  a  ddaw  'r 
Dydfd  hwnw  â'm  lludw  o'r  lleid-dir, 

Pan  gyfyd  â'i  fawrfloedd  holl  luoedd  y  Uawr, 
Ac  angeu  gan  fywyd.a  lyncir. 

Duw  Naf,  ar  y  dydd  mawr  diweddaf,  dir,  dyd 
Fawr  eirias  a  sycha  Fôr  Werydd ; 

Y  Dwyrain  a  gwlad  y  Gorllewin  i  gyd 
011  wywant  yn  ngwydd  y  Penlly  wydd. 

Mynegaf  f  ewyllys  diweddaf,  a  Duw 
Pob  dawn  ryngo  fodd  i'w  gyflawnu, — 

Dyrchafaf  fy  nwylaw  rhwng  marw  a  byw, 
Ehag  camrwysg,  0  cadwed  dir  Cymru 


CBEIGIAÜ    MON    AC    ABFON. 


Fel  y  mae  Llysieuaeth  yn  ein  dwyn  i  fwynhau  y  prydferth  a  r  tyner, 
a  Seryddiaeth  yn  tynu  ein  sylw  at  yr  aruchel  a'r  mawreddog,  arweinii 
Daearee  ni  at  y  rhamantus  a'r  aruthrol.  Fe  allai  nad  oes  yn  jrstod  y 
blynyddoedd  diweddaf  unrhyw  gangen  o  wyddoniaeth  wedi  cael 
cymaint  o  sylw  â  Daeareg.  Y  mae  dysgedigion  gwahanol  wledydd  yn 
cymeryd  dyddordeb  neillduol  mewn  astudio  crawen  y  ddaear ;  a  pho 
fwyaf  manwl  a  llwyr  y  ceir  allan  ansawdd  a  threfn  y  creigiau  a  ffùrí- 
iant  haenau  y  lloriau  sydd  o  dan  ein  traed,  mwyaf  oll  fydd  y  aicrwydd 
fod  eu  lleferydd  yn  dwjn  tystiolaeth  o'r  fath  gadarnaf  i  wirionedd 
Dadguddiad.  Gellir  dywedyd  yn  ddibetrus  fod  llyfr  y  Creigiau  a  Ujfr 
Dadguddiad  yn  cydgordio  yn  berffaith,  ac  megys  yn  teithio  yn  ol,  law 
yn  Uaw,  i  bellafoedd  y  gorphenol.  Ac  nid  ydyw  hyny  yn  rhyfedd  pan 
gofir  eu  bod  yn  gynnyrchion  yr  un  Meddwl  anfeidrol,  ac  yn  weithred- 
iad  o  eiddo  yr  un  Ewyllys  berffaith.  Nid  oes  yr  anghysondeb  Ueiaf  ì 
fod  rhwng  Dadguddiad  a  Gwyddoniaeth.  Mae  yn  wir  fod  duwinydd- 
ion  a  gwyddonwyr  wedi  bod  yn  anghydweled,  ac,  i  raddao  pell^  eu  bod 
felly  oto ;  eithr  rhaid  cofio  mai  yn  eu  mabandod  y  maent,  ac  fe  clür 
dysgwyl  y  bydd  pob  ymrafael  wedi  ei  derfynu  yn  fuan,  oblegid  mae 


CRBIGIAU    MON    AC   ARFON.  49 

ymchwilîadaa  gwyddonol  yn  prysur  ddwyn  yr  hyn  oedd  guddiedig  i 
oleanL  Nid  oes  eisieu  ond  amser  ac  amynedd  i  garío  ymlaen  archwil- 
iadau  ar  ffurfiad  ac  ansawdd  y  gwahanol  greigiau,  na  fydd  yr  holl 
anhawsderau  yn  cilio.  Mae  yn  wir  nad  llyfr  gwyddonol  ydyw  y  Bibl; 
eto  ceir  ynddo  gyfeiriadau  gwyddonol,  a  hyny  cyn  geni  gwyddoniaeth, 
cyn  i'r  meddwl  dynol  gychwyn  ei  archwiliadau  tuag  at  gael  allan  natur 
a  threfn  crystyn  y  ddaear.  Hefyd  nid  ydyw  Llyfr  Dadguddiad  yn 
penderfynu  oedran  y  ddaear ;  ac  nis  gall  dadblygiad  gwyddonol  ond 
yn  unig  ddangos  perthynas  rhanau  y  ddaear  â'u  gilydd,  ac  fod  eu  hun- 
isd  yn  gystal  â'u  ffurfíad  yn  ol  deddfau  neillduol.  Dengys  y  naill  fel 
y  llall  henafíaeth  y  ddaear.  Ac  y  mae  pob  daearegwr  medrus  a  dirag- 
farn  yn  barod  i  gytuno  a  dywedyd  yn  ngeiriau  Moses,  "  Yn  y  dechreu- 
ad  y  creodd  Daw  y  nefoedd  a'r  ddaear." 

Y  mae  Daeareg  yn  ddysgeidiaeth  na  wnaiff  adeiladu  ar  dybiau  a 
damcaniaethau  sylfaenedig  ar  dystiolaethau  oddiallan ;  ni  chymer  hi 
ddim  yn  ganiataol,  eithr  rhaid  iddi  gael  profíon  gweledig,  neu  gyfrifíad 
perffaith  gyson  â  hyny.  Tuag  at  gael  gafael  ar  wirionedd,  treiddia  i 
ddyfnderoedd  y  ddaear,  myn  allan  y  dirgelwch  sydd  wedi  ei  gadw  o'r 
golwg  er  ys  miliynau  o  Üynyddoedd,  ac  sydd  i'w  ddarllen  yn  unig  ar 
ddail  gonest  llyfr  y  creigiau.  Y  mae  dysgeidiaeth  Daeareg  yn  eglur 
gyfeirío  at  ddechreuad  y  ddaear,  ond  yn  ei  chyrhaeddiadau  eithaf  nid 
ydyw  wedi  cael  allan  i  sicrwydd  am  gareg  sylfaen  yr  adeiladaeth,  nac 
ychwaith  yn  medru  dangos  y  chwarel  o  ba  le  y  cloddiwyd  hono  allan. 
Dangosir  fod  gallu  a  defnydd  o  dan  lywodraeth  fanol  a  pherffaith 
gyson,  yn  gweithio  allan  gynllun  mawreddog ;  ac  wrth  ddyfod  yn  nôs 
atom,  canfyddir  fod  yr  adeiladaeth  yn  dyfod  yn  f wy  gorphonol ;  ond  pa 
bryd  y  cwblheir  y  palas  godidog,  a  pha  mor  brydferth  y  bydd  pan 
orphener  ef,  sydd  yn  hollol  ddirgelwch.  Awgryma  Dadguddiad  rhyw 
ddiwedd  mawreddog  ac  ofnadwy. 

Mor  bell  ag  y  mae  nerth  meddyliol  wedi  treiddio  yn  unol  â'r  wybod- 
aeth  gydd  genym  am  allu  deddfau  a  natur  defnydd,  y  golygiad  mwyaf 
cymeradwy  am  ffurfíad  crawen  y  ddaear  ydy  w  yr  un  Nif  wlaidd.  Flyn- 
yddoedd  yn  ol  gwrthodid  y  ddamcaniaeth  hon,  o  herwydd  diffyg  prof- 
ion  digonol  am  natur  y  ser  a  elwir  y  Nebulce  ;  eithr  erbyn  hyn  y  mae 
celfyddyd  wedi  dyfeisio  gwydrau — spedroswpes — sydd  yn  raeddu  y  fath 
nerth  fel  ag  i  ganfod  cronfa  o  nwyau  yn  ymffurfio  yn  ser  neu  fydoedd. 
Fe  ellir  tybied  i'r  seren-gwmwl,  y  nebula,  ymffurfio  yn  ganolyn  neu 
gnewyllyn  tanllyd,  gyda  dysgleirder  terwynol  yn  amgylchedd  enfawr 
iddo,  acyn  raddol  i'w  arwyneb  dewychu  nes  myned  yn  grawen.  Yr 
oedd  yn  rhaid  fod  y  crystyn  ffurfíedig  yma  o  dan  bwysau  nwyfre  dew 
gymysglyd  o  nwyau,  yn  mygdarthu  oddiwrth  effeithiau  y  gwres,  ac  yn 
diagyn  fel  gwlaw  arno.  Y  gwres  mawr  fel  yn  Ueibio,  ac  am  dymmor 
yn  gorchfygu  yr  hylifau  a  ymarllwysent  arno,  ond  y  gwlybwr  yn  par- 
han  i  ddisgyn,  ac  yn  amgylchu  fel  môr  berwedig.  Yna,  o  dan  nerth  y 
gwres  tumewnol,  ymrwygai  y  grawen,  gan  ymgodi  uwchlaw  y  dyfroedd 
yn  gyfandiroedd  anwastad,  a'r  dyfroedd  yn  dònau  cryfion,  ac  am  y  waith 
gyntaf  yn  taro  wrth  eu  hochrau  noethlwm  a  chrasboeth.  Gan  nerth  a 
phwysau  y  tywalltiadau  wybrenol  parhaus,  yr  oedd  y  cyfandiroedd  a 
wthiwyd  i  fyny  yn  malurío,  a'r  llifeiriaint  mawrion  yn  cludo  y  malur- 
wm  i  waelodion  y  moroedd,  ac  effaith  pwys  y  dwfr  a'r  gwres  yn  eu 


60  ORBUHAP    MON    AZ   ARPoN. 

caledu  yn  haenau  trwchus.  Pa  mor  gywir  y  gall  syniadau  o'r  fath  hyii 
fod,  nis  gellir  penderfynu ;  eithr  y  mae  yn  eithaf  amlwg  fod  y  de£n- 
yddiau  cyntaf,  adnabyddus,  a  gyfansoddant  waelodion  y  ddaear,  wedi 
eu  dwyn  alian  o  wres  tanllyd,  ac  hefjd  mai  yn  araf  iawn  y  gorchfyg- 
odd  y  Ueithder  a'r  dyfroedd  deyrnasiad  y  tân.  Diau  fod  cyfnodau 
hirfaith  ao  annirnadwy,  yn  ol  ein  dull  ni  o  gyfrif  amser,  wedi  myned 
heibio  cyn  i  sjlwedd  y  seren-gwmwl  ddyfod  yn  ddefnydd  caled  ac  yn 
graig.  Ond  nid  ydyw  son  am  filiynau  o  fljnjddoedd,  a  cheisio  teithio 
yn  ol  i'r  pellafoedd  yn  nghwmni  y  graig  henafol  at  y  defnydd  cyntal  a 
greodd  Duw,  ond  rhoddi  help  i'r  meddwl  ystyriol  i  gael  syniadaa 
eglurach  a  llawer  helaethach  am  fawredd  y  Creawdwr,  yr  Hwn  iiad 
jdjw  mil  o  flynyddoedd  iddo  £f  ond  megyp  un  dydd.  Sicrhâ  Dad- 
guddiad  fod  tán  eto  i  deyrnasu,  a'r  defnyddiau  gan  wir  wrea  i  doddì, 
ar  mor  ni  bydd  mwyach,  a  bydd  y  ddaear  gyntaf  wedi  myned  heibìo, 
a  "daear  oewjdd"  megys  wedi  cael  ei  geni  o  honi,  a  chjniiun  mawr- 
eddog  Duw  wedi  ei  gwblhau. 

Y  aaae  yn  perthyn  i  Ddaeareg  dair  cangen  ag  sydd  yn  meddu  ar- 
beaigrwjdd  neülduol.  Y  gyntaf  a  enwir  ydyw  Lühology,  Haenydd- 
iaeth.  Cyfeiriad  hon  yw  gwneuthur  ymchwiliadau  i  ansawdd  y 
gwahanoì  haenan  o  greigiau  a  gyfansoddant  y  trwch  sydd  yn  ffurfio 
crawen  j  ddaear.  Cytìawnir  y  gwaith  hwn  yn  benaf  trwy  belp 
càwjddwjdran  (mieroscopes)  cryfion,  fel  y  gall  y  cyfarwydd  wrth  eu 
aarfer  benderfjna  natur  y  creigiau  a'r  meteloedd,  er  mwyn  eu  rhestro 
gjda  ea  tebyg,  a'u  gosod  mewn  tref n  gyfnodoL  Yr  ail  gangen  a  elwir 
jm  Paiamtiotogç.  sef  yr  hon  sydd  yn  djsgu  am  Weddilíion  anifeüiaid, 
coad,  a  Ujsiaa,  j  rhai  a  fuont  feirw  pan  ydoedd  y  gwahanol  greigian 
ja  jmffurfio  ac  jn  caiedu,  ac  sydd  wedi  creigeiddio  yn  ea  canoL  Yr 
oadd  j  rhai  hjn  jn  bjw,  yn  tyfo,  yn  marw,  ac  yn  eael  eu  cuddio  jn 
aghaaoi  j  sjiwedd  maiuriol  oedd  jn  raddoi  jn  ymffurfio  yn  graig.  Y 
bm  j  Soejìaa  hjn  a  ddarganf  jddir  yn  nghreigiaa  gwahanoi  wiedydd 
ja  Éantais  bwjsig  i  r  daearegwr  toag  at  benderfjnn  trefn  ffurfiad  y 
rhjwvgaethaa  o  çreigiau.  Ohiegid  fod  Uawer  o  greigiao  trwy  fferyiî- 
ìatth  natar,  wetU  cjfnewid  o'u  hansawdd  gjnte&g,  bjdd  j  ffosylaa  a 
ddar^aafjddir  jnddjnt  jn  arwain  i  sicrwjdd  aa%  ea  haniad.  a'a  perth* 
imaa  gjfaodoi  à  chreigiau  heb  f jned  o  dan  gjmaint  o  gjfnewidiadan 
V  drjdẃid  a  elwir  jn  Stnitiyrttphify  nea  Petrograpbfr  Creìgjddiaeth, 
Hoo  *\dd  jit  djs^u  am  drefn  r  gwahanoi  haenaa  jn  oi  ea  gwelyaa 
pẁ*kì  petthjoa*  j  creigiau  àu  gìljdd»  jn  oi  ea  hoedran  â'u  aaa- 
sawdsL  Yîaa  ja  sefvil  ar  lati  j  mor  ac  jn  edrjeh  ar  j  geolan  uched, 
%*t  j  amad  atawr  tua;  at  wueuthur  Ue  i>  ffiordd  haiara,  bydd  jrn 
aawÀi  oiüiod  K\i  >r  h&etiau  ja  ii«d-4>rwedd  j  aaül  ar  j  UaiL  Ac  y 
mm  >t»  «tüuí  e^iu/m^a  >r  haeu  uch&f  jn  ein  goiwg  ydyw  jr  henaf,  wft 
ìSàì  i*r  wì  w  tfuttio  ^  tlatfa  jr  ha<m  sjdd  jn  gorwedd  dani  Cafodd 
jr  js^«cvn>dd  ddatìuu  o  h>tt  va  ddiweddar,  paa  jn  edrjch  ar  boU 
>t  y^**'1  »^*  p**th>uoi  i  wtfttiUa  wlÀn.  Wrth  iddjat  dori  i  mmr 
irw>  >  ai*id»  >r  o#dd  uUvr  »  haẃ&aa  i*w  gweied,  rhai  o  honjnt  yn 
irwÀíûoj*  *î  *r*ìU  >u  d\u«uach»  jr  h>a  oidd  i*w  hriodoü  i  ae  th  a 
^acòẁÀ  >  ^iùd^tr  Vr  ocdd  j  üíù^jud  wedi  eaho  j  Uaìd  i'r  \Ljn 
«:  w«àitítv«  aJk^au»  ar  c>uuw>*  we>it  yaitfurtìo  ja  haen»  a  hoao  wedi 
«ìifdH  ^  4rt»  ba^a  >  d>«tr  oddtaraodid ;  j  Uẁìrtaiat  eilwaûh  ja  carìo 


OBBJOIAÜ    MOK    AC    AliFuM.  51 

trwch  o  laid,  *  hwnw  wed'yo  yn  caledu.  Fel  yr  oeddys  yn  tori  yr 
haenau  yna  tuag  i  lawr,  yr  oedd  yn  hawdd  deall  fod  yr  haen  isaf  yn 
Uawer  mwy  caled  na'r  haenau  oedd  wedi  ymffurfio  oddiarni.  Fe  all 
hyn,  ar  raddfa  fechan,  roddi  cipolwg  i'r  darllenydd  ar  ffurfiad  haenau 
creigîau  y  ddaear,  oblegid  fel  y  ceisir  dangos,  fod  y  mwyafrif  o  honynt 
wedi  ymffurfio  mewn  dẃfr,  a  hyny  o  falurion  creigiau  henach  a  gludid 
gan  lifeiriaint. 

Nid  ameanwn  gymeryd  golwg  gyffredinol  ar  Ddaeareg,  ond  yn  uoig 
mor  bell  ag  y  bydd  hyjiy  yn  fantais  i  osod  allan  ansawdd  a  threfn 
creigiaa  Mon,  ynghyd  a'r  gwledydd  sydd  o  ran  natur  eu  ceryg  yn 
cydio  wrthi.  Ac  wrth  wneuthur  hyny,  cedwir  golwg  fano)  a  pharhaus 
ar  ffrwyth  yr  archwiliadau  a  wnaethpwyd  o  bryd  i  bryd  gan  nifer  o'r 
daearegwyr  galluocaf.  Flynyddoedd  lawer  yn  ol  cyhoeddwyd  llyfr 
gan  y  Cambridge  Phüosophical  Socisty,  yn  rhoddi  darluniad  manwl  o 
Ddaeareg  Môn,  yn  aeiliedig  ar  ymchwiliadau  y  diweddar  Broff.  Hens- 
low,  M.A.  Hefyd  ceir  yn  yr  Woodwardian  Museum,  yn  Cambridge, 
gasgliad  lled  gyflawn  o  rywogaethau  creigiau  yr  Ynys,  ynghyd  a  nifer 
o  ffosylau,  gyda  chyfeiriadau  at  y  cymydogaethau  y  perthynant  iddynt. 
Taa  eaith  mlynedd  vn  ol,  trwy  orohymyn  y  Lly wodraeth,  cyhoeddwyd 
syrvcy  manwl,  oedd  yn  ffrwyth  ymchwiliadau  Syr  A.  GL  Bamaey, 
Dtrtdor  GmtraL,  ac  eraill  oedd  yn  ei  gynnorthwyo.  Ond  erbyn  hyn  y 
mae  profion  diweddarach,  gan  y  Dootoriaid  Gallaway  a  Hicks,  a'r 
Proffeawyr  Bonney,  Hughes,  a  Blake,  wedi  dwyn  i'r  golwg  lawer  o 
bethau  yr  oedd  yn  flaenorol  gryn  ammhouaeth  yn  eu  cylch.  Yr  ydoedd 
folly  mewn  cysylltiad  â'r  creigiau  yn  nghymydogaethau  Llangwyllog  a 
Cbemmaes.  Nid  oeddid  yn  gallu  penderfynu  oedran  a  dosbarth  oreig» 
iau  yr  ardaloedd  yna,  o  herwydd  eu  bod  wedi  myned  o  dan  gymajnt  o 
gyfnewidiadau,  ac  wedi  ymddyeithrio  oddiwrth  eu  teulu  henafol,  Ac 
jr  ydoedd  canlyn  eu  Uinell  yn  anmhosibl,  oblegid  fod  ysgytiadau  tan^ 
ddaearol  wedi  eu  symud  o'u  gwely  priodol  mewn  llíaws  o  leoedd,  nea 
bod  rbwyg,  neu  fauli,  Darganfyddwyd  gan  y  Proff.  Hughea,  Cam- 
bridge,  ffoaylan  yn  y  creigiau  hyn  sydd  yn  cadamhau  ar  unwaith  i  ba 
ddoabarth  y  pe/thynant  Wrth  fyned  ymlaen  deuwn  o  hyd  i  aamplau, 
eraiU  tebyg. 

Y  mae  dringo  i  fyny  ar  un  o  fynyddoedd  Arfon  a  chael  cipolwg  trwy 
syUddrych  (telescope),  yn  dangos  Môn  fel  cyfangprff  o  wastadoedd, 

Êyda  yr  eithriadau  o  dri  neu  bedwar  o  fryniau  bychain,  a'r  uchaf  o 
onjnt  ar  y  fcerfyn  eithaf.  Ac  nid  yw  y  mynydd  hwnw  yn  ymgodi 
ond  709  troedfedd  uwchlaw  arwyneb  y  môr.  Wrth  ddyfod  i  mewn  i'r 
Ynys  a'i  theithio,  fe  welir  fod  yn  perthyn  îddi  ychydig  o  anwaatad" 
rwydd,  rhywbeth  fel  m&n  donau  yma  ae  acw  ar  hyd  ei  gwyneb,  ac 
weithiau  ceir  codiadau  o  150  troedfedd  i  800  troedfedd  uwchlaw  lefel 
j  môr.  Y  mae  cyfsiriad  y  dyffrynoedd  bychain,  neu  y  mân  donau  hyn, 
o  ogledd-dwyrain  a  de-orllewin.  Hefyd  y  mae  arwyneb  y  wlad  yn 
meddu  nodwedd  neillduol  arall,  sef  y  profion  mynych  ei  bod  wedi 
cael  ei  gorchuddio  ft  dyfroedd,  mewn  cyfnod  cymhariaethol  ddiweddar. 
Y  mae  gwyneb  y  creigiau  pan  yn  noeth,  neu  ar  ol  tynu  ymaith  yr  haen 
denea  o  bridd  a  mwswgl  au  cuddiant,  yn  Uyfn,  yn  dangos  rhigolau  a 
threuliadao  iäol  Diau  fod  y  rhigolau  hyn  yn  cyfeirio  at  y  cyfnod, 
äpì  (glaẁU)*  prjd  S  gorçhuddid  y  wlad  gan  ddyfroedd  a  gludent 


$ÿ  taariaÁT  mm  »r  «wbl 


fc*tv*t  twtr-rtn  t  *vp  7  -iaL  ▼— îl  '  jwt  iamîn  &  rwfcâta*  wjneb  j  creig- 
M  m*  4»  l;"iina«.  i  sa*  r^ü-mí.  t  nuiniaff  iyn  jn  j  ereîgiau  yn 
ysA  ma  \  r.i^r-*c  117-17  üuhhul  Iiniiiis^BBC  ac  xâi  o  Erjri,  jr  oedd 
j  ^ẃtn-Attn  anrsir-a  17*1  jt  1731«.  îr  y  neswn  fod  pantle  j  Fenai 
/*.  Saŵ  \  íít7*f*7a  vu  r;i  ittj  nnt  lütt  bbt  yw  Fr  GüciiUiiit  rhewog 
4*  <.c#»íaẁ«l  i«.  aç  i  ^  ▼Tjeuiiiir  jx  ibr-ît  wìtw  Fr  djfroedd  fynea 
**■*'<*  £*ẃ  ?*/»r  >í  1  -soirwraL  Jtóat  Ewràtów»  gyfeiríomt  hyn  eto. 
Yx  'Â  jf  ^tii^w^b^-L  *r  arîr:á>:ii  arioLÌr  a  waaed  ar  ansawdd 
<y*v£c*«  Ẃ^  y  aa*  it  -?■»-;«  jx  £ktx  ja  oì  j  drcfn  ganlynol — yr 
ftjm  ya  <~}%  mtrn^  ÎCjsaa&gf : — 

Tr  Himk  Gâe 

X*Ú=À«>  Graaíd*. 

T  G**££Ìae&  GmibGeaâdd  nea  VMprlîg 

YrHŵ  bywodfac»  Cocà. 

Tr  U^ûsriaádd,  an  y  Gcrdcânidd. 

T&mbtMÌád. 

V  mm  yr  olaf  *  enwyd  wedi  myned  mor  Dwyr  dan  gyfnewidiadaa  trwy 

wttm,  M  yr  ydys  yn  fynych  yn  ammen  ei  pherthynas  â'r  haen  Gam- 

brf*M4,     Y  rnaent  wedí  myned  dan  fferylliaeth  nator,  nee  ea  crasu  a'a 

m\mia  yn  llawor  rawy  na'n  perthynasaa  yn  Arfon.     T  mae  rhandir  llydan 

yn  Mtfo^M'lbarth  Mdn  yn  cynnwys  g«rely  trwchas  o  gratiaa  tebyg  i'r 

rlial  »  welír  yn  Llanberis  a  Nant  Ffrancon,  eithr  yn  gyffredin  wedi 

wrhtmhl  graddau  pell  o  gyfnewidiad,  fel  ag  y  gelíir  ea  galw  mewn 

mal  VMirMitfau  yn  naenithíaen   (gneis*).     Fe  welir  haenaa  tebyg    yn 

NuouUlíl  orllewín  Lleyn,  «yda  glanau  y  môr.     Dengys  hyn  fod   rhai 

tir  [taaiiau  sydd  yn  ffurflo Tloriau  Môn,  yn  ogystal  a  rhanau  helaeth  o 

(JyiiHM,  yn  «ynnwy*  rhai  o  greigian  henaf  adnabyddas  y  belen  ddaear- 

mI,     V  (Mol^ÌAM  dyfnaf,  ac  felly  y  mwyaf  henafol,  ag  y  mae  cynhyrfiad- 

Hll  totMilíUtwrol   wodi  taflu  eu  hymylau  i'r  golwg,  ydynt  yr  haenaa 

I<hih*miUÌ<I<I  yn  ntfoglodd  America.     Gelwir  hwynt  wrth  yrenw  hwn 

m  Ìiuiwyilri  fod  vr  afoti  Ht  Laurence  yn  llifo  rhwng  y  mynyddoedd  lle 

MMM»  y'iMyiiMWtli  niwyaf  o*r  lloriau  hyn  yn  amlwg.     Y  mae  jchyd^g 

ilniMHMM   o'i'   MMibyw  graig   i'w  cael  mewn  gwledydd  eraill,   mem 

|lHVHilrt,    Noiwwy,   Nwmlen,   ac  yn  rhai  o'r  ynysoedd  yn  ngogledd- 

ImlMi  \  «mmìIhihI      lVth   jmaibl,  ie,  ac   erbyn  hyn,  tra  thebyg  jdyw, 

foil    V    Mirtlli    VMia   o  uvaì#   wedi  ei   darganfod  yn  Môn.     Yn   mis 

MhwiMi   illw^lrinf  tUrlUtiuHUl  y  Proff  J.   F.  Blake,  M.A.,   bapyr  i 

hif ••♦*"*  V  fAẃtfi^l  SsH^4f/%  Uundain,  yn  cynnwya  ffrwyth  ei  archwil- 

IhiIhH  m  HiMlnlHH  >V  Ymyä,     Ytt  ttn  peth,  profai  i  gryn  foddlonrwydd 

ÌmiI  \\\    M*Mi  Imt^u   I»  iih>  i^ttibriaùUi,  sef  craig  wedi  ymffurfio   o'i 

IiUmMi  hv  \\\  MiulmuUnllitt  inldìwrthi  o  ran  ansawdd,  yn  gystal  ag  am- 

hlltllU'UM  nl  lllulUd,  Hi  tm  ttn  v  ÿv>rwîd  y  Cambriaidd.     Yr  enw  y 

\\m   \    iU«h*iiil\diUi  jii   i\hWì  awù  ydjw  y  Prt-Cambrian,  nea    y 

\ì  ■!■  .n,    \    \\\\\<\\\U\      \    tt»!W    lVŵ    RUke  jn  fèdros  iawn  gjda   j 

i|i\U\MmIiIi,  W  Iiiii^^UI  u»waî:Mv^ì  i  ddŵdl  cjfansoddiad  j  graiç. 

(m  (  ^Iimi  111  aiwi  *i  \\Uv\  >w  <v\\^u  fed  y  Futtaìdd  o*r  un  oedran  a7r 

(  hmh'mUÌiM  \w  \^ìv^  \WWa  *  \lvwr  bv*Ü  af  j  aaae  jn  wybyddua, 

H-Hll  i^ilii  y  1  U^nw  Kv »  >  \<Vtt  ^ttiaí  ^u  ttJbNtyraaand  j  djfroedd.     Y 


OBBIOIAU   MON   AO   ÁBFON.  53 

mae  ctyn  wahaniaeth  rhwng  y  creigiau  henafol  hyn  o'u  cymharu  â'r 
rhai  a  ffurfiwyd  o  falurion  cwrel,  cregyn,  a  graian,  mewn  cyfnodau 
diweddarach.  Ymddengys  fod  llawer  o'r  creigiau  yn  gwahaniaethu 
oddiwrth  eu  gilydd,  nid  yn  gymaint  yn  nefnyddiau  eu  cyfansoddiad 
ag  yn  y  cyflwr  y  ffurfiwyd  hwynt  Yr  oedd  y  lleithder  a'r  gwres 
mawr,  ynghyd  a'r  pwysau  oedd  arnynt,  yn  eu  coethi  a'u  caledu  nes 
newid  eu  gwedd  allanol. 

Yn  gymdeithion  i'r  haenau  a  nodwyd,  ac  yn  fynych  yn  ymwthio  i 
fyny  rhyngddynt  a  thrwyddynt,  ceir  yr  Ithfaen  (GraniU)  ;  yr  Horne- 
Mende,  aef  craig  yn  cynnwys  sylwedd  gwydraidd  du ;  y  Trap  Felspar, 
neu  y  Pilergraig;  y  Tywodfaen  glas  neu  wyrdd  (  OreensUme } ;  hefyd 
yr  Elvan  Dylcts,  yr  hon  sydd  gymysgedd  o'r  delltfaen  a'r  crísialaidd. 
Creigiau  tân  a  chrugdarddol  ydy w  yr  Ithfaen,  ac  yn  gyfansodäeäig  o 
Mica,  Quarizy  Felspar,  neu  y  Talc,  y  Celltfŵn,  a'r  Canfaen.  Y  maent  yn 
gyfansoddedig  o  ronynau  bychain  wedi  ymgymyagu  ac  ymgaledu  mewn 
undeb  â'u  gilydd,  eithr  yn  cadw  eu  hunaniaeth.  Nid  yw  y  risianau 
hyn  yn  grynion,  ac  ôl  treulio  arnynt,  fel  y  tywod  ar  làn  y  môr.  Nid 
oes  yn  perthyn  i'r  Ithfaen  haenyddiad  na  gwaddodiad,  fel  y  creigiau  a 
ymflurfiasant  mewn  dwfr.  Yn  gyffredin  príf  ddefnydd  y  creigiau  hyn 
ydyw  y  Felspar,  neu  y  Canfaen ;  bydd  y  Quariz  gan  amlaf  yn  gryfach 
na'r  Miea.  Y  mae  y  gwahaniaeth  yn  y  Uiw  yn  ymddibynu  ar  y  cyfar- 
taledd  o'r  defnyddiau  a'u  cyfansoddant.  Pan  fyddant  yn  Uwydlas  neu 
yn  ddu,  bydd  y  talc  yn  helaeth  ynddynt ;  os  yn  goch  neu  yn  tueddu  i 
fod  yn  wyn,  bydd  hyny  yn  amlygu  helaethrwydd  o'r  celltfŵn  a'r  can- 
faen.  Mewn  ambell  i  grug  ni  cheir  ond  y  Felspar  a'r  Quartz;  hwyrach, 
bryd  arall,  y  bydd  y  Mica  wedi  dyfod  i  mewn  at  y  Quartzy  neu  y  Mica 
a'r  Bambiende-gneiss  ;  a  phan  y  bydd  y  granitaidd  yn  cael  ei  wneuthur  i 
fyny  yn  helaeth  o'r  olaf,  bydd  ei  safle  yn  sicr  o  fod  yn  agos  i'r  creigiau 
a  ffurfiwyd  o  ludw  mynydd  tanllyd.  Mewn  rhai  parthau  ceir  chwarel- 
au  mawrion  o  OraniU,  a'r  elfen  dalcaidd  yn  gwbl  ar  goll ;  yr  Harnblende 
wedi  cymeryd  ei  le.  Gelwir  y  math  yma  yn  SyeniU,  sef  ar  ol  enw  dinas 
yn  yr  Aipht,  Ue  y  cloddiwyd  hi  allan,  ac  y  tybir  fod  y  crug  mwyaf  o'r 
math  yma  o  graig.  Oddiyma  y  cludwyd  y  cofgolof nau  ardderchog  sydd 
i'w  gweled  yn  Llundain,  a  threfydd  eraill.  Math  arall  a  elwir  yn 
SerpenHne,  Sarflaidd,  am  fod  ei  ymddangosiad  yn  debyg  i  liw  brith 
croen  y  aarph.  Hefyd  y  mae  math  o  graniU  sydd  wedi  ei  newid  o'i 
wedd  gyntefig,  ac  ychydig  o  arwyddion  haenyddiad  arno,  rhyw  fath  o 
Ithfaen  llechog.  Fe  allai  ei  fod  o  ran  defnydd  yn  falurion  granitaidd 
wedi  gwaddodi  yn  y  dyfroedd,  a  dylanwad  gwres  wedi  ei  wneuthur  yn 
fllintaidd.  Er  fod  yr  Ithfaen  yn  myned  o  dan  wahanol  enwau,  a  hyny 
yn  benaf  o  herwydd  dosbarthiad  a  ffurfiad  y  defnydd,  eto  y  mae  yn 
hawdd  en  gwahaniaethu  oddiwrth  y  creigiau  tftn  a  ymffurfiasant  o  hylif 
y  mynyddoedd  Uosgedie.  Eglura  Lyell  ac  eraill  y  gwahaniaeth  trwy 
ddangos  fod  y  teulu  Plutonaidd,  fel  eu  geilw,  yn  ronyoau  crísialaidd, 
heb  fod  ynddynt  y  mftn  dyllau  ar  gwagleoedd  sydd  yn  nodweddu  y 
creigiau  cyfansoddedig  o  lava  y  llosgfycyddoedd.  Ymffurfia  y  tyllau 
hyn  pan  y  mae  yr  hylif  tanllyd  yn  oeri  o  dan  ddylanwad  awyr.  Ym- 
ddengys  fod  y  OranUe  wedi  oerí  yn  llawer  mwy  araf ,  a  hyny  mewn 
djrfhderoedd,  ac  o  dan  bwysau  anferth,  heb  ddylanwad  awyr  berí  iddo 
ymledu  ac  ymagor  Y  mae  wedi  ymwthio  i  fyny  yn  grugiau  anferth 
1889.  d 


tiuítu  i  „  utm\iyjix     uut  auí  jrrifi  m 
«•ot.   í*s  *  r**ür  ávt  7  ?r*îjpM  TucancámL 
ism^iíj'  tl'i*  mil  w>*t;  01  y  àíacac     JLi  j 
U*t   »*u  ttt*. «  rm  :  fjrr  *  ryw 

tx*0i#x      î'    tt*ír    y    r»-yi~'xÌJM.    áii 
»*^v«trf  -v  **n  viizsa  y  cẃái  a  Jiriwi'i 
líttuwr  ^va  v *  «aía.  en&Ág,  a's  eymneii  î  nmii 
vtp*í*v<4C  arw  «i      fcr.aiii  «z*>ia  cs  öc«ì  ja  ct«lwt» 
4^írf  ^tt***'  k  ur  Csmhríaẃiii  tr  ii  tf.—hi  ía  ifif,    »  j 
Lnu£wtw:í      A*   j   stae  sríer  o  áîaeanwrwjr  P^tf  J» 
imct  Sb»  ŷjsls  7  *î*fcy«i4  eyTrtdÌÉ  a  ffirìwyi.  ac  a  drcfmwyd gm 
Cf«*w4»r  meiästrú  í  SrÀ  jn  frìíacft-gEura  ir  moä  giciçìan  ersili 
ftde  -*í**ut  «r  :->r*x*>z  j  òiacar. 

Cyíŵnwyi  ri  lseooroi  fẅi  j  llawrCambHaidì  jm  M)a  wedi  amyned 

#  daẃ  iy\&ívAj*\x*k  mawríoa  trwj  ferj^ictà  mmtmr*  icir  jt  olwg 

gyfatsí,  «ue-wn  rwá  eraj  icr/aetfiaa,  j  nsae  erjm  anhawsier   fw  hmd- 

iÁVyi     Yn  çfct.yniad  1  r  aroroâoo  a  wn*2tiìpwjd  trwj  gymmorthwy  j 

mwAO/pc,  jn  rr*ui  *g  oddíwrth  jmchwiûadaa  ssamjtaea  i  gjsjiltiadma 

jr  baeóaa,  pr'/6r  fod  rhai  o'r  crei£iaa  *  jstjnd  jm  perthjm  í'r  hacm 

Gsmbríaidd  ae  a  nodír  aüan  íelij  ar  j  rs/wj  sm?  dÛweddaf,  ja  ffuriiad 

hýo  ae  U,   ae  a  elwír  jo  Cjn-Cambriaidd   nea  j  Monaidd     Wrth 

fyoed  ymlaeo  ameenir  dango*  jmha  barthan  o"r  Ynjs  j  mae  jmyian  y 

Óyn-CÍmbrÌMÍdd  yo  djfod  íV  golwg.     Wrth  djno  liincü  o  djwodtir 

Níwbwrch  í  Landdooa,   j  mae   Ued  j  gwelj  Metamorphaidd,  saf   y 

eyiryw  greigiaa  ag  fjdd  wedi  mjned  dan  gjíoewidiadaD  mawrion,  ond 

a  ystyrír  jo  perthjo  i'r  teaio  Cambriaidd,  jn  amrjwio  o  hanner  milldir 

í  nlldir  a  hanner  bob  ta  i'r  iiinelL     Y  mae  iliw  j  ereigîao  hjn  jn 

smrywío  yn  íswr,  oblegíd  fod  en  cjfsnsoddiad  jn  gwahaiuaetha  jn   ol 

cyfarUledl  j  gwahanol  ddefnjddian;  newidiant  o  iwjd,  gwjrdd,    a 

rbuddgrych,   í  tod   jn   wjn.     Y  mae  mwjafríf  j  creigian  jn  gjiaoi- 

wx\Am\%  o  Haeníthfaen  iiechog  a  Thalcaidd,  ond  fod  ambell  i  jsmotrTn 

«V  iJu/TÍiít  Typet  sef  amrywiaeth  o  graig  wjrddias,  felij  agps  o  Bont 

Mensí  í  Lsnfsír  P.G,,  sc  jn  nghjmjdogsethau  Niwbwreh  i  gjfeirimd 

Llsnddwjnÿ  sc  o  Raddgser  i'r  Ferry.     Yn  sgos  i  Bont  Britannis,  ar  làn 

j  trseth,  j  mse  Uswer  o'r  Tslc  jn  gymysgedig  â'r  Shistian,  ac  jmiedjtnt 

yn  hsensa   mswríon   teneu.     0  dsn  Dwr  j  Msrquis,  jn  gystal  a*r 

crefgísa  oddismgjlch,  ceir  y  Celltíẃn  teg,  s'r  Hoegddelfaen  (MoriteJ  o 

liw  gwrrddlsn.     Cymdeithion  Tr  rhai  hyn,  ac  yn  wanafaa  tenen,  ydyw 

y  (jeîltfsen  ;  y  mse  fel  gwregys  yn  eu  hamgylchu  yn  f jnych.    Hetyd 

níd  ydynt  yn  gwbl  rydd  oddiwrth  ysmotiau  o'r  crisial  s'r  ûlc. 

A  clmneryd  golwg  gyrTredinol  ar  y  rhanbarth  o  bob  tu  i'r  llineil  a 
nodwyd,  a  chychwyn  o  ffordd  Caergybi  rhwng  Llanfair  a'r  Gaerwen, 
;sn  fyned  ymlsen  trwy  Lsnsadwrn  hyd  Landdona,  y  Liechiaen 
.)alosidd,  a'r  Haenithfaen  lwydlas,  ydynt  y  creigisu  sydd  yn  gyffredin 
i'w  gweled.  Wrth  dref  Beaumarif,  gyda  êlàn  y  ìrôr,  yn  llineii  led  wnl 
sm  fllldlr  s  hannor,  dwhreus  gwelyeangorgraigSiluriaidd;  ymleda  mt 
y  goloudy,  wj  o'r  tu  srall  ymeatyn  heibio  i  Lsniestyn,  at  Glanyffynnon, 
jjwynt  Traoth  C(»ch.     Puii  yn  Llaniestyu,  a  chyfeirio  tua  y  gogledd  at 


1 


T   DDIRPBWYASTH   FRBNHINOL  AB   ADOT80.  55 

godiad  Mynydd  Llwydiart,  fe  welir  gwedd  wahanol  ar  y  creigiau,  fel 
pe  j  byddai  yn  ea  cyfansoddiad  f  wy  o'r  quartz.  Wrtb  fyned  ymlaen  at 
ysgythredd  y  Crwgarth,  y  mae  gwyneb  y  creigiau  yn  ymddangos  fel 
math  o  fwndeli  rhwymedig  o  bwynteli,  ac  yn  eglur  ddangos  eu  bod 
wedi  cael  eu  haflonyddu  gan  ysgytiadau  tanddaearol.  Fe  welir  creig- 
iau  tebyg  yn  nghymydogaeth  Llangaffo.  Yn  ol  barn  y  Proff.  Blake,  ae 
eraill,  hyd  yma  y  cyrhaedd  y  Cambriaidd ;  ar  ymylau  y  creigiau  hyn  y 
gorphwys  ei  therfyn  eithaf.  Geüir  tynu  y  llinell  o'r  Wern  i  Minffordd. 
O'r  ochr  arall  iddynt  y  mae  y  gwely  Siluriaidd  yn  Uinell  gul  yn 
ymestyn  ymlaen ;  ä  heibio  i  Plasberw  a  Thaihirion  at  Hendregadog, 
Ue  y  cyferfydd  â  therfyn  swta  gan  rwygiad  sydd  yn  taflu  y  Permiaidd 
yn  erbyn  y  Cambriaidd.  Cynnwysa  y  graig  hon  grutiau  sydd  i'w 
gweled  i'r  de  a'r  gogledd  o  ffordd  CaergybL  Mewn  ambell  randir  y 
mae  y  basal  Glocynfaen  (conglomerates)  i'w  gweled,  ac  wrth  y  ffordd 
ceir  trwch  mawr  o  lechau  liwyd  a  Chelltaidd,  a  ellir  alw  yn  Hornblende 
ýneîtt.  Hawdd  deall  fod  y  creigiau  hyn  yn  gymysg  o  wahanol  elfenau, 
ae  o  edrychiad  prydferth,  fel  y  geilw  rhai  ranau  o  honynt  yn  gareg 
sidan.  Y  mae  Syr  A.  C.  Ramsey  yn  ystyried  creigiau  Plasberw  yn 
perthyn  i  gyfres  y  Bala,  a'i  reswm  droa  eu  rhestru  felly,  ydvw  fod  y 
ffosylau  a  gafwyd  ynddynt  yn  tebygu  i'r  ffosylau  perthynoí  i'r  haen 
hono.  Ond  wrth  wneuthur  archwiliad  manwl  ar  y  ffosylftu,  proíwyd  i 
aierwydd  eu  bod  oV  unrhyw  natur  ac  oedran  â'r  rhai  a  gafwyd  yn 

X1  aig  Treiorwerth,  ac  nid  oes  ammheuaeth  bellach  nad  perthyn  i 
barth  yr  Arenig  y  maent.  Profír  oddiwrth  hyn  nad  ymestynodd 
j  Oambriaidd-  ymhellach  nar  llinell  lle  y  cyfarfyddir  â'r  Haenithfaen 
lwydlas,  ac  felly  fod  rhan  helaeth  o'r  Ynys  yn  dir  sych  yn  ystod  cyfnod 
ffurfiad  yr  haen  Gambriaidd. 

D.  Chaälbs  Eyaw, 


Y    DDIRPRWYAETH    FRENHINOL    AR    AODYSG. 

Mas  gwaith  y  Commission  mawr  hwn  bellach  ar  ben,  y  mae  ffrwyth 
ei  iafur  wedi  ei  osod  yn  helaeth  ger  bron  y  wlad,  ac  y  mae  lliaws  o  bobl 
feddylgar  yn  ddyfal  yn  ceisio  ystyried  beth  sydd  i'w  feddwl  o  hono. 
Fe  allesid  dysgwyl  cryn  lawer  oddiwrth  y  Ddirprwyaeth  hon.  Gyda 
23  o'r  gwŷr  a  ystyrid  fwyaf  cyinhwys  i  chwilio  i  fewn  i  sefyllfa  ein 
haddysg  elfenol;  a'r  rhai  hyny  wedi  bod  wrth  eu  gwaith  o  lon.  20, 1886, 
hyd  Meh.  27,  1888;  wedi  eistedd  am  146  o  ddyddiau,  a  threulio  95  o 
honynt  i  wrando  tystiolaethau  151  o  bersonau  oedd  yn  ymddangos  o'u 
blaen,  a  51  i  ystyried  eu  Hadroddiad,  ni  fuasai  yn  rhyfedd  pe  buasai 
ganddynt  awgrymiadau  i'w  cyflwyno  ag  y  buasai  y  deyrnas  oll  yn  teimlo 
eu  gwertb,  ac  yn  foddlawn  i  weithredu  yn  eu  hol  am  lawer  o  flynydd» 

D    2 


"*■*  ~~      ™*      -sa"L  ««  **  «  WntMiid  yn  dr» 

"^n.-"-   "s       3"t  ^—^  *  .*■»  "-  r-s  a  waad  y»  y  deyrnas 

—      ~   -r-s-r.   a_  Hiur».  »i=.  j  bm  yn  drt 

-     ~  -     '     -  *    jî3»ws=nÄ  »*=:  ca  gadael  fel  yr 

=»    "--»      "  •--       -•*•._*-  ^wr  «  ìaeor o newydd. 

*v  ■  —  -     *    r-  .  -tclì  *■  T^c&^raá  cb  haddysg, 

*    r         ■-  —       ssr.r       ttsä  ä£  yryw  yn  hawdd 

âÌT-idardeh  neiil- 

m  ddymanont 

Dym*  yr 

:  HntBeporíof 

rti*  Elemcni- 

ct  àuflsas.  pris  5&  9c  ; 

rW  J-oẁi,  744  o  du 

jns  âs>  ic     Ond  oe 

■    -^  »-      >..  -     i     — - -.a-ì.  a_-.*—  ui  :-_*  ™  _òfer  o  lyfran 

.^    .».»   •  -  -w-  •  -.    ^   "«*  -* ■    .  •«  "aür  *;jw  manwi  i'r  holl 

x     ?<  «*     "^ — >-     _f  ■  Enntination 

.    ^  ■».*--.-   iv    *fciwràiTWu>/ayy 

*~       ■     ^^     5^  -    n^r  Hollowsll* 
._     .      •  .    -:  ^  --^       ."«sOaẁe&Cala), 

?-*»  -*«  i1vdk<i     __» 

^  ■■-£.*/  w-f»tfiiMif  27sÎ0n  </ 

,  <.  «.•*---*.  :>SS.    By  the  Rev. 

.-«--.    i    .-  -  *   :~  _   >*.  :^î?.tîk  *cl     BemnlCom- 

^%  .      „  w     ^^  -   >  .:—■*-    r  Áe  Becòmmenrfa- 

....  .^  •     i    ;       *~    .?■-    A  •  rvi  Eeports  of  the 

^    ,      •  i.      *-     --^--  ît2j<  EsecstÎTe  of  the 

\  ^  -.*     *  -.   -?>_   *_>£    ^c^usfced   &t  their 

^  v  ^<  -,  .    *,         '-;■*-.    7  *  oi  r+^mmemded  m 

■  -  *■    t.  -i  .-y  «_;  £ft#  tror&ný 

■■ *~i  -*     l^S  (Centnd 

^  ^  _  -î   •-■•_- -n  Eêmmhm;  tkc 

^       \  .    ■   -  .-••.-   ^í    rrfctf  cW  mZs   o/" 

,.  ..        -  •    *>-r    *    -.  -  wr^  CÌAÎrmMi  of  the 

^  s]N  v,      v..-'.         fc  >   v  -^  *  >.ir*  I^      7W  Bemdionary 

sr.  •     ■•   -    i    •-  v      Lbentìoii  Society, 

,  .  ^.   .     .  *  •.     _%  >*-  />•  -ârf  Cmferemce  ai 

,...*.     r.  .     >»      I.M'Mt:  T.  E.  Minshall, 


t    fc   *  -.l.^  ^í"  Tt  ?st  itTTMf  ym  mchos  iddysg  y 

*  ^  *  ^  \-»«  ■  ■_.  V-  V»  r  îẃre*d  fesnr  yn  1807 
%  >^  .  4  >y  .  -a  3i«Ti*.fc  x^à»  cèynnorthwy  y 
sx- »    .  o  ^»  - '    ••*Av"wy,*ü.    Yn  1808  ÌArfa 

*  v   .  i  %  ■    *■*  w  i  ì^-u^  Iwytttùdd,  y  rhjù  a 
va  o  .-^  «t  i*  J  *"  I  AoddH  mddy»g 


T  DDTRPRWTASTH    FRE^HÎNOL  AR    ADDT8G.  57 

frefyddol,  anenwadoL  Cyn  hir  fo  welid  fod  Uwyddiant  yr  ymdrechion 
yny  y  fath  fel  ag  i  beri  i  Eglwyswyr  da  deimlo  fod  "  yr  E^l wys  mewn 
perygl."  Fel  y  cydnabyddid  yn  Prospectus  y  National  Society:  "  Y  mae 
yn  wir  yn  haníodol  er  cadwraeth  y  Cyfansoddiad,  yn  yr  Eglwys  ac  yn 
y  Wladwriaeth,  fod  y  grefydd  genedlaethol  yn  cael  ei  gwneyd  yn  sail 
addysg  genedlaethol,  ac  mae  yn  amlwg  os  dysgir  plant  y  tlodion  mewn 
egwyddorion  amgen  nag  eiddo  yr  Eglwys  Sefydledig,  y  bydd  yr  Egiwys 
Sefydledig,  mewn  oes  arall,  a  mwyafrif  yn  ei  herbyn."  Ac  meddai  y 
Quarterly  Reoiew :  •'  Daeth  ychydig  bersonau  i  ddychryna  wrth  weled 
mor  gyflym  yr  oedd  trefn  o  addysgu  y  tlodion  yn  dyfod  yn  gyffredinol, 
yn  yr  hon  y  dygid  hwy  i  fyny,  nid  yn  wir  yn  9gwyddorion  Ymneilldu- 
aeth,  ond  yn  sicr  nid  yn  naüadau  Eglwys  Loegr."  L  ochelyd  y  fath 
drychineb,  fe  sefydlwyd  yn  y  flwyddyn  1811  y  National  Society,  "i 
addysgu  plant  y  tlodion  yn  egwyddorion  Eglwys  Loegr."  Dan  y  naill 
a'r  llall  o'r  trefniadau  hyn  yr  oedd  addysg  yn  myned  ar  gynnydd  amlwg, 
a  llawer  iawn  o  rai  na  fuasai  ganddynt  yr  un  ffordd  arall  unrhy w  obaith 
am  hyflbrddiant,  yn  derbyn  drwyddynt  fanteision  gwerthfawr.  Yn 
1833  rhoddodd  y  Lly wodraeth  grant  at  adeiladu  ys^olion  o  £20,000,  a 
gwnaed  hyny  bob  blwyddyn  hyd  1838,  a  gweinyddid  y  cynnorthwy 
trwy  gyfrwng  Cymdeithas  yr  Ysgolion  Brytanaidd  a'r  Gymdeithas 
Genedlaethol.  Yn  1839  codwyd  y  swm  i  £30,000,  a  phenodwyd  Com- 
mittee  ofCouncil  i  edrych  ar  ol  y  rhaniad  a  wneid  arno.  Yr  un  flwydd- 
yn  fe  gynnygid  sefydlu  Coleg  Athrawol  gan  y  Wladwriaeth,  ond  tynwyd 
ef  yn  ol  o  herwydd  gwrthwynebiad  Egiwys  Loegr  iddo  "fod  ar  y 
sylfon  o  gydraddoldeb  crefyddol."  Yn  Medi  a  Rhagfyr  yr  un  flwydd- 
yn,  1839,  mae  yn  hyfryd  gweled  fod  y  Commiüee  of  Öouncü  wedi  dadgan 
mewn  cofnod,  neu  minutt,  y  rhoddid  y  flaenoriaeth  mewn  unrhyw 
achos  gyda  golwg  ar  grant,  i  ysgolion  ymha  rai  na  orfodid  plant  "i 
ddyagu  catecism,  neu  fyned  i  le  o  addoliad  i'r  hwn  yr  oedd  gan  eu 
rhieni  ar  dir  crefyddol  wrthwynebiad."  Yn  1840  rhoddwyd  ar  ddeall 
i  Arolygwyr  y  Llywodraeth  fod  "addysg  ddealltwriaethol  i  fod  vn 
ddaroetyngedig  i  athrawiaethau  a  gorchymynion  crefydd  ddadgudd- 
iedig."  Yn  1842  ceisiodd  Syr  James  Graham  osod  adranau  yn  y 
Factories  Biü  i  roddi  cynnorth wy  i  ysgolion  enwadol  o'r  trethoedd ;  ond 
bu  raid  eu  tynu  yn  ol  o  herwydd  gwrthwynebiad  yr  Ymneillduwyr. 
Yn  1846  rhoddwyd  y  cynnorthwy  cyntaf  at  gynnaliaeth  ysgolion 
dyddioL  1  fyny  hyd  1847  yr  oedd  tua  3300  o  ysgolion  wedi  eu  codi 
trwy  gynnorthwy  y  building  grants,  ac  yr  oedd  yr  holl  gynnorthwyon 
bellach  tua  £1,000,000.  Yr  oedd  y  cyfanswm  am  1847  yn  unig  yn 
£100,000.  Yn  1850  cyfrifìd  nad  oedd  mwy  nag  un  plentyn  o  bob  wyth 
ag  oedd  mewn  ysgolion  yn  cael  eu  dysgu  yn  llwyddiannus,  ac  yr  oedd  y 
grant  y  flwyddyn  hono  yn  £120,000.  Yn  1853  yr  ydoedd  wedi  codi  i 
£260,000.  Yn  1857  cynnaliwyd  Cynnadledd  ar  Addysg  yn  Llundain, 
dan  ly  wyddiaeth  y  Ty  wysog  Albert,  pan  ddangosid  fod  64  y  cant  o'r  plant 
oeddynt  mewn  ysgolion  yn  aros  ynddynt  am  lai  na  dwy  flynedd.  Yr 
oedd  y  grant  y  flwyddyn  hono  yn  £541,000.  Yn  1858  gofynai  Syr  John 
Pakington  am  Ddirprwyaeth  ar  Addysg,  gan  ddy wedyd  "  fod  yr  alwad 
am  lafur  plant  mor  barhauB  ac  mor  galed  fel  yr  ydoedd  yn  anobeithio 
gweled  plant  gweithwyr  yn  aros  yn  yr  ysgol  cyhyd  ag  yr  oedd  yn 
angenrheidiol   er    eu    haddysgiaeth."    Yn   1861    caed    Éevised    Code 


T    BOIftMWTABTll    FHSSHimfL   A* 

Mf.  Lowe;  ond  jroedd  j  gwabh  jm 
yn  ÊA\%MÌ<  * ebjfertaJedd  j  nifer  jn  jr 
líWto  fr  oedd  jflgolion  rr  Eglwje  jn  bedaír  o  bob 
<*dd  <f*ft  f  frẃf  Councif.  Yn  18*4  ceinodd  Mr.  I  w  ,  „ 
j  <Jy*thof  Addjttf,  gael  gmn  j  Naẁmal  SoáOj  dderfawa  adru  yn 
ff  jrwfiitJiredoedd  <d  hyftgolion  jn  caniatâo  i  blant  YmamÙàmmjr  îjtmú 
rrfdjAt  h*b  orfod  derbyn  addjtg  gref jddol,  nen  fyned  Fr  Eglwjs  ar  j 
Äul;  ond  jfwrtbodwyd.  Yn  1667  djgwjd  "  Edocaúow  of  tbc  Poor 
feìH  *  I  f  >j  y  CyrTredin  gan  j  Meistri  Bruce,  Fortter,  ac  Egertaa,  jr 
hwr»  i»  Mffirt^ÌÄÌ  fod  pob  jtgolion  jn  cftel  en  cjnnftl  o'r  trethoedd 
lleol.  Yft  1870  àyttwya  í  fewn  feeur  mawr  Mr.  Forater,  jr  hwn  «jdd 
ff<vf|  Ar*n  y  tyírtod  pwyeicaf  jn  holl  bftnee  ein  haddytgiaeth 

f  >rj<*hMdwl  erbẃiig  y  metur  bwn  jdoedd  darparu  moddion  addjag 
«f  f  yf^r  holl  bltnt  j  boblogaeth,  a  gorfodi  boll  blant  j  boblogaeih  i 
ddjMtff  dtft  ẁ\i\y*%.  Ai  j  dechreu  jr  oedd  j  tjniad  am  gario  j  fath 
rWnf  jfi  yfft<l<l*fiu<*  yn  dra  diretwm,  a  tiaradwyd  ac  ytgrifenwjd 
lltwfff  jft  #1  trhyit,  a  hyny  mewn  arddull  bjnod  o  arwraidd.  Ond  jn 
fimf»  ìftwn  í#  fUwolodd  y  uwrthwynebiad,  ac  erbjn  bjn  j  mae  pawb 
M  wftdl  #1  enghfifto,  ot  ned  yn  tynu  na  fuaaai  j  fath  drefniant  mewn 

Sfffft  jft  tltt  flwlmí  *r  y»  oeaoedd  lawer.  Nid  jdyw  jn  bawdd  i'r 
otlmf  th  \mwtint  on  derllenwyr  tynied  maint  a  nerth  jr  anhawaderaii 
<mdd  af  ffordd  imelo  y  feth  feeur.  Yr  oedd  nertboedd  gwrthgyferbjn- 
M  ytì  <1tl  y\\  iytitiu  droa  eu  buddion  neillduol  eu  hunain,  ac  er  hoU 
tfttí  a  fditftdenynolrwydd  j  Uweinidog,  uid  oedd  dim  iV  wnejd  ond 
Ẁ*tfti  *f  ítth  o  (Htfnprvmm%  neu  jmgjtundeb  rhyngddynt,  gan  ildio,  i 
tf*  t**utt  \'r  italll  o<ihr  e'r  Uall.  Yn  araf  iawn  jr  ydym  fel  teyrnas  jn 
4ft<H\  I  iMfmll  foil  Itawliau  j  bobl  jn  fwj  na  hawliau  unrhjw  ddoebarth ; 
ä>  hyfi  mM  yn  |jtwnevd  rhrfel  1870  yn  bjnod  ydoedd,  ei  bod  jn 
fftiáftẁ  ihwittf  donUrth  eydd  o'r  decbreuad  wedi  bod  jn  hawlio  pob 
^lht  M  ¥\  tMtodiftittHh  freiut,  a  r  bobl,  a  gredent  fod  iddjnt  hwythau 
h*ht\  M  Imwlitu  oyllawn,  ao  mai  gormes  oedd  ocìsio  eu  hattal  oddi- 
*nhfhí  Yr  MtMlil  |)04lil(  1870  ymheU  o  fod  jn  foddhaol  gan  Ym- 
ftHlhlffw ÿ«,  ÿH  iíy*Ul  k  llawer  «raill  a  deimlent  v  d jlai  addysg  y  genedl 
y*h\  M  ^lmtiM  ytttU^tt  yit  gwbl  ar  waban  oddiwrtb  bob  amcanion 
HìẅmM  OímI  fíylid  4»<»lto  fod  y  lMeddf,  fel  y  ceìr  hi  jn-awr,  jn  dra 
^ff«h«ftf«l  r»  byii  viÌiMuld  p*u  y  dygwjd  hi  ì'r  Senedd.  Trwj  jmdrech 
WjiUti  hft*\\\Um  thyddid»  fe  gw^d  iÀìran  cydwybod  ir  daflen  amser;  fe 
ílilllHffrfl  y  iiiifiiiaiit  fod  i  rieui  ddadgan  mewn  jsffrífen  eu  gwrthwjn- 
*hl*d  l'w  ('ittMt  fotl  dau  addysg  grefyddol ;  nid  ydjw  jr  Aroljgwjr  i 
f/iiiofy«  I,  nao  arholi  y  planl  mewu  pyncìau  crefjddol;  penodwyd 
etiwmiti  yn  lle  deuddeng  iuis  fel  yr  adetr  i  Ymofyn  yroiii  at  adeiladn 

IMtfolhm  nwirfoddol  yohwane«ol ;  rboddwyd  gaUu  i  ardal  f)nu  cael 
wrdd  yi|íol  ì  gwnaeií  ì  ffordd  à  cbatecìsmau  enwadol  yn  ysgolion  j 
byrddeu  I  Indnwyd  finl  byrddau  yt*ÿol  i  w  hethol  trwy  bleidlaìs  union- 
dyrohol  y  trethdalwyr»  ac  ukl  gan  gyn^borau  trefol  neu  v*strù$,  gwnaed 

Îr  Otfdreu  gorfodoí  o  5  i  1S  ^yn  he  U);  diddjmwyd  jr  adran  a 
refnai  ir  byrddau  gynnortbwyo  y^ohon  gwirfoddoi;  ae  jn  Ue  fod 
bjrddau  ytgol  naiU  w  jn  adeUadu  vr  y^oüon  angenrbeìdìol  en  bunain, 
neu  jn  rboddi  arian  o>  Uetboedd  i  eraül  wneyd»  Irefnwjd  fod  i'r 
hjrddau  en  bunain  "ddarpar  j  íaAW  jebwaMgoi ag ajdd,  jmembani 


T   DDIB*BWYA*TH    FBENHINOL  4R   ADDY&G.  6& 

hwy,  yn  angenrheidiol  i  dderbyn  y  plant  i  ysgolion  o  íewn  eu  dos- 
barth."  A  rhaid  dyweyd  fod  y  compromise  y  disgynwyd  arno  wedi 
gweithio  yn  rhagoroL  Cyfrifir  y  dylai  fod  Ue  yn  ein  hysgoUon  elfenol 
i'rchweched  ran  o'r  boblogaeth.  Yn  1870  nid  oedd  y  chweched  ond 
3,682,000,  ac  eto  nid  oedd  lle  ond  i  1,879,000,  neu  51  y  cant ;  nid 
oedd  y  nifer  ar  y  llyfrau  ond  1,559,000,  neu  42  y  cant;  ac  nid  oedd 
cjfartaledd  y  presennoldeb  ond  1,152,000,  neu  31  y  cant  o'r  chweched 
ran  o'r  boblogaeth.  Yn  1886  cyfrifid  fod  y  chweched  ran  o'r  boblog- 
aeth  yn  4,645,097  ;  ond  yr  oedd  Ue  yn  yr  yagolion  i  5,145,000,  neu  111 
y  cant ;  yr  oedd  y  nifer  ar  y  Uyfrau  yn  4,506,000,  neu  97  y  cant ;  ac  yr 
oedd  cyf  artaledd  y  presennoldeb  yn  3,438,000,  neu  74  y  cant  o'r  chweched 
ran  o'r  boblogaeth.  Nid  oedd  y  grani  yn  1870  ond  £562,611 ;  yn  1887 
yr  ydoedd  yn  £3,071,547;  ac  yr  ydoodd  y  grarti  a'r  trethoedd  at 
addysg  am  1887  yn  £5,648,000.  Y  mae  rhai  pobl  ddoniol  yn  ym- 
groesi  yn  enbyd  rhag  ffîgyrau  ;  ond  i  ni  y  mae  mgyrau  o'r  fath  yma, 
sydd  yn  dangos  cymaint  sydd  wedi  ei  wneyd  gydag  addysgiaeth  y 
werin,  yn  bethau  ardderchog  a  hyfryd.  Ac  fel  fifrwyth  yr  hoU  ofal 
yma  am  blant  y  tlodion,  y  mae  yn  hynod  o  ddymunol  gweled,  er  fod 
nifer  y  plant  a  anfonwyd  i  garcharau  yn  1870  yn  10,000,  nad  ydoedd  y 
flwyddyn  ddiweddaf  ond  5000.  Yr  un  modd  y  mae  cyfartaledd  nifer 
y  carcharorion  wedi  disgyn  o  20,000  i  14,000;  ac  y  mae  cyfartal- 
edd  y  rhai  sydd  yn  derbyn  cymhorth  plwyfol  wedi  disgyn  o  48  y  fìl  i 
38  y  fiL  Mae  yn  sicr  fod  Uawer  o  ddylanwadau  eraill  wedi  bod  ar 
waith  yn  dwyn  oddiamgylch  y  cyfnewidiadau  gwerthfawr  hyn  ;  ond  fe 
gydnebydd  pawb  fod  ein  hymdrechion  addyagawl,  trwy  ddwyn  cynifer 
o  arabiaid  ein  heolydd,  &c,  dan  ddysgyblaeth  ac  addysg,  wedi  gwneyd 
llawer  iawn  tuag  at  ddyrchafu  y  bobl  trwy  yr  holl  deyrnas. 

Ond  er  fod  ymgytundeb  1870  o  hyd  yn  cael  ei  deimlo  yn  feichus  i'r 
rhai  a  edrychent  ar  addysg  yn  ei  pherthynas  â'r  bobl  ac  nid  â'r  sectau, 
j  mae  yn  awr  ymdrech  egniol  wedi  ei  gwneyd  i'w  ddiddymu,  ac  i  osod 
wctyddiaeth  yn  oruchaf  yn  addysgiaeth  yr  hoU  deyrnas.  Ymddengys 
fod  y  syniad  o  alw  am  hyn  wedi  codi  yn  meddwl  Cardinal  Manning,  yr 
hwn,  er  mwyn  yr  ysgolion  Pabaidd,  a  ddadleuai  y  dylai  yr  yagolion 
enwadol  gael  eu  gosod  ar  yr  un  tir  yn  eu  perthynas  â'r  trethoedd  âg 
ysgolion  y  byrddau.  A  dadleuai  y  Llywodraeth  Doryaidd,  trwy  ei 
HysCTÌfenydd  Cartrefol,  Syr  Richard  Cross — yn  awr  Arglwydd  Cross — 
(<  fod  ysgolion  gwirf oddol  dan  anfantais  fawr  y n  bresennol,  ac  y  dylid  eu 
gosod  yn  yr  un  sefyllfa  âg  ysgolion  y  byrddau."  Ac  mewn  trefn  i 
ádwyn  hyny  oddiamgylch  y  penodwyd  y  Èoyal  Commission. 

Àc  ni  fu  eríoed  offeryn  cymhwysach  at  y  gwaith  a  ddysgwylid  oddi- 
▼rtho.  Ei  lywydd  ydoedd  Arglwydd  Cross.  Yr  oedd  saith  o'i  aelod- 
au  yn  arglwyddi  Toryaidd,  neu  aelodau  seneddol  Toryaidd ;  yr  oedd 
nn,  Mr.  Alderson,  yn  f rawd  yn  nghyfraith  i  Arglwydd  Salisbury ;  yr 
oedd  pedwar  yn  urddasogion  neu  glerigwyr  enwog  o'r  Edwys  Sefydled- 
« ;  nn  yn  Gardinal  Pabaidd ;  un,  er  yn  Uy wydd  Coîeg  Athrawol  y 
Wesleyaid,  eto  jn  bleidiwr  cryf  i  addysg  enwadol;  ac  un  arall  yn 
Hgrgwr  o  olygiadau  enwadol  cryfion.  Yr  oedd  felly  bymtheg  y  geUid 
Ẅrif  arnynt  ymlaen  Uaw,  beti  bynag  am  y  tvstiolaethau  a  allent 
ddjfod  ger  eu  bron,  fel  yn  barod  i  fyned  i  bob  eitbafion  o  blaid  addysg 
«ttwadoi    Mae  yn  wir  yr  enwyd  wyih  o  olygiadau  mwy  eang,  ao  f od  y 


60  T  DDIBPBWTASTB    FRBKH!IfOL   AB   ADDTSO. 

rhai  hyny,  er  boll  raçfarn  eu  cymdeithion,  wedi  aicrhau  trwy  eu  holiad- 
ats  dyatíolaethau  o  ddirfawr  werth,  a  chyhoeddi  Adroddiad  syddyn  »cr 
o  gael  yatrríacth  dda  yn  nhrefniadau  addysgawl  y  dyíodol ;  ond  eto  nid 
oedd  eu  líua,  o'i  gymharu  âg  eiddo  y  Dymtheg,  ond  dibwys  yn  y  Ddir- 
prwraeth     "  A'u  llefau  hwynt  a'r  archoffeiriaid  a  orfuant" 

Yr  un  modd,  ni  ofelid  nemawr  am  gael  ond  rhyw  un  dosbarth  o 
dyation  i  ymddangoa  o'u  blaen.  Gyfrifa  Mr.  Hollowell  fod  20,000  o 
offeíríaid  yn  cael  eu  cynnrychioli  gan  30  o  dystion,  tra  nad  oedd 
20,000,000  o  weithwyr  yn  cael  eu  cynnrychioli  ond  gan  3.  Dy wed  mwy- 
âfríf  y  Dirprwywyr  na  chauwyd  allan,  hyd  y  gwyddent,  neb  cynnrych- 
Madol  rhag  rhoddi  tyttiolaeth  o'u  blaen.  Eto  fe  geir  fod  Bwrdd  Ysgol 
Nottíngham,— sydd  yn  meddu  30  o  ysgolion,  a  23,000  o  blant  ar  eu  Ujrfr- 
auf  ao  wodi  onnili  yn  1887  £19,000  o  grants, — wedi  pasio  penderfyniad 
Ufifrydfcl  yn  dymuno  ar  i'w  gadeirydd,  Mr.  Henry  Ashwell,  U.H.,  gael 
rhoduí  tyttiolaeth  o'u  blaen,  o'r  hyn  ni  wnaed  unrhyw  sylw  pellach  na 
chydtiabod  derbyniad  y  llythyr.  Yr  oedd  yn  wybyddus  hefyd  fod  Mr. 
Mundfllla  yn  barod  i  roddi  tystiolaeth,  ond  ni  alwyd  yntau.  A  theimlid 
yn  oyH'redin  y  dylasai  Syr  Francis  Sandford,  oedd  wedi  bod  yn  Ysgrif- 
enydd  y  Cynghor  Addysg  er  1870,  gael  ei  alw.  Anfonodd  Mr.  Cumin, 
yr  yngrifonydd  pretennol,  lythyr,  yn  yr  hwn  y  dywedai  y  dylid  ystyried 
ai  dyntlolaeth  ef  yn  anghyflawu  heb  yr  eiddo  Syr  Francis,  yr  hwn 
fuaaai  am  gyhyd  o  amser  yn  swyddog  uwchraddol  iddo  yn  y  DepartmenL 
Oml  ymddengys  ei  fod  ef,  fel  Dirm-wywr,  yn  edrych  ar  yr  Act  jn  dra 

Swahanol  i'r  hyn  oodd  ganddo  i  w  wneyd  fel  un  a  fu  am  gynifer  o 
ynyddoodd  yn  gyfrifol  am  ei  gweinyddiad. 

Fcil  y  galletid  dysgwyl,  nid  oedd  yn  bosibl  i'r  Dirprwywyr  gytuno  ar 
iih  Adroddiad  ì'w  gytìwvno  fel  ffrwyth  eu  hymchwiliad.  Mewn  llawer  o 
hethau,  a  phethau  sydd  yn  sicr  o  fyned  yn  nghyfeiriad  diwygiad,  yr 
ottddynt  oU  yn  cytuno  yn  galonog.  Y  mae  yn  hynod  o  foddhaol  gwel- 
(*<l  nad  otfdd  eiaieu  ond  goaod  amgylchiadau  neillduol  Oymru  gyda 
uolwtf  ar  ei  haddyag  elfenol  o  flaen  y  fath  gorff  o  foneddigion,  nad 
omhlttnt,  hob  unrhyw  anhawsder,  ar  unwaith  yn  condemnio  yr  anwy 
hyddlad  yii  yr  yagolion  oV  unitf  iaith  a  ddealla  miloedd  lawer  o'n  plant, 
»<>  yn  iy  tuuo  yn  galonog  ar  y  dadganiad  iachus  a  ganlyn  :— 

Yl'  V»tvm  wodi  iMìo  a*r  cwŵsliwn  o  ysgolion  Cymreîg,  a'r  anhawsder  dwy-ieith- 
Htf  V  ma*  ll*w*r  ovr  y*ftoJu>u  hyn  yn  llarario  dan  yr  anhawader  aydd  yn  oodi 
i.l  ffaltli,  *r  mal  iailh  y  ì^ant  jv\yw  y  Gymraeg,  eu  bod  yn  ymarferol  yn  oael  en 
U  ii  M.ih  v  <  W*  M  I*  hu**nt  bob  taMr  vn  siarad  Saesoneg.  Y  mae  wedi  ei 
mh  1  Hi«i  himi  vu  X  ty«M*la*lh*a  fad  Uawn  diwy  ran  o  dair  o  bobl  Oymru  yn  arfer 
nIhih.I « i  vnirm%  *o  <*  M  onrn  law*ro*rrhai  mewn  oei  yn  narad l  âaesoneg  gyda 


T    DDTBPBWTABTH    FRBNHTNOL   AB    ADDY8Ŵ.  61 

yn  ol  doetbineb  eu  llywodraethwyr,  i  ddysgu  darllen  ao  ysgrifenu  iaith  y  wlad 
yn  gyfjamserol  A'r  Saesoneg.  Gan  fod  yr  iaith  Gymraeg  yn  cael  ei  swnio  bron 
yn  gwbl  yn  ol  y  Uythyrenan,  ao  nad  yw  yn  arddangos  yr  anhawsderau  a  brofir 
wrth  feistroli  y  Saesoneg,  fe  gyfarfydd&i  oaniatad  i  ddefnyddio  llyfrau  darllen 
dwy-ieithog  &  gwrthddadl  yr  athrawon,  y  rnai  a  gwyoant  fod  y  ewm  o  ddarllen 
sydd  i  fyned  drwyddo  mewn  ysgoiion  Oymreig  yn  rhy  fawr.  Ond  fe  deimlir  y 
dylid  oaniataa  iddynt  gymeryd  Oymraeg  i  fyny  fel  testun  neillduol  oydnabydded- 
îg  gan  y  Code;  oymeryd  i  fynygynllnn  a  ddewiser  yn  lle  Saesoneg  fel  testun 
dosb&rth  oyfaddas  i  anghenion  neillduol  ardaloedd  Oymreig, — y  oynllun  bwnw  i 
fod  yn  aeiliedig  ar  yr  egwyddor  o  gymeryd  tref n  raddoledig  o  gyfleitbu  o'r  Gym- 
meg  i'r  Saeeoneg,  yn  lle  yr  hyn  a  ofynir  yn  bresennol  mewngramadeg  Saesoneg ; 
dysgn  Cymraeg  gyda  y  Saesoneg  fel  testun  dosbartb ;  a  obymeryd  Oymraeg  i 
fèwn  ymysg  yr  ieithoedd  ymha  rai  y  gellir  arholi  ymgeiswyr  am  ysgoloriaetbau  y 
Prenhines  ao  am  dystysgrifau  o  deUyngdod.  Mae  yr  holl  bethau  hyn  yn  oael  eu 
dwyn  ymlaen  yn  yr  atebion  a  dderbyniasom  i'r  oylohlytbyr  D  oddiwrth  ysgol- 
feistriaid  yn  siroedd  Morganwg  a  Meirionydd.  Gan  fod  pethau  lled  gyffelyb  i'r 
hyn  a  geisir  vn  awr  yn  Nghymru  wedi  eu  oaniatäu  eisoes  yn  y  Code  Ysgotaidd 
i*r  boblogaeth  sydd  yn  siarad  y  Gaeleg  yn  Ysgotland,  y  mae  rheswm  da  yn  ym- 
ddangos  dros  eu  oaniatâu  yn  y  Code  Seisonig  er  mwyn  ein  poblogaeth  sydd  yn 
namd  Oymraeg. 

Ond  wedi  i'r  pymiheg  wneyd  i  íyny  eu  Hadroddiad,  yr  hwn  a  gyn- 
nwysai  lawer  o  bethau  nad  allai  yr  wyth  gymeradwyo,*  darfu  iddynt 
hwythau  wneuthur  eu  Hadroddiad,  ymha  un,  wedi  nodi  y  pethau  gyda 
golwg  ar  ba  rai  y  llawn  gytunent  â'u  cydlafurwyr,  y  maent  yn  nodi 
hefyd  y  pethau  ymha  rai  y  gwahaniaethent  oddiwrthynt,  gan  roddi  eu 
rhesymau,  Ychwanegir  hefyd  drydydd  Adroddiad  maith  a  llaf urus,  gan 
bump  o'r  wyth,  yn  yr  hwn  yr  ymdrinir  yn  fwy  helaeth  â'r  materion  y 
cytunent  arnynt  yn  yr  ail.  Gwelsom  fod  Mr.  Sydney  Buzton  yn  rhoi 
ar  ddeall  yn  y  Gynnadiedd  fawr  y  dydd  o'r  blaen  yn  Exeter  Hall,  ei  fod 
ef,  er  nad  oedd  ei  enw  wrth  y  trydydd  Adroddiad,  yn  Uawn  gytuno  â'r 
oll  m  gynnwysai. 

Anhawdd,  mewn  cylch  cryno,  ydyw  dangos  y  gwahauiaeth  rhwng  y 
ddwy  blaid  yn  y  Ddirprwyaeth  a  adwaenir  fel  y  Mwyafríf  a'r  Lleiafrif. 
Ond  ymdrechwn  wneyd  hyny  mewn  cyfeiriad  at  ychydig  o'r  prif  fater- 
ion  gyda  golwg  ar  ba  rai  y  gwahaniaethent 

1.  Edrycha  y  M  vyafrif  gydag  eiddigedd  neillduol  ar  Fyrddau  Ysgol. 
Goiygant  na  ddylai  fod  ganddynt  hawl,  er  wedi  eu  hethol  gan  y  bobl,  i 
benderfynu  pa  un  a  ddylai  ysgol  o  fewn  eu  dosbarth  dderbyn  grant 
neu  beidio,  ond  y  dylid  gadael  hyny  i'w  benderfynu  gan  y  Cynghor 
Addysg  ;  ni  chydnabyddant  ychwaith  fod  yn  ddyledswydd  ar  y  byrdd- 
au,  er  y  gallai  fod  ganddynt  hawl,  i  barhac  i  ddarpar  ysgolion  newydd- 
ion  er  cytìenwi  anghenion  y  boblogaeth ;  argymhellant  fod  cydsyniad  yr 
holl  ymddiriedolwyr  yn  angenrheidiol  cyn  y  galler  trosglwyddo  ysgol 
wirfoddol  i'r  bwrdd ;  ac  awgrymant,  pe  y  cydnabyddid  addysgiaeth  y 
genedl  fel  rhan  o  waith  y  Gynghorau  Sirol,  a'i  gysylltu  mewn  rhy w  dduíl 
â  llywodraethiad  yr  ardaloedd,  y  diflanai  llawer  o'r  cydymgais  afiachus 
rhwng  y8golion  y  byrddau  a'r  ysgoliou  gwirfoddol,  ac  y  gostyngid  y 
draul  a  achosir  gan  eu  cystadleuaeth. 

Ond  ymddangoBai  hyn  oll  i'r  Lleiafrìf — fel  yn  wir  y  mae  yn  rhwym 

*  Yr  wyth  oeddent,  yr  Anrhydeddos  B.  Lyolph  Stauley,  Syr  John  Lubbook,  Barwn- 
igv  A.S.,  Syr  Bernard  Samnelson,  Barwnig,  Á.S.,  y  Parch.  B.  W.  Dale,  D.D.,  Mr.  Syd- 
uey  Boxton,  A.S.,  Mr.  T.  B.  HeUer,  Mr.  Henry  Biohard,  A.S.,  a  Mr.  George  Shipton. 


T  WHMnWtAETB  TmMMWnSB**  A8 


0  wy#y4  i  bswb  s  eàryébo  tx  j  mater  o  mÈt  j  u«J  ■■'  wmbàm 
oMtwrÚà  ẃAáo  j  *eeUa~ro  dra  afresjmoL  Gafynr  asm  ab  î*r 
Cjftgjwr  AAAymt  í  osamedd  ^r««í  i  jagol  *  fe  j»  coel  cì  chjd—tiod 
0*«  fwrdd  ysgof ;  ae  eto  gwarafanír  fr  Çjeghor  Addyag  gael  snrfcyw 
r*>f*£th  er  4»  íadea  j  pbtot  meim  jsgohoo  gwirfoddol,  cr  fod  Dawer- 
*wM  //r  yt%*Äum  hjnj  â'o  /«*  mor  ochel  fel  ud  jdyot  j»  gofjn 
t#m*i%  9  gyfreoíed  >  gjnawnhea  oa  ejfenwad  o  "wiríoddoL* 
V»  wír,  w  M  Act  1870  jo  trefoo  nad  oedd  oiwj  m  9c  jr 
wythw*  fV  delo  dros  norbjw  bleotjo  ìoewo  jogol  jn  dertyn 
f e  g    ■       ~  ----- 


rnnwtrÛiwy  y  Lljwodraeth,  fe  geid  o  flaen  j  Commhẁm  fod  gaa 
Prdmdwry  Ricbardsoo  jagol  Eglwyaig  jn  Isleworth,  Ue  jr  oedd 
y  tmẁgyn  yn  yt  adrao  ochaf  jo  Ula  15  j  flwjddjn,  ae  eto  fod 
y  t/rtmi  yn  ceel  ei  dalo  drostjnt  Deallai  j  Llenfrîf  hefjd  fbd  jt 
A/£  yn  amlwg  yn  ei  wnejd  jn  ddyledawjdd  ar  fjrddaa  ysgol  i 
ofelo  yo  barhau*  am  gjflenwad  digonol  o  ysgolion.  Fel  j  dywedai 
Mf/  rorster  eí  hon  pan  oedd  ei  fesur  o  flaen  j  Seoedd:  "Addyeg- 
faurth  plent  y  bobl  gan  awjddogion  j  bobl,  wedi  ea  dewis  jn 
m$  ey»nullía<íea  lleol,  dan  lywodraeth  cjnnrjchiolwjr  j  bobi  jn  j 
tt#n#dd,  dyma  jr  egwjddor  ar  ba  un  j  saif  j  mesur,  djma  j  nerth 
aitbaf  sydd  yn  gorphwys  y  tu  cefn  i  bob  adran  o  hono."  Y  mae  adrmn 
1M  oV  Act  jn  dangoa  fod  j  rhwymedigaeth  jma  jn  gorphwjs  ar 
fyr<ldeu  ysgol,  ao  j  gall  j  Oynshor  Addysg  anfon  archiad  i  fwrdd 

1*gol  yn  gelw  arno  i  gyflawni  y  ddyledswydd  o  ddarparu  digou  o  le  i 
lent  j  dosbarth  mewn  ysgolion,  ac  os  gommedda  wneyd  hyny,  y  gali 
J  Oynghor  Addysg  gyhoeddi  nad  ydyw  wedi  gwneyd  ei  ddyledswydd, 
•i  gyhoeddi  ìn  iêfauit,  a  gweithredu  yu  ol  hyny.  Pan  mae  y  genedl 
itrydeinig  yn  ymjrymeryd  à  chyflenwi  ei  hanghenion  addysgawl,  y  maa 
braidd  yn  ormod  i  unrhyw  sect  neu  sectau  a  allo  fod  o'i  mewn,  fyned  i 
ddyweyd  ai  bod  yn  oydymgais,  neu  jn  ei  gosod  ei  hun  mewn  ystad  o 
"nwlry"  A  hwynt  I  Ac  y  mae  yn  ddireswm  hefyd  oeisio  trefnu  fod  yn 
rheld  >'r  holl  ymddiriedolwyr  gytuno  cyn  y  galler  trosglwyddo  yagoi 
wirfoddol  í  fwrdd.  Nid  ydyw  yr  ymddiiiedoíwyr  ond  yn  dal  yr  eiddo 
yn  enw  y  Ily  wodraethwjrr  a'r  gymydogaeth,  a  Ue  y  byddont  hwy  jn 
gwelad  mai  gwell  fyddai  gosod  yr  ysgol  dan  fwrdd  ysgol,  fel  y  galier 
•i  dwyn  ymleen  mewn  ffordd  a  fyddo  yn  cyfarfod  âg  anghenion  j 
boblogaetb,  y  mae  yn  sicr  yn  llawer  gormod  rhoddi  gallu  i  unrhyw 
ymddiriedolwr  ohwareu  y  oi  yn  y  preseb — na  phora  ei  nun  ac  na  ftd  i 
Dtíh  arall  wneyd.  8vlwa  y  Lleiafrif  na  chynnygia  eu  cydlafurwyr 
orfodi  yr  ymddiriedolwyr  eu  hunain  i  gadw  ysgol  ymlaen  fel  yagol 
olíonol  gyhooddui,  pe  yn  gwrthod  cydsynio  i'w  throsglwyddo ;  "ac  yr 
ydym  m  o'r  farn,"  ychwanegant,  u  y  dylai  adeiladau  a  neillduwyd  at 
aduysgiaeth  elfenol,  ac  a  adeuadwyd  trwy  gynnorthwy  y  Llywodraeth, 
os  ydy  w  y  rhai  sydd  yn  rofalu  am  danynt  yn  anailaog  neu  yn  anfodd- 
lawn  i  gadw  ysgolion  ynddynt,  gael  eu  trosglwyddo  i'r  awdurdod  leol 
ag  y  mae  yn  ddyledswydd  arno  wneyd  darparìaeth  addysgawl  ar  gyfer 
y  dosbarth.  Yr  ydym  gan  hyny,  nid  yn  unig  yn  anghytono  4'r  hyn  a 
argymhella  ein  cydlafurwyr,  ond  hefyd  yn  argymhell,  ile  y  mae  anrhjw 
ado)la<l  a  gafodd  gynnorthwy  y  Llywodraeth  at  ei  chodi  erdwyn  ymlaen 
addysgiaeth  eifenol  y  tlodion,  ac  nad  ydyw  yn  cael  ei  den^yddîo 
ddyddíau  yr  wjthnoa  i'r  perwyi  hwnw,  fod  ì'r  bwsdd  ysçai  isdda 


T    DDIUPRWYABTH  JBENB1N0L   Aft   ABMTSG.  69 

hawl  i  ddafnyddio  y  cyfryw  adeilad  fel  yegoldy  at  wafianaeth  y 
dosbarth."  À  thebyg  ydyw  yr  awgrymiadau  eraill  a  wna  y  mwyafrif, 
sydd  yn  tuedda  at  gyfyngu  ar  auu  neu  leateirío  gweithrodiadau  y 
byrddan  ysgoL  Ymddengys  y  cwbl  fel  yn  codi,  nid  oddiar  awyddfryd 
i  berffeithio  ein  cyfundrefn  addysgawl,  ond  yn  unig  er  rhoddi  gwell 
mantais  i'r  yagolion  enwadol  yn  y  "  riwUry  *  ag  y  mae  y  Dirprwy  wyr 
mor  hoff  o  edrych  arnynt  yn  ei  charío  ymlaen  yn  erbyn  gwaith  y  genedl 
Brydeinig  yn  gofaiu  am  addysgiaeth  ei  phlant ! 

2.  Y  mae  y  mwyafríf  yn  argymhell  fod  yagolion  enwadol  yn  cael  eu 
cynnal  o'r  trethoedd  lleol,  yr  un  modd  ag  ysgolion  y  genedl,  a  lle  na  bo 
byrddau  ysgol,  fod  school  attendance  committees  i  feddu  hawl  i  godi 
trsthoedd  at  eu  cynnaliaeth,  a  hyn  oll  heb  adael  i  gynnrychiolwyr  y 
bobl  unrhyw  ran  yn  eu  Uywodraethiad.  Gwynant  yn  fawr  fod  baich 
yr  ysgolion  enwadol  yn  trymhau,  tra  nad  oes  ganddynt  ond  cyf raniadau 
gwirfoddol  i  8yrthio  arnynt  am  eu  cynnaliaeth,  pan  y  mae  ysgolion  y 
byrddau  yn  cael  eu  cynnal  o'r  trethoedcL  Ond  erbyn  edrych,  nid 
ydyw  yn  ymddangos  fod  baich  y  cyfraniadau  gwirfoddol  wedi  trymhatt 
o  gwbL  Y  mae  granis  yr  ysgolion  enwadol  wedi  chwyddo  yn  anferth. 
Nkl  oeddynt  yn  1870  ond  £562,000;  ond  yn  1887  derbyniasant 
£1,844,000.  Ond  gyda'r  fath  gynnydd  dirfawr  yn  y  grants,  nid  ydyw 
cynnydd  y  cyfraniadau  gwirfoddol  ond  bychan  iawn  :  yn  1870  yr  oedd 
y  cyfanawm  yn  £418,800,  ac  yn  1887  nid  ydoedd  ond  £742,000;  nea 
tra  yn  1869  yr  oedd  yn  7s.  3c.  ar  gyfer  pob  yagolor,  nid  ydoedd  yn 
1887  ond  6s.  7ic.  Drachefn,  y  mae  yr  ychwanegiadau  a  gynnygia  y 
Mwyafrif  at  gynnaliaeth  yr  ysgolion  hyn  mor  ryfeddol  o  fawr. 
Cynnygiant  waddoliad  o'r  trethoedd  at  addysg  gelfyddol,  technicaì,  yr 
hyn  na  ddeuai  i  ddim  llai  na  £1,000,000 ;  cynnygiant  yohwanegu  eto 
y  grant  i  yagolion  bychain  gwledig,  yr  hyn  i  rai  felly  o  gymeríad 
enwadol,  a  ddeuai  i  tua  £400,000 ;  cynnygiant  ychwanegu  y  grants 
wfydlog  i  lOs.  y  pen,  yr  hyn  a  ddygai  ir  un  ysgolion  £500,000 
eto ;  gofynant  ymhellach  am  gynnorthwy  o'r  trethoedd  lleol,  na  fyddai 
yn  Uai  na  £1,000,000 ;  ac  erbyn  ychwanegu  hyn  at  y  &  1,844,000,  y 
grtuU  am  1887,  fe  wneid  y  swm  a  ofynid  at  gynnaliaeth  ysgolion 
enwadol  bob  blwyddyn  tua  £4,744,000.  A  thra  y  gofynir  am  y  fath 
swm  aruthrol  o'r  cyllid  cyhoeddus  at  gynnaliaeth  yr  ysgolion  hyn — y 
rbai  ydynt,  gan  mwyaf  o  lawer,  yn  ysgolion  Eglwys  Loegr — ni 
feddylir  am  wneyd  unrhy  w  ddarpariaeth  o  gwbl  tuag  at  roddi  i'r  bobl, 
o  boeedau  pa  rai  y  ceid  y  fath  swm,  na  rhan  na  chyfran  yn  eu  üy wod- 
raethiad! 

3.  Ac  fel  na  fyddai  i  gynnrychiolwyr  y  bobl  lais  yn  Uywodraethiad 
yr  ytgolion  hyn,  ni  chynnygia  y  Mwyafrif  ychwaith  unrhyw  amddiffyn 
i  gydwybod  y  rhai  a  anfonant  eu  plant  iddynt,  amgen  nag  ewyllys  yr 
offeiriaid  a'u  cyfeillion,  y  rhai  sydd  yn  meddu  pob  awdurdod  arnynt 
Dywed  y  Mwyafrif  eu  bod  yn  cael  fod  yr  "  adran  cydwybod  M  wedi 
gweithio  yn  rhagorol  ynddynt ;  ac  yn  awr  y  maent  wedi  darganfod  nad 
oes  ei  heisieu  mwyach,  yn  gymaint  ag  nad  oedd  a  fynai,  meddant,  ond 
âg  ysgolion  a  gynnorthwyid  o'r  trethoedd,  er  fod  yr  Act  jm  ei  gwneyd 
yn  anhebgorol  i  bob  ysgolion  a  broffesent  fod  yn  rhai  "elfenol 
cyhoeddus,  ac  a  dderbynient  o  gyliid  y  Llywodraeth.  Fe  deimla  y 
bobì,  o'r  ochr  arall,  ac  fe  ddangoswyd  hyny  gan  lawer  o'r  djnion  mwyaf 


$î  T  WfSr*WTA*rH 


à%m  ö  fUm  f  Dírprwrwyr,  nad  ydjw  yr  adm  ewwwyM,  i  ■  ■ 
Ifraw*  mawr  o  ewi^leníadaa,  wedí  bod  o  irarhjw  aawiiîfjn  oH,  oad 
/od  jr  j*#>iíoti  jn  grnYedro  wedí  bod  mor  eawadol  4  phe  ■*  fueai  j 
feth  adra*  fttewn  bod,  Ae  jn  awr  fe  gjnnjgír  eí  bjs^obo  jiiiili,  a 
Wl  *nw»«  r  plant  jn  ceel  ea  galw  o  /^»  j  fleeeanef  ih  erefjddol,  ae 
wíd  er  *,i  4^  Y  raae  11,800  o'n  hjsgolion  ejhoeddna  jn  perthju  i 
%  ýwjn  ìjtyyp,  nt  j  maent,  i  bob  djben  a  bwriad,  jn  jagotioo  Eglwyei*. 
M**  jt  atbrewofi  jn   rhwym   o  fod  jn   Eglwjiwyr,    ee  j  oaae   j 


Hjw^ÌnHthwrr— yn  fjnyoh  nid  oea  ond  un,  y  peraon— yn  ei  yetyried 
jtt  terffeiWi  tU%  m  gwneyd  yn  offerynan  proselytieeth.  Chwedl  Mr. 
Ctttr'ttti  j*ÿ'í1mìjM  ÿ  Cynghor  Addjsg,  "mae  jr  adran  cjdwjbod  yn 
rrt*t'mr  titn  p«th  ar  bepyr  ydvw.  Y  gwir  beth  ydyw  y  galln  i  benodi 
jt  tthttnw."  f  Jywedaí  yrahelíach  os  na  ddysgai  athraw  fel  y  mynai  jr 
tAt*i*tẁtf  J  ítŵl  tttj rnaith.  Ceid  o  flaen  y  Dirprwy  wyr  fod  286  o  ysgolion 
l  tr ttf^hht)  mewft  10  o  siroedd,  lle  y  nodid  y  rhestrau  ofiaen  y  gwasanaeth 
Mt-tytbhtí,  t#,  *ffi  hyny  yr  oedd  raid  i'r  plant  fod  yn  bresennol  y  pryd  hynj. 
ítt  H'twẁrti,  Oaflrgrawnt.  gorfodwyd  plant  na  ddymunai  eu  rhieni 
hhìftti  ^wl  f  r  *<l<ly*g  a  fynal  y  flcer  uchel-Eglwysig  weinyddu,  i  wneyd 

ItMtpì  ítwjf  jmutymn  ar  Hnell  wen  o  flaen  yr  holl  ysgoL  Yn  Kid- 
UtjUm,  nwjthí  Ulmlyohaìn,  oafodd  plant  eu  chwipio  am  fod  o'r  yegol 
ítntttt*t  tUwtwtií  I  fwynhau  treat  ynglýn  âg  Ysgol  Sabbothol  Ymneill- 
thtftí  Itywfl'lai  nn  tyat  o  flaen  y  Commission — Mr.  T.  Smyth,  a  ethol- 
#H  I  tnthU  tyntlolaeth  dros  y  London  Trades  Council — fod  bachgen 
hhht  *f  wntU  mn\  ol  omnl  i  •efyll  yn  un  pen  i'r  ystafell  o  flaen  yr  hoil 
f*tyti,  n  Iwt  wy»M  Iddo  of  ddymuno  ar  iddo  beidio  bod  dan  yr  addysg 
Hthif>hìn\t  nu  yti  htindol  iawn  M  gwrthdystiai  yn  erbyn  cael  amddiffýo 
\  w  vjt\wfUm{  tiiwwn  Itordd  a osodai  y  fath  ddarostyngiad  ar  ei  blentyn." 
Ìh  mnw  »M»  il»«  Wold,  iiwydd  Glouceater,  yr  oedd  y  rector  yn  gadeir- 
|F>h|  f  \twtth\  f*yn\\%  a  liyd  yn  nod  yn  y  cymeriad  hwnw,  honai  fod 
jfl'lÿüplHHlh  ^i» uf y«liltil  plant  yagol  y  bwrdd  wedi  ei  hymddirìed  iddo 
nlt  M  ^»h|.i«U|  liwynt  i  fv*+i  %  E<rluf$  y  pluyf  bob  bore  cgn  myned  t*r 
H*ftnl  Nl»l  mi«  illin  i'w  ddyweyd  yn  erbyn  pethau  fel  yma  mewn 
^^•tlloH  |i*lifo»|i|o|t  y^Hon  fo  yn  cael  eu  cynnal  gan  y  rhai  sydd 
\H  *>uu\\\  yinlilyn^  ao  y  lvo  y  bohl,  tra  yn  ffwybod  fel  y  maent  yn  cael 
hii  mhMo  ymUiM^  y\\  dẃ^ù  anf\n\  ^u  plant  ìddynt  Ond  am  osod  i  fjnj 
ilhdH  1^1  vimh  m  «twyn  ymU^n  addT^^iaeth  nìant  y  genedl,  ar  draol  o 
hm  iM,0i)0,000  o  au^n  y  o>h*xsW,  Vèb  fod  vr  bobl  eu  hunain  unrhjw 
Ul«  yn  llv*o<li<Ai^hm^  >r  )^\)n\n,  a  thra  y  defnyddir  hwynt  fel 
\\\  lliMmdimin  l  dd>x£ti  iV  plantN  a  hvny  dan  yr  esgus  o  addysg  grefydd- 
\\\  Uuẅv  o  twlhim  na  all  ^u  rh>^ni  lai  naç  ystyhed  yn  gyfediornas,  íe 
)tn  MVhnd  ai  mi  o\d«>KHÌ  >  wa^  y  «rniad  am  y  fath  beth  yn  annj- 
ìtddntiti*     \r  yd>m  jn  *h^^i  Uawèr  a»  yr  ^addysg  dcUdduw"  a 

*  Wl  ^|!%^i#l  «^l  Mm  t1«t^»r(!  c*tì  Hww  ^Y  rh*à  «ç  y  «•»  y*  JígoBoa  hjn  yn 
fixs  V»l  >  ^  +*%  \\%*\  **\  im»w»i  v  |v^tli*u  «i»n'\  n«^ì  Tr  y  ììamwr  nf  Faith  dftrfienwn  :  *  Y 
*nM  W\tM  ^moUi.1.1  \u  f  •iMu  Mnftdh  >*#»nh«^â  "gwTttiâdio! !"  **Y  m*e  bedyàd  yn 
ri,  )r  *«%mi>K>  \  .i.\  imm>  ì^f.wia  '  n.^»,\í>f.f>ì  mw  v  .'ì"?*«  «9«tâ«i,  taasOfOeO  obtn 
i«vm  «^^n*  ^nv.),  «v*,  m.mím*»»!»  ^i^  fcintí.ìii^N  t  M)nn«^u*»^îh  \Tinxsdydd;  oyfies  i,»gofi> 
\«u<!.M  ►*»».  ,.fí,.(,»i»,i  n  hm.  h.,^,M.n.vi,t«vb ,  ,î.»',.\a»iK  *v  proes,  k  athimwÌMthM 
W^t.M  ^iii  Kh*..  '  Uk,i-ri  ohNO»,vU»t'  i»  cniî  vr  >  íîyfr  hwn,  nodir  ** mynad  i 
^>vM  »  iM4«»l»iMt  hria^m  I^îh><».  Uu»t>i  *  A  4\n»  ^iw  '^nrftMH»  of  the  Ch**rck 
,  .'  ».*.»,  „u.  .i.v  '  4tab«i.  ..■..,..  •,  :h,  u+  «•  'w«(iìtA  «wéi  Mroc^ù» «ràooict flydd 
M,  i»%^  vi.  ^*  d*1i*ìt*A  iM^w^M,  *  *ls^in  yu4do  "  m  alì  aofc  dâyíod  ya  Ôristioa  heb 


Y   DDÎHPBWIABTH   FBENHINOL   AB   ADDTSO.  65 

weinyddir  y  tu  allan  i  gylch  yr  ysgolion  enwadol.  Ond  y  mae  hyny 
yn  swnio  yn  dra  chwithig  pan  geir  nad  oes  ond  saüh  allan  o  holl 
fyrddau  ysgol  Lloegr  nad  ydyw  y  Bibl  yn  cael  ei  ddarllen  ac  addysg 
grefyddol  anenwadol  yn  cael  ei  rhoddi  yn  eu  hysgolion ;  ac  fe  welir 
yn  amlwg  oddiwrth  yr  arholiadau  a  gynnelir  ynglŷn  â  llawer  o'r  byrdd- 
au  hyny  íod  y  llafur  yma  mewn  llîaws  mawr  o  honynt  yn  ffrwyth- 
lawn  a  bendithiol.  Mae  yn  ddrwg  genym  fod  nifer  y  byrddau  lle  na 
ddarUenir  y  Bibl  yn  eu  hysgolion  yn  Nghymru  yn  hanner  cant;  ond  fe 
wyr  pawb  na  f uasai  felly  mewn  gwlad  nad  oes  dan  haul  yr  un  ag  sydd  yn 
fwy  ei  pharcb  a'i  chariad  at  Air  Duw  oni  b'ai  am  yr  ymdrech  benderfynol 
&  wnaed  i  ddefnyddio  yr  ysgolion  dyddiol,  a  gynnelid  i'r  fath  raddau 
ar  draul  y  wladwriaeth,  i  geisio  dwyn  y  plant  o  fynwes  eu  rhieni,  a'u 
corlanu  mewn  Ue  ag  y  teimlent  hwy — a  chanddynt  hwy  yr  oedd  yr 
hawl  i  farnu — na  fuasai  mor  fanteisiol  iddynt.  Heblaw  hyn  oll,  beth 
a  ddywedwn  am  y  llafur  gyda  yr  Ysgol  Sabbothol,  a  chyfleusderau 
eraül  ag  y  gwneir  cystal  defnydd  o  honynt  i  ddysgu  y  plant  am  bethau 
mawrion  Duwî  Fe  gyhoeddir  yn  Final  Report  y  Dirprwywyr 
Memarandum  a  dynwyd  i  fyny  gan  Dr.  Dale,  yn  seiliedig  ar  dystiol- 
aethau  boneddigion  oedd  wedi  ymddangos  o'u  blaen,  ar  gyfrífon  y 
Sunday  School  Union,  a  chyfrífon  y  gwahanol  gyfundebau  crefyddol, 
yn  yr  hwn  y  ceir,  tra  nad  yw  y  cyfanrif  yn  yr  ysgolion  dyddiol  am 
Loegr  a  Chymru  ond  4,405,000,  fod  y  cyfanrif  yn  yr  Ysgolion  Sab- 
bothol  yn  5,200,776;  a  thra  nad  ydyw  athrawon  ac  athrawesau  yr 
ysgolion  dyddiol  ond  92,000,  fod  athrawon  ac  athrawesau  yr  Ysgolion 
Sabbothol  yn  593,427.  Y  mae  ei  gyfrifon  yn  dangos  hefyd  fod  mwy 
o  228,830  o  blant  rhwng  saith  a  phedair  ar  ddeg  oed  yn  Ysgolion  Sab- 
bothol  y  deyrnas  nag  yn  yr  holl  ysgolion  dyddiol.     Nid  rhyfedd  fod 

fedydd,"  ao  y  rhaid  i  hwnw  fod  "  gan  offeiriad  gweinyddol,  nen  berson  fo  wedi  derbyn 
awdurdod  ysbrydol."  Gofynir  ynddo,  u  Á  ydyw  YmueUlduaeth  yu  bechod  mawr  ? 
Ateò.  Ydyw,  y  mae  yn  hollol  groes  i'n  dyledswydd  tnag  at  Ddnw."  Draohefn: 
*  Rhaid  et  fod  yn  beohadurus  a  rhyfygus  i'r  bobl  hyny  a  elwir  athrawon  Ymneiildaol 
i  gyfaroh  Ooraedd  Gras,  gan  gymeryd  arnynt  y  swydd  offeiriadol."  "  A  ydÿw  yn 
beehod,  gan  hyny,  myned  i  àf  owrdd  o  gwbl  ?  Áteb.  Ydyw,  yn  gwbl  sior :  oblegid, 
fel  y  djrwedasom  nohod,  y  mae  yn  fan  lle  yr  addolir  Duw  yn  wahanol  i'r  hyn  a  orchy- 
mynoád,  ac  am  hyny,  nid  ydyw  wedi  ei  gysegrn  i'w  anrhydedd  a'i  ogoniant,"  &c.  A 
lled  debyg  y  Deon  Gott  yn  ei  Pariih  Priest  of  the  Town :  "Nao  ymnnwoh  ftg  Ym- 
neílldawyr  ar  esgynlorian  orefyddol,  er  maiut  a  ddymunech  yn  fynyoh  wneyd ;  ym- 
ogelwch  am  dri  rheewm:  (I)  Fe  gaed  ei  fod  yn  amlwg  ao  yn  gyffredin  yn  profl  yn 
fethiant.  (2.)  Fe  bâr  benbleth  a  dyryswoh  i'ch  Cymunwyr  sanotaidd  eioh  hun.  (8.J 
Y  mae  yn  ddrwg  mewn  egwyddor,  er  engraifft,  fe  ofynir  i  ohwi  yn  fuan  i  ddyfod  ì 
gyfarfod  o'r  Fibi  Gymdeithas."  A'r  fath  dryohineb  fyddai  hyn/!  Dywedai  reotor 
arall  yn  ddiweddar  mewn  Uythyr  bugeiliol  y  gofynid  i  ddynion  "  Fa  un  a  oeddent  yn 
myned  i'r  Bglwye  ynte  i'r  Oapel,  yn  nydd  y  f arn ; "  ao  ychwanegai :  "  Y  mae  Ymneül- 
dnaeth  boliticaidd  yn  adgas  gt-nyf  fl,  ac  yr  ydwyf  yn  oredu  ei  fod  yn  adças  gan  yr 
HoUalluog."  Offeiriad  arall  yn  swydd  Rutland,  pan  ofynwyd  iddo  wemyddu  yn 
angladd  merch  i  bregethwr  Wesleyaidd,  a  gydsyniaf  i  wneyd  hyny  ar  y  dealltwriaeth 
ei  îod  i  dalfyru  y  gwasanaeth :  d^rwedai  <rnad  oedd  yr  eneth  wedi  ei  bedyddio  çan 
offeiriad  o  Eglwys  Loegr,  ao  am  hyny  na  ddarllenai  wrth  ei  bedd  ond  yr  un  geiriau 
ag  a  ddarllenai  uwch  bedd  hunan-leiddiad."  Ao  mae  yn  ddiammeu  mai  nid  ei  deiml- 
adau  ei  hun  yn  uni«  a  ddadganai  yr  offeiriad  Cymreig,  y  Paroh.  W.  O.  Edwards,  pan 
ddywedai  yn  ddiweddar  yn  nghyfarfod  Coleg  Llanbedr  mai  Eglwys  Loegr  "  oedd  yn 
gwneyd  yr  unig  lee  ag  oedd  yn  oael  ei  wneyd  yn  Nghymru,"  "  ei  fod  yn  dirmyçu 
yr  Ymneillduwr  politicaidd,"  ao  yn  yohwanegu :  "  Y  mae  fy  mhroflad  yn  fy  arwain 
ì  ddywevd,  'Peioiwoh  ymostwng  i  Ÿmneillduaeth.'  Ymwelwoh  ftg  Ymneülduwr  a 
chynnorthwywch  eí  os  ydy w  yn  glaf  neu  yn  wael,  ond  dywedwoh  wrtho  yn  bendant, 
os>ydd  raict,  fod  Sglwys  Loegr  yn  weU  ugain  mU  o  weithiau  na'i  gredo  ef ." 


m  t  B&iarmnrAora  ranBmL  an  oiub. 

*wv*owyw*br«W  tmnîha»  fei  y  (hm&atm  jm  iyimafcnd  fod  yr  Ihb  gn 
tui  ynichyl*h  eduyi*iç  ddiddttw*  m  caoi  «i  wrtnbroá  jm  noilol  al  dra 
u  >  tttuiîdu.  wwn  riiaa  &rat  y  tyetìolaothatt  a  rnddaaîri  gyda  gohrg  ar 
yr  addy***  *r»*yddoi  «  roddid  yn  ysjçoiion  y  byrddam.  ond  yn  fwy  fytn 

ttaft  r  <*»Hi<»ìnhÌ  liytmd  *  í*«rofe>;5td  u*an  Dr  Daie  gyda  golwg  ar  wuth 

Y**oh«4i  StbÌHithul  y  <U>rrm*A,     O'r  oehr  arall»  y  amae  cry»  bwye  y*n 

rthy***ioie#th  *ttt  mvr  alitto*  *  phrofediií  o  Arolygwyr  ei  Mawrhydi  ft 

Hr    Kl*kî»te>u,  yr  hwn  *  ddywedai  o  tmen  y  Dirprwywyr : — "Llewer 

ewnubh  y  l>u  m%i«1  i  tni  wrandu»  yn  anfoddlawn  ddigcm,  ar  droflthtadmo 

yttithytah  dnhiwr  hwvetjirwvdd  vr  'eifen  ^refyddoì'  yn  yr  addy-sgiaeth 

0  ry-ìd  •♦«  hy«Ktiiiutt  tiyddud  t  biant  y  tiudion, — yr  'eJfen  grefyddol' 

bono  yn  ^ynuwvmKÌ»k;  u  ^dttwid  *r  dafud  leferydd  y  ffarnan  sychaf,  nen 

ôNW'ltm  *  <iynot  rhtut  ur  Ysjtrrthyr,  fcr%  nâd   ydoodd  ond  damwain 

p*  »i»  t  »u»dd   yr  fjthtnw  vn  touttio  y  dyddordeb  erefyddol  Ueìaf  yn  y 

trtit'wr      Nnl  (?«m  Ìmu  vrt  mMniI  vti  í'wy  *ndwyoi  yn  ftbrdd  cyfondrefn  e 

eddy**  n**WHÌl*H>tl»\>i  dda*  't*  r  «rntnd  tod  rhithyn  o  ádiwytììad  crefyddoi 

yn  v%t»l  *t  %iv*limi  tnwy  weAlh  ^>r  íath  ytna»     Ỳ  rhyfeddod  mewn  gwir- 

H»m*M  ydy  w,  »**ut  vu>rmn  toi  v  \nm  plant  bach  yn  caei  dyaga  erefydd 

Mldy**,  »t»d  v  tuytttmt  IUm«u  o  oej-ehouigaeth  orefyddol  yn  aros.     Am 

fy  n*»d  vn  m-udtt  ittur  dd**u    yn  tnhwyîẁgrwydd  yr  eifen  grofyddol 

»h*«h  %il<iy<^(tMküik  vr   vdwvt    yn  aii^hymtìradwyo   mor   ddifrifol   yr 

%Hr%*tbMm«  btitomi*.  vtu«  ^  wtttwr  a  houu     Gí*dtìwch  i  ni  gael  addyag 

i^yOiyiUu  «»  viiii)t«l   ytt  tuu    \attoMt4t  Stnmns  -^w9Ìtìx  erefyddol  ddigon 

ì'hw    i>viU>ti    ^   ltv»tv     jdc    vm*  ^  tità  ^U  rhiettì   Crtstiooogoi,    Yagohon 

t^t%l»K»MK»Ì|  al'lnH**»u  O**4itouo*c(dt  *c  *wyr^yich  eooodi  Gristionogol, 

y.lt*i^H*»^t  v   tlvUuHHd  uwtvuv  ^#i  vr  un  <wir  grofyddol»  fe  allai  mai 

^•í«h  t»o  Iwmi  *  4j*iHdwn  uu  vmu  Crt^ctotto^aoth  gej»dlaethoLtt 

k    M^i>  v  tHH>Hi(d  vii  ttmuìo  tod  p^thau  tui  y  dyienfe  fod  pan  y  mae 

i'*»»ik.t  v»  ^i'iw^u    VUtiiàHo^  ttt*  yn  dorhyn  tair  rhaa  o  bedair  o'a 

^YMM^tt^t'h  u  v  \\  thdHt^tMíUi,  i>ia>  yu  oeol  «tu  oerio  ymìawn  yn  gwbl  oll 

(vl  ^»h*li»»t»iw4  vw^Hvlvi.     Ku  'lìwwm  am  hyny  ydyw»  tn  fod  69  y 

<*Huk  v>  ^olt^  g4t«MtV4k  vu  <v  uuw  vcs  >ù  iT  y  oaat  o  yagolotìw»  en hnnain 

*m  yM^^Toi,     Cttd  u*«w  vu  ^aùtte  ooöo  tod  úynifer  yn  myned  i  yagoüon 

|uiuv  m4i>^vm  thnw*.  utH^t  v>  uu>^  íchi*ÌÄUv  *m  «ai  oee  yegofion  endll  o 

(v«u  v»u  ^wh^td,     ^vuu   U*«r  ^nttt  y  boo^ddiẁn  írynam  i  rienigael 

tht.t.ha  l   ^uu»u  uu  i**wttf   *fcì*  >^oi  i  ddewi»rt:'*  ac  eto  y  mae 

|i»,»u»o(  ttlUu  v*  l  vVv\  v>  ^ì^^ii  y  iorttea\  and  ^íwi  bwrdd  ysgol  o'a 

utu^u,  nv  imd  ^u«  ^tid  vm^v*  >*vwh  *  houo  ^roo  bob  amejer  yn  yagol  yr 

tf^luì^  i*  vU+\À  >t.v»vt\-u,     Oitu  *toda  v  Llmsücnf  ^  r  ochr  aralL  tra  nad 

V^  s»mvI  »U  v  v^>»t  v>»t  ftv^*tvi*vu  nttfwtt  >5^Lotivo  Jow»ioi,  a«ì SO  y  cant 

uu  k»,s>^ui«vt,  *>vìd  vn  *.»ju»^v*  ^i   > *tou  vrt  uurawos*.  meen  coiegaa 

tttt*ŵ^viv»i      W   uHiv»uiu    v    ^'îw'îwwu,   **<í   :;  uuei  Itŵ"  mcwn  colegau 

»>u-A**dA  >u  tU>  'íi^O  .  *c  '.tî   >*ìv**m  1«^  *tiv**n  cutMicaa  ammwadoL  yn 

\W  W*     \i**uhv.K»a  >  \n*^î-i  ^at-eut  ^u-*-  xu  •**!  y  ^àisan asnrawol 

eit>*a«vU*4   öt^    ttwddẁ-'it*   >    \*'îu**   '*    ì   *n\A**y:ì  i  tj^T*  tenmaìdd 

^t w»lh.^VÉtvl»  ac  ì  iuv  -*^%  tk*M. ».*i  *t?ui.u*iu.u  *  *»o»tẅV4 .    a*í  ŵ»  y  mew  ceaeme 

y  tkit%ìA  anù  ?st*Ht*  S  \™  S**** «  >»*^j  u  4  ,*Uv.»itTÇÄ  *J^r»eiaXiwnhin 

\  le^wvdx  >t*  £*«*;.a.**ív1u  *•  v  ;*-svt  ^c**v*iu*>c  *:  aecr  %rs&  brafi 

«erbyw  a»ẁw*id*ir .   rhto^»  xu   ii*****  m*w*\  >;*   «■■wti  •  aehtmw- 

«eet^  ^tt  tmci  ***  dwíîí^uuiw  >-*a  >«**^**»í*  -í**u  ,v,u  ««i  mcHTw  goiej. 


I   WWBPRWYABTU    FfilfitfHiNOL   4*  ADDYBO*  07 

Amoaa  y  Ddirprwyaeth  oedd  dymchwelyd  y  dealltwriaeth  y  daethid 
iddo  trwy  Act  1870,  ac  fe  wnaeth  y  Mwyafrif  eu  gwaith  yn  ffydd- 
lawn  er  cyrhaedd  yr  amcan  oedd  gan  y  Llywodraeth  mewn  golwg 
wrth  ea  hapwyntio.  Mae  holl  ysbryd  eu  hadroddiad  yn  cael  ei 
ddangoe  yn  yr  ymadrodd  eu  bod  "yn  teimlo  fod  yr  amser  wedi 
dyfod  i  wneyd  cychwyniad  newydd,"  a  new  departure,  gydag  addyag, 
ac  mae  y  cychwyniad  hwnw,  yn  ol  eu  barn  hwy,  i  fod  yn  gryf  yn  ffafr 
addysg  enwadoL  Y  maent  wedi  bod  ychydig  yn  rhy  zdog,  ac  felly 
wedi  gor-wneyd  y  gwaith  a  osodasid  iddynt 

The  lady  doth  protest  too  mach,  methinks. 
Àc  yn  anffodus,  y  mae  ilafur  pybyr  Canon  Gregory  a'i  frodyr,  a 
hwnw  yn  cael  ei  gyfnerthu  gan  wŷr  fel  Dr.  Rigg  a  Mr.  8.  G.  Éath- 
bone — y  gailesid  dysgwyl  pethau  gymaint  gwell  oddiar  eu  llaw  1 — 
wedi  myned  gymaint  tu  hwnt  i'r  nod,  fel  yr  oedd  cynnrychiolwyr  y 
Çymdeithasaa  Ceidwadol  yn  Nghynnadledd  fawr  Wolverhampton  yn 
penderfynu  mai  annymunol  fuasai  derbyn  eu  hargymhelliad  gyda 
golwg  ar  gynnorthwyo  yr  ysgolion  gwirfoddol  o'r  trethoedd;  ac  yn 
awr  dyma  hyd  yn  nod  y  Natwnal  Socìety  hefyd  yn  mabwysiadu  pender- 
fyniad  cyffelyb.  Ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  wedi  gweled  codiad  y  dòn 
Byddfrydol  fawr  ynglŷn  âg  ymweliad  Mr.  Gladstone  à  Birmingham,  ac 
un  arall  gyffelyb  yn  codi  ar  ei  hol  yn  y  Gynnadledd  ddylanwadol  ar 
Addyg  oedd  i'w  chynnal  yn  Neuadd  Ezeter,  dyma  y  Fìce  President, 
Syr  W.  Hart-Dyke,  ar  y  9fed  o  Dachwedd,  yn  dyweyd  yn  Nhŷ  y 
C^ffredin,  M  yr  edrychai  efe  gyda'r  pryder  dyfnaf  ar  unrhy w  ymgais  i 
ddinystrio  y  cyd-ddealltwriaeth  y  daethid  iddo  yn  1870,"  ac  y  byddai 
"y  fith  ymgai8  yn  Uwythog  o'r  caniyniadau  mwyaf  andwyoi."  Braidd 
yn  ealed  ar  y  Mwyafrif !  Ond  lled  debyg  i  helynt  yr  adranau  trwy- 
ddedol  yn  mesur  Mr.  Ritchie ;  wedi  gweled  y  digllonedd  â  pha  un  y 
gwrthdystiai  y  deyrnas  yn  erbyn  compensatwn,  ac  er  dadgan  eu  pender- 
fyoi*d,  "Certainly,  Sir,"  bedair  awr  ar  hugain  yn  flaenorol  o  ^nu  eu 
cario,  gofyn  yn  ostyngedig  am  ganiatâd  i'w  tynu  yn  ol.  Fel  y  "  Byth- 
eaad  wedi  heneiddio    gan  Nicander,  gall  ein  Liywodraeth  ddyweyd, — 

Nid  pallu  wnaeth  f  ewyllys, 
Ond  pallu  wnaeth  fy  nerth. 

Bywedai  y  Twnes  "fod  Exeter  HaU  wedi  bod  yn  ymladd  â  chysgod,  ac 
yn  lladd  y  iladdedigion.'>  Caled  iawn  eto  ar  y  Mwyafrif !  Ond  ni 
ddjlem  anghofío  am  fynyd,  yn  enwedig  pan  dan  y  fath  Ly wodraeth  â'r 
un  bresennol,  mai  pris  ein  rhyddid  ydyw  gwyliadwriaeth  barhaus.  Yn 
wir  yr  oedd  atebiad  Syr  W.  Hart-Dyke  wedi  hyny,  i  Mr.  Molloy,  yr  hwn 
a  amlygai  ei  syndod  nad  oeddent  yn  bwriadu  gwneyd  dim  yn  ychwan- 
6g  yn  ffafr  ysgolion  enwadoi,  mor  drofaus  fei  nad  aiiem  ryfeddu  at 
anrhyw  ymgais  a  wneler  i  gario  allan  amcan  sydd  yn  amlwg  mor  agos 
at  eu  calon.*     Hebiaw  hyny,  y  maent  hwy,  a  hyny  mewn  modd  tra 


•  UN»!  nm!  ni  all»f  adael  i  hynyna  sefyll.  Dywedais  y  cymerid  yn  ganiataol 
pcwn  rhai  oylohoedd  ei  f od  yn  mwriad  y  Llywodraeth  i  wneyd  ymoeodiad  ar  hyd  yr 
hoü  linell  ar  y  gyfnndrefn  bresennol  o  addyag  wirfoddol,  a  onan  belled  aff  yr  oedd  a 
îynwn  i  ft'r  peth,  yr  edryohwn  gyda'r  pryder  mwyaf  ar  nnrhyw  ymgais  i  ddymohwel- 
jà  dealltwriaeth  1870.  i  mae  gwahaniaeth  llydan  rhwng  hyny  aT  peth  a  ddywed 
ç  telod  anrhydeddns  yn  awr."— Attolwg  ymha  "gylohoedd  "  y  oaed  neb  vn  ddigon 
«hud  hyd  yu  nod  i  freuddwydio  fod  y  fatn  beth  "  yn  mwriad  y  Llywodraeth?  " 


68  T   DDIBPBWYABTH    FRENHINOL    AB    ADDY8G. 

phenderfynol,  wedi  cynnyg  dadwneyd  dealltwriaeth  1870,  yr  hwn  trwy 
y  blynyddoedd  a  deimlid  mewn  Uawer  iawn  o'n  hardaloedd — ac  yn 
neillduol  felly  yn  Ngbymru — yn  rhyfeddol  o  feichus;  ac  nid  ydyw 
yn  debyg  y  gorphwysir,  bellach,  heb  gael  ail  drefniad  arno,  ond 
mewn  cyfeiriad  cwbl  wahanol.  Y  mae  yr  amser  i  wneyd  "  cychwyn- 
iad  newydd"  yn  sicr  wedi  "dyfod;"  ond  cychwyniad  ymlaen  raid 
iddo  fod,  ac  nid  cychwyniad  yn  ol/  Yr  oedd  hyn  i'w  weled  yn  bur 
amlwg  yn  Nghynnadledd  Ezder  Hall,  yr  hon  oedd  yn  gynnwysedig, 
nid  yn  unig  o  Ymneillduwyr,  ond  hefyd  o  Eglwyswyr,  a  chynnrych- 
iolwyr  yr  holl  bleidiau  politicaidd,  a'r  oll  yn  cydgyfarfod  ar  y  tir 
ëang  a  gwladgarol  o  geisio  diogelu  a  pherffeithio  ein  cyfundrefn  o 
addysg  genedlaethol.  Ac  y  mae  yr  un  amcan  rhagorol  yn  ymaflyd 
yn  gryfach  o  ddydd  i  ddydd  yn  ysbryd  y  bobl  nad  ydyw  hanesydd- 
iaeth  yn  gallu  cofnodi  eu  bod  wedi  gosod  eu  bryd  ar  unrhyw  amcan 
na  fuont  yn  llwyddiannus  i'w  gyrhaeddyd !  Rhaid  cael  addysg  ein 
hysgolion  elfenol  mor  effeithiol  ag  y  bo  modd ;  rhaid  dinystrio  gorfael- 
iaeth  enwadol  yn  ein  hysgolion  gwledig ;  rhaid  i'r  bobl  trwy  eu  cyn- 
nrychiolwyr  gael  Uais  yn  llywodraethiad  yr  ysgolion  y  gelwir  arnynt 
i  gyfranu  at  eu  cynnaliaeth ;  nid  ellir  goddef  y  gwyriad  lleiaf  oddiwrth 
yr  ymgytundeb  y  daethpwyd  iddo  yn  1870  gyaa  golwg  ar  addysg 
grefyddol  yn  yr  ysgolion  cyhoeddus ;  y  mae  y  drefn  o  fyrddau  ysgol 
mor  gyfaddas  i  amgylchiadau  y  deyrnas  fel  y  mae  yn  rhaid  gosod  yr 
holl  deyrnas  dani,  fel  y  galler  cario  allan  argymhelliad  rhesymol  y 
Lleiafrif,  (<fod  ysgolion  anenwadol  dan  lywodraethiad  poblogaidd  yn 
cael  eu  sefydlu  trwy  yx  holl  wlad  Ue  bo  nifer  rhesymol  yn  dymuno 
hyny,  a  Ue  na  ellir  cynnal  ond  un  ysgol  effeithiol,  fod  hono  dan 
lywodraethiad  cyhoeddus,  ac  heb  fod  mewn  cysylltiad  âg  unrhyw 
enwad  crefyddol ; "  ac  yn  olaf,  rhaid  cael  y  colegau  athrawol,  y  rhai 
y  mae  yr  holl  wlad  yn  talu  cymaint  at  eu  cynnaliaeth,  yn  agored  i 
bobl  ieuainc  gymeradwy  yn  ddiwahaniaeth,  ac  nid  yn  gyfyngedig  i 
unrhyw  sect,  a  rhaid  cael  y  bobl  ieuainc  hyny,  wedi  dyfod  allan  o 
honynt,  yn  athrawon  i'r  genedl  sydd  yn  talu  eu  cyflogau,  ac  nid  yn 
genadon  i  Eglwys  Loegr  na'r  Eglwys  Babaidd.  Mae  ymdrech  culni 
sectol  i  gyfyngu  ar  hawliau  y  genedl  yn  profì  yn  barhaus  y  modd- 
ion  mwyaf  effeithiol  i  sicrhau  a  pherffeithio  y  rhyddid  sydd  yn 
anhebgorol  i'w  dyrchafìad  a'i  llwyddiant. 

Daniel  Rowlanos. 


CANIADAETH    Y    OYSE0R. 

Yn  un  o'i  lythyrau  i'r  Goleuad,  ceir  gan  Mr.  Owen  M.  Edwards,  B.A., 
y  sylw  awgrymiadol  canlynol : — "  Nid  yn  yr  un  oes  â  chrefydd  bur  y 
mae'r  celfau  cain  yn  blodeuo.  'Does  gan  ddynion  mo'r  amynedd  i 
ddarlunio  eu  teimladau  mewn  ceryg  neu  baent  pan  fo  eu  heneidiau  ar 
dân.  Pan  fo  diwygiad  wedi  llosgi  allan,  pan  fo'r  ystorm  wedi  llonyddu, 
y  daw'r  adeiladydd  a'r  arlunydd  at  eu  gwaith.  Pan  fo  cenedl  yn 
nghryfder  ei  meddwl,  yn  ngrym  ei  dadblygiad,  yn  ymysgwyd  o'i 
chadwynau,  ni  fedr  ond  dytoeyd  a  chmu." 

Mae  darllen  y  f  rawddeg  hon  yn  ystyriol  yn  awgrymu  i'r  meddwl,  ai  nid 
yw  y  sylw  yn  gymhwysiadol  at  Gerddoriaeth,  yn  ogystal  a'r  celfau  eraill 
y  cyfeirìr  atynt  ?  Wrth  gwrs,  gwyddom  naa  gellir  defnyddio  darluniau 
a  cherfluniau  i  gynnyrchu  ynom  deimladau  i  r  un  graddau  ag  y  gellir 
defnyddio  seiniau  cerddorol.  Ond  wedi'r  cwbl,  celfyddyd  yw  cerddor- 
iaeth,  fel  ei  chwíorydd ;  ac  yn  ngwyneb  y  frawddeg  uchod,  y  mae  y 
gofyniad  yn  codi,  Ai  nid  yw  rheolau  manwl  mynegiant  cerddorol  yn 
trethu  amynedd  y  Cristion  pan  fyddo  ei  enaid  "  ar  dân  î "  Rhoddir 
grym  i'r  gofyniad  pan  y  cofir  am  ddylanwadau  cerddoriaeth  gysegredig 
ymhlith  ein  cyndadau  yn  Nghymru.  Y  mae  rhai  o  ddarllenwyr  y 
Traethodydd  yn  ddigon  hen  i  gofio  yr  effeithiau  nefolaidd  a  geid 
trwy  ganu  yr  hen  donau  diaddurn  yn  ystod  blynyddoedd  blodeuog  y 
Cymanfaoedd  a'r  Diwygiadau  Crefyddol.  Yr  oedd  yn  y  canu  hwnw 
wir  addoliad  ;  y  tyrfaoedd  yn  ymgolli  mewn  hwyl,  ac  yn  gwbl  analluog 
i  sylwi  ar  reolau  manwl  mynegiant  (os  gwyddent  am  danynt);  ac  eto 
dyna  y  canu  mwyaf  bendithiol  yn  ein  hanes  crefyddol.  Yr  ydym,  yn 
wir,  wedi  cynnyddu  yn  fawr  mewn  gwybodaeth  gercdorol  er  yr  amser- 
oedd  hyny,  ond,  atolwg,  pa  le  mae  yr  ennill  mewn  gwresogrwydd 
teimlad  addoliadol  ? 

Y  mae  y  sylw  hwn  yn  ein  harwain  i  dynu  casgliad  pellach,  sef,  a 
ydyw  canu,  o  unrhyw  fath,  yn  anhebgorol  yn  y  cysegr  î  Rhaid  ateb 
nad  ydyw.  Pe  buasai  yn  anhebgorol,  buasai  lle  i  ammeu  effeithiol- 
rwydd  hollol  yi  efengyl  yn  y  pregethiad  o  honi,  i'r  gwaith  o  droi  pech- 
aduriaid  o'u  ffyrdd  cyfeiliornus.  Mater  o  ddewisiad  Dwyfol  yw  yr 
adran  gerddorol  o  wasanaeth  y  cysegr;  ond  y  mae  doethineb  y 
Creawdwr  yn  cael  ei  amlygu  yn  hyn,  gan  fod  canu  yn  gyfrwng  mor 
naturiol  i  apelio  at  galon  y  ddynoliaeth,  yn  ogystal  ag  i  roddi  myneg- 
iant  i'w  theimladau. 

Os  cydolygir  â'r  sylwadau  uchod,  rhaid  addef  nad  oes  llawer  o  bwys- 
igrwydd  yn  y  gofyniad,  Pa  un  yw  y  canu  mwyaf  effeithiol  a  buddiol, 
yr  hen  ynte  y  diweddar  ?  Yn  ngolwg  Duw,  y  canu  mwyaf  cymeradwy 
yw  y  cyfryw  ag  sydd  yn  ddangoseg  gywir  o  ddwysder  ysbryd  ac  add- 
fedrwydd  teimiad  addolgar.  Gyda  dyn,  nid  y w  y  safon  bob  amser  felly. 
Y  mae  efe  yn  taro  ei   ben  yn   barhaus  wrth  gelfyddyd  a'i  hawliau. 

1889.  b 


70  GASIAUABTH    T    CY8BOR. 

Oreadur  ydy  w  ef  sydd  beunydd  yn  ymestyn  at,  ac  yn  dyheu  am,  fwy  o 
oleuni,  mwy  o  wybodaeth;  ac  y  mae  y  syniad  yn  ymgynnyg  yn  natur- 
lol  i'w  feddwl  y  rnaid  fod  canu  coeth  yn  sicr  o  fod  bob  amser  yn  fwy 
oymeradwy  gan  Dduw  na  chanu  diaddurn.  Y  mae  gwirionedd  yn  y 
syniad,  ond  nid  yr  holl  wìrionedd.  Sicr  yw  fod  Duw  yn  hoffi  mawl 
•oniarus,  ond  dysgwylia  i'r  cyfryw  fawl  fod  mewn  cydgordiad  perffaith 
k'r  dyn  yn  yr  oll  o  hono,  Nis  gall  yr  Hwn  a  orchymynodd  i  dryblith 
y  greadigaeth  wisgo  ffurf  drefnus  a  golygus,  lai  na  thystio,  yn  nnol  â 
«efydlogrwydd  ei  gymeriad,  mai  c<  da  "  hefyd  y w  y  dref n  ar  y  tryblith 
o  ioiniau  a  ddygir  oddiamgylch  gan  gelfyddyd  y  Cerddor.  Ymddengys 
hyn  yn  hollol  resymol  a  theg ;  ond  er  hyny  yr  ydym  fyth  mewn  an- 
hawsder.  Un  ai  y  mae  y  gelfyddyd  gerddorol  yn  alluog  i  ateb  uwch 
dyben  na  gosod  gwedd  olygus  ar  seiniau,  neu  nid  ydyw.  Os  ydyw, 
paham  na  cheid  urofìon  amlwg  a  chyson  o  hyny  yn  effeithiau  y  canu 
oynnulloidfiiol )  Os  nad  ydy w,  o  ba  fudd  ymarferol  y  mae  1  Cyfeiriais 
yn  fyr  at  offeithiau  grymus  canu  di-ymgais,  anghelfydd,  yr  hen  dadau 
Cymreig,  o'i  ^yferbynu  â  chanu  coeth  ond  claiar  y  dyddiau  hyn,  fel  un 
prawf  o  gywjrdeb  gosodiad  Mr.  0.  M.  Edwards — ^hyd  yn  nod  yn  y 
cymhwysiad  o  hono  at  gerddoriaeth :  <4Nid  yn  yr  un  oes  â  chrefydd 
bur  y  mae'r  celfau  cain  yn  blodeuo."  A  y w  y  cymhwysiad  yn  un  teg  f 
Ai  nid  oes  modd  egluro  y  mater  fel  ag  i  roddi  boddlonrwydd  i'r 
moddwl,  ao  urddas  dỳladwy  i  çelfyddyd  y  cerddor  î    Credaf  fod. 

Y  mao  y  darllenyad,  o  bosibl,  wedi  sylwi  fod  gwahaniaeth  rhwng 
canu  gyda  myiifgiant  a  chanu  cyda  theimlad.  Nid  yw  y  naill,  o  angen- 
rholdrwydd,  yn  cynnwys  y  llaTl.  Rhaid  i  wir  fynegiant  gyfleu  a  chyn- 
nyrchu  toimlad  ;  ond  y  mae  mynegiant  mechanicaly  yn  yr  hwn  nid  oes 
orid  rhith  toimlad.  Ar  y  llaw  araìl,  gellir  arllwys  gwir  deimlad  mewn 
anwybodaoth  o  "  fynegiant,"  yn  yr  ystyr  gelfyddydol  i*r  gair.  Y  mae 
yr  aiiuholfwld  cerddorol  pan  yn  dadganu  gyda  gwir  deimlad,  yn  anym- 
wybodol  iddo  ei  hun  yn  rhoddi  amrywiaeth  *imynegiant,,  i r  teimlad 
hwnw,  ao  ar  ryw  wedd  ac  i  ryw  raddau,  y  mae  yn  fynegiant  celfydd- 
ydol     Iddo  et,  y  mae  y  geiriau, 

Wrth  gofio  'i  ruddfannau  'n  yr  ardd, 

Ìn  dfod  à'r  fath  adgof  dwys,  nes  y  mae  teimlad  brwd  ei  galon  dríst  yn 
lanw  pob  sill  or  geiriau  hyd  vr  ymylon :  mae  y  llais  yn  crynu,  yn 
arafu  a  thyneru,  a'r  oll  yn  hollol  naturiol.  Sylwer  drachefn  fel  y  mae 
y  syniad  sydd  yn  y  llinell 

Pa  daf od  all  dewi  am  hyn  ? 

yn  nerthu  ei  feddwl,  yn  d'od  â  sefydlogrwydd  a  grym  i'w  lais.  Teimla 
fod  y  cyfle  wedi  d'od  i  dystio  yn  ngwydd  diafol,  cnawd,  a  byd,  nas  gaU 
ei  dafod  ef  dewi  a  son  am  yr  oll  a  wnaeth  yr  Iesu  drosto.  Fel  hyn 
cynnyrchir,  yn  ddiymgais,  effeithiau  nas  gall  celfyddyd  eu  hangerddoli. 
Gwir  y  gall  gaboli  dadganiad  fel  hwn,  ond  nis  gall  ddyfnhau  y  teimlad 
sydd  odditano  ;  y  mae  hwnw  yn  gwbl  berffaith.  Dyma  ganu  anghelf- 
ydd,  ond  gwir  deimladol. 

Ond  y  mae  hefyd  ganu  gyda  mynegiant  celfyddydol  porffaith,  a  pha 
beth  a  ddichon  hwnw  wneyd  ì  Gall  yn  fynych  gynnyrchu  teimlad 
dyfnach  mewn  arall  nag  a  doirnlir  gan  y  dadganydd  ei  hun,  tra  y  mae 


GAMUPABTH   T  OY8IC0R.  71 

canu  anghelf ydd,  ond  gyda  gwir  deimlad,  yn  debyg  o  effeithio  yn  fwy 
ar  y  dadganydd  ei  hun  nag  ar  y  gwrandäwr.  Pan  yr  ystyrir  nad  y w 
rheolau  dadganu  ond  cylryngau  a  ddefnyddir  i  roddi  amrywiaeth 
Uiwiau  neu  effeithiau  i  deimiadau,  gwelir  fod  yn  bosibL  i'r  hwn  sydd 
yn  feistr  ar  gyfrinion  dadganiaeth  eu  defnyddio  er  cynnyrchu  ynom 
deimladau  amrywiol  iawn,  y  rhai  nad  y w  ef,  bob  amser,  o  dan  orfod  i'w 
sylweddoll  Nid  wyf  yn  haeru  nad  yw  yn  angenrheidiol  i'r  dadganydd 
deimlo  grym  y  gerddoriaeth  o  gwbi ;  ymddengys  i  mi  y  rhaid  ei  fod, 
ryw  bryd,  wedi  llwyddo — a  goreu  po  fynychaf  y  llwydda — i  weithio  ei 
hun  i  deimlad  y  dernyu  a  genir  ganddo,  cyn  gwneyd  y  dernyn  yn 
feddiant  gwiríoneddol  iddo  ei  hun,  cyn  meddu  sail  i'r  sicrwydd  o  allu 
dylanwadu  ar  arall.  Wedi  hir  gynnefino  a  chanu  dernyn,  ceir  nad  yw 
y  dadganydd  bob  amser  yn  llwyddo  i  gael  y  cyfry w  ddylanwad  arno  ei 
hun,  ag  a  gai  ar  y  deehreu;  ac  eto  dichon  fod  y  gân  yn  dal  mewn  liawn 
boblogrwydd.  Ceir  engraifft  o  hyn  yn  nghaneuon  goreu  yr  Operas — 
caneuou  a  genir  gannoedd  o  weithiau,  noeon  ar  ol  noaon  \  a  phe  teimlai 
y  dadganydd  bob  tro  fel  y  tybid,  buaeai  yn  aicr  o  effeithio  yn  angeuol 
arno  yn  iled  f uan.  Ond  na,  y  mae  mor  galon-iach  ymheu  blwyddja 
ag  erioed  1  I  mi,  y  mae  hyn  yn  brawf  diammheuol  fod  dyfeisiau 
oejfyddyd,  o  dan  reolaeth  fanwl,  yn  gwneyd  eu  rhan  er  cynnyrchu 
teimlad  mewn  arall  nad  yw  y  dadganydd  ei  hun  hob  amaer  yn  ei 
deimlo.     Y  mae  yn  werth  i'r  ammheuwr  sefyll  uwch  ben  y  mater  hwn. 

Y  mae  yr  un  peth  yn  wir  am  y  drama.  Er  fod  y  chwareuwr  yn 
eynnrychioli  person  mewn  ystad  o  deimladrwydd  angerddol,  nid  yw, 
ac  nis  gall,  y  cynnrychioliad  fod  yn  un  hollol  gyflawn,  Dro  yn  óí, 
pan  yr  oedd  y  chwareuyddes  fyd-enwog  Sarah  Bernhardt  yn  cymeryd 
rhan  mewn  golygfa  dorcalonus  ar  y  chwareuf wrdd,  meddiannwyd  rhy w 
feddyg  ág  awydd  cryf  i  gael  ymddyddan  â  hi  ar  derfyn  yr  olygfa. 
Cafodd  y  boddhâd  a  chwennychai,  ond  er  ei  ddirfawr  syndod  yr  oedd 
y  foneddiges  mor  dawel  ag  y  galíai  fod,  a  chylchredai  ei  gwaed  mor 
araf  â'r  eiddo  yntau  !  Sicr  yw  ddarfod  iddi  ryw  bryd,  a  llawer 
gwaith  o  ran  hyny,  deimlo  grym  yr  olygfa,  ond  nid  bob  tro ;  a'r  unig 
gaagliad  y  gellir  dyfod  iddo  yw,  fod  celfyddyd  yn  "gymhorth  wrth 
raid "  iddi.  Pan  yn  darparu  yr  ysgrif  hon,  bûm  yn  holi  dadganwyr  a 
chwareuwyr  ar  y  mater,  a  dywedent  fod  eu  profiad  hwy  yn  unol  â'r 
golygiadau  hyn  o'r  eiddof. 

Credaf  fod  gan  gydberthynas  syniadau,  association  of  idea$t  lawer  i'w 
wpeyd  â'r  dylanwad  a  geir  arnom  gan  ganu  a  chwareu  (acting). 
Dichon  y  bydd  y  gân  yn  cyfeirio  at  ofal  tirion  mam  anwyl  sydd  yn 
awr  yn  y  bedd.  Y  mae  y  syniad  ar  unwaith  yn  gafael  yn  nheimladau 
dyfnaf  ein  natur.  Gofal  mam  wedi  pallu ;  mam  mewn  bedd  /  I'r 
•awl  8vdd  heb  golli  mam,  y  mae  y  fath  syniad  yn  gyru'r  dagrau  i'r 
Uygaia,  ac  yn  Uechu  ymhob  deigryn  y  mae  teimlad  angerddoL  Neu 
meddyiier  am  chwareuyddes  ar  y  stage  yn  sefyll  wrth  wely  ei  çeneth 
tach  sydd  yn  ffugio  marw.  Mae  y  fam  yn  wyio,  a  r  f ach  yn  ceisio  ei 
chy8ura  Onid  y w  y  syniad  sydd  yn  yr  olygfa  yn  suddo  i'n  teimlad  ac 
yn  dwyn  dagrau  i'n  llygaid,  er  ein  bod  yn  gwybod  mai  ffug  yw  y  cwblî 
rd  hyn  gwelir  modd  y  gall  celfyddyd  greu  cyffro  yn  ngwersyll  y 
teimladau  drwy  apelio  at  y  sallu  sydd  ynom  i  ff/sylitu  meddylddrychaa 
Yü  wir  y  mae  y  posibilrwydd  sydd  ynglŷn  â  hi  bron  yn  ddiderfyn,  ond 

B    2 


72  OANIADABTH    T   OYSBGB. 

y  mae  perygl  ei  gamddefnyddio.  Peidier  meddwl  íod  celfyddyd 
y  cerddor — canys  â'r  wedd  hono  ar  gelfyddyd  y  mae  a  wnelwyf  yma 
— yn  cyrhaedd  ei  man  nchaf  pan  yn  dylanwadu  ar  arall,  pryd  nad  yw 
yn  effeithio  yn  gyfatebol  ar  y  dadganydd  ei  hun.  Na,  ei  gogoniant 
sydd  yn  ei  galla  i  apelio  at  deimiad  personol  y  dadganydd  i'r  nn 
graddau  ag  y  bwriedir  iddi  drosglwyddo  y  teimlad  i  aralL  Ofer 
tramgwyddo  wrth  gelfyddyd  oblegia  ei  chamddefnyddiad.  Y  mae  iddi 
amcan  teilwng.  "  Art  is  nature  well  ordered."  Nid  yw  yn  goresgyn 
natur,  ond  ymdrecha  godi  natur  i  safle  uwch;  ac  os  yw,  yn  natur 
pethau,  yn  ymddangos  fod  yn  bosibl  cyflwyno  mawl  i  Dduw  trwy 
gyfrwng  cerddoriaeth  o  gwbl,  ac  os  amcan  uchaf  celfyddyd  ydy w  gosod 
uwch  safle  i  natur,  y  mae  yn  dilyn  y  gall  celfyddyd  y  cerddor  ddwyn 
oddiamgylch  effeithiau  na  cheir  mo  honynt  hebddi. 

Edrychwn  eto  ar  y  wedd  ymarferol  i'r  cwestiwn.  Yr  ydym  yn 
ceisio  dangos  fod  gwahaniaeth  rhwng  canu  gyda  mynegiant  a  chanu 
gyda  theimlad.  Mae  y  darllenydd,  yn  ddiau,  wedi  sylwi  pan  yn  y 
cysegr,  nad  yw  y  gerddoriaeth  yn  apelio  i'r  un  graddau  at  y  naill 
ddosbarth  ag  y  gwna  at  y  llalL  Y  mae  yr  addolwr  cerddgar,  diwyll- 
iedig,  yn  canfod  prydferthwch  yn  holl  gysylltiadau  y  nodau  a  genir ; 
y  mae  cymesuredd  yr  adranau,  a  chyfaddasder  y  gerddoriaeth  i'r  syniad 
barddonol  yn  ei  swyno  yn  fawr.  Ond  nid  yw,  o  bosibl,  bob  amser  yn 
gallu  esgyn  yn  uwch  na'r  tir  swynol  hwn.  Yn  wir,  y  mae  yn  hawdd  i 
lygad  y  meddwl  gael  ei  swyno  gymaint  gan  y  prydferthwch  yma  nes  i'r 
addolwr  golli  y  mwynhad  dyfnach  y  dylai,  ac  y  gail  cerddoriaeth  ei 
weinyddu.  I'r  addolwr  angherddorol  sydd  yn  ei  ymyl,  nid  yw  y 
prydferthwch  hwn  yn  ganfyddadwy ;  ond  waeth  am  hvny,  y  mae,  fe 
ddichon,  yn  gristion  o'r  iawn  ryw,  ac,  fel  y  cyfry w,  fe  wêí  yn  y  gerddor- 
iaeth  gyfrwng  effeithiol  i  arllwys  ei  deimlad  brwd  ger  bron  ei  Dduw. 
Iddo  ef,  nid  y w  y  seiniau  ond  megys  Uinynau  y  delyn,  ar  ba  rai  y  ceir 
adsain  o'r  teimladau  hyny  sydd  eisoes  wedi  meddiannu  ei  enaid,  ac 
sydd  yn  ffrwyth  cymundeb  agos  â  Duw. 

Hwyrach  y  dywedir  fod  yn  anmhosibl  i  neb  gyflwyno  mawl  i  Dduw 
heb  vn  gyntaf  deimlo  dylanwad  prydferthwch  y  gerddoiiaeth.  Hwyr- 
ach  hefyd  fod  rhywun  yn  myned  mor  bell  a  dyweyd  y  rhaid  yn  gyntaf 

Sanfod  y  prydferthwch  sydd  yn  y  gerddoriaeth  cyn  y  gellir  teimlo  ei 
dylanwad.  Atebaf  nad  oedd  tuedd  gerddorol  yn  ddigon  i  alluogi  ein 
henafiaid  duwiol  i  ganfod  prydferthwch  ac  i  lawn  werthfawrogi  y  gerdd- 
oriaeth  oedd  yn  cynnyrchu  dylanwadau  mor  nerthol  arnynt.  Digon 
iddynt  hwy  oedd  y  ffaith  fod  cerddoriaeth  yn  gyfrwng  addas  i  arllwys 
eu  teimladau  diolchgar  ger  bron  Duw.  Sicr  yw  fod  swyn  y  gerddor- 
iaeth  yn  dylanwadu  arnynt,  a  hyny  er  bendith,  ond  yr  oeddynt  yn  ddall 
i  holl  brydferthwch  y  gerddoriaeth,  ac  felly  yn  sicr  o  fethu  dei*byn  a 
mwynhâu  cyfran  o'i  heffeithiau.  Nid  oes  eisieu  diwylliant  cerddorol  i 
allu  teimlo  oddiwrlh  effeithiau  seiniau  soniarus  ;  ond  i  fwynhâu  y  cyf- 
ryw  yn  yr  oll  ag  ydynt,  rhaid  wrth  lygad  yn  ogystal  â  chalon, — diwyll- 
iant  cerddorol  a  thuedd  at  gerddoriaeth. 

Yr  wyf  eisoes  wedi  lled  awgrymu  yr  atebiad  i'r  gofyniad,  Pa  un  yw 
y  canu  mwyaf  buddiol,  yr  hen  ynte  y  diweddar  î  Y  mae  y  ddau  yn 
oreu,  pan  eu  defnyddir  yn  briodol.  Nid  yw  diffyg  y  naill  yn  ei  goeth- 
der,  na  rhagoriaeth  y  llall  yn  ei  symlrwydd  diaddurn.     Ceir  fod  achoe 


CAKTADAETH    7   OY«EGH.  78 

elaiarineb  y  naill  yn  bodoli  yn  yr  ysbryd  oer,  beirniadol,  trwy  ba  un  ei 
cyflwynir  ar  allor  moliant,  tra  y  mae  grym  bywydol  y  ílall,  er  ei  hagr- 
wch,  i'w  olrhain  i'r  ffaith  ei  fod  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  syml  fel 
moddion  i  gyfl  wyno  i  Dduw  fawl  eirias  oddiar  allor  enaid  ar  dàn.  Gan 
hyny,  na  ddibrisier  canu  celfyddgar,  fel  y  cyfry  w,  ac  naddyrchafer  chwaith 
hawliau  canu  diaddurn,  fel  y  cyfry w.  Y  mae  yn  disgyn  i  ran  ysbryd  y 
dyn  ei  hun  i  wneyd  caniadaeth  y  cysegr  mor  effeithiol  yn  awr  ag  ydoedd 
yn  y  blynyddau  a  fu.  Ni  fu  caniadaeth  y  cysegr  erioed  yn  fendithiol 
ond  i'r  graddau  yr  oedd  yn  cynnorthwyo  yr  addolwr  i  gynnal  cymundeb 
&  Duw.  Dyma  ddirgelwch  pob  rhan  o'r  gwasanaeth  cyhoeddus.  Dyma 
ddirgelwch  yr  eneiniad  oedd  ar  ganu  y  tyrfäoedd  a  ddeuent  yn  ddydd- 
iol  i  wrandaw  ar  yr  efengylwyr,  Meistri  Moody  a  Sanlcey.  Yr  oeddynt 
yn  cyffwrdd  âg  ymyl  gwisg  yr  Anweledig.  Cred,  hynaws  ddarllenydd, 
fod  yn  bosibl  i  gerddoriaeth,  ar  ei  goreu,  dy  godi  i  ymyl  porth  y  nef- 
oedd ;  ond  cofia  nefyd  y  rhaid  i'th  fawl  godi  o  waelod  calon  gy wir  cyn 
yr  esgyn  at  Dduw.  Ac  ond  esgyn,  cei  ad-daliad  i'th  enaid  mewn 
bendith  y  teimlir  ei  swn  yn  dy  fawl  byth  mwy  ! 

Wrth  derfynu  yr  ysgrif  hon,  goddefer  i  mi  gyffwrdd  â  mater  sydd  a 
fyno  âg  urddas  Caniadaeth  y  Cysegr.  Yr  wyf  yn  teimlo,  er  ys  blyn- 
yddau,  nad  y w  cerddoriaeth  yn  enniTl  y  dylanwad  a  allai  ei  ennill  oblegid 
fod  y  dorf  yn  cael  ei  gollwng  i'r  gwasanaeth  adeg  y  canu.  Y  raae,  a  dy- 
weyd  y  lleiaf,  yn  arddangos  chwaeth  isel,  ac  yn  sicr  o  ddiffodd  ysbryd 
addoli.  Gresyn  meddwl  ein  bod  cyhyd  heb  weled  hyn.  Dylid  goll- 
wng  y  dorf  i  mewn  rhwng  rhanau  y  gwasanaeth.  Nid  seibiant  rhwne 
y  weddi,  y  darllen  a'r  bregeth,  ddylai  y  canu  fod  ;  nid  adeg  fanteisiol 
i  bobl  fyned  i'w  heisteddleoedd  heb  i'w  twrf  fod  yn  glywadwy ;  na,  y 
mae  i  ateb  dyben  anfesurol  uwch.  Da  genyf  ddeall  fod  diwygiad 
amlwg  wedi  cymeryd  lle  gyda  golwg  ar  hyn  mewn  llawer  o'n  cynnull- 
eidfaoedd  yn  Nghymru,  ond  yn  sicr  y  mae  eto  waith  mawr  i'w  wneyd 
cyn  y  byddwn  yr  hyn  a  weddai  i  ni  fod.  Mae  yr  un  peth  i'w  ddy- 
weyd  am  fod  y  llyfr  Hymnau  a  ddefnyddir  yn  Uaw  y  rhai  sydd  yn 
gwneyd  i  fyny  ein  cynnulleidfaoedd.  Dylai  pob  un  feddu  llyfr 
Hymnau,  fel  y  gallo  ymuno  yn  y  gân,  a  gwneyd  ei  ran  tuag  at 
"wneuthur  ei  foliant  Ef  yn  ogoneddus." 

Dichon  y  bydd  gwahaniaeth  barn  rhwng  ambell  ddarUenydd  â  mi 
ptrth  yr  ymdriniad  â'r  rhan  bwysicaf  o'r  ysgrif  hon,  ond  credaf  y  Uwyr 
gytona  pob  un  â'r  sylwadau  olaf  hyn  ;  ac  os  y w  neb  yn  hoff  o  gerddor- 
iaeth  ac  yn  teimlo  dros  ei  hurddas,  ac  yn  meddu  rhyw  ddylanwad  yn  y 
cylch  crefyddol  y  try  ynddo,  erfyniaf  arno  i  wneyd  ei  oreu  i  ddwyn  y  di- 
wygiad  pwysig  hwn  oddiamgylch  yn  ddioed.  Erfyniaf  hyn  er  mwyn 
anrhydedd  ac  effeithiolrwydd  Cerddoriaeth,  ac  er  mwyn  Gwasanaeth  y 
Cyôegr,  yr  hwn  y  gaU  cerddoriaeth  ei  addurno  gymaint. 

Peter  Edwards  (Pedr  Alaw). 
Holloway,  Uwndain. 


DADL    DUOS    BLANT    BWRDD-YSGOLION,    GAN 
Y8GRIFENYDD    BWRDD    YSGOL. 

Fb  haerir  yn  fynych  fod  dirywiad  mewn  moesau  yn  y  genedl  sydd  yn 
oodi,  fod  bechgyn  a  genethod  yn  cael  eu  dwyn  i  fyny  heb  barch  i'r  rhai 
aydd  nwchlaw  iddynt,  a  fod  y  plant  hyd  yr  heolydd  yn  arw  a  drygionus : 

a  chyda  doabarth  neiíldnol  o'r  boblogaeth  fe  briodolir  hyn  oll  i  r 

"Bwrdd-yagolion  ofnadwy  yna!"  Fe  ofynwyd  yn  ddiweddar  i  un  o 
Arolygwyr  ei  Mawrhydi  yn  Nghymru,  A  ydoedd  efe  yn  cael  unrhyw 
wahaniaeth  rhwng  plant  ysgolion  y  byrddau  a  rhai  yr  ysgolion  gwir- 
foddol  ?  Dy wedai  fod  plant  ysgolion  y  byrddau,  ar  y  cyfan,  yn  cael 
eu  dysgu  yn  well,  ond  fod  plant  yr  ysgolion  gwirfoddol,  yn  sicr,  yn  cael 

Sofalu  am  danynt  yn  well.  Os  ydyw  yr  atebiad  yna  yn  dangos  diffyg 
yddordeb  peraonol  caredig  yn  y  plant  sydd  yn  myned  i  ysgolion  y 
byrddau,  m  raid,  yn  ddiammeu,  ond  galw  sylw  at  y  peth  mewn 
trefn  i  gael  diwyffiad. 

Yn  mrwydr  addysgawl  fawr  1870,  fe  ddaeth  Byrddau  Ysgol,  yn 
enwedig  yn  Nghymru,  i  gael  eu  hyatyried  fel  gwysü  ac  arwyddlun 
cydraddoldeb  crefyddol ;  am  hyny  fe  gymerwyd  atynt  yn  helaeth ;  ac 
yn  nymuniad  naturiol  yr  holl  enwadau  i  gymeryd  rhan  yn  yr  hyn 
oedd  i  fod  o  hyny  allan  yn  waith  cenedlaethol,  fe  etholid  dynion,  nid  am 
fod  ganddynt  unrhyw  wybodaeth  neillduol  neu  ddyddordeb  mewn 
addyagiaeth,  ond  am  eu  bod  yn  Ëglwyswyr,  Bedyddwyr,  Methodiat- 
iaid  Calûnaidd,  Wesleyaid,  neu  Annibynwyr.  Gwych  a  gwrol  yr 
ymroisaaant  at  eu  gwaith,  a  chyfodwyd  adeiladau  dros  yr  holl  wlad 
oeddent  lawer  rhagorach,  yn  y  rhan  fwyaf  o  amgylchiadau,  na'r  hen 
yseolion  pentrefol.  Yna  fe  ddaeth  amser  o  wrth-weithiad :  yn  yr 
iselder  cyffredinol  ar  fasnach  ac  amaethyddiaeth,  edrychid  ar  ysgolion 
yn  benai  fel  baich  ychwanegol  ar  y  trethoedd;  fe  siaredid  am  eu 
traul  yn  hytrach  nag  am  eu  heffeithiolrwydd,  ac  anfonid  dynion  i  fod 
ar  y  Bvrddau  Ysgol  oeddynt  wedi  ymwystlo  i  gynnüdob,  doed  a  ddêl 
A  chyda  threthcLalwyr  beichiedig  a  grwgnachlyd  ar  y  naill  law,  a'r 
cyfrifon  llafurus  a  ofynir  gan  yr  Archwiliwr  a'r  Arolygwr  ar  y  Uaw 
arall,  mae  y  Byrddau  blinderog  wedi  gweled  llawer  gormoa  o'u  cash-booh, 
Udçera,  siodc  and  store  booìcs,  minuU  boofo,  financial  statements,  a  wuchers. 
Yr  hyn  na  welant  o  gwbl  ac  y  maent  mewn  perygl  o  anghofio,  ydy w — 
y  Plant! 

Nid  ydwyf  yn  gwybod  cystal  sut  y  gallai  fod  yn  y  trefydd,  ond  yn 
yr  ardaloedd  gwledig,  sut  bynag,  y  mae  bwrdd-ysgolion  nad  oes  yr  un 
aelod  o'r  Bwrdd  Yagol  bvth  yn  myned  i  fewn  iddynt  Nid  yw  yr 
Athrawon  yn  cael  dim  cydymdeimlad  na  chalondid  yn  eu  gwaith ;  nid 
oes  dim  dylanwad  tirion  yn  cael  ei  ddwyn  i  weithredu  ar  foesau  ac 
ymddygiad  y  plant ;  ac  y  mae  yr  elfen  ddynol  yn  y  lly wodraethiad  yn 
cael  ei  chau  aÛan  mor  lwyr  f el  y  gallai  ysgol  f od  bron  yn  beiriant  hunan- 


DADL   DBOS   BLANT   BWBDD-TSGOLI0N.  75 

symudol,  f el  yr  un  y  clywn  am  dano  yn  America,  lle  y  teflir  mochyn 
byw  i  fewn  yn  tra  pen,  i  ddyfod  allan  yn  y  ffarf  o  sausagts  yn  y  pen 
aralL 

Ymgynghorai  boneddiges,  mam  a  gwraig  ragorol,  â  mi  y  dydd  o'r 
blaen  gyda  golwg  ar  pa  un  a  ganiatäi  i  gymeryd  ei  henwi  mewn  etholiad 
Bwrdd  Ysgol.  u  Nid  oes  genyf  ddim  gwybodaeth  am  fusnes,"  meddai, 
"  ac  yr  ydwyf  yn  bur  ddwl  gyda  chyfrifon ;  beth  ailwn  i  wneyd  ar 
Fwrdd  Ysgol  î"  "Gallech  edrych  ar  ol  plant  yr  ysgol,"  atebais  innau, 
"  a  rhoddi  iddynt  beth  o'r  cariad  a'r  gofal  a  wastreffwch  ar  eich  rhai 
bychain  eich  hun."  u  A  a'lwn  i  1 "  ebe  hithau :  u  mae  hynyna  yn 
ddrychfeddwl  hollol  newydd  i  mi ;  yr  oeddwn  yn  meddwl  nad  oedd 
Byrddau  Ysgol  yn  gwneyd  dim  ond  cadw  cyfrifon  ae  ysgrifenu  cofnod- 
ao."  Ymddengys  fod  y  syniad  yna  yn  helaeth  ar  lêd.  Yn  yr  hen 
Frawdlysoedd  yr  oedd  hyd  yn  nod  y  Diafol  yn  cael  ei  ddiffynydd ;  a 
ydy  w  yn  ormod  gobeithio  y  gallem  ar  bob  Bwrdd  Ysgol  gael  aelod  dros 
y  Plantt 

Pa  ddiffygion  bynag  oedd  ar  yr  ysgolion  gwirfoddol,  nid  ydynt  wedi 
bod  yn  beiriannau  yn  unig,  canys  yr  oedd  rhy wun  yn  gofalu.  Yr  oedd 
rhywun  yn  gweithio  yn  galed  i  gasglu  arian,  rhywun  yn  cymeryd 
baicbder  personol  yn  Uwyddiant  yr  addysg,  rhywun  yn  gofalu  am  gael 
treat  blynyddol,  rhywun  yn  adnabod  y  bechgyn  a'r  genethod  yn  yr 
ysgol,  ac  yn  cadw  i  fyny  gydnabyddiaeth  ft  hwynt  yn  eu  bywyd  ar  ol 
hyny.  Am  fod  y  Bwrdd  Ysgol  yn  waith  i  bawb,  a  ydyw  am  hyny  i 
ddyfod  yn  waith  i  neb  1  Mae  yn  wir  fod  angenrheidiau  addysgiaeth 
yn  awr  yn  cael  eu  darparu  trwy  y  trethoedd,  ond  y  mae  yr  hyn  a  ellid 
ei  alw  ei  gysuron  a'i  ddanteithion  eto  yn  ymddibynu  ar  ymdrech  wir- 
foddol ;  ac  y  mae  digon  o  waith  da  i'w  wneyd  os  bydd  i  Fyrddau  Ysgol 
aJw  allan  a  threfnu  galluoedd  rhai  a  garent  weithio  yn  wirfoddol,  ond  y 
rhai  na  allant  gymeryd  arnynt  eu  hunain  y  dyledswyddau  heb  awdur- 
dodiad  y  Bwrdd. 

Y  mae  plant  yn  cael  eu  haddysgu  gan  y  pethau  o'u  hamgylch  yn  hir 
cyn  y  dysgant  o  lyfrau.  Y  mae  pîant  ieuainc  rhieni  cyfoethog  yn 
fynych  heb  gael  eu  dysgu  cystal,  nac  mor  reolaidd  mewn  darllen, 
sillebu,  a  rhifyddiaeth,  ft  phlant  gweithwyr,  y  rhai  o'u  mabandod  sydd 
wedi  bod  mewn  ysgol  èlfenol  dda ;  ond  pan  y  mae  yn  gwestiwn,  nid  o 
eirian  a  multiplication  table,  ond  o  ffeithiau  a  syniadau,  mae  yn  hynod 
gymaint  gwell  y  gall  y  plant  blaenaf  ddangos  ystyr  yr  hyn  a  daarllenant, 
a  chymaint  o  wybodaeth  y  maent  yn  ddiarwybod  iddynt  wedi  dderbyn 
wrth  fyw  ymysg  yr  amrywiaeth  o  wrthddrychau  a  gynnwysir  mewn  tŷ 
Uawn.  Os  ydyw  plant  y  bwthynod  yn  dyoddef  oddiwrth  dlodi  ac  un- 
donaeth  y  pethau  a'u  cylchynant  yn  eu  cartrefí,  y  mae  o  gymaint  a 
hyny  yn  fwy  pwysie  iddynt  eu  bod,  yn  yr  ysgol,  yn  cael  ystafelloedd 
heulog,  lliwiau  dysglaer,  blodau  a  darluniau,  a  pha  beth  bynag  a  atl 
ddeffro  eo  dychymyg  a  chynhyrfu  eu  sylw  yn  y  dulliau  mwyaf 
deniadol 

Y  mae  hapusrwydd  yn  anhebgorol  i  ddadhlygiad  plentyn,  a'r  neeaf 
mewn  pwysigrwydd  i  addysgydd  caredig  a  sìriol,  ydyw  ysgol-ystafell 
ddysgtaer,  awyredig,  brydferth.  Yn  bresennol  y  mae  llawer  ysgol  mor 
noeth  Â  charchar,  ond  yn  cael  ei  chadw  yn  Uawer  llai  glanwafth ;  mae 
y  ffeoesiri  yn  rhy  uchel  i  edrych  allan  drwyddynt ;  ac  y  mae  o  amgylch 


76  UADL   DBOS  BLANT   BWRDD-Y8OOLI0N. 

ymhob  man  rhyw  liw  Uwyd,  wedi  ei  wneyd  i  fyny  o  lwch,  ystaeniau 
mc,  a  gwyngalchiad  badr,  digon  i  lethu  ysbrydoedd  unrhy  w  blentyn. 

Dylai  troi  y  íath  deml  o  hagrwch  i  fod  yn  Gartref  cymhwys  i  Blant, 
yn  eicr,  fod  yn  waith  merch,  ac  nid  oes  an  rheswm  paham  na  phenodai 
Bwrdd  Ysgol  Bwyllgor  o  Foneddigesau  gyda'i  ddylodswyddau  wedi  eu 
nodi  allan  yn  fanwL  Dylai  harddu  yr  ysgol  fod  yn  llafur  cariad  i'r 
holl  ardal.  Y  mae  genethod  yn  awr  bron  yn  mhob  cymydogaeth  a 
ymhyfrydant  mewn  addurno  eu  hystafelloedd  eu  hunain  gyda  darluniau 
cywrain;  y  maent,  mae  yn  debyg,  wedi  gorchuddio  pob  panel  a  ellid  gael 
gartref  â  llafrwyn  a  chamined  (irises),  murwyll  a  haultíodau ;  a  byddai 
yn  falch  ganddynt  gael  eu  gofyn  i  addurno  drysau  a  shutters,  ac  fe  allaî 
dado  yr  ysgol  â'r  cyfryw  ddarluniau,  y  rhai,  er  nad  o'r  fath  oreu  o  ran 
celfyddyd,  a  fyddant  yn  hyfrydwch  i'r  plant.  Y  mae  boneddigesau 
eraill  wedi  cymeryd  pleser  mewn  cerfìo,  ac  y  mae  ganddynt,  mae  yn 
debyg,  estyll  ffawydd  heb  eu  defnyddio  ar  y  rhai  y  buont  yn  ymarfer, 
y  rhai  wedi  eu  paentio  yn  wyn  a  wnaent  gypbyrddau  prydferth  i  lyfrau 
ysgol,  papyrau,  &c.  Gofelid  am  gymeryd  mapiau  llychlyd  oddiar  y 
murìau,  i'w  defnyddio  ar  gynnalydd  neu  easel,  fel  y  bo  eisieu,  a 
goaodid  i  fyny  ddarluniau  o'r  papyrau  a'r  almanaciau  darluniadol,  y 
rhai  yr  edrychid  drwyddynt  ac  y  gosodid  rhai  newyddion  yn  eu  lle  bob 
blwyddyn.  Telid  sylw  mawr  hefyd  i  wn'íadwaith  y  genethod,  a  thrwy 
bwrcasu  defnyddiau  prydferth  a'u  gwerthu  i'r  piant  wedi  eu  gwneyd 
i  fyny  yn  ddilladau  destlus,  fe  ellid  gwneyd  llawer  tuag  at  ddiwyllio 
chwaeth  a  gweddeidd-dra  mewn  gwisgo. 

Gallai  boneddieesau  na  f yddai  yn  gyfleus  iddynt  ymweled  â'r  ysgol  f od 
yn  foddlawn  i  roddi  blodau  i'w  gosodi  dyfu  yn  y  ffenestri,  a  blodau  wedi 
eu  tori  i'w  gosod  mewn  llestri  prydferth  ar  mantelpiece  yr  ysgol,  a  gallai 
geneth  f o  yn  by w  yn  agos  alw  am  danynt  ar  ei  ffordd  i'r  ysgol  fore 
Llun  ;  gyda  gofal  priodol,  dalient  yn  dda  hyd  brydnawn  dydd  Gwener, 
pan  deflid  hwynt  ymaith  ac  y  glanheid  y  llestri.  Dilynid  hyn  yn 
naturiol  gan  drefn  o  roddi  gwobrau  am  ddilyn  yr  ysgol,  llyfrgeil 
fenthycioC  clwb  dilladu  yr  ysgol,  cymdeithas  gerddorol,  a  phethau 
eraill ;  a  byddai  meddu  ystafell  ddeniadol,  ynddo  ei  hun,  yn  rheswm 
dros  ei  defnyddio  i  gynnal  cyngherddau  ac  ysgolion  nos.  Pe  teimlid 
unwaith  gan  bob  dosbarth  y  balchder  o  fod  yn  íeddiannol  ar  yr  ysgol, 
ni  fyddai  gweithwyr  yn  ddiffygiol  mewn  caredigrwydd,  a  gwneid  llawer 
gorchwyl  yn  rhad  gan  saer,  paentiwr,  a  gôf  y  pentref,  ar  adegau  a  allont 
hebgor,  a  byddai  yn  hyfryd  gan  athrawon  ac  ysgolorion,  fel  eu  gilydd, 
bertnyn  i  ysgol  y  gofelid  mor  garedig  am  dani. 

Gallai  rhai  o'r  pethau  hyu  ymddangos  yn  fychain,  pan  mae  y  fath 
gwestiynau  mawrion  yn  aros  i'w  hystyried  gan  Fyrddau  Ysgol  â  pha 
fodd  i  borthi,  heb  gardotaeth,  y  cyrff  bychain  hanner-newynllyd  sydd 
yn  cynnyrchu  ymenyddiau  gweiniaid,  a  pha  fodd  i  ddysgu  gwirionedd 
Cristionogol,  cyfiawnder  a  phurdeb,  heb  gatecismau  a  chredöau ;  ond 
rhaid  i  gariad  at  y  plant  a  gwybodaeth  bersonol  o'u  hangenrheidiau 
ragflaenu  pob  diwygiad. 

"Moesau  sydd  yn  gwneyd  dyn ;"  ni  all  un  gyfundrefn  sydd  yn 
dysgu  y  tair  R,  ac  yn  gadael  yn  ddisylw  gymerìad  ac  ymddygiad  plant, 
gymeryd  arni  ei  bod  yn  cyflenwi  addysgiaeth  cenedL  Mewn  oes 
werinol,  pan  mae  y  parch  gwasaidd  a  delid  i  sefyllfa  a  chyfoeth  yn 


DUW   TN    PROFI    ABBAHAM.  77 

iroig,  yn  myned  heibio,  y  mae  yn  fwy  pwysig  fyth  fod  ein  plant  yn  cael 
eu  dysgu  fod  pethau  yn  y  nefoedd  a'r  ddaear  sydd  yn  deilwng  o  barch- 
edigaeth;  fod  arwr-addoliai  o'r  iawn  ryw,  parch  i  oedran,  a  gofal 
earedig  am  y  rhai  sydd  yn  weiniaid  ac  yn  dyoddef,  y  pethau  mwyaf 
rhagorol  a  all  berthyn  i  ieuenctyd. 

Pan  oedd  y  prophwyd  gynt  yn  desgrifio  y  ddicas  berffaith,  yr  ydoedd 
"  ei  heolydd  yn  llawn  o  fechgyn  a  genethod  yn  chwareu  yn  ei  heolydd 
hi ; "  ac  yr  ydym  yn  teimlo  mor  lawen  oedd  y  chwerthin,  ac  mor  rydd 
oddiwrth  bob  rhith  o  ddrygioni  a  chreulondeb  raid  fod  y  chwareu  hwnw 
pan  ddarllenwnfod  yr  Leolydd  oedd  "  yn  Uawn  o  fechgyn  a  genethod  "  yn 
drígfanau  dedwydd  '*  hen  wýr  a  hen  wragedd,  a  phob  gŵr  â'i  ffon  yn  ei 
law  o  herwydd  amlder  dyddiau."  Y  mae  yn  dorcalonus  ein  bod  ni  yn  ein 
dinasoedd  Cristionogol  yn  cael  yn  eu  heolydd  rai  bechgyn  a  genethod 
nad  ydynt  na  llawen  na  diniwed.  Yn  ystod  blynyddoedd  eu  hysgol,  o 
leiaf,  dylent  gael  eu  cylchynu  gan  ddylanwadau  da  a  hapus ;  ac  ni  fydd 
hyny  yn  bosibl  nes  y  deffrown  i  ymdeimlo  â'r  ffaith  fod  gwasanaeth  i'w 
wneyd  i'r  rhai  bychain  hyn  sydd  hefyd  yn  wasanaeth  i'r  Meistr. 

Margaret  M.  Verney. 
Rhianm. 


DUW    YN    PRÖFI    ABRAHAM. 

Un  cymhwysder  i  ddeall  y  prawf  hwn  ydyw  meddwl  syml,  diragfam,  a 
di-«ysfem.  "  Oddieithr  eich  troi  a'ch  gwneuthur  fel  plant  bychain,  nid 
ewch  i  mewn  i  deyrnas  nefoedd."  Ymdroi  gyda  y  plisgyn  y  byddwch 
heb  y  cnewyllyn,  syllu  ar  allanolion  heb  fyned  i  mewn  at  yr  hyn  sydd 
ta  fewn  i'r  llen  ;  "  nid  ewch  i  mewn  i  deyrnas  nefoedd,"  hyny  yw,  nid 
y  nefoedd,  ond  teyrnas  gwiríonedd.  Bwriwn  ymaith,  ynte,  bob  mym- 
pwy  a  rhagsynied,  a  deuwn  at  yr  amgylchiad  hwn  gyda  meddw^agored 
i  oleani,  deled  o'r  man  y  delo,  gan  newid  ein  cyfundrefn  at  y  Bibi  ac 
nid  dirdynu  y  Bibl  at  ein  cyfundrefn,  gan  ei  droi  ef  yn  brop  i  gynnal 
hen  furddynod  o  syniadau,  pa  un  bynag  ai  cam  ai  cymhwys.  Yn  yr  ail 
le,  ymdrechwn  osod  ein  hunain  yn  safle  Abraham.  Prydeinwyr  a 
Chymry  ydym  ni,  gydag  arlliw  ein  hamseroedd  a'n  gwlad  a'n  cenedl  ar 
&11  gwydrau,  a  dulliau  y  byd  gorllewinol  o  feddwl  genym,  tra  y  mae 
Abraham  yn  estron  i  ni,  o  genedl  beil  oddiwrthym  o  ran  amser  a  lle. 
Ymddiosgwn,  gan  hyny,  ac  awn  allan  o  honom  ein  hunain  i'r  cynfyd 
dwyreiniol,  er  mwyn  suddo  i  galon  yr  amgylchiad  a  gafaelyd  yn  ei 
ysbryd  a'i  fywyd. 

Bydd  yn  fantais  i  ni  glirio  ystyr  gair  mawr  arweiniol,  llywodraethol, 
y  darn  hwn.  To  tempt,  temtio,  ydy w  y  gair  Saesoneg.  Ystyr  bresennol 
y  gair  hwn  yw  hudo,  denu,  llithio  i  ddrwg,  trwy  ddefiro  y  drwg 
gwreiddiol  sydd  tu  fewn  i  bob  dyn.  Dyma  waith  priodol  y  diafol  a'i 
offerynau.    "Na  ddyweded  neb  pan  demtier  ef,   Gan    Dduw    y'm 


78  WJW  TH    PROFI   ABftAHAlt. 


Dmr  iiìb  gellir  ei  demtio  i  drygau,  ac  nid  yw  efe  yn 
temtio  neb."  Fellj  nk  geDîr  derbjn  j  gair  hwn  jn  j  fan  hon,  gan  j 
dywedir  yma  f od  rmr  wedi  "tenitio"  Abraham.  Profi  yw  y  Cjmraeg, 
hjnj  jw,  dwjn  allan,  dadblygu  y  daionì  gwreiddiol  sydd  mewn  dyn  er 
y  cwymp ;  canys  credwn  mewn  daionî  gwreiddioL,  jn  gjstal  ag  mewn 
pechod  gwreiddioL  Mae  hwn  yn  well  gair  na'r  cyntaf.  Ond  gwell  na'r 
ddau  yw  yr  ymadrodd  dyspt  gwcrt.  Ysgol  yw  bywyd,  a  dyma  un  o  wersi 
Daw  i  Abraham  er  ei  addasu  i  fod  yn  ddiwygiwr  moeool  i'w  oes  Edrych- 
ar  y  nrmwf  yn  ei  berthynas  I  Duw,  ac  yna  yn  ei  berthynas  âg  Abraham. 
I.  Mae  holl  helyntoedd  y  byd  yn  profi  Uywodraethwr  yn  gystal  a 
deiliaid  y  llywodraeth.  Yn  yr  anialwch  yr  oedd  y  genedl  yn  profi  yr 
Arglwydd,  yn  gystal  a'r  Arglwydd  yn  profi  y  genedL  Feily  mae  yr 
amgylchiad  yma  yn  profi  yr  Arglwydd.  Dywed  Herbert  Spencer 
nad  yw  hwn  ond  nn  o  lawer  o'r  defodan  gwaedlyd  oedd  yn 
fiyna  yn  y  cynoesoedd.  Ceiaia  Henry  Rogera  (Superhuman  Origm  of 
Ihe  BÙdéJ  gyfiawnhan  pobpeth  trwy  hòni  hawl  hollol  Duw  fei  Cre- 
awdwr  i  ufudd-dod  ei  greadar;  ond  nis  gallwn  gymeradwyo  y  doU 
hwn  o  amddiffyn.  Y  mae  yn  gosod  moesoldeb  i  orphwys  ar  ewyUys 
Duw,  ac  nid  ar  ei  gymeriad  hanfodoL  Mae  hefyd  yn  anwybyddu  y 
ffaith  fod  gan  ddyn  nator  foesol,  ac  nas  gellir  edrych  ar  un  gorchymyn 
yn  ddwyfol  sydd  yn  gwrthdaro  natar  foesol  dyn.  Pa  fodd  y  gaUasai 
Abraham  yn  gydwybodol  greda  mai  Duw  y  Bibl  oedd  yn  ei  alw  i 
aberthu  ei  anwyl  fabt  Ond  oe  edrychwn  ni  ar  yr  holl  amgylchiad 
gyda'i  gilydd,  gwelwn  ddoethineb  Duw  yn  dyfod  i'r  golwg  trwy 
ymostwng  i  wendid  Abraham  ac  ymddangos  fel  yn  cytuno  ftg  aberthu 
bodau  dynol,  ond  fel  athraw  perfiaith,  ymgyfaddasu  i  amgylchiadau 
Abraham  y  mae;  gesyd  ei  draed  ar  fton  isaf  yr  ysgol;  ymafia  yn 
ei  law,  a  chyfyd  ef  yn  raddol  o  bydew  erchyU  eilunaddoliaeth.  Camp 
fawr  yw  codi  dyn  neu  genedl  awchlaw  lefel  eu  hoea.  Yr  oedd 
gwaith  codi  ar  Abraham  o  syniadau  barbaraidd  y  cynfyd,  a'i  sefydm 
yn  addyaffwr  y  byd,  ac  yn  *i  berstm  ef  godi  cenedl  gyfan  yn  geid 
waid  oracTau  Duw.  I  gyrhaedd  y  dyben  hwn  yr  oedd  yn  rhaid 
ymostwng  Uawer.  Rhaid  i'r  athraw,  os  am  gyrhaedd  amgyflFrediad 
plant,  wneyd  ei  hunan  yn  blentyn.  "  Gwneuthum  fy  hunan  i'r  Iudd- 
ewon  megys  yn  Iuddew,  fel  yr  ennülwn  yr  Iuddewon."  Felly  yma, 
mae  yr  Arglwydd  yn  dwyn  y  byd,  yn  mherson  Abiaham,  dan  gwrs 
addyagawl,  ac  i  garìo  allan  amcanion  eithaf  y  cyfryw  gwrs,  rhaid  de- 
chreu  yn  y  dechre ;  ac  nis  gallwn  weled  dim  aníoesol  mewn  rhoi  gwyneb 
i  gyfeiliornad  os  trwy  hyny  y  gellir  cychwyn  person  hanesyddol  ar 
lwybr  goleuni,  a  hwylio  cerddediad  y  byd  i'r  iawn  allan  o  faglau  y  diafoL 
Hefyd  y  mae  gwirionedd  wedi  ei  wau  jm  edefyn  main  teneu,  trwy 
symiau  anferth  o  gyfeUiornadau  ;  mae  gwirionedd  wrth  wraidd  eilun- 
addoliaeth  a  Uu  ofergoeUon  y  byd  paganaidd,  ac  nid  gwiw  cymeryd 
ysgubeU  dystryw  ac  ypgubo  y  cwbl  ymaith  mewn  gwallgofrwydd.  Na> 
rhaid  dattod,  ysgar,  gwahaniaethu,  dadrys  y  gwir  oddiwrth  y  gau.  Yr 
oedd  rhyw  wirionedd  mawr  yn  y  gyfundrefn  o  aberthu.  Dichon  mai 
y  gwiríonedd  hwnw  oedd  hwn,  ein  bod  ni  a'r  oll  sydd  yn  ein  meddiant 
yn  eiddo  Duw,  ac  i'w  cyfiwyno  iddo  mewn  ffydd  yn  ei  ddaioni  Dyma 
graig,  aafadwy  yn  nghanol  y  ty  wod ;  dysgodd  Abraham  y  gwirionedd 
hwn  a  chyf rifwyd  ef  yn  dad  y  ffyddloniaid ;  a  thrwy  addysgu  Abraham 


PB3   OABMBL.  79 

yn  y  gwirionedd  hwn,  rhoes  yr  Athraw  dwyfol  ddyrnod  angeuol  i'r 
arferiad  waedlyd  o  aberthu  plant  i'r  duwiau.  Wrth  orohymyn  i 
Abraham  abertha  ei  fab,  rhoddes  yr  Arglwydd  derfyn  effeithiol  ar  yr 
arferiad.  "Trugareddaewyllysiaf  ac  nid  aberth."  Ef engyl  trugaredd  y w 
efengyl  pen  Moriah ;  "  Duw  a  edrych  iddo  ei  hun."  Ac  ni  chododd  yr 
arfer  hwn  ei  ben  byth  mwy  yn  holl  hanes  y  genedl.  Nid  nad  oedd 
rhai  yn  llithro  i  dynu  eu  plant  trwy  y  tân  i  Moloch ;  ond  nid  dyna  y 
cwestiwn,  ond  beth  oedd  gogwydd  y  genadl  fel  y  cyfryw  ?  Nid  oedd- 
ynt  yn  meddwl  boddio  Du w  trwy  aberthu  eu  plant  iddo.  Y  mae  prawf 
pen  Moriah  yn  greadigaeth  cyfnod  newydd  yn  eu  hanee.  Dyma  Dduw 
Abraham  wedi  Uwyddo  i  ddinystrio  y  cyfeiliornad  oedd  ynglŷn  âg 
aberthu,  ac  ar  yr  un  pryd  i  ddysgu  sdf-surrender,  neu  ddiogelu  y  gwir- 
ionedd  aydd  yn  asgwrn  cefn  y  ddefod  o  aberthu. 

IL  Perthynas  yr  amgylchiad  âg  Abraham.  Gwelwn  na  ddylid 
tybied  dyn  yo  annuwiol  o  herwydd  ei  brofedîgaethau.  Yr  oedd 
tíawer,  ac  y  mae  llawer  eto  yn  tybied  felly.  I  wrthdystio  yn  erbyn  y 
dyb  hon  yr  ysgrifenwyd  llyfr  Job.  Mae  dyoddef  wedi  ei  godi  gan  y 
Teatament  Newydd  i  safle  rhagorfraint.  "  I  chwi  y  rhoddwyd  fod  i 
chwi  er  mwyn  Orist,  nid  yn  unig  gredu  ynddo,  ond  dyoddef  hefyd 
erddo  ef.w  Ni  a  welwn  liefyd  fod  profedigaethau  bywyd  yn  tyfu 
mewn  nerth  wrth  fyned  ymlaen.  Llawer  profedigaeth  gafodd 
Abraham,  ond  dyma  y  fwyaf.  "  Trymhaodd  dy  law  arnaf."  Yr  oedd 
y  tir  heddychlawn  a'r  gwŷr  traed,  yn  blaenu  ymchwydd  yr  Iorddonen 
a'r  meirch. 

Y  mae  dychryniadaa  cyffredin  bywyd  yn  ein  cymhwyso  at  frenin 
dychryniadau  ;  mae  y  brenin  yn  ein  haros.  Hefyd  daliodd  Abraham 
y  prawf.  "Gwyn  ei  fyd  y  gwr  eydd  yn  goddef  profedigaeth,"  yn 
dyfod  trwy  examinations  neu  arholiadau  Duw  gydag  anrhydedd ;  "  canys 
pan  fyddo  profedig  efe  a  dderbyn  goron  y  bywyd."  Diwrnod  rhanu'r 
coronau  fydd  dydd  y  farn ;  rhanu  y  prize$,  y  rhai  a  addawodd  yr 
Aiglwydd  i'r  rhai  a'i  carant  ef.  Dywedai  John  Wesley  ei  fod  am 
ffna  y  nefoedd  wiíh  honowrs.  Credwn  fod  Abraham,  nid  o'r  braidd 
yn  gadwedig,  ond  yn  gadwedig  with  honours, — er  anrhydedd  iddo  ei 
hun,  a  chlod  tragywyddol  i'r  Duw  a'i  cynnaliodd. 

Owen  Hughes. 
Tanyraüt,  Talysarn. 


PËN  cakmel. 


"  Gwinllan  y  Duwdod  "  y  w  ystvr  yr  enw, 
A  Gwinllan  i  Dduw  oedd  Carmeí  pryd  hwnw. 

Yn  Ngharmel,  mieri  a  llysiau  'r  anialwch 
Sagorent  ar  lüi  y  gerddi  mewn  harddwch. 


80  TMM   GJLHnCL. 

Yr  ydoedd  im  olwg  ar  degwch  y  mynydd, 

Yn  dangoe  mai  Dofydd  raid  fod  y  gwmllanydd. 

Wrth  hwn  miff  tlysineb  celfyddyd  yn  hagrwch, 

Ni  allsai  ond  Dawdod  byth  greu  y  fath  harddwch. 

Ni  all'sai  beirdd  Canaan,  a'r  sanctaidd  brophwydi, 

Fyn'd  heibio  i  Garmel  heb  fỳnu  ei  enwL 

Pan  chwiliai  doeth  awdwr  gwych  Gân  y  Caniadau, 

Am  harddwch  digymhar,  ddangosai  mewn  geiriau 

Syniadau  ei  galon  am  ben  ei  anwylyd, 

Ar  ol  synfyfyrio  a  meddwl  am  enyd, 

Dechreuai  y  frawddeg  "  dy  ben  sydd  fel " — cwrel  1 

Mil  harddach  na  hyny, — "dy  ben  sydd  fel  CarmeL" 

Pan  ydoedd  Esaiah  yn  arllwys  galarnad 

Am  ddifrod  Senach'rib,  y  creulon  Assyriad, 

Tywalltai  ei  ddagrau,  yn  ffrydlif  ddyferol, 

Wrth  feddwl  am  Saron  a  Charmel  fythwyrddoL 

*'Och,  megys  anialwch  aeth  hardd-deg  fro  Saron, 

Fe  fathrwyd  pob  rhosyn  dan  draed  y  meirch  creulon  ; 

A  Charmel  yn  ymyl  a  grynodd  mewn  ofnau 

Y  collai  ei  degwch  ei  hun  dan  eu  carnau." 

Pan  noethid  y  dolydd  a'r  bryniau  gan  wyntoedd, 
Prydferthwch  Pen  Carmel  oroesai  dymhestloedd  ; 
Ond  Carmel  er  herio  pob  gauaf  a  stormydd 
A  grynai  mewn  ofnau  rhag  traed  y  gorthrymydd. 

Pan  ydoedd  Esaiah  o  draw  yn  prophwydo, 
Am  lanw  diderfyn  Brenhiniaeth  y  Silo, 

Y  llanw  sydd  heddy w  ond  dechreu  ymdori, 

Y  llanw  erfynir  gan  bawb  yn  ei  weddi, — 

Beth  all'sai  'n  fwy  grymus  arddangos  y  llwyddiant, 
Na  d'wedyd  "fel  Carmel  y  bydd  ei  Ogoniant" 

Pan  welai  'r  hen  brophwyd  o'r  pellder  y  difrod 
A  ddaw  ar  bob  gelyn  i'r  Arglwydd  ryw  ddiwrnod  ; 

Y  dystryw  na  chredir  er  clywed  ei  ruad, 
Llifeiriant  orchuddia  binaclau  y  Cread  ; 
Yn  afon  daw  allan  o  Orsedd  y  nefoedd, 

0  ddyfnder  dihysbydd  derbynia  ei  dyfroedd  ; 
Yn  nghanol  bugeiliaid  annuwiol  Tecöa, 

"  Och,  och,"  fe  grochlefai,  "  pen  Carmel  a  wy wa." 
'R  oedd  bygwth  caethgludo  noff  blant  y  Cyfammod, 

1  glust  yr  Israeliad  yn  swnio  mor  hynod 


A  d'wedyd,  gwyrddlesni  tragwyddol  a  gilia : 
0,  dyma  ryfeddod,  "  Pen  Carmel  a  wywa !  " 

Ond  er  ei  brydferthwch  ac  uchder  ei  gedrwydd, 
Oddiwrth  ei  lochesau  y  cadd  ei  enwogrwydA 
0  gopa  y  mynydd  cychwynai  Uochesau 
Gan  ddisgyn  yn  droellog  i'w  dywyll  ddyfnderau. 


PEN   CABMBJ»  81 

Llawn  mil  o  rai  felly,  rhai  cudd  a  diogel 
I  dderbyn  íToadar,  a  feddai  Pen  CarmeL 
Yn  un  o'r  rhai  yma  ymguddiodd  Elias 
Bhag  cleddyf  Jezebel,  rhag  creulon  alanas. 

Trwy  yr  oesau  Carmel  ydoedd  un  o  brif  lochesau  'r  byd, 

Tt  ffoadur  yr  oedd  pobpeth  yma  er  ei  wneyd  yn  glyd. 

Pan  ffy  neb  i  nnrhyw  fynydd  arall,  buan  iawn  y  daw 

Newyn  ato,  ac  yn  düyn  ar  eijsodlau  frenin  braw ; 

Ond  yn  Ngharmei  'r  oedd  bob  amser  flodau  Gwanwyn,  ffrwythau  haf, 

Ac  nis  galfai  Newyn  oddef'arogl  ei  berllanau  brâf. 

Ehag  ffoadur  mynydd  Carmel,  'r  oedd  cymdeithas  wedi  cloi, 
T  trwm  deimlad  o  unigedd  a  ymlidia  bawb  sy  'n  ffoi. 
Pan  äi  neb  i  fynydd  Carmel,  caffai  fíl  o  frodyr  llon 
Tn  arweinwyr  i'r  Uochesau  ac  i  ysgaf nhau  ei  f ron. 

Er  cau  ar  ddyn  oddiwrth  y  byd 
0  Garmel  gwelai  hwn  i  gyd. 

Tn  hwylio  am  Dyrus  yr  ydoedd  i'w  gweled, 
0  Garmel,  holl  longau  y  môr  yn  afrifed. 
Mae  un  yn  cyflymu  yn  Uwythog  o  saphir, 
Daw  arall  yn  araf  dan  bwysau  aur  Ophir. 
Llong  frethyn  o  Ddedan  a  ddaw  yn  y  mynyd, 
Daw  arall  o  Darsis  yn  cludo  pob  golud. 
Ond  para  i  edrych,  ceir  gwel'd  yn  cyhwfan 
Faneri  llong  lwythog  o  haiarn  o  Jafan. 
Perarogl  y  cassia  a'r  peraidd  galamus, 
A  gludir  gan  donau  yr  eigion  i  Dyrus, 
A  lanwant  ben  Carmel ;  a'r  peraidd  awelon 
A  leddfant  ofidiau  ffoadur  digalon. 
Tn  gymysg  â  llongau  pellenig  ynysoedd 
Mae  hwyliau  symudliw  brenhines  y  moroedd. 
Nis  geilir  dych'mygu  i'r  llygaid  uwch  mwyniant 
Na  aylla  o  Garmel  ar  eu  mawr  ogoniant 

Edrycher  ar  un  o'r  heirdd  longau  a  welir, 

0  ddrudfawr  ystyllod  ffynnidwydd  o  Senir; 

Cedrwydden  braff  odiaeth  o  Liban  y w  'r  hwylbren, 

Mewn  uchder  cystadla  â  chartre  'r  gedrwydden. 

Pob  rhwyf  yn  dy  longau  oedd  dderwen  o  Basan ; 

Vw  tynu  ar  ifor  eisteddai  plant  Canaan 

0  Arfad  a  Sidon,  gweddillion  y  cewri, 

Hwy  rwygent  â'r  derw  wyllt  dònau  y  weilgi. 

Mae  brodwaith  addurnol  o'r  Àipht  ar  ei  hwyliau, 

T  dwylaw  a  wisgir  â  meinllin  a  gemau. 

Tn  gysgod  rhag  pelydr  yr  haul  ar  ei  yrfa, 

Mte  porphor  aml  liwiog  ynysoedd  Elisah. 

T  cyfry  w  olygfa  a  geid  yn  wastadoi 

0  ddrysau  pob  lloches  yn  Ngharmel  aeronol. 


ìob  diwrood  o'r  flwyddyn  V  oedd  màr  j  Oanoldîr 
Fd  çtoJUu  yn  Helbon,  nen  goedwig  nr  Seoir. 

drjBo,  nm  'r  llongmu  oeîr  hmrddmch  goljgf m  ; 
O  Gmrael  nue  gweled  bro  deg  Pmlestinm. 
Fsii  kw  mme  Tmbor  jn  nghmnol  mjnjddoedd, 
A  Líbm  a  Hermon  gnsanmnt  j  nefoedd. 
Wrth  odrau  j  m yn  jdd  mae  gwmatad  Eadrmelon, 
0  Gmrmel  mae  gweled  prydferthwch  bro  Saron. 
Fel  cadwyn  ddjsgleirwen  mr  ddwjfron  j  mjnjdd 
Mae  Cisou,  gm'dd  gmnîmd  mm  ddifm  'r  gorthrymydd. 
Gof  jnai  V  jmholjdd  rjw  ddjdd  i  Debormh 
Pa  ìe  mae  cerbydmu  m  byddin  Siserm  f 
Atebai  'r  hrophwjdea  yn  ysgmfn  ei  chalon, 
"  Yagubwyd  hwj  jmaith  gmn  hen  mfon  Cison." 

Mae  mynydd  jr  Arglwjdd  m  Chmrmel  'r  nn  enwau, 
Ac  felly  cyfetyb  j  ddmu  jn  eu  pethmu. 
Ond  craflu  ar  Garmel  a'i  lîmws  rhagorion, 
Ceir  ynddo  wan  ddmrlun  o  hmrdd  fjnjdd  Sîon. 

Er  cymaint  oedd  harddwch  pen  Carmel,  fro  ieain, 

Prophwydwyd  gan  Amos  y  gwywai  cyn  hir ; 
Er  para  yn  wyrddlaa  mewn  gauaf  a  dryhgin, 

Gwynt  pechod  a  ddeifiodd  ei  holl  brenau  îr : 
Ond  ni  ddaw  un  Amos  i  ddywedyd  am  Sîon, 

**  Fe  wywa ; "  na,  pery  pob  deilen  yn  laa 
Byth  by thoedd  yn  hwn ;  a  daw  hen  brenau  crinion 

\  i  lialwch  y  ddaear,  wrth  ftrydiau  rhad  ras 
I  wreiddio,  a  ffrwythant  dan  Ddwyfol  gafodau, 

Heb  ofni  'n  dragy wydd  nac  oerni  na  gwres ; 
Ni  wela  plant  Sion  eu  tir  yn  agenau, 

Byth  ni  wna  anwiredd  eu  nefoedd  yn  bres. 

Ar  hen  fynydd  Carmel  mae  mil  o  lochesau ; 
Ond  miloedd  o  filoedd,  myrddiynau  myrddiynau, 
Sy  'n  canu  am  holltau  y  Graig  sydd  yn  Sion, 
I'i  euog  ymguddio  fel  un  o'r  cyfiawnion. 
Amddiffyn  ardderchog  i'r  euog  sydd  yma, 
Mae  'n  fil-fil  mwy  diogel  na'r  hen  ddinas  noddfa 

odai  y  lleiddiad  amryfus  â'i  chaerydd  ; 
Ond  hyrddid  yr  euog  i  law  y  dialydd ; 
í  )nd  os  daw  yr  euog  i  Noddfa  y  Cristion, 
An  ^yfiawn  a  diogel  yn  holltau  Craig  Sion. 

Ah,  copa  bryn  Sion  yW  'r  man  am  olygfa  1 

Nid  Môr  y  Canoldir  a  welir  oddiyma, 

Ond  môr  íachawdwriaeth  a'i  dònau  mawreddog, 

Bob  un  jn  jmdori  ar  greigiau  bjd  euog. 

Msje  llongau  afrifed  ar  wjneb  jr  eijjion, 

A  Y  cwbl  mr  soddi  dan  bwysau  bendithion ; 


L 


BMR   OABMEI.  83 

Cefn  llydan  cadarngryf  yr  eigion  diderfyn 
Sy  'n  crynu  dan  bwysau  rhaa-roddion  i'r  cyndyn. 
Daw  yma  bob  diwrnod  ryw  hen  adnod  newydd, 
Fel  llestr  yn  Uwythog  o  fendith  yr  Arglwydd  ; 
Ond  nid  myned  heibio  mae  rhai  yn  tua  Sidon  ; 
Na,  glania  pob  adnod  wrth  droed  mynydd  Seion. 
A  rhaffaa  ffydd  gadarn,  fe  'u  llusgir  hwy  beunydd 
A'u  trymlwyth  i  borthi  preswylwyr  y  mynydd. 

0  Seion  ceir  gweled  mynyddau  y  Nefoedd. 

A  dolydd  ac  afon  y  Wynfa  wen  lân. 
Cadarnach  na  Thabor  yn  nghanol  mynyddoedd 

Yw  dwyfol  gyfiawnder  sy  'n  llosgi  gan  dân. 
Wrth  uchder  ei  gariad,  pen  Liban  ddiflana, 

Cywilydd  a'i  töa  mewn  affwye  ddofn  serth  ; 
Sancteiddrwydd  y  Duwdod  sy  'n  wynach  na  'r  eira 

Ar  Hermon,  pan  d'wyna  yr  haul  yn  ei  nerth. 

Gwaatadedd  y  byd  oU  a  welir  o  Sion, 
Rhyfeddach  yw  hwn  nag  oedd  un  Esdraelon. 
Mewn  rhy w  ran  o  hwnw  y  clwyf wyd  Josiah ; 
Yn  rhandir  y  byd  y  mae  mangre  Calfaria. 
Bu  galar  mawr  dwys  am  frwydr  Megidon, 
Ond  heth  ydoedd  hono  wrth  Iesu  dan  hoelion  1 
Rhyfeddod  pob  oes  ydy  w  Iesu  yn  marw ; 
Bydd  çalar  am  hyn  a  gofid  mwy  chworw 
Na  galar  y  fam  a  welai  Esdraelon 
Yn  agor  ei  fron  i  dderbyn  ei  chalon ; 
0  Garmel  gwel  hon  ei  hunig  anwylyn 
Yn  eyrthio  i'r  bedd  dan  gleddyf  y  gelyn  ; 

0  Síon  ca  'r  byd,  a'r  nen,  gwlad  y  glendid, 
Wel'd  Awdwr  pob  nerth  yn  marw  o  wendid. 
Bryn  Seion  y w  'r  fan  i  weled  rhyfeddod ; 
Sancteiddrwydd  ei  hun  mewn  gafael  â  phechod  1 
Gorchfygodd  y  drwg  heb  staen  ar  ei  ddillad, 
Yaigodd  ei  ben  heb  obaith  adferiad. 

Fe  ganwyd  cân  Deborah  gan  y  Uu ; 

Gall  aeintiau  glân  ei  chanu  eto  fry, 

Ond  newid  gair  am  Cison,-  -seinier  Gwaed, — 

Cawn  ddarlun  gwir  o'r  rhyfedd  Iawn  a  gaed. 

Bydd  canu  uwch  am  afon  Calfari, 

Na  'r  canu  fu  am  Cison  hen  a'i  lli1. 

Pa  le  mae  gwae,  a  phechod  drwg  ei  ry  w  1 

Ysgubwyd  hwynt  gan  genUif  Afon  Duw. 

Am  hon  a'i  rhin  cawn  ganu,  yn  y  man, 
Heb  friw  na  braw  cawn  orphwys  ar  ei  glàn, 
Ac  yfed  byth  o'i  dyfroedd  tawel  by w  : 

1  Síon  dewch  i  yfed  afon  Duw  l 


Sl  NODUDAD    LLERYDDOL. 

Nid  y  w  'r  di-dduw  n  ddiogel  pe  dríngo  wnai  i'r  nef ; 
"  Pe  llechai  ar  ben  Carmel  oddiyno  mynwn  ef." 
Mae  yma  noddfa  addaa  i'r  edifeiriol  rai : 
Ond  demnid  yr  annuwiol  o  Garmel  am  ei  faL 

Mae  diwrnod  chwilio  Carmel  a  Sion  gyda  thân  : 
O  Arglwydd  oyn  y  chwilio  rho  im1  gyfiawnder  glán  ! 
Kr  myned  i  ymguddio  i  frig  y  tewfrig  bren 
Fe  lotgir  bwnw  'n  ulw  gan  Awdwr  dae'r  a  nen. 

Kr  ffoí  i  grombil  Carmel,  fe  dodda  hwnw  'n  llyn  ; 
Níd  oe»  ond  Iawn  Calfaria  yn  gyegod  y  pryd  hyn : 
Pan  dawdd  y  byd  yn  afon,  pan  ruthra  gyda  'r  lli, 
Mí  ganaf  y  pryd  hwnw  â'm  traed  ar  Galfari. 

IiOBERT  WlLLIAMS. 

Oarwen. 


NODIADAU   LLENYDDOL. 

The  Sabbatical  Rest  of  God  and  Man :  an  Exposition  of  Hebrews  iv.  3 — 9. 
By  ltev.  John  Huohes,  M.  A.     London :  Nisbet  &  Co. 

Dabllenabom  y  çyírol  hon  gyda  dwfn  foddh&d.  Yr  ydym  yn  calonog  lon- 
iryfarch  ein  cyfaiíl  teilwns  o  Fachynlleth  ar  ei  waith  yn  ychwanega  at 
lenyddiaeth  y  deyrnas  lyfr  mor  wir  werthfawr  a  dyddorol.  Yn  ddiweddar 
galwem  sylw  at  waith  meistrolgar  arall  ar  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid  wedi 
ei  ysgrifenu  yn  yr  iaith  Bnesoneg  gan  Gymro.  Ái  tybed  ein  bod  i  gaaglu 
oddiwrth  waith  Cymry  dysgedig  a  galluog  yn  troi  fel  yma  i  ymofyn  march- 
nad  i'w  llafur  yn  yr  iaitb  Saesoneg,  fod  eu  cydwladwyr  yn  "barnu  en  htin- 
ain  yn  aiìnheilwng  "  o  gael  y  fath  weithiau  á'r  rhai  hyn  yn  yr  iaith  Gym- 
raeg?  Pan  yn  llongyfaroh  boneddiges  ieuanc  ar  ei  hadferiad  o  gystndd 
dywedai  Coleridge — 

Besides,  what  vexed  us  worse,  we  knew, 
They  have  no  need  of  suoh  as  you 

In  the  plaoe  where  you  were  going : 
This  worfd  has  angels  aU  too  few, 

And  heaven  is  overflowing  t 

Ni  ellir  o  leiaf  ddyweyd  fod  prinder  am  weithiau  rbagorol  ar  yr  Hebrcaid 
yn  y  Saesoneg,  ond  yn  y  Gymraeg  y  mae  ein  tlodi  yn  yr  ystyr  yma  yn  fawr. 
Hyaerwn  nad  ydyw  cariad  y  Cymry  at  efrydiau  o'r  fath  yma  wedi  oeri  yn 
gymaint  fel  nad  allo  cyfeillion  teilwng  anturio  oyhoeddi  Uyfrau  da  iddynt 
eto  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Mae  llawer  o'n  oydwladwyr  bellach  yn  darüen 
llyfrau  öaesoneg,  ac  fe  allai,  ambell  un  yn  ddigon  gwaaaidd  i  feddwl  na 
ddichon  dim  da  ymddangos  ond  yn  yr  iaith  hono.  Hyderwn  y  bydd  llawer 
o'r  rbai  hyny  yn  mynu  darllen  y  gwaith  hwn,  a  gallant  wneyd  hyny  yn  fwy 
calonoç  wrth  weled  v  gwerth  mawr  a  osodir  arno  gan  Saeson  enwog  a 
dysgedig,    Nid  oes  lfawer  o  amser  er  pan  alwem  syíw  ein  darUenwyr  at 

S^frol  Gymraeg  dra  gwerthfawr  o  eiddo  Mr.  Hughes  ar  Ragluniaeth. 
yddai  yn  dda  genym  ddeall  fod  yr  ymdrech  deilwng  nono 

I  gyûawnhau  i  ddynion  lwybrau  Duw, 


HODIADAU   LLBNTDDOL.  Bff 

wedi  cael  oemogaeth  addaa,  ao  ob  felly  mae  yn  ddiau  fod  meddyliau  llawer 
o*n  cydwladwyr  wedi  derbyn  Uawer  o  oleuni  ar  gwestiynau  tra  phwysig,  ao 
wedi  dyfod  trwy  efrydn  y  gwaith  yn  gryfacb  ao  yn  f wy  pur.  Testun  y  gyf- 
rol  hon  ydyw  yr  Orphwysfa  y  sonir  am  dani  yn  y  bedwaredd  o'r  Hebreaul, 
"Gorphwysfa  Duw  a  dyn."  Gwyna  yr  awdwr  ei  fod  allan  o  gyrhaedd 
UyfrgeUoedd,  yn  gystal  ag  fod  ei  amser  i  wynebn  ar  y  fath  lafnr  ag  a  doraa- 
ai  iddo  ei  hnn  yn  y  ewaith  yn  brin.  Ond  yr  oedd  yr  awdnrdodau  ag  oedd 
ganddo  at  ei  law  y  rhai  goreu ;  y  mae  yntan  helyd  wedi  eu  haatudio  yn  dda; 
a'r  hyn  sydd  well  fyth,  y  mae,  ao  mewn  ysbryd  gwrol  a  defosiynol,  wedi 
meddwl  1  bwrpas  ei  hunan  nwoh  ben  y  materion  mawrion  yr  ymwnelai  a 
hwynt,  ao  wedi  ysgrifenu  arnynt  gyda  goleuni  ao  eneiniad. 
Yn  nghanol  yr  amrywiaeth  golygiadau  a  gymerid  ar  y  geiriau,  y  mae  efe, 

Snrychfeddwl  yr  Orphwysfa,  yn  cael  ystyr  sydd  yn  rhoddi  unoliaeth  pryd- 
th  a  dyrohafedig  i'r  hoU  drafodaeth.  Wrth  gadarnhau  yr  Hebreaid  yn 
wyneb  y  demtasiwn  yr  oeddent  ynddi  i  ollwng  eu  gafael  o'r  Efengyl,  y  mae 
yn  cael  fod  yr  Apostol  yn  oeidwadu  yn  y  modd  mwyaf  effeithiol  holl  ddaioni 
v  gorphenol,  trwy  ddangos  mewn  modd  gogoneddus  fel  yr  oedd  Duw  wedi 
llefaru  wrth  en  tadau ;  ond  oddiwrth  hyny ,  ei  fod  yn  tynn  nerth  o  anf esurol 
gryfder  i'w  oymheU  i  lynu  yn  eu  proffea,  trwy  ddangos  fod  yr  nn  dadgaddiad 
yn  Nghriat  yn  oael  ei  gario  ymlaen  yn  Uawer  peUach,  ao  i'w  ogoniant  eithaf. 
Fe  orphwysodd  Duw  oddiwrth  waitn  y  greadigaeth.  Ond  yr  oedd  hyny  yn 
golyçu  Uawer  mwy  na'i  fod  yn  peidio  a  chren ;  oynnwysai  ei  fod  Ef  yn 
gorphwys  yn  nghyflawniad  ei  amoanion,  y  rhai  a  wnaethai  Efe  yn  Nghrist, 
ao  fod  hyny  yn  rhan  o'i  ymorphwysiad  tragywyddol  yn  ei  Fab.  Ao  fe 
neülduodd  y  seithfed  dydd,  pan  orphwysodd  ei  Hunan,  1  fod  yn  orphwysfa 
sanctaidd  i  ddyn,  yn  gyfle  oyBegredig  iddo  i  gynnal  oymundeb  neûlduol  ft 
Duw,  ae  feUy  i  ymbarotoi  at  ystad  nwch  o  fodolaeth,  pan  y  gallai  orphwys 
yn  berflaith  ac  yn  dragywyddol  yn  ei  Orphwŷsfa  Ef.  Fel  rhan  o'r  hynordd- 
ìant  mawr  ag  oedd  i  gymhwyso  Israel  i'r  Orphwysfa  hono,  fe  drefnwyd 
gwlad  Ganaan  yn  orphwysfa  iddynt;  a  thra  yn  mwynhAu  hapusrwydd 
Uawn  (<  y  wlad  dda  hono,"  fe  ddysgid  Uawer  o  honynt  ag  yr  oedd  "  gan- 
ddynt  synwyr  wedi  ymarfer  i  ddosbarthn  drwg  a  da"  mewn  diwyìliad 
yftbrydol,  i  synied  pa  mor  dra  gogoneddus  raid  fod  y  "  wlad  weU,"  yr  Or- 
phwŷtfa  berÔaith,  ag  yr  oedd  greddfau  dyfnaf  eu  henaid  yn  dyhen  am  ei 
mwynhâu.  I  ddangos  nad  oedd  na'r  Sabboth  na  gwlad  dda  yr  addewid  yn 
Uenw  i  fyny  y  drychfeddwl  mawr  am  yr  Orohwysfa,  y  mae  yr  Apostol  yn 
eael  fod  y  Salmydd  yn  son  am  Orphwysfa  o  eiddo  Dnw  ag  oedd  yn  aros  wedi 
^W,  ae  yn  oasglu,  u  Y  mae,  gan  hyny,  orphwysfa  eto  yn  ol  i  bobl  Dduw." 
Mae  yr  Orphwysfa  hono  yn  Nffhrist.  Fe  drefnwyd  y  Sabboth  gynt  ar  y 
fiehhfed  dydd,  o  herwydd  mai  dyna  y  pryd  y  gorphwysodd  Duw  oddiwrth 
waith  y  greacÚgaeth ;  ond  yn  aagyfodiad  Gnst  oddiwrth  y  meirw,  yr  oedd 
Çwaith  anfeidrol  ogoneddusach  wedi  ei  gyflawni,  gwaith  ag  oedd  yn  gwbl- 
oad  anf esurol  lawnaoh  ar  amcanion  mwyaf  Duw ;  ao  f el  y  mae  Efe  yn  gallu 
gorphwrs  yn  hwnw  yn  Uawer  mwy  nag  yr  oedd  yn  bosibl  iddo  yn  ngwaith 
J  greadigaeth,  y  diwrnod  y  oymerodd  nyny  le,  bellaoh,  sydd  i  fod  i'r  Eglwys 
hefyd  yn  Sa-bboth  gorphwysfa.  Ao  fel  cynt,  felly  yn  awr,  nid  y  dydd,  ond 
y  peth,  yr  hwn  sydd  wedi  gosod  mawredd  tragywyddol  arno.  Y  mae  yn 
9*phwysfa,  ao  nid  yw  pobpeth  aUanol  a  berthyn  iddi,  mwy  nag  arwyddlun- 
i»u  yr  hen  oruchwyliaeth,  ond  cynnorthwyon  ao  awgrymiadan  i  ni  yn  yr 
jmgais  i  u  fyned  i  mewn  i'w  Orphwysfa  Ef."  Ond  mae  y  dadguddiad  a  geir 
yn  yr  Efen^l  am  yr  Orphwysfa  yn  derfynol.  Ni  ellir  dysgwyl  dim  mwy 
oddSwrth  Dduw.  Y  mae  "  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn  wedi  Uefaru  wrthym 
ni  yn  ei  Fab,  yr  Hwn  a  wnaeth  Efe  yn  etifedd  pob  peth,  trwy  yr  Hwn  hefyd 
7  gwnaeth  Efe  y  bydoedd:  yr  Hwn  ao  Efe  yn  ddysgleirdeb  ei  ogoniant  Ef, 
•c  yn  wir  lnn  ei  berson  Ef ,  ao  yn  cynnal  pob  peth  trwy  air  ei  nerth,  wedi 
pnro  ein  pechodan  ni  trwyddo  Ef  ei  hun,  a  eisteddodd  ar  ddeheulaw  y 
Mawredd  yn  7  goruwohleoedd."    Ao  os  dyma  air  olaf  Duw  i  ddyn,  mae  yn 


86  WODTADAU    LUBMYBDOU 

aralwg  maí  ewfol  ofer  ydyw  dyagwyl  dim  goletmi  peHach  ar  faterion  mawr- 
íon  eín  tynged  oddíwrth  ddim  ymchwiîiadau  o  eiddo  dyn  ei  hnnan.  Mae 
yn  wír  fod  dyn  yn  fynych  yn  gwneyd  honiadan  cryfion  y  ffordd  yna.  Er 
nad  ydyw  yn  nghanol  y  mawredd  sydd  o'i  amgylch  ond  "  aelod  bychan," 
eto  y  Uíae  "  yn  flrostio  pethau  mawrion."  Am  ei  fod,  trwy  ymdrechion 
oeioedd  lawer,  yn  gallu  eulebu  yn  floesg  rai  o  ddeddfau  mawrion  y  greadig- 
aeth,  y  niae  yn  rhoddi  y  flrwyn  i'w  ddychymyg  ac  yn  rhuthro  i  gasgliadan 
beiddgar,  y  rhai  vn  ei  fryd  ef,  sydd  yn  esbonio  pob  dirgelwch.  A  phan  y 
raae  rnai  o'i  gyd«bryfaid  yn  gynu  at  ei  fawredd,  y  mae  yntau,  wedi  meddwi 
ar  v  tipyn  gogoniant,  fel  yn  teimlo  fod  ei  waith  ef  yn  darganfod,  o  gymaint 
urddas  à'r  oreu  ar  y  deohreu ;  ac  er  a  hona  i'w  athroniaeth,  y  mae,  yn 
nannedd  ei  boil  ganonau,  yn  dychymygn  dychymygion  gwylltion,  y  rhai  er 
hyny  y  dysgwylia  i'r  byd  eu  derbyn  fel  y  derbynia  ei  ddeongliad  o  ddeddfau 
y  greadigaetb.  Ao  os  gall  wneyd  cymamt  gyaa  y  gorphenol, jpaham  nad  all 
hefyd  gyraeryd  ei  ddammeg  a  phrophwydo  am  y  dyfodol  ?  Y  mae  yr  oracl 
yn  gallu  dyweyd  oyraaint  am  anian  ;  paham  nad  all  hefyd  ddyweyd  y  cwbl 
am  yr  ysbryd  r  Gan  fod  oymaint  oynnydd  wedi  ei  wneyd  mewn  gwyddon- 
ìaetn,  paham  na  allai  efe,  sydd  yn  etifedd  yr  oesoedd,  ddarganfod  yn  nhir- 
ìogaeth  orefydd  hefyd  bethau  mwy  gogoneddus  nag  a  feddyliwyd  erioed  am 
danynt  gan  neb  arall,  a  gwneyd  à'i  gyd-ddynion  y  gymwynas  fendigaid  o'u 
dyagu  iadynt,  ao  folly  eu  dyrohafu  yn  annhraethadwy  ?  Wel,  pe  buasai  y 
boneddìgìon  parohuanyn  yn  gallu  gwneyd  rhywbeth  heblaw  (<  ffrostio  "  en 
pothau  y  ftblenydd,  ni  a  adylasem  oyn  hyn  fod  oll  ymhlith  y  ser.  Ondyn  llwch 
y  ddaear  yr  ydym  eto,  ao  am  ddim  y  maent  hwy  hyd  yn  hy n  wedi  allu  ddan- 
goa»  o  ran  gallu  i  ddyrohafu  yr  hiliogaeth,  yn  y  Uwch  y  byddwn.  Ië,  y  m  e 
Gawer  o  honynt  hwy  eu  hunain,  er  ar  dir  dysg  a  gwyddoniaeth  yn  greadur- 
ìaid  inegya  o  rywogaeth  uwoh,  eto  mor  bell  oddiwrth  y  gogoniant  a  gyr- 
haedda  dyn  trwy  ddiwylliad  ysbrydol,  fel  y  oeir  hwynt  ymysg  yr  ymlusgiaid. 
*vlVn  dybìant  eu  bod  yn  ddoethion,  hwy  a  aethant  yn  ffyhaid."  Ond  y 
mae  Mr»  Hughea  yn  oael  fod  yr  Efengyl  ar  y  pethau  mawnon  hyn  yn  der- 
fruoh  Mae  yr  Orphwyafa  yn  Nghrist.  Y  mae  houo  mor  fawr  fel  y  mae  yn 
Orphwy»fa  ftuw,  Mae  Duw,  ynddo  Ef,  yn  gallu  gorphwya.  Yr  ydoedd 
y»  *ir»  w  tragywyddoideb,  u  yn  hyfrydwch  iddo  beunydd."  Fe'i  cyflwynai 
Whd  ì^r  byd  fel  yr  Hwn  y  "  boddlonwyd  "  Ef  ynddo.  Ao  yn  y  gwaith 
tuawr  a  wnaeth*  yn  yr  hwn  y  cyflawnodd  amoanion  mwyaf  yr  arfaeth  dra- 
gy  WYddol*  gan  "  ddwyn  ineibion  lawer  i  ogoniant,"  y  mae  y  Tad  yn  gallu 
gox}\hwY*  mewn  anfeidrol  foddhid.  Ae  er  y  dirywiad  olnadwy  a  ddaeth 
anjo**  UWY  beceod,  v  ìnae  yr  Ornhwysfa  sydd  ynddo  Ef  yn  ddigon  i  ninnau 
W*\vL  A  ph^ham  ua  fyddai  ?  Yr  oedd  y  syniad  am  gael  myned  i  "  Or- 
^i%\sÌ3A  IHiw  và  ì  \sbr\d  galluog.  hawddgar,  a  sanctaidd  y  diweddar  Ddr. 
r^ry,  yu  Iroi  y  no^  yu  ddyv\d»  Ac  felly  ì  fyrddiynaa  hebUw  efe,  Mae  yr 
vV^%\^c*  vn  ŴLtth  brv^nuol«  Mat  y  saint  ar  y  ddaear,  yn  mynydd 
^ctt»  >u  D|<hwuuù  holl  dywY^^ìoo  y  II y^  ie,  yn  uthreeennoldeb  y  Brenin 
<h  bujdci*  V*#  \ujMÌruù^(h  Mr.  Hushes  ar  nodwedd  wrthódrychol  gobaith 
>e  hì:«U|ot  >tt  vkìak  u*%u.  Yn  Ue  yutà^vr\*u  gydag  ocìkaniana«4h  ein  cyfun- 
ŵfOMbìt  iu^»  ttj^rdt&L  ueu  v tu^ẁli  yu  ai^ẁny Sd  eia  pro&adan  ein  honain,  y 
*jẁ»  «î^  4iii  *tti  vmwì  i  JUerV\  u,  U\  plant  b\chaÙB.  y  gwirionedd  rwrtbddrych- 
vA  ^  o  t*x**jkb*  ì  uj^  av  t^r^\  i  f\  uW  ì  uwwu  i  u  h*?tii^iditaeth-  Nä  oedd  gan  yr 
.Vì^?t>xviìvtt  >?íì^  >e  Y*K^rt  *YutC — k*  Varw  o  Orẁs  dros  ein  pechodan  ni,  yn  ol  yr 
^^r^ca^tìMà*  a\  i  aù*iu»  a^t  o^odi  y  tr\\ì\dd  d^rud  yn  oi  yr  Ysgrythyrau." 
X>:  y  nM^ìù  *u  <*r*ü^>*>ie  iv*^  >u  ei  d^rbyn;  ocd  wrth  vneyd  hyny  yr 
«AKtù>iK  ^u  chcI  ^a  ìk«jE*<v-at  at  uu>*ai;à  >u  c^tb&coí  t  in^rfft  mwr,  44yn 
ìtt**(M.iu  *  jtt>*<rtt>vki  ^u:ibr^e;h.viw>  *  ^voQeddn&**  Fe  arwemtei  y 
O  t>*  >i^*v.>u  a>  o  î-\%  %r*Jíixii4w  íw  t>  aa  cifccùvTjtcuiaa,  a  dygjd  Uawer 
\*t  »v,ì%tjk:Kx  •  'w\tjòau  >  c>-viir  cr>t  a>  i>ùvìaaw\:a  mnlmetbadwy  eydd  i 
>Kii«MUf  mlì  y  *x^ẁ#  >.a  sM«m  ÿott^*!11*  *tt  1*«ä  ẁ»a>  iua  aèd  ydyw  yr 
v,>ya^>*aẁ  >>  g«*à  ^/^  v>T  uu  ttifci'Ar.  mì  >u  ou^:  fod  vt  bnfl  attirieydd 


MODIADAD    LLENTDDOL.  87 

wedi  ea  tyira  ymaith,  a'r  Haul  çogoneddus,  gan  lewyrchu  yn  ddigwmwl,  yn 
Danw  yr  ysbryd  byth  A'i  oleuni  a'i  ogoniant.  "  Ei  goleuni  hi  ydyw  yr 
Oen." — Os  mynai  y  darllenydd  tirion  ymdriniaeth  lawn  a  ohyfoethog  ar  y 
materion  ardaerchog  hyn,  gydag  aml  ddyfyniad  dysglaer  hyd  y  tudalenau  o 
Bjniadau  yr  ysgrifenwyr  goreu,  hen  a  diweddar,  mewn  perthynas  iddynt, 
a*r  cyfan  wedi  ei  osod  ger  bron  gyda  meddylgarwoh  addfed  ac  ysbryd  o'r 
füth  fwyaf  rhagorol,  mewn  Saesoneg  coeth  ao  arddull  nad  all  yn  fynyoh  lai 
na'i  swyno  á'i  phrydferthwoh,  ni  aUai  wneyd  yn  well  na  mynu  y  çwaith  hwn 
i'w  feddiant,  a'i  wneyd,  yn  yr  ystyr  oreu,  yn  eiddo  bythol  iddo  ei  hun. 
Prie  y  llyfr  yw  7s.  6c. 


Beyond  the  Stars:  or,  Heawm,  its  Inhabitants,  OccupatioM,  and  Life.     By 
Thomàs  Hamilton,  D.D.,  Belfast     Edinburgh  :  T.  &  T.  Clark. 

Ymddbngts  fod  awdwr  y  gyfrol  brydferth  hon,  fel  llawer  eraill,  wedi  cael  ei 
arwain  i  fyfyrdodau  ar  y  wlad  well  trwy  ymadawiad  rhywun  oedd  anwyl 
iddo  yno  o*i  flaen.  Y  oyflwyniad  ydyw,  In  Alicùt  cariêrimce  Memoriam 
duicem :  I  felus  Goffadwriaeth  fy  anwylaf  Alioe !  Ar  y  wyneb-ddalen  oeir 
pennill  tra  phrydferth  o  eiddo  Mrs.  Southey  : 

Oh  ohange  t  stupendous  ohange  1 

Burst  are  the  prison  bars  ; 
Tbis  moment  there,  so  low,  so  agonized, 

And  now — Beyond  the  Stabs  t 

O  newid  aruthr  fawr  1 

Fy  ngharohar  ddrylliodd  Ner ; 
Un  fynyd  yma  'n  isel,  mewn  dwfn  ing, 

Y  ílall— Tu  hwnt  i'b  Sbb  t 

Aenid  rhyfedd  fod  y  çyfres  o  bregethau  a  draddododd  ar  y  mater  wedi 
ennill  cymaint  < 
Maeynrh 

mewn  myi^  w  w 

lygu  '*  eto  yn  ei  chyloh ;  ac  am  hyny  nid  annaturìol  ydŷw  i  ddynion,  pan 
feddyliont  am  dani,  ymoUwng  i  ddyonymygu,  a  phob  un  yn  Uunio  ei  nefoedd 
yn  ol  syniad  ei  galon  ei  hun.  Y  mae  yn  rhagoriaeth  ar  Dr.  Hamilton  ei 
fod  wedi  astudio  yn  dda  y  cyf  eiriadau  a  geir  ati  yn  y  Gair,  a'i  fod  f  elly  yn  "  pro- 
phwydo  yn  ol  cysondeb  y  flydd.M  Y  mae  ei  feddwl  hefyd  wedi  ei  drwytho  ifr 
fath  raddau  gan  yr  hyn  sydd  wedi  ei  ddadguddio,  fel  y  mae  ei  syniadau  yn 
nawiaidd  ac  awgrymiadol,  ac  y  mae  aros  gyda  hwynt  yn  tueddu  yn  gryf  i  godi 
bryd  y  darllenydd  uwchlaw  trybestod  a  mân  helyntion  einioes  ddiflanedig,  i 
feddwl  am  y  cartref  gwell.  Nid  oes  ganddo  ammheuaeth  nad  ydyw  y  nef- 
oedd  yn  lle,  ac  nid  cyflwr  yn  unig ;  nid  y  ddaear  ychwaith,  wedi  ei  hadne- 
wyddu,  a  fydd ;  canys  bydd  "  y  nefoedd  newydd  a'r  ddaear  newydd  "  y  fath 
fel  una  chofir  ao  na  fedcrylir  "  am  y  rhai  cyntaf ;  heblaw  y  byddai  anhawsder 
dirfawr  i  synied  ymha  le  y  mae  yr  ysbrydoedd  gwynfydedig  yn  awr,  a  pha 
le  y  gailent  fod  dros  yr  anferth  dymmor  pan  fydd  y  ddaear  yn  oeri  ar  ol  y 
goddeithiad  diweddaf.  Mae  y  syniad  cyfiEredin  ei  bod  frŷ,  goruwch  y  ser, 
yn  arwain  yn  anocheladwy  i  ddyryswch,  oblegid  y  mae  oyfeinad  ein  huohel- 
der  yn  wahanol  ar  bob  awr  o  ymlwybriad  y  ddaear  trwy  yr  eangder,  ac  felly 
byddai  nefoedd  ein  hanner  dydd  yn  y  pwynt  gwrthgyferbyniol  ì  nefoedd  ein 
hanner  nos.  Tybia  efe  ei  fod  yn  cael  awgrym  ffrwythlawn  ar  hyn  yn  y 
gair  a  geir  yn  Eph.  iv.  8 — 10,  fod  yr  Iesu  yn  wedi  esjgyn  "  goruwoh  yr  hoÜ 
nefoedd ; "  a  ohan  fod  seryddiaeth  ddiweddar  wedi  cael,  heblaw  fod  y 
ddaear,  Ac.,  yn  troi  o  amgylch  yr  haul,  fod  yr  haul  ei  hunan,  a  holl  fydoedd 


»v  bcmiA 


r'JM-T  \tt    Ftocter 
:    >*^*^a.     TJ,    IL 


^tr^W*^^    r«%*    ,**^**    rt    -«-**.   >» 


NOBIABAD   LlENYDDOL.  89 

yn  j  diwedd  yu  bur  fy  w  i  ddifiygion  y  gwaith ;  ac  wrth  deimlo  na  all 
oberthio  oael  gwneyd  cyweiriad  ychwanegol  arno,  ei  weddi  ydyw9 
"  Bywioged  yr  Arglwydd  dduwinyddion  ieuangaoh  i  gadw  yr  hyn  sydd  dda 
ynddo,  ao  i  gynnyrohu  yr  hyn  sydd  well ! "  Y  mae  ysbryd  y  gwaith,  íodd 
bynag,  yn  aroe  vr  un.  Nid  ydyw,  medd  efe,  "yn  credu  vn  Nghrefydd 
amseroedd  Darwin ; "  creda  vn  nadganiad  mawr  y  Pasg,  fod  íesu  wedi  codi 
o  feirw,  a  derbynia  yn  barchedig  holl  ganlyniadau  y  ûaith.  Ond  mae  ei 
feddwl  yn  agored  gyda  golwg  ar  lawer  o  bethau  ag  y  buasai  beirniadaeth 
geidwadol  y  Uythyrenau  yn  ymgroesi  yn  fawr  rhag  eymaint  &  ohydnabod 
fod  dim  ond  nn  farn  yn  eu  cylch ;  ond  y  mae  efe,  gan  deimlo  fod  Uafur  yr 
ytgol  ddinystríol  mewn  beirniadaeth  wedi  bod  vn  achlysur  i  gyfoethogi  yn 
d&fawr  ein  dirnadaeth  o'r  Ysgrythyrau,  yn  derbyn  yn  ddibetrus  bob  goleuni 
addaw  yn  ei  ffordd,  o  ba  gyfeiriad  bynag,  ond  yn  ymwneyd  a'r  owbì  mewn 
dwfn  ûyddlondeb  i  egwyddorion  mawrion  Gair  yr  Arglwydd. 

Grybwyllasom  o'r  blaen  am  waith  Eeil  ar  Henaflaethau  Biblaiddt  wrth 
gyflwyno  i  sylw  y  gyfrol  gyntaf  o'r  gwaith  a  nocür  uohod.  Y  mae  yntau 
bellach  wedi  myned 

At  y  dorf  aneirif  fawr 
O  rai  oyntafanedigion 
Ag  sydd  yn  y  nef  yn  »wr. 

Ac  nid  yw  yn  anhawdd  meddwl  gyda  pha  afiaeth  a  hyfrydwch  y  mae  gwỳr 
fel  y  rhai  hyn,  a  dreuliasant  einioes  yn  ymroddi  gyda'r  fath  zel  i  astudio  yr 
Yspythyrau,  bellach  yn  dilyn  eu  hefrydiau  dan  amgylchiadau  sydd  gymaint 
yn  fwy  manteisiol,  yn  '*  gweled  wyneb  yn  wyneb,"  *'  yn  adnabod  megys  eu 
hadwaenir.*'  Ond  yn  wir  efrydydd  yr  ydoedd  hyd  y  diwedd  vn  llafurio  i 
berffeithio  y  swaith  hwn,  a  Uwyddodd  cyn  i*r  Gorohfyçwr  ei  gyfarfod,  i 
anfon  ei  "  Óylnewidiadau  a'i  Yohwanegiadau  "  er  perffeithio  yr  argraffl^d 
Seisonig  yma  o'i  waith.  Fel  y  dangosem  yn  ein  nodiad  ar  y  gyfrol  gyntaf 
yn  y  Trabthodtdd  am  Orphenaf,  y  mae  wedi  hysbyddu  pob  ffynnonell  a 
auaaai  wneyd  nnrhyw  gyfraniad  tuag  at  berffeithio  ein  gwybodaeth  am 
Henanaethan  y  Bibl,  ac  nid  arno  ef  yn  sicr  y  bydd  y  bat  os  na  fydd  gan  ei 
dd&rllenydd  syniadau  cyflawn  a  chlir  iawn  am  yr  hen  amseroedd,  ao  os  na 
fydd  heryd  mewn  canlyniad  yn  çallu  astudio  y  Llyfr  sanctaidd  gyda  mwy  o 
hyfrydwoh,  a  chyda  mwy  o  adeiíadaeth. 


CofiaMt  a  Phregtthau  y  Parch.   OriffUh    WUliamst   Talsarnau.     Gan   y 
Parch.  Robert  Owen,  M.  A.,  PennaL     Bala :  Davies  ac  Evana 

Dylìsem  fod  wdäi  galw  sylw  at  y  gyfrol  ddyddorol  hon  oyn  hyn,  ond  yn 
tmryhi8  yr  ydoedd  wedi  ei  gosod  o'r  neilldu.  Mae  ein  darUenwyr  ond  odid 
yn  cofio  darllen  erthygl  dra  dyddorol  yn  y  Trabthodydd  ar  y  Paroh.  Griffith 
Wuliams,  rhyw  bedair  neu  bum'  mlynedd  yn  ol;  a  da  iawn  y  gwnaeth 
Mr.  Owen,  gan  fod  y  defnyddiau  oedd  o  fewn  ei  gyrhaedd  mor  werthfawr, 
a  ehymaint  yn  helaethach  nag  a  ddysgwyliai,  eu  gosod  ynghyd  fel  yma  a'u 
cyboeddi  yn  gyfrol  ddestlus,  gyda  darlun  rhagorol,  er  cof  am  ŵr  mor  anwyl 
a  gwerthfawr.  Mae  ei  hanes  yn  hvnod  o  ddifyrus,  ao  yn  Uawn  o  addysg. 
Oyda  chymeríad  pur  a  meddwl  oryf  a  gwrol,  fe  weithiodd  efe  ei  ffordd  trwy 
lawer  o  anfanteision  i  sefyUf a  o  ddef nyddioldeb  mawr,  ao  yn  ei  hoU  lafur 
cyhoeddus  fe  edrychid  arno  gan  bawb  oedd  vn  ei  adnabod  gyda  ohymaint  o 
bareh  a  charíad  fel  y  rhoddid  bob  amser  y  derbyniad  goreu  i  bob  ymdreoh 
o'i  eiddo  i  lesáu  a  dyrohafu  ei  gydwladwyr.  Yr  oedd  hefyd  wythîen  ddofn 
o  ysmaldod  dyddan  yn  ei  natur,  a'i  gwnai  yn  gydymaith  hynod  o  ddy- 
munol,  a  theimlai  Uawer  o'i  gy feilücn  y  ^aUaaai,  vn  hollol  gyfreithlawn,  roddi 
mwj  o  le  i*r  gaUu  yma  yn  ei  weinyddiadau  cyhoeddus,  ao  y  buasai  hyny 


00  SODlAOAU   LLBHTDDOL. 

yn  yohwanegiad  at  ei  nerth ;  ond  yr  oedd  yr  argraff  o  ddifrìf wch  y  wein- 
ìdogaeth  wedi  snddo  yn  gymaint  íw  feddwl  fel  yr  arswydai  rhag  pobpeth  a 
allaì,  ynglỳn  â*r  gwaith  m»wr,  ymddangoe  fel  yn  dynesu  at  yagafnder. 
Felly  y  aiweddar  Bareh.  Hugh  Hughes,  Beanmans.  Yr  ydoedd  yn  gyfor- 
iog  o  humour%  ond  yn  ei  larár  cyhoeddus  fe  fyddai  hyd  yn  nod  yn  drym- 
aidd  ddifrifol.  Lìed  debyg  oedd  y  düweddar  Barch.  John  Davies,  Nerooia, 
yn  y  rhan  gyntaf  o4  oes  weinìdogaethol,  er  iddo  wedi  hyny  weled  ei  ffordd 
1  wneyd  demydd,  a  brofai  yn  fynych  yn  hynod  o  hapus,  o'r  galln  oedd  mor 
natnnol  iddo  i  oglais  ei  wrandawyr,  ac  felly  i*w  cael  nid  yn  anaml  i  dymher 
fanteitiol  i  dderbyn  gwersi  doethineb,  Yr  oedd  humour  Mr.  Grimth  Wil- 
liama  hefyd  yn  hynod  o  gyfoethog.  Mae  Mr.  Owen  wedi  oasglu  llawer  o*i 
ddywediadau  da  yn  y  flbrdd  hooo,  ond  mae  Uawer  eto  ar  lafar  gwlad.  Pan 
welwyd  ef  gyntaf  wedi  ei  hrìodas  gan  Mr.  Robert  Sennar,  yr  hwn  wrth  ei 
longyfaroh  am  ei  fod  vn  edrych  mor  dda,  a  ychwanegai, <(  Mae  arna  i  ofn 
nad  ydaoh  chi  *n  astuàio  dim,"  a  gafodd  ei  bèl  yn  ol  yn  y  ffordd  ddeheuig 
a  ganlyn,  **  Na,  dygymmod  â  û  yn  noble  y  mae."  Yr  ydoedd  ei  dŷ  a'i  bìod 
yn  Nhalaarnau  wedi  eu  gwneydfo'r  hen  gapel  oedd  yn  v  Ue,  a  phàn  sylwai 
rhy w  wraig  garedig,  wrth  glywed  fod  ychwanegiad  wedi  cymeryd  Ue  at  ei 
deulu,  fod  ganddo  lon'd  t  tỳ  o  blant,  cywirai  hi  yn  dawel,  ond  mae  yn 
debyg  er  ei  mawr  syndod,  tnry  däywedyd,  "Na,  mae  ein  tŷ  ni  wedi  ei 
wneyd  i  ddal  trì  ohanU**  Wedi  dychwelyd  o  Lundain,  dyma  y  ffordd  yr 
•glurai  i'w  gyfeülion  yn  Nhalsaraan  natur  y  Ulegraph :  "  Mae  ci  wrth  i 
ohwi  wasgu  ei  gynfibn  yn  gwaeddi  â*i  geg.  Dychymygwch  fod  ci  mawr  hir, 
yn  ovrhaedd  oddiyma  i  Lundain ;  dim  ond  1  chwi  gydio  yn  ei  gynffon  a 
rhoddi  plwo  arni,  mi  gyfartha  y  ci  yn  Llundain  yr  un  fynyd.  Peth  fel  yna 
ydy w  y  ttlegraph*"  A  byddai  ei  egrarìadau  wrth  bregethu  yn  fynych  yn 
fy w  a  gafaeígar.  Yn  y  bregeth  ar  •*  Y  cyfarfod  gweddi  ar  làn  af on  Ahafa  " 
(Eira  viü.  41 — 28),  wrth  ddangoa  fod  Ezra  yn  cymeryd  hamdden  oyn  cy- 
chwyn  i  edryoh  ar  beryglon  y  daith,  **  i*n  cynnorthwyo  rhag  y  gelyn  ar  y 
ffordd,"  dywed : 

Mae  yn  Uawn  bryd  i  ninnan  ymbwyìlo  i  edrych  yn  ngwyneb  ein  neryglon.    Byddai 


Mae  yn  Uawn  hryd  i  ninnan  ymowyuo  i  edrych  yn  ngwyneb  ein  neryglon.    Byddai 

În  dda  g«nym  alln  argyhcedaì  eìn  pobl  ieaainc  fod  mí^Ua  wedi  en  goaod  yu  ea 
wybrau,  a'a  bod  yn  y  perygl  o  rael  eu  dal  yuddynt.  Gelhr  gweled  ar  yr  Ommbuae* 
yn  y  treiydd  mawrìon  euwaa  yr  neolydd  y  byddant  vn  myned  trwyddynt,  a*r  Ueoedd 
y  byddaut  yn  aroe  ynddynt,  ŵedi  ea  goeod  mewn  UythyTenau  mawrion  o'r  ta  aU&n, 
er  eyfarwyddyd  i*r  teithẁyr,  ond  er  hyny  fe  fydd  rhai  yn  camgymeryd  ao  yn  myned 
yn  hoUoi  groes  i*r  hyn  y  bwriadenu  Bydd  vu  hawdd  gan  y  guard  ofyn  pan  y  gwel 
ddyn  dyeithr  yn  myned  i  mewn,  pa  le  y  bydd  aroo  eisìen  diagyn.  Cyn  oymeryd  eich 
Ue  yn  ngherbydan  gwag  bìeeeraa,  edrychwch  enwan  y  Ueoedd  y  maent  vn  myned 
drwyddynt  ao  yn  aroe  ynddyut.  Pe  brddai  tafarnwyr  ein  gwlad  yn  ymddwyn  yn 
garedig,  fe  ofynent  i'r  bachgên  ìeoanc  dennaw  oed,  wrth  ei  weled  yn  dringo  i  mewn 
Pw  cerbyd  hwy ,  *'  Pa  le  yr  ydych  yn  dewù  oael  eìch  rhoddì  i  lawr,  *maohgen  i  ?  P» 
nn  ai  wrth  ddrws  j  tlottf,  ỳ  gwàllgoídy,  ai  ynte  y  oarohar?  Dyna  y  Ueoedd  yr 
ydym  ni  yn  aifer  gmíw  ac  vn  rhoddi  i  lawîr  y  rhai  sydd  yn  ewyUysio  teithio  gyda  m; 
ond  byddwn  yn  cymeryd  âmbeü  on  ychx  dig  ymheiiach,— i'r  dienydàle  i  " 

Mae  ei  lythyrau  at  ei  blant  yn  neìllduol  deilwng  o  aylw  ein  holl  bobl  ieu- 
ainc  Yn  wir  mae  y  Uvfr  olli  fel  Cofiant  y  Parch.  Richard  Humphreys  a 
Hanes  Wilbam  EUis,  HÌaentwrog.  Ac,.  gan  Mr.  Orìffith  Williams,  yn  un  a 
dalai  yn  dda  niewn  difyrwch  ac  adeiladaeth  am  ei  ddarUen.  Ei  bris  yw 
2&6c. 

}>    Ysgol    Sabbi.thẁ    JMysçi<iriK    «    Chynhtddfa*    y    Meddut,    Gan 
EDWARD  Jones,  Bangor.     Sewport,  Mon.  :  W.  Jonee. 

Ychydio  sydd  genym  yn  Gymraeg  wedi  ei  yWenu  ar  y  inaterionhyn 
mewn  fforád  o  ^onorthwy  ymarfcrol  i  rai  a  ddymunent  wneyd  a  aUont  er 


NODIADAÜ    LLEN7DD0L.  91 

perffeithio  yr  Y&gol  Sabbothol  yn  ein  gwlad.  Y  mae  Mr.  Edward  Jones 
wedi  gwneyd  gwasanaeth  gwerthfawr  trwy  ysgrifenu  y  gyfrol  fechan  ddep- 
tras  hon,  a  hyderwn  y  bydd  llawer  yn  gwneyd  defnyda  da  o  honi.  Yr  oedd 
efe  yn  medda  cymhwysder  neillduol  at  y  f ath  orohwyl.  Y  mae  ei  hunan 
wedi  cael  ei  hyâòrddi  yn  y  gelfyddyd  o  addysgu ;  wedi  astudio  amry w  o'r 
gweithian  goreu  a  ysgrifenwyd  ar  y  gelfyddyd;  wedi  cael  blynyddoedd  o 
brofiad  Uwyddiannas  fel  ysgolfeistr;  ac  y  mae,  trwy  ei  hyfforddiaut  a'i 
astndiaeth  a'i  brofiad,  wedi  ennill  llawer  o  wybodaeth  ag  y  buasai  y  rhai  na 
chawsant  ei  fanteision  yn  fawr  ar  eu  hennill  o  gael  cyfleusdra  i'w  gwneyd  yn 
eiddo  iddynt  eu  honain.  Y  mae  hefyd  o'i  febyd  yn  gyfaill  por  i'i  Yspol 
Sabbothol.  Nid  oes  perygl  iddo  mewn  un  modd  edryoh  yn  isel  ar  sefydhad 
ag  y  mae  ei  genedl  wedi  derbyn  trwyddo  y  fath  annhraethol  les,  nao 
awgrymn  dim  a  allo  dueddu  toag  at  ddarostwngg  ei  urddas.  Ar  yr  un  pryd 
y  mae  ei  gariad  &t  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  pen  iddo  wynfydu  wrth  feddwl 
fod  y  fath  fanteision  gwerthfawr  ynglŷn  ág  addysçiaeth  yn  ein  hys^olion 
dyddiol,  y  rhai,  er  y  byddai  yn  hawdd  eu  oymeryd  1  fewn  1  beirianwaith  yr 
Ysgol  Sabbothol,  ac  na  allent  lai  na  gwneyd  ei  haddysg  yn  llawer  mwy 
effeithiol,  eto  y  dangosir  mewn  Uawer  o'n  hardaloedd  gymaint  o  araf  wch  i 
wneyd  nnrhyw  ddefnydd  o  honynt.  Fe  roddai  darllen  ei  lyfr  syniad  rhag- 
orol  am  y  pethau  hyny,  a  doeth  y  gwnelai  y  darllenydd  meddylgar  pe  yr 
elai  i  un  neu  ychwaneg  o'n  hysgohon  dyddiol  goreu  i  weled  mor  foddhäol  y 
mae  y  cynlluniau  y  cyfeirir  atynt  yma  yn  gweithio.  Wedi  gwneyd  hyny, 
fe  fyddai  yn  hyfryd  ganddo  wneyd  a  allai  er  gosod  y  trefniadau  da  sydd  yn 
ateb  y  fath  ddyben  ynddynt  hwy,  ar  waith  yn  yr  Ysgol  Sabbothol  hefyd,  ac 
feUy  beri  cynnyrchu  ynddi  lawer  ychwaneg  o  waith,  a  hwnw  yn  waith 
Uawer  gwell.  Mae  y  orynodeb  a  roddir  ar  gynneddfau  meddwl  y  creadur 
ag  yr  amcenir  trwy  addysg  yr  Ysgol  Sabbothol  i'w  oleuo  a'i  ddyrchafu,  yn 
glir  a  phwipasol.  ArgymheÜwn  y  llyfr — pris  2s. — yn  galonog  iawn  i  sylw 
athrawon  ac  athrawesau  yr  Ysgol  Sabbothol  trwy  Gymru  oll.  Fel  engraiffb 
o'r  hyn  a  geir  ynddo,  dywed  *4  íod  y  pethau  canlynol  yn  anhebgorol  angen- 
rheidiol  er  gwneyd  yr  holi  a'r  ateb  yn  effeithiol :  " — 

1-  Rhaid  i'r  athraw  f  od  wedi  meistroli  yn  drwyadl  y  wers  neu  y  mater  y  mae  yn 
myned  i  holi  arno. 

2.  Bhaid  iddo  fod  yn  fywiog  a  siriol,  er  fderhau  bywiogrwydd  ao  awydd  i  ateb  yn 
y  dotbarth. 

8.  Bhaid  i'r  owestiynau  fod  yn  hawdd  eu  deall,  onidê  nis  geliir  dysgwyl  atebion. 

4.  Dyleut  gael  eu  oyf eirio  at  bob  un  yn  y  dosbarth,  yn  enwedig  y  rhai  llwfr  a  hwyr- 
frydigiateb. 

6.  Bhaid  iddynt  gyfateb  i  gyrhaeddiadau  y  dosbartb,  heb  fod  yn  rhy  hawdd  ar  y 
naOl  law,  nac  yn  rhy  anhawdd  ar  y  llaw  aralî. 

6.  Ni  ddylid  gofyn  ond  yohydig  gwestiynau  ag  y  gellir  eu  hateb  gydag  'ie  neu  nage, 
gan  nad  ydyw  cwestiynau  o'r  fatn  yn  rhoddi  gwaith  i'r  meddwl. 

7.  Dylái  y  owestiynau  feddu  oymhwyBder  i  gynnyrohu  meddylgarwoh  ao  ysbryd 
ymchwflgar  yn  y  dosbarth. 

8.  Dylai  y  owestiynau  hefyd  fod  yn  dwyn  perthynas  y  naill  à'r  llall,  a  dilyn  eu 
gûydd  yn  y  fath  foda  ag  i  danu  goleuni  yohwanegol  ar  y  mater  dan  sylw. 


Traethodaa  Bywgraflíyddol.  Rhif  6.  Wüliam  JFüliams,  Paniycelyn. 
Gan  T.  L.  Rhif  7.  Thomas  Charles  ór  Bala.  Gan  T.  L. 
LlundaÌD  :  Cymdeithas  y  Traethodau  Crefyddol. 

Da  genym  groesawu  dau  yn  yohwaneg  o'r  Traethodau  Bywgraffyddol,  y 
rhai,  fel  eu  rhagflaenyddion,  sydd  ynrhoddi  hanes  cryno  a  thra  darÜenadwy 
am  wýr  ag  y  bydd  y  Cymry  yn  ea  mawrhau  hyd  byth.  Maent  yn  dra 
chyfaodas  i'w  dodi  yn  llaw  ein  plant  a'n  pobl  ieuainc,  a  hyderwn  y  bydd 


IX 


DÍferi  mwwr  o  AfeflUd  em  Bnpfioa  Sabbothol  trwyddynt  yn  deohre* 
fforno  eydnabrddíaeth  ft*r  ddao  aant  enw©*,  Wffliam  WfllianiB  a  Thomas 
Charles,  a  fydd  yn  addfedn  i  gymemdefe  IUwn,  ae  yn  profi  yn  fendith  iddynt 
jn  dragywydd.  Boom  mewn  eryn  benbleth  yn  eetaio  gwneyd  allan  ystyr  y 
geíríao  canlynol  yn  Bhif .  6 :  **  Dywed  traddocbad  y  byddai  pan  vn  laalane 
yn  boff  o  wneyd  ean  neu  rigwm  i  ddyuôoa  ardaloedd  o  gwmpas  ei  omi.  Yn 
yr  amser  fawnw,  yr  oedd  prydydd  wrth  wneyd  eân  yn  gwneyd  gwasanaeth 
gprmesol  a  drygioiras,  ae  y  byddai  byny  yn  peri  i"r  cyfifelyb  i*r  hyn  y  mae  y 
ftewyddiadnr  yn  ei  wneyd  yn  awr,  i  ddynoethi  gweithredoedd  dynion 
anghyfiawn  a  gorthrymus."  Bnocn  am  enyd  yn  tybted  y  rhaid  fod  synwyr 
yn  y  geiriau,  pe  yn  mng  y  gallesid  eael  y  pelydr  golenni  allan  o'r  cucumber; 
ond  pan  yn  goríod  penderf ynu  nad  allai  fod  yn  ddim  ond  noneenêe,  gwelsom 
mai  gwr  J  wasg  oedd  wedi  camgyfleu  y  drydedd  linell  yn  tu  dal.  5,  ao  y 
dylasai  doarllen  fel  hyn  :  *•  Ejywed  traddodiad  y  byddai  pan  yn  laalano  yn 
hoff  o  wneyd  eàn  nen  rigwm  i  ddynion  gormeaol  a  drygionus,  ac  y  byddai 
hyny  yn  peri  i'r  ardaloedd  o  gwmpas  ei  ofni.     Yn  yr  amser  hwnw,  yr  oedd 

8rydydd  wrth  wneyd  cán  yn  gwneyd  gwaaanaeth  eyffelyb  i'r  hyn  y  mae  y 
ewyddiadur  yn  ei  wneyd  yn  awr,"  &e.  Ymddengys  fod  rhyw  gamgymer* 
iad  yr  un  ffunud  wedi  dianc  yn  Rhif  7,  tn  dal  8,  pan  ddywechr  M  a  phrofodd 
•i  wraig  yn  rhodd  arbenig  iddo  gan  yr  Arglwydd — yn  *  ymgeledd  gymhorth 
Ìddo  "  ger  ei  fron.*  Dylasai  teoln  y  waag  gael  eu  cadw  dan  well  gwastrod- 
•dd.  Nid  gair  da  ydyw  "  arholi  "  yn  tu  dal  12 :  "  Dechreuodd  gydag  arhoü 
plant  yn  yr  eglwysi  cyn  gadael  Eglwys  Loegr."  Yr  oedd  y  gorchwyl  a 
wnslai  Mr.  Charles  yn  dra  gwahanol,  fel  y  dengys  efe  ei  hnn  yn  y  dyfyniad 
ar  tu  dal.  14  :  Yr  wyf  f  v  hun  yn  ymweled  â'r  ysgolion,  ac  yn  eu  holwyddori 
ar  gyhoedd."  Holwyddori  y  byddai  efe,  a  gwaith  gwych  a  wnelaL  Dyma 
•iriau  pwysig,  svdd  yn  dangos  y  fath  yBbryd  rhagorol  oedd  yn  Mr.  Charies: 
M  üallatwn  i  fod  wedi  oael  dyrchafiad  yn  yr  Eglwys ;  cynnygiwyd  hyny  i  mi 
droion  ;  ond,  yn  wir,  buasai  yn  well  genyf  dreulio  y  23ain  blynedd  diweddaf 
o*m  hoes  fel  y  gwnaethum,  i  grwydro  ein  gwlad  oer,  fynyddig,  yn  ol  a  Ht-an 
na  phe  oawswn  fy  ngwneyd  yn  arohesgob." — Nid  ydyw  pris  y  Traethodan 
ond  ttg.  yr  un. 


TOISTAWB,     1,     1889, 

OÎBOBDDIB  BHIFTH  0UXVL.  O'S 

TRAETHODYDD 

CYLCHOfìAWH  CENEDLAETHOL   CYMfíU. 


DAW    AJL.LA1T     BOB     JDA.U     FIS, 

SWLLT   Y   RHIFYN. 


Bydd  y  TRAETHODYDD  am  1889 


VN  CYNNWYS 


ERTHYGLAU        GWERTHPAWR 


MEWN 


Duwinyddlaeih,  Athroniaeti,  itenyddiaeth,  a  Gwleidyddiaeth, 
ynghyd   a    darnau   o   Faradoniaeth, 


OASI  YE  YBORIFBNWYB  CANLYNOL:— 


PrifethrawD.  CHARLES  DAVIES   M.A. 
PrifathrawGETHIN  Í>AVIES,  B.A. 
Pirch.  OWEN  DAVIES,  Caernarfon. 
.  ÍUCHARD  DAVIES  (Tafblog). 
Pirch  JOHN  DAVIES,  F.S  A.,  Pandy. 
Profieswr  ELLIS  EDWARDS,  M  A. 
Parch.  JOHN  EVANS  (Eglwysbach) 
Pirch.    D.   CHARLES    EVANS,   Pont 
Meaal 

D.  H.   EVANS   (Daniel  Ddu  o  Fon)% 
Anstraha 

JOHN  EVANS,  F.L.S 
'arch.  W.  H.  EVANS,  Lmrpool. 
ISAAC  FOULRES,  Liverpool. 
Ü.  LLOYD  GEORGE,  Cnccieth 
'arch  CANON  HOWELL  B.D.,  Wrex 
ham. 

arch.  JOHN  HÜGHES,  D.D. 
arch  J.  ELIAS  HUGHES,  M.A.,  Llun- 
dain. 

A  C.  HUMPHREYS-OWEN,  M.A., 
U.H 

irch.  WILLIAM  JAMES.     bcrdar. 
feswr  HENRY  JONES,  M.A. 
trch.  J.  MORGAN  JONES,  Caerdydd. 
ttch.J.  R.  KILSBY  JONES. 
RöGER  W.  JONES,  B.A ..  Gelligaer. 
•dfathraw   THOMAS    LEWIS,    B.A., 
Mangor. 


Ban- 
Ö.D., 


Y  Parcb   W.  MORRIS  LEWIS,  Tyllwyd. 

|    Y  Parch.  J.  MWENYDD  MORGAN,  Aber- 

cacaid. 
•    Y  Parch.  R  MORGAN,  Treffynnon 
I    Y    Parch.     WILLIAM     OLIVER,    M.A., 

Wrexham. 
1    Y  Parch.  GRIFFITH  PARRY,  D.D. 
Mr.  W.  JOHN  PARRY,  Bethesda. 

Y  Parch.  EVAN  REES  (Dyjed) 

Y  Proffeswr  RHYS.  M.A. 

Y  Parch.  DAVID  RICHARDS,  M.A  , 

gor. 

Y  Parch.    EDWARD    ROBERTS, 

Pontypridd. 

Y  Parch.  EVAN  ROBERTS,  Dyflryn. 

Y  Parch.  THOMAS  ROBERTS,  Bethesda. 
MR.  WILLIAM  ROWLANDS,  M.D. 

Y  Parch.  JOHN  THOMAS,  D.D.,  LiverpooI. 

Y  Parch.    J.    MYRDDIN    THOMAS,    yr 

WyoMgnig. 

Y  Parth.   W.   GLANFFRWD  THOMAS, 

Llanelwy. 

Y  Profteswr  TRECHMANN,  B.A.,  Pu.D. 
Wrs.  VERNEY,  Rhiamra. 

Y  Proflfeswr  HUGH  WILLIAMS,  M.A. 

Y  Parclu  H.  CERNYW  WILLIAMS. 

Y  Parch.  WILLI AM  WILLIAMS,  Abertawe. 

&c,  &c. 


I'W  GAEL   8AN   YR  HOLL   LYFRWERTHWYR. 


HOLYWELL :  P.  M.  EVANS  k  SON,  CYHOEDDWYR. 


UÎFBOL     GOFFADWRIAETHOL    CYNFAE&, 


YN   AWB  YN   BA&OD,  YN   U5  0YPBOL, 

PRIS     PBDWAR     SWLLT, 


D 


ETHOLIAD  O  BREGETHAU  T  DIWEDDAR  BARCHEDIG  JTOftS 

Äwdwr,  a*i ddarlith  ar  Jod, ~yn  nghyda  PHRỲDOEST  FQDDÜGOX-  CAOVAÌ 


HÜGH  EYANS  (Cynfaen).     Mae  y  Gyfrol  yn  eynwys  Braetan  o  Fywydl 


er  ooffadwriaeth  am  dano.    Anfoner  pob  arohebion  at  Mas.  J.  H.  Eyahs,  43«  Tennjwn 
Street,  LiverpooL    Rhoddir  yr  elw  arferol  i  Lyírwerthwyr  a  Dosbarthwyr. 

Yn  awr  yn  barod,  mewn  llian  hardd,  pris  8b.  6c. 

WILLIAMS    PANT  -  Y  -  CELYN, 

,  YW  OTHMWTS  BI 

Holl  Gyfansoddiadau  Barddoiiol, 

Oddieitbr  ei  Hymnau,  gyU  Hanea  ei  Fywyd,  a  Thraethawd  Beirniadol  cr  ei 
Weithíau,  gan  y  Goíygydd,  y 

PARCH.    N.    CYNHAFAL   JONES? 

LLANIDLOES. 


Mae  y  gyfrol  hon  y  cydgaagliad  eyflawoaf  o  Wejthiau  Perganiedydd  Cymm  a  [ijÌMütf 
fà  erioed — ac  mae  y  ffatth  fod  eannoedd  lawer  o'r  gyfrol  wedi  eu  herehí  eyn  eJ.  mWft 
tangoaiad  o'r  wa»g  yn  fliarad  yn  uchel  am  ei  theilyngdód,  a'r  anghen  a  deimlid  yn  y  nM 
i  Weithiau  Prif  Bmynydd  y  öenedl. 

P.     M.     EVANS    k    SON,    PUBLISHERS,    HOLYWBLL. 


Yn  awr  yn  barod,  Pris  ls.  6c.,  mewn  amlen  liwiedig,  y  Ffugchwedt 

Boblogaidd 

Y    DREPLAN: 

EI     iPHOBL,     A'I     PHETHAU. 

WBDI  BI  HY8GRIFENU  QAN 

AWDWR    "RHYS    LEWIS." 


Mae  y  chwedl.  hon  wedi  derbyn  cymeradwyneth  mwyaf 
calonogol  y  wasg,  ac  ynddi  ceir  desgrifiadau  naturiol  o  gym* 
eriadau  ac  amgylchiadau  gwir  Gymreig,  wedi  eu  portreudu 
yn  null  dihafal  a  mwyaf  hapus  yr  Awd*r. 


Ar  werth  gan  yr  hoU  Lyfrwerthwyr,  neu  yn  uniongyrchol  oddiwrth 

y^Cyhoeddwyr, 

P.    M.    EVA*fs    &    SON,    HOIìYWBIìL< 


RHIFYN  CLXXVH. 


t  '  ja:   3  :«idv  \ 


Y  TRAETHODYDD. 


MAWETH,    1889. 


CYNNWYSIAD. 

GeirÌAti.    Gfen  yJProffeewr  Trbchmann,  B.A.,  Ph.D 

Y  Bro-ArloniwTCymreiç,  Biohard  Wilson.  Gan  Isaac  Fodlkes  ...  105 
làe  y  Bygytfeáoì  yojp  Weinidogaeth.  Gan  y  Parch.  £.  J.  Eyans  ...  114 
DyddlyfraaEbenPaardd.    IV 127 


Tu  dal. 


Oynnadledd  ar  Bregethn  Efengylaidd, 

u%  í'»       •••     ...     ...     ...     .*•     ... 

Addyag,    Gan  Dyfbd    ...    —    ... 
Dammeg  y  Cwymp.    Gan  M.     ... 


Gan  y  Paroh.  John  Thomas, 


141 

167 

...     ...     16( 


Y  Parchedig  William  Howelfe.    Gan  y  Parch.  William  Williams  ...    166 


CYHOEDDIB  Y  BHIFYN  NE8AF  MAI  2,  1889. 


TREFPYNNON: 
P.   M.    EVANS  AND   SON,   CYHOEDDWYB. 


V    TRAETHODYDD. 


GEIRIAU. 


CrFitiTHiAD  o  Ddabltth  a  dbaddodwtd  obb  bbon  t  Mbnai  Societ?  gan  t 
Pboffbswb  Tbechmann,  B.A.,  Ph.D.* 

Y  MAE  i  Eiriau  eu  Genedigaeth,  eu  Cymdeithas,  a'u  Marwolaeth. 

I. 

Y  mae  geiríau  yn  cael  eu  Geni  mewn  dwy  ffordd ;  yn  gyntaf,  trwy 
greadigaeth  newydd,  neu  newyddeirîaeth  (neólogtsm  of  words);  yn  ail, 
trwy  greadigaethau  newyddion  o  ystyr  (neoíogisms  of  meaningsj.  Pan  y 
mae  iaith  yn  ffurfio  geiriau  newyddion  y  mae  yn  gwneyd  hyny  o  hen 
ddefnyddiau ;  y  mae  naill  ai  yn  benthyca  oddiar  ieithoedd  eraill,  byw 
neu  farw,  neu  y  mae  yn  ôurfio  geiriau  newyddion  o  eiriau  sydd  eisoes 
yn  bod,  trwy  darddiad,  hyny  y w,  trwy  ychwanegu  blaenddodiaid  neu 
oMdodiaid,  neu  trwy  gyfuno  dau  neu  ychwaneg  o  eiriau  mewn  dull 
cyfansawdd.  Pan  y  mae  iaith  yn  ffurfìo  ystyron  newyddion,  y  mae  yn 
rhoddi  i  eiriau  sydd  eisoes  yn  bod  swyddogaethau  oedd  hyd  hyny  yn 
ddyeithr  iddynt  Heb,  yn  ymddangosiadol,  ychwanegu  at  yr  eirlechres, 
y  mae,  mewn  gwirionedd,  yn  gwneyd  o'r  geiriau  hyny  eiriau  newydd- 
ion.  Gyda  threfnidedd  ar  seiniau,  y  mae  yn  rhoddi  i'r  un  cynnulliad  o 
seiniau  wahanol  swyddogaethau.  Fel  hyn  pan  ddywedwn  am  ddyn  eì 
fod  yn  "bat  daw  neu  yn  "fiist-rate  oar"  yr  ydym  yn  ffurfio  newydd- 
iaethau  o  yatyr ;  yr  ydym  yn  rhoddi  i'r  geiriau  "  bat "  ac  "  oar"  ystyron 
oeddynt  hyd  hyny  yn  ddyeithr  iddynt.  Mae  yn  debyg  mai  un  o'r 
newyddiaethau  mwyaf  diweddaryn  y  wlad  hon  ydyw  H  boycottio.w 

Yn  gyffredin  y  mae  geiriau  yn  cadw  eu  hystyron ;  y  maent  yn  dal  at 
y  gWTthddrychau  neu  y  syniadau  a  ddynodant,  ac  y  mae  y  berthynas 
rhwng  yr  arwydd  a'r  peth  a  arwyddoceir  yn  aros  heb  ei  newid.  Felly, 
er  gwaethaf  cvfnewidiadau  mewn  sain  sydd  wedi  cymeryd  lle  yn  eu  ffurf- 
iau,  y  mae  niferi  o  eiriau  wedi  dyfod  i  lawr  yn  Saesoneg  o'r  Anglo- 
Saxon,  neu  o'r  Lladin  trwy  y  Ffrancaeg,  gyda'r  ystyron  oedd  iddynt  yn 
wreiddiol ;  ac  wrth  olrhain  llawer  o  eiriau  o'r  f ath  yn  ol  i'r  iaith  Indo- 


Brffrool, 
tnUMfo 


T  mae  Dr.  Treohmann,  wedi  tymmor  o  wasanaeth  llwyddUnnua  yn  Ncholeg  y 
>1,  Bangor,  fel  Darlithydd  ar  Ieithoedd  Diweddar,  yn  awr  ar  ei  daith  i  Awa- 
íod  yn  Brofleswr  Ieithoedd  Diweddar  yn  Mhrifysgol  Sydney. 

1889.  O 


'JÎ  GEIBIAU. 

Kwr'/j***ídd  gjntefig,  ni  a  gaem  nad  jdjw  Uawer  o  bonjnt  wedi  newid 
mi  hyntyr  o  gwbl  yn  ystod  yr  holl  filoedd  o  flynjddoedd  jt  aetaaat 
Atwyẁlynt     Engreifftiau  :  father,  iwther,  brother,  a'r  rhifnodaa. 

(h$d  yn  ityiochr  â'r  nerth  ceidwadol  yma  trwy  ba  on  y  eedwir  anol- 
íaeih  íaíth,  y  mae  befyd  ar  waith  nerth  chwjldroadol,  sjdd  yn  tnedda 
í'w  «byfnewíd,  gan  ei  throi  i  gyfeiríadaa  newyddion,  trwy  drawsffario 
yttyr  wÀúwa.  Y  mae  achosion  y  cyfnewidiadan  hyn  mor  amrywiol  à'r 
a^írífweithrediadau  sydd  yn  peri  cyfnewidiad  mewn  gwaraddiad.  Y 
u*%*  ì$yd  geírlechres  cenedl  ar  unrhyw  iynyd  o'i  bodolaeth,  jn  cyfatebo 
ftttjftfjrheidrwydd  i  nifer  y  syniadau  sydd  ganddl  Yr  nn  modd  â 
<;b  yda'r  peraon  unigol ;  fe  fydd  geirlechres  dyn  diwylliedig  jn  gymaint 
AtUu%  waítb  neu  yn  ychwaneg  ag  eiddo  Uafnrwr.  Ni  all  dylifiad 
\w\tMM*  ffeíthiau  a  syniadau  newyddion  y  mae  pob  cenedlaeth  jn 
AAwyu  gyda  hi  lai  na  gadael  ei  ôl  ar  ei  geirlechrea. 

Ymytu  achoaíon  cynnydd  geirlechres  Seisonig,  y  penaf  ydyw  yr  hyn 
*  *àUA  afw  yn  achoêion  hanesyddol,  megys  y  gwahanol  oreagyniadaa  a  fa 
ar  í>*ígr,  niegyt  y  goresgyniad  Rhofeinig,  yr  un  Saxonaidd,  ac  yn 
*nwm\\%  yr  un  Normanaidd  ;  dygiad  Cristionogaeth  i  fewn ;  y  Croee- 
UfáAm;  ¥  gyfundrefn  wriogaethol  a  march wriaeth ;  tyfiant  y  cyfanaodd- 
ìmA  a  chyfreíthíau ;  y  Uiwygiad  Protestanaidd  ac  Adfy wiad  dysgeid- 
ía*tb  í  maariach,  a'r  ymwneyd  parhaus  â  chenedloedd  tramor ;  a  dad- 
Mytfíad  erfawr  gwyddoniaeth  mewn  amseroedd  diweddar.  I  roddi 
dadtfardad  í'r  Ihoaogrwydd  o  syniadau  newyddion,  yr  oedd  jn  rbaid  i 
íaítb  fíuriìo  geiriau  newyddion,  er  mewn  llawer  o  amgylchiadau  felly  ei 
\hhì  wtuìi  ymfoddloni  ar  ddefnyddio  hen  air. 

Y  ma*  vr  holl  wahanol  ranau  o  ymadrodd  yn  agored  i  gyfnewidiad 
y«tyr,  ond  yn  neillduol  sylweddeiriau,  aneoddeiriau,  a  berfau;  yn  llai 
Wfnyah  y  ^elríau  dinewid,  ac  yn  llai  mynych  fyth,  y  rhaç9nwao.  Ond 
nui  vdyw  natur  rsmadegol  y  gair  ond  o  ychydig  bwys  1  iaith;  y  mae 
yrndaíth  roeddwl  yr  un  yn  y  cwbl.  Mae  y  cyfnewidiad  yn  y  sylweddair 
yn  haw»  yrnaflyd  ynddo ;  a'r  sylweddair  ydyw  y  rhan  ymadrodd  sydd 
wedl  myned  dan  y  cyfnewidiadau  mynychaf,  ac  sydd  fwyaf  pwyaig  i'w 
aatudío,  Am  hyny  cyfyngaf  fy  hun  yn  benaf  i'r  cyfnewidiadau  aydd 
wedi  cymeryd  lle  yn  y  sylweddeiriau. 

Y  mae  pob  syíweddair  ar  y  cyntaf  yn  dynodi  gwrthddrych  trwy 
ansawdd  neillduol  sydd  yn  ei  ddeffinio ;  felly  y  mae  yr  hyn  a  alwai  y 
Hhufeiniaid  flumus  (afon),  yn  gosod  ger  bron  nifer  o  arweddion  nod- 
weddiadol,  megys  y  iwm  o  ddwfr,  ysgogiad  dylifol  y  dwfr,  arwedd  y 

Slanau  a'u  cauent  i  fewn,  ac  felly  ymlaen — unrhy w  un  o  ba  rai  a  alleaid 
dewit  i  roddi  iddi  enw.  Dewiswyd  un  o'r  arweddion,  sef  aymudiad 
dylifol  y  dwfr,  a  cheir  fluẁus  fguodfluit),  yr  hyn  sydd  yn  dylifo,  i 
waaanaethu  fel  ei  dynodiad.  Mae  y  gair  Saesoneg  rtW,  o'r  ochr  arall, 
yr  hwn  hefyd  sydd  o  darddiad  Lladin,  yn  cymeryd  arwedd  arall  i'r 
cyfríf,  aef  y  glanau,  Ll.  ripa,  Ffr.  rive. 

Fe  elwir  yr  anaawdd  neu  yr  arwedd  a  wasanaetha  i  ddynodi  y  gwrth- 
ddrych  y  terfynydd,  am  ei  fod  yn  ei  derfynu  neu  yn  ei  filnio  allan,  ac  yn 
ei  wneyà  yn  wybyddua  trwy  nodwedd  neillduol.  Yn  y  gair  rŵer  nid 
y w  y  terfynydd  i'w  weled  ar  yr  olwg  gyntaf ;  y  mae  yn  gofyn  ychydig 
ymdrech  meddwl  ac  efrydiaeth  o  eirdarddiad  i  gael  allan  beth  oedd  jr 
arwedd  neillduol  a  ddewiaid  i'w  enwi,  neu  ei  derfynydd.    Nid  jw  jr 


OEIHIAÜ.  95 

hyn  a  derfynir  yn  cael  ei  ddadgan.  Ynfltwius  y  syniad  o  ddylifiad  yw 
y  terfynydd  ;  nid  yw  yr  hyn  a  derfynir  eto  yn  cael  ei  ddadgan.  Yn  y 
gair  cjptíal,  capUal  ydy  w  y  terfynydd,  tra  y  mae  yr  hyn  a  derfynir  yn 
cael  ei  ddeall,  aef  áty,  neu  lctter,  fel  y  dygwyddo.  Yn  y  rhan  fwyaf  o 
enwau  cyfansawdd  mae  y  terfynydd  a'r  terfynedig  yn  cael  eu  dynodi, 
megya  cart-horse,  carriage-horse,  cab-horse,  &c,  lle  y  mae  y  geiriau  cart, 
carriage,  cab,  yn  terfynu  y  syniad  ceffyl.  Mewn  nifer  o  eiriau,  oeddynt 
yn  wreiddiol  yn  gyfanaawdd,  ceir  y  naill  a'r  llall,  ond  wedi  eu  tywyllu 
trwy  lygríad  eeiniol,  megys  harbour,  yn  wreiddiol  byddin-achles ; 
nàghbour,  trigianydd  cyfágoa  ;  orchara\  ort  or  wort  yard,  neu  ardd-lysiau, 
&c  Ymhob  un  o'r  rhai  hyn  y  rhan  gyntaf  yw  y  terfynydd,  yr  ail  yw 
yr  hyn  a  derfynir. 

Fe  ellid  aylwi,  fel  ffaith  hynod,  na  raid  i'r  anaawdd  a  wasanaetha  i 
derfynu  gwrthddrych  fod,  o  angenrheidrwydd,  ei  anaawdd  f wyaf  arben- 
ig,  neu  hyd  yn  nod  yn  anaawdd  arbenig  oll.  Cymerwch  y  gair  sóldier  ; 
mae  y  ayniad  soldier  yn  awgrymu  amryw  arweddion  arbenig,  megys 
gwiseo  dillad  unwedd,  cludo  arfau,  byw  ynghyd  mewn  lluestai  neu 
bebyll ;  y  ffaith  ei  fod  yn  derbyn  tâl  ydy w,  fe  allai,  yr  arwedd  leiaf 
arbenig  a  berthyn  iddo ;  eto  y  ayniad  yma,  ei  fod  jn  derbyn  tài  (Ll. 
sotiduti  It  soìdúy  C.  swllt)y  y w  yr  un  a  roddea  iddo  ei  enw ;  dyma  y w  y 
terfynydd.  Eto,  tortoise,  neu  turüe,  môrgrwban;  arweddion  mwyaf 
arbenig  y  tortoise  ydyw  ei  gragen  galed,  fod  ei  ben  a'i  gynffon  fel  yr 
eiddo  aarph,  ac  fod  ei  aymudiad  yn  ddiarebol  o  araf ;  ond  wrth  edrych 
aino  yn  fwy  craff,  yr  ydym  jn  cael  fod  ei  draed  wedi  eu  cymhlethu,  ac 
oddiwrth  yr  arwedd  yma  o  draed  cymhlethedig  y  cafodd  ei  enw.  Eto, 
cymerwch  gyfres  o  eiriau,  gyda'u  hystyron  cyntefig:  megya  corporal, 
pen  neu  benaeth ;  sergeant,  gwasanaethwr ;  adjutant,  cynnorthwywr ; 
lieutenanty  un  yn  Ue  un  arall;  captain,  pen  neu  benaeth;  major,  un  mwy; 
osiantl,  otì  yn  Uywodraethu  colofn ;  ac  y  mae  i  general  yatyr  dra  an- 
mhenodoL  Eto  :  deacon  neu  dean,  gwas ;  pricst,  henuriad  ;  bishop,  arol- 
ygydd ;  cardinaL,  prif  un  (o  cardo,  còlyn,  yr  hyn  y  try  unrhyw  beth  o'i 
amgylch) ;  pope,  tad ;  lord,  meiatr  tŷ  ;  peer,  un  cyfartal  (Ll.  par);  duke, 
arweinydd  (Ll.  dux);  count,  cydymaith  (Ll.  comesj;  baron,  gwr  neu 
ryfelwr ;  knighty  gwaa ;  esguire,  un  yn  dwyn  tarian.  Gan  hyny  ni  raid 
fr  terfynydd  o  angenrheidrwydd  ddynodi  natur  hanfodol  gwrthddrych, 
oblegîd  nid  ydyw  yn  perthyn  i  enw  ddeagrifío,  ond  ad-alw  ayniad.  Ni 
raid  i  iaith  ddyweyd  pobpeth.  Oa  clywn  un  yn  siarad  am  capital, 
gwyddom  ar  unwaith  pa  un  a  olyga  capital  city,  capUal  letter,  neu  swm 
o  arian. 

T  mae  iaith,  gan  hyny,  yn  enwi  gwrthddrychau  trwy  eu  dynodi  wrth 
ryw  k»  o'u  hanaoddau.  Ár  y  dechreu,  mae  enwau  yr  ansoddau  hyn  yn 
gpüw  i  fyny  o  flaen  y  meddwl  y  ayniad  ot  anaawdd  ei  hunan,  ac  yn 
ailraddol  eiddo  y  gwrthddrych ;  wedi  hyny  y  syniad  am  y  gwrthddrych 
ei  hunan  a  elwir  i  fyny.  Ër  engraifft,  golygai  ihumb  yn  wreiddiol  thtch, 
tew,  y  bya  tew.  Gan  ei  fod  yn  cael  ei  gymhwyso  at  un  bya  neiilduoí 
e'r  llaw,  fe  ddaeth  y  gair  yn  ddynodiad  neu  enw  ar  y  bya  hwnw. 
Ghdwai  y  gair  i  fyny  ar  y  dechreu  y  drychfeddwl  o  dewder,  ac  o'r 
diwedd  y  iyniad  o'r  gwrthddrych  a  alwn  thumb.  Mewn  gair  y  mae  pob 
ajhreddair  ar^r  dechreu  yn  dynodi  gwrthddrych  trwy  un  o'i  anaoddau ; 
jraM  wedí  hyny  yn  dynodi  yr  anaawdd,  ac  yn  terfynu  trwy  alw  i  fyny  y 

O    2 


díelwç<:.í  rrîam.  ir  yí  î~t--  rr  ic:x  t  êaw  ym  srlweddair.  Y 
aae  y»  orJr1  ■*k  T^  n^^  «a^fsrâe*^  .1  i  fxr£*d  syhreddair — ac  y 
mae*r.ys  ys  frser  ît*  zk-r^x — rr-w  **?£  *  •*  T**?*  ẃyddol.  Fel 
nya  %i  òi*táL  y  p=y  w*  yx  ft-w»ôì*=-  ar  i  sefrll  ui  sylwedd  neill- 
dcŵL.  kjd  cq:  «*£■£  «  yfcyr  wrsnô^'rL  -*wieci  ei  graew  ddwywaith," 
wedi  ie  argS:6^ 

De^ws  ya  irr  a*  ii-wfi:^!  •.<*#  ■  a*rwx  eesrîaB.  Yr  oedd  hyn  am 
dymmor  manh  y*  Àuwi  «êtj  ratci  ng^Jrewyr  ar  Reitheg,  y  rhai  a'u 
ealwent  yn  TVf<J  Gt  r^m^  s-Äuttrsaa»  Yr  oedd  Grammadegwyr 
befyd  wedi  ec  k*tlitr*L.  cc»r  ^ir^ŵess  kwy  arryct  o  aafle  arddulTlen- 
yddol  ac  nîd  o  aaâe  ieriz:yii.L  )£ewx  yagilfcaydd  nen  areithiwr  mae 
y  troeü-yDudrodü:£  iyr  yr  £i*wi5Ìacas  penccol ;  ood  ymysg  y  bobl 
feu  defnjddir  gaa  baw*x  a  d-raacs  yz  syseçredi^  trwy  hir  arferíad,  ac 
megys  yn  arf eríon  iahâ. 

Byddai  Grammadecwyr  yc  iyaoài  pedwar  math  o  droell-ymadrodd- 
ion :  SynetdfjtM*  eyforáiwy=;  Jf?:.  *i-i#,  trawsenw;  Metaphor,  traws- 
ddwyn ;  CníachresU^  gwnhri  i^ll  ìtewn  camgymeríad  y  cyfrifid 
eaiaehresis  fel  on  o'r  troeu-ymadroddìoa. 

Mewn  Cffaròlitym  (syneoioehet.  y  mae  dau  air  nad  ydynt  ogyfled  o 
ran  ystyr  yn  cael  en  eyfnewid  y  nailì  am  y  Uail ;  megys  yr  oll  am  ran, 
neu  ran  am  yr  olL  (1.)  Saif  y  rhywo^aeth  *  ??n*s ,  am  y  math  (speeies), 
megys  "llestr"  am  long  ímath  neiliduol  o  lestr);  a>  math  am  y  rhyw- 
ogaeth,  fel  "dyn,"  am  y  bod  dynol.  yn  ddyn  a  dynes,  megys,  "Mae  dyn 
yn  farwoL"  Ceir  llawer  o  engreiffüaa  o  hyn  yn  y  dynodiad  cyffredin 
o  anifeiliaid  (2.)  Saif  y  lliosog  am  yr  nnigoL  megys,  "fel  y  mae  yn 
ysgrífenedig  yn  yr  ysgiythyrau/  h.yM  mewn  Uyfr  neilldaol  o'r  ysgrif- 
eniadsu  sanctaidd;  "ni  welaia  chwi  er  ys  oesoedd,"  h.y.,  oes;  y  "canol 
oesoedd,"  h.y.,  y  cyfnod  rhwng  henafiaeth  ac  amseroedd  diweddar. 
Hefyd  saif  yr  unigol  am  y  llioeog,  megys,  "  amddiffynydd  y  weddw 
a'r  amddifad,"  hy.,  gweddwon  ac  amddifaid ;  "gwarcheidwad  y 
gyfraith,"  h.y.,  y  cyfreithiau ;  "  y  gyfraith  a'r  prophwydL"  (3.)  Saíf 
yr  oll  am  y  rhan,  megys,  "  mae  y  fyddin  yno,"  h.y.,  cyfran  o  honL 
A'r  rhan  am  yr  oll,  megys  uhwyl"  am  long,  "Uaw"  am  weithiwr. 
Mae  hvn  i'w  weled  yn  fynych  mewn  enwau  cyífansawdd,  megys,  "pen- 
grwn,  h.y.,  un  yn  meddu  pen  crwn ;  "brongoch,"  "llwydwedd,w 
"  croengoch,"  "gwynfarf,"  "moelyn,,,  "  llewgalon,"  &c  (4.)  Saif  yr 
enw  cyffredin  am  yr  enw  príodol,  megys  "y  Frenhines"  am  y  Frenhin- 
es  Victoria;  "y  Diffynydd,"  am  Cromwell;  "y  Gorchfygwr,"  am 
William  I.  A'r  enw  priodol  am  yr  enw  cyffredin,  megys,  "  Crcesus," 
"Hercules,"  "  Adonis,*  "Judas,"  "Jehu,"  "Jezebel,"  "Magdalen." 

Trawsenw  (metonymy),  neu  gyfnewidiad  enw  neu  ystyr, — term  pen- 
agored  a  diystyr, — a  roddir  ar  y  troelleiriau  a  ganlyn  ; — (1.)  Yr  achos 
am  yr  effaith,  me«rs  "engine"  (Ll.  ingenium,  genius),  dyfais, — engine 
yw  yr  hyn  a  ddyfeisir  gan  genius,\  "gwaith,"  yn  golygu  canlyniad 
gwaith  neu  lafur,  megys  "gwaith  neu  gweithiau  Shakespeare."  A  saif 
yr  effaith  am  yr  achos,  megys  y  "f(Uling-$ickness"  yr  anhwyldeb  sydd 

)n  peri  i  ddynion  syrthio.  (2.)  Y  cynnwysydd  am  y  cynnwysedig; 
elly  ui  a  siaradwn  am  "y  tý,"  "ydref,"  "y  wlad/'ambreswylwyrytŷ, 
ŵc;  megys.  uyr  oedd  yrholldŷmewn  cyffro;"  "yr  oedd  yr  holl  dref  yn 
el  wybod  ;     "  mae  y  wlad  mewn  ystad  derfysglyd,"  <fec    Neu  y  cyn- 


GBIRIAU.  97 

nwysedig  am  y  cynnwysydd,  megys,  "convent"  mynachlog  (Ll.  con- 
ventus,  cynnulíiad),  yn  cael  ei  gymhwyso  at  yr  adeilad  a  breswylir 
g&n  gynnulliad ;  "college"  coleg  (Ll.  coUegium,  nifer  o  bereonau  wedi 
ymgynnull  i'r  dyben  o  ddarllen),  yn  cael  ei  gymhwyso  at  yr  adeilad  a 
ddefnyddir  gan  coUegium;  "  ysgol "  yr  un  modd.  Í3.)  Saif  enw  lle  am 
gjnnyreh  neu  arwedd  nodweddiadol  He  :  "  currant,  am  reain  Corinth  ; 
"calico"  o  Calicut;  "damash,"  o  Damascus;  "parchment"  o  Perga- 
mum;  felly  enwau  gwinoedd — Port,  Sherry,  Bordeaus,  Champagne, 
Cognac,  agwahanol  fathau  o  gaws — Caer,  Stilton,  &c,  oll  yn  wreidd- 
iol  yn  enwau  lleoedd  Neu  gynnyrch  oeu  arwedd  nodweddiadol  Ue 
am  y  lle  ei  hunan  :  Bath,  Wells,  Sevenoaks,  &c.  (4.)  Yr  arwydd  am 
yr  hyn  a  arwyddoceir  :  megys,  "  yr  orsedd  a  orphwys  ar  yr  allor,"  h.y., 
y  mae  brenhindod  yn  cael  ei  gynnal  gan  yr  eglwys ;  "  araeth  o'r 
orsedd,"  h.y.,  oddiwrth  yr  un  a  eistedd  ar  yr  orsedd.  A'r  hyn  a 
arwyddoceir  am  yr  arwydd  :  "  royalty"  brenhindod,  am  y  brenin  neu  y 
írenhines  ;  "yr  oedd  y  cynnulliad  yn  cael  ei  anrhydeddu  gan  royalty" 
(5.)  Y  dansoddol  (abstraä)  am  y  cyfun  (concrete):  megys  "officc"  am  y 
lle  y  mae  office  neu  swydd  yn  cael  ei  charío  ymlaen  ;  "  elusen  "  am  yr 
hyn  a  roddir  mewn  elusen,  "  y  mae  yn  by w  ar  eluaen  ; "  "  dyoddefodd 
anmharch,n  gweithredoedd  o  anmharch  ;  "  fe'i  Uwythid  ftg  anrhydedd," 
h.y.,  arwyddion  o  anrhydedd.  Neu  y  cyfun  am  y  dansoddol :  megys, 
"  dyoag  yr  hen  ddyn,"  sef  y  duedd  flaenorol  i'r  ystftd  o  ras,  yn  y  Ger- 
manaeg,  "  yr  hen  Adda." 

Trawsddwyn  (metaphor,  Gr.  pcraỳopá,  trosglwyddiad).  Trwy  hyn  y 
mae  enw  y  naiil  wrthddrych  neu  ddrychfeddwl  yn  cael  ei  drosglwyddo 
i  wrthddrych  neu  ddrychfeddwl  arall,  ar  gyfrif  y  tebygolrwydd 
rhyngddjmt,  neu  arwedd  fo  yn  gyffredin  i'r  ddau.  Y  mae  trawsddwyn 
felly  o  ddau  fath.  (1.)  Y  mae  dau  wrthddrych  cyfun  yn  cael  eu 
cymharu,  ac  y  mae  enw  y  naill  yn  cael  ei  drosglwyddo  i  r  llall ;  megys 
"  ceg  afon,"  oddiwrth  ei  thebygolrwydd  i  geg  creadur  by w.  Y  mae 
trawsddwyn  yn  cael  ei  ddefoyddio  yn  dra  mynych  yn  enwau  plan- 
higion  ac  anifeiliaid,  hefyd  offer  a  phetbau  a  ddefnyddir  mewn  bywyd 
cyffredin.  Megys,  mewn  blodau,  "  snowdrop"  "foxglove"  "blodau 
ymenyn,"  "  Uygad  y  dydd  "  (daisy9  day's  cyc),  "dant  y  llew,"  "  bluebelí," 
"cowslip"  &c. ;  mewn  anifeiliaid,  pysgod,  megys  "ponbwl  "  (buUhead), 
"  bawd  y  melioydd,"  &c. ;  a  phethau  eraill,  megys  "  bulCs  eye"  "  dove- 
taü,"  "aoŷs  ears"  "bird's  eyet"  "mountain  dew"  &c  (2.)  Y  traws- 
ddwyn  mwyaf  cyffredin  ydy w  dadgan  syniadau  dansoddol  trwy  gymhar- 
iaeth  â  syniadau  cyfun.  Y  mae  pob  enw  sydd  yn  dynodi  syniadau 
dansoddol  yn  tarddu  o  syniadau  cyf un :  mae  engreifftiau  yn  rhy  liosog 
i'w  crybwyü, — ymaflyd,  amgyffred,  cymeryd  i  fewn,  brathair,  dibris, 
uniondeb,  carawri. 

I  symio  i  fyny  y  gwahanol  droell-ymadroddion :  y  mae  Cyforddwyn 
yn  gwneuthur  yn  neillduol  ystyron  cyffredinol,  ac  yn  gwneyd  yn 
gytfredinol  ystyron  neillduol ;  y  mae  yn  cyfyngu  ac  yn  eangu.  Y  mae 
Trawsenw  yn  cymhwyso  at  un  gwrthddrych  enw  un  araU  ft  pha  un  y 
mae  wedi  ei  uno  trwy  berthyoas  barhaus  o  achos  ac  effaith,  o  arwydd  a 
pheth  a  arwyddoceir,  o  gynnwysydd  a  chynnwysedk,  &c.  Y  mae 
Trawsddwyn  yn  meddu  canlyniadau  cyffelyb,  wrth  gymharu  dau  wrth- 
ddrych  rhwng  pa  rai  y  mae  tebygolrwyddd  neu  gyfatebiaeth. 


08  ok»iau. 

Yn  awr,  nri  a  elfenaf  y  troeU-ymadroddion  hyn,  fel  ag  i  gael  allan  y 
niodd  y  mae  y  eyfnewidiadan  yma  mewn  ystyr  yn  eaal  ea  dwyn 
oddiamgylch. 

Y  mae  Oyforddwyn  o  ddaa  fath.  (1.)  Cjfynçiad  ar  ystyr.  Oymeraí 
engraífft  oddiwrth  yr  ymadrodd,  Yr  Ad/eriai,  h.y.,  À.dferiad  brenhia- 
iaeth  y  Stuartiaid.  Yma  y  mae  genym  air  cyfrredinol,  "  Àdf eriad,"  yr  hwn 
a  gyfyngir  yn  ei  ystyr  gan  y  geiriaa,  uy  Stnartiaid ; "  yr  olaf  ydyw  y 
terfynydd,  M  Adferiad  "  ydyw  y  peth  a  derfynir.  Yn  awr,  pan  siarad- 
wn  am  Adferiad  y  Stuartiaid,  dy wedwn  yn  anig,  Yr  Adferiad,  ae  fe  wyr 
pawb  beth  a  feddyliwn.  Y  mae  Adferìad  feíly  yn  cael  eî  gyfynga 
mewn  ystyr,  ac  yn  dyfod  yn  gyforddwyn  ;  yn  yr  amgylchiad  yma  mee 
yr  holl  «yniad  yn  cael  ei  ddadgan  trwy  y  peth  a  derfynir  ;  mewn  gair 
arall,  mae  y  peth  a  derfynir  wedi  llyncu  y  terfynydd.  O'r  ochr  arali, 
ceir  y  terfynydd  yn  llyncu  yr  hyn  a  derfynir :  y  cyfoethog,  y  tlawd, 
h.y.,  pobl  cyfoethog  neu  dlawd  ;  felly  wythnosolion,  miaolion,  ŵc,  am 
gyhoeddiadau  fo  yn  yraddangoe  felly.  Yh  yr  achoaion  hyn,  a  llawer  o 
ral  eraill  cyffelyb,  y  mae  y  syniad  neillduol  a  ddynodir  gan  y  terfynydd, 
ao  eydd  yn  cyfyngu  ystyr  çyffredinol  y  gair,  wedi  dyfod  yn  ddeailedig, 
ac  heb  fod  euieu  ei  ddadgan.  (2.)  Yr  ail  fath  o  gyforddwyn  sydd 
ëangiad  ar  yt  ystyr.  Gymer  hyn  le  pan  ddefnyddir  y  math  am  y  rhyw- 
ogaeth,  yr  unigol  am  y  lliosog,  y  rhan  am  y  cyfan,  yr  enw  priodol  am 
yr  enw  cyffrcdin,  fel  yn  yr  engreifftiau  a  enwyd. 

Y  mae  Trawscnw,  fel  y  sylwasom,  yn  cymeryd  i  fewn  ddaa  syniad,  y 
rhai  a  gyaylltir  trwy  berthynaa  barbaus.  Trwy  draweenw,  y  mae 
enwau  dansoddol  yn  cymeryd  yetyr  gyfun,  megys  difyrwch,  j  gelfydd- 
yd  o  ddifyru,  yna  unrhyw  beth  sydd  yn  difyru.  Hefyd  y  mae  enwaa 
wedi  eu  fturno  o  ferfau  yn  myned  droeodd  o  ystyr  ddaneoddol  i 
ystyr  gyfun.  Feìly  y  mae  dyfodfa,  mynedfa,  rhodfa,  yn  wreiddiol  y 
gweìthrediadau  o  ddyfbd,  myned,  rhodìo,  wedi  dyfod  i  arwyddocâu 
dncs  ì  ddyfod,  mffirrdd  i  fyned,  a  U$  i  rodio. 

Y  mae  TYiimẁwryii  yn  trosglwyddo  enw  un  gwrthddryeh  i  un  arall, 
o  herwydd  rhy w  nod wedd  sydd  yn  gyffredin,  i'r  ddaa.  £r  engraüft,  yr 
ydym  yn  siarad  am  ddaU  Uyf r,  fel  y  siaradwn  am  ddafl  coeden,  o  her- 
wrdd  nodwedd  sydd  yn  gyffredìn  ir  ddau,  sef  teneuder.  Yn  debyg yr 
ydrm  yn  siarad  am  dmtti  bwrdd,  am  Qffn  tr,  am  bem  afon,  am  érwed, 
rrA  a^nrWi»  a  thrfn  mynydd*  am  ddmmmidd  líif,  am  wddf  potel,  mmjrwêch 
eadair,  aìn  >W  cloc,  am  Mm  ton :  yn  yr  hoil  achosioa  hyn  y  mae  eaw 
Itwrthddrych  eydd  yn  rhan  o  fòd  byw  wedi  ei  dosçhtyddo  i  wrthddrych 
ar*U  ar  syfrif  y  tebyffolrwydd  sydd  rhyngddynt ;  mewn  gair  arali,  y 
mad  t  uwwtftryw  wedi  ei  fforfio.  Vn  yr  achosîoa  a  grrbwyUwyd  y  oaae 
«nw  ua  ^wrlhddryeh  af*;&-W  wedì  eì  roddì  ì  «n  araìì :  ood  y»  y  rhan 
fwr^f  o  littr  o  achẁ$k^u  y  mae  on  or  terman,  aaf  y  gwieŵldiot,  o 
**ìur  ^iẁf*'>,  ar  ail  d^rm  o  natur  éIim*.*iÀ*\\  Y  aaaa  trawsddwyn  o 
^Man  fath :  rn  y  cynuf  y  mae  y  trmweddwy*  eto  ym  weledig ;  amae  yr 
e«w  tra  y«  iyttŵii  y  sç^Ttoddryth  awwydd.  eU>  ya  ^alw  ì  fy»y  àààm  j 
<\\\Ut.  ^ Yb  yr  ail  y  aa*e  deiw  y  eynuf  wodi  «ì  lathnin,  ac  aaaa  yr 
^mw  ta  **f\U  aai  yr  aü  wnbidnníh.  ac  ya  dyk4  ym  u  f adilas  î  hymy. 
Y  tsaw^WWt»  *V  aaata  rmîai  ydyw  ttmji  ystfr  gyffradài  toi 
k^;K^\4  r  <**r;  r  timwmüwTw  ydrwadi^cmT^iìr y»  mmmmétâd gaa yr 
*»^^  ^»w*%  \»  nrniwril  »>?«  y  ^*rii  *r  mwym  rd.iàdi  Hìw  m  <~ 


«BIRHU.  99 

ioldeb  Fw  harddull.  Yr  ydym  yn  cael  trawsddwyn  o'r  fath  yma  yn 
yegrifenwyr  a  beirdd  yr  holl  oesoedd,  ac  ymysg  yr  holl  genedloedd, 
eyntefig  a  gwareiddiedig.  Yr  oedd  y  beirdd  Anglo-Saxon  boreuol,  er 
engraifft,  yn  ei  ddefnyddio  yn  bur  fynych  yn  eu  barddoniaeth,  lle  y 
gelwir  llong  nid  yn  aníynych  yn  "  fôrfa^ch,,,  gelwir  saeth  yn  *'  rhyfel- 
MMft"  y  galon  yn  "  drysor-gell,"  y  corff  yn  "  asewrn-gell."  Def  nyddir 
trawsddwyn  dra  phrydferth  fel  yma  gan  y  bardd  Italaidd :— 

O,  wanwyn,  ieuenctyd  y  flwyddynî 
O,  ieuenotyd,  gwanwyn  einioesf 

Y  mae  ambell  i  drawsddwyn  yn  iaith  Malay  yn  dra  by wiog :  er 
engraifft,  y  gair  am  glefyd  y  môr  a  arwydda  yn  llythyrenol,  "ton- 
feddw ; "  mae  sarhâd  yn  llythyrenol  yn  "chtucoal  ar  y  wyneb; "  asgwrn 
pengiin  ydyw  "  cneuen  cocoa  y  gìin ;  "  digywilydd  ydy w  "  bwrdd- 
wyneb."  Prin  lai  cywrain  ydyw  eiddo  y  Chinëaid,  lle  v  dynodir  mym- 
pwyol  fel  "  tri  bore,  pedwar  prydnawn ; "  anghytundeb  fel  "  myfi 
ddwyrain,  chwi  orllewin ; "  iaith  gyfrwys  nea  berswadiol  fel  "  cyfleus 
gil-ddamtedd,  parod  flaen-ddannedd; "  digofaint  fel  "rhuad  dwfr 
ymysg  ceryg."  Yn  yr  ail  math  o  drawsddwyn  y  mae  y  gymhariaeth 
A'r  gwrthddirych  cyntaf  wedi  ei  hanghofio  gan  y  meddwL  Fel  hyn, 
pan  sîaradwn  am  ddail  llyfr  nid  ydym  mwyach  yn  meddwl  am  ddail 
coeden ;  yr  ydym  wedi  anghofío  y  cysyiltiad.  Pan  glywn  y  gweithiwr 
yn  son  am  crane,  nid  ydym  yn  meddwl  ond  am  yr  oìferyn  i  godi  pwys- 
•o,  ac  nid  ydyw  y  cysylltiad  â*r  aderyn  o*r  enw,  y  crëyr,  yn  dyfod  i'n 
meddwl.  O  ganlyniad  trwy  fyfyrdod,  ac  yn  ngoleuni  geirdarddiad  yr 
ydym  yn  canfod  y  trawsddwyn  mewn  nifer  o  eiriau  yn  dynodi  gwrth- 
ddrychaa  materol  neu  syniadau  dansoddol:  megys  umbrelìa,  yn 
wreiddiol,  cygod  bychan,  cysgoden;  pamlion,  yn  wreiddiol,  glöyn  byw  ; 
musJcd,  yn  wreiddiol,  cudyll ;  cape,  yn  wreiddiol,  pen  ;  oarbuncfe,  yn 
wreiddiol,  glöyn  gwynias ;  muscle,  yn  wreiddiol,  llygoden  fechan  (LL 
vw<Mlus)+  Yn  yr  holl  achosion  hyn  mae  yr  ystyr  wreiddiol  wedi  ei 
Mighofio.  Yn  wir,  y  mae  anghofio  jrr  ystyr  gyntaf  neu  eirdarddol  yn 
anhebeorol  i  bob  newyddeiriad  neu  gyfnewidiad  ystyr  mewn  gair,  trwy 
yr  holîdroellymadroddion.  Heb  yr  anghofiad  hwn,  mae  yr  enw  o  hyd 
yn  aros  yn  gysylltìedig  â'r  ystyr  gyntaf,  ac  ni  all  ei  ddad-gysylltu  ei  hun 
a  dyfod  yn  air  annibynol.  Mewn  cyforddwyn  rhaid  i  ni  anghofio  y  ter- 
fynedig  aV  terfynydd,  cyn  y  gall  y  naili  na'r  llall,  ei  hunan,  ddynodi  y 
gwrthddrych  newydd.  Fel  hyn  yn  capital,  rhaid  i  ni  anghofio  y  peth 
a  derfynir,  tref  neu  ddinas,  cyn  y  daw  y  gair  yn  sylweddair  annibynol, 
Y*  g°íygu  prif-ddinas. 

Pa  fodd  y  mae  yr  anghofiad  hwn  yn  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch  ì 
Mewn  dull  tra  syml.  Mae  y  meddwl,  wedi  ei  daro  ar  y  dechreu  gan 
debygoirwydd  yr  ail  wrthddrych  i'r  cyntaf,  wedi  eu  cymeryd  dan  un 
arwedd  a'u  dynodi  dan  yr  un  enw,  yn  ymlynu  yn  raddol  wrth  yr  ail, 
ac  yn  raddol  yn  ei  unoli  â'r  enw  a  fenthyciwyd  oddiwrth  y  cyntaf,  nes 
y  mae  yn  gwneyd  yr  enw  yn  arwydd  a  ffyddlawn  arddangosiad  o'r 
gwrthddrych  newydd.  Àrferiad  yn  unig  sydd  yn  dwyn  oddiamgylch 
yr  anghofiad  yma  o'r  ystyr  gyntefig,  a  chyfaddasiad  cyflawn  yr  enw  at 
y  peth  newydd. 


">&£  »;<n  Tfn  j  ne  jn  iswflji  j  aìfai  M  jMèotfn  ffngjTol. 
V»?  jt  <hì  sumwj'inmtm  fát  *  ml^ẃÌ,  ww£  4jw««»  i  *■■  peMOwan,  J» 
<fc»<ju»iÉti  àmutî  *  wrsbmârçnami  amwj*âFmi,  tsm  i  ermíll,  J  ■umit 
(ta  ji  -sarfw  ftt^l  trrioewitr  eai  njwUü  cjmsoi^  GwJamî  mnrhjw  on  o 
woiV«  íví  w»rb  ar-i  m  j*  wrâ  «mnrjjtm  ■■■■■  wẃth  «■lyijithi.  ptn  jm 
ŵjíyi  ar  inffi  iaér  *j*ii  jm  mw^jmnw£n  i  ni,  wnd  sydd  jm  djnodi 
njm&A  cjf*eímL  Bj ìîjî  j  «r  aiinrn iifn»  nmd  ydjw  i  ni  jn  ddun 
ntwj  nm  Haí  nm  dmramriacsÁ  î  çndw  j  gwìiaw  jmwush,,  i  mm  d jeithr  n  fmi 
j»  metJ»lv>  jr  uhó,  js  mmgtjama  j  srmòad  o  kuzi~gj>goden,  smmŵtad*. 
äms*  trii  pjwtá  j  sair  FüeugiU  orâ<  m  wyîai  jmddo  çern  b jchan ; 
ocA  ît  Fírarcwr  ci  aw/rjnui  oöjÎ  'ìam  o  bmpjr  wẅii  ei  bljga  i  bwynt, 
yatnm  um  j  aane  j  sâopẃr  jm  goswd  «wzr. 

Mme  j  tnwmffirimdan  bjn  jm  djfjd  odiimaa»jkb.  jn  bjnod  o 
rmddol,  me  j  mae  jn  efrjüaeta  drm  djdiarol  i  olrnmin  geiriaa  jn  ol 
\w  hjstjron  cjntea>  trwj  ea  çwmhmaol  gjfnodna.  GoÌbd  dmngos  j 
ejfnewidimdma  bjn  trwj  ddmn  ffngjr.  Peijdrîmd  (Rwàwtim),  Cjdgmd- 
wjnimd  (OmtaUnalím  /,  m  chjfnmimd  o  r  ddmn. 

Perjdrind  jw  j  mwjmf  sjml  o>  ddma.  Cjmer  le  pmn  j  mme 
gwrthddrjeh  jn  rhoddi  ei  enw  ì  gjfres  o  wrthddrjeamn  ormUl,  jn 
rhínwedd  nodwedd  sjdd  jn  gjffredib  fr  olL  Mme  jr  enw  jn  pedjdrn 
megjs  o'r  gwjrthddrjch  ejntefi^  fel  o  ganolbwynt,  fr  UeüL  Er 
engrmifft,  Gwreiddj*.     Djnm  jr  enw;  j  mwrtkddrmà  m  ddygmi  jr  enw 

Sntnf  jàjw  gwreiddyn  eoeden ;  jnm  j  moàwedd  m  berth jn  i'r  gwrth- 
rjch  gwreiddjn ;  jnm  nif er  o  wrthddryehaa  nen  sjnindma  i  bm  rai  j 
rhoddwyd  jr  enw  gwreiddyn, — megys  gwreiddjn  gmir,  gwreîddjn 
drwg,  eẃ,  m  hjnj  o  herwjdd  nodwedd  sjdd  jn  gyffredin  ìddjnt  òlL 
Drmehefn,  Llawt  gair  m  drosglwjddir  i  lawer  o  wmbmnol  wrthddrjchmn 
o  herwydd  gwahanol  fathaa  o  debygolrwjdd.  (1.)  Yr  hjn  sjdd  jn 
nodí,  "  hand  of  a  dodc"  (2.)  £i  Ued,  meear  ceffjl,  "  14  hands."  (3.)  Eî 
nerth,  uj  mme  wedi  cmel  j  Uaw  achnf."  (4.)  Y  peth  sjdd  jn  dml 
meddímnt,  (<isie  jr  eiddo  wedi  djfod  i'w  lawJ*  (5.)  Sefyllfa,  ochr; 
44  ar  eí  law  mswj,"  "mr  j  nmill  law"  "neutry  Uaw  mrmlLw  (6.)  Medr, 
"rose  gsnddo  law  ragorol  mt  j  peth  "  (7.)  Cjnnorthwjon,  "dwylaw 
ar  v  dec,"  "djro  help  llaw."  (8  )  Yr  hjn  sydd  jn  celu,  "dmn  law,n 
under  hand.  (9)  Yr  hyn  m  wneir  gmn  law,  "y&grìfenu  Üaw  ddm." 
(10,)  Yn  cynnwys,  "  mae  ganddo  law  ddm  at  whisl" 

Mewn  Cjdgadwjniad,  ameatenatw*,  j  mae  enw  un  gwrthddrjch  jn 
cael  ei  drosglwyddo  i  wrthddrych  arall;  yna  y  mae  ystyr  gyntaf  y 
gair  yn  cael  ei  anghofio,  ac  y  mae  yr  enw  yn  myned  droeodd  o'r  mü 
wrthddrych  i  drydydd,  ar  gyfrif  nodwedd  newyda\  jt  hwn  yn  ei  dro  a 
anghofir;  ac  felly  ymlaen.  Gyda  phob  ystyr  newydd,  mae  yr  nn 
blaenorol  yn  caeí  ei    anghofio.     Geliid   nodi  Uawer  o    engreifftiaa. 


Lounge,  ar  y  dechren,  a  olygai  fawl,  nea  weniaeth ;  defnyddid  ef  yn 
neillduol  am  arwyddair  o  gîod  i  farchog  a  osodid  ar  ei  arfbaîs;  yr 
oedd  yr  arfbais  ar  ffurf  neilîduol,  rhamboid  ;  cymhwyswyd  yr  enw  at  y 


ffl^yr  hwnw,  ac  at  unrhyw  ffigyr  o'r  un  ffurf ;  yna  teisenau  bychain  o'r 
ffurf  hwnw  a  gjrmerasant  yr  enw,  ac  wedi  colli  yr  ystyr  hwnw,  gaUmi 
teisenau  bychain  melusion  o  unrhyw  ffurf  ei  gymeryd,  megys  lozeng€* 
rhag  peswch.  Eto,  Rubric :  i  ddechreu,  daear  goch ;  yna  inc  coch ;  yna 
♦«ítî  mewn  inc  coch;  yna  teitl  neu  gyfarwyddyd  mewn  unrhyw  Uw. 


0E1RTAÜ.  101 

Salary;  yn  wreiddiol,  swm  o  halen  a  roddid  yn  dâl.  Emo?umentt  yn 
wreiddioi,  taliad  arían  melinydd;  yna  ennill,  elw.  M'inhall,  yn  wreidd- 
iol,  gwas  yn  gofalo  am  feirch,  &c 

Yn  fynych  j  mae  eyfuniad  o  Belydriad  a  Chydganwyniad  yn  cymeryd 
Ue,  sydd  yn  dyfod  yn  fwy  cymhlethedig.  Me^ys  Box,  yn  wreiddiol, 
pren ;  yna  coed  pren,  a  derbynle  wedi  ei  wneyd  o  goed  box ;  wedi  colli 
yr  ystyr  gyntefig.  gelwid  anrhyw  dderbynle,  o  ba  goed  bynag,  yn  box  ar 
gyfrif  ei  ffurf.  Yna  cymer  Pelydriad  le :  o'r  ffurf  yma  ar  box,  cym- 
hwysid  yr  enw  at  box  mewn  chwareadŷ,  at  box  saethu,  box  yn  mlaen 
cerbyd  a  allai  gynnwys  clûd  teithwyr,  ac  ar  yr  hwn  yr  eisteddai  y 
gyriedydd;  yn  awr,  trwy  gydgadwyniad  ac  anghof  o'r  ystyr,  gellir 
defnyddio  y  gair  am  eisteddle  y  gyriedydd,  pa  un  bynag  a  oea  box  dani 
aipeidio. 

Ceir  engnûfft  dda  o  anghofiad  geirdarddiaeth  yn  ngwahanol  raddau 
á  ddadblygiad  yn  y  gair  dais,  nenlawr,  a'i  gyfeiriau.  Arwyddai  y 
Groee  dúrcor,  o'r  hwn  y  ceir  y  Lladin  discus,  ar  y  dechreu,  peth  a 
deflia,  guoû\   coet,  o'r  ferf   Ä«c«iv,  taflu.     Gan  fod   y  coetiau  hyn  yn 

Sffredin  yn  grwn  o  ran  ffurf,  fe  drpsglwyddwyd  yr  enw  at  wrth- 
rychau  crynion  eraill,  a  daeth  discus  i  olygu  crwn  neu  gylch,  megya 
dise  neu  gylch  y  lleuad,— yr  ystyr  gyntefig  o  daflu,  o  angenrheid- 
rwydd,  yn  flaenorol  wedi  ei  anghofio.  Fe'i  cymhwysid  hefyd  at  haul- 
ddeial  crwn.  O'r  Lladin  aeth  y  sair  i  wahanol  ieithoedd  Ewrop,  gan 
ddadblygu  gwahanol  ystyron.  Yn  Saesoneg  daeth  i  olygu,  ymysg 
pethau  eraül,  leatr  crwn  i  gynnwys  bwyd,  dìsh,  dysgl,  yna  llestr  o 
unrhyw  ffurf ;  yna  cynnwys  y  Uestr,  "  Irish  stew  is  an  excellent  dish  ; " 
yn  y  gwahanol  ieithoedd  diweddar  fe'i  cymhwysid  yn  neillduol  at 
fwrdd,  ar  y  dechreu  bwrdd  crwn,  yna  bwrdd  o  unrhyw  ffurf  (ac  o 
hyny,  Oer.  tisch,  bwrdd);  yn  Saesoneg  cymhwysid  ef  yn  neillduol 
at  fwrdd  neu  safbren  i  ddarllen  neu  ysgrifenu  arno,  de$k,  reading-dtslc, 
vnti*g-de$k.  Felly  o  air  yn  arwyddo  yn  wreiddiol  beth  tafledig,  yr 
jdym  yn  cael  y  gwahanol  ystyron,  o  (1.)  coet,  (2.)  cylch,  (8.)  deial, 
(4.)  Ueste  i  ddal  bwyd,  (5.)  y  bwyd  ei  hun,  (6.)  unrhyw  fath  o  fwrdd, 
(7.)  bwrdd  ysgrífenu  neu  ddarllen,  dest  Yn  awr  mewn  hen  Ffr. 
daeth  disc  yn  dais,  ac  arwyddai  bwrdd,  bwrdd  ciniaw,  ac  yn  neilluol 
bwrdd  ciniaw  a  ddefnyddid  ar  achlysuron  arbenig,  wrth  yr  hwn  yr 
eisteddai  peraonau  o  bwysigrwydd.  Yr  oedd  y  byrddau  ciniaw  hyn  ar 
achlysuron  arbenig  yn  cael  eu  gorchuddio  ft  canopy,  gortho,  i  ochel  rhag 
i  bryfed  copyn  a  phethau  annymunol  eraill  ddisgyn  ar  y  platiau  a'r 
gwydrau.  Yna  trosglwyddwyd  yr  enw  i'r  gortho  ei  hunan ;  yna  i  un- 
rhyw  fath  o  ortho  yn  gorchuddio  pulpud,  gorseddfainc,  neu  allor ;  gelwid 
byd  yn  nod  gortho  o  ddail  yn  aais,  hefyd  gortho  a  gerid  mewn  gorym- 
daith,  dan  ba  un  y  cerddai  neu  y  marchogai  brenhinoedd  neu  urddasol- 
ion  uchel  erailL  Ac  yr  oedd  y  byrddau  ciniaw  hyny,  heblaw  yn  orchudd- 
iedig  â  gortho,  hefyd  yn  sefyll  ar  uchlawr  dyrchafedig,  yr  hwn  ei  hun 
a  ddaeth  i  gael  ei  alw  yn  dais,  fel  yn  Saesoneg.  Felly  yn  ychwanegol 
*t  y  saith  ystyr  a  grybwyllwyd  yn  barod,  gallwn  ychwanegu  yr  ystyron 
o  ortho,  neu  canopy,  ac  uchlawr,  neu  Uattorm. 

Mae  y  gair  pochet  handherchief  neu  neck  handJcerchief  yn  dangos 
eyfnniad  rhyfedd  o  syniadau ;  y  mae  yn  beth  a  gerir  mewn  poced  neu 
a  wisgir  am  wddf ;  ond  yr  oedd  handhtrchief  gynt,  dybygid,  yn  cael  ei 


1091  OBitiÀü. 


dal  yn  y  Haw,  ao  yr  oedd  herthìef,  Ffr.  cowm-chief,  y»  ben-orchadd. 
Fellý  ot  elíenwn  /Ädfee/  handherchief,  j  mae  yn  beth  i  ordnddio  y  jae 
í'w  dal  raewn  //atr,  i'w  chario  mewn  jwcmì. 

n. 

Yr  vdwyí  yn  awr  jrn  dyfod  at  yr  iil  ran,  Cymdrithas  Gsoliau. 

Nld  ydyw  geiriau  yn  byw  ar  wahàn,  nae  yn  ein  meddy&au  nie 
ar  efn  gweíusau,  Y  maent  yn  byw  ynghyd,  megya,  mewn  eym- 
dalthafl  l'u  gilydd ;  oblegid  fel  y  maent  yn  cynnrycmoíi  em  meddyl- 
iau,  y  maent  yn  adgynnyrchu  yn  nghyfnniad  y  frawddeg  bob 
iymudled  o  eiddo  y  meddwl,  a  hyny  gydi'r  holl  gymhlethrwydd  o 
fTctlthlau  dealltwrlaothol  svdd  yn  gwneyd  i  fyny  feddwl.  A'i  yatyrìed 
o'r  aafle  ytne,  y  mao  efrydiaeth  geirtau  yn  codi  cwestiwn  newydd,  eef 
y  dylanwad  nydd  iddynt  y  naill  ar  y  ilall.  Mae  eu  dylanwad  ar  ffurf 
eti  gllydd  yn  gweetiwn  tra  eang,  ond  yn  perthyn  i  efrydiaeth  Phonologj, 
Molnyridleeth.  Y  mae  geirtau,  eut  bynaç,  yn  fynych  yn  effeithio  ar 
yntyr  y  nalll  y  llall ;  y  maent  yn  adtceähu  ar  eu  güydd.  Weithiau  y 
tiiM  galrimi»  wodi  eu  huno  trwy  rrw  berthynas  mewn  flurf  neu  ystyr, 
ytt  rierbyti  trwy  riiwhti*  neu  adlaarìad,  megya,  yr  yatyron  neu  y 
nieririwl  nad  ydyw  yn  eiddo  ond  i  un  o  honynt  Fe  geìr  eglnrhad  da 
ar  hyn  yn  ttharridiad  rr  eaw  Jùtsi  India*  Pan  ddarganfyddwyd 
Amatlt'a,  f*  grtnlid  *i  bod  rn  fWrfio  rhan  orliewinol  India,  ac  felly  fe 
elwjrri  v  rhatt  gyntaf  o  Indta  a  ddargenfyddwyd,  Ynyaoedd  India  Ot> 
IImwImmi,  Ytta  da*th  Indìa  Wtodol  i  gael  eá  galw,  mewn  ffordd  o 
Wahaitlaathari,  tnriìe  IVtwrnẁaH>L  Yr  oedd  yr  ymadrodd  India  Or- 
HrẅnM  Mly  yn  eriwwthio  ar  tt  ymadrodd  iadea  DdwjreinioL 

Ma«  y\\  dtrityg  mai  trwy  rr  «a  acfcea  y  daeth  y  gair  prçfane  iV  yatyr 
htiMHMitutl.  Yr  y*tyr  wr*hivtk4  Tdo*d<£  nid  cyeegredig,  /tfp/aawm,  yr 
Itytt  ttmlri  o  ý*\m  n*u  y  tu  alUa  W  deaal*  ar  wahan  oddiwrth  yr  hyn 
ttmhl  nririiíewn   \\  d*wtl>  M  y  aaa*  eto  re*ym  ni  yn  yr  ymadrodd 


11  ea*wri  atut  \\\wt*\*  wntin$a/  t^rrìfMtìa^bn  cTeegredig  neu  amnetaidd, 
a  \\\M  \\w\\  Uw\  M\$,  iWt  tm  ^ta*l  eì  grtTlìta  ya  barhans  â  tacred 
\\*\\  U\m^y^l\|í,  y  tHMM  w^ii^iyt^^  i  ohrù  y  gwrthwyneb  hollol  i 
aanvt^ìdd  t^t  dduwh4,  hr%  ^rnçiMit»  «mmi  gàbìaddtaa.  Mae  y  gair 
•rtfit^  ^mtt  adm^tt^  ar  ****r  tcùt  ff<rv\iM."  Diathefa,  y  naae  rhai 
^at^dMt  >H  v^*4  ^  p^hr  W«« "èàìtìi  t*òarív4  yw  wKfa— 1^  maleiroi, 
***  ^u  bm)  \h  <mmt4  **  d^l>a  (i»  cirw^  cmturaàadaa  aeàtidwel;  y  mae 
^WtN^aH  ^tm^  w*  4>Uv>^ìî  çf«a  t  <^>  trỳw  gaaiÌTnaiadam,  jn  cael  eu  galw 

Îa  ^^«m^  l^mawa.  *^  |v  Saasaì  t»  SmcM  ì  watfcyw  giefyd  fod  yn 
MMi*  \wta  wo^  x  v*w  w..y^w  w*dì  adwfâtbia  ar  yatyr 
X%t/«%  ,+l  XI ^  a^«^  ì>vwnÌ  ^  ^>  f^  x  V  «tat^T  wedi  i j  aaui ji  i  Ue  yn  y 
fv^n*«  «v.-^  a  ♦*■*  ,  »íC  a^  *  *aa*rv  »w<^w^m  ncwìd  Beoedd;  tmnát 
>H  i\wìu.n)  ^sU  »*  xt  ,vw?À  ar«^  vòa.  trawììham,  a*  J*Jt  gjnteêg  j 
ÿj*«  f«^ft  >s^m  ^^1*%^  w  u  W  w  «rail 

l>  V^  **H^>*t  ^  wa  ^air  w«  $«vtad  r»  ^rlairw^da  m  jntjr  m 
arall  v^i  ^  »vÄj»n  %*b»*A  it  rè^  a  «cr«yÀ.  **  ▼  «aàr  «aÎMriaw,  a^Én- 
wMarhm.  ^N  i-l  1*14,  ^»*  •#••*,  v*çr  ,v<ms  w«  arftmi^^npda  maùam,  phrm 
o,vK  V'»  w»iw>^  ,v^i.>  i*t  a.^*uriaa  ^  ^hatt  ii'aa  ionaàlìom,  y  nai  a 
%^>«t.  iM'ii,   >><  »r,\t.^n  h«*uh»H\  v  «  eh«r.  ỳ*vì   ^t  affiwnìn  hyta  ya 


0EIB1AÜ.  103 

fyehain,  daeth  mmiature  i  olygu  arlttn  o  faintioli  bychan,  ac  yna,  mewn 
flânlyniad,  anrhyw  beth  o  faintioli  bychan.  Dylanwadwyd  ar  yr 
ystyr,  mae  yn  dra  thebygol,  gan  y  gair  minutus,  minute,  bychan. 

Nid  ydye  i  dybied  mai  adweithiad  geiriau  ar  ystyron  ea  gilydd  ydyw 
y  rheoi,  ar  fbd  y  fath  achoston  yn  fynych ;  eto  wedi  y  cwbl  eithnadaa 
ydynt  yn  hytrach  na'r  rbeoL  Yn  fwyaf  cyffredin  y  mae  geiríau  yn 
dilyn  eu  owrc  ea  hnnain,  yn  annibynol  ar  eu  gilydd,  fel  y  gall  gair 
fyaed  dan  gyfnewidiadau  mewn  ystyr  ag  y  mae  rhai  sydd  yn  tarddu  o 
hoBo,  nea  rai  perthynasoi  iddo,  yn  rhydd  oddiwrthynt  Fe  welir  hyn 
wrth  gymharu  y  fath  eiríau  a  miser,  cybydd,  a  miserable,  truenus  ;  host, 
llettywr,  a  hostile,  gelyniaethus ;  success,  llwyddiant,  a  suocession,  olyniad ; 
phyncss  sydd  yn  delio  ft  deddfan  natur  yn  gyffredinol,  a  physician,  sydd 
yn  delío  â'r  corff  dynol ;  clerh,  ysgrifenydd,  a  clergy,  clerigwyr ;  faith, 
írydd,  iftẁhful,  ffyddlawo.  Er  y  rhwymau  teuluaidd  sydd  rhyngddynt, 
y  mae  geiriau,  fynychaf,  yn  byw  eu  bywyd  eu  hunain,  ac  yn  dilyn  eu 
tynged  eu  hanain ;  fel  pan  ddiflano  gair  o  arferiad,  nad  ydy w  yn  canlyn 
y  diflafea  y  rhai  sydd  yn  deilliaw  o  hono.  Shoplifter  ydy w  dyn  sydd  yn 
lladrata  o  siop  ;  ond  mae  y  gair  lift,  lladrata  (y  gair  Or.  «AcW»),  wedi 
diflana  o  arferiad. 

Mae  y  ffordd  hunanol  ymha  un  y  mae  geiriau  yn  byw  eu  by wyd  eu 
hunain,  heb  falio  dim  am  eu  cyd-eiriau,  i'w  gweled  yn  yr  hyn  a  ellir 
alw  yn  ymdrech  am  fywyd  sydd  yn  barhaus  yn  myned  ymlaen  ymysg 
gejriau,  yr  un  modd  ag  ymysg  anifeiliaid  a  phlanhigion.  Y  mae 
geiríau  yn  barhaus  yn  myned  ar  draws  swyddogaethau  geiriau  eraill,  ac 
yn  taddol  yn  eu  gwthio  allan  o  fodolaeth.  Yn  y  ffordd  yma  y  mae 
mfloedd  o  eiríau  yn  marw  marwolaeth  araf,  tra  y  mae  geiriau  eraill  yn 
eymeryd  eu  hesgidîau.  Fel  yma  yn  Shafcespeare,  cyfarfyddwn  weith- 
îm  4V  feif  highi,  yn  arwyddo  a  dtmr  (engraifft  arbenig  o  ferf  oddefol 
ynSaea.XOer.Awsi. 

This  gristly  beast,  whioh  lion  hiçht  by  name. 
This  ohild  of  fanoy,  that  Armado  hight. 

Mae  y  gair  yma  wedi  oael  cymeryd  ei  le  yn  raddol  gan  call,  galw,  yr 
hwn  a  olygai  yu  wreiddiol,  ao  eto  a  oiyga  to  ory  aloud. 

Mas  yr  ymdreoh  yma  am  fy wyd  yn  awgrymu  trefn  gyffelyb  mewn 
ftMìiao,  yr  un  o  gyfystyriaeth,  synonymy.  Ar  yr  olwg  gyntaf  y  mae 
fhywbeth  direswm  yn  modolaeth  gyfochrog  geiríau  o'r  un  ystyr ;  ond 
fe  ddtngys  yohydig  o  sylw  nad  oes  mewn  ìaith  drefnus  ddim  cyfystyr- 
ontyflawn.  Nid  oes  unrhy  w  ddau  air  yn  yr  un  iaith  yn  union  yr  un 
yttyr  â'u  gilydd.  Y  mae  i  bob  gair  a  ddefnyddir  ei  swyddogaeth 
oriodol,  ao  er  yn  gynghreiriaid,  y  mae  ystyr  dau  air  a  elwir  yn  gyfystyr 
aewn  gwiríonedd  yn  wahanol.  Yr  ydym  yn  sicr  yn  yr  iaith  Saesoneg 
yn  catl  ilawer  o  eiriau  gwahanol  yn  dynodi  yr  un  gwrthddrych  :  gallai 
planhigyn,  offeryn,  neu  gynnyrch  celfyddyd  feddu  dau  neu  dri,  neu 
rsgor  o  enwau ;  ond  nid  y w  y  geiriau  hyn,  er  y  gallent  fod  oil  mewn 
•neriad,  yn  cael  eu  harfer  yn  yr  un  lle,  gan  yr  un  personau  ;  y  niaent 
yo  Ueel,  ae  o  ganlyniad  nid  ydynt,  yn  ystyr  fanwl  y  gair,  yn  perthyn  i'r 
un  iaitk  (Nid  ydyw  iaith  swydd  York  neu  Northumberland  yr  un  ag 
eiddo  swydd  Devon.)     Ni  ddefnyddia  yr  un  nifer  o  ddynion  ond  un 


lOé  OKlBLâü. 

gaír  amjrm  peth,  h.y.,  7  mae  ganddynt  ea  hiaHh  ea  hmtarn.  Mm 
jro  wk  ÍÍA  ys^oiheigion  ac  ysgrifenwyr  wedì  dwyn  î  fewn  i  iaith  nifer 
o  gyieiríaa  a  chyfystyron,  y  rhai  yn  fynych  ydynt  brm  yn  dynodi  yr 
un  petib,  ond  bjth  y*  hoílol.  Gallai  y  rhithian  o  yatjr  fòd  jn  hor 
yagétfo,  otHÌ  y  moi  rhithiau  o  ystyr.  Cymherweh  y  geirian  /"■*?  a 
fr+pU  ;  callai  defiiniad  y  geiriaa  fod  yr  on  fel  ei  rhoddir  yn  y  geîriad- 
ttron,  ond  amae  yr  arfer  o  honynt  yn  wahanoL  Mewn  iaith  gyffrodin 
tii  ali  eyfystyron  perffaith  fodoli,  ond  ar  yr  ammod  fòd  nn  o  honynt 
wewn  yehydig  o  arferíad ;  oe  arferir  y  ddan,  niall  eu  cyfyäyr  bsrhmm  y» 
htr,  oUegtd  ni  feiehia  iaith  ei  hnn  â  chelf  iach  diddefnydd,  a  myn  wmred 
er  naiii  neo  y  llall  mewn  amser;  naill  ai  y  mae  gwahaniaeth  yn 
cymeryd  Ue  yn  eo  hystyron,  nen  fe  wthir  nn  o  honynt  allan  o  fodol- 
aetÌL 

OeUid  doaharthn  geiiian  cyfystyr,  yn  ol  en  tarddiad,  i  dri  math. 
(l^  Y  oaae  yr  nn  gair  yn  cymeryd  dwy  ffurf,  trwy  ddamweìniaa 
geir-darddiaeth,  megys  fraü  a  fragüe,  y  naill  a'r  llall  o'r  gair  Liadin 
fraplú.  (2 )  Mae  yr  un  gair  yn  cael  ei  gyfweddu  yn  wahanoi,  trwj 
flaeoddodiaid  neu  olddodiaid  neillduol,  megys  apprehend  a  comprehend. 
(3.)  Y  aaae  geiriau  o  wahanol  darddiad  ac  ystyr,  yn  dyfoü,  yn  nghwrs 
iaitJb,  i  groeei  en  güydd,  ac  ar  yatad  neillduol  yn  en  dadhlygiad  yn  caei 
eu  cjmbwyso  at  yr  un  syniad,  megys  town  a  cẃf. 

m. 
Yr  ydwyf  yn  awr  yn  dyfod  at  y  rhan  ofal  o'm  darlith,  sef  Marwol- 

AETH  GEIBIAU. 

Pa  fodd  y  mae  eeiriau  yn  diflanu  o  arferiad,  neu  yn  marw  f  T 
maent  yn  marw  o  ddau  achos.  (1.)  Y  maent  yn  cael  en  hanghofio,  am 
en  bod  yn  dynodi  gwrthddrychau  sydd  yn  peidio  a  bod.  (2.)  Y  mae 
geiríau  sydd  yn  dynodi  syniadau  parhaus  yn  rhoddi  lle  i  rai  erailL 

Yn  yr  achos  cyntaf  y  mae  colled  am  ffaith  ac  enw ;  yn  yr  ail  nid  oea 
ond  cyfnewidiad  yn  unig  yn  y  mynegiad  o  ffaith  sydd  yn  aroe.  GeUid 
dyweyd  fod  geiríau  sydd  yn  myned  allan  o  arferíad  gyda  v  peth&n  a 
ddynodant,  yn  marw  o  achosion  hanesyddol.  Felly  y  mae  rhan  helaeth 
o  enwaduriaeth  y  Canol-oesoedd  wedi  diflanu  am  ei  bod  yn  cynnrych- 
iolí  awtihddrychaUy  megys  arfau,  offer,  arían  bathol,  düladau, — neu 
ufydlíadau,  ffeíthíau  neu  syniadau  cymdeithasol,  megys  marchwríaeth 
(chivalry),  y  gyfundrefn  wríogaethol  (feudalism),  moesau,  chwareuon, — 
nen  tcyadorau,  megys  ulchemy  ac  astrology,  y  rhai  ydynt  oll  wedi  diflann 
gyda'r  amseroedd  hyny.  Mae  y  fath  eiríau  yn  cael  eu  dwyn  i  oienni 
trwy  ymchwiliad  allan  o  hen  lyfrau,  ysgrifeniadau,  a  gweithredoedd, 
ac  y  maent  yn  ddigon  lliosog  i  lanw  geiriaduron  cyfain.  Gallwn 
dybied  na  fu  pob  geiríau  yn  ddigon  fibdus  i  ganfod  eu  fibrdd  i  ysgrifen 
neu  argraff,  fel  y  mae  llawer  o  filoedd  o  eiríau,  mae  yn  dra  thebygol, 
wedi  diflanu  am  byth, 

Yr  ail  ddosbarth  o  eiriau  sydd  yn  diflanu,  ydyw  y  rhai  sydd  yn 
dynodi  gwrthddrychau  neu  syniadau  parhaus,  ac  y  cymerìr  eu  Ue  gan 
erailJ.  Beth  ydyw  achosion  diflaniad  geiríau  eu  hunain,  nen  en 
hystyron  neillduol  ?  Oblegid  pan  y  mae  gair  yn  colli  ystyr  arbenig,  y 
mae  colled  megys  am  air. 


T   BRO-ABLDNIWB   OYMBEIG,  BICUAUD  WlIâON.  105 

Uc  achos  o  golli  geiriau  ydyw  cyfystyriaeth.  Fe  geir  fod  dau  air  yn 
gwbl  yr  un  fath,  ac|y  mae  y  naill  yn  rhoi  ffordd  o  flaen  y  llall.  Y  mae 
hyn  i'w  weled  yn  neillduol  yn  yr  ieithoedd  Rhafeinaidd,  megys  y 
Ffrancaeg  a'r  Italae^,  yn  enwedig  y  Ffrancaeg.  Mewn  geiriau 
Ffrancaeg,  mae  yr  holl  sillau  oedd  yn  Lladin  yn  dilyn  y  sill  acenol,  yn 
cael  eu  gadael,  a  p,  b,  /,  r,  yn  dyfod  yn  /  neu  v.  Mewn  canlyniad  fe 
ddenai  y  geiríau  Lladin  avisy  aderyn,  ac  apis,  gwenynen,  yn  y  Ffrancaeg 
yn  eiriaa  nnsill  bychain  a  disylw,  Yn  awr  fe  ddiflanodd  y  ddau  air 
yma,  a  chymerwyd  yn  eu  Ué  darddedigion  mwy  ;  aeth  avis  yn  avicdlusy 
yr  hwu  yn  Ff rancaeg  a  ddaeth  yn  oiseau,  yn  Italaeg  angello ;  ac  aeth 
apis  yn  apicula,  yr  hwn  yn  Ffrancaeg  a  aeth  yn  abeilU,  Italaeg,  picchia. 
Drachefn,  fe  gynnyrchasai  y  Lladin  aurum,  aur,  ac  auris,  clust,  yn 
Ffrancaeg  yr  un  gair  or  ;  ni  ddarfu  ond  i  un  o'r  geiriau  hyn  orfy w  a 
buddugoliaetha  ar  y  llall,  Ue  yr  hwn  drachefn  a  gymerwyd  gan 
darddedig  trwy  auricula,  Ffrancaeg,  oreill,  Italaeg,  orecchuL  Gellid 
cael  Uawer  o  engreififtiau  o  un  o  ddau  air  cyfystyr  yn  marw  yn 
Saesoneg ;  mae  yn  debyg  fod  y  gair  a  grybwyllwyd  o'r  blaen,  lift,  yn 
jr  ystyr  o  ladrata  (Gr.  Kkeirra>),  yn  achos  o'r  fath.  Gan  fod  gair  arall 
o  ystyr  a  tharddiad  gwahanol  yn  yr  iaith,  gadawyd  i  hwn  farw. 

Mae  yn  debyg  fod  Uawer  o  achosion  eraill  o  ddiflaniad  geiriau,  ond 
o  nator  rhy  ddyrys  i'w  trafod  mewn  darlith  fer. 

Y  mae  yn  aros  i  gael  gweled  dull  eu  diflaniad.  Y  mae  cenedlaeth  o 
ddynion,  ar  fynyd  neillduol,  yn  dechreu  rhoddi  y  goreu  i  ddefnyddio 
gair,  ac  mae  y  syniad  a  arddangosai  yn  cael  ei  ddadgan  trwy  air 
newydd  Fr  genedlaeth  ddilynol  fe  fydd  yn  llai  cynnefín,  ac  fe  ddaw 
dydd  pan  nad  yw  yn  wybyddus  ond  i  ychydi^  o  hen  bobl,  y  rhai  a'i 
cymerant  gyda  hwynt  i'w  beddau.  Yn  yr  un  ffordd  y  mae  ieithoedd 
cyfain  yn  marw.  FeJly  y  bu  farw  y  Gernywaeg  tua'r  flwyddyn  1821, 
grda'r  hen  wraig  olaf  a'i  siaradai.  Gadewch  i  ni  obeithio  na  fydd  i'r 
Gymraeg  byth  ddilyn  ei  hesiampl. 


Y  BRO-ARLUNIWR  CYMREIG,  RICHARD  WILSON. 

Yn  y  rhestr  hirfaith  o  Enwogion  Cymru,  a'i  chymeryd  o  ddechreuad 
cof  a  hane8  hyd  y  flwyddyn  1870,  nid  oes  ond  dau  enw  yn  sefyll  yn  rheng 
flaenaf  y  Celfau  Cain,  wrth  yr  hyn  y  meddylir  Arluniaeth  a  Chorflun- 
iaeth ;  a'r  ddau  enw  hyny,  Wilson  a  Gibson,  nid  Cymreig  mo  honynt 
6wir  mai  Cymry  gwladgar  oedd  y  ddeuddyn  enwog  a'u  gwisgent,  yn 
hann  o  hen  deuluoedd  Cymreig,  a'r  ddau  wedi  eu  geni  a'u  magu — un 
ar  lan  yr  afon  Dyfi,  a*r  UaU  ar  làn  y  Gynwy.  Ac  o'r  ddau  hyn,  delw- 
eddwr  oedd  Gibson,  heb  ond  ychydig  a  wnelai  âg  arliwiaeth ;  ac  felly 
«»  arlnniwr  mewn  gwirionedd  sydd  genym  y  gẃyr  y  byd  yn  dda  am 
dano,  sef  Richabd  Wilson. 

¥  mae  hon  yn  ffaith  ryfedd  pan  gofiom  mor  gyfoethog  yn  ei  golyg- 
feydd  ydyw  Cymrn,  a  chynifer  o  estroniaid  a  ymwelant  â  hi  er  ys 


ì,ì     *z  .„. r       n-r:       *     -jaiiua  ar  •  m  rm  *  ajfwai  yii  ddi- 

i  -3.  .     ^t^tt    tbl  ani   «e*n   ~a    wfoiiij»  jb  boü 

1    ..    ^a»    *   tuç        ■*   -bbl    i«ri  jt  xmi  Djäjfj  Cyuwy, 

•::aa     r  .*  ^iwi       oìu.  ijbbt  *  irnmmm.  mt  Cjwwmwg  jm  dyfod 

*   *bj»    **7uaft  .r~*-       t    wn   >  i«b  ^ouc  jwjui  <mm  wjìm\  aad 

oiÄI*T*nu;r     UH     '    **t*î*i      ~    JBLL Jttt     r«.       luJBHJr  ẀtWIMd   JTO 

*  «bm    *   jstn^   1*  rx*» .    -1:   jboêbl  ^mmmnmí  :  ~Mnán  j  aBtfidJjd  wioa 

mr       w«'i-»i       ~ir-»\^    t^-  ^mBt  ifujbjjjçbbmdjji  mwi  cysjtttiad 

iT     'l.atcut ;;•■,*      ~?i3«k.  jk*H.  »w      V131*T^  ^OOnBl  JBKftJ«tBÉÌHl  JV   «1    yr 

tor^wYuu*  ,v.  r.-u  tsju.  — tubwih  »  iiii  nì^  tboti  m  ii  •  Médnlfmd 
*r  r  2b*.  rr»^\ri«  ir.  -i»wc  f  '  ^w  jbbl  ^JB»  9B  EjtAadd- 
v*m«i  *  *vi~t  .:-_-  «  ...»  a  jbjl  mmrrcr.:  jjiinm  rftjnr  afckiy£tii 
w»nm  tr  *  *r-r-  .  .i-n  cm  r*?a  *rs  ff^LcfOtt»»  twtojm  y  ijbbjh.1i 
i»  ^rr  b**»  ^»*.^ — »«-••  3bl  ■  '•larrjTHU*  "Ta  aw*  i  í— ìäi  ■  J  ■!  j 
«uäi*  ^nm..   aai   r*»t      «1,2  ^i«i-  nm  r^à  jrt  Aintwm  j»Liyl  :— 


*    í*^-*fc*H"^w-a.  tceHui  r*wx» 


\H    V    ^Mtixì^^ai    -    „  <n     ì^ir  *fcür*:.',2X      JM.  JJUflfc  S  Jjjjfŵjd  J  tlt> 

iwh  :kì\%ì,     \  vì   \*,v  01*   •*-*»:•*    mjiiwi    aan  jb  j  byd  mt 
«•««y*».*.»  ^   ...,,.  ^  ..  ^t^íu^  m  ,  -T^papwjr  Vabyt4k  >  »odir 

jh  \  ih*4h.i:vu      4*\i     -    m»--,    ■  ^  »t   ìrw  ju  fwW  Mr  Hi  j  fifi  yn 
t\fc^  ti^*   •Ht**v  ^    h.«     -    *»      »^-    ->^üu*      i     ifnr  jM^ìbaihnì  llllllll 

V\VVl    %>^H^    \<IV«    ^*  í*^">«'*    ■iìífc.i, 

\   *****   ^ '1  ?ŵv-    v>i     *     ^    >«^«£a    *!>•*  1«  .   ttìì-jnI  mì  1 

VNtt*^  *h  *  ^i   ì\»a.v  *  *  omés;  ît-.*ŵí  T-t>^  :      Xr  jdyjji  ym 
jí»— •%  v\t.-u  tin  -íia,    ■  -*    .  ^  i  ^«vvt  ^-»x:Ji«aÀyd  ym  y>od 
\  vsi*w  >*a    m  ;  -iv<u   *:••<»  ^..^  í  ^>tç  *  jjjcÄẀjr  •    Omjêàjm  yn 

*****  l>duvuv»  *t,a  jv  *.-'  ^m^iì  *■*  ,-j-wvr7-iu  wi  m  W4  Cjnm  % 
ÿ>te^'»f  »í<  ^Vt>^£i  ;  ^-  *ta  ^o»*  .ît»  a  •  tv .-;  ~ma  j  ;  jjiÍBbdwji  ym  hm#l 
ì  !>"••"  »\^*^vJ  «í  ^^v'i  ui*.u  ^  c"^  F^  15H  jr  wdyjm  W4  «ad  vjm 
jw  nx^  ir*  j  tt«M  3»n  itr  v  r^tui  ?jflfeta«jjHd  %  p^dpjrdcW»  kfltt  jv 
diwW^iwr^  v»  <t\rw  j  4ri%m  m»  j  r^sajm  akaá  jjm  Inr  % 
ydjw  «ÌA  \wn>ìntwjfìtrtva  atva  *  ^i—  ^»11  tw^  «b»  Wd  jm 


T   BaO-ARLÜNIWft    0YMKKIQ,    R1CH4BD   WILSON.  107 

U'w  i  arddangos  ein  meddwl,  a  chenedloedd  eraill  (y  Groegiaid  yn 
arbenig)  yn  defnyddio/Ur/.  Ac  fel  prawf  o'r  ddamcaniaeth  hon,  cymerer 
y  Mabmogion,  a  meddylier  mor  dlawd  a  fuaaai  y  darlun  hwnw  o  Olwen, 
Bydd  wedi  ei  ddyfynu  mor  fynych  fel  na  raid  ond  ei  grybwyll — "  Pan 
ddaeth,  gwis»  o  sidan  ffiamgoch,"  &c.  Gallem  nodi  ugeiniau  o  eng- 
reifftiau  cyffeìyb;  ac  am  y  fabinogi  ysplenydd  "Breuddwyd  Rhon- 
abwy,"  ymddigrifiad  mewn  lliwiau  gorwych  ydyw  hono  o'i  dechreu  i'w 
diwedd — ei  gwýr,  ei  meirch,  ei  gwiagoedd,  a'i  meini  gwerthiawr  yn 
banner  ein  dallu  gan  eu  dysgleirdeb.  Nodweddir  barddoniaeth  y 
prif-fardd  serchglwyfua,  Dafydd  ab  Gwilym,  gan  yr  un  neiUduolrwydd. 
Dyma  eî  ddeagriuad  o  ruddiau  ei  gariad-ferch  : — 

Granau  owyr  mewn  gryniau  calch, 
Grawn  gwingoed  ar  groen  gwyngaloh  ; 
Ceirios  addfed,  owra  addfwyn, 
Owrel,  lliw  oriawol.llwyn, 
Dwy  sél  o  liw  grawn  celyn,— 
Dagraa  gwaed  ar  deg  eiry  gwyn. 

Mewn  Ue  araU : — 

Ei  chlaerwin  fin  chwerthinog 

À'i  grudd  mal  Rhosyn  y  Grog.«  •  Passion  Plower. 

Lliw  a  phaent,  fel  y  gwelir  ond  darllen  ei  waith,  ydyw  yr  anelwig 
ddefnydd  o'r  hwn  y  Uuniai  Dafydd  ab  Gwilym  ei  filoedd  delweddan 
prydferth;  a'r  nn  modd,  Rhys  Goch  ap  Rhicciert,  Dafydd  Nanmor, 
Todur  Aled,  ac  eraiU  feirdd  i  lawr  i*r  ganríf  bresennol  ac  i'r  dyddiau 
hyn.  **  Môr  gwaed  ar  y  marwor  gwyn"  ebai  Eben  Fardd  ;  "  Glasfor  yn 
gochfor  i  gyd,"  ebe  Gwilym  Hiraethog ;  dyna  ddull  y  ddau  brif-fardd  o 
ddysgrífio  eohryslonrwydd  rhyfel.  Ac  ebe  Geiriog,  wrth  ddariunio 
p4ant  Oatrin  o  Ffraino  ar  foddi,  a'n  dillad  cochion  yn  gwibio  hyd  wyneb 
y  Uyn  : — 

Lili  y  dyfroedd  a  gymerth  i'w  bron, 
Pantell  ysgarlad  ar  wyneb  y  dòn. 

Fel  hyn,  dengys  ein  beirdd  a'n  Uenorion  y  fath  gyfoeth  o  liwiau  a'r 
fáih  fedr  a  chelfyddyd  wrth  eu  trin  a'u  trafod,  fel  y  mae  yn  syndod 
pan  yr  eir  i  chwilio  am  yr  arliwyr  Oymreig  na  cheir  ond  cynifer  ag  un 
o  honynt  Pa  le  y  mae  ein  perchenogion  y  Uygad  craff  a'r  llaw  gelfydd 
a  aU  drosglwyddo  ar  len  geinder  swynol  natur,  a  phortreaiu  y  dyn  yn 
allanol  nee  y  gwelom  trwyddo  y  mewnol,  ac  nes  hawlio  ein  boddhad  a 
dwyn  y  dmgryn  dystaw  diofyn-am-dano  i'r  Uygaid  f  Fel  y  dy wedwyd, 
hyd  1870,  nid  oedd  genym  o'r  cyfryw  ond  Richárd  Wilson. 

Ganwyd  ein  hunig  arliwydd  Gymreig  yn  y  flwyddyn  1718,  ac  yn 
Mhenegoa,  Uan  byehan  Uonydd  fferllaw  Machynileth,  y  dywedir  yn 
gyffredin  i  hyny  gymeryd  Ue.  Offeiriad  y  plwyf  hwnw  oedd  ei  dad, 
t  Parch.  John  Wüaon,  ar  y  pryd  5  ond  nid  oes  yno  yr  un  cofnod  yn 
ìlyfr  y  plwyf  o'i  enedigaeth  na'i  fedydd.  Parodd  hyn  i  rai  o'i  fywgraff< 
wyr  awgrymu  mai  yn  Gwaenysgor,  Sir  Fflint,  hwyrach,  y  ganed  ef, 
nn  fod  y  tad,  yn  ol  arfer  reibns  ei  oea,  yn  dal  y  fywoliaeth  hono 
hefyd ;  ond  nid  oea  yno  yohwaith  nnrhyw  gofnodiad  o  r  ffaith.  FeUy 
j  maa  eá  fan  genedigol  yn  anaicr,  a  rhydd  byny  un  drwydded  iddo, 


103  T    BBO-ARLÜNIWB   OYMttEIG,    BIOHARD   WILSOÍÍ. 

beth  bynag,  i  blith  enwogion.  Bernir  mai  brodor  o  Drefeglwys,  yn 
Sir  Drefaldwyn,  oedd  y  Parch.  John  Wilson,  gan  mai  yno  y  dygwyd  ef 
i'w  gladdu.  Mam  Richard  Wilson  oedd  Mias  Wynn  cyn  priodi,  un 
o  deulu  hybarch  y  Wynniaid  o  Goedllai,  ger  y  Wyddgrug.  Efe  oedd 
y  trydydd  mab  o  bump  a  fu  i'r  ddeuddyn  cariadoe  hyn ;  bu  y  pump 
feirw  yn  ddibriod ;  ac  yn  ol  pob  hanes,  nid  oedd  dim  neülduol  yn  yr 
un  o  honynt  ond  RlCHARD. 

Ond  pa  le  bynag  y  ganwyd  et,  yn  mhersondŷ  Penegos  y  treuliodd 
efe  foreuddydd  ei  einioes,  gan  roddi  prawf  yn  fuan  i'w  gymydogion 
gwledig,  ar  y  muriau,  y  Uidiardau  a'r  drysau  cyfagos,  fod  yno  ddarlun- 
ydd  ieuanc  yn  rhy wle  gerllaw ;  canys  ei  chwareu  ef  pan  yn  blentyn 
ydoedd  hanner  llosgi  brigau  coed,  a'u  defnyddio  i  dynu  pob  math  o 
luniau  — o'r  gath  ar  yr  aelwyd  hyd  Jac  Dô  ar  grib  y  simddeu.  Yr 
oedd  papyr  a  thaclau  ysgrifenu  yn  brinion,  hyd  yn  nod  mewn  persondý, 
yn  yr  oes  hono.  Rhoddai  Mr.  Wilson,  y  tad,  bob  cefnogaeth  i'r  dueddfryd 
anarferol  yma  yn  y  plentyn ;  ond  bu  ef  farw  pan  nad  oedd  Richard 
ond  pymtheg  oed,  a  chwalwyd  y  teulu.  Gymerwyd  gofal  yr  arlunydd 
ieuanc  gan  ei  ewythr,  frawd  ei  fam,  Syr  George  Wynn,  o'r  Coedllai, 
yr  hwn  a'i  dygodd  i  Lundain  gan  ei  ddodi  yno  dan  addysg  un  o'r  enw 
Wright, — "  Arlunydd,"  meddai  Allan  Cunningham,  "rhy  ddinod  hyd 
yn  nod  i  Walpole  wneyd  sylw  o  hono."  Dyma'r  unig  grybwylliad  a 
geir  am  yr  ewythr-noddwr,  Syr  George ;  ac  er  ua  bu  yn  ffodus  iawn  yn 
ei  ddewisiad  o  Wright  fel  athraw  i'w  nai  talentog,  diau  iddo  ef  weith- 
redu  goreu  y  gallai ;  ond  y  mae  yr  un  mor  sicr  na  bu  cynnydd  Wilson 
dan  y  ddysgeidiaeth  hon  ond  bychan  iawn,  ac  yn  wir  i'w  alluoedd  gael 
eu  crebachu  yn  hytrach  na'u  heangu.  Cafodd  Wright  gytìeusdra  am 
chwe'  blynedd  i  adnabod  athrylith  ei  ddysgybl,  ac  i'w  chyfarwyddo  ar 
yr  iawn  lwybr ;  ond  yn  ol  pob  tystiolaeth,  nid  oedd  y  Uanc  nemawr 
pellach  ymlaen  ar  derfyn  ei  dymmor  addysg  nag  yn  ei  ddechreu — 
hwyrach,  fel  y  dywedwyd,  ei  fod  yn  nês  yn  oL 

Pan  yn  21  oed  (1734)  sadawodd  ei  athraw  carbwl,  a  dechreuodd 
arlunio  ar  ei  gyf rifoldeb  ei  hun ;  ac  yr  oedd  arluniaeth,  fel  ceJfyddydau 
eraill,  y  pryd  hwnw  yn  ei  babandod  yn  Mhrydain.  Yr  unig  arluniwr 
o  nod  yn  y  wlad  hon  oedd  Hogarth,  er  y  myn  llawer  mai  gwawdarlun- 
iwr  (caricaiwist)  yn  unig  oedd  yntau.  Deng  mlynedd  yn  ddiweddarach 
na  Wilson  y  ganwyd  Syr  Joshua  Reynolds;  ac  yr  oedd  Thomas 
Gainsborougn,  yr  hwn  a  gyplysir  gyda  Wilson  fel  sylfaenwyr  bro- 
arluniaeth  ymysg  y  Saeson,  yn  ieuengach  o  rai  blynyddau  na 
Reynolds, 

Y  mae  cryn  amrywiaeth  barn  ymhlith  beirniaid  parth  teilyngdod 
celfyddydol  Wihon  tua'r  amser  hwn ;  rhai  a  ddywedant  mai  digon 
canolig  ydoedd,  er  y  cydnabyddant  ar  yr  un  pryd  ei  fod  yn  rhagori 
cymaint  fel  y  cafodd  ei  ddewis  gan  Esgob  Norwich  i  dynu  darlnn  ol 
ddau  ddysgybl— Ty wysog  Cymru  a'r  Duc  o  York  O'r  tu  arall,  dywed 
Edwards  yn  ei  Anecdotes  of  Painters,  nad  oedd  neb  tebyg  iddo  am 
lun  pen,  a'i  fod  yn  ei  fedr  i  drin  lliwiau  yn  hafal  i  Rembrandt  Mae 
yn  debyg  mai  tua'r  canol  rhwng  y  ddwy  dybiaeth  y  safai  ein 
cydwladwr.  Teflir  ychydig  o  oleuni  ar  y  ddadl,  hwyrach,  gan  y  ffaith 
fod  y  nifer  liosocaf  o'i  bortreadau  yn  y  cyfnod  dan  aylw  wedi  myned  i 
ebargofiant ;  a'r  hanesyn  goreu  sydd  ar  gael  am  yr  un  o  honynt  ydyw 


T    BRO-ARLUNIWR   CYîlHElO,    RlOHABD    Wll  SON.  1<*9 

iV  bortread  llawn  maint  o  J.  H.  Mortimer,  gael  ei  brisio  gan  John 
Brittoo,  un  a  wyddai  werth  y  cyfryw,  i  £157  10s.,  a'r  hwn,  yn  1842,  a 
ysgrifenodd  draethodyn  arno  ac  ar  bortreadau  eraiíl  Wilson.  Fel  hyn, 
yn  ymladd  â'r  tònau  y  bu  yn  Llundain  hyd  1749,  ac  erbyn  hyny  yr 
oedd  wedi  casglu  digon  o  arian  oddiwrth  ei  waith,  beth  bynag  oedd  ei 
deilyngdod,  i  allu  fforddio  myned  i'r  Eidal  er  gweled  ac  efrydu 
gweithiau  pencampwyr  y  byd  yn  ei  hoff  gelfyddyd. 

Cafodd  yn  Rhufain  dderbyniad  croesawus  fel  yr  haeddai  dyn  o 
dalent,  a  cheisid  a  mawrheid  ei  gymdeithas  gan  enwogion  celf  a  chan 
uchelwyr  cyfoethog.  Parhaodd  yno  i  efrydu  portreadaeth  am  rhyw 
yspaid,  a  chyda  chryn  lwyddiant,  meddir.  Ond  un  bore,  daeth 
cyfnewidiad  sydyn — trofa  annysgwyliadwy,  yn  llwybr  ei  efryd- 
iaeth ;  un  o'r  dygwyddiadau  diofyn  am  danynt  hyny  nad  oes  odid 
i  fynyd  hebddynt — weithiau  er  gwell  a  phryd  arall  er  gwaeth.  Iddo 
ef  cauodd  yr  amgylchiad  a  nodir  y  ffordd  i  pyfoeth,  ac  agorodd  un  i 
enwogrwydd.  Yr  oedd  ar  ymweliad  ág  efrydfa  yr  arlunydd  enwog 
Zncarelli ;  a  thra  yn  dysgwyl  yn  lled  hir  am  ddyfodiad  y  meistr  i 
mewn,  er  mwyn  difyru  ei  hun,  efe  a  dynodd  ar  y  ffenestr  lun  yr  olygfa 
brydferth  a  welai  oddiallan.  Pan  ddychwelodd  Zucarelli,  sylwodd  yn 
y  fan  ar  y  darlun,  mawr  foddhäwyd  ef  ynddo,  a  gofynodd  i  Wilson  os 
oedd  efe  erioed  wedi  efrydu  y  gangen  hono  o  arluniaeth ;  ac  os  nad 
oedd,  am  iddo  ymroi  ati  ar  unwaith,  a  bod  Uwyddiant  sicr  ar  ei  gyfer. 
Hefyd,  rhoddai  Vernet,  arlunydd  Ffrengig  enwog  a  breswyliai  yn 
Rhufain,  gynghor  cyffelyb ;  ac  addawodd  y  ddau  eu  cymhorth  iddo 
gyda'i  efrydiaeth  newydd.  Derbyniodd  ein  cydwladwr  eu  cynghor 
yn  ddibetrus;  a  chynnyddai  fel  bro-arluniwr  yn  gyflymach  nag  y 
dysgwyliai  ef  ei  hun  nac  un  o'i  gyfeillien.  A  pha  ryfedd,  gan  fod  yn 
ei  feddwl  adnoddau  at  y  gwaith  a  drysorwyd  yno  er  pan  oedd  efe  yn 
ieuanc,  wrth  syllu  ar  olygfeydd  swynol  a  rhamantus  gwlad  ei  enedig- 
aethl 

0  hyn  allan  rhoes  Wilson  ei  holl  fryd  ar  fro-arluniaeth  (er  chwilio 
pob  Oeiríadur  wrth  law  dyma  v  gair  goreu  allaf  gael  am  landscape- 
pamtmg),  a  chafodd  bob  cymhorth  gan  y  celfyddydwyr  enwog  oeddynt 
yn  Rhufain  ar  y  pryd.  Yr  oedd  eu  hymddygiad  tuag  ato  fel  yr  eiddo 
boneddigion  at  foneddwr,  a  gwýr  o  athrylith  at  eu  cydryw,  ac  yn  dra 
gwahanol  i'r  dull  y  trinwyd  ef  yn  Llundain  ar  ol  hyn.  Er  engraifft, 
ymwelodd  Yernet^  yr  arlunydd  a  nodwyd  eisoes,  â'i  efrydfa  un  diwrnod, 
a  chafodd  ei  fod  newydd  orphen  darlun  ysplenydd ;  deisyfodd  ei  gael, 
ar  yr  ammod  y  cai  Wilson  un  o'i  waith  yntau  yn  gyfnewid.  Der- 
byniwyd  y  cynnyg  yn  llawen,  a  rhoe9  Vernet  ef  i  fyny  yn  ei  arddang- 
osfa  ei  hun ;  a  phan  alwai  Sais  yno  a  chanmawl  ei  waith  ef,  atebai, 
"Paham  na  chanmolwch  waith  un  sydd  yn  teilyngu  ei  ganmawl  yn 
fwy  na  fi  1  Dyma  i  chwi  ddarlun  o  waith  eich  cydwladwr,  Richard 
Wilaon!" 

Dewisai  Wilson  yn  Rhufain  gynllun  o'i  eiddo  ei  hun  i  efrydu ;  yn 
Ue  copio  gweithiau  yr  hen  bencampwyr,  ymroddai  ef  i  feistroli  eg- 
wyddorion  eu  rhagoroldeb.  Dewisai  ei  wrthddrychau  yn  ddigyfrwng 
o  natur,  a  thrwy  Êyny  daeth  yn  gydnabyddus  âg  amrywiol  olygfëydd 
digymhar  yr  Eidal,  a  throchodd  ei  ddarfelydd  yn  eu  hysblander.  Dy- 
wed  AUan  Cunningham  am  ei  ddarluniau  yr  amser  hwn :  **  Y  mae 
1889.  h 


110  T    BHO-ABLUMIWU    CYMBEIG,    BIOHARD    WILSON. 

awyr  bar  yn  anadlu  ynddynt,  henliau  dysglaer  yn  eu  cynheeu,  adfeilion 
temlau  yn  eu  britho,  a  phelydra  trwyddynt  yr  afonydd  grisialaidd  a'r 
llyoau  llachar  «ydd  yn  nodwedda  y  wlaìd  glasurol  hono."  Lledodd  ei 
glod  yn  fawr  yn  Rhufain,  llìoeogodd  ei  ddys^yblion  ;  ac  fel  teyrnged  o 
barch  i'w  athrylith,  tynodd  yr  enwog  Mengs  ei  bortread,  ae  ad-dilodd 
yntau  y  pwyth  gyda  darlun  gwerthfawr. 

Wedi  aros  chwe1  blynedd  yn  yr  Ëidal,  yn  1755  dychwelodd  i  Lun 

dain.     Bu  yr  yspaid  hwnw  yn  chwe'  blynedd  o  lwyddiant  m  chysur 

iddo.     Yr  oedd  y  ganmoliaeth  a  ennillasai  yn  Rhufain  fel  bro-arluniwr 

diail  wedi  ei  ragflaenu  i  brifddinas  ei  wlad,  ac  ychydig  o'r  nn  dosbarth 

ag  ef  a  ddychwelaaant  i  Brydain,  na  chynt  na  chwedyn,  dan  ragarwydd- 

ion  ara  ddyfodol  mwy  hwylus  a  heulog.     Yn  gyntaf,  yr  oedd  yn  ddyn 

hardd,  tál,  a  Uuniaidd ;  gwisgai  yn  ysplenydd,  fynychaf  mewn  gwiag 

werdd  wedi  ei  chyfrodeddu  ftg  aur ;  ac  o  ran  moes  ac  ymddygiad,  ni 

fuasai  raid  iddo  wyleiddio  yn  nghwmni  tywysogion  ac  ymherawdwyr. 

Cymerodd  ystafelloedd  gorwych  yn  y  rhan  fwyaf  ffasiynol  o'r  ddinas; 

cyrchai  uchelwyr  o  nôd  a  dysg  ato,  ac  ystyrid  hi  yn  fraint  cael  bod  yn 

ddysgybl  i  un  a  eymeradwyid  mor   uchel  gan  brif  arlunwyr  ei  oes. 

Wrth  çwrs,  yr  oedd  digon  o  ddynion  bychain  yn  Llundain  yn  ddigon 

parod  i'w  fychanu  ef  a'i  f ro  arluniaeth,  ac  i  ddyn  o  uchelfryd  ac  un- 

plygrwydd  cymeríad,  fel  Wilson,  newydd   ennill    edmygedd   y   prif- 

feistriaid  ar  làn  y  Tiber,  yr  oedd  yn  ddigon  anhawdd  dyoddef  diraddiad 

maleÌBus  torllwyth  o  deulu  bôn-y-glôr  ar  làn  y  Taf wys.    Pa  fodd  bynag, 

ychydig  o  niwed  a  wnaethant  iddo  am  rai  blynyddoedd.     Danfonodd 

ei  ddarlun  ardderchog-— ei  gampwaith  yn  marn  rhai— o   "Niobe,"  > 

Arddangosfa  1760,  a  chanmolid  ef  yn  fawr ;  a  chododd  ei  "  View  of 

Rome  "  ef  i  fod  yn  ben  ar  holl  fro-arlunwyr  Prydain,  heb  oa  nac  ooi 

b'ai.     Prynwyd  y  cyntaf  gan  y  Duc  Cumberland,  a'r  ail  gan  Ardalydd 

TavÌ8tock ;  er  y  dywedir  mai  bychan  yn  ol  yr  herwydd  oedd  y  pris  a 

gafodd  yr  awdwr  am  danynt     Cyfrifir  hyn  hefyd  i  ddichellion  un  neu 

ddau  o'i  wrthwynebwyr.     Mae  yn  ddiddadl  fod  ei  elynion  bellach  yn 

dechreu  cael  y  llaw  uchaf  arno, — eu  bod  yn  amlhau  ac  yn  hyfhau. 

Nid  oedd  ein  cydwladwr  ychwaith  fawr  o  diplomatist;  ychydig  o  honom 

sydd ;  yr  oedd  ganddo  ddull  gyda  dyeithriaid  o  roddi'r  u  gair  garwa' 

ymlaenaf,"—  dyna  un  arall  o'n  gwendidau  cenediaethol.    Y  mae'r  Cymro 

wrth  reddf  ei  natnr  yn  garedig  a  chalongynhee ;  ond  yn  lle  gwiago  y 

nodweddion  rhagorol  hyn  yn   yr  amlwg,  cuddia  hwynt  o  dan  rhyw 

gaenen  o  erwindeb,  a  bydd  y  dyeithr  am  gryn  amser  cyn  ei  adnabod 

a'i  brisio  yn  ol  ei  wir  werth.     Fel  dynion  dwys  a  dilys  yn  gyfifredin, 

yr  oedd  yn  chwannog  i  deimlo  i'r  byw  oddiwrth  unrhyw  ddiraddiad 

iddo  ei  hun  neu  ei  maith ;  neu  fel  y  dywedir  weithiau,  yr  oedd  braidd 

yn  groendtneuì—ìn  brochi  wrth  ei  grachfeirniaid  yn  lle  eu  dirmygn. 

Pe  deallaaai  y  natur  ddynol  cystal  ag  y  deallai  pa  fodd  i  drin  Uiwiau 

a*r  brws,  buaaai  yn  un  o'r  dynion  dedwyddaf  dan  haul ;  ond  yn  an- 

ffodua  i'w  gysur  tymmorol,  nid  oedd  yn  fedrus  yn  y  geifyddyd  gain  o 

ladd  gelyniaeth  gyda  gweniaeth,  ac  yatryw  gyda  gwrthyatryw.     Pan 

wgodd  y  byd  arno,  neu  y  dyrnaid  o  ddynion  a  ystyriai  efe  yn  fyd, 

mònodd  trwyddo,  a  thynodd  ei  hun  iddo  ei  hun.     Gadawodd  ei  ya- 

tafelloedd  gwychion,  a  chymerodd  rai  Uai  yn  rhywle  tua,  chymydogaeth 

Tottenham  Court  Road ;  ao  yno  am  yapaid  y  trigianai  tad  bro*rlun- 


T   BBO-ABLDNIWH    CYMBEIG,    BIOHABD   WILSOX.  111 

iaeth  Seisom^ — yn  paentio  megys  ara  ei  damaid  bara,  tra  yr  ocdd 
corachod  y  gelf  yn  ei  ymyl  yn  ymdroi  mewn  cyfoeth  ac  yn  derbyn 
müoedd  o  bunnaa  am  ddariuniau  nad  elai  undyn  o  chwaeth  yn  yr  oes 
hon  i'r  drafferth  o'u  cario  gartref. 

Syr  Joshna  Reynolds  sydd  yn  gyffredin  yn  cael  y  bai  am  y  rhan 
fwyaf  o  aflwydd  Wilson.  Fel  portreadydd,  safai  Reynolds  ar  ben  y 
rhestr  yn  y  wlad  hon.  Plygid  i  w  farn  ar  deilyngdod  arluniau ;  ymof 
ynid  ftg  ef  gan  gyfoethogion  fel  oracl  anffaeledig  yn  mhobpeth  bron  a 
berthynai  i'r  celfau  cain ;  ac  yr  oedd  yn  gydymaith  i  oleuadau  Uenyddol 
yr  oes  hono,  megys  y  Dr.  Samuel  Johnaon,  Garrick,  Goldsmith,  ŵc. 
Ond  er  ei  holl  ddoniau  a'i  freintiau,  dyn  bychan  bach  ydoedd  ;  hunan- 
dybus,  hunangarol,  ac  eiddigeddus  o'i  ogoniant.  Nis  gallai  oddef  i 
undyn  ddyfod  yn  agos  at  ei  orseddfainc ;  ac  yr  oedd  yn  ddigon  naturiol 
iddo  deimlo  yn  bryderus  am  ei  ddylanwad  pan  ddaeth  un  o  alltioedd 
Richard  Wilson  i'r  un  cysawd  ag  ef.  Hustyngwr  llechwraidd  ydoedd, 
p  gwenwyno  gyda  gwên  ragrithiol,  ac  yn  melldithio  mewn  canmoliaeth 
egwan.  Ërlidiodd  Wilson  hyd  farw,  ac  ar  ol  hyny,  dan  gochl  deneu 
ffalaedd  a  ffug  gyfeillgarwch.  Mewn  ciniaw  perthynol  i'r  BoycU 
Academy,  a  Reynolds,  fel  llywydd  y  sofydliad,  yn  y  gadair,  cynnygiodd 
iechyd  da  Gainsborough,  gan  ddywadyd  mai  efe  oedd  y  Umdscape 
pmter  goreu  yn  yr  yptafelL  Sarhâd  bwriadol  i  Wilson  oedd  y  sylw ; 
a  chan  iddo  deimlo  i'r  byw  oddiwrtho,  atebodd  yn  hyglyw  a 
chynhyrfus  y  dylasai'r  cadeirydd  ddyweyd  ei  fod  y  portrati  painier 
goreu  hefyd, — yn  y  gangen  olaf  yr  ymfalchíai  Reynolds. 

Pan  oedd  ein  crdwladwr  ddyf naf  yn  ei  adfyd,  daeth  y  swydd  o  Lyf r- 
gçlljdd  y  Royal  Academy  yn  wag.  Gofynodd  yntau  am  ei  chael;  a  chan 
«  fod  yn  aelod  o'r  sefydliad,  yn  wir  yn  un  o'i  gychwynwyr,  nis  galiai 
ei  wrthwynebwyr  yn  hawdd  ei  gwrthod  iddo,  yn  enwedig  gan  mai 
ychydig  bach  oedd  y  tâl.  Gellir  casglu  pa  mor  gyfyng  ydoedd  ei  am- 
gylchiadau  pan  yr  ymostyngai  y  fath  ysbryd  baích  i  grefu  am  gardod 
mor  gwta  a  hon  oddiar  law  y  rhai  a  ddirmygai.  Mae'n  wir  i  rai  o'i 
gyfeülion  barhftu  yn  ffyddlawn  iddo  a  charedig  tuag  ato  yn  ei  holl 
helbnlon ;  a'r  penaf  o  honynt  oedd  Syr  Williara  Beechey,  yn  mhalas  yr 
hwn,  oddiallan  i  ddinas  Llundain,  y  treuliai  efe  yspeidiau  o  amser  ded- 
wjdd  yn  nghanol  tymhestloedd  blinion. 

Bo  yn  byw  yn  Llundain  ar  ol  dychwelyd  o'r  Eidal  am  tuag  ugain 
mlynedd;  ond  gan  ei  fod  erbyn  diwedd  yr  amser  hwnw  wedi  cefnu  ar 
ei  driogain  oed,  pallasai  ei  ỳni  a'i  fy wiogrwydd  i  ymladd  â'r  byd  ac  â'i 
elynion.  Yn  wir  dywedir  eu  bod  hwythau  wedi  iiiniaru  cryn  lawer 
^sg  ato  yntau,  ac  fod  hyd  yn  nod  yr  uchelfryd  Reynolds  wedi  ym- 
dirioni  cymaint  wrth  weled  darostyngiad  dyn  o  gynneddfau  mor  ddys- 
gi*er,  fel  yr  annogodd  un  neu  ddau  o'i  gyfeillion  cyfoethog  i  brynu 
ychydig  o'i  ddarluniau  a  rhoddi  pris  go  iew  am  danynt  Dyna  ddywed 
™diffynwyr  y  dawnsfeistr  ffaís  fel  ymddiheurad  dros  ei  ymddygiad 
mnheilwng. 

Pa  fodd  bynag,  bu  farw  un  o'i  frodyr  yn  Nghymru,  gau  adael  tipyn 
odir  ac  arian  iddo;  a  thua  1775  cefnodd  ar  y  Brifddinas,  a  daeth  i 
|jw  at  gares  iddo  a  breswyliai  yn  y  Colomendy,  palas  hardd  mewn 
iisoerch  hyfryd  yn  mlaen  Dyffryn  Alun.  Yr  oedd  yn  anhawdd  i  ddyn 
*  lachiwy d  ar  dòoau  bywyd  gael  hafan  mwy  dymunol  idreulio  pryd- 

II    2 


U2  t   BBO-ABLUMWB   CYMHBIO,    BICHABD    WILSOS. 

nawn  einioes  o'i  fewn  na  chwm  llonydd  Llanferres,  cymydogaeth  Maes- 
haf  n,  nea  fel  yr  adwaenir  y  lle  fynychaf  yn  bresennol,  "  Anlal  y  Lo&er- 
heads."  Gorwedda  ar  derfynau  Dinbych  a  Fflint;  ei  erchwyn  ar  y  ta 
gorìlcwínol  ydyw  cadwen-fynyddau  Clwyd,  ac  ar  yr  ochr  ddwyreiniol 
creigiau  cellt  uwernymynydd.  Llifa  yr  afonig  fechan  Alon  yn  ham- 
ddenol  a  thawedog  hyd  waelod  y  cwm, — nid  yw  ei  thrwst  bu  ond  ar 
uchclwylíau  llifeiriant  byth  uwchlaw  siffrwd.  Rhed  y  brif  ffordd 
•ydd  yn  arwain  o'r  Wyddgrug  i  Ruthyn  ar  drawa  y  cwm,  ac  yna  ar 
hvd  ei  lechwedd ;  ond  er  pan  agorwyd  y  rheilffordd  trwy  Ddinbych 
rnwng  y  ddwy  dref,  gallech  saethu  magnel  ar  hyd  milldiroedd  o  honi 
heb  beryglu  bywyd  undyn.  Ychydig  o  aur  enwogrwydd  a  gloddiwyd 
oV  fangre ;  hyd  y  gwyddom,  yr  enwocaf  ydoedd  y  Dr.  John  Davies,  o 
Fallwyd,  er  ei  íod  ef  yn  dalp  o  gryn  faint  a  gwerth.  Ond  yr  hwn  sydd 
yn  hoíf  o  natur  pan  fyddo  ar  ffurf  llain  o  Wyllt  Walia,  a  gaiff  wledd 
wrth  tyllu  ar  y  gesail  hyfryd  hon,  lle  mae  y  graig  noeth  a'r  ddôl  ddeii- 
log  vn  gwgu  ao  yn  gwenu  yn  ngwynebau  eu  gilydd,  a'r  palas  cain  a'r 
bwthyn  gwyngaJch  vn  ymryson  pa  un  yw'r  harddaf. 

Dyg  vr  onw  ••  Ardal  y  Loggerheads  "  ni  i  gysylltiad  â  Richard  Wilson, 
oanys  ofo  fu  yr  aohlysur  o'i  galw  felly.  Uwch  ben  drws  tafarndŷ  bych- 
ari  sydd  ar  ochr  y  brifffordd  ac  yn  min  yr  afon,  gweiir  Uun  dau  ynfytyn, 
ao  o  dano  y  goinau,  ••  When  shaü  we  three  meet  again  V1  Llawer  edrych- 
ydd  dlnlwod  a  safodd  oì  blaen,  gan  synu  pa  fodd  yr  oedd  dau  yn 
gwnoyd  trl  j  ao  ymholiad  y  symliaid  hyn  ydyw  prif  ddifyrwch  yr  ardal- 
wyr  iwlodlg  o  oos  ì  oes.  Wiison  a  baentiodd  yr  arwyddlun  hwnw 
gýntaì,  yn  un  oi  yspeidiau  hamddenol,  ac  a  anrhegodd  y  publicanâg 
«f  |  oynhyny,  gelwid  y  tỳ  yn  "  fFaterside  Hotel,"  "  Fama  Fiew"  neu 
rhy w  onw  arddorchog  o'r  fath.  Cyfeirír  at  y  Ue  gan  Fardd  y  Nant  yn 
un  o'l  ohwareuon :—» 

'H  un  tath  a  sìçn  j  ddau  bendefig, 

Sydd  ar  y  ffordd  rùwng  Rhuthyn  s'r  Wyddgrug. 

T*#r#%«  4  compmy  o/  Logçerhêads  in  ihis  plocé, 
My  brotÁer's  /oc#,  good  morrow. 

Wedi  i  waith  Wìlson  aros  i  fyny  am  rai  blynyddau,  tynwyd  ef  i 
lawr>  trwy  orohymyn  Mw  Oarmons,  o'r  Golomendy,  a  dodwyd  copi  o 
hono  yn  oì  k  Yr  oedd  yr  hen  aríu  tydd  bellach  mewn  amgylchiadaa 
oyiurum  ymhell  oddtwrth  erlìdwyr  Llundain,  ac  yn  nghanol  golygfeydd 
wrth  fodd  oi  galou.  Cymeraì  ei  fyd  yn  hamddenol,  gan  droi  yn  mysg 
oi  gymydogiou  dysyml,  ac  yn  fawr  eì  Wch  ganddynt  Aríuniai  dipyn 
wrth  oi  hwys,  a  rhodianai  hy\i  y  llechweddi  cyfagos,  a  ilwybrau  y  coed- 
wìgoedd  uerllaw  ;  a*i  gydytnaith  yn  y  crwydriadau  hyn  ydoedd  ci  ym- 
ly  uuar  «  deallu*  Oud  yr  oedd  yn  ettìeu  arno  yr  hyn  nis  gallai  cyfoeth 
ua  namddeu  eu  rhoddi,  s»f  aerth  ac  ìechyd  ì*w  mwynhau  ;  a  disgynai 
barug  henaiut  yu  ^>tlv»  ac  yu  drwm  aroa  Y r  oedd  llesgedd  yn 
owU^i  h^d  ei  rodfcmìd.  vu  byrháu  eì  ^aoa,  ac  yn  Ueddfu  eì  ysbryd  byw- 
ii^îs  Uu  bonw  oŵt  o*d  Wuu^  yn  nìwedd  Ebirüi,  1782,  cerddodd  ailan, 
oud  waaU  al  dudasant  yn  ol  l\rwvd  tinaddodìadL  srdd  yn  aros  eto  yn 
vr  arda),  osai  «i  crçpa  y  bore  hwmw  rdo*id  sayoed  i  dynu  Uun  hin 
br«tt  UytaMft  a^  o#dd  ya  aawyl  ^ittdi^  a  fwiìsiẁd  i  kwr  y  noson  eynt 
faii  dysaResftl  o  wy»v  ^JF»  tt  coidwrr  ddjfod  ì  w  y^gythru ;  iddo  e»- 


T   BRO-ARLUNIWR    0YMBEI9,    BIOHARD   WILSOM.  118 

tedd  ar  faen  gerllaw,  a  chael  ergyd  o  ryndod,  a  syrthio  i  lawr  mewn 
math  o  lewyg.  Rhedodd  y  cì  gan  üdo  tua'r  palas ;  aeth  at  y  morwyn* 
ion  i'r  gegin,  a  gwnai  bob  ystum  a  allai  er  ceisio  dyweyd  wrthynt  beth 
a  ddygwyddaaai, — megys  ea  llusgo  geríydd  en  dillad  yn  nghyfeiriad  y 
fan  y  gorweddai  ei  feistr, — a  chafodd  ganddynt  o'r  diwedd  ddeall  fod 
rhywbeth  o'i  le,  a'i  dilyn.  Cafwyd  y  claf  yn  y  sefyllfa  a  nodwyd,  yn 
ddiymadferth  ac  yn  anaJluog  i  yngan  gair,  a  chladwyd  ef  eynted  gellid 
i'r  tý.  0  dipyn  i  beth,  hybodd  ychydig ;  cwynai  gan  flinder  a  phoen- 
aa ;  gwrthodai  bob  lluniaeth ;  a  bu  am  rai  dyddiau  yn  dihoeni  f elly 
"rhwng  bywyd  a  bedd,"  nes  y  cauodd  ei  lygaid  am  y  tro  diweddaf  ar 
olygfeydd  y  u  ddaear  hawddgar  hon." 

Claddwyd  ef  yn  mynwant  Eglwys  y  Wyddgrug,  a  dodwyd  cist  hardd 
yn  mhen  rhai  blynyddau  ar  ol  hyny  i  nodi  y  llecyn,  ac  yn  doredig 
arni:— 

The  remains  of 

RICHARD  WILSON,  Esquire, 

Member  of  the  Royal  Aeademy  of  Artiats. 

Interred  May  13th,  1782.    Aged69. 

Tr  ydym  yn  cyfieithu  yr  hyn  a  ganlyn  o  waith  Allan  Cunningham 
ar  Oreai  English  PahUers : — ••  Fel  bro-arlunydd,  medd  Wilson  deilyng- 
dod  achel ;  ei  drychfeddyliau  yn  y  cyffredin  yn  urddasol,  a'u  gweith- 
iad  allan  yn  rymus  a  dysglaer,  ac  anfynych  y  rhagorwyd  arno  am 
newydd-deb  gwlithog,  gloewder  naturiol  a  threfniad  dymunol  ei  olyg- 
feydd.  Ymgodai  ar  unwaith  0  farweidd-dra  dof  yr  olygfa  gyffredin,  i 
fawredd  ac  ardderchogrwydd  naturiol ;  mae  ei  ffrydiau  fel  trigfanau  v 
dwfr-wyryfon  ;  ei  fryniau  yn  gyrchfeydd  cymhwys  i'r  awenau ;  a  i 
demlan  yn  deilwng  o  ddnwiau.  Yr  oedd  ei  holl  galon  yn  ei  gelfyddyd 
a'i  holl  siarad  a'i  freuddwydion  am  fro  arluniau." 

u  Yr  oedd  Wilson,"  ebe  Frneli,  wrth  draethu  ar  Gelf  yn  1801,  "yn 
iylwi  ar  natnr  yn  ei  holl  ymddangosiadau,  a  chanddo  gyffyrddiad  nod- 
weddiadol  i'w  holl  ffurfiau.  Ac  er  mai  ychydig  oedd  cystal  ae  ef,  a  llai 
fyth  a  ragorent  arno,  am  newydd-der  gwlithog  a  goleuadau  dystaw  yr 
hwyr,  y  mae  ei  fawredd  fynychaf  wedi  ei  uno  gyda  dychryn,  ffwdan  a 
Ûi*rh*&  yn  hytrach  na  chyda  llonyddwch  a  thawelwcb,  Rhestrir  ef 
yn  awr  gyda  cblasurwyr  y  Gelf,  er  nad  oes  nemawr  dros  y  bummed  ran 
0  ganrif  er  pan  ryddhäodd  angeu  ef  oddiwrth  anwybyddiaeth  ddifraw 
beiiniaid,  cenfigen  gwrthymgeiswyr,  ac  esgeulusdod  cyhoedd  dichwaeth ; 
canys  yroedd  Wilson,  gweithiau  yr  hwn  yn  fuan  a  hawlient  brisiau  cyf- 
artal  i'r  eiddo  Clande,  Poussin,  neu  Elzheimer,  yn  tebygu  yn  ei  ffawd 
i'r  olaf,  a  bu  fyw  a  marw  yn  agosach  i  eisieu  na  digon." 

Y mae  broarluniau  Wilson  yn  Híosog,  ac  yn  wasgaredig,  fel  y  dylent 
fod,  yn  yr  orielau  cyhoeddus  ac  anghyhoedd.  Fel  rheol,  cynnyrchion 
ei  ddarfelydd  ydynt — ffrwyth  ei  ddychymyg  yn  hytrach  na  chopíau 
caeth  0  nator ;  eto  y  mae  digon  o  natur  ynddynt  i  foddio'r  symlyn 
mwyaf  cyffredin,  a  digon  o  farddoniaeth  i  wynfydu  y  chwaeth  uchaf. 
Weithiau,  mae'n  wir,  byddai  yn  paentio  golygfeydd  ail  llaw,  ond  digon 
diflas  ydoedd  caledwaith  di-awen  felly  ganddo;  canys  preswyliai  ei 
feddwl  ef  beunydd  beunos  rhwng  mynyddau  ac  ar  finion  afonydd  enwog 


114  LLE    Y   BYGYTHIOL   YK    Y   WBISfBOGASTO. 


mewn  cân  a  chwedl ;  caraî  ef  ymdroi  oddeata  adfeüÌM  teadaa,  m  i 
byd  fenaydd  lle  cyflawnwyd  gwrhydri  ac  yr  ymddaagosodd  dnwian 
ymyftg  dynion.  Anfynych  y  bu  yn  ffodua  gydag  oapeth;  tyaodd  Im 
yr  olygfa  o  Ërddi  Kew  i'r  brenin— gwaith  ysplenydd  o  m  ÌHw9  a 
phrydferth  o  ran  tref niad,  ond  dychwel  wyd  ef  gan  eî  fawrhydi ;  me  u 
chydnabyddwyd  tlysni  awenyddol  ei  gynnyrchion  nes  oedd  en  hawdwr 
tu  draw  í  gyrhaedd  canmoliaeth  y  byd  hwn. 

Dengy»  enwaa  ychydig  o'i  brif  weithiaa  yn  mha  yabryd  hanesyddol  a 
barddonol  y  dewisai  ei  destunau  :— "  Marwolaeth  Niobe,"  "Phaëton/' 
"Bore,"  "  öolwg  ar  Rufain,"  "Tý  Mecwnas  rn  Tirjü,"  "Celadoo  ac 
Amelía,"  "Golygfa  ar  yr  afon  Po,"  "  Apolo  a'r  Tymmoraa,"  "  Meleagor 
ec  Atelanta,"  "Cicero  yn  ei  Gartref,"  "Llyn  Narni,"  "Golygfa  ar 
Gyffiníau  Baia>,"  "Ŷ  Tiber  gerllaw  Rhufain,"  "Teml  Biccaoa," 
"Cartref  Adrian,"  "Pont  Remini,,,  "Llyn  Rosamond,"  "Pont  Ua*- 
;oilen,"  "Caatell  Dinas  Bran,"  "  Teml  Venus  yn  BeiaV  "Bedd 
ioratu  a  Curatii,"  "  Pont  doredig  Narni,"  ac  "  Àfon  forwynion  yn 
ymdrochi." 

0  ran  ei  ddvn  allanol,  yr  oedd  dipyn  taiach  na'r  cyffredin ;  o  gorff 
cryf  a  thueddol  at  dewychu ;  ei  ben  yn  fawr,  a'i  wynebpryd  yn  rhudd- 
gocb ;  yn  ei  ymddyddanion,  yn  llawn  arabedd  a  gwybodaeth.  Cyd- 
•ymal  pob  un  a  gafodd  y  pleeer  o  fwynhau  ei  gyfeiligarwch  ei  fod  jn 
ddyn  o  synwyr  cryf,  dealìgar  a  choeth,  ac  ymhob  modd  yn  deilwng  oV 
gweithien  »ydd  yn  cadw  yn  fyw  enw  Richard  Wilson. 

Isaac  Fouuoes. 


î 


LI.B    Y    BYGYTHIOL   YN    Y    WÍÌDI1D0GA.BTH. 

PAPYB  A  DDABLLBNWYD  MBWN  OyPABPOD  O  WBINIDOaiON  YN  LlYBBPOOL. 

DErNYDDlR  y  gair  bygythiol  genym  yn  yr  ysgrif  hon  i  gynnwys  y 

fwirioneddau  a'r  athrawiaethau  hyny  sydd  yn  tueddu  yn  uniongyrehol 
ddeffroí  cydwybodau  y  gwrandäwyr,  i  ddinystrio  eu  tawelwch  pech- 
adurui,  i'w  dwyn  yn  deimladwy  o'u  sefyllfa  beryglus,  ac  i'w  cynhyrf u  i 
ffoi  rhag  y  digofaint  sydd  ar  ddyfod.  Mawr  ddrwg  pechod ;  Uygredig- 
aeth  y  galon ;  pechadurusrwydd  y  natur ;  manylder  ac  ysbrydolrwydd 
y  ddeddf ;  cyfiawnder  a  sancteiddrwydd  natur  Duw  ;  sicrwydd  ac  ofn- 
adwyaeth  y  gosb ;  perthynas  cyfiawnder  â  chosbedigaeth ;  mai  barn 
Duw  yw  fod  y  rhai  aydd  yn  gwneuthur  pechod  yn  haeddu  marwol- 
aeth ;  ac  mai  cyflog  pechod  yw  marwolaeth,  a  bod  hyn  yn  dibynu  ar 
Çyfiawnder  a  aancteiddrwydd  natur  Duw,  yn  ogyatal  ag  ar  gyfaosodd- 
ìad  ac  awdurdod  ei  ddeddf  ef. 

Âmcan  w  n 

1.  Brofi  fod  i  hyn  le  yn  y  Weinidogaeth,  ac  2.  Ddangos  beth  yw  ei 

le  priodol. 


LLB    T  BTOTTHIOL   TW    T   WEINIDOGARTH.  115 

Y  mae  iddo  le  yn  y  Weinidogaeth.  Diau  genyf  ein  bod  oll  mor  un- 
fan»  ar  hyn  fei,  ar  un  olwg,  jt  ymddengys  yn  ddiangenrhaid  aros  o 
gwbl  i  brofi  yr  hyn  a  gredir  yn  ddiammeu  yn  ein  nlith.  Eto  gan  fod 
syniadau  gwahanol  yn  ymledu  ac  yn  caei  eu  cyhoeddi  o  rai  o  bulpudau 
eîn  teyrnas  yn  y  dyddtau  hyn,  ac  nad  y w  Oymry  heb  fod  mewn  perygl, 
fel  eraill,  i  gaei  eu  Uithio  gan  athrawiaethau  newydd  a  dyeithr,  fe  allai 
mai  priodol  a  fyddai  i  ni  yn  gyntaf  oll  brofi  y  gosodiad  fod  i'r  bygyth- 
iol  le  yn  y  weinidogaeth.  Ẅrth  gwrs  y  lle  blaenaf  i  droi  iddo  am 
gaáarnhâd  o  hyn  yw  y  gyfraith  a'r  dystiolaeth — Gair  Duw,  yr  hwn  yw 
aylwedd  y  weinidogaeth  yn  gystai  a  rheol  hoU  weinidogion  Crist  i 
weithredu  wrthi.  Gwelir  yn  amlwg  yn  y  gwirionedd  fod  i  r  bygythiol 
leyn  y  weinidogaeth  yn  ol  gosodiad  Dwyfol,  dan  y  gyfraith,  a  than  yr 
efengyl.  Àm  yr  hen  oruchwyliaeth,  cydnabyddir  yn  gyffredin  mai 
goruchwyliaeth  fygythiol  mewn  modd  neillduol  ydoedd  :  cyhoeddiad  o 
fygythion  Duw  yn  erbyn  pechodau  a  throseddiadau  o'i  ddeddf  sanct- 
aidd  El  Yr  un  oedd  natur  swydd  prophwyd  o  dan  yr  oruchwyiiaeth 
hono  a  awydd  gweinidog  dan  yr  efengyi,  sef  bod  yn  enau  cyhoeddus 
dros  Dduw  wrth  ddynion.  Tystiolaethu  cenadwrí  Duw  wrth  y  bobl 
oedd  gwaith  y  prophwyd,  a  cheir  digon  o  esiamplau  i  brofi  fod  ir 
bygythiol  le  pwysig  yn  ei  genadwrí,  yn  ol  gorchymyn  Duw  ei  hunan. 
"  Llefa  ft'th  geg,  nac  arbed,  dyrchafa  dy  lais  fel  udgorn,"  meddai  wrth 
Eaaiah,  **a  mynega  i'm  pobl  eu  camwedd,  a'u  pechodau  i  dý  Jacob." 
Grorchymyna  i  Jeremìah  "wregysu  ei  lwynau,  a  chyfodi  a  dywedyd 
wrih  Judah  yr  hyn  oll  a  orchymynai  iddo ;"  ac  eglur  y w  mai  chwerw  a 
chroee  i'w  teimladau  hwy  oedd  y  genadwri  hono,  oblegid  rhybuddir  ef 
i  beidio  arswydo  eu  hwynebau,  rhag  iddo  Ef  ei  ddystry wio  ger  eu  bron 
hwynt  Yr  oedd  gair  yr  Argiwydd  yn  ei  enau  megys  t&n,  ac  fel  gordd 
yn  dryUio  y  graig  Yr  oedd  y  pryd  hyny,  fel  yn  awr,  brophwydi  llyfn 
eu  tafodau  yn  prophwydo  breudd wy dion  celwyddog,  gan  hudo  dynion 
â'u  celwyddau  ac  â'u  gwagedd,  heb  wneuthur  dim  lles  iddynt ;"  ond  upan 
ofynant  i  ti,"  meddai  Duw,  "  Beth  y w  baich  yr  Arglwydd  î  dy wed  yn 
egiur  wrthynt,  Eich  gwrthod  a  wnaf,  a  mi  a  roddaf  arnoch  warthrudd 
tragywyddoL"  "Mab  dyn,"  meddai  wrth  Ezeciel  drachefn,  "  mi  a'th 
wnaethum  yn  wyliedydd  i  dý  Israel,*'  ac  fel  gwyliedydd  yr  oedd  yn 
ddyledswydd  orphwysedig  arno  lefaru  i  rybuddio  y  drygionus  oddiwrth 
ei  ddrygffordd,  rhag  i'r  drygionus  farw  yn  ei  anwiredd  a'i  waed  gael  ei 
ofyn  oddiar  ei  law  ef . 

Ond  nid  mor  rwydd,  o  bosibi,  y  cydnabyddir  fod  i'r  bygythiol  le  yn 
ngweinidogaeth  yr  efengyl.  Goruchwyliaeth  caríad,  trugaredd,  a  gras 
yw  hi.  Newyddion  da  o  lawenydd  mawr  yw  swm  ei  chenadwri. 
Perswadio  a  denu  yw  natur  ei  gweinidogaeth  hi,  ac  nid  bygwth 
Anmhoeibl  rhoddi  gormod  o  bwys  na  lle  rhy  amlwg  i'r  gwirioneddau 
hyn  yn  y  weinidogaeth ;  ond  ar  yr  un  pryd  y  mae  i'r  bygythiol  le 
ynddi,  yn  oi  gorchymyn  Dwyfol,  dan  yr  efengyl  yn  gystai  a  than  y 
gyfraith.  "  Ewch,"  meddai  yr  Arçiwydd  Iesu,  "  a  phregethwch  yr 
efengyl  i  bob  creadur.  Y  neb  a  gredo  ac  a  fedyddier  a  fydd  cadwedig; 
eithr  y  neb  ni'chredo  a  gondemnir."  Yn  y  rhan  gyntaf  y  mae  holl 
addewidion  yr  efengyl  megys  wedi  eu  cydçrynhoi  i  un  frawddeg,  a'i 
hoU  fygythion  wedi  eu  cydgasglu  yn  y  llalî.  Oeir  crynodeb  cyffelyb 
yn  y  geîriau  hyny  :  "  Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  y  Mab,  y  mae  ganddo 


1H  LLB   Y   BYG7THI0L   YN   Y   WEINIDOOAETH. 

f y  wyd  tragywyddol ;  a'r  hwn  sydd  heb  gredu  i'r  Mab,  ni  wêl  fy wyd ; 
eithr  y  mae  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef."  Yn  wir,  y  mae  holí 
lyfrau  y  Testament  Newydd  yn  llawn  o  ymadroddion  cyflfelyb — ym- 
adroddion  sydd  yn  cynnwys  y  bygythiol  yn  gystal  â'r  dymunol,  y 
chwerw  yn  gystal  a'r  melus,  yr  hyn  sydd  yn  cyflfroi  a  dychrynu  yn 
gystal  a'r  hyn  sydd  yn  cysuro  a  dyddanu ;  ac  ar  ba  dir  y  çellir  yn  gyf- 
iawn  gau  y  naill  mwy  na'r  llall  aîlan  o  weinîdogaeth  y  gair  ?  Mae  i'r 
efengyl,  fel  i'r  gyfraith,  ei  bygythion ;  yn  wir,  cyfraith  yw  hi,  ac  felly 
y  maent  yn  briodol  iddi ;  ond  gwahaniaethant  yr  un  pryd  oddiwrth 
fygythion  y  ddeddf.  Bygythion  yn  erbyn  pechaduriaid  o  herwydd 
pechodau  a  gyflawnwyd  ganddynt  yw  bygythion  y  ddeddf ;  ond  y  mae 
bygythion  yr  efengyl  yn  erbyn  pechaduriaid  am  wrthod  y  waredigaeth 
a  ddarparwyd  ar  eu  cyfer  ac  a  gynnygir  iddynt  Gosodwyd  hwynt  i 
lawr  yn  y  çwirionedd  fel  y  pregethid  ac  y  cyhoeddid  hwynt  fel  rhan  o 
hono.  Oni  esyd  gweinidogion  y  gair  bwys  ar  y  gwiriooeddau  hyn  yn 
eu  cenadwri,  gan  eu  traddodi  yn  eglur  yn  ysbryd  yr  efengyl,  nis  gall- 
ant  fod  yn  oruchwylwyr  flfyddlawn,  am  eu  bod  yn  attal  oddiwrth 
ddynion  ran  o  gynghor  Duw,  ac  yn  ymddwyn  yn  dwyllodrus  tuag  at 
eu  heneidiau.  Gwan  a  llesg  fydd  gweinidogaeth  y  fath  rai,  a  thrwm  a 
phruddaidd  y  cyfrif  a  fydd  ganddynt  i'w  roddi  yn  y  diwedd. 

T  mae  i'r  elfen  fygythiol  le  amlwg  hefyd  yn  ngweinidogaeth  Crist. 
Anhawdd  i  un  meddwl  diragfarn  ddarllen  y  bregeth  ar  y  mynydd,  a 
dy8geidiaeth  gyff redinol  yr  Arglwydd  Iesu  yn  ystod  ei  weinidogaeth 
gyhoeddus,  heb  hefyd  orfod  cydnabod  fod  yr  elfen  fygythiol  yn  cael  lle 
amlwg  ynddl  Gyhoedda  yn  eglur  y  gwirioneddau  mawrion  ynghylch 
ysbrydolrwydd  y  ddeddf  a'i  hawliau  tragywyddol ;  cyfiawnder  a  sanct- 
eiddrwydd  natur  Duw,  yn  gystal  a'i  gariad,  ei  ddaioni,  ei  drugaredd, 
a'i  gymeriad  tadol ;  perthynas  dyn  â  Duw,  a'i  gasineb  yn  erbyn 
pechod ;  yr  amlygiad  anfeidrol  o'i  gariad  yn  antoniad  ei  Fab,  a'r 
perygl  ofnadwy  o'i  wrthod  ;  natur  ysbrydoí  ei  deyrnas,  yr  angen- 
rheidrwydd  am  edifeirwch  ac  ailenedigaeth,  mewn  trefn  i  ddyfod  yn 
ddeiliaid  o  honi,  a  sancteiddrwydd  yn  mhawb  a  berthynant  iddi ;  yr 
angenrheidrwydd  am  yr  Ysbryd  Glân,  a'r  peryíçl  o  bechu  yn  ei  erbyn  ; 
a  gosodiad  Crist  gan  Dduw  i  fod  yn  Farnwr  byw  a  meirw.  Cyhoedday 
gwirioneddau  am  y  farn  ddiweddaf  gydag  awdurdod  a  mawredd.  Llef- 
ara  am  ei  ddyfodiad  yn  ei  ogoniant,  ei  eisteddiad  ar  ei  orseddfainc,  cyd- 
gasgliad  yr  holl  genedloedd  ger  ei  fron,  a'u  didoliad  ganddo  i  ddwy 
dyrfa,  a  hyny  gyda'r  fath  nerth  a  mawrhydi  nes  peri  i  ni  wrando  gyda 
dwysder  a  phryder  ar  y  geirian  a  benderfynant  dynged  dragy wyddol  holl 
ddynolryw,  a  theimlo,  ar  ymadawiad  y  gynnulleidfa  fawr  i'w  gwahanol 
sefyllfaoedd,  fel  pe  buasem  ni  ein  hunain  a'n  tynged  wedi  ei  phender- 
fynu  byth.  Un  o'r  pethau  cyntaf  a  darawai  feddwl  ei  wrandawyr 
oedd  y  gwahaniaeth  rhwng  ei  ddysgeidiaeth  Ef  ag  eiddo  y  Phariseaid 
a.'r  ysgrifenyddion — eu  dysgawdwyr  beunyddiol  hwynt.  Yn  Ue 
cyhoeddi  y  gwirioneddau  mawrion  am  gyfiawnder,  trugaredd  a 
çbariad  Duw,  traethent  hwy  am  y  degymau,  y  phylacterau,  y  gwyl- 
iau,  y  seremoníau,  yr  ystumiau  priodol  mewn  gweddíau,  a  phethau 
dibwys  eraill.  Ond  am  yr  Arglwydd  Iesu,  pregethai  Efe  fel  un  oedd 
yn  deimladwy  o  bwysigrwydd  ei  genadwri.  Dynoethai  yn  ddiarbed 
ragrith  y  Phariseaid,   a   chyhoeddai    yn    ddifloesgni   waeau  uwch  eu 


LLB    Y  BYGYTHÎOL  YN   Y   WffilNlDOOAETH.  117 

penao.  Ni  phetrasai  ddywedyd  wrth  y  rhai  a  ddibrisient  ac  a  ang- 
hredent  ei  eiriau,  y  byddai  yn  esmwythach  i'r  Ninefëaid  ac  i  breswyl- 
wyr  Sodom  a  Gomorra  yn  nydd  y  farn  nag  iddynt  hwy.  Rhybuddiai 
ei  wrandawyr  fod  eu  gwynfyd  neu  eu  gwae  tragywyddol  yn  dibynu  ar 
dderbyniad  neu  wrthodiad  o'i  genadwri.  Tra  y  gwahoddai  yn  y  modd 
tyneraf  bechaduriaid  i  ddyfod  ato,  ni  cheisiai  gelu  perygl  yr  annuwiol, 
ac  ni  thaflodd  unrhyw  ammheuaeth  ynghylch  y  "  pryf  na  bydd  marw, 
aV  tân  na  ddiffydd  "  Ni  süodd  eneidiau  i  gysgu  yn  eu  trueni  â  nodau 
melus  gweniaith,  ond  gyda  chariad  gonest,  gofal  pryderus,  a  ffyddlon- 
deb  llawn  i'r  gwirionedd,  rhybuddiai  ei  wrandawyr  yn  ddifrifol  i  ffoi 
rhag  y  Uid  a  fydd,  a  galwai  arnynt  i  edifarhau  fel  na  ddyfethid  hwynt. 
Wrth  syllu  ar  falchder,  rhagrith,  gwrthnysigrwydd  ac  anghrediniaeth  y 
rhai  a  ddeuent  i  wrandaw  arno,  gwisgai  yr  addfwyn  a'r  gostyngedig  o 
galon  zel  fel  cochl,  ac  âg  eiddigedd  yn  ei  ysu  dros  anrhydedd  Duw  a 
sarheid  ganddynt,  ymosodai  yn  ddiarbed  arnynt  â  chleddyf  ei  enau. 
Cyhoeddai  waeau  uwch  eu  penau,  a  dynoethai  eu  rhagrith  a'u  pech- 
odau. 

Yr  oedd  i'r  un  elfen  le  amlwg  hefyd  yn  nysgeidiaeth  ei  Ápostolion. 
Dengys  Pedr  yn  ei  bregeth  ar  ddydd  y  Pentecost,  trwy  \r  ysgryth- 
yrau,  mai  yr  Iesu,  a  groeshoeliaaent  hwy,  oedd  y  Crist.  Gwein- 
idoçaeth  nerthol  a  threiddiol  oedd  ei  weinidogaeth  yntau.  Llefarai 
yn  hyf  wrthynt,  a  daliai  gleddyf  miniog  yr  Ysbryd  ar  eu  mynwesau, 
gan  ddywedyd  yn  groew  wrthynt  mai  HWY,  â  dwyiaw  anwir,  a  groes- 
hoeliasent  Dy wysog  y  bywyd.  "  Yr  hwn,"  meddai  Paul  "yr  ydym  ni  yn 
ei  bregethu,  gan  rybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob  dyn  ymhob  doethineb, 
fel  y  cyflwynom  bob  dyn  yn  berffaith  yn  Nghrist  Iesu."  Yn  ei 
bregeth  yn  Antiochia,  rhybuddiai  ei  wrandäwyr  i  wylied  rhag  dyfod 
arnynt  y  peth  a  ddywedwyd  yn  y  prophwydi :  "  Edrychwch,  O  ddirmyg- 
wyr,  a  rhyfeddwch  a  diflenwch."  Ger  bron  Ffelix  ymresymodd  am 
gyfiawnder,  dirwest,  a'r  farn  a  fydd  gyda'r  fath  nerth  nes  y  dych^ynodd 
y  rhaglaw  annuwiol,  ac  y  dywedodd  wrtho,  "Dos  ymaith  ar  hyn  o 
amser,  a  phan  gaffwyf  fi  amser  cyfaddas  mi  a  alwaf  am  danat : "  ac 
wrth  henuriaid  Ëphesus  tystiai  ei  fod  yn  lân  oddiwrth  waed  pawb  oll, 
am  nad  ymattaliodd  rhag  mynegu  iddynt  holl  gynghór  Duw. 
Sylweddolai  dynged  ofnadwy  yr  annuwiol,  gofidiai  ei  galon  o  herwydd 
y  difrawder  a'u  gordoai,  a'r  difaterwch  â  pha  un  yr  edrychent  ar 
sylweddau  mawiion  y  byd  tragywyddol,  a  rhybuddiai  hwynt  yn  hyf  a 
ffyddlon  o'u  perygl  ofnadwy.  Cyhoeddai  yn  Uawn  iddynt  ddrwg 
pechod,  a  thystiolaethai  fod  digofaint  Duw  wedi  ei  ddadguddio  o'r  nef 
yn  erbyn  pob  annnwioldeb  ac  anghyfiawnder  dynion.  Rhybuddiai 
hwynt  eu  bod  oll  wrth  natur  yn  blant  digofaint,  a  deisyfai  arnynt  ffoi 
at  Grist  am  ddiogelwch.  Daeth  gan  fynegu  nad  oedd  iachawdwriaeth  i 
bechaduriaid  trwy  weithredoedd  y  ddeddf,  ac  eglurodd  y  ddeddf  hono 
yn  ei  helaethrwydd  a'i  phurdeb,  gan  ddwyn  ei  hawliau  adref  at 
gydwybodau  pechaduriaid.  Er  gwaethaf  rhagfarn  Iuddewon  a  Groeg- 
iaid,  ni  phetrusodd  ddyrchafu  a  chyhoeddi  Crist  croeshoeliedig,  a'i 
gydnabod  fel  ei  Arglwydd  a'i  Athraw,  ac  ymdrechodd  trwy  bob 
moddion  ddwyn  pechaduriaid  euog  a  cholledig  ato  am  faddeuant  a 
derbyniad  gyda  Duw.  Dangosodd  yn  eglur  i'r  Iuddewon  hunan- 
gyfiawn   nad  oedd  un  gwahaniaeth  ger  bron  Duw  yn   y  weithred  o 


118  LLB    Y   BYGYTHIOL   TH    I   WBINIDOGABTH. 

gyfiawnhau  y  naill  mwy  na'r  llall.  Ni  thymherai  ei  athrawiaeth  i 
gyfarfod  âg  archwaeth  yr  amserau,  ac  nid  oedd  ganddo  un  athrawiaeth 
i'r  naill  ddosbarth  ac  un  arall  i'r  lla.ll,  ond  pregethai  yr  un  gwiríonedd- 
aa  i  bawb  yn  ddiwahaniaeth,  heb  dderbyn  wyneb  neb — ìt  Groegiaid 
dysgedig,  yr  Iaddewon  hunangyfiawn,  a'r  barbariaid  anwybodus. 
Ymddygodd  fel  gwyliedydd  ffyddlawn  oedd  yn  argyhoeddedig  o'i 
gyf rifoldeb  ei  han,  ac  o  werth  eneidiau  anfarwol  Cynghorai  Timotheus 
ìeuanc  hefyd  i  rodio  yr  un  llwybr  ag  a  rodiodd  ef.  "  Yr  ydwyf  fi  gan 
hyny,"  meddai  "  yn  gorchymyn  ger  bron  Duw  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist, 
yr  hwn  a  farnà  y  byw  a'r  meirw  yn  ei  ymddangosiad  a'i  deyrnas  : 
pregetha  y  gair ;  bjdd  daer  mewn  amser,  allan  0  amser ;  argyhoedda, 
oerydda,  annog  gyda  phob  hirymaros  ac  athrawiaeth.  Ôanys  daw  yr 
amser  pryd  na  ddyoddefont  athrawiaeth  iachus."  Cyfieithir  y  gair 
"  bydd  daor  "  amry w  weithiau  yn  y  Testament  Newydd  yn  '•  ddyfod 
arao" — "ddyfod  arno  yr  archoffeiríaid  a'r  ysgrifenyddion ;"  "  rhag  dyfod 
y  dydd  hwnw  arnoch  yn  ddisymwth."  Unwaith  cyfieithir  ef  yn 
"osod" — "ac  a  osodasant  ar  dý  Jason."  Bydd  daer,  saf  yn  ymyl, 
gwrthwyneba,  ymosod.  Dyna  oedd  nodwedd  gweinidogaeth  yr 
Apo8tolion  i  raddau  mawr  ;  ymosod,  ymosod  i  aflonyddu,  i  wrthwynebu 
ac  i  berswadio;  ymosod  ar  gyfeiliornadau,  anghrediniaeth,  calongaled- 
wch,  anystyriaeth,  difrawder,  ac  annuwioldeb  ymhob  gwedd  arno. 
Defnyddient  bob  moddion  i  ymosod  ar  amddiffynfeydd  cedyrn  y  gelyn. 
"  Arfau  eu  milwriaeth  hwy  nid  oeddynt  gnawdol,  eithr  nerthol  trwy 
Dduw  i  fwrw  oestyll  ìt  llawr."  Fel  rhai  yn  aflonydda  y  byd  yr 
edrychai  eu  gelynion  arnynt,  ac  felly  hefyd  yr  oeddynt,  a  rhai  felly  y w 
eu  holl  ddilynwyr  gwirioneddol  jrmhob  oes.  Tystion  y w  pregethwyr. 
Tystiolaethu  y w  eu  gwaith — tystiolaethu  yr  hyn  a  dderbyniasant ;  ac 
nid  oes  modd  gwneuthur  hyny  gyda  ffyddlondeb,  yr  hyn  a  ddysgwylir 
mewn  tyst,  heb  fynegu  holl  gynghor  Duw.  Y  mae  rhai  gwirioneddau 
yn  llawer  mwy  dymunol  i'r  teimlad  a  llawer  mwy  cydnaws  â  natur  y 
tystion  nag  eraill,  a  phrofedigaeth  aml  un  o  bosibl  yw  aros  gyda'r  nailí, 
a  hyny  ardraul  esgeuluso  y  llall.  Mwy  hyfryd  yw  son  am  gariad  Duw 
nag  am  ei  gyfiawnder,  am  wynfydedigrwydd  y  saint  nag  am  gosbedig- 
aeth  yr  annuwiol,  am  addewidion  ac  athrawiaethau  nag  am  fygytbion 
a  dyledswyddau  ;  ond  nid  teimlad  sydd  i  ly wodraethu  tyst,  ond  ffydd- 
londeb  i'r  hwn  y  mae  yn  tystio  droato,  ac  i'r  genadwri  a  ymddiríedwyd 
iddo. 

Dengys  hanes  yr  Eglwys  Gristionogol  drwy  yr  oesau  hefyd  fod  i'r 
elfen  hon  le  pwysig  yn  ngweinidogaeth  y  rhai  a  arddelwyd  mewn 
modd  neillduol  gan  Dduw  i  droi  llawer  i  gyfìawnder.  Y  moddion 
pwysicaf  a  mwyaf  effeithiol  er  achubiaeth  y  byd,  yw  pregethu. 
"  Gwelodd  Duw  yn  dda  trwy  ffolineb  pregethu  gadw  y  rhai  sydd  yn 
credu."  Effaith  pregethu  nerthol  oedd  y  diwygiadau  uerthol  a  gymer- 
asant  le  mewn  gwahanol  oesau.  I  ddefnyddio  geirau  Dr.  Haghes,  "  Y 
mae  pob  adfywiad  mawr  fu  ar  grefydd  yn  effaith  adnewyddiad  ar 
ysbryd  a  dawn  y  weinidogaeth.  Felly  yr  oedd  dau  ddiwygiad  mawr 
yr  oeeoedd  diweddaf — y  Diwygiad  Protestanaidd  a'r  Diwygiad  Meth- 
odiataidd.  Y  weinidogaeth  nerthol  a  ddygwyd  i  f od  yn  y  cyntaf  o'r 
cyfnodau  hyn,  ac  a  gaiodd  ei  hadnewyddu  yn  yr  ail,  ydy w  yr  Angel 
sydd  yn  ehedeg  yn  nghanol  y  nef  â'r  efengyl  dragywyddol  ganddo." 


U.B    Y   BYGTTBIOf.    YS    Y    WBIK1D0G1I£TH.  119 

Na  tìhybier  ein  bod  yn  golygu  ei  bod  ya  nerthol  am  ei  bod  yn 
fygythiol ;  nid  y  dull  hwn,  nac  unrhy w  ddull  arall  ynddo  ei  hun,  sydd 
yn  cyfansoddi  nerth  y  weinidogaeth.  Dwyfol  yw  y  nerth,  nerth 
Ysbryd  Duw  yn  cydfyned  â  hi,  ac  yn  trigo  ynddi.  Ond  ein  pwnc  ni 
yn  awr  yw  dangos  fod  yr  elfen  hon  yn  meddu  ììe  dwfn  yn  y  pregethau 
nerthol  hyny  a  arddelwyd  yn  y  fath  fodd,  ac  a  barodd  y  fath  chwyldro- 
adau  mawrion  yn  y  byd.  Dywedir  am  bregethau  y  mynachod  cyn 
toriad  gwawr  y  Diwygiad  Protestanaidd,  eu  bod  yn  wagsaw,  diafael,  a 
thruenus  i'r  eithaf.  Nid  oeddynt  ond  chwedlau  traddodiadol  an- 
hygoel  am  sylfaenwyr  rhyw  urddau  crefyddol,  y  gwyrthiau  a  gyflawn- 
asent,  eu  hymladdfeydd  â'r  diafol,  eu  hyraprydiau,  eu  gwyliadwriaeth- 
au,   a'u  poenydiau ;    rhinweddau  y  dwfr  sanctaidd,   dychrynfeydd   y 

Birdan,  a  sothach  o'r  fath.  Ond  daeth  y  Diwygwyr  allan  yn  nerth 
uw  i  gyhoeddi  yn  eofn  a  gonest  wirioneddau  sylfaenol  yr  efeogyl : 
iachawdwriaeth  trwy  Grist  croeshoeliedig ;  cyfíawnhad  trwy  ffydd ; 
ailenedigaeth ;  hawliau  y  ddeddf,  ac  felly  ymlaen.  Dywedir  am 
Lother,  fod  pob  gair  o'i  eiddo  yn  disgyn  fel  taranfollt  ar  ei  wranda- 
wyr.  Rhai  o  gyffdlyb  ysbryd  oedd  Wicldiffe,  Huss,  Calvin,  Knox,  a'r 
diwyewyr  Methodistaidd,  Whitfield  a  Wesley.  Dynoethai  Latimer  yn  y 
modd  tnwyaf  diarbed  bechodau  y  gwahanol  ddosbarthiadau  a  wrandawai 
arno.  Nid  atbedid  neb  ganddo,  ni  phlygai  i'r  ddelw  aur,  ac  ni  adawai 
i  rwysg  a  mawredd  daearol  ei  attal  i  ddy wedyd  y  gwir ;  ond  dangosai 
i'r  brenin  ei  gamweddau,  yr  un  modd  ag  i'w  ddeiliaid.  Pan  oedd 
Harri  VIIL  unwaith  yn  gwrando  arno  safodd  i  fyny  yn  y  pulpud, 
ac  wrth  ei  weied,  meddai  mewn  math  o  hunanymddyddan,  u  Latimer, 
Latíinei;  Latimer;  cymer  ofal  beth  a  ddywedi,  y  mae  y  brenin 
galluog  Harri  VIII.  yn  breflennol."  Yna  safodd  yn  fud  am  enyd  ac  aeth 
ymlaen  san  ddywedycl,  "Latimer,  Latimer,  Latimer,  cymer  ofal 
beth  a  ddywedi,  oblegid  <y  mae  Brenin  mawr  yr  holl  frenhinoedd 
yma ;"  ac  yna  aeth  rhagddo  i  ddynoethi  pechadurusrwydd  y  llys  annuw- 
ioL  u  Yr  wyf  yn  sefyll,"  meddai  Knox,  "  mewn  man  lle  y  mae  y  gyd- 
wybod  yn  hawlio  i  mi  ddyweyd  y  gwir,  a  dyweyd  y  gwir  a  wnaf, 
digied  a  ddigio."  Nî  raid  ond  darllen  pynciau  pregethau  Jonathan 
£dward8,  yr  hwn  a  wnaeth  gymaint  yn  ei  ddydd,  ac  a  ddefnyddiwyd 
mewn  modd  mor  neillduol  fel  offeryn  yn  llaw  Duw  i  ddychwelyd 
liuoedd  o  bechaduriaid,  na  welir  ar  unwaith  fod  yr  elfen  fygythiol  yn 
cael  lie  amlwg  yn  ei  weinidogaeth  yntau.  "Oyfiawnder  Duw  yn 
namnedigaeth  pechaduriaid,"  "  Oosbedigaeth  ddyfodol  yr  annuwiol  yn 
anocheiadwy  ac  yn  annyoddefol,"  "  Tragywyddol  barhâd  poenau  uffern," 
"  Pechaduriaid  yn  Uaw  Duw  digllawn,"  &a  Wrth  bregethu  yn  Ënfíeld 
ar  y  pwnc  diweddaf,  oddiar  y  geiriau  hyny,  "  Mewn  pryd  y  Uithr  eu 
troed  hwynt,"  dy wedir  fod  golwg  ysgafn  ac  anystyriol  ar  y  gynnulleidfa 
cyn  dechreu  yr  odfa.  Prin  yr  ymddygent  gyda  gweddeidd-dra  cyffred- 
in ;  ond  fel  yr  oedd  y  pregethwr  yn  myned  rhagddo,  gordöwyd  hwynt 
âV  fath  gyfyngder  ac  wylofain  fel  y  gorfu  arno  ddymuno  arnynt  fod  yn 
ddystaw  mewn  trefn  iddo  fod  yn  gly wadwy.  Yn  y  man  aeth  y  cynhwrf 
yn  angerddol,  a  dywedir  i  weinidog  a  eisteddai  gydag  ef  yn  y  pulpud, 

Sangerddoldeb  ei  deimladau,  ymaflyd  yn  ei  wisg  a  llefain,    "Mr. 
wards,  Mr.  Edwards,  ai  nid  yw  Duw  yn  Dduw  trugarog  ì "     Ymaflai 
llíaws  o'r  gwrandäwyt,  megys  yn  ddiarwybod  iddynt  eu  hunain,  â'u 


120  LLB   Y   BYOYTHIOL   TN    T    WEINIDOGAKTH. 

holl  nerth  yn  y  colofnau,  y  pyst,  ac  ochrau  yr  eisteddleoedd,  fel  pe 
buasent  yn  teimlo  eu  hunain  eisoes  yn  myned  ar  y  llithrígfa  i'r  pwll. 
Yr  oedd  ef  yn  ymresymwr  cadarn,  ymdrínai  gyda  manylder  ar  athraw- 
iaethau  mawrion  crefydd,  ond  nid  ymfoddlonai  heb  gyrhaedd  y  gyd- 
wybod  a'r  çalon  trwy  y  deall.  Am  weinidogaeth  y  oyfnod  hwn  dywed 
un :  "0  fel  yr  oeddym  yn  smartio  dani.  Mynem  ni  fyned  i'r  nefoedd 
ar  hyd  ffordd  esmwythach,  ond  yn  Ue  Ueddfu  un  iot  nac  un  tipyn  i  roddi 
i  ni  esmwythyd,  pwysent  arnom  yn  galetach  galetach,  gan  ein  hymlid 
o'r  naill  loches  i'r  llall,  fel  nad  oedd  un  ymguddfa  wedi  ei  gadael. 
Oorfodid  ni  i  deimlo  fod  y  gyfraith  droseddwyd  genym  ddirif  o  weith- 
iau  yn  gyfiawn.  Crogai  ei  chosbedigaeth  danllyd  uwch  ein  penau  fel  yr 
oedd  yn  rhaid  ymostwng  neu  drengu." 

Rhoddid  lle  amlwg  hefyd  i'r  bygythiol  gan  hen  gewrí  Cyraru  yn  eu 

§weinidogaeth.  I  ddefnyddio  geiriau  Dr.  Hughes  eto:  "Daeth  y 
iwygwyr  i'r  maes  gan  gyhoeddi  y  gwiríoneddau  mawrion,  dif rifol,  sydd 
yn  trywanu  calonau  dynion,  cyflwr  damniol  dyn,  ac  iachawdwriaeth 
gras  Duw.  Ac  nid  eu  trafod  fei  pynciau  a  wnaent,  ond  eu  bwrw  i  fysg 
y  bobl  fel  talpiau  o  dân— eu  cyflwyno  ger  eu  bronau  fel  geiriau  bywiol. 
Nid  pregethu  er  mwyn  diwygio  moesau  y  bobl,  a  gorfod  edrych  arnynt 
yn  suddo  yn  ddyfnach  i  anfoes  ac  anystyríaeth ;  ond  cyhoeddi  yn  hyf, 
4  Mae  yn  rhaid  eich  geni  chwi  drachefn,'  a'r  nef oedd  yn  gwneyd  y  gwaith 
pan  oeddynt  hwy  yn  sôn  am  dano."  Nid  rhai  yn  ceisio  perswadio 
dynion  nad  oedd  y  perygl  yn  fawr  oeddynt  hwy,  ond  rhai  yn  ymosod 
ar  bechodau,  gan  chwalu  esgusodion  a  dinystrío  noddfeydd  celwydd 
pechaduriaid.  Tra  yn  dangos  digonolrwydd  yr  iachawdwriaeth,  haedd- 
iannau  anfeidrol  yr  Iawn,  a  pharodrwydd  Duw  i  dderbyn  pechaduriaid, 
cyhoeddent  hefyd  fanylder  cyfiawnder  gofynion  y  ddeddf,  a  digofaint 
Duw  yn  erbyn  pechod,  a  hyny  yn  y  fath  fodd  nes  perí  i'r  gwrandawyr 
deimlo  fod  yr  ystorm  ar  ymdori  am  eu  penau,  a  mynych  y  cly wid  hwy 
yn  llefain  ac  yn  ffoi  am  y  noddfa  a  bortreadid  mor  ogoneddus  ger  bron 
eu  meddyliau.  Dengys  y  desgrìfiad  a  ddyry  Williams  o  Daniel  Eow- 
lands  fod  i'r  bygythiol  le  mawr  yn  ei  weinidogaeth  yntau,  a  diau  ei  fod 
yn  ddarnodiad  i  raddau  pell  nid  yn  unig  o  r  eiddo  ef,  ond  hefyd  o 
weinidogaeth  y  cyfnod  hwnw. 

Daniel  chwythodd  yn  yr  udgorn 

Gloew  udiom  Sîon  fryn, 
Ao  fe  grynodd  oreigydd  cedyrn 

Wrth  yr  adsain  nerthol  hyn. 

Boanerges  oedd  ei  enw, 

Mab  y  daran  gadarn  gref, 
Sydd  yn  siglo  yn  ddychrynllyd 

Holl  golofnau  daeTr  a  nef : 
Dewch,  dihunwch,  oedd  yr  adsain, 

Y  mae  'n  dinas  ni  ar  dân, 
Ffowch  oddiyma  mewn  mynydyn, 

Ynte  ewch  yn  nlw  màn. 

Am  effeithiau  ei  weinidogaeth  ar  y  gwrandawyr,  dy wedir : — 

Arswyd,  syndod,  dychryn  ddaliodd 

Yr  holl  werin  fawr  a  mân, 
Nid  oedd  gwedd  wynebpryd  ongwr 

Fel  y  gwelwyd  ef  o'r  blaen. 


LLB    T    BYOYTHIOL   TN    T    WtílNlDOGAETtí.  121 

Gliniau  'n  crynu  gan  y  daran, 

Fel  pe  buasai  angeu  'i  hun 
Wedi  cym'ryd  Uawn  beroh'nogaeth 

Ar  y  dyría  bob  yr  un. 

Olwyfau  gaed,  a  ohlwyfau  dyfnion, 

Ao  fe  fethwyd  oael  iach&d, 
Nes  oael  eli  o  Galfaria, 

Dwyfol  ddwr  a  dwyfol  waed. 

Gweinidogaeth  yn  meddu  ar  yr  un  elfenau  ag  eiddo  y  tadau  yw  y 
weinidogaeth  sydd  âg  an^en  am  dani  eto  yn  eio  dyddiau  ninnatL 

Heblaw  hyn  oll,  y  mae  yr  efengyl  y  fath  o  ran  ei  hanfod  fel  na  ellir 
ei  phregethu  yn  onest  a  chyflawn  heb  roddi  lle  i'r  bygythiol  yn  y  cy- 
hoeddiad  o  honi.  Swm  a  syiwedd  yr  efengyl  yw  Iesu  Grist,  a  hwnw 
wedi  ei  groeshoelio.  Pregethu  Crist  yw  gwaith  gweinidogion  yr 
efengyl ;  nid  ein  hunain  ;  nid  ein  mympwyon  a'n  syniadau  ein  hunain ; 
nid  athroniaeth  fei  y  cyfry w,  nid  moesoldeb  sych ;  ond  Grist  yn  mawr- 
edd  ei  Berson,  cyflawniad  ei  swyddau,  cyflawnder  ei  fendithion,  ac 
anfeidroldeb  ei  aberth.  £i  arddangos  fel  y  Gair  oedd  gyda  Duw,  oedd 
yn  Dduw, — a  "  wnaethpwyd  o  wraig,  a  wnaethpwyd  dan  y  ddeddf,  fel 
y  prynai  y  rhai  oedd  dan  y  ddeddf,  fel  y  derbyniem  y  mabwysiad;" 
"  wedi  ei  wneuthur  yn  bechod  drosom  ni,  fel  y'n  gwneiid  ni  yn  gyf- 
iawnder  Duw  ynddo  Ef;"  wedi  rhoddi  ufudd-dod  llawn  i'r  gorchy- 
mynion,  gan  "fawrhau  y  gyfraith  a'i  gwneyd  yn  anrhydeddus ; " 
"  wedi  ei  draddodi  dros  ei  pechodau  ni  ac  wedi  cyfodi  i'n  cyfiawnhau 
ni."  Nid  yw  yn  oddefol  tynu  ymaith  dram^wydd  y  groes  trwy  ei 
haddurno  â  blodau,  neu  geisio  ei  chuddio  â'r  nyn  a  dybir  yn  amwisg 
hardd.  Gellir  trwy  dderbyn  gyda  rhwyddineb  gormodol  y  syniadau 
newyddion  a  gyfodant  eu  penau  gyda'r  fath  gyflymdra,  fod  mewn 
perygl  o  droi  o'r  neilldu  neu  guddio  tramgwydd  y  groes.  Gwelir 
weithiau  bregethwr  poblogaidd,  a  dybir  gan  tiaws  yn  feddyliwr  cadarn, 
yn  pregethu  ac  yn  codi  i  sylw  ryw  un  pwnc  o  athrawiaeth,  gan  osod 
o'r  neilldu  bob  peth  arall,  neu  ynte  ymdrechu  ystumio  pobpeth  arall  i 
wasanaethu  ei  hobi  ef ;  traetha  weniaeth  a  cheisia  berswadio  dy nion 
nad  yw  pechod  cynddrwg  ag  y  myn  Uawer  ei  osod  allan.  Di- 
brisia  aancteiddrwydd  a  chyfiawnder  Duw,  gan  osod  y  pwys  yn 
gyfangwbl  ar  ei  dynerwch  a'i  gariad.  Pàr  hyn  i  eraill  llai  nag  ef, 
yn  ngwres  eu  hedmygedd  o  hono,  gofleidio  ei  athrawiaeth  gyda 
brwdfrydedd,  a  daw  iddynt  megys  unig  erthygl  eu  ffydd.  Teflir 
pobpeth  arall  o'r  neilldu,  a  mabwysiedir  athrawiaethau  sydd  yn 
ddinystríol  i  Gristionogaeth.  Ofnus  yw  fod  tuedd  ormodol  yn  y 
dycdiau  hyn  i  blygu  y  groes  at  ddiwylliant  yr  oes.  Ond  gwell 
fyddai  i  weinidog  beidio  dringo  i  bulpud  byth  os  nad  oes  ganddo 
amcan  annhraethol  uwch  mewn  goiwg  nag  ennill  dynion  i  edmygu 
ei  ddysg,  ei  dalent,  ei  allu  i  gyfansoddi,  coethusrwydd  ei  iaith,  a 
phethau  o'r  fath.  Rhaid  i  bechaduriaid  wrth  ry wbeth  annhraethol  fwv 
na  iaith  goethedig,  geiriau  soniarus,  a  brawddegau  tlysion,  i  gyfarfod  â  r 
sefyllfa  y  maeut  ynddi.  Pa  werth  i  ddyn  dan  deimiad  o  goliedigaeth 
yn  llefain,  4t  Beth  a  wnaf  fei  y  byddwyf  gadwedig  1"  yw  traethawd  tlws, 
cyfansoddiad  cywrain,  neu  resymeg  fanolî  Un  atebiad  cyflawn  sydd  i'r 
cwestiwn  mawr  a  thragywyddoì  yna,  a  hwnw  yn  dyfod  allan  o  groes 
Calfaria.     <4  Hwn  a  oaododd  Duw  yn  iawn,"  &c.     Digon  o  Grist  yn  y 


122  T.LB   T   BTOYTHIOL   TN    Y    WEINIDOGAETH. 

weinidogaeth  a'i  gwna  yo  weinidogaeth  effeithiol  i  gyfarfod  âg  angen 
y  byd.  Y  rnae  efengyl  amddifad  o  brynedigaeth,  yn  efengyi  amddifad 
o  iachawdwriaeth  ac  o  nerth.  Prynedigaeth  yw  grym  Cristionogaeth. 
Rhaid  i  bob  pregethu  effeithiol  gymeryd  hwn,  a'r  gwirioneddau  cysyllt- 
iedig  âg  ef,  fel  ei  sylfaen.  MethUnt  fydd  y  weinidogaeth  os  collir 
golwg  ar  y  gwirioneddau  pwysig  hyn  a  gyhoeddir  yn  enw  Duw,  sydd 
yn  ymglymu  am  y  gydwybod,  ac  ydynt>  hyd  yn  nod  pan  heb  arwain 
i  argyhoeddiad,  yn  gadael  yn  mynwesau  y  gwrandawyr  ryw  ymdeimlad 
ofnadwy  o'u  pwysigrwydd,  ac  o'r  ynfydrwydd  o'u  dibrisio.  Rhaid  i'r 
gwirioneddau  hyn  lywodraethu  a  rheoleiddio  yr  oll  a  ddywedir  ar 
weddau  mwy  ymarferol  bywyd.  Rhaid  iY  ymarferol  a'r  moesoi  yn  j 
weinidogaeth,  y  cymhelliadau  i  fywyd  ysbrydol  a  bywyd  ger  bron  y 
byd,  fod  wedi  eu  seilio  ar  y  prynedigaeth,  onidô  ni  bydd  nerth  ynddynt. 

Ond  nis  gellir  pregethu  Crist  croeshoeliedig  heb  hefyd  brogetliu  y 
ddeddf  f oeaol.  Gesyd  y  "  gwirionedd  fel  y  mae  yn  yr  Iesu ''  y  Gor- 
uchaf  allan  fel  Duw  gogoneddus  mewn  aancteiddrwydd  ac  anfeidrol 
gyfiawn,  yn  lly wodraethu  y  byd  trwy  ddeddf  sydd  yn  amlygiad  o'i  gym- 
eriad  ei  hun,  ac  felly  yn  hawlio  ufudd-dod  Uawn  a  pherffaith;  eto 
mewn  cysondeb  llawn  â'i  gymeriad  ac  ftg  anrhydedd  ei  ddeddf  sanctaidd 
ac  anghyfnewidiol,  yn  amlygu  ei  hun  yn  Dduw  tragywyddol  ei  gariad 
a'i  ras,  anfeidrol  mewn  trugaredd,  yn  Dduw  cyfiawn  ac  yn  achubydd. 
Y  mae  y  ddeddf  yn  athraw  at  Grist  Purdeb  ac  anghyfnewidioideb  y 
ddeddf  oedd  yn  gwneuthur  gwaith  Crist  yn  angenrheidiol.  Yuddo  Ef 
cafodd  ei  mawrhâu  a'i  hanrhydeddu.  Dewisodd  Duw  roddi  ei  Fab  i 
farw  yn  hytrach  na  gwneuthur  cam  â'i  ddeddf.  Dengys  y  ddeddf  i 
ddynion  yr  hyn  ydynt,  a'r  hyn  sydd  iddynt  iV  ddysgwyl.  Ni  fraener- 
ir  braenar  y  galon,  medd  un,  ond  âg  aradr  y  ddeddf.  Rhaid  i  hon 
wneuthur  cwysau  dyfnion  yn  y  galon  cyn  rhoddi  hadau  cysur  i  mewn 
ynddi.  Er  nad  yw  pregethu  y  ddeddf  yn  dychwelyd,  eto  y  mae  yn 
fanteisiol  i  ddwyn  oddiamgy lch  ddych weliad,  yn  gymaint  a'i  fod  yn  cyf- 
lawni  y  gwaith  o  barotöad  iddo.  Trefn  cadwedigaeth  trwy  Grist  y w  yr 
arddangosiad  penaf  a  wnaed  erioed  yn  lly wodraeth  Duw  o  ogoniant  ao 
ançhyfnewidioideb  ei  ddeddf,  ac  os  mynir  gwneuthur  lles  trwy  y 
wemidogaeth  rhaid  i  ni  godi  ein  llef  yn  erbyn  pechodau  a  throseddau 
o  honi.  "  Nid  ydym  yn  pregethu  Crist,"  meddai  Dr.  Edwards,  "  os 
nad  ydym  i  ry w  radd  yn  ceisio  pregethu  fel  yr  oedd  Crist  yn  pregethu, 
a  cheir  darluniad  o  hyny  yn  y  bregeth  ar  y  mynydd.  Pe  pregetnid  y 
ddeddf  foesol  yn  ysbryd  y  bregeth  hono,  byddai  yn  sicr  o  fod  yn  effeith- 
iol  i  ddwyn  dynion  at  Grist,  i  ofyn  am  faddeuant  o'u  pechodau  trwy 
waed  ei  groes  Ef.  Pan  ddangosir  moesoldeb  yr  hyn  ydyw  mewn 
cwirionedd  yn  ngoleuni  deddf  foesol  Duw,  yr  ydym  yn  rhwym  o 
deimlo  yn  euog  yn  wyneb  pob  gorchymyn,  ac  nad  oes  obaith  am  wared- 
igaeth  ond  trwy  gredu  yn  yr  Arglwydd  Iesu  6^8^/' 

Anmhosibl  pregethu  Crist,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio,  yn  ffydd- 
iawn,  heb  hefyd  bregethu  cyfiawnder  anfeidrol  a  santeiddrwydd  go- 
goneddus  natur  Duw,  a  mawr  ddrwg  pechod.  Gallu  yr  efen^yi  y w  y 
groes,  a  gallu  y  groes  yw  cariai.  Ynddi  hi  ymddyssleina  cariad 
anfeidrol  Duw  at  fyd  coliedig ;  ond  lle  y  ewelir  eglurat  ei  gariad  y 
canfyddir  hefyd  amlycaf  ogoniant  ei  sancteiddrwydd,  manylder  ei  gyf- 
iawnder,  a  mawredd  ei  ddigof aint  yn  erbyn  pechod ;  ao  nid  oes  gan 


LI.B    T    BTOYTHIOL    TN    Y    WlSTNIDOOAETH.  123 

weinidog  yr  efengyl  hawl  i  osgeuluso  na  gadael  allan  o'i  genadwri  y 
naili  mwy  naV  llall  o'r  gwirioneddau  hyn,  ond  traddodi  yn  ffyddlawn 
holl  gynghor  Duw.  Marwolaeth  y  groes  yw  y  prawf  mwyaf  ofnadwy 
a  fedd  y  greadigaeth  fod  digofaint  Duw  yu  cynneu  yn  erbyn  pechod, 
a  bod  haeddiant  a  melldith  pechod  y  tu  hwnt  i  amgyffrediad  meddwl 
dyn.  Tarana  llais  ofnadwy  cyfiawnder  yn  ocheneidiau,  gruddfanau, 
ac  angeu  yr  Arglwydd  Iesu.  Cymerodd  bechod  dyn  arno  ei  hun,  ac 
am  hyny  rhaid  oedd  iddo  farw,  oblegid  lle  bynag  y  ceir  pechod  hawlia 
cyfiawnder  Duw  iddo  gael  ei  gosbl  Rhaid  i  Farnwr  yr  holl  ddaear 
wneuthur  eyfiawnder,  a  chytlawn  yw  i  bechod  gael  ei  gosbi.  Tystia  y 
groes  yn  eglur  na  chyfrifa  Duw  yr  anwir  yn  gyfiawn,  a  tharana  yn  fwy 
ofnadwy  na  Siaai  ei  hun  yn  erbyn  pechod.  Cynghor  priodol  iawn  i 
bob  gweinidog  y w  yr  un  a  roddwyd  gan  Mr.  Henry  Reea  ar  yr  achlysur 
o  ordeiniad  ei  frawd,  Dr.  William  Rees:  "Os  byddi,  fy  mrawd,  yn 
pregethu  am  Dduw  allan  o  Grist,  cofia  ddyweyd  mai  tân  ysol  ydyw. 
Os  cyfeirí  at  bechadur  allan  o  Grist,  dangos  ei  fod  yn  ddamniol  ar  ei  dir 
goreu;  os  dygi  Dduw  a  phechadur  ynghyd,  nac  anghofia  ddyfod  â 
Christ  fel  Cyfryngwr  i*r  adwy ;  oa  cyfarfyddi  â  phechadur  yn  rhedeg 
a?  ol  ei  chwant,  tro  ei  wyneb  at  y  groes,  a  gofyn  iddo,  *  Os  gwnant  hyn 
yn  y  pren  ir,  beth  a  wneir  yn  y  crin  ? '  os  deui  ar  draws  yr  hunan- 
gyfiawn,  dywed  wrtho  'Os  o'r  ddeddf  y  mae  cyfiawnder,  yna  y  bu  Crist 
tarw  ynofer.,,> 

Nid  jw  yn  ddiberygl  i  ryw  fath  o  bregethu  cariad  Duw,  a  gam- 
enwir  felly,  ac  adferiad  pawb  yn  y  man  o  afaelion  y  gosbedigaeth, 
godi  ei  ben  yn  y  dyddiau  presennol,  gan  osod  cyfiawnder  a  deddf  o'r 
neiildu,  a  bychanu  canlyniadau  pechod  i'r  fath  raddau  nes  süo  dynion 
i  aros  ynddo,  a  pheri  iddynt  dybied  nad  yw  eu  sefyllfa  mor  druenus 
wedi  y  cwbl,  ac  felly  dawelu  eu  hofnau  a'u  dychryn.  Gosodir  Duw 
allan  fel  un  yn  llawn  tynerwch,  fel  pe  mai  hyn  fuasai  ei  gymeriad  yn 
gyflawn,  heb  son  am  ei  gyíìawnder,  ei  wirionedd,  ei  uniondeb,  a'i 
aancteiddrwydd.  Cariad  a  thynerwch  yw  eu  pobpeth.  Alitudir  pob- 
peth  arall  o'u  credo  yn  holloL  Ni  chydnabyddant  un  wedd  arall  arno, 
ond  apeliant  yn  unig  at  yr  hyn  sydd  drugarog  a  thyner  ynddo.  Nid 
oes  modd  canmol  gormod  ar  gariad  Duw,  ond  y  mae  gwneuthur  hyny 
ar  draul  dibrisio  ei  gyfiawnder  yn  rhwym  o  wneuthur  yr  oll  yn  an- 
effeithioi  ac  yn  ddinystriol  i'r  cariad  ei  hun.  Geilir  pregethu  dyndod, 
esiampl,  hunanaberthiad,  graslonrwydd  ac  addfwynder  yr  Arglwydd 
lesu,  yn  y  fath  fodd  fel  na  fyn  y  byd  wrando  am  yr  awdurdod  â'r  hwn 
y  gorchymyna,  y  gallu  â'r  hwn  y  llywodraetha,  ei  aberth  iawnol,  ei 
gyfiawnder  diysgog,  y  farn  gyffredinol,  &c.  Yn  yr  un  modd  cynnyrchir 
gwyrdroad  peryglus  oddiwrth  y  ffydd  gan  y  rhai  a  osodant  yr  holl 
bwysifljrwydd  ar  agweddau  moesol  yr  efengyl.  Os  yw  athrawiaethau 
o*r  fath  hyn  yn  wirionedd,  yna  bu  Crist  farw  yn  ofer,  ac  y  mae  anseu 
y  groee  y  weithred  fwyaf  anesboniadwy  ymhlith  holl  weithredoedd  y 
Duwdod.  Nid  oes  iV  groes  ystyr  o  gwbl  os  nad  yw  pechod  y  peth 
mwyaf  ofnadwy  yn  yr  holl  greadigaetfau  Os  y w  cyfiawnder  yn  gofyn 
am  iawn,  os  yw  y  gosbedigaeth  yn  annhraethol,  beth  fydd  tynged  y 
rhai  hyny  a  geisiant  wneuthur  ymaith  â'r  pethau  hyn  yn  eu  gweinid- 
ogaeth,  yn  y  dydd  y  byddant  yn  sefyll  ochr  yn  ochr  â'u  gilydd  ger 
bioa  brawdle  Cristt    Diogelwch  gweinidogion  y  gair,  a  dyweyd   y 


121  LLE    T   BTOYTHIOL   TS    T    WEISIDOGABTEL 

lleiaf,  yw  cyhoeddi  holl  gynghor  Daw,  ac  nid  eeisio  iachftu  briwiau  yn 
ysgafn,  a  dy  wedyd  "  Heddwch,  heddwch,  pryd  nad  oes  heddwch."  Ni 
ellîr  cyhoeddi  yn  rhy  nchel  a  mynych  fod  Dnw  yn  gyfiawn,  fod  deddf 
na  oddefir  iddi  gael  ei  mathrn  dan  draed,  a  Deddfroddwr  y  mae  yn 
haws  i  nefoedd  a  daear  fyned  heibio  nag  i  nn  iot  nac  nn  tipyn  o'i 
eíriaa  ballu. 

Ein  cwestiwn  nesai  yw,  Beth  y w  Ue  y  bygythiol  yn  y  weinidogaeth  f 
Amcan  pregethn  y w  achnb  y  byd  ac  adeiladn  y  saint  Ynddo  ei  hnn  nid 
oes  i'r  bygythiol  allu  i  wneathur  y  naill  na'r  llall  o'r  pethan  hyn.  Y  mae 
o'i  le  pan  y  ceisir  ei  ddefnyddio  fel  gallu  digonol  i  achnb  dynion.  Cam- 
ddefnydd  o  hono  hefyd  y w  ei  arfer  i  grea  sensatíany  a  chynhyrfn  teinü- 
adan  heb  fod  nnrhy w  amcan  pellach  mewn  golwg.  Os  na  ddefnyddir 
yr  elfen  hon  yn  briodol,  gyr  ddynion  ymhellach  oddiwrth  Grist. 
Cariad  yw  y  galla  sydd  yn  gorchfyga.  -Hwn  yn  anig  a  ddichon  doddi 
caledwch  calon  pecnadur.  Gorfodai  Moses  ddynion  i  ufadd  dod  trwy 
gyhoeddi  deiliaid  ei  deyrnas  yn  felldigedig  ;  ond  gwahodda  Crist,  gyda'r 
tynerwch  mwyaf,  ddynion  i  afuddhan  iddo,  trwy  gyhoeddi  deiliaid  ei 
deyrnas  yn  wynfydedig.  Dyma  y  tant  cynraf  a  darawyd  ganddo  yn  ei 
bregeth  ar  y  mynydd,  a  hwn  sydd  i  fod  yn  gyweirnod  y  weinidogaeth. 
Nid  trwy  en  bygwth  a'u  dychrynn  y  mae  dynion  i  gael  ea  gwneuthor 
yn  grefyddol  mwy,  ond  eu  denu  a'u  hennill  i  gyfiawnder  trwy  gariad  a 
gobaith.  Ni  all  ufudd-dod,  yn  ol  y  darnodiad  a  ddyry  yr  Àrglwydd 
Iesn  o  hono,  darddu  oddiar  of  n.  Nid  yw  uf udd-dod  ofn  ond  anuf uddnlod 
cuddiedig.  Yn  ol  dysgeidiaeth  Crist,  oddiar  gariad  y  mae  ufudd-dod  i 
darddu.  "  O  cherwch  fi,  cedwch  fy  ngorchymynion."  "  Yr  hwn  sydd 
â'm  gorchymynion  i  ganddo,  ac  yn  eu  cadw  hwynt,  efe  yw  yr  hwn 
sydd  yn  fy  ngharu  L"  Y  mae  y  ddan  yn  gysyiltiedig  ac  yn  gymhleth- 
edig  ft'u  gilydd.  Rhaid  i  wir  edifeirwch  dardda,  nid  oddiar  ofn  y  gosb 
yn  nnig,  os  o  gwbl,  ond  oddiar  gariad  at  Dduw.  Felly  y  moddion 
cymhwysaf  i  ennill  dynion  i  osod  eu  serch  ar  Dduw  yw  y  mwyaf 
effeithiol  hefyd  i  weithio  edifeirwch  yn  yr  enaid  o  herwydd  pechu  i'w 
erbyn;  a'r  cyhoeddiad  o  gariad  Duw  yn  Nghrist  yw  hwnw.  Dyma 
dodda  galedwch  calon.  Nis  gall  cyhoeddi  y  perygl  yn  unig  dueddu 
neb  i  ddychwelyd.  Y  tyner  sydd  yn  dylanwadu  gryfaf  ar  y  galon 
ddynol,  ac  nid  y  bygythiol.  Os  ceisir  ein  gorfodi,  y  mae  yn  ein  natur 
i  wrthwynebu ;  ond  os  denir  trwy  gariad,  y  mae  yn  ein  natur  i  ddilyn. 
Y  mae  y  Duw  a  roddodd  y  natur  hon  i  ni  wedi  penderfynu  ein  hachub 
yn  unol  â  hi.  Golwg  ar  dynerwch,  trugaredd,  graslonrwydd  a  chariad 
Duw  yn  Nghrist  sydd  yn  dylanwadu  yn  effeithiol  ar  galonau  dynion. 
Ni  wna  taranau  Sinai  na  mellt  y  ddeddf,  yn  unig,  ond  eu  dychrynu ; 
y  mae  amlygiad  o  gariad  yn  denu.  Nid  yw  dychrynfeydd  y  ddeddf, 
ynddynt  eu  hunain,  ond  yn  caledu;  ond  y  mae  llef  ddystaw,  fain  cariad, 
yn  toddl  Trwy  ddadguddio  cariad  Duw,  ac  nid  trwy  bregethu  y 
ddeddf,  yr  achubir  y  byd.  Dirgelwch  mawr  dylanwad  yr  efengyl 
yw  ei  bod  yn  ddadguddiad  o  gariad  anfeidrol  Daw  taag  at  y  byd.  Y 
mae  dirnadaeth  grediniol  o'r  cariad  hwn  gan  galon  y  pechadur  yn 
rhwym,  yn  ol  egwyddorion  t>i  natur  ef  ei  hun,  o  ladd  ei  elyniaeth,  a'i 
ennill  yntau  i  garu  Duw  yn  oL  Ond  a  ydym  yn  awr  wedi  cau  y 
bygythiol  allan  o'r  weinidogaeth  f    Nac  ydym,  mewn  un  modd,  ond  yn 


LLB   T   BîGíTHlOL   YN    T   ẀBIN'IDOOAETH.  l2Ö 

hytraoh  wedi  ceisio  ei  gyfyngu  i'w  le  priodol  ei  hun.  Deil  y  bygythiol 
berthynas  gyffelyb  â'r  weinidogaeth  ag  a  wnai  Ioan  Fedyddiwr  â'r 
Arglwydd  Iesu :  parotoi  ffordd  yr  Arglwydd.  Moddion  i  gyrhaedd 
dyben  neillduol  yw  y  bygythiol  yn  y  weinidogaeth,  ac  nid  dyben 
ynddo  ei  hun.  Dylid  defnyddio  y  bygythiol  fel  y  defnyddia  yr 
amaethwr  yr  aradr  i  barotoi  y  tir  i  dderbyn  yr  had.  "  Braenerwch  i  mi 
fraenar."  Y  mae  yn  berygl  fod  ofni  defnyddio  y  bygythiol,  rhag 
archolli  teimladau  a  deffroi  cydwybodau  y  gwrandäwyr,  yn  brofedig- 
aeth  i  rai  yn  y  dyddiau  hyn,  ac  felly  cadwant  draw  y  gwirioneddau 
sydd  â  thuedd  ynddynt  i  gynnyrchu  ofn  a  thristwch.  "  Nid  oes  gan 
rai  pregethwyr,"  medd  un,  "  yr  un  aradr  finiog  ar  eu  tir,  ac  am  hyny 
nid  oes  ganddynt  yr  un  dâs  yn  y  gadlas."  Pysgotant  heb  fachau,  rhag 
briwio  y  pysgod,  a  saethant  heb  fwledi  o  barch  i  deimladau  y  rhai  yr 
annelant  atynt  Greulondeb  ac  nid  cariad  at  eneidiau  y  gwrandäwyr 
yw  hyn.  Nid  tynerwch  yw  goddef  i  ddynion  syrthio  i  drueni  yn 
hytrach  na  thrallodi  eu  meddyliau,  a'u  süo  i  ddifaterwch  a  cholledig- 
aeth  â  gweniaeth,  gan  gelu  neu  wadu  eu  perygl  tragywyddol  rhag  ofn 
cynnyrchu  braw  yn  eu  mynwesau.  Y  mae  cariad  gwirioneddol  a 
phryder  angerddol  am  ddiogelwch  tragywyddol  eneidiau  dynion,  yn 
rhwym  o  beri  i'r  genad  fod  yn  onest,  er  y  gall  hyny  beri  poen  iddo. 
Rhaid  wrth  nerth,  ie  nerth  Duw,  i  ddyweyd  y  gwir  yn  llawn  wrth 
bechaduriaid.  Gellir  pregethu  yn  esmwyth  heb  anonyddu  dim  ar  gyd- 
wybodau  y  gwrandäwyr  yn  eu  pechodau  ;  ond  "  diod  gwsç,"  meddai 
y  Parch.  Hugh  Pugh,  Mostyn,  y w  peth  felly,  ac  nid  gloew-win  puredig. 
Angeu  ac  nid  bywyd  sydd  yn  y  fath  weinidogaeth.  Rhaid  dryllio  y 
galon  galed,  onidô  y  mae  yn  rhwym  o  wrthod  y  Gwaredwr.  Ni  ellir 
iachâu  enaid  heb  yn  gyntaf  ei  glwyfo.  Rhaid  deffro  y  gydwybod  cyn 
y  gwrandawa  yn  ddifrifol  ar  yr  alwad  i  edifeirwch.  Pan  deimlir  yn 
wirioneddol  fawr  ddrwg  pechod  y  gwerthfawrogir  yn  briodol  alwad  yr 
Efengyl.  Y  mae  cyhoeddi  y  perygl  yn  angenrheidiol  i  barotoi  yr 
enaid  i  dderbyn  y  waredigaeth  a  gynnygir  yn  nhrefn  yr  iachawdwr- 
iaeth,  Rhaid  dwysbigo  y  gydwybod  mewn  trefn  i  ddenu  y  pechadur 
âg  addewidion  yr  efengyl  i  dderbyn  Crist  "Nid  yw  y  galon  yn 
barod,"  meddai  Gurnal,  "  i  dderbyn  yr  efengyl  hyd  nes  y  byddo  yn 
gyntaf  wedi  ei  dryllio  à  dychrynfeydd  y  ddeddf."  Tra  y  coleddir  y 
syniad  nad  yw  pechod  ond  anhwyldeb  ysgafn,  ymfoddlonir  ar  feddyg- 
iniaeth  ysgafn,  ac  y  mae  y  berthynas  rhwng  cymhwysiad  meddyginiaeth 
wan  a  methiant  gwellhâd  oddiwrth  afiechyd  trwm  yn  amlwg.  Fel 
gydag  afiechyd  corfl,  felly  hefyd  gydag  eiddo  yr  enaid,  os  na  bydd  y 
dyoddefydd  yn  argyhoeddedig  o  berygl  yr  afiechyd,  esgeulusa  y 
feddyginiaeth.  Er  cyhoeddi  fod  gwaed  Grist  yn  glanhâu  oddiwrth  bob 
pechod,  ac  er  gwahodd  i'r  ffynnon  a  agoi  wyd  i  bechod  ac  i  aflendid,  di- 
brisir  y  cyfan  gan  y  pechadur,  hyd  nes  yr  argyhoeddir  ef  yn  gyntaf  o 
fawr  adrwg  pechod.  Os  yw  pechadur  i  gaef  ei  gadw  rhaid  ei  ddeffro 
ef.  Rhaid  deffro  y  gydwybod  gysglyd,  ymdrechu  glanhâu  ymaith  y 
cen  oddiar  y  llygad,  a  gosod  ger  ei  f ron  yn  y  modd  egluraf  a  llawnaf 
ddigofaint  ac  angerdd  llid  Duw  digllawn.  Rhaid  Uenwi  ei  fynwes 
ft'r  fäth  ddychryn  ag  a'i  hamddifada  o'i  holl  heddwch  gau,  a  pheri 
iddo  deimlo  yn  anfoddlawn  i  aros  un  fynyd  yn  hwy  yn  ei  sefyllfa 
beryglus. 

1889.  i 


ÌÛÒ  LLE    î    BTGITHIOL   TN    Y    WBINIDOOABTH. 

Ond  yn  gydfynedol  â'r  bygythiol,  rhaid  bob  arasor  ofala  am  gyhoeddi 
y  waredigaeth  sydd  yn  Nghrist  Iesu,  onidê  bydd  o'i  le  priodol,  a  gall 
wnenthur  mwy  o  ddrwg  nag  o  les.  Nid  dyben  y  bygythiol  yw 
dychrynu  dynion  i  anobaith,  a'u  gyru  ymheUach  oddiwrth  y  Ceidwad, 
ond  yn  hytrach  parotoi  y  ffordd  i'w  tynu  hwynt  ato.  Os  dychrynu, 
gofaler  dychryn  dynion  at  Grist,  ac  nid  oddiwrtho.  "  Na  rwyga  ei 
ddolur  ef,"  meddai  John  Jones,  Talysarn,  "yn  ddyfnach  nag  y  bo 
angen  >  gwylia  fod  yn  gigydd  yn  lle  yn  feddyg ;  os  llwyddi  i  agor  y 
cornwyd,  paid  a'i  brocio  wedyn,  ond  dyro  olew  ynddo  yn  y  fan." 
Wrth  gyhoeddi  mawredd  a  pherygl  yr  afiechyd,  cyhoedder  hefyd 
ddigonolrwydd  ac  effeithiolrwydd  y  feddyginiaeth.  Wedi  dangos  y 
pechadur  yn  garcharor  condemniedig,  cyfeirier  ei  olwg  hefyd  at  helaeth- 
rwydd  maddeuant  Duw.  Cydbregether  â  hawliau  cyfiawnder  Crist  y 
Gwaredwr  fel  un  a  dalodd  yr  hoü  ofynion.  Tra  y  cyhoeddir  truenus 
rwydd  y  cyflwr,  gwahodder  y  trueiniaid  i  dderbyn  y  Ceidwad,  i  roddi 
eu  hunain  iddo,  ac  i  ymorphwys  yn  hollol  arno,  a  hyny  yn  y  modd 
mwyaf  dengar,  tyner,  a  chymhelliadol.  Os  dy  wedir  am  yr  afiechyd, 
dyweder  hefyd  fod  balm  yn  Gilead  a  bod  yr  Iesu  yn  feddyg  mawr. 
Trocher  yr  holl  fygythion  yn  ngwaed  yr  Oen  fu  ar  Galfaria. 

Ni  bydd  y  bygythiol  yn  ei.  le  priodol  yn  y  weinidogaeth,  heb  ei  fod 
yn  cael  ei  ddefnyddio  mewn  ysbryd  addfwynder,  ac  yn  codi  oddiar 
gariad  angerddol  at  eneidiau  y  gwrandawyr.  Cariad  yw  ffynnonell 
trefn  yr  iachawdwriaeth,  oddiar  gariad  y  tarddodd  ac  i  gariad  yr 
adfera,  gan  hyny  mewn  cariad  y  dylai  gael  ei  ohyhoeddi.  "Mewn 
addfwynder  yn  dysgu  y  rhai  gwrthwynebus."  Bygythion  yn  Uaw 
cariad  sydd  yn  llwyddo  Ni  chyrhaedda  y  bygythiol  ei  ddyben  os  na 
bydd  argyhoeddiad  yn  cydfyned  âg  ef  i  galonau  y  gwrandawyr,  ei  fod 
yn  codi  oddiar  gydymdeimlad  angerddol  â*u  heneidiau  hwy,  adymuniad 
angerddol  am  eu  gwaredu  oddiwrth  eu  pechodau  a'u  canlyniadan. 
"  Nid  yw  pregethwyr  yr  oes  bresennol,"  meddai  Proffeswr  Blackie,  "yn 
ymosod  yn  ddigonol  na  chyda'r  nerth  dyladwy  ar  y  pechodau  sydd  yn 
barod  i  amgylchu  dyniou.  Pe  buaswn  i  yn  brcgethwr,"  ychwanegai, 
"buaswn  yn  dyrnodio  pechodau  dyuion."  Nid  oes  ammheuaeth  na 
ddylid  dyrnodio  pechod,  ond  y  mae  yn  dra  phwysig  gofalu  ymha 
ysbryd  y  gwneir  hyuy. 

Fel  tystion  dros  Dduw  cyflawnwn  ein  goruchwyliaeth  yn  ffyddlawn, 
heb  ddarnguddio  y  gwirionedd,  ond  mynegu  yn  hyf  a  gonest  holl 
gynghor  Duw,  fel  y  byddom  lân  oddiwrth  waed  pawb  «U,  fel  na 
chy wilyddiom  ger  ei  fron  Ef  yn  ei  ddyfodiad,  ac  fel  y  caffom  Jawenhau 
a  gorfoleddu  yn  mharhâd  yr  hyn  a  oruwchadeüadwyd  genym  ar  y 
sylfaen  a  osododd  Duw,  yn  y  dydd  y  dadguddir  ac  y  profir  gwaith  pob 
un  o  honom  trwy  dân.  "  Os  gwaith  neb  a  erys,  yr  hwn  a  oruweh- 
adeOadodd,  efe  a  dderbyn  wobr.  Os  gwaith  neb  a  loegir,  efe  a  gaiff 
golled,  er  bod  ei  hon  yn  gadwedig,  eto  £eUy  megys  trwy  dân." 

R  J.  £vAMa 
tTalion. 


DYDDLYFRAU    EBEN    FARDD. 

IV. 

1840. 

Ion.  1.  Cyfarfod  gweddi  trwy  y  dydd  i  ofyn  am  yr  Ysbryd  Glân.  Gweddlo  yn 
gyhoeddus  yn  nghapel  Sîon. 

Ion.  14.  Y  nwyddau  i'r  siop  newydd  yn  Nghlynnog  yn  dyfod  mewn  pomp  o 
gerti. 

Ion.  15.  Y  Biop  newydd  yn  agor  mewn  rhan ;  fy  maanaoh  i  yn  ddim  llai.  21s. 
yn  y  dratoer. 

Ion.  17.    Yr  wyf  yn  byw  ar  Ddnw.    17s.  yn  y  d. 

Ion.  18.  Teimlo  yn  fawr  o  herwydd  ymddygiad  dideimlad  fy  mam-yn-nghyf- 
raith.  Gweddlo  Duw,  snt  bynag,  ao  ymddiried  ynddo.  Efe  yw  fy  noddfa  pan  fo 
pawb  yn  troi  yn  fy  erbyn. 

Ion.  20.  Y  Paroh.  M.  Williams  yn  galw.  Âethnm  i'r  Eglwys  gydag  ef,  a  dar- 
llenais  fy  Awdl,  vr  hon  a  hofiai  yn  fawr  iawn.  Dywedai  nad  oedd  yn  bosibl 
cyfansoddi  un  weíl.    Áethum  gydag  ef  oan  belled  a  Llwyngwanadl. 

Ion.  86.    Gorphen  fy  Awdl  ar  Job.    Aeth  Nelw  i'r  Gors. 

Ion.  28.  Nelw  yn  dyfod  o'r  Gors ;  teimlo  dim  hiraeth  ;  mor  hynod  1  17s.  yn 
y  dr. 

Ion.  29.    Dr.  7s.    Eistedd  i  fyny  yn  hwyr  i  ysgrifenu  fy  Awdl  ar  Job. 

Ohwef .    Mr. yn  y  Plas  yn  derbyn  rhenti.    Ciniawais  gydag  ef .    Dywedai 

y  cynnorthwyai  yr  ysgol  ar  gynllun  newydd,  sef  talu  am  bob  plentyn  a  ddànfonid 
iddi,  ao  nid  talu  tanysgrifiadblynyddol,  pa  un  bynaff  a  fyddai  y  plant  yno  oll  ai 
peidio.  Hawhai  hefyd  fod  fy  mhlant,  y  telid  felly  drostynt,  yn  glanhau  y 
fynwent,  Ac.  Gwrthodais  hyny  ar  unwaith.  Mor  ddârostyngol ;  dyn  y  byd,  oer, 
cUdeiml&d,  nad  oes  ganddo  syniad  am  ddim  ond  oasglu  oyfoeth  a  boddio  ei 
draohwant  baw&idd  am  fawredd,  yn  nghyâawnder  vr  awdurdod  orthrymus  a 
roddwyd  iddo  yn  oeisio  gwasgu  i  lawr  ddyn  tlawd,  sydd  yn  deall  ei  ryddid  ao  yn 
tennlo  ei  annibyniaeth,  i'r  slafeidd-dra  isaf  a  mwyaf  ffiaidd,  a'r  oll  er  mwyn 
ennill  ffair  ei  uohafiaid.  Dywedai  y  byddai  i  Mr.  0.  Evans  (dyn  gwell,  wrth 
reswm,  nag  ef)  ddyfod  â  gwaith  i  mi  i  wneyd  i  fyny  werth  y  plwyf  mewn  mis. 

Mae  Mr. ,  er  pan  gefais  y  gofid  o'i  adnabod,  wedi  ymddwyn  tuae  ataf  yn  y 

modd  mwyaf  trahaus.  Ni  ohefais  iddo  erioed  wneuthur  un  weithred  garedig  i 
mi  o  hono  ei  hun,  ond  mewn  ufudd-dod  i'w  feistriaid,  a  hyny  yn  gyffredin  mewn 
ffordd  an-raslawn.  .  .  Teimlo  yn  bur  isel.  Maddeu  i  mi,  0  Dduw,  am  ddysgwyl 
dim  oddiwrth  ddvn ;  a  phaham  y  pwyswn  ar  neb  ond  Tydi,  yr  hwn  a  oruwohlyw- 
odraethi  bob  peth  er  fy  lles  ? 

Ohwef .  6.  Ni  ddywedai  Thos.  Thomas  fawr  am  fy  Awdl,  ond  meddyliai,  wrth 
reswm,  yr  ennillwn. 

Chwef.  8.  Oaernarfon.  Cyfarfod  Thomas,  Tanyllan,  yn  awr  Cadben  Thomas, 
y  Joêephine ;  rhoddodd  i  mi  ddau  1.  o  wh.,  tra  y  siaradwn  am  hen  helyntion  yn 
Nbydweiliog.  Yr  oedd  yn  ooôo  yr  holl  englynion  a  wnaethwn  yn  ysgol  Tydweil- 
iog ;   adroddai  rai,  er  ei  bod  yn  awr  yn  agos  i  ugain  mlynedd  er  pan  oeddym 


Jhwef.  26.  Anfon  llythyr  i'r  Paroh.  M.  Williams,  Bangor,  yn  oynnwys  fy  syn- 
iad  am  ei  Psallwvr. — Dio  Aberdaron  yma ;  rhoddi  bwyd  iddo ;  dangosai  ei  ysgrif - 
lyfr  flebraeg,  yr  hwn  a  gynnwysai  fiurfiau  i  godi  oythreuliaid,  vnghyd  a  swynion 
a  ohyfareddau  eraill  perthynol  i'r  geltyddyd  ddu.  Deohreuais  ddarllen  un  o'i 
ddarswyniadau  yn  Lladin,  a  alwai  am  rr  ysbryd  ymddangos  yn  fiurf  llew  oreu- 
lawn,  ao  attaliodd  ût  gan  ddyweyd  nad  oedd  yn  hoffi  yr  ysbrydion,  eu  bod  yn 
beryglus  i  ymyraeth  ft  nwynt. 

Mawrth  9.  Aethnm  gyda  Mr.  Hughes  i  Lanwnda  i  dderbyn  y  degwm  tatws. 
Oíniawayno. 

Mawrth  19.  Gorphen  ysgrifenu  fy  Awdl  ar  Job  i'w  hanfon  i  Eîsteddfod  Liver- 
pooi,  a4efnyddio  y  fingenw  Zerah. 

1     2 


128  Í>YDDLYFBÀÜ    BBEN    FABDD. 

Ebrill  9.  Ysgrifenu  fy  enw  priodol,  Ebenezer  Thomas,  Clynnog,  Carnarvon- 
shire,  ar  y  tu  dalen  olaf  ond  un  o  fy  Awdl  ar  Job,  y  tu  dalen  hwnw  oll  yn  wag, 
a'i  orchuadio  â  darn  o  bapyr  gyda  ohŵyr,  ar  vr  hwn  y  gosodais  fy  sôl.  Plygais  hi 
i  fyny  mewn  envclope,  a  seliais  ef ;  pwysai  beth  lai  na  2  wns,  ond  telais  4c.  o 
postage  yn  y  Plas  (rnag  ofn  y  buasai  olorian  y  Post-office  yn  ei  wneyd  yn  2  wns.), 
yr  hyn  yw  y  tál  am  y  pwysau  hwnw.  Rhoddais  y  líythyr  yn  llaw  R.  G.  Roberts 
wrth  y  bar ;  yr  oedd  ei  wraig  yno  hefyd,  a  rhoddais  y  pres  ar  y  bwrdd.  Cyn  ei 
roddi  yn  y  post,  aethum  ar  íy  ngliniau  i  ofyn  amddiffyn  Duw  ar  fy  Awdl,  ao  i 
ddiolon  iddo  am  fy  ngalluogi  i'w  ohyfansoddi,  ac  i  addunedu  y  byddai  i  mi,  mewn 
lleoyn  penodol  uwohlaw  Llwyn  ne,  wrth  ffrwd  gerllaw  y  gwryoh,  yn  ddefosiynol 
roddi  iddo  Ef  yr  holl  ogoniant  a'r  dioloh  a  godai  oddiar  y  oyfansoddiad  hwn,  os 
gwelai  yn  dda  oruwohlywodraethu  trwy  ei  Ragluniaeth  bob  peth  yn  ffafr  fy  Awdl 
fel  ag  i  w  gwneyd  yn  Uwyddiannus. 

Ebrill  16.  Planu  tatws  yn  yr  ardd.  Galwodd  y  Paroh.  Mr.  Williams,  Llan- 
dwrog  ;  aethum  gydag  ef  oan  belled  â'r  hen  Derfyn.  Dywedai  ei  fod  yn  medd- 
wl  na  fyddai  i  Arglwydd  ao  Árglwyddes  Newborough  fy  nghymeradwyo  fel  ysgol- 
feistr  i  Landwrog,  am  nad  oedd  gan  fy  ngwraig  Saesoneg  a  ohymhwysderau  eraill 
i  ddysgu  y  genethod  i  wnlo,  ao  ofnai  hefyd  y  byddai  fy  ngwaith  yn  ymuno  â  society 
y  Methodistiaid  yn  fy  erbyn  i  fyned  yno.  Gofynai  fy  ìhesymau  dros  adael  yr 
Eglwys.  Dywedais  fy  mod  mor  ymlyngar  ag  erioed  wrth  yr  Eelwys,  ond  fod 
arnaf  eisieu  ymddyddan  mynyohaoh  ar  faterìon  orefyddol,  ao  yohydig  gymdeithas 
â  ohyfeillion  oreryddol,  yr  hyn  na  allai  yr  Eglwys,  fel  yr  ydoedd  yn  fy  mhlwyf  i, 
ei  roddi.  Dywedais  fy  mod  mewn  mawr  gyfyngder  meddwl  ar  y  dechreu,  ao  na 
ddarfu  i  fy  ngweinidog  ymddyddan  â  mi  o  gwbl  am  fater  ry  enaid,  a  theimlwn 
innau  fod  yn  rhy  anhawdd  i  mi  rywfodd  ddechreu  ymddyddan  felly  gydag  ef ,  a 
phenderfynais  fyned  i  blith  y  rhai  a  arferent  ymgynnull  er  adeiladaeth  ysbrydol 
y  naill  y  llall,  gan  dybied  y  gallwn  gael  rhyw  ymwared  ysbrydol  a  lles,  yr  hyn 
prin  y  gallaswn  ddysgwyl  yn  Eglwys  y  plwyf .  Yr  oeddwn  hetyd  yn  wrthwynebol  i 
dderbyn  pob  math  o  gymeriadau  at  f wrdd  y  Cymun,  heb  unrhyw  ymofyniad  i'w 
golygiadau,  eu  teimladau,  a'u  hargyhoeddiadau  fel  Crìstionogion ;  yr  oedd 
yr  holt  lacrwydd  yma  gyda  golwg  ar  dduwioldeb  ymarferol  a  welwn,  yn 
fy  ngyru  i  Eglwys  arall  am  ymwared  ao  adeiladaeth.  Am  yr  Eglwys 
fel  Sefydliad,  fod  ei  herthyglau,  ei  gwasacaeth,  ei  duwioldeb  pwyllog,  cyson, 
ffweddaidd  a  thawel,  yn  ennill  fy  edmygedd,  ac  y  dewiswn  yn  hytraoh 
fod  yn  Eglwyswr  nag  o  un  enwad  arall  pe  buasai  yr  Eglwys  yn  cael 
gofalu  am  dani  yn  ysgrythyrol  gan  ei  ffweinidog,  yn  ol  ysbryd  ei  rheolau  a'i 
flurf-wasanaeth,  &o.  Gwelai  Mr.  Williams  fod  y  rhesymau  yn  dda,  a 
ohydsyniai  â  mi  yn  y  modd  mwyaf  oalonog,  ond  gofídiai  na  fuaswn  wedi 
ceisio  yn  fwy  dyfal  am  yr  ymwared  oedd  arnaf  eisieu  gan  weinidogion  eraiil 
yn  Eglwys  Loegr,  y  rhai,  m  ammheuai,  a  fuasent  yn  gwneyd  yn  hyny  yr  oll  a 
ddymunaswn. 

Èbrill  20.  Y  wraig  yn  bur  isel  neithiwyr,  minnau  yn  bur  isel  hefyd ;  yr  wyf  yn 
ofni  ambell  dro  y  oollir  fi  wedi  y  cwbl. 

Ebrill  24.  Rhoddi  yn  y  post  fy  "  Esgyniad  Elias "  ac  "  Englyn  i'r  Afr," 
oyfeiriedig  at  Ysgrifenydd  Eisteddfod  y  Gordofigion ;  oyflwyno  y  rhai  hyn,  fel  fy 
Awdl,  i  Dduw  a  ffofal  ei  Ragluniaeth,  yr  hwn  y  gweddlais  ar  iddo  fod  yn  fiafriol, 
ao  addunais  ddiolch  yr  un  pryd,  fel  am  yr  Awdl,  ao  yn  yr  un  lle. 

Mai  28.  lau  Dyrchafael.  Cyfarfod  yn  nghapel  Sion  y  prydnawn.  Daeth 
Robt.  Hughes  a'i  wraig  yma,  ac  arosodd  y  Paroh.  John  Jones,  Talysarn,  fynyd 
neu  ddau.    Y  tro  oyntaf  i  mi  ymddyddan  ag  ef  erìoed. 

Mai  30.  Pwvso  moohyn,  9  acore  16  pwys ;  eto  ry  hunan,  8 ;  llai  o  18  pwys  nag 
oeddwn  ddwy  fiynedd  yn  ol. 

Meh.  6.  Clywed  trwy  lythyr  oddiwrth  Robt.  Hughes  fod  Ellia  Owen  i  fod  yn 
un  o  feirniaid  Liverpool. 

Meh.  8.  Yn  y  Sportsman,  clywed  gan  bregethwr  Wesleyaidd  o  Gaernarfon  fod 
y  Paroh.  Eyan  Eyans  i  fod  yn  un  o  feirniaid  Liyerpool.  Dywedai  hefyd  fod 
Parry,  Conwy,  Dic  yr  Erw,  a  David  Griffith  (Clwydfardd)  wedi  ysgrifenu  ar  Job 
i'r  Eisteddfod.  Yn  hwyr  y  prydnawn  daeth  mab  Humphrey  Hughes  yma  i  gael 
gwers  mewn  fiarddoniaeth. 

Meh.  18.  Derbyn  llythyr  yn  pwyso  arnaf  f od  yn  bresennol  yn  yr  Eisteddfod. 
Penderfynu  myned. 

Meh.  16.    2  o'r  glooh  y  bore,  oyohwyn  i  Liyerpool  gyda  fy  ohwaer  yn  nghyfraith, 


DTDDLTFRAÜ   EBRN    FARDD.  129 

Betsey,  a  Nell  Jones ;  yn  Mhont  Menai  myned  ar  fwrdd  yr  agerlong  John  Mc 
Adam,  oyrhaedd  Liyerpool  mewn  toa  5  awr,  gydag  ychydig  iawn  o  glefyd  y  môr, 
er  ei  bod  yn  lled  ystormus.  Argymhellai  Mr.  Jones  1  mi  i  lettya  gyda  Wm.  Jones, 
crydd. 

Meh.  17.  Ymuno  â'r  orymdaith  i  Benbryn  y  blodan ;  gan  fy  mod  yn  fardd 
oerddwn  ar  y  blaen,  yn  nesaf  i'r  Derwyddon.  Dyohwelyd  i'r  AmphUheatre,  U% 
wedi  rhai  areithiau  arweiniol  a  dyfarnu  gwobrwyon,  y  oefais  fy  hun  yn  ennillydd 
dwy  wobr,  un  o  honynt  y  gadair.  Siaradodd  Syr  Loye  Parry  ddwywaith,  yn  fy 
nghanmol  yn  fawr  am  fy  llwyddiant.  Ârweiniwyd  fi  i'r  gadair  gan  Ioan  Tegid  a 
Ieuan  Olan  Geirionydd,  gyda  Syr  Love  Parry  yn  fy  mraioh.  Adroddais  Englya 
yn  dadgan  fy  nheimladau  ar  yr  aohlysur ;  yr  oedd  yno  fanllefau  diderfyn  a  ohuro 
dwylaw.  Teimlwn  yn  dra  chynhyrfus, — dim  bwyd  o  7  y  bore  hyd  5  y  prydnawn  : 
diwrnod  caled. 

Meh.  18.  Myned  gyda  ohyfaill  i  vtQÌed  y  Custom  Houseefi  Mansion  House; 
oiniawa  yn  nhŷ  fy  nghyfaill,  a  myned  i'r  Eisteddfod  hyd  5  o'r  glooh ;  dyohwelyd 
yno  draohefn  tua  7,  i  ddarllen  fy  Awdl  i'r  beirdd. 

Meh.  19.  Yn  yr  Eisteddfod  y  rhan  f wyaf  o'r  dydd ;  galw  ef o  Peter  Jones ;  wedi 
llwyr  flino  aryr  fciateddfod. 

Meh.  20.    Êod  yn  bresennol  mewn  Gorsedd,  Ue  yr  urddwyd  fi  yn  ol  hen  arf er 

Êi  Dderwydd  a  Bardd  wrth  fraint  a  defawd  Ynys  Prydain.  [Mewn  llyfr  arall : 
nnill  dwy  wobr  yn  Eisteddfod  Liyerpool  a  myned  yno,  lle  y  oadeiriwyd  fi  ao  y 
derbyniwyd  fi  i'r  Frawdoliaeth  Farddol  dan  yr  enw  Eben  Fardd,  gan  Glan 
Üeinonydd,  Tegid,  Syr  Love  Jones  Parry,  &c.]  Diolohais  i  Syr  Love  ao  aethum 
ar  fwrdd  vr  agerlong  Zephyr  tuag  11,  oyrhaedd  Bont  Menai  tuag  8,  Caemarfon 
gyda'r  cerbyd  tua  9 ;  cysgu  yn  nhŷ  Wm.  Jones,  a  ohyrhaedd  adref  yr  21ain,  gyda'r 
oerbyd,  8  y  bore.  Ar  ben  Llwyn  ne,  yn  agos  i'r  lleoyn,  difrifol  delais  fy  adduned- 
au  y  rhai  a  wnaethum  gyda  golwg  ar  Liverpool. 

Meh.  27.  Myned  i  Bwllheli  i  dalu  yswiriant.  Bobert  Jones  yn  ei  wely  vn 
waeL  Gweled  bron  neb,  o  gyfaill  neu  gydnabod.  Rhyfedd  mor  ddwl  ydyw  y  lle 
hwn,  y  dref  a'r  gymydogaeth  yh  dawel  a  dystaw  fel  y  fynwent.  Yr  wyf  yn 
meddwl  nad  af  yno  yn  bur  hir  eto. 

Meh.  28.    Fy  swýdd  fel  arolygwr  Ysgol  Sul  Clynnog  ar  ben. 

Gor.  4.  Myned  ì  Gaeraarfon,  oyfarfod  â  Dr.  Boberts  a  myned  gydag  ef  i'r 
8urgeryy  ile  y  oymerodd  ei  ddyn  ieuano  ymaith  ddant  drwg  oedd  genyf ,  y  pellaf 
yn  fy  mhen,  yr  èn  isaf,  yr  oohr  ohwith.  Briwodd  fi  yn  dost  iawn,  ni  ddyoddefais 
gymaint  oddiwrth  offeryn  meddyg  erioed  o'r  blaen.  Bhoddais  £20  yn  y  Banc. 
Gwelais  lawer  o  gyfeillion,  boneddigion  a  rhai  boneddigesau ;  dywedent  oll  y 
gwnaent  rywbeth  i  mi ;  pawb  yn  llongyfarch  a  chanmol,  ond  difiana  y  oyfan  fel 
mwg ;  y  mae  geiriau  teg  fel  tarth  yn  fuan  yn  diflanu,  ao  ni  oheir  gafael  arno. 
Adref  4  o'r  glooh. 

Gor.  7.  Gosod  degwm  yn  Nghynnog ;  cael  fy  ngwahodd  i'r  ciniaw,  ond  gwrth- 
od  yr  anrhydedd. 

Gor.  12.  Yn  hynod  o  isel  byth  er  pan  oeddwn  yn  Liyerpool,  dymuno  na  welwn 
un  dyn  yn  agos  i  mi ;  ammeu  fy  nghrefydd,  a  bron  grefydd  pawb  eraill  1  Ah,  y 
fath  gaddug  ofnadwy  sydd  arnaf ! 

Gor.  31.  Galwodd  Mr.  Walter  Griffith,  gŵr  ieuano  a  adwaenwn  o'r  blaen,  gyda 
mi  ;  y  mae  yn  ngwasanaeth  yr  Anti-corn-laío  Association  ;  dywedai  ei  fod  wedi 
bod  yn  areithio  o  blaid  Dilöad  Deddfau  yr  Yd  yn  Nefyn  a  Phwllheli  y  dydd  o'r 
blaen.  Sylwais  wrtho  ei  fod  wedi  diagyn  ar  gwrs  o  fywyd  oedd  yn  llawn 
maglau,  gofidiau  a  phenbleth,  y  rhai  a  anmharent  ei  dawelwoh  meddwl,  yn  ol  fy 
marni. 

Awst  3.  Derbyn  llythyr  oddiwrth  y  Paroh.  L.  Edwards,  M.A.,  yn  fy 
ngwahodd  i  ddyfod  i  Athrofa  y  Bala,  Ue  y  oynnygiai  addysgiaeth  a  ohynnaliaeth  i 
miyn  rhad. 

Awst  6.  Yn  nghyfarfod  eglwysig  Gyrngoch,  gofynwyd  i  mi  ddyweyd  yohydig 
mewn  ffordd  o  gynghor:  ond  gwrthodais  wneyd  hyny  oddiar  deimlad  o  fy 
annheilyngdod ;  ond  dywedais  wrthynt  ychydig  o'r  hyn  a  deimlwn  fy  hun  am  fy 
sefyllfa  ysbrydol ;  ni  ddywedwyd  gair  gan  neb  o  gysur,  oynghor,  nao  adeiladaeth 
i  mi.    Yr  wyf  yn  synu  yn  fawr  at  y  fath  ddiofalwoh  gwrthun.* 

*  Tybed  nad  allai  fod  wedi  ei  daro  fod  yn  bur  bosibl  mai  prin  y  teirolai  ei  frodyr 
dysyml  yn  ddigon  eofn  i'w  gynghori  ? 


I»  DYDCLTT*AT   O0   FJ 


A*wt  M  Ta  j  eyíarîùd  ^chod  nmi  nwfi  :  gjfyawyd  i  nri  weAftj  «r  <HtwwM 
7  ^ímrfiryi,  fymm  j  ŵedáí  gyhoeddas  mlml  m  wnmethnm.  ericeá.  Nîd  oedd  geojf 
«yrumdma.  •»,  l*wn  üa  dLn.  Tr  oedd  anuf  jn  wir  gywílyid  o  hanat  fj  fcxm ;  ond 
jt  wyí  ya  amíiiwi  mmi  jz  meaos  omdd  hyticm  m jfyçaa  dma  ddyn,  meloden 
*  iÇMLÇen  «<£  »7*  armil, 7 rîui  m  gnri—TrT  me  &  wnmechmnt  7 fmth  areithian  Irrfioa, 
huöuuTcL  «.  rhmgríí:hì.:.í  mg  oeddjní  jä  fj  syno,  wríh  fieddẃt  mm  ea  hmiifrrth  an- 
wyfcddaeth  m'3  penhoetìmi. 

4.w«  1.1  Aerirmi  í  Gmernmrfoa  mgerwaâi  gydn*r  Pmreh.  TboB.  Tnommw,  jt  hwn, 
w^dí  p^trt  joiiidyidma  ymm  *  shrmw,  m  afjnoái  m  üymnnwn  fod  ja  wwiíiHtig  jn 
Rgiir/H  Loegr ;  iywedal*  fj  mod  wẃdî  rhnditf  i  fyaj  j  drraiíediwî  m'r  gubmith 
*m  .iynj  ^  f*bi  er  yi  Hawer  o  mmtser.  *e  nmd  oedi  eenyf  ád/manimd  aesDaaof  yn 
ms*r  mm  7  fmch  morîiy  ìŵM,  o  henryìd  fr  mod  yn  fj"  jscyried  fj  han  jn  gwhl 
mn.i.ieùwag,  •«  J  cryti*n  wrà  j  cjfrifoi-ìtb  afnmdwj aeíìd  jngitn  i  gmrwedigmetli 
mor  icneì ;  eto  pe  çùljra  gaág!  j  oddiwrth  rjw  rrdeosdrm  í^friol  &  mgormi  i  mi  í j 
owl  /n.  eaei  íy  a^klw  gmn  R*ginnfm<»th  iicech  Dt»  fr  fath  swydd  ddyrehmfedig, 
j  *>7  líiaí  arnaf  sf  1  ei  gwrs.iûd,  jn  aeiHdaol  un  j  giILii  fy  a^wod  mewa  sefyilfm 
íîcA  jn  farj  iẃfayiiíoi  i  mi  fy  han,  fj  ahenio.  mcn.:»  Cnst,  m'r  bobl  j  gmlrmi  tj 
nçhomore»  ja  j  dyfodol  ddisgyn  i'w  pirsh.  Gmdmei  j  ma&er  fw  yaifüed  tm 
7^.7-1.3  idyli^iia  emrtref,  e,  fj  mheoòWfytiiad  cerfynol  i  gmeí  ei  «afoa  trwy 
\j *»i\yx  i't  P*rcd.  Mr.  Thom*s  jn  jstod  jr  ẁyîhaos  nesmf.  D/wedai  3fr.  Thomm» 
m  M  jn  ûex  j  cm  aui  Eagob  Our  fy  ordemio  wedi  bíwyddrn  o  mstodîo  gjdm 
«hyfeiLíoa  me  jn  3c  Bèes,  Comberimad.  Djwedmi  hefjd  j  gmllmi  gmel  mrima  tomg 
mt  tj  nghyrìTiilimeth  i  m'm  teola  jn  j^tod  jr  mmser  hwnwr  jn  gjstml  mg  i  dmra  pob 
firma;  -ijrfrma  me  mddjsgimeth. 

Aw<t  âTX    Aafoa  11  jtíijr  m  rhmt  jsgriferrímdmn  fr  Pmreh.  Mr.  Thomm*. 

Awnt  24,  Gmlwodd  j  Pmreh.  Mr.  Wûlimms  wrth  fyned  m  dychweiyd  f?ý**t 
eonch,  jt  oedd  mroo  eisiea  i  mi  yn  fi&wr  imwu  fjoed  i*r  cjifmrfud  arnmríoì  jn 
9ghmernmrfbB. 

Awat  26.  Pregeth  gmmdol  gmn  j  Pmreh.  Mr.  Biehmrds,  Cmerwys,  jn  jr  Egfwy«t 
Tlawer  o  offeirimid  yn  breseanol;  cefmcs  jmddjddma  aeüidaoi  â"r  Pmrch.  Ŵr. 
Tr^imet  m  Mr.  Willimmm,  Cmernmrfoa,  jnghyich  fy  mjned  i*r  wernidogmeth ; 
dTTOonmí  Mr.  Thoaimc  i  mi  fyned  i  Gmernmrfoa  rjw  ddiwraod,  mm  fod  gwr  Eglwys- 
íg  jn  «í  dŷ  ja  djmano  fj  ngweled,  Mr.  Bird,  cár  i  Esgob  Cmer ;  mddmw  myned 
j&o  wjthnoo  t'r  Smdwrn  nesmf. 

Awst  29,  Ysgnfena  sylwedd  j  bregeth  ochod,  m*i  hmnfon  î  Mr.  Thomms,  Cmer- 
mmrfon,  Derbjn  lljthjr  oddiwrth  j  Pmrch.  John  Janes,  Tmrysmrn,  gweinidog 
gjòtm'r  Methodlatimid  Cmmnmidd. 

Medi  5,  M jned  i  Gmernmrfon  jn  gig  Mr.  Thomms,  Ttmmwr.  Cimnjgimî  i  mi  la 
rn  Nghmernmrfoa,  £60  j  flwyddynt  m  tht  yn  rhmd.  Dŷwedmis  j  derbjoiwu  ef  yn 
Ilmwen  m  diolchgmr — os  myned,  m/ned  fis  Tmchwedd  nesmf — cmel  gwjbod  jn  ster 
mewn  tam  mis.  Tn  Nghmernmrfon  sîmrmd  4  Dmrid  Wülimnn,  pregethwr  Method- 
íet,  Clwrdfmrdd,  O.  WUlimms,  Wmenfmwr,  D.  R.  Pagh,  ehwmrelwr  ieomae  o  Iima- 
ddeiniolen,  m  Dr.  Roberfó.  Tmlodd  Mrs.  O.  Jones  i  mi  £2,  mrima  chwmtterof  jt 
j+gcÀ.  Tmla  i  0.  Willímms  mm  7  rhifjn  o'r  Drywrfay  m  djehweijd  oo.  Rhoddi 
peth  mrímo  jn  t  Bmnc.  Mjned  gjdm  Mr.  Thomms  i  weled  Mr.  feird,  jr  ydoedd 
wedí  myned  ít  wlmd,  gwrthod  mros  jn  hwy.  Mr.  Thomms  jn  mddmw  dyfod  i 
Olronog  1  fj  ngweled  gjdm  Mr.  Bird,  mc  mnfon  nodyn  ymlmen  Ümw.  Dywedmi  ei 
\cA  wedi  jsgrífena  mt  jr  Esgob.  Cychwyn  mdref  6  o'r  gloch.  T  Owlaágmrmr  jn 
cmnmol  fj  Awdl  ju  fmwr. 

Medi  11.  Cjmdeithmsm  j  Metbodistímid  Cmmnmidd  jn  Mhwüheü  Myned  rno 
erbrn  jt  odfm  10 ;  v  I  mrch.  John  Elims  jn  pregethn  olmf .  Aros  mm  y  pregethma 
î  ort  gíoch,  y  Pmrcha.  Wm.  WiUimms,  Tmlgmrth,  m  Wm.  Morris  jn  pregethn.  Pma 
oeddwn  jn  mjned  j  bore,  j  ffordd  jn  orlmwn  o  feirch  m  cherbjdma,  jr  ydoedd  yn 
drm  pheryglos  i  rmi  mr  drmed.  .  .  .  Wedi  yr  odfm  10,  gan  f od  y  tmi  bwytm  oll  wèdi 
ea  límnw  m  chwsmerimid  newynog,  cymermis  fy  marm  m  chaws  mc  methom  dros  v 
morglmwdd  eorlle  winol,  mr  ochr  pm  on ,  mr  ychydig  lmswell  t  wrth  ftn  y  d  wfr,  y  bwytèmis 
ij  mmrm  m  chmwi  m  3  o  afalaa.  Wedi  djchwelyd  i'r  dref  ojmermis  ddma  lasiad  o 
wìd,  me  methom  i  wrmndo'r  pregethau  2  o'r  gloch.  Tn  oaiawa  wedjn,  ejchwjn 
mdref  heb  dmmmid  nm  dyferyn  o  ddim.  Tr  holl  ffordd  mdref  ofhwn  gmel  fy  smthra 
dan  drmed  ceffylma,  neu  gmel  fy  rhedeg  drosodd  can  cerbydaa.  Fy  Àmddiöynydd 
mmwr,  fodd  bjrnag,  m'm  dygodd  i  derfja  y  djdd  heb  niwed ;  iddo  Ef  j  byddo  j 
gogoníant.    Fj  holl  dreuíiadau  am  y  dydd,  mm  ddiod  ls.  lle.,  jmborth  9o.,  oíì 


DTDDLYFRAU    EfiRR    FARDD.  181 

2s.  7o.,  yn  cynnwys  rhai  pethau  i'r  plant.  Cymeryd  té  oan  gynted  ag  y  daethum 
adref ,  a  ohael  yr  anrhydedd  o  gwmni  y  Parcn.  John  Jones,  Talyiarn.  Siarad  4 
Mr.  Jones  yn  Mhwllheli,  a  Mrs.  Jones,  hefyd  â  Robert  Hughes  a  John  Parry, 
Porthsgadan.  Dim  ymddyddan  â  neb  aralf  drwy  y  dydd.  Yr  wyí  yn  casglu 
oddiwrth  y  tyrfaoedd  pobl  sydd  yn  mynyohu  y  oyfarfodydd  hyn,— y  mwyafrif  o 
ba  rai  ydynt  ddiofal,  annuwiol,  hyf  a  gwatwarus,  yn  myned  yno  er  mwyn  pleser, 
— y  byddai  yn  well  peidio  eu  oynnal ;  mae  y  da  a  wnetr  yn  oael  ei  orbwyso  gan 
yr  anf erth  ddrwg,  heblaw  yr  anghyfleusdra  a  brofa  pobl  dawel,  feddylgar,  trwy 
ddirfawr  ffwdan  a  phrysurdeb  lluoedd  annuwiol,  temtasiynau,  hudohaethau,  ao 
anghyfleusdra  y  fath  gynnulliad  mewn  tref  feohan,  Ao.  0,  na  ohynnalier  hwynt 
mwyaoh.  «'Eich  lleuadau  newydd  a'oh  gwyliau  gosodedig  a  gasäodd  fy  enaid ; 
y  maent  yn  faioh  arnaf,  blinais  yn  eu  dwyn." 

Medi  23.  Ffair  Oaernarfon.  Wedi  vr  ysgol  y  prydnawn,  tua  4  90  neu  5, 
cyohwyn  i  Gaernarfon,  Mr.  Thomas  wedi  gofyn  i  mi  trwy  nodyn  y  bore  i  ddyfod 
i  weled  Mr.  Bird,  o  sir  Gaer,  yr  hwn  a  f u  yn  genadwr  yn  Caloutta,  ao  sydd  yn 
gefnder  i  Esgob  Caer.  Yr  ydoedd  gynt  yn  far-gyfreithiwr,  ond  aeth  i'r  weinidog- 
aeth  yn  40  ml.  oed.  Gyrhaeddais  Gaernarfon  tua  7,  wedi  oael  lift  yn  nghar  y 
Bportsman.  Myned  i'r  Ficerdŷ,  ao  yno  canfod  y  Paroh.  Mr.  Thomas  a  Mr. 
Bobert  Williams  ynghyd  yn  y  parlwr.  Eisteddais  gyda  hwynt,  dywedent  fod  y 
rhagolwg  yn  dra  flafriol.  Ymunodd  Dr.  Boberts  â  ni,  hefyd  y  Paroh.  Mr.  Mor- 
pan.  o  rrw  le  yn  Leicestershire,  bywgraffydd  Charles,  a  dywedai  ei  f od  yn  myned 
ì  gyhoeddi  Bywyd  Williams,  Pantyoelyn,  a'i  Hymnau,  a  dymunai  arnaf  Tsgrifenu 
fy  ngolygiadau  ar  yr  Hymnau  a'u  hanfon  ìddo  ef,  fel  y  gallai  eu  rhoddi  yn 
y  Bywyd.  Ymadewais  gyda  Mr.  Thomas  ao  H.  Jones.  Yn  lletty  Mr.  Biíd, 
daeta  Mr.  B.  i'r  parlwr  a  gofynodd  rai  ewestiynau  am  fy  ardal  a  fy  ngalwedig- 
aeth,  hefyd  holodd  fl  ynghyloh  fy  nghrefydd,  pa  fodd  yr  argyhoeddwyd  fl  o 
bechod,  Ac,  a  dywedai  ei  fod  wedi  clywed  fy  mod  am  ffymeryd  arnaf  siars  gwein- 
îdog.  Dywedai8  i  mi  brofl  argyhoedcuad  dwfn  o  beohod,  yn  benaf  trwy  air  o'r  Ys- 
grythyr,  "Na  thwyller  ohwi,  ni  watwarir  Duw,"  &o.,  a'm  bod  yn  meddwl  i  mi 
fod  yn  rhy  ddiddefnydd  a  segur  yn  fy  nghylch  byohan  am  v  fath  ysbaid  o 
fy  mywyd,  <ke.,  a'm  bod  yn  penderfynu  gweithio  yn  y  winllan  hyd  angeu,  a  lrwyr 
adael  ffordd  peohod,  &o. ;  eto  fy  mod  yn  teimlo  yn  anghymhwys  i  gynghori  eraiil, 

ae  yn  annheilwng  o  ymddiried  o  swydd  y Yna  dywedai  yntau  ein  bod  oll  yn 

annbeilwng  ac  annigonol  i'r  fath  dasg,  ond  na  daylai  ystyried  hyny  mo'n 
rhwystro  i  ymdrechu  er  lles  ein  cyd-ddynion.  Gofynai  i  mi  a  oeddwn  yn  oredu 
fod  fy  mheohodau  wedi  eu  maddeu?  Dywedais  na  allwn  ddyweyd  fy  mod  yn 
oredu  hyny.  Yna  gofynai  paham  nad  oeddwn  yn  credu  ?  Dywedais  na  wyddwnr 
tybiwn  mai  o  herwydd  llygredigaeth  fy  natur.  Yna  dywedai  fod  yr  Ysgrythyr 
yn  rìcrhâu  pob  un  a  deimlai  faich  ei  beohod  yn  glir  a  diammheuol,  fod  ei  bechod 
wedi  ei  faadeu.  Dywedais  fy  mod  yn  ammeu  fy  edifeirwoh,  yn  ofni  nad  ydoedd 
yn  wirioneddol,  &o. ;  ond  dilynai  efe  ymlaen  yn  yr  un  dulí,  a  dywedai,  i  ddyn 
oedd  yn  gofidio  am  ei  bochod,  fel  y  dywedwn  i  fy  mod,  nad  oedd  dim  a  ellid  yn 
briodol  ddyweyd  ond  "  Cred."  Y  mae  efe,  dybygaf,  wedi  cyrhaedd  Uawn  sior- 
wydd  ffydd  ei  hun,  ond  belwn  ef  am  beidio  oydnabod  graddau  mewn  ffydd,  a 
ehydymdeimlo  ft'r  rhai  bach,  neu  y  babanod,  yn  Nghrist.  Bendithied  Duw  yr 
ymddyddan  yma,  a  phob  moddion  ârall  i  fy  nwyn  i  adnabyddiaeth  y  gwirionedd, 
ae  i  gredu  yn  llawn  a  cblir  holl  air  Duw.  O  Arglwydd,  dyro  i  mi  ffydd. — Eistedd- 
ais  i  fyny  yn  nhŷ  Mr.  Thomas  hyd  hanner  nos,  a  ohysgais  yno.  Oyohwyn  adref 
6  o'r  gloch  y  bore,  2  lasiad  o  rum. 

Medi  26.  Derbyn  aU  lythyr  oddiwrth  y  Parch.  L.  Edwards,  Bala,  yn  fy  nghy- 
mheU  i  ddyfod  i'r  athrofa  yn  y  dref  hono  heb  oedi. 

Medi  27.  Snl.  Yn  teimlo  rhyw  lawenydd  mewnol  a  thanffnefedd  yn  yr  Ys- 
bryd  Glao,  mi  hyderaf.  Yr  wyf  yn  synu  at  oruchwyliaeth  Duw  tuag  ataf. 
Cefsis  genadwri  oddiwrtho  Ef,  '*  Na  thwyller  ehwi,"  &c,  yr  hon  a  gafodd  effaith 
dra  mawr  ar  fy  meddwl ;  yohydig  cyn  hyny,  fe'm  tueddwyd  gan  ddystaw  weith- 
rediad  yr  Ysbryd  Glân  i  dynu  i  fyny  gyfammod,  yn  ymrwymo  i  fy  rhoddi  fy  hun 
i'r  Iesu ;  ond  mi  barheais  wedyn,  'rwy'n  ofni,  i  fod  yn  gnawdol  o  ran  fy  meddwl, 
ae  nid  oeddwn  yn  hollol  barod  i  gymeryd  i  fyny  y  ÿroes,  ymwadu  â  mi  fy  hun,  a 
dilyn  Crist  yn  fy  ysbryd ;  ao  yr  ydwyf  yn  oredu  mai  1  adgofio  i  mi  fy  ymrwym- 
iadau  díweddar,  a'm  diffyg  mewn  canlyniad  yn  cyflawni  yn  ysbrydol  yr  hyn  a 
ymrwymaswn,  y  danfonodd  Duw  y  genadwri  grybwyUedig.  Oafodd  hyn  allu  ao 
efiaith  i  fy  nwyn  i  broffêiu  Crist  jl.  f wy  cyhoeddus,  ao  am  raí  wythnosau  teimlwn 


134  DTDDLTFRAÜ   EBEN    PARDD. 

yn  llwyr  ymroddedig  i  waaanaeth  Iesu  am  byth.  Yn  fuan,  sut  bynag,  dy- 
gwyddodd  amgylohiad  a  dynodd  fy  sylw  mewn  rhan  ao  yn  raddol  oddiwrth  fy 
nyledswyddau  orefyddol ;  dygodd  hyn  fy  meddwl  mor  lwyr  am  rai  misoedd  fel  y 
teimlwn  fy  hun  yn  llacio  gyda  ohrefydd,  ac  fe'm  oymerwyd  trwy  hyny  mor  bell 
oddiwrth  fy  nghwrs  priodol  o  gymnndeb  â  Duw  a  dibyniad  ar  Grist,  fel  yr 
oeddwn  am  lawer  o  fisoedd  yn  yohwaneg  yn  broffeswr  pur  ddifater  ao  yn  Gristion 
claiar;  deohreuodd  fy  nghalon  ddrwg  gasglu  nerth,  a  bu  agos  i'r  diafol,  wrth 
weled  ei  gyfleusdra,  fy  mwrw  drachefn  i  laid  ffurfioldeb  a  rhagrith,  ac  yna  i 
ammheuaeth  a  hollol  ddifaterwoh.  Ond  tua  deohreu  y  mis  hwn,  y  Medi  ben- 
digaid  hwn,  1840,  o  fewn  tua  thri  mis  ar  ddeg  o  fy  mywyd  dychweledig,  mi 
glywais  y  Paroh.  J.  Elias  yn  pregethu  yn  Brynaera,  ar  Ffydd,  y  gras  o  ffydd,  yr 
ymarfertad  o  ffydd%  ffrwythau  ffyddt  yr  angenrheidrwydd  anhebgorol  am  ffydd% 
<fcc,  <feo.    Darfu  i  hyny  fy  nal  a  fy  nwyn  yn  ol  i'm  hiawn  bwyll ;  ar  y  deohreu 

Sr  oeddwn  yn  synu  at  fy  niffyg  hollol  o  ffydd,  yr  hyn  yn  amlwg  ydoedd  achos  fy 
oll  anffrwythlondeb  orefyddol ;  yr  oeddwn  wedi  myned  yn  bur  isel,  bron  mewn 
anobaith.  Ond  gweddîais  am  ffydd,  gan  ddadleu  mai  rhodd  Duw  ydoedd,  a 
dymunais  yn  y  modd  mwyaf  dífrifol  ar  iddo  Ef  roddi  ei  rodd  werthfawr  i  mi. 
Glywais  gyfres  o  bregethau  wedyn  ar  yr  un  mater,  ao  yr  ydwyf  yn  sior  gredu  mai 
llais  Duw  ydoedd  yn  fy  ngalw  1  fywyd  ao  i'r  ymarferiad  o'r  gras  hanfodol  hwn  i 
fywyd  duwiol.  Mae  y  gyfres  o  bregethau  ao  ymddyddanion  ar  y  mater  oll- 
bwysig  hwn  hyd  yma  fel  y  oanlyn:— Y  Paroh.  J.  Eiias  yn  Brynaera;  Lewis 
Morris,  Gyrn;  J.  Eiias  yn  y  Gymdeithasf a ;  Ymddyddan  efo  Mr.  Bird  yn 
Nghaernarfon ;  Lewis  Hughes,  ôoer  Clynnog,  <feo.,  <fec.  Yn  awr  yr  wyf  yn  hyderu, 
le  vr  wyf  yn  oredu  yn  sior,  gyda'r  diolohgarwoh  mwyaf  gostyngedig  a  defosiynol, 
fod  Duw  yn  ei  drugaredd  wedi  rhoddi  i  mi  ffydd,  a'i  fod  wedi  bendithio  ei  air — 
y  pregechau  a'r  ymddyddanion  uohod,  a  rhai  llyfrau  da  ar  yr  un  mater — i  fod 
yn  foddion  i  fy  nwyn  i  weddîo  vn  wresog  am  y  gras  hwn,  ao  i  weled  ei  werth  fel 
bywyd  oU-dreiddiol  affynnonell  owrs  o  broffes  dduwiol  a  sanotaidd;  ac  er  nad 
ŵyf  yn  meddu  y  gras  hwn,  fe  ddiohon,  ond  mewn  gradd  feohan  hyd  vn  hyn,  eto 
y  mae  senyf  lawn  hyder  ei  fod  Ef ,  a  ddeohreU'XÌd  y  gwaith  da,  yn  abl  ao  yn  sior 
o'i  orphen,  i'w  ogoniant  ac  i  iaohawdwriaeth  fy  enaid.  Fy  ngweddi  ddifrifol 
bob  dydd  a  nos,  a  phob  awr  hefyd,  ydyw,  *'  Arglwydd,  anghwanega  fy  ffydd  i." 
Yr  wyf  yn  teimlo  fôa  yn  rhaid  i  mi  fy w  yn  ysbrydol  ar  Grist,  ac  ymddibynu  yn 
Çwbl  arno  Ef  am  ras  a  ohymhorth  oyfamserol  i'w  ddilyn  yn  ostyngedig  a  gwir- 
ìoneádol,  oanys  yr  wyf  yn  gobeithio  fy  mod  yn  greadur  newydd  ynddo  Èýt  ac  fod 
yr  holl  hen  bethau  wedi  myned  heibio  am  byth ;  eto  rhaid  1  mi  edryoh  ato  Ef  am 
ras  gwastadol,  onidô  mi  sytthiaf  ymaith,  oanys  hebd^o  Ef  ni  allaf  wneuthur  dim. 

Hyd.  15.  Oyfarfod  diolohgarwoh  yn  Gyrngooh;  deohreuais  y  oyfarfod  trwy 
ddarllen  a  gweddîo. 

Taoh.  6.  Ffair  Clynnog.  Bobt.  Hughes  ao  O.  Owens,  Gors,  oedd  y  prif  ym- 
welwyr  heddy  w. 

Tach.  7.  Myned  i  godi  tatws  yn  y  Tyddyn  hen  trwy  y  dydd  (tasg  bur  ang- 
hydnaws). 

Taoh.  16.  Derbyn  nodyn  oddiwrth  y  Paroh.  Mr.  Thomas  yn  oynnwys  dyfyniad 
o  lythyr  Eagob  Caer  ato  ef,  yn  dadgan  ei  barodrwydd  i  fy  ordeinio  os  gallwn  gael 
fy  nghymhwyso,  gyda  rhai  oyfarwyddiadau  at  hyny.  Cafodd  effaith  dra  mawr 
ar  fy  meddwl,  gan  fod  a  fyno  â  fy  hoü  helynt,  tymmorol  ao  ysbrydol,  bydol  ao 
eglwysig.  Gweddìais  ar  i  Dduw  edryoh  yn  ffafriol  ar  yr  holl  aohos  hwn,  rhoddi 
i  mi  ras  a'i  Ysbryd  sanotaidd,  Uwyddo  yr  amoan,  a  rhoddi  i  mi  feddwl  ymos- 
tyngol. 

Bhag.  12.  Am  y  mis  diweddaf  yr  ydwyf  wedi  bod  yn  y  benbleth  fwyaf  yn 
aohos  myned  i'r  Coleg  i  gael  fy  mharotoi  i'r  Eçlwys.  Bum  ar  gyohwyn  ddwy 
neu  dair  gwaith,  ond  fy  ngwraig  a'i  theulu,  ynghyda  fy  anghymhwysder  mewn 
ystyr  ysbrydol,  yn  fy  nghadw  yn  ol.  Fy  hapusrwydd  a  fyddai  byw  yn  fwthynwr 
gos^ngedig  gartref,  gan  ddibynu  ar  Dduw  am  foddion  oynnaliaetn;  ond  wedi 
rhoddi  yr  amoan  yma  i  fyny,  mae  fy  ngwraig  yn  rhyfeddol  o  çroes  wrthyf ,  er  fod 
arni  eisieu  i  mi  aros  cyn  i  mi  benderfynu.  Yn  ystod  y  mis  diweddaf  dysgais 
elfenau  Lladin  a  Groeg. 

Bhag.  19.  Yn  MhwllheU  yn  ymgeisio  am  yr  Ysgol  Bad.  Wedi  dyfod  adrel, 
Mr.  Hughes  a  Mary  yn  bur  angharedig  wrthyf.  Bu  agos  i  mi  a  thori  fy  nghalon 
yn  wir ;  ond  mewn  owpl  o  oriau,  tynerodd  Mr.  Hughes  a  daeth  Mary  yn  fwy 
nawsaidd.    Mrs.  Hughes,  o  bawb  o  welais  erioed,  oedd  fwyaf  caredig  yn  yr  ar- 


DYDDLYFRAU  EBEN  PARDD.  188 

hwn;  rhoddodd  i  mi  lasiad  o  gin,  fel  y  dywedai,  i  godi  fy  nghalon. 
Shodded  Daw  i  mi  dangnefedd,  a  digon  at  fy  nghynnaliaeth  i  a  fy  nheulu. 

Rhaff.  25.  Oanwyd  oarol  a  gyfansoddaswn  yn  yr  Eglwys,  gan  G.  0.  Williams, 
a'i  ferch,  a  Betsan,  New  Inn. 

Rhaç.  96.  Myned  i  Chwilog.  Oynghorai  John  Thomas  fi  i  ohwilio  a  phrofi  f y 
amoamon  oyn  myned  i'r  weinidogaeth.  Nid  oedd  efe  yn  gweled  dim  anffafriol  i 
fywyd  sanotaidd  yn  yr  Eglwys  Sefydledig,  ond  i  ddyn  allu  oydffurfio  â  hi  â 
ohydwybod  rydd.  Dywedais  y  gallwn  i  gydffurfio  ft'r  Eglwys  yn  gystal  aa  ft  rhyw 
enwad  orefyddol  arall;  fy  mod  yn  yr  holl  gyrff  crefyddol  yn  oanfod  liawer  o 
bethaa  y  oaraswn  eu  gweled  wedi  eu  symud.  Robert  Thomas  a  ofynai  pam  yr 
oeddwn  wedi  rhoddi  i  fyny  fy  nghynllun  cyntaf  o  fyned  i'r  Ooleg  ?  Meddyliwn 
wrth  hyny  nad  ydoedd  yn  ffafriol  ì  mi  gael  Ysgol  Pwllheli. 

Rhag.  28.  Galwodd  y  Paroh.  Robert  Wilüams,  Oaernarfon,  a  dygodd  i  mi 
bregeth  Mr.  Thomas,  a  dywedodd  fod  Mr.  Thomas  wedì  ysgrifenu  at  Esgob  Caer, 
i  ddyweyd  fy  mod  wedi  rhoddi  y  goreu  i  fyny  i  fyned  ì'r  weinidogaeth  am  ryw 
resymau  teuìuaidd  a  phersonol. 

1841. 

Cyhoeddi  llyfr  yn  oynnwys  detholion  o  fy  marddoniaeth  [Caniadau] ,  pris  ls. 
Adeiladu  tŷ  byohan  ar  ran  o  fy  nhir  prydlesol. 
Cael  fy  mhenodi  yn  Bostf eitr  Olynnog. 

1842. 

Yr  ysgol  yn  fy  nhŷ  yn  ystod  gauaf  y  fiwyddyn  hon  a'r  un  flaenorol. 

1843. 

Tori  jt  ysgpl  i  fyny  am  byth  yn  Eglwys  y  Bedd,  y  oyflog  gan  yr  offeiriad  a 
roddid  ìmi  yn  St.  Beuno  yn  oael  ei  dynu  yn  ol.  Oadw  ysgol  yn  fy  nhŷ  fy  hun 
ran  o'r  flwyddyn  hon. 

Ddechren  y  flwyddyn  hon  ganwyd  fy  mhedwerydd  plentyn  (mab). 

OTnnyçiwyd  ysgol  Pwllheli  i  mi ;  ond  gwrthwynebiad  gan  blaid  yr  Eglwys,  a 
chelwyddau  yn  oael  eu  dyweyd  arnaf .  O  herwydd  eu  cüchellion,  eu  malais,  a'u 
eynllwyn,  rhoddais  hi  i  ryny. 

Oadw  ysgol  yn  fy  mwthyn  bychan  yn  yr  ardd. 

Dr.  Tregelles  yn  pregetnu  yno. 

Oael  fy  ethol  yn  flaenor  yn  eglwys  Slon. 

1844. 

Awst  28.  Rhoddi  benthyg  Christophüus  i  Morris  Hughes,  Felin  heli ;  Mammon 
i  Robert  Hughes ;  Cristion  Dyetaw  i  John  Jones,  Faotory.  Galwodd  Mr.  John 
Morsan,  o  Goleg  Pontypool,  yn  fy  ohf ;  gŵr  ieuano  dymunol,  Bedyddiwr.  Gal- 
wodd  rhyw  Ieuan  ap  Ieuan  wedyn,  yn  gwerthu  llyfr  i  Brutus ;  olywed  wedyn  fod 
hwn  yn  greadur  traws,  yn  gosod  pobl  yn  yr  Haul,  <feo. 

Awst  24.  Benthyoa  i  Éobt.  Hughes  Bregeth  ar  "Deled  dy  Deyrnas,"  yn 
dadleu  y  Milflwyddiant  a'r  Teyrnasiad  personol,  gan  un  o'r  "  Brodyr."  Hefyd 
The  Bìêssed  Hope,  yn  dadleu  yr  un  golygiadau  gan  yr  un  Brodyr. 

Àwst  29.  Gwerthu  100  o'r  Caniadau  i  Mr.  Robt.  Griffîth,  Llyfrwerthydd, 
Caernarfon,  yn  ol  6o.  " 

Medi  17.  Derbyn  oddiwrth  Mr.  Hugh  Humphreys  144  o  goplau  o  fy  Emynau 
Cynauaf,  2s.  6o. 

1845. 

Meh.  26.  Y  Paroh.  Henry  Rees  yn  pregethu  11  y  boreu  yn  y  pentre,  a  Wm. 
Roberts,  Amlwch,  talu  ös.  bob  un. 

1850. 

Mai  24.  Yn  llawn  argyhoeddedig  o  fudreddi  yr  arferiad  o  gnoi  Tobaooo,  ao  o'r 
effaith  niweidiol  ar  fy  nannedd  a  thymheredd  gyffredinol  fy  nghorff ;  yr  ydwyf  yn 
wiríoddol  yn  aberthu  yr  arf  eriad,  ao  yn  rhoddi  i  fyny  unrhyw  foddhad  dyohymyg- 


wyliadwrus,  wedi  profi  ei  effaith  niweidiol,  îe,  yn  y  symîau  Ueiaf  ar  fy  ieohyd. 


134 


DTDDLYFRATT  EBBN    FARÜDs, 


Meh.  2.  Dywedai  Griffith  Roberts,  Tanygraig,  ei  f od  ef  yn  olywed  y  Paroh. 
•^S?  ^ohÄrdson  o  Gaernarfon,  yn  gorfoleddu  ar  lechwedd  Mynydd  y  Oennin  ar 
ei  ddyohweüad  o  bregethu  o'Poelderwm  i  Frynengan,  Ue  yr  oedd  y  pryd  hyny  yn 
cadwysgol,  a bod y  De  yr  oedd  efe  (Griffith  Roberte} yn  gwrando,  fwy  na  mflldir 
o  ffordd  oddiwrth  lwyfer  Mr.  E.  Richardson,  sef  ar  ganoì  tír  Hengwm.  Y  pennill 
a  ganai  wrth  orfoleddu  oedd  hwn :— 

£  goflodd  Dnw  am  dana  i  'n  forau, 
B  roee  fy  enw  ymysg  yr  aohan, 
Nid  oes  na  byd.  na  chnawd,  na  Satan, 
Byth  all  flotio  V  enw  i  allan. 
Bendîgedig,  &c.,  a  waeddai  ar  ol  y  pennill.    Y  mae  tua  64  o  flynyddoedd  er  yr 
amser  hwnw. 

Meh.  11.  Y  Parch.  J.  Jbnes,  Talysarn,  yn  Llanhaiarn,  galwodd  yn  fy  nhŷ  a 
ohymerodd  de. 

Gorphen  ysgrifenu  fy  Mhryddest  ar  yr  Adgyfodiad.  Bydded  gymeradwy  gan 
Dduw,  i'r  Hwn  yr  wyf  yn  ei  chyflwyno  gyda  dlolchus  fawl  am  ei  hollalluog  ffafif 
yn  fy  ngalluogi  i*w  chwblhau. 

Meh.  26.  Anfon  llythyr  i*r  Ámserau  i  roddi  i  ryw  "  Ymgeisydd  "  holl  hanes 
Eisteddfod  Tredegar.  Mr.  Jones  Parry,  Madryn,  a  J.  Gibson  yma.  Ymrwymo  i 
olrhain  achau  Madryn  hyd  Adda,  ac  esbonio  ynghyloh  Tegd.  Bais  Wen.  Son 
wrtho  am  John  Thomas,  Chwilog ;  addawai  alw  gydag  ef . 

Meh.  28.  Anfon  cofiant  Isaao  Morris  heddyw  i'r  Parch.  Roger  Edwards  i'w 
osod  yn  y  Drysorfa. 

Meh.  29.  Cerdded  gyda'r  Parch.  W.  Jones,  Nefyn,  oan  belled  â'r  Sportsman ; 
yn  ystod  yr  ymddyddan  dywedai  ei  fod  ef  yn  gwbl  o'r  un  farn  â  mi  gyda  golwg  ar 
deüyngdod  Awdlau  Aberffraw,  a'i  fod  yn  hollol  gytuno  â  mi  mai  eiddo  "  Addol- 
wr  "  yw  yr  oreu. 

Gor.  8.  Tua  7  y  bore,  myned  i'r  Gapel,  ac  yno  yn  nghongl  ogledd-ddwyrain  y 
sedd,  gan  benlinio,  gyda  fy  neheulaw  a'm  Pryddest  ar  BSfengyl  loan,  yn  ddifrifol 
oyflwynaia  fy  Mhryddest  ar  yr  Adgyfodiad  i'r  Hollaüuog  Dduw,  gan  erfyn  ar  iddo 
ei  derbyn,  ac  yn  ei  arglwyddiaeth  fawr  beri  iddi  ddyfod  allan  yn  ddiogel  & 
bendigedig  i'w  ogoniant.  Addunedu  cydnabod  ei  Ddwyfol  oruchwyliaeth  mewn 
gras  a  rhagluniaeth  tuag  ati  yn  yr  un  lle  mewn  iawn  bryd.  Yr  wyf  yn  anfon  y 
B^de8tf  ^  ?  ffafr  D4?yfi?»  y  prydnawn  hwn.  "  Gwron.'* 
nrydnawn  _ 
Ymwelodd  1        „— „-, ,     ., , 

Gor.  12.  Llythyrau"oddiwrth  y  Paroh.  Morris  Ŵillîams  a*r  Paroh.  William 
Rees. 

Gor.  13.    Galwodd  y  Parch.  Mr  Ellis,  Glasfryn. 

Gor.  14.    Deohreu  cyfieithu  Part  XI.  o  Ohambers.    Boed  bendith  Duw  arnaf. 

Gor.  16.    Y  dyddiad  olaf  i  anfon  oyfansoddiadau  Eisteddfod  Rhuddlan. 

Gor.  31.  Y  Parch.  Peter  Maurice,  D.D.,  New  Coll.,  Oxon^  gyda  y  Parch.  M. 
Williams  y  fìcer,  yn  galw  yn  fy  vsgol. 

Awst  3.  Anfon  fy  Nghywydd,  "  Talhaiarn  yn  Nghlynnog,"  i  Aled  o  Pôn, 
Llundain. 

Awst  17.    Py  Nghywydd  ar  Talhaiarn  yn  Nghlynnog  yn  yr  H&rald. 

Awst  19.  Yn  Nghaernarfon  yn  ymflynghorí  â'r  Parchn.  W.  Rees  a  W. 
Ambrose.  Prynu  spectacles.  Wedi  sudao  yn  fy  ysbrydoedd  yn  anfesnrol  isel. 
Wedi  darfod  â'r  byd  llenyddol  am  byth. 

Awst  23.  Dau  freuddwyd  fy  ngwraig,  fy  mod  yn  fuddugol  yn  yr  Eisteddfod. 
Adrodd  rhai  delweddau  breuddwydiol  a  dywyll  ymddangoeent  i  miimau. 
Bjrtheuad  o  Ddeon  adnabyddus  yn  erlyn  ysgyfarnog  trwy  yr  awyr,  ond  wedi  oadw 
ei  hun  i  fyny  yn  fawreddog  am  amser,  fe  sjnîthiodd  bron  arnaf,  fel  y  meddyliwn, 
SSíî.P6^11  e^irionedd  yn  ymyl,  fel  anifail  o  fath  arall,  a  mwy  dwl.  Tad  Morria 
Wiiham8  yma. 

Awst  24.  Olywed  Robt.  Hughes  yn  dyweyd  f od  Ellis  Owen  wedi  rhoddi  i  fyny 
feirniadaeth  Rhuddlan  wythnos  yn  ol. 

AwBt  27.  Derbyn  llythyr  odóüwrth  D.  Williams,  Bron  Eryri,  yn  fy  ngwahodd 
i  Dremadog  ddydd  Sadwm  nesaf  i  gyhoeddi  Eisteddfod  Tremadog.  Addaw 
myned.—81.  Myned  i  Dremadog,  yn  ol  gwahodchad,  i  gyhoeddi  yr  Eisteddfbd, 
yn  nghwmni  Cad.  EUis  ac  Ellis  y  Bardd.    Wedi  bod  mewn  pwyllgor  parotoawf , 


DYDDLYFRAÜ   «BBN    FARDP.  1$5 

üe  y*  oedd  8yr  Lore  Parry  yn  çadeirydd,  aethom  i  gae,  lle,  o  gerbyd  Syr  Love, 
vr  anerohais  gynnnlüad  tra  pnarohus  o  foneddigesau  a  boneddigion,  ao  y  oy- 
hoeddats  yr  Risteddfod proforrrta,  gyda  chleddyf  yn  fy  llaw,  Wedi  hyûy  graddio 
Mm.  Gwyrtìie  yn  Ofyddes,  wrth  yr  enw  "  Gwenynen  Gwynedd."  Gymeryd  U 
gydfr  Jotín  Tbomas,  Chwilog,  yn  nhŷ  ei  nai,  a  dychwelyd  yn  Phaeton  Mr.  R.  I. 
Jones  oan  belled  ft  Pbantgías,  He  y  oysgais  y  noswaith,  gaa  ei  bod  yn  wlaw 
rnawr.    Cyrhaedd  adref  bore  drannoeth  erbyn  tna  6  o'r  glooh. 

Medi  5.  Galwodd  y  Paroh.  Mr.  Williams  yn  yr  ysgol ;  dywedai  iddo  giywed 
ei  frawd-yn-nghyfraith,  Mr.  Benjamin  Ellis,  yn  dyweyd  fod  boneddwr  yn  Beau- 
maris,  Mr  Tartrinson,  a  welais  yn  Aberffraw,  newydd  gyrhaedd  gyda  ohwmni  o 
Ruddlan  (neu  Rhyl),  ao  yn  ei  siorhau  ef  ei  fod  yn  oael  ei  ddyweyd  yn  bur  gy- 
ffredin  mai  fl  oedd  Bardd  Oadeiriol  Rhnddlan.  0  fy  Nuw,  dyro  i  mi  ras  i  ddal 
effaith  hyn,  sut  bynag  y  try  allan,  ao  i  roddi  i  Ti  y  gogoniant  trwy  Iesu  Grist. 
Amen.    Isel,  nervous. 

Medi  7«  Gywydd  Talhaiarn  i  mi  yn  yr  Herald  heddyw,  hefyd  henes  Oy- 
hoeddiad  Eisteddfod  TrAmadog.  Ellen  yn  y  dref.  Llifogydd  o  ddigalondid  yn 
tori  arnaf! 

Medi  11.    Dim  toriad  gwawr. 

Medi  17.  Parehn.  Robt.  Hughes,  Wm  Ambrose,  a  Wm.  Rees,  y  tri  yn  aro*  y 
noswaith  gyda  mi;  darUenais  fy  Mhryddest  ar  yr  Adgyfodiad  iddynt;  oyhoeddent 
hi  yn  unfrydol  yn  oroheetwaith,  rhanaa  o  honi  y  pethau  goreu  yn  vr  iaith. 
Beîent  y  gair  *'  tommen  "  mewn  un  lle,  tra  y  oymeradwyent  ef  mewn  lìe  araU ; 
hefyd  fod  '*  hyd  gyrn  eu  gyddfaa  "  yn  ymadrodd  isel. 

Medi  30.  Galwodd  y  Parohn.  Mr.  Rees  a  J.  Roberts,  Llanbrynmair.  Siorhâi 
Mr.  Reee  fi  fod  fy  Mbryddest  o'r  fath  oreu ;  na  raid  i  mi  anobeithio ;  beth  bynag 
fo  ei  thynged  yn  Rhuddlan,  ei  bod  yn  waith  i  fyw,  ao  mai  gwell  fyddai  i  mi  ei 
ohyhoedai  heb  oedi. 

Medi  XI.  Breuddwyd  neithiwyr.  Afon  lydan  lawn  o  ddwfr — pysgodyn  yn 
rhuthro  ymlaen  gyda'r  fath  gyôymdra  fel  ag  i  rwygo  y  dwfr  i  dònau  ao  ewyn. 
Rhedwn  gyda'r  lan,  gweled  oSgon  yn  rhuthro  yn  mhob  oyfeiriad,  nodi  ar  un  ao 
▼mdaflu  i'r  dwfr,  a  ohyda'm  llaw  noeth  ei  ddal  a'i  gymeryd  yn  fuddugoliaethus 
i'r  oohr  araJl  yn  nghanol  llawer  o  edryohwyr. 

Ifetâ  22.  Lrythyr  o  Rhyl.  Son  mai  y  Rryddest  ydyw  yr  oreu.  Llawn  o 
btyder  ao  ofn,  eto  gobeithio. 

Medi  28.  Llun.  Pryderos  iawn.  Olywed  gan  Mr.  Williams  fod  Mr.  Jones, 
NefYn,  yn  ymgeisydd  ar  yr  Adgyfodiad,  wedi  ysgrifenu  Pryddest  o  1600  o  linellau ! 

MecH  25.  Derbyn  nodyn  o  Rhyl  heddyw  y  bore  yn  dyweyd  fod  Ieuan  Glan 
Geirionydd  wedi  ei  gadeirio,  a  Gwilym  Caledfryn  wedi  oael  yr  ail  wobr.  "  Yr 
Arglwydd  yw  efe,  gwnaed  a  fyddo  da  yn  ei  olwg."  Trugarhâ  wrth  fy  enaid,  O 
Arglwydd,  a  dyro  ras  i  ddal  v  siomedigaeth  hon  gydag  ymostyngiad  Cristion- 
ogol.  Bydd  ar  fy  nehenlaw  i  m  hamddiSyn  a'm  bendithio,  ao  arwain  fi  yn  y 
ffordd  a  ddylwn  rodio  t 

Medi  26.  Mae  y  digalondid,  y  prudd-der,  a'r  duedd  i  gilio  o'r  byd  oedd  yn 
rhag-gysgodi  y  siomedigaeth  uohod,  yn  awr  yn  sefydlu  i  ymwrthodiad  nender- 
fynol  o  orohwylion  blaenorol ;  yr  wyf  yn  oyflwyno  gweddill  fy  my wyd  ì  Dduw 
a  ohrefydd,  fy  nheulu  a'm  gorohwylion  bydol  tuag  at  fywoliaeth.  Nid  ydwyf 
mwy  yn  gymeriad  oyhoeddus  yn  ngwladwriaeth  lenyddol  fy  ngwlad. 

Hyd.  1.  Wedi  methu  fel  ymgeisydd  am  y  gadair  gyda  fy  Mhryddest  ar  yr 
Adgyfodiad,  ond  yn  annheg  yn  ol  y  llais  oyhoeddus.  Cynnygiwyd  y  National 
8ckool  sydd  yn  oael  ei  hadeiladu  i  mi  gan  y  fioer  ar  yr  ammod  i  mi  gydfiurfio. 
Gwrthodais.  Mae  yr  Eglwys  a'r  Oapel  wedi  eu  gosod  yn  erbyn  eu  giîydd  trwy 
y  mesoraa  a  gymerwyd  gyda  golwg  ar  yr  ysgol,  a  ohyda  golwg  ar  amser  gwas- 
anaeth  yr  Eglwys  ar  y  Sabboth. 

Hyd.  2.  Mae  y  dydd  hwn  yn  dyfod  ft  dyrnod  drom  arall  i'm  teimladau  a'm 
bywoliaeth  trwy  agoriad  y  Naíional  School  newydd,  yr  hon  oblegid  anhawsderau 
o  natur  grefyddol  y  teimlwn  yn  rhwym  o  wrthod  bod  yn  feistr  arni.  "  Yr  Ar- 
glwydd  a  roddodd,  a'r  Arglwydd  a  gymerodd  ymaith ;  bendigedig  fyddo  enw  yr 
Argíwydd." 

Hyd.  7.  Gosodwyd  aohos  fy  ysgol  o  flaen  y  Oyfarfod  Misol,  pan  benderfynwyd 
fy  annog  í  barhau  i  w  ohadw,  a  rhoddi  grant  o  £15  i  £20  i  mi  am  ddysgu  plant 
aeiodaü  yn  rhad,  gan  benodi  pwyllgor  lleol  i  ofalu  am  dani,  yr  hwn  sydd  ì  gyf- 
arfod  yn  Nghapel  Olynnog  brydnawn  ddydd  Gwener  nesaf . 


186  DYDDLYFEUU  EBEN  FARDD. 

Hyd.  21.  Agor  yr  Ysgol  Frytanaidd  newydd  yn  y  Oapel.  Droe  130  yn  yr 
ysgol. 

Hyd.  24.  Anfon  12  Caniadau,  9o.  yr  un,  i  Mr.  Ambrose,  Uyfrwerthydd, 
Bangor.  Hefyd  yn  yr  un  parsel  1  Caniadau  ao  1  Robt.  WüUanu  i'r  Parch. 
John  Phillips,  fel  anrheg.  Gyru  fy  Mhryddest  ar  yr  Adgyfodiad  i'r  Paroh.  Lewis 
Edwards,  M.A.,  Bala,  i'w  ohyhoeddi  yn  y  Traethodydd. 

Hyd.  25.  Ysgrifenu  at  Mr.  G.  Jones,  oyhoeddwr,  Bala,  yr  hwn  a  gynnygiai  i 
mi  £14  am  fy  Mhryddest,  i  ddyweyd  na  allwn  yn  awr  ddyfod  i  ddim  telerau  o 
gwbl — ond  y  gallwn,  fe  allai,  mewn  2  neu  3  mis. 

Hyd.  26.  Mr.  Bobt.  Hughes  yn  pwyso  arnaf  i  gyhoeddi  fy  Mhryddest,  a  galw 
yn  ol  fy  nghytundeb  âg  Edwards.  Dywedai  fod  ganddo  500  o  danysgrifwyr 
mewn  un  ardal. 

Hyd.  28.  Anfon  Mab  Afradlon  Mr.  David  Jones  i  Mr.  Thos.  Levi,  Ystrad, 
near  Swansea. 

Hyd.  80.  Derbyn  grant  o  lyfrau  Ysgol  Frytanaidd  o  Lundain;  talu  eu 
oludiad,  88.  4o. 

Taoh.  8.  Dyohwelyd  traethawd  eyntaf  i'r  Tbaethodydd.  Helynt  fy  Mhrydd- 
est  allan  yn  yr  Amserau. 

Taoh.  15.  Derbyn  anrhec  o  bwrs  destlus  iawn  yn  oynnwys  1  gini  oddiwrth 
Mrs.  Gwynne,  wedi  ei  wneyd  ganddi  ei  hun. 

Taoh.  22.  Pwyllgor  Eisteddfod  Madog.  Yno,  oysgu  yn  nhŷ  Mr.  Amtrose.— 
26.  Ysgrifenu  at  Mr.  Ellis  Owen  i  wrthod  bod  yn  Fardd  yr  Eisteddfod. 

Bhag.  9.  Rhoddi  £3  i  Hugh  Ellis,  yr  hwn  sydd  yn  myned  i  Pangor  yforu,  i'w 
talu  i'r  Paroh.  John  Phillips  am  fapiau. 

Rhag  16.  Gynnyg  oymeryd  Gae  glas  am  £20  y  fiwyddyn  o  ardreth,  ao  adeiladu 
arno,  os  oeid  prydles.    Gofynid  £30. 

Rhag.  19.    Ysgrifenu  at  Ieuan  Gwynedd. 

Rhag.  27.  Galwodd  y  Paroh.  Mr.  Anibrose.— 28.  Galwodd  y  Paroh.  Samuel 
Roberts. 

Rhas.  81.  Siarad  efo'r  Paroh.  Edward  Morgan,  Dolgellau,  yr  hwn  a  bregethai 
y  bore  heddyw. 

Mor  ddiofcbgar  y  dylwn  fod  i  Dduw  am  ei  drugareddau  i  mi  y  flwyddyn  hon. 
Fy  mhríf  orchwyhon  Uenyddol  eleni  oeddynt  y  Bryddest  ar  yr  Adgyfodiad,  a 
hyrwyddiad  Eisteddfod  Tremadog.  Mae  fy  amgylohiadau  wedi  oael  ergyd  yn 
agoriad  yr  ysgol  newydd ;  ond  yn  y  owbl  y  mae  amddiffyn  Rhagluniaeth  wedi  bod 
yn  amlwg  drosof ;  raae  yr  oll  ag  oedd  yn  ymddangos  yn  fy  erbyn  wedi  eu  gor- 
uwohlywodraethu  gan  Ddwyfol  ffafr  er  daioni  i  mi ;  ao  uwohlaw  y  oyfan  cefais 
fy  nheulu  heb  na  gwaeledd  nao  aflwydd.  Derbyn  fy  aberth  dioloh,  O  fy  Nuw, 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd  a'n  Cyfryngwr.    Amen. 

Ar  Fedd  Mary,  gwraig  Mr.  Wüliam  Morris,  Crugan. 

Yma  rhan  o  Mair  heini— faluria, 
Fel  eraill  fu  'n  oesi; 
Daw  awr  ei  ohael,  a  dyroh  hi 
I'r  làn  o'i  marwol  leni. 

Ar  Fedd  Oeneth  18  oed. 

Hi  dynai  'mlaen  i'w  deunaw  mlwydd,— yna 
Edwinodd  yn  ebrwydd ; 
Aeth  fel  blod'yu  gwỳn  o'n  çŵydd 
I  wywdra  oyn  addf edrwydd. 

Mewn  llythyr  i  Awstralia. 

Postio  yr  wyf  epistol— o  Glynnog, 
Olwyna  *n  (    *  * 


Bôlybyd,obÔlibôl, 
I  Dawyrain  danddaearol. 

1853. 
Hyd.  19.    Yn  Yr  Amserau  am  heddyw :  •«  Yn  y  Tbabthodydd  am  y  mis  hwn  y 
mae  gan  Eben  Fardd  ganiad  ogoneddus  ar  '  Afäon,  y  Bardd  Ieuano  o  Balas 
Anian.' " 


DÎDDLYFBAÜ    KBKN    FARDD.  187 

1855. 

Ion.  30.  Anfon  fy  ••  Nghalfaria  "  ac  ••  Ymweliad  â  Llangybi "  i'r  Pafoh.  Boger 
Edwards,  Wyddgrug,  i'r  Tbàbthodydd. 

Ohweí.  10.  Anfon  fy  adolygiad  ar  Fywyd  Nicholas  I.  gan  Dr.  Hughea,  i*r 
Parch.  Roger  Edwards,  i'w  gyhoeddi  yn  y  Drysorfa  nesaf. 

Mawrth  5.  Clywed  heddyw  am  farwolaeth  y  Ctar  Nioholas  a  Riohd.  Jones, 
Tyddyn  drain. 

Mawrth  21.    Ympryd  oyhoeddus.    Ateb  y  Paroh.  Samuel  Roberts. 

Ebrìll  12.    Anfon  adolygiad  ar  Fyfyrdodau  y  Paroh.  Dayid  Jones  i'r  Drysorfa. 

Ehrill  28.  Gatherine  yn  bur  anesmwyth,  ond  ar  unwaith  yn  oael  hyfrydwoh 
melus  wrth  feddwl  am  orphwys  gyda  Ghrist  yn  y  nefoedd.  Dywedai  fy  mod 
wedi  rhoddi  iddi  lawer  o  gysur  trwy  ddyfod  â'r  mater  o  flaen  ei  sylw.  Ganai 
gyda'i  mam  y  prydnawn — 

Dnw,  pwy  a  saif  yn  d'  wyneb  di, 

Os  orem  ar  anwiredd  ? 
Ond  fel  y'th  ofner  di  yn  iawn, 

Yr  w>t  yn  ilawn  trugaredd. 

Y  llinell  ddiweddaf  gyda  neillduol  bwys.    Amlygai  beth  dyohryn  rhag  fod  ei 

Sheohodau  yn  fwy  nag  y  gellid  eu  maddeu,  ond  yn  bur  fuan  adenillodd  ei  hym- 
diried  yn  nhrugàredd  Crist,  a  dywedai  y  byddai  yn  well  ganddi  farw  os  wedi  ei 
hachub,  gan  obeithio  yn  lled  gryf  ei  bod  felly. 

Ebrill  24.  Gatherine  yn  ymddangos  yn  dra  çwahanol,  fel  yn  wir  yr  ydoedd  i 
raddau  ddoe ;  yn  bur  wan,  ac  annhebyg  iddi  ei  hun  rywfodd ;  yn  gysglyd,  ao  yn 
canu  iddi  ei  hun  M  Y  Gristion  yn  marw ; "  ail-adroddai  y  pedair  Jlinell  yn 
teriynu,  "Of  enaid  dwâd,  ai  angau  yw  ?  "  Ymddengys  yn  Uawer  mwy  tawel  ao 
ymostyngol.  Siarada  ychydig  am  gariad  Grist  çyda  gwresogrwydd  diolohgar  ao 
addoliadol.  O  Iesu,  tosturia  wrthi ;  dangos  iddi  ei  bod  o  nifer  dy  bobl,  nertha 
hi,  ac  0«  da  yn  dy  olwg,  adfer  hi  i  iechyd  a  bywyd  newydd,  er  mwyn  dy 
ddyoddefaint  a'th  dyner  gariad ! 

Y  Doctor  yma  heddyw  eto,  yn  dyweyd  mai  ei  hafiechyd  yn  awr  ydy w  gangrene, 
anhwyldeb  poenus  a  chaled.  Aüadroddai  ei  ofnau  o  herwydd  ei  gwendid  a 
llymder  ei  dyoddefiadau.    Bydded  i'r  Iesu  dosturio  wrthyf  ao  iaoháu  fy  meroh. 

Ebriil  28.    Yn  nghlaf  ystafell  Eate  trwy  y  dydd,  fel  arferol. 

Ebrill  80.  Ymwelodd  Dr.  Williams,  Tynewydd,  a  Dr.  Pughe  â  hi.  Effeithiai 
hyn  ar  ei  ohyfansoddiad  gwanaidd  yn  fawr.  Daeth  yn  llawer  gwaelaoh,  fel  pe 
wedi  biino  ar  y  byd  hwn  gyda'i  ddyoddefaint  a'i  fethiant,  ao  fel  yn  oael  trem  ar 
y  trigfanau  gwynfydedig  a  barotowyd  gan  ein  Gwaredwr  i  beohaduriaid  fel  hi 
wedi  eu  gwneÿd  yn  saint  trwy  ei  waed.  Adroddai  rai  llinellau  o  "  Ganaan 
hyfryd  "  gydag  ymoetyngiad  ffobeithiol  a  thawel. 

Mai  1.  Catherine  yn  wael  iawn.  Heddyw  y  boreu  hi  adroddai  ddwywaith, 
••  Peth  ofnadwy  yw  syrthio  yn  nwylaw  y  Duw  byw."  Ceisiwn  ei  chysuro  trwy 
ddyweyd  fod  Dafydd  yn  dymuno,  "  Bid  i  mi  syrthlo  yn  llaw  yr  Arglwydd,  canys 
aml  yw  ei  drugáreddau  ef,  ao  na  ohwympwyf  yn  llaw  dyn."  "  Iö,  le,  Nhad 
bach,"  oedd  ei  hateb. 

Mai  14.  Dr.  Pughe  yma  y  prydnawn ;  yn  dyweyd  fod  Gatherine  yn  gryf- 
ach.  Annhraethol  ddiolch  i'r  Arglwyddl  Gobaith  yn  adfywio.  Addoli  a 
rhyfeddu. 

Mai  16.  Y  ddeuddegfed  wythnoe  o  waeledd  Gatherine.  Ni  wn  beth  i  feddwl 
am  dani.  O  hyd  yn  wael  iawn,  a  dim  tebyg  i  wellhau,  mwy  nag  ydoedd  chwech 
wythnos  yn  ol.  Duw  a'i  helpo,  a'r  oll  o  honom.  Dywedai  y  byddai  yn  well 
ganddi  farw.    Dymunai  i  Thomas  Eilis  weddîo  gyda  hi. 

Mai  19.  Oatherine  yn  bur  anesmwyth  trwy  y  dydd.  Gofynai  i  mi  weddlo 
ayda  hL  Siorhëais  hi  fy  mod  yn  gwneyd  felly  lawer  gwaith  yn  y  dydd,  ac  mai 
fy  ngweddi  oedd,  1.  Ar  i  Dduw  ei  gwneyd  yn  dduwiol ;  2.  Ar  iddo  weled  yn  dda 
ei  hiaohiu ;  8.  Os  na  welai  yn  dda  iddi  gael  mendio,  ar  iddo  ry^lyddu  i  roddi 
tystiolaeth  iddi  hi  a  ninnau  ei  bod  yn  dduwiol.  "  Nhad,"  medd&i,  "  gtoeddîwch 
fdv*aohyd." 

Mai  28.  Uun  y  Sulgwyn,  am  ohwarter  i  bedwar,  diangodd  ein  hanwylaf 
Oatherine  o'i  holl  ddyoddefaint  i  danguefedd  a  gorphwysfa  ogoneddus,  fel 
yr  ydym  yn  hyderus  obeithio,  trwy  fawr  drugaredd  ei  hanwyl  Waredwr. 


136  DYODLÎFRAH   EBE*   fAABftl 

Meh.  2,    Yn  Mar  Mawr.    Mae  yn  ddrwg  genyf  fod  3£ary  mor  ísel  o  can.  ioesryól 
ac ysbryd.    Cynnortbwyed  Duw  hi. 

(íor.  3.    "Tosturíol  iawn  a  thrugarog  jw  jr  Ajs£wyá£J 
cherydd—y  gwabaníaeth. 

Gor,  7.    Anrheg  Talhaíarn  o'i  lyfr  yn  cyrbaadd. 

Gor,  12«    Y  Parchn.  D.  8ílvan  Erans  a  Wm.  Becs  jb  cyin—Oi  y 
arog  am  hcno  ao  yforu,  i  feírníadu  Barddoniaeth  Eístêádfoâ  T.t.K^w- 

(ior,  18.    Anfon  íy  meirniadaeth  ivr  Parch.  D.  StWam  Eiana,  i  gaoi  m  esrw. — 
20.    Dcrbyn  y  feirniadaeth  oddiwrth  y  Parch.  D.  Síhu  E-ians  41  esrw  wisni. 

Awnt  10.    Anfon  sylwadau  ar  Orgraff  Oymreíg  i*r  Parcà.  Tnosaw*  Pbálfips, 
Hsnflordd. 

Awst  22.    Anfon  fy  orthygl  ar  Eisteddfod  Llnniaín  i"x  Parefa.  Boger  Edwards, 
í'r  TttAJCTHOWrDD  no»af. 

Medi  4.  Hhoddi  Klíea  a  James  yn  ngoíal  Dow  i  fyned  gyda"r 
Oaergybi,  fel  aolodau  o'r  Ysaol  SabbothoL  Bydded  yr  ArgLwydd  ar  c 
í'w  cadw,  a  rhoddod  iddynt les  a  bendith. 

Modl  5.     Dr.  Ptighe  yn  addaw  talu  2g  yr  wythnos  ani  yr 


1  dalu  y  golniog  arall  am  ei  gael  í'w  ddarllen  am  nn  diwrnod,  î"w  anioo  iddo 
yntau  yt  all  ddiwrnod.  Dioloh  i'r  HollaUuog  am  ddychweliad  diogel  ry  malant 
o  Oaergybi. 

Modi  0.  Y  oymundob  oyntaí  Ì  fy  anwyl  faohgen,  James.  Bydded  ci  fod  wcdi 
bwyta  onawd  ao  yfod  gwaed  Orist  mewn  gwiríonedd. 

Medí  20.  Brynrodyn.  Yn  feimiad  yn  y  Cyíarfod  LlenyddoL  Arosyaoswaitih 
a  rhan  o'r  Bul  gyda  Mr.  J.  Jones,  Groeslon. 

líyd,  20.    Adref  trwy  y  dydd  yn  trefnu  fy  helyntion  fy  hun  ac  eiddo  y  CapeL 

Hhag.  10,  Oyfarfod  Llenyddol  Pentir.  Byw  yn  y  Castell,  a  myned  at  John 
Owen,  Ty'nllwyn.  y  nonwaitn. 

Yn  toímlo  annisonolrwydd  pob  Ìaith  ao  ymadrodd  i  ddadgan  fy  niolchgarwch 
i'n  Uollalluou  Dad  am  ei  ftnfrau  anoirif  y  flwyddyn  hon.  Yr  wyf  yn  tywallt  fy 
fjghaloti  yn  llawn  o  fawl  iddo  Ef  yn  onw  fy  Iachawdwr,  Iesn  Gnsi.  Eleni  fe 
gyitiörwyd  fy  anwyl  Oathorine  oddiwrthym ;  ond  bendigedig  fyddo  Duw,  oanys 
Tífe  a  rodtlodd  ao  l'lfo  a  gymerodd  yraaith  ;  ao  y  mae  genyf  reswm  i  obeithio  fod 
fy  atiwyl  fernh  yn  mynwon  Abraham.  Mac  ein  gwaredigaethau,  trwy  ragluniaeth 
rftnlawn  Dttw,  a'i  fendithion  mown  gras,  wedi  bod  y  tu  hwnt  i  allu  iaith  i'w 
dft(1«an,    Moliannua  fyddo  ol  enw  sanotaidd. 

Ifarl>yniatlau  o  privy  jwrw  Dwyfol  Ragluniaeth  am  y  flwyddyn  1855 : — Cyfarfod 
liltwydríol  Bwlan,  2m.  ;  yohwanogol  o  Borthmadoc,  £1;  Éisteddfod  LlanfairtaL 
lialarti,  42  Um,  ;  ltathonda,  jwtage  yn  oael  ei  ddyohwelyd,  4s.;  Bistcddfod  l'ont» 
yprhld,  iíì ;  Oyfarfod  Llonyddol  Talysarn,  £1 ;  Dyrohafael,  Rhostryfan,  12b.  6c  ; 
UyfarfuU  Llotiyddol  Diuorwig,  Jùi\  Oyfarfod  Brynrodyn,  £2;  Cyfarfod  Lbnydèol 
1'eiUir,  4íl  10».;  Oyfarfod  Llonyddol  LlanUyfni,  lOs. 

Onfnoá  n  Myuthn  (%  ÿHìtithrtdiadau  llenyddol  am  y  saith  mlynedd  yn  terfynu 

Mûdi,  1855. 

1«i«,  Arnhwllio  (Mrifon  Undob  Caornarfon  dros  amryw  flynyddoedd;  gor- 
Mhwyl  atilmwdd  a  pltwynig,  gan  fod  a  fynai  â  ohymerîad  a  ohymhwysder 
amtyw  h'i  AWV«1tlMMion, 

hwlimu  oynMiMiu  C/mmo^i*  Infòrmation  for  the  People  Vr  Gymraeg;  tasg 
ftia  M.11I111.W1UI  äm  rt.ttfmUt, 

|M4ti  ht^Milatht  î,v  hun  gyfannoddiadau  Eẁteddfod  Llanhaiarn.  Oydfeim- 
tailn  Mytla  Jmo*»^)»  Joiìoh  a  oòhn  Hiohards  Farddoniaeth  Eisteddfod  Aberffraw 
(illui  (Al)  1  t'ivül  yi  aiilt^wd  0  ddigio  y  olcrifwyr  a'r  boncddigio».  Y  ddadl  fawr  % 
♦nalMi  hv  AlwHîmw,  iUiohards  a  Morris  Wuliams  wcdi  cu  tramgwyddo.)  Unig 
fMlMtiad    1Hial.Mi1tU.id  Mwthyf.    Un  WiUiam  Edwards,  gweinidog  Annibynol  y^ 


AliMitUi,  wMtii  oi  liitttntìwwído, 

laíiii  MitiMUatt  l*ind«^Ark  Hobt  ^UU,  gweinidog  y  Bedyddwyr,  a  Ieuast 
Uw»im44,  Am(|  yu  aitfmiaiawiu  tìciruiadatth  Merthyr.  Pryddest  yr  Adgyfod- 
imt 

lant  0>dfuiruiai\  «yd'r  OanfhaUwt  Williams  o  Landat  a  Ohaledfryn,  ar 
^ui^uuMMtUt  WuUiivUtHÌ  At))oua>umt  Oaardydd.  leoan  Gwyncdd  yn  owyno,  Ao. 
hutt  tal)    O^wUtíUui^d  gyda  1V^  Huftcîhof,  Oalcdfryn,  ic.,  ar  Paaddojüaeth 


DVDDLYftUtJ   BBtóN    FARDü.  139 

Eisteddfod  Liyerpool.  Ymosodiad  llyna  gan  rywun  ar  Gwalchmai,  ennillydd  y 
wobr,  yn  oael  ei  agor  yn  y  papyrau.  Uaig  f eirniad  Eisteddf od  Dowlais.  "  Myfyr  " 
a  '*  Gorseddogion  y  Maen  Ohwyf  "  wedi  tramgwyddo  wrth  Dewi  Wyn  o  Essyllt, 
ennillydd  gwobr  y  gadair.  Beddargraff  Dafydd  Ionawr ;  petruso,  a'i  ollwng  o  fy 
nwylaw  heb  ei  benderfynu.  Cydfeirniad  gyda  Chaledtryn  a'r  Paroh.  Morris 
Williams  yn  Eisteddfod  Madog.  (Ellis  Wyn  wedi  ei  anfoddhau.)  Beirniad 
Gyfarfod  Llenyddol  Ff estiniog. 

1852.— Darhth  Bangor.  Anerohiad  yn  Mangor.  Eto  yn  Nghaernarfon.  Y 
personiaid  wedi  eu  tramgwyddo  yn  ofnadwy.  Beirniadaeth  Merthyr,  gyda  y 
Farch.  Richard  Parry  (Owalchmai).  Oyfarfodydd  Llenyddol  Talysarn,  Olyn- 
nog,  Tregarth,  a  Charneddi. 

1863. — Cyfarfodydd  Llenyddol  Caernarfon,  Clynnog,  Dinorwig,  Talysarn. 
Cyhoeddi  Eisteddfod  Bangoc.  Oyfarfod  Dosbarth  Ysgol  Sabbothol  Talysarn. 
Oyfarfodydd  Llenyddol  Rhostryfan  a  Ffestiniog.  "Afaon"  wedi  ei  ysgrifenu  y 
flwyddyn  hon  a'r  un  flaenorol. 

1854. — Oyfarfod  Ysgol  Sabbothol  Penygroes  Llanllyf ni.  Gyfarfodydd  Llenyddol 
Bhostryfan,  Oapel  Oooh  (Ldanberis),  a  Thalysarn.  Eisteddfod  Ffestiniog,  oyd- 
íeirniad  ft'r  Paroh.  Wm.  Ambrose  (Eutrys).  Oyfarfodydd  Llenyddol  Rehoboth 
fLlanberis),  Bethesda  (oydfeirniad  ft'r  Paroh.  Richard  Parry),  Olynnog,  ao  Ysgoldy 
Pencaenewydd.    Eisteddfod  Treforris  (unig  feirniad  y  testunau  aroiaid  i  mi ;  rhai 


yn  ymddangos  yn  siomedig  yma,  a  throes  yr  holl  bwyllgor  a'i  swyddogion  yn 
greaduriaid  anffyddlawn  a  bawaidd.  Dim  tftí).  Oyfarfod  Llenyddol  Porthmadog. 
Eiateddfod  Merthyr.  (Oodwyd  terfysg  mawr  gan  y  brodyr  o  Lanbrynmair  yn  y 
Croniel  a  manau  eraill  ynghyloh  y  feirniadaeth,  am  fod  un  o  honynt  yn  aflwydd- 
iannus.  Ymddangosodd  ymosodiad  arall  ar  y  traethawd  a'r  feirniadaeth  yn  y 
Camaroon  and  Denbiçh  Éerald  fel  adolygiad,  a  gellid  meddwl  o  soriant  am  fod 
y  Gogledd  wedi  oael  y  wobr  ao  nid  y  Deheudir,  heblaw  oymhellion  annheilwng 
eraill  a  ddangoaid  çan  yr  ysgrif enydd.  Ond  oymeradwyid  a  ohanmolid  y  traeth- 
awd  a  farnwyd  yn  fuddugol  yn  fawr,  gan  Y  Methodist,  Y  Gwerinwr,  a'r  Tbasth- 
odydd.)    Awdl  "  Calfaria." 

1855.— rEisteddfod  Cymmer.  Eisteddfod  Llanf  airtalhaiarn.  (Unig  f  eirniaid  yn 
y  ddwy  ar  y  testunau  a  roisid  i  mi.)  Oyfarfod  Llenyddol  Dinorwig.  (Cafwyd  fod 
yr  ymgeisydd  a  farnwn  yn  ail  yma  yn  euog  wedi  hyny  o  len-ladrad  yn  ei 
araethawd,  wedi  oymeryd  194  o  linellau  o  Eiriadur  W.  Jones,  a  150  o  linellau  o 
waith  gan  y  diweddar  Wm.  Oobbett,  y  rhai  a  gorfíorid  gyda  ei  eiddo  ei  hun  heb 
eu  nodi  fel  dyfyniadau.)  Eisteddfod  Llundain,  Ue  yr  oeddwn  yn  gydfeirniad 
â'r  Parohn.  D.  Silyan  Evans  a  Wm.  Bees.  (Dangoswyd  cryn  lawer  o  an- 
esmwythyd  ao  anfoddlonrwydd  gan  rai  o'r  ymgeiswyr,  yn  neiliduoí  "  Robyn  Wyn  " 
a  "  Llanerohydd,"  seí  Thomas  Parry,  Llanerohymedd.  Dy wedir  fod  Oaledfryn 
jrn  chwyrnu  yn  bur  fygy thiol.  Nid  yn  unig  ni  thalwyd  i  rai  yma,  ond  ni  thalwyd 
1  mi  y  postage. — Talwyd  y  postage  wedi  hyny.) 

Yn  awr  ar  darfyn  y  saith  mlynedd  yma  o  watanaeth  oyhoeddus  parhaos,  vr 
wyf  yn  meddwl  am  newid  fy  nghynllun  ychydig,  fel  ag,  1.  I  gadw  yn  fwy  neill- 
duedig.  2.  I  gwtosi  fy  ngohebiaeth.  3.  I  wneyd  llai  o  farddoniaeth  a  phethau 
eraill  ì  gardotwyr  llenyddol,  a  rhai  yn  oeisio  Englynion,  &c.    4.  I  feirniadu  llai, 

51  wir  i  beidio  beirmadu  o  gwbl  oddieithr  i  Gymdeithasau  Llenyddol  yn  fy 
goror  Farddoi  fy  hun  a  geisiont  fy  ngwasanaeth,  neu  ar  ryw  aohlysuron 
neiHdnol,  ao  i  hawlio  ar  fod  tâl  rhesymol  yn  oael  ei  dderbyn  ymlaen  llaw.  5. 
I  grynhoi  fy  ymadferth  eithaf  i  yohwanegu,  gwellhau,  a  threfnu  fy  nghynnyrohion 
íy  hun,  a  demyddio  fy  amser  er  fy  mudd  fy  nunan.  6.  Mewn  trefn  i  oohel  gofid- 
ìau  a  phylu  saethau  soriant  Uenyddol,  i  ystyried  fy  hun  yn  geif ofydd  (amateur) 
ju  hytraoh  nag  yn  hrofíeswr,  a  fy  ngweithiau  fel  arbrorion  yn  hytraoh  na 
yttcheBtion  gorphanedig. 

Yn  ddigon  hynod,  wedi  fiurfio  y  penderfyniadau  uchod  ymwelwyd  ft  mi  gan  Dr. 
Bâw&rdso'r  Bala,  Gor.  29, 1856,  yr  hwn  a'm  cynghorai  vn  gryf  i  roddi  i  fyny 
feirniadu,  gan  fod  ynrhaid-ei  fod  yn  cymeryd  oymaint  o  íy  amser  i  ddarilen  ae 
ysgrifenu,  yr  hyn  wedi  y  owbl  na  ateba  ond  yohydig  ddyben.  Mae  y  oyd-darawiad 
yma  o  optoiwn  oyfeHlgar  a  barn  oleuedig  yn  cryfhau  fy  mhenderfyniad  blaenorol 
isoddi ìlyny  y  owis  yma ar  unwaith  ao  am  byth,  wedi  saáth  mlynedd  faith  o 
drybestod  a  sarhftd. 


r^/     Wí    A,4    r   r*   Í*W     f,VrẂ*l»  *£  '/f  ÍMb»W.        Ti  «WC^ff  3W*C  JBL  jJÌMHtttin    It  ±BC  JBl 

^v/rM   4*V*VM.-      ¥t.  'tW/HA*, 


VthM*if%i%  thẃ  y  \fMH%rnX  dìwiẃfaA  jíjw  j  *wnt  &  jggäjmntttfl  ara 

♦m  Mr/frfc  /wẃ  y  **if ^  rYiJ/rwwM  r  frjrínrẃ»  attgnUL     «Otuü  «acseT-t.  jẁ&tît 

hjt'hm**     ^VÜ    **    f*%tíf*1tt$   ytí    \*ff\    «Bi  «íit^'íâÄiMl    UOG  <EL  ifcì'    Jrjom, 

Hi*t*ẃ***h  tft  hẅtt  ft  ftpY<rfthf<j<M  f&w  fitirp  annfr  iti.  j  k  ianr  «■ 
)»',*•*  i',h**Uf*f  Í7f  \Mbt  \)ym%  y  eo4Wîraa%  m  j  anacmi  wrôa  tm 
h/*fCt'tt*tftt  ytt  llyttttntty  i   - 

Jamtê  ar  H  Gîaf  Wd§. 

od  yn  hrAí  y  Scd  Matnnrrii  n  topit  I» 

tttf*  ríý/l/í  Mriwrih  rmu   idydd  Merehcr,  •*  Bpâaaf  ym  aseàcarû  arn  y 

|  auiihf  '  liwnrit  i'm  dettod,  a  fcod  gpài  GträB»  eanys 

Ìr##rV#     fr*-4fí    MfVf*|f     ytlfW.tTl 

,tU  />h*l'nitww\th"t  Nhid, amimí  ftaelfy aefese?'"    ~Btoidef 

„,Tí  ^i-i^,    Um*>*  Uiwhi  AtlfitÀ  |  oad   fr  wyf  yn  meddwl  <tj  fod  wedi  ceeS  dy 

Iẁh  atfi  írffM^  r  hyílílrtí  fl  fwyaf  yrwao*"    **Of  wn  1  düm  yn  wir,  hydd 

i       i*.,h   uU*\  'u  «w«<l'i<df  Nhad,  drocta  i?"     "Bÿddei,  James 

Mm,     %.,  mI  fyí-H  '<!   ftt  "<«•!  'II «i   H'riDwll  aír  o  gyrcr  oddiwrth  íeeu  GoBt?" 

f    HmUll  kpí  MrOlblti*»  ;   vr  wjrf  yn  mathu  caol  fy  hun  yn  dò%m  a^os, 

f,  *K"     fiymirlMu  Uthini  Mydd  rhyngom  ac  Ef  ymm,  yr  hyn  rf 

I     rfi#Ér'1  wdwt'li,  l - <íf'^ 

W 1 1>  '  I   1(1  1  wnWI  lir  0  gynur  oddíwrth  jt  Arglwydd,  Jsmai 

"  AíuImM  H|»f  lijd f  |All  14  y  byddwn,  penuill  weithÌAU."    M  Wel,  yn 

tttntH  ffiMlrifl'o  rn»«*i  ''^v  ûdryoh,  mewn  demmeg;  ond  yr  wyf  yn 

lMw»Mlt  Í"p1  rn  '''"<*»l  *ly  nylUr."    "  0,  peidiwch  a  bod  yn  rhy  hyderâs 

»,„  Ui\u  Miiri  f-iwiH  rÌiai  ufh  i  ni«A»!    liomedigaeth."    Wrth  son  am  v  Doctor, 

i.  .i   lirn  U*fl  t  ••**. y  yn  fy  ymyl ;  yr  ydw  i'n  myn'd  wanach, 


«fHfhr'li.  fi  lijril  I 


Iesu 


otfihh,  n  1 1 jr f 1 1 

it|Wfi'1al  v  ii  ítityiiaw  il  M  yn  moddwl  am  y  wers  baoh  hono, ' 
1 1,  (,  n  i,,,i,htv  r#  Mii,  •"'  vn  ilii»f-'.vwydd.M 

l»rWf,ilHÌ  wibliyt  r.ni  rhfto  ^orei  vn  rhedog  trwy  ei  feddwl, megye,  •«  A 
,,     li  ,  i .„i,  alẂÌ  Ohwl  *  oiohwyd,"  Ao.,  gan  adrodd  y  geiriau 

fhilftM, i  i  *  nitìflJiu  .ìoÌumI 

i,i    >ii  id  i-iii  i  1  >jwr  o  gyeur  orofydd,  a'i  fod  ynofni  nad 

|h  lìl^HW     1 H  i«i  lntraln  ol  l  f wrw  ol  ofal  ar  yr  Arglwydd,  ei  /od  Ef  yn 
Itu  f  luntJrti  i  hiiiy,  ao  M*wi  ilwyr  adawai. 
H  i-*ihü  lij  u^fiiiAt  huI  yr  oead  diwedd  y  pennill, 

>M  U  Uiuiiuhì  i-h«di  oy faiumod  oadarn  Duw ; " 

il)  uhUIn  ul  miMiu  hi  v»l  lijit.  ao  vr  oodd  vn  faloh  iawn  o  hono.  Yr  oedd  y  wera 
'MI^IimiiiiiimI  lv  tiftM  iil  V>  l\%"  ÄoM  h*tv\l  woìU  dyfod  ato,  a  sylwai  mor  ryfedd 
umiIiI  (inl  Htmitii  lv»l  U\u  \\\  dsf\M  afcs  a  tfofYUftii  A  alìai,  tybea,  bwyeo  arnynt? 
V ii  v  |uvtl«!*wii  >v  v^vUl  wosii  \\v«mu  a  dofírodd  yn  sal  iawn,  dywedai  wrthyí. 
"  Muu  imnw  >  ii  \w\\\  mawi  I     Yv  wyt  yu  uonu  ato  o  hyd." 

Ìvni  üii  |\u  vUÌN\>^Uu  wrlho  u\ai  vlyiua  ei  ddydd  genedigaeth,  sylwai, 
"  Mwv  \s iv  >w  y  Uiw%  tuude?     Mae  y  v\euuaw  mlynedd  yma  wedi  oilio  fel 

YmUuu  yolv>'\l\|S  \)\(yvllìau  wolì  K>uy  YUidUaügoaodd  y  marw-goffa 
^Ui^llsìl  yw  )  Cui^ifWH  vif*i  iVn>«y4  U^\àd: — 

Ou  Iho  vlíiU  vvU  v  mtiar  a  K>u^%  ìu^mtìuä  iUue^  eudured  wilh  ihe  most  ptoua 
aus\  v^Uu  MvAvnuaiu^v«  ^auve«  KWu+*nn  ihe  ou\y  aad  aaWted  aon  of  Mr.  Ehaneaag 
VUsvuva»  [  *X>h  > *»**  K  C\>uuv^  ^wf^  a^ed  l*  yeaia> 


CYNNADLEDD   AB   BŵEOBTHU   EFP.NOTLAIDD.  141 

Ooh !  O  1  fy  Mab,  ni  ohaf  mwy— dy  wyddíod 
Addf  wyn,  anmhrisiadwy ; 
O I  dyma  gledd ! — dyma  gfwy ! 
Fy  enaid  wyfa  ynwy' !  Ebbn  Fabdd. 

Mae  yn  debyg  maî  tua'r  amser  yma,  pan  oedd  y  cymylau  iddo  yn 
dychwelyd  ar  ol  y  gwlaw,  y  canodd  y  Bardd  y  ddau  bennill  tyner  a 
ganlyn : — 

Bho'f  fy  nhroed  y  f an  a  fynwyf , 

Ar  sigledig  bethau  'r  byd ; 
Ysffwya  mae  y  tir  o  danaf , 

Darnau  'n  owympo  i  lawr  o  hyd : 
Ond  os  oaf  fy  nhroed  i  sengi, 

Yn  y  dymhestl  fawr  a'm  chwyth, 
Ar  dragwyddol  Graig  yr  Oesoedd, 
Dyma  fan  na  syfla  byth. 

Pwyso  'r  boren  ar  fy  nheulu, 

OoUi  rheiny  y  prydnawn ! 
Pwyso  eilwaith  ar  gyfeillion, 

Hwytbau  'n  colli  rn  fuan  iawn  : 
Pwyso  ar  hawddfyd — hwnw  'n  siglo, 

Profl  'n  f nan  newid  byd ; 
Pwyso  ar  Iesu — dyma  gryf  der 

Sydd  yn  dal  i'r  pwysan  i  gyd. 


CYNNADLEDD    AR    BREGETHÜ     EFENGYLAIDD. 

Mab  sylw  arbenig  yn  cael  ei  dalu  i  bregethu  yn  Lloegr  yn  y  dyddiau 
hyn.  Cwestiwn  a  ofynir  yn  aml  yn  Nghymru  ydyw,  A  ydyw  y  pulpud 
yn  colli  ei  afael  ar  y  genedl  ?  Ac  yn  Uawn  mor  fynych  gofynir,  A 
ydyw  nerth  y  pulpud  yn  gwanychu  î  Nid  ydym  yma  am  gynnyg  un- 
rhyw  atebiad  i  r  naill  na'r  llall  o'r  cwestiynau  hyn  ;  yn  unig  dywedwn 
mai  y  rhai  parotaf  i  ateb  y  fath  gwestiynau,  yn  aml,  yw  y  rhai 
anghymhwysaf  i  wneyd  hyny.  Ceir  rhai,  mor  lawn  o  ddalibleidiaeth 
i'r  dyddiau  o'r  blaen,  a  phob  peth  ynddynt,  fel  nas  gallant  roddi  barn 
deg  a  diduedd  ar  ddim  y  sydd  yn  awr;  a  cheir  rhai  hefyd  mor  lawn 
o  edmygedd  o  bob  peth  eu  hoes  eu  hunain,  fel  mai  gorchwyl  anhawdd 
ydyw  eu  hargyhoeddi  fod  dim  o  werth  wedi  ei  wneyd  mewn  gwlad  nac 
eglwys,  hyd  nes  y  gwnaethant  hwy  eu  hymddangosiad.  Mae  y  ddau 
ddosbarth  yna  i  gael  eu  troi  allan  o'r  liys  fel  rhai  anghymhwys  i  ddwyn 
tystiolaeth,  pa  mor  onest  bynag  y  gallont  hwy  fod  yn  nghywirdeb  yr 
hyn  a  draethant.  Cyn  y  byddo  unrhyw  un  yn  gymhwys  i  roddi  barn 
ar  weinidogaeth  ei  oes  ei  hun,  a  chaniatâu  ei  fod  yn  gymhwys  ymhob 
peth  araü,  rhaid  iddo  feddu  cydnabyddiaeth  helaeth  â  hi ;  a  hyny  nid 
mewn  rhyw  un  rhanbarth  o'r  wlad,  ond  trwy  y  wlad  oll ;  ac  nid  ychwaith 
ymysg  un  enwad,  ond  ymysg  pob  enwad  yn  ddiwahaniaeth.  Profedig- 
aeth  gyffredin  dynion  ydyw  tynu  casgliadau  cyffredinol  oddiar  seiliau 
cyfyng  iawn.  Synwyd  ni  yn  fawr,  lawer  gwaith,  gan  yr  anffaeledig- 
1889.  k 


142  OTHNADLCDD    AR   BRBOBTBÜ    BFBNGTtAIDD. 

aeth  gyda'r  hwn  y  mae  rhai  dynion  yn  traethu  eu  barn  ar  weinidogaeth 
yr  oes  neu  y  genedl,  pan  y  gwyddem  fod  eu  holl  wybodaeth  yn  gyf- 
yngedig  i  ranbarth  o  wlad,  ac  agos  yn  gwbl  i  un  enwad  yn  y  rhanbarth 
hwnw.  Nid  yw  Cymru  oll  ond  bechan,  ac  eto  byddai  yn  syn  gan 
lawer,  pe  gwybyddent,  mor  ddyeithr  ydyw  llìaws  mawr  o  bobl,  oddiwrth 
y  rhai  y  gallesid  dysgwyl  pethau  amgenach,  i  bawb  y  tu  allan  i  derfyn- 
au  eu  henwad  eu  hun.  Prin  yr  ydym  yn  credu,  ac  yr  ydym  yn  sicr 
nad  oea,  yr  un  pregethwr  yn  Nghymru  ag  y  mae  hyd  yn  nod  ei  enw 
yn  adnabyddus  i  bawb  o  bob  enwad  yn  ein  gwlad.  Na  ddigied  ein 
pregethwyr  poblogaidd  wrthym  am  ddywedyd  hyn.  Nid  eu  bai  hwy 
ydyw,  ond  y  mae  y  rheswm  yn  anwybodaeth  y  bobl,  ac  yn  nyeithrwch 
yr  enwadau  i'w  gilydd.  Yr  ydym  yn  dy weyd  hyn  oll  i  ddangos  mor 
anghymhwys  yw  y  rhan  fwyaf  o  ddynion  i  roddi  barn  deg  hyd  yi>  nod 
ar  weinidogaeth  eu  hoes  eu  hun.  Yn  awr  y  mae  gwneyd  cyferbyniad 
rhwng  pulpud  yr  oes  hon  a  phulpud  yr  oes  o'r  blaen,  yn  gofyn 
cymhwysderau  ychwanegol.  Rhaid  i'r  cyfrywfeddu,  nid  cydnabyddiaeth 
ëang  â  phulpud  yr  oes  hon  yn  unig,  ond  hefyd  â  phulpud  yr  oes  a'r 
oesau  a  fu  o  r  blaen  ;  yn  gystal  â  medr  i  elfenu  nodwedd  yr  amseroedd, 
a  theithi  amlycaf  y  weinidogaeth  ynddynt  Cyfeiríwn  at  y  pethau  hyn 
i  ddangos  nad  cwestiynau  i'w  hateb  yn  frysiog  ydyw  y  cwestiynau,  a 
ydyw  y  pulpud  yn  colli  ei  afael  yn  Nghymru,  neu  a  ydyw  nerth  y  pul- 
pud  yn  gwanychu ;  ac  nid  doeth  rhoddi  barn  ehud  arnynt 

Mae  un  peth,  pa  fodd  bynag,  yr  ofnwn  fod  yn  rhaid  i  ni  ei  gydnabod 
am  Gymru,  a'r  hyn  y  mae  Lloegr,  ar  hyn  o  bryd,  ar  y  blaen  arnom ; 
rhoddir  mwy  o  fri  ganddynt  ar  bregethau  cyhoeddedig.  Sicrheir  gan 
amryw  o  lyfrwerthwyr  penaf  Llundain  nad  oes  yr  un  dosbarth  o  len- 
yddiaeth  ae  y  mae  mwy  o  alw  am  dano  na  phregethau ;  a  dy wedai  un 
yn  ddiweddar  ei  bod  yn  ymrysonfa  galed  rhyngddynt  â'r  nofelau.  Nis 
gaU  y  neb  nad  y w  wedi  talu  sylw  i  hyn  ddirnad  cynifer  o  gyfrolau  o 
bregethau  a  fwrir  aUan  o'r  wasg  bob  blwyddyn.  Ceir  pregethau  mewn 
nifer  mawr  o'n  newyddiaduron  wythnosoí,  heb  gyfrif  y  rhai  addaw  allan 
yn  rheolaidd  bob  wythnos  heb  ddim  ond  pregethau  ynddynt.  Nid  ydym 
jrn  ammeu  nad  "  coed,  gwair,  a  sofl  "  yw  Uawer  o  honynt»  heb  sylwedd 
nac  ysbryd  jrnddynt.  Nid  ydynt  yn  dysgu  unrhyw  wirionedd  yn 
eglur,  nac  yn  cymhell  unrhyw  ddyledswydd  yn  bendant;  nid  oes 
ynddynt  oleuni  i'r  deall  na  gwres  i'r  galon ;  ond  dy weder  a  fyner,  y 
mae  y  Uedaeniad  sydd  iddynt  yn  profi  fod  llawer  o  ddarllen  arnynt 
Ond  ymysg  y  rhai  a  gyhoeddir  ceir  rhai  oY  cyfrolau  gwerthfawrocaf. 
Cynnwv8ant  bregethau  sydd  yn  gyfoeth  ynddynt  eu  hunain.  Nis  gellir 
eu  darllen  heb  dderbyn  rhyw  ysbrydiaeth  drwyddynt  Àrweinir  y 
meddwl  canddynt  i  diriogaethau  uchel  a  chysegredig.  Teimlwn  wrth 
ddychwelyd  oddiwrthynt  ein  bod  wedi  bod  yn  nghymdeithas  pro- 
phwydi  sydd  yn  gweled  gweledigaethau  Duw.  Ond  dechreuasom  gyda 
dyweyd  ein  bod  yn  ofni  nad  yw  Cymru  yn  rhoddi  y  fath  fri  ar  bregeth- 
au  cyhoeddedig  ag  a  roddid  unwaith ;  a  haerir  gan  rai  o'n  cyhoeddwyr 
Cymreig,  mai  pregethau  yw  y  nwyddau  mwyaf  anwerthadwy  yn  y 
farchnad.  Dichon  ein  bod  fel  cenedl  yn  fwy  o  wrandawyr  nag  o  ddar- 
Uenwyr;  ac  yn  enwedig  ynglýn  â  phregethau,  ein  syniad  ydyw  eu 
gwrando,  ac  nid  eu  darllen  Tueddir  ni  hefyd  i  feddwl  fod  diry wiad  yn 
hyn  ymysg  ein  cenedl.     Mae  Uenyddiaeth  newyddiadurol  wedi  dyfod 


0YNKADLBDD   AB    BREOETHU    BFBHOYLAIDD.  148 

yn  genllif  dros  ein  gwlad,  ac  ysfa  am  nofelau  yn  bwyta  pob  peth  arall 
i  fyny,  fel  nad  oes  cymaint  o  ddarllen  ag  a  fu  ar  bethau  pur  a  sylwedd- 
ol,  ac  yn  enwedig  felly  ar  bregethau.  Mae  y  cyfrolau  pregethau  a 
gyhoeddwyd  yn  ein  hiaith  y  chwarter  canrif  diweddaf,  a'u  cymeryd 
gyda'u  gilydd,  yn  uwchraddol  i  ddim  a  gyhoeddwyd  yn  ein  hiaith  yn 
flaenorol ;  a  deil  rhai  o  honynt  gyferbyniad  ffafriol  â'r  pregethau  goreu 
yn  yr  iaith  Saesoneg ;  er  y  gwelsom  hefyd  ry w  feirniad  er  ys  tro  yn  ol 
yn  gofyn,  "  Pa  bryd  y  cyhoeddir  yn  yr  iaith  Gymraeg  gyf rol  o  bregeth- 
au  o  nodwedd  pregethau  Canon  Liddon  ? "  Nid  y  w  yn  debyg  y  cyf- 
lenwir  dysgwyliadau  uchel  y  gŵr  hwnw,  hyd  oni  chyhoeddir  cyfrol  o'i 
bregethau  ef  ei  hun.  Credwn  fod  pregethau  o  nodwedd  uchel,  preg- 
ethau  sydd  yn  gynnyrch  meddyliau  cryfion  a  diwylliedig,  wedi  eu 
cyfansoddi  yn  gelfydd  a  gorphenol,  ymysg  y  pethau  goreu  i  bregethwr 
eu  darllen  yn  achlysurol.  Nid  er  mwyn  eu  defnyddio,  ond  er  deall  y 
cynlluniau  uchel  o  gyfansoddi,  ac  er  ymberffeithio  mewn  arddull.  Ni 
feddyliai  neb  am  dd'od  yn  arlunydd  heb  ymdroi  yn  yr  orielau,  Ue  y 
ceir  y  lluniau  goreu,  a  thalu  sylw  helaeth  i  orchestion  y  rhai  a  ystyrir 
yn  feistriaid  yn  y  gelfyddyd.  Pwy  ddychymygai  am  dd'od  yn  fardd  o 
radd  uchel  heb  ddarllen  yn  helaeth  weithiau  prif-feirdd  yr  oesau? 
Wrth  gymdeithasu  â  hwy  y  cyfranogir  o'u  hysbryd.  Yr  un  modd  yn 
hollol  y  mae  darllen,  yn  gystal  a  gwrando  pregethau  "  meistriaid  y  gyn- 
nulleidfa,"  yn  rhoddi  i'r  pregethwr  ieuanc  syniad  am  gynllun  a  chyfan- 
soddiad  pregeth,  yn  gystal  â'i  gweithiad  alian.  A  pha  beth  mor 
annheilwng  mewn  pregethwr  ieuanc,  gyda  holl  fanteision  yr  oes  hon, 
ag  ydyw  pregeth  ddigynllun,  wasgarog,  anghysylltiol,  ddarniog  ei  braw- 
ddegau,  heb  ôl  llafur  llenyddol  arni.  Er  y  gall  gynnwys  llawer  o 
feddyliau  cryfion  ac  eglurhadau  hapus,  a'r  cwbl  yn  cael  eu  traddodi 
gyda  gwres  mawr,  eto  y  mae  y  dyn  a  foddlona  ar  y  fath  gyfansoddiad 
amrwd  ac  anaddfed  yn  rhwym  o  ddisgyn  yn  syniad  pob  dyn  craff  a 
meddylgar  a'i  gwrandawo.  Un  prawf,  pa  fodd  bynag,  o'r  sylw  arbenig 
a  delir  yn  Lloegi  y  dyddiau  hyn,  ydyw  y  galw  mawr  sydd  am  bregeth- 
au  cyhoeddedig. 

Mae  y  sylw  ychwanegol  a  roddir  yn  ein  Colegau  i  bregethu  yn 
myned  ymhell  i  orofi  yr  un  peth.  Yn  y  rhan  fwyaf  o  honynt  rhoddir 
Ue  amlwg  i  hyn  yn  yr  addysg  reolaidd ;  a  dylai  fod  felly  ymhob  man. 
Gan  mai  pregethwyr  y  bwriedir  i'r  efrydwyr  fod,  i  hyny  yn  arbenig  y 
dylid  eu  cymhwyso,  mor  bell  ag  y  gall  hyfforddiant  athrawol  gymhwyso 
dynion  i  waith  y  weinidogaeth.  Beth  bynag  arall  ddylai  athrawon  ein 
Colegau  Duwinyddol  fod,  dylent,  yn  mlaen  pob  peth,  fod  yn  bregeth- 
wyr,  ac  mewn  cydymdeimlad  trwyadl  â  phregethu.  Mae  yr  athraw 
fedr  wneyd  gwawd  o  hwyl  pregethwr  ieuanc,  neu  ddynwared  ei  ym- 
gaÌ8  at  fod  yn  ddoniol,  nes  peri  ei  fod  yn  chwerthiniad  yn  ngolwg  yr 
holl  ddosbarth,  yn  hollol  annheilwng  o'r  safle  y  mae  ynddi.  Gellid 
cael  digon  o  ffyrdd  i  gywiro  camgymeriadau  dyn  ieuanc  heb  wneyd 
gwawd  o  hono,  ac  heb  lethu  yr  ysbryd  a'r  asbri  sydd  ynddo ;  oblegid  y 
mae  y  cyfry w  yn  bethau  ag  y  gellid,  o  dan  ddysgybaeth  briodol,  eu  troi 
yn  gynnorthwyon  effeithiol  i'r  weinidogaeth.  Nid  oes  dim  mor  bwysig 
a  chael  "  dynion  ffyddlawn,  y  rhai  a  fyddant  gymhwys  i  ddysgu  eraill," 
yn  holl  gadeiríau  ein  Colegau  duwinyddol.  Ond  heblaw  y  cyfarwydd- 
iadau  a  roddir  yn  nghwrs  rheolaidd  ein  Colegau,  y  mae  darlithiau  i 

K   2 


144  CTN9ADLBDD   AB   BRtfiOETBÜ    BFBHGTLAIDD. 

fyfyrwyr,  gan  ddynion  o  oedran  a  phrofiad  wedi  dyfod  yn  lled  gyffired- 
inol  yn  y  blynyddau  diweddaf.  Mae  Darlithiau  Spargeon,  Dale, 
Beecher,  ac  eraill,  a  draddodwyd  ac  a  gyhoeddwyd,  wedi  profi  yn 
hyfforddiant  gwerthfawr  i  bregethwyr.  Maent  yn  llawn  o  addyag  ym- 
arferol,  gan  eu  bod  yn  ffrwyth  sylwadaeth  graff  a  manwl  dynion  gallu- 
og  wedi  cael  hir  brofiad  yn  y  weinidogaeth.  Ond  yr  ydym  ni  yn  cyf- 
eirio  atynt  yma,  nid  er  mwyn  galw  sylw  at  eu  gwerth,  ond  er  mwyn 
dangos  fel  y  mae  pregethu  yn  ennill  sylw  yn  Lloegr,  ac  y  ceisir  ei 
wneyd,  nid  yn  rhyw  ran  ffurfiol  o'r  gwasanaeth,  ond  fel  y  dylai  fod,  yn 
enaid  a  by wyd  yr  holl  addoliad. 

Ond  y  mae  y  pregethiad  o'r  Efengyl  a'r  lle  a  ddylai  gael  yn  ein  hadd- 
oliad  wedi  cael  mwy  o  arbenigrwydd  na  hyn  eto.  Penderfynodd 
Pwyllgor  Undeb  Cynnulleidfaol  Lloegr  a  Chymru,  fod  un  eisteddiad 

Îrn  y  cyfarfod  Hydrefol  diweddaf  yn  Nottingham  i  gael  ei  gyflwyno  yn 
lwyr  i'r  mater.  Enwyd  tri  o  wŷr  galluog  i  gymeryd  y  pwnc  i  fyny  yn 
ei  wahanol  agweddau:  Y  Parch.  J.  Mackennal,  B.A.,  D.D.,  ar  "  Ry- 
fforddiant  i  bregethu  yn  ein  Colegau  ;"  y  Prifathraw  Cave,  B.A.,  o  Goleg 
Hackney,  ar  "Feithriniad  yr  Arfer  o  bregähu  heb  ddarllen;"  a'n  cyd- 
wladwr,  y  Parch.  J.  M.  Gibbon,  ar  "  Y  pwysigrwydd  i  bregethu  gadw  ei  le 
yn  ngwasanaeth  cyhoeddus  yr  Eglwys."  O  herwydd  rhyw  amgylchiadau 
gorfuwyd  gohirio  y  ddau  fater  cyntaf  hyd  y  cyfarfod  blynyddol  yn 
Mai;  felly  ni  chafwyd  ond  yn  unig  yr  olaf.  Mae  y  papyr  yn  un 
galluog,  yn  Uawn  o  sylwadau  by wiog  a  bachog ;  er  hwyrach  y  tybia 
rhai  y  gallasai  wneyd  â  llai  o  fwstard  a  phupyr  a  halen,  ac  na  buasai 
ychydig  yn  ychwaneg  o  urddas  a  defosiwn  mewn  un  modd  yn  anghyd- 
weddol  â  phwysigrwydd  y  testun  a'r  amgylchiad.  Ond  y  mae  y  papyr, 
er  hyny,  yn  un  nas  gellir  ei  ddarllen  heb  deimlo  ei  fod  yn  tori  i'r  by w. 
Cymerer  y  dyfyniadau  a  ganlyn : — 

Mae  gan  y  Testament  Newydd  bedwar  gair  i  ddarlunio  y  pregethwr.  Lleferir 
am  dano  fel  Genadwr  yn  dwyn  oenadwriaeth  oddiwrth  Dduw  ;  fel  Efengylwr,  yr 
hwn  sydd  yn  dwyn  newyddion  da  oddiwrth  Dduw  ;  fel  Athraw,  sydd  yn  egluro 
yr  hyn  a  gyhoedda ;  ao  fel  Tyst,  yr  hwn  sydd  yn  alluog,  allan  o'i  brofiad  ei  hun,  i 
ddwyn  tystiolaeth  i  wirionedd  ei  genadwn.  Y  cyfryw  ydyw  pregethwr  y 
Teetament  Newydd ;  nid  un  neu  ddau  o'r  rhai  hyn  ydyw,  ond  y  rhai  hyn  oU 
mewn  un.  Yn  awr  edryohwch  ar  anghenion  byw  aymon  byw,  a  gwelwoh  ai  nid 
oe8  ei  angen.  Tuedda  y  Proff.  MahafFy  i  feddwl  nad  oes  angen  y  oenadwr 
mwv.  Yn  ei  lyfr  dywed  wrthym  fod  grym  ao  ystyr  yn  y  geiriau,  «•  Cred  yn  yr 
Arglwydd  Iesu  Gnst  a  chadwedig  fyddi,"  pan  y  oyferchid  y  Paganiaid  gan 
bregethwyr  y  ganrìf  gyntaf ;  o'u  ni  byddai  i  ni  o'u  oyfeirio  at  gynnulleidfa  o 
Gristionogion,  wneyd  cum  ond  eu  cymhell  i  wneyd  yr  hyn  y  maent  eisoee  wedi  ei 
^ooyd.  Ond  ymhob  cynnulleidfa  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg,  y  mae 
nifer  o  ŵyr  a  gwragedd  y  rhai  nad  ydynt  yn  Gristionogion  o  gwbl,  yn  ystyr  y 
Tefitament  Newydd.  Nid  ydynt  nao  yn  credu,  nao  yn  proffesu  credu  yn  Iesu 
Grist  fel  eu  Harglwydd.  Y  maent  yr  hyn  a  alwasai  ein  tadau  yn  «•  bobl 
annychweledig."  Dywedir  wrthym  mai  y  owestiwn  mawr  sydd  genym  yn  awr 
i'w  wynebu  ydyw  adeiladwaith  a  hanesiaeth  yt  Hen  Destament.  Mae  hyny  yn 
bwysig  yn  ddiau ;  ond  yr  wyf  yn  argyhoeddedig  mai  oweatiwn  llawer  mwy 
pwy8ig  1  ni,  a'r  hwn  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ei  wynebu  ydyw,  A  ydym  ni,  neu  ai 


-r— "r*  _  *w  T*z".  ,,*"*'»  *©  y^y^  °°^  y°  y  goieuni  i  ioa  yn  y  tywyUwob — ag 
ydyw  bod  yn  fyw  i  f od  yn  farw?  .  .  .  A  awn  ni  rhagom  gan  bregethu  Crist? 
Dibyna  ein  hatebiad  ar  yr  atebiad  a  roddir  i  gweatiwn  araU,  A  oes  ar  y  byd 
angen  Cnst?    Nid  ei   angen  fel   dysgawdwr  ao    eaiampl,  ond  ei  angen    fel 


CTNNADLBDD  AB   BBBOBTBU   EFENOTLAIDD.  145 

Gwaredwr.  ••  Nid  eisieu  blodau  sydd  arnaf,  ond  eisieu  ymolchi,"  meddai  sweep 
bychan  du  wrth  eneth  a  gynnygiai  flodau  iddo.  Y  fath  wrthuni  fuasai  addurno 
y  byohan  oyn  ei  olchi ;  llawn  mor  wrthun  ydyw  son  am  addurno  a  phrydferthu 
dynion  à  blodan  addysff  a  moesoldeb,  heb  eu  golchi  yn  gyntaf.  «•  Ored  yn  yr 
Àrglwydd  Iesu  Grist  a  cnadwedig  fyddi."  Fel  yr  oedd  gan  Grist  yn  yr  anialwoh 
o'i  flaen  dyrfa  o  bobl  iaoh  newynog,  ao  na  phetrusodd  osod  o'u  blaen  fara 
oyffredin  Galilea,  ao  ychydig  bysgod  o'r  llyn  gerllaw,  gan  wybod  yn  dda  y  byddai 
eu  hangen  yn  ddigon  i  roddi  bías  arnynt ;  f elly  y  mae  gan  y  pregethwr  oTi  flaen  y 
dyddiau  hyn  wJt  a  gwragedd  newynog  am  y  Duw  byw.  Maent  yn  afiaoh  ao  yn 
bruddaidd ;  mae  ganddynt  eu  colledion  a'u  oroesau.  Maent  yn  siomedig  mewn 
bywyd ;  mae  arnynt  ofn  marw  ;  ao  nid  oes  unrhyw  ddysg  newydd  o'r  eiddom  ni 
a'u  diwaUa  yn  gyflelyb  i  hen  bethau  Duw.  Mae  oyffroadaeth  yn  cenedlu  dirmyg 
yn  anooheladwy.  Blina  dynion  yn  edryoh  ar  y  flreworlcs,  ond  byth  ni  flinir 
edryoh  ar  y  ser.  Mae  y  gwreiddioldeb  yn  yr  Efengyl  ei  hun.  Mae  yn  hynaoh 
na'r  mynyddoedd,  eto  yn  newyddaoh  na  gwawr  ruddgooh  y  boreu.  Os  oynnygia 
dyn  o'i  logell  ei  hun  foddhau  oynnulleidfa  yr  Arglwydd,  caiff  ei  hun  yn  fuan  yn 
fethdalwr.  Erys  basgedi  y  rhai  a  gymerant  gan  Grist  yn  gyntaf,  oyn  rhoddi  i 
eraill,  byth  yn  llawn ;  ao  y  mae  bendith  y  Tad  trwy  Eiríolaeth  y  Mab  yn  gorphwys 
ar  yr  hyn  a  roddir  yn  gystal  ftg  ar  yr  hyn  a  gesglir.  Nid  yw  ein  pregethau  yn 
dyhyBbyddu  y  Bibl,  mwy  nag  y  gwna  bwcedi  y  plant  y  môr ;  erys  yn  llawn  o 
ddefnydd  pregethau,  y  fath  ag  y  sydd  ar  ddynion  eu  hangen.  Pa  le  bynag  y 
mae  dynion — euog,  trallodus,  ofnus — heddyw,  yno  y  mae  yn  rhaid  wrth  y 
pregethwr — yn  rhaid,  meddaf,  nid  i  barotoi  dysgleidiau  o'i  ddamoaniaethau  ei 
hun  wedi  eu  pupyro  ft  gwawdiaeth  a'u  halltu  ft  bratheiriau ;  ond  i  roddi  i 
ddynion  yr  hyn  y  mae  Crist  wedi  ei  roddi  iddo  yntau,  sef  geiriau  bywyd 
tragywyddol. 

Nis  gallwo  ddyfynu  ychwaneg,  er  fod  y  papyr  hyd  ei  derfyn  yn 
llawn  o  r  fath  bethau ;  ac  yr  oedd  y  modd  y  gwrandewid  ef  a'r  gymer- 
adwyaeth  uchel  a  roddid  iddo  yn  brawf  o'r  sylw  mawr  y  mae  pregethu 
yn  ei  gael,  ac  yn  dangos  yn  eglur  fod  deffroad  amlwg  wodi  cymeryd 
Ue  yn  y  teimlad  am  i'r  pulpud  barhâu  a  chynnyddu  yn  ei  effeithioldeb. 
Mae  yn  eglur  fod  dyddiau  pregethau  oer  a  difywyd  wedi  eu  rhifo; 
pregethau,  beth  bynag  a  ddywedid  am  eu  hiachusrwydd,  oeddent  yn 
f wy  o  gymhorth  i  gysgu  nag  i  fyw  yn  well.  Yr  oedd  eu  gwrando  yn 
faich,  ac  ar  ol  eu  gwrando  ni  adawent  ddim  i  ailfeddwl  am  dano. 
Ni  dderbynid  unrhyw  ysbrydiaeth  oddiwrthynt  i  fywyd  uwch,  ac  nid 
068  dim  mor  sicr  o  ddwyn  y  pulpud  i  anfri  a'r  fath  bregethu.  Nid 
rhyfedd  fod  y  gwrandawjrr  yn  myned  fel  delwau  o  dan  y  fath  breg- 
ethau  sych  ac  annyddorol. 

Ond  i  ba  le  yr  ydym  wedi  myned  ?  Yr  ydym  wedi  myned  i  ryw  le 
ymhell  oddiwrth  benawd  ein  hysgrif ,  onid  ydym  ?  Ac  eto,  yr  ydym 
yn  ceÌ8Ìo  cadw  golwg  arno,  ac  yn  ceisio  ymlwybro  ato,  er  o  bosibl  yn 
ymdroi  cryn  lawer  ar  y  ffordd.  O'r  braidd  hefyd  nad  ydym  yn  credu 
ein  bod  ar  ein  ffordd  ato.  Os  nad  ydym  yn  camgymeryd,  yr  oedd  a 
fynai  y  pethau  hyn  oll  â  pharotoi  y  llwybr  er  galw  ynghyd  y  Gynnadl- 
edd  ar  Bregethu  Efengylaidd,  at  yr  hon  yn  arbenig  y  dymunem 
gyfeirio.  Dichon  hefyd  fod  a  fynai  y  cyhuddiad  a  ddygwyd  gan  Mr. 
Spurgeon  yn  erbyn  gogwyddiadau  duwinyddol  y  dyddiau  hyn,  â  galw 
ynghyd  y  Gynnadledd;  a'i  bod  wedi  ei  hamcanu,  er  heb  ddyweyd 
hyny,  i  fod  yn  atebiad,  mewn  modd  anuniongyrchol,  i'r  cyhuddiad 
hwnw.  Ni  pherthyn  i  ni  yma  gyffwrdd  ft  dadl  "y  Goriwaered/'  fel  ei 
gelwir,  a'r  cynhwrf  mawr  a  achoswyd  drwyddi ;  y  cwbl  a  ddy wedwn 
ydy w,  beth  bynag  o  annoethineb  a  fu  yn  y  dull  y  gwnaed  yr  ymosodiad, 
pa  eiriau  caledion  bynag  a  lefarwyd  o'r  ddau  du,   a  pha  mor  fawr 


140  OTNNADLBDD    AR   BREOBTHU    EFBWOTLAIDD. 

bynag  yw  y  blinder  a  all  aohosi,  dros  amser,  yn  enwedig  ym  _ 
parchus  y  Bedyddwyr,  y  mae  yn  sicr  y  daw  daioni  mawr  o  honi  yn  y 
diwedd.  Gosodir  attalfa  ar  ryw  rai  hyf  a  allasai  fod  yn  gogwyddo  i 
fyned  ar  y  goriwaered ;  deffroir  yr  egl wysi  i  fwy  o  wyliadwriaeth  pa  beta 
»  gynnygir  iddynt  fel  gwirionedd ;  telir  sylw  helaethach  i  athrawiaethaB 
yr  efengyl,  y  rhai  y  mae  perygl  iddynt  o  dan  ryw  aipgylcntadao, 
ymhob  oes,  i  gael  eu  hesgeuluso ;  ac  y  mae  yn  eglur  ei  bod  eisoes 
wedi  effeithio  er  rhoddi  i'r  hyn  aydd  yn  hanfod  pregetha  efengylaidd 
le  mwy  amlwg  yn  y  weinidogaeth.  Er  i'r  cwestiwn  yma  gael  ei 
gadw  allan  yn  hollol  o'r  Gynnadledd  dan  sylw,  eto  nid  oedd  yn 
anhawdd,  ond  darllen  rhwng  y  llinellau,  i  ddeall  ei  fod  yn  ngolwg 
amry w  o'r  rhai  a  gymerent  ran  ynddi ;  eu  bod,  er  heb  ymhoni  i  hyny, 
yn  awyddus  i  ddangos  nad  oedd  sail  i'r  cyhuddiad  eu  bod  yn  cilio 
oddiwrth  y  symlrwydd  sydd  yn  Nghrist. 

Idea   Dr.   Parker,    fel   yr  ymddengys,   oedd   cael    y   Gynnadledd. 

Meddwl  cynnyrchiol  mewn  dyfeisiau,  a  phan  y  tybia  fod  pethau  yn 

myned  yn  rhy  dawel,  y  mae  yn  y  fan  yn  galw  rhyw  angel  i  ddisgjm  i 

gynhyrfu  y  llyn.     Ac  y  mae  yn  gwneyd  pethau  na  feiddiai  neb  arall  en 

gwneyd  ;  a'r  hyn  sydd  yn  rhyfedd  ydyw,  o  dan  ei  law  ef  fod  y  cwbl  yn 

troi  yn  ymarferol ;  *ac  nid  y w  yntau  ei  hun  yn  myned  yn  anghof.     Efe 

oedd  y  symudydd  yn  yr  amgylchiad  yma ;  er  mai  Dr.  Newth,  o  Goleg 

St  John  Wood,  a  weithredai  fel  ysgrifenydd,  a  thrwy  ei  fedr  ef,  yr 

oedd  yr  holl  drefniadau  bron  yn  berffaith.     Sicrhawyd  cydweithrediad 

yr  holl  enwadau  Ymneillduol,  a  gwnaed  ymgais  i  gael  yr  Eglwyawyr 

hefyd  i  gydweithio.     Ceisiwyd  gan  Esgob  Gloucester,  a  Deon  Canter- 

bury,  ac  Archddeon  Farrar,  a  Canon  Wilberforce  gymeryd  rhan ;  ond 

ymeagusodent  yn  y  modd  mwyaf  parchus,  oblegid  ymrwymiadau  blaen- 

orol  o'r  eiddynt.     Yraysg   y  rhai  oeddynt  bresennol,  ac  yn  cymeryd 

rhyw  ran,  yr  oedd  y  Parchedigion  Dr.  Allon,  Dr.  Parker,  Dr.  Clifford, 

Dr.   Fairbairn,  Dr.    Newth,   Dr.    Stevenson,  Dr.  Reynolds,  Newman 

Hall,  T.  V.  Tymms,  Dr.  Stoughton,  Dr.  Green,  J.  C.  Harrison,  J.  G. 

Rogers,    B.A.,    E.   E.    Jenkins,    S.   McFarlane,   Dr.   Munro  Gibson, 

Proff.  DavÌ8on,   Proff.   Agar   Beet,   Dr.   Mackennal,    Dr.    Adamson, 

Hugh  Price  Hughes,  M.A.,  R.  F.  Horton,  M.A.,  R.  H.  Roberts,  B.A., 

a  J.  Morgan  Gibbon.     Cyroerodd  y  rhai  hyn  oll  ryw  ran  gyhoeddus 

yn  yr  eisteddiadau  ;  ac  yr  oedd  heblaw  hyn  ugeiniau,  os  nad  cannoedd, 

o  weinidogion  a  myfyrwyr  yn  bresennol,  gyda  Uíaws  mawro  leygwyr, 

a  boneddigesau  parchedig  nid  ychydig. 

Nis  gallwn  fyned  yn  fanwl  trwy  yr  holl  weithrediadau.  Oymerai 
hyny  riiyn  cyfan  o'r  Traethodydd,  ond  cymerwn  olwg  frysiog  ar  y 
cwestiynau  a  ddygwyd  ger  bron,  can  roddi  i'n  darllenwyr  ddyfyniadau 
o[r  hyn  a  dybiem  fydd  yn  f wyaf  dyddorol  ganddynt  Cynnaliwyd  yr 
eisteddiad  cyntaf  yn  Union  Chapel,  Islington,  lle  y  gweinidogaetha 
Dr.  Allon,  nos  Lun,  Tachwedd  19eg,  1888.  Ystyrid  hwn  yn  fath 
o  gyfarfod  arweiniol.  Y  Cadeirydd  ydoedd  Mr.  H.  H.  Fowler,  A.S. 
Teimlid  y  buasai  yn  fantais  cael  llëygwr  craff,  deallgar,  a  chrefyddol 
i  lywyddu  y  cyfarfod  cyntaf,  a  chael  clywed  ganddo  pa  fodd  yr 
edrychai  efe,  o  safbwynt  y  gwrandawyr,  ar  bregethu  y  dyddiau  hyn. 
Wrth  agor,  dy wedai  y  cymerai  yn  ganiataol  mai  y  pregethwyr  a  gai 
ran  y  Uew  o'r  siarad,  fel  yr  oedd  yn  naturiol  dysgwyl;  ac,  oblegia 


OYflNADLBDD   Aft    BRBOBTHO    ttFENGTLÁlDD.  147 

hyny,  cymerai  ei  ryddid  fel  un  o  wỳr  y  seti  i  ddyweyd  gair  am  breg- 
ethu.  Yr  oedd  y  pregethwyr  yn  cael  Uawer  cyfle  i  ddyweyd  eu 
dyledswyddau  hwy,  ond  anaml  y  rhoddid  iddynt  hwy  gyfle  i  ddy- 
weyd  gair  wrth  y  pregethwyr ;  ac  yr  oedd  yr  hyn  a  ddywedodd  yn  air 
yn  ei  bryd.    Wele  ei  eiriau  :— 

Gyda  golwg  ar  deitl  y  Gynnadledd,  oymerai  yn  ganiataol  na  olygent  wrth 
bregethu  efengylaidd  i  gyfyngu  hyny  i  unrhyw  ddosbarth,  neu  ysgol,  neu  eglwys, 
ond  fel  pregethiad  o  Gristionogaeth.  Y  owestiynau  a  ofynai  efe  oedd,  Beth  yw 
pregethu  efengylaidd?  Beth  a  wna  a  pha  beth  a  all  wneyd?  Yr  oedd  pobl 
wedi  dyfod  mor  gyfarwydd  ft  phregethu,  nee  yr  oeddynt  yn  edryoh  arno  fel  rhan 
hanfodol  o  wasanaeth  yr  addoliad  cyhoeddus ;  ond  yohyójg  a  feddylient  am  dano 
fel  moddion  ynddo  ei  hun,  a'r  hanes  ryfeddol  oedd  iddo.  Ni  ohymerai  arno 
amddiffyn  nao  egluro  yr  hyn  a  ystyriai  yn  Befydliad  Dwyfol.  Dysgir  ni  y  u  gwel- 
odd  Duw  yn  dda,  trwy  ffoüneb  pregethu,  gadw  y  rhai  sydd  yn  oredu."  Galwai  y 
byd  hyny  ar  y  oyntaf  yn  ffolineb,  a  pharheir  i  wneyd  hyny,  gan  rai  yn  agored,  a 
onan  y  lleill  yn  ddirgelaidd ;  er  hyn  oll,  oyfrifid  ef  gan  Gristionogion  fel  yn 
offerynoliaeth  Ddwyfol  er  cyhoeddi  yr  efengyl  i'r  byd.  Tybiai  mai  y  owestiwn 
oyntaf  a  ddenai  i'w  meddyliau  ydoedd,  Á  yoyw  pregethu  y  dyddiau  hyn  yr  nn 
peth  ag  ydoedd  yn  nyddiau  yr  Apostolion  ?  Á  oedd  y  pregethau  yn  awr  yr  un 
a'r  hyn  oedd  pregethau  Pedr  a  Phaul,  a  sylfaenwyr  yr  eglwys  ?  Nid  oedd  yn 
tybied  eu  bod,  ond  ystyrìai  fod  yr  egwyddor  yr  un;  ao  os  syrthiai  yn  fyr  o*r 
prawf-faen  uohel,  "pregethu  Crist,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio,"  yr  hyn  oedd 
nanfod  pregethu  ef engylaidd,  yr  oedd  yn  oolli  yn  enaid  yr  efengyl.  Nid  oedd  yn 
oredu  eu  bod,  a  ohredai  hefyd  y  daliai  hyn  i'w  bregethu  hyd  y  diwedd.  Yn  yr 
eglwyai  boreuol  darllenid  y  wers  am  y  diwrnod,  yna  eglurid  hi  gan  y  gweinidog 
er  budd  y  gynnolleidfa.  Ar  ol  hyny  daeth  yr  hyn  a  ellir  ei  alw  yn  bregethu  oen- 
adol.  Tybiai  nad  yr  un  dosbarth  o  bregethau  a  bregethir  1  Baganiaid  ag  a 
bregethir  bob  Sabboth  yn  Union  Chapel  a'r  Gity  Templs.  Yr  oedd  y  rhai  hyn 
oll  yn  ddosbarthiadaa  gwahanol  o  bregethau.  Felly  hefyd  yr  oedd  gan  bregethu 
y  dyddiau  byn  ei  neillduolicn ;  ond  nis  gallasent  edryoh  ar  y  mater  yn  deg  heb 
edrych  ar  haneeiaeth  pregethu,  a  hyny  mewn  rhan  fawr  oedd  hanes  yr  eglwys. 
Daiiai  ef  nad  oedd  yr  un  symudiad  mawr  wedi  bod  yn  hanes  yr  eglwys,  o  dan 
nnrhyw  amgylohiad,  yn  yr  hwn  nad  oedd  y  pulpud  y  prif  beiriant,  pa  mor  alluog 
bynag  yr  oedd  y  wasg  wedi  bod.  Pan  ddeuent  i  lawr  i'r  oes  pan  yr  oedd  yr 
eglwys  wedi  colli  tôn  ei  moesoldeb  por,  oynhyrfwyd  hi  gan  bregethau  y 
mynachod  teithiol  yn  yr  oesau  boreuaf .  Gwaith  y  pulpud  i  raddau  helaeth  oedd 
y  Diwygiad  Protestanaidd.  Draohefn  yn  oes  ein  tadau  Puritanaidd,  teimlwyd 
nerth  y  pulpud ;  felly  hefyd  yn  adfywiad  mawr  y  ganrif  ddiweddaf,  o'r  hwn  y 
tarddodd  ei  enwad  ef  ei  hun,  fel  ffrwyth  pregethau  Whitfield  a  Wesley.  Nid  oes 
nnrhyw  symudiad  mawr  er  llesiant  y  byd  wedi  oymeryd  lle  yn  y  pymtheg  oan' 
mlynedd  diweddaf  yr  hwn  na  chafodd  ei  gychwyniad  yn  yr  eglwys  Gristionogol, 
a  ehrefydd  lesu  Grìst  oedd  wedi  lefeinio  ein  holl  sefydliadau  a'n  deddfau,  y  rhai 
sydd  wedi  ein  çwneyd  yr  hyn  ydym.  Yohwanegai  hefyd  mai  y  rheswm  am 
bresennoldeb  y  drygau  mawr  yn  ein  plith,  y  rhai  y  rhaid  i  ni  eu  oyfarfod,  ydyw 
absennoldeb  ton  ao  ysbryd  Cristionogaeth,  a  ohymhwysiad  llawn  o'r  egwyddor- 
ion  goruoheì  a  ddysgir  yn  y  Teetament  Newydd.  .  .  .  Esgusodai  ei  hun  am 
gyfeirio  gair  at  y  pulpud  o'i  safle  ef  fel  gwrandawr.  Yr  oedd  corff  y  oynnull- 
eidfaoedd,  trwy  helaethrwydd  eu  manteision,  wedi  oyrhaedd  tir  uwoh  mewn 
gwybodaeth  rhagor  yr  hyn  yr  arferai  cynnulleidfaoedd  fod.  Gosodai  hyn  angen- 
rhaíd  ar  y  pregethwr  i  lafnrio  yn  helaethaoh,  er  oyfarfod  eu  dysgwyfiadan  a'ü 
dymuniadau.  Gynghorai  hwy  i  oohel  pregethu  dadleugar,  ao  i  gadw  pob  dadl- 
eoaeth  o'r  pulpud.  Nid  oedd  y  bobl  yn  hoffi  y  fath  bethau ;  ao  yr  oedd  yn 
ammheos  iawn  ganddo  a  oeddent  yn  gwneyd  lles  hyd  yn  nod  i'r  rhai  a  flinid 
san  ammheaon.  Nid  y  bregeth  ydyw  y  Ue  i'w  cyfarfod.  Am  dano  ei  hon,  pa 
bryd  bynag  y  olywai  bregeth  ddadleugar,  deohreuai  yn  y  fan  ar  y  gorohwyl  o'i 
thynn  yn  ddarnaa,  ao  yr  oedd  yn  llwyddo  i  wneyd  hyny,  o  leiaf  i'w  foddlonrwydd 
ei  hon.  Nid  oedd  yn  credu  £od  neb  yn  eael  eu  llesftu  trwy  y  fath  brepethau. 
Awgrymai  hefyd  ar  iddynt  oohel  gwleidyddiaeth  bleidiol  yn  y  polpud.  Nid 
oedd  yn  cyfeirio  at  y  wleidyddiaeth  uchaf .  Credai  y  dylai  y  pulpud  gymeryd  y 
Uaen  ynglýn  A  holl  gwestiynau  sydd  a  fynont  ft  pneehodau  a  drygan  cymdeith- 


14*  CTKNADLBDD  AB  BBBOBTHO    RFBNOTLAIDD. 

moI  y  dydd.  Yr  oedd  yn  ammheus  ganddo  a  fuasai  oaethwasiaeth  wedi  ei  ddileu 
oddiar  ddeddflyfrau  y  wlad  hon,  oni  buasai  am  y  rhan  a  gymerodd  y  pulpud. 
Ond  cyfeiriai  at  wleidiadaeth  íel  y  mae  yn  rhanu  pleidiau,  a  thybiai  mai  an- 
nymunoi  oedd  i'r  pregethwr  yn  y  pulpud  ymyraeth  â  r  oyfryw.  Meddyliai  hefyd 
fod  gallu  y  pulpud  i'w  weled  oreu  mewn  ennill  dynion,  md  eu  synu  a'u  dyohrynu. 
Tr  oedd  gan  rai  dynion  a  berohenogant  y  pulpud  nerws  o  haiarn.  GaUant 
ddywejrd  y  pethau  mwyaf  arswydus  heb  ysigo  eu  gewynau ;  ond  oeir  pobl  yn  yr 
ewtedaíeoedd,  a'r  rhai  hyny  yn  aml  y  bobl  oreu  yn  y  oapel,  ì'r  rhai  yr  oedd  y 
fath  bethau  yn  niwed  anianyddol.  Bwriadai  ddyweyd  peth  arall,  er  fod  y  drw| 
at  vr  hwn  y  oyfeiriai  yn  llai  nag  y  bu,  hyny  ydy w,  meithder  y  pregethau.    Rhaid 


oedd  iddynt  çofio  f od'ganddynlf  í  ymwneyd'âdynion  nad  oeddynt  wedi  eu  hy- 
lforddi  i  roddi  sylw  maith  i'r  un  mater.  Adgofiai  hwy  hefyd  nad  oedd  dylanwad 
y  pulpud  yn  gyfyngedig  i'r  pedair  gwàl  yn  yr  eglwys  neu  y  oapel  ile  y  pregethid. 
Ni  bu  erioed  amser  pryd  y  mae  y  fath  ddarllen  ar  bregethau.  Gofynwoh  i  un« 
rhyw  gyhoeddydd,  a  ohwi  gewch  allan  fod  llyfrau  duwinyddol  a  phregethau,  yn 
y  blynyddoedd  diweddaf  yma,  o'r  braidd  ar  y  blaen  i  nofelau  yn  y  galw  sydd  am 
danynt.  Os  ydyw  y  bregeth  y  fath  allu  yn  ein  bywyd  oenedlaethol  a  Ghristion- 
ogol,  d^lid  parchu,  gyda  llawer  o  urddas,  y  rhai  sydd  yn  gweini  mewn  pethau 
sanctaidd.  Nid  gorchwyl  hawdd  ydyw,  ao  ni  ddylai  cynnulleidfaoedd  drethu 
gormod  ar  amser  y  rhai  sydd  yn  llafurio  vn  y  weinidogaeth.  Rhaid  i  bregethau, 
er  mwyn  bod  yn  effeithiol,  gael  eu  meddwl  yn  drwyadl  a'u  parotoi  yn  fanwL 
Nis  gaílasai  dim  fod  yn  fwy  niweidiol  na'r  syniad  fod  pregethu  yn  waith  hawdd, 
ac  mai  ei  unig  wasanaeth  oedd  llenwi  i  fyny  nifer  o  fynydau.  Yr  oedd  yn  uchel 
werthfawrogi  y  rhai  y  gwnelai  ei  awgrymiadau  iddynt,  a  gwyddai  mai  hwy 
wyddai  oreu  pa  fodd  i  wneyd  eu  gwaith  yn  fwyaf  effeithiol ;  yn  unig  gan  iddo 
gael  y  cyfle  taflodd  allan  ryw  bwyntiau  fel  yr  ymddangosent  i'w  feddwl,  a'r  rhai 
hwyraoh  a  gymerid  i  fyny  gan  eraill  yn  ystod  eisteddiadau  y  gynnadledd. 

Teimlai  pawb  fod  y  gyonadledd  wedi  dechreu  jn  dda;  er  yn  an- 
ymhongar  hollol,  eto  yr  oedd  anerchiad  Mr.  Fowler  yn  gwbl  ymarferol. 
Mae  y  fath  ddyn  yn  anrhydedd  i  gyfundeb  parchus  y  Wesleyaid,  i'r 
hwn  y  perthyna.  Dilynwyd  y  Cadeirydd  gan  y  Parch.  T.  V.  Tymms. 
Cymerodd  ef  i  fyny  haeriad  o  eiddo  Cardinai  Newman  yn  erbyn  y 
blaid  efengylaidd,  yr  hwn  a  wnaed  ganddo  yn  y  British  Crüic  Dy- 
wedai  y  Cardinal:  "Gyda  golwg  ar  grefydd  efengylaidd,  yr  wyf  yn 
gweled  nad  oes  iddi  gynseiliau  deallol,  nad  oes  iddi  ddrychfeddyliau 
mewnol,  nad  oes  iddi  unrhyw  egwyddor  o  unoliaeth,  nad  oes  iddi 
dduwinyddiaeth.  Mae  ei  dilynwyr  yn  barod  yn  ymwahanu  oddiwrth 
eu  gilydd,  a  thoddant  ymaith  fel  yr  eira  a  chwelir  gan  y  gwynt.  Nid 
068  ganddi  syniadau  pendant  ar  unrhy  w  bwynt  y  proffesa  ei  ddysgu ; 
ac  i  guddio  ei  thlodi  gwisga  ei  hun  â  phentwr  o  eiriau.  Nid  oes  arnaf 
ei  hofn  o  gwbl,  ond  yn  unig  o'r  hyn  y  gall  arwain  iddo.  Nid  yw  yn 
sefyll  ar  dir  gwarchaedig,  yn  unig  meddianna  y  lle  cydrhwng  y  pleid- 
iau  cydymgeisiol  dros  y  ffydd  Gatholicaidd  ar  y  naill  law,  a  rhesym- 
oliaeth  ar  y  llaw  arall."  Cydnabyddai  Mr.  Tymms  mai  at  y  blaid 
efengylaidd  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  y  cyfeiriai  y  Cardinal ;  ac  ni 
theimlai  fod  galwad  arno  ef  i'w  hamddiffyn  hwy  fel  plaid;  ond  gan 
fod  y  cyhuddiad  yn  cael  ei  ddwyn  yn  erbyn  crefydd  efengylaidd  yn 
gyffredinol,  ac  felly  o  angenrheidrwydd  vn  erbyn  pregethu  efengyl- 
aidd,  teimlai  fod  ganddo  hawl  i'w  gymerya  i  fyny ;  ac  nid  yw  yn  goil- 
wng  ei  afael  arno  cyn  gwneyd  gwaith  llwyr  arno.  Profa  yn  glir  fod 
É^  gwfydd  efengylaidd  bob  peth  yr  haera  y  Cardinal  nad  oedd 
ganddi,  a  phrofa  hefyd  mai  ganddi  hi  yn  unig  y  maent 

Dy wedai  y  Parch.  Newman  Hall  ei  fod  ef  er  ys  hanner  can'  mlynedd 
yn  ymgeisio  at  fod  yn  bregethwr  efengylaidd,  ond  teimlai   ei  fod 


CTNRADLEDD  AR   BBBOSTHÜ   EFBNGYLAIDD.  149 

ymhellach  oddiwrth  hyny  nag  erioed.  Y  darnodiad  cyflawnaf  o  breg- 
ethu  efengylaidd,  yn  ol  ei  syniad  ef,  a  roddwyd  mewn  un  ymadrodd 
oedd  gan  y  pregethwr  mwyaf  fu  ar  ol  Iesu  Grist:  "  Tystiolaethu  i'r 
Iuddewon  ac  i'r  Groegiaid  hefyd,  yr  edifeirwch  sydd  tuag  at  Dduw,  a'r 
ffydd  sydd  tuag  at  ein  Harglwydd  Iesu  Grist"  Dy na  oedd  gweinidog- 
aeth  Paul,  cael  dynion  i  gymmod  â  Duw  yn  Nghrist,  a  "  chyflwyno  pob 
dyn  yn  berffaith  yn  Nghrist  Iesu."  Cafwyd  cyn  y  diwedd  anerchiad 
galluog  ar  Agnosticiaeth  gan  Dr.  Parker,  a  thra  y  trinai  yr  anwybod- 
yddioa  sydd  yn  gwneyd  pob  peth  yn  aosicrwydd,  yn  y  modd  mwyaf 
cellwair-gnöawl,  eto  dangosai  fod  y  fath  beth  ag  Agnosticiaeth  ysbrydol, 
sydd  yn  dysgu,  wedi  pob  peth  a  ellir  wybod  am  dano,  "  fod  yn  Nuw 
ogoniant  mwy  ofnadwy."  u  Am  yr  Hoílalluog,  ni  allwn  ni  mo'i  gael 
ef."  "  A  elli  di  wrth  chwilio  gael  gafael  ar  Dduw  ?  A  elli  di  gael  yr 
Hollalluog  hyd  berffeithrwydd  1 "  Wedi  dangos  yn  rymus  mor  ansicr 
y w  holl  ddamcaniaethau  dynion,  mae  yn  dychwelyd  yn  y  diwedd  ac 
yn  cael  mai  yr  unig  le  y  gall  pechadur  fod  yn  esmwyth  ynddo,  a 
theimlo  yn  ddiogel,  ydy w  y  Ue  a  elwir  Calfaria. 

Boreu  Mawrth,  Tachwedd  20ted,  cyfarfyddwyd  yn  y  City  Temple. 
Dyma  yr  eisteddiad  a  ystyrid  bwysicaf.  Yr  oedd  ynghyd  dyrfa  fawr. 
Yn  ol  y  trefniad,  cymerwyd  y  gadair  gan  Dr.  Allon;  ac  wedi  i 
Dr.  Green  arwain  mewn  gweddi,  cafwyd  anerchiad  y  Cadeirydd. 
Dywedodd  wrth  gychwyn  nad  oedd  yn  tybied  maî  amcan  eu  cynnulliad 
oedd  amddiffyn  pregethu  fel  ordeiniad  o  eiddo  Duw,  nac  egluro 
y  gwirìoneddau  oedd  i'w  pregethu,  na  desgrifio  y  cymhwysderau  i'r 
gwaith,  na  dadleu  y  cynlluniau  goreu  i'w  gyflawni.  £u  gwaith  oedd 
ymdria  â  phregethu  ef  engylaidd.  Beth  oedd  yr  Efengyl  oedd  ganddy  nt, 
a  pha  fodd  yr  oeddynt  i'w  phregethu  ?  Nid  oedd  yn  tybied  ar  yr  un 
pryd  y  buasai  amddiffyniad  i  bregethu  yn  gyffredinol  mewn  un  modd 
yn  anamaerol.  Cristionogaeth  yn  unig  sydd  yn  dibynu  ar  foddion 
moesol  er  ei  lledaeniad,  gan  ymwrthod  ft  phob  ffurf  ar  ormes  a  gorfod- 
aeth,  ac  ymddiried  yn  gwbl  i'w  dylanwad  moesol.  Saif  yn  hyn  ar  ei 
phen  ei  hun  ymysg  crefyddau  y  byd.  Nid  oedd  heb  feddwl  hefyd  fod 
yr  adeg  wedi  dyfod  i  ddadleu  hawl  y  bregeth  i  le  amlwg  yn  y  gwas- 
anaeth,  pan  y  mae  y  fath  awydd,  os  nad  i  w  bwrw  allan,  i'w  gwasgu  o 
fewn  y  terfynau  mwyaf  cyfyng  sydd  yn  bosibl.  Dangosodd  fel  y  mae 
holl  hanes  yr  Eglwys — ^yr  Egîwys  Ddwyreiniol  a'r  Eglwys  Orllewinol 
— yn  dangos  fod  amlhâd  seremoniau  a  defodau  yn  llethu  ysbryd  preg- 
ethu ;  ac  o'r  ochr  arall,  yn  mhob  engraifft  lle  y  mae  pregethu  wedi  ei 
gydnabod  fel  y r  offery noliaeth  bwysicaf  er  Uedaeniad  Cristionogaeth,  fod 
y  llwyddiant  wedi  bod  yn  amlwg.  Rhoddodd  le  aralwg  hefyd  i'r  cy- 
sylltíad  sydd  rhwng  gẁybodaeth  dduwinyddol  â  bywyd  crefyddol 
uchel,  ac  nas  gellir  diogelu  yr  olaf  yn  barhaol  os  collir  y  blaenaf. 
Dangosai  fod  pob  ffurf  o  fywyd  crefyddol — o  Babyddiaeth  i  Galfiniaeth 
— wedi  cael  gwreiddyn  ei  ysbrydiaeth  mewn  syniadau  duwinyddol,  a 
bod  eu  nerth  mewn  bywyd  yn  ol  eu  gallu  mewn  athrawiaeth.  Gallai  y 
galluoedd  cryfion  mewn  bywyd  ymarferol  a  gynnyrchwyd  gan  syniadau 
duwinyddol  grymus,  aros  am  ychydig  yn  yr  eglwys,  er  colli  y  syniadau; 
fel  tonau  y  môr  yn  parhau  yn  aflonydd  am  ysbaid  wedi  i'r  ystorm 
ostegu.  Nis  gellir  parhau  by wyd  crefyddol  a  ddeil  ystormydd  a  phrof- 
edigaethau,  oni  bydd  yn  derbyn  ei  ysbrydiaeth  oddiwrth  wirioneddau 


IfO  rtf ********  e* 

me*rr1<vn,  h«*M<vl  /r  tUmçyì.  O*  f^iyw  yn  'wirfnft  i 
jjvr*nyf\rm  yr¥  *ir>  h<\í()vry*if  y  eerüymaii  anoeheiadw  jày^w  iwt  màmì^ 
ierl  m*wr>  AfefyM  y*bfyl'»l  Di*^ymviri  711  lled  ìtŴtil  jc  j  -ax  m  aióff 
ftrtt  hr *#**»**  byr»  k>n  ;  ee  7»  ftitfrUam  haiM*  7  ÇH-prmaL  «trya— :  ^páa 
meeof  rv  bryler  er*  f  ^/wyrl/líe/1  yma»  OV  braúiii  ri2km?fem£  mpuüiuì 
r>  henfter  *wi»  yr>  bir\  *  myiwl  çwmjA  jr  — er  i  fyny  taney  Mrtiaep- 
ie*t,h  *  r|*M**th  f'Myrtei  pwy  eríoe'i  7»  7  Senẅíii  sk  to  j  I3*  m 
wr»*Mh  *fn*t^i  enrWwM  mewn  benrw*r  ewrt  Pwy  íeátirÀm  »  sgnr 
ewner  ì>  r|»vllAiiyrM  7  nwi  ivhn«  byiryfi  eí  çyri-rífiyTi.  weiíi  ä  wiipdül  u4 
irtrlr»  I  f'nhefl»,  y»K  7  rorwlrlylir  ara  gwV>gí  nr  snuer  j  j>casŵüv«i  eyàâ 
yr»  rlw/r»  AAr»*/|  w fl  rlrr**  ÍMuw  at  drlynion,  ae  711  erfym  ar  r&îjrâai  árae 
'OfMr  1  f1/lVr<1  i  i*yí*ffir>rl  4  Imw  1  CytjnUnáA  &  pbreçedia  ijfiaeAil, 
*f  y  MrriUt  ft«i  rí'lnMh  yr  eroeer  eto  í  driwrn  tystíoiaetn.  7»  cì  crwrm; 
rm/|  *l  |rh*ff  »i«*l  rHyweyri,  heb  nfnt  tfftel  ei  gyhaddo  o  mmlrmwdprwcà, 
rfiní  M  *ylw  r*í  yrlr»*flfl  fr*l  y  pragethwr  eyffroadol  ya.  ddieitarímd  ym 
tfrffnlff  yrt  íwy  *ui  fUrir»  fií  hun  riajç  »w  «  ne^ee ;  ym  pregethn  á  hmm 
ir>  ftt/1  fif  ì*h  imii  yr  Art(lwvrM.  Yna  7  deeth  mmter  oedd  yn 
ifyr>h"l  f|*rt  «ylw  ý  (iyitiimlíiMltl ;  ac  yma  ca  ef  eí  hun  lefun: — 


i  awaaM**  Mr%*r««f  y<1yw,  ••  Heth  yw  yr  Efongyl  sydd  i'w  phregethu?"    Yr 

jn,  Vf>   liyit  ttydd    vn  erhenig  i  Gristionogaeth.    Mae  pob  cyfun- 

/f  1  u  >,  ^ii^ftfirlifiliírwyaU  yn  eynnwyi  elíenan  sydd  yn  gyffredin  iddynt 

Hftliv<MUi»Mi,  »>  iihrefydâ  a  moewldyi^.    Ond  nid  neilldnolion  gwm> 

.    iciH^^ili  yilyw  yr  ^lfdnftu  oyflredin  yma.    Er  engraifft,  nid  jr 

I  l'fi  iMiw  »yiiii     itid  moeitoldeb  uohel  y  bregeth  ar  y  Mynydd — 

f)(iul,  *u\  OiMtolftdth  l>uw— nid  ynbrydolrwydd  a  sanoteiddrwydd 

\<A     fil<l  yi  uit  or  pethau  hyn,  na*r  oll  o'r  rhai  hyn  ynghyd,ywyr 

\%ì\  r  ft««tt*  «lyit  ytt  (tyngu  y  fath  athrawiaethau  a'r  rhai  hyn  nid  yw 

Í,f.<  PlUÎl  iintíHt»th,  t'ìiti  yn  uuig  yr  elfenau  oyflredin  sydd  ymhob  crefydd, 
»l*ht.ui.M^t»th  \v01li  t»u  oorffori.  Y  mae  purdeb  a  sanoteiddrwydd 
IihIiii  \*i\>  inpfyihi.  Y  owotitiwn  i'w  ofyn  i  bob  oyrundrefn  wahan- 
,  mm-I,  mI  y<tvw,  i*ŵ  ftnUI  y  mae  i  ni  ei  ayìweddoli?  Fa  foddion  ydyoh 
i|  iM'^^ti  ttwy  ,yt  hwtt  y  galìaf  tì,  ddyn  peohadurus, gael  maddeuant  gan 
1  hltí  ff«  mI'mi  vi  hiMt  yt  wvf  wedt  peohu,  a  gwaredigaeth  o'r  natur  beohadurus 
(«1  Iimii  y  nmt*  lv  nij;»«mttwi>dvlau  yn  vhhìì  ?  Yr  atebiad  boddhaol  i'r  owestiynau 
Iwtt  t  lvw  y  wlt  VihM»nvt.  Vv  atwbiad  a  rydd  Cristionogaeth  i'r  cwestiynau 
h*it  t«l«w  t«l  iM.ilMtiflu.it  pwehetiiaelhol.  Mae  yn  bosibl  dvsgu  Uawer  o  bethan 
My,iiiMM.  M>a  nifwti  f4Ut«vtvmv<eaitth  hob  fod  yn  Grìstion;  fel  y  mae  yn  bocibl 
0»  v<  tlH^v*t  v»  hi>vheu  iuv>wu  itiulhiaelh  heb fod  yn  Fudhiad.  Mae  y  oasgliad gan 
tt«  \x\  ytt  \U%,  ttuvt  uivt  vt  ^(tAUR.vt  wtvw  yr  elfenau  sydd  yn  gyffredin  rhwng  Crist- 
hm .«||t  .11 1!  vVtjlt!uvli*t'lhifcu  n  ^tto)>vUUtu  eraill ;  ona  yr  elfenau gwahaniaethol  yn> 
\iA<  *\  M  \  u  t»vus  wvu  tiutvtsut»4Ut  ^v>hvHÌau  trwv  aberth  ìawnol  Crìst,  a  bywydnewydd 
|t  l^tìtw  Viw%v  aitiàttwttgaeth  g»^u  vi  WbryU  Olan.  I>yma  oedd  efengyl  Cristionog- 
uv«ttt  yi  vhu*  V|Hi<tv!tatvU.  t'yyeyihtaU  yr  athrawiaethauywahaniaethol  hyn  ydyw 
iiit>ÿvvhuul  \i  V*  Uuv^\  t  Ntvt  iuoeothu  Kfougylaidd  yuyw  hòni  ac  amdniffyn 
i\v\Tstivtv>st  wvt  vuUivvlvvluvv>vh  v  ritbi ,  v\vwu\Wb  y  testuu,  a  òhanoniaeth  ei  wahanol 
íi  titiu  Nui  ^u^ottsu  vi  bíoAi^\t  wt>w  ^re^ethu  gwyrthiae  Crist^  et  ddynoliaeth 
IfithiUU,  tieu  Kvst  vu  Usnt  et  u^tur  l\iw\M.  Mae  y  reei  hyn  ym  frwastiynaa 
Uvwwl.  evi  v»'t  ^\\ v-^vw\skt  ui\\v»4l»  nw  hvUUiyut  uie  gaU  ^Efêngji;  opd  nid 
s\v  usv>  yi  Vsvvvv*Vi .  vu  sku  IhhI  \i  uu'.£  <%oiîutu  ar  y  thai  y  gorphwys  ein  crediniaeth 
\w,tsts  Nsxt  ^u^otíhu  Kti>j^iatsM  \chwaith  ydyw  proge&hu  t  bywyd  crefydfìnl 
^vvUt  vsv  v>s'vtv  vv  Usvivi  b.v  u*ì>uttoa*  \  s>\v%\sj  uchai  yn  boiubl  ìt#Ẃifì>  ete  y  ssae 
vi  VMww\t  vu  Uuu  \u  \h>*oo*h  k^«*^<w*^^ûv^  s^jfüwcth  hyd  ym  moá  j  ey 
,\-  »u  siau.ult      v\\wciiuvHi  \<oià^\»atvìii  loaa  b'e»Jsydàiwr  iMdfL  ~  WeJ 


iL\ui»\\i\'  »vi  ^au^uli      i/\s\oììuovI  K«oaç^ 

T^»w.  w  'iwu  v\sUt  \u  wi.a  \.u,4..ì  lXv.K\tau  >  byd  .  '*  víyvhwrna  Pani  »rj<às  chy- 
tuH^UU  "  \K\u  \\\  \  ^u,  ao  \u  ^a»xtùu  o\^b  Jtocbyuuai»  ilyfod.  Cttsa  Imw.  ft  lywi 
ma4%  ^ewWtMaMti»  ^^atai>  ^eaa;  wiw\t  11 .  "  a  >ie»ìeceu  y  fjjfc  eewjiài  ym  j  swi 


OYHNAJHJDD   AB   BREOBTHU    BPRNGTLAID».  lftl 

ydyw,  ••  Iddo  eí  yr  hwn  a'n  oarodd  ni,  ac  a'n  golohodd  ni  oddìwrth  ein  peohodau 
yn  eì  waed  ei  hun."  Dyma  y  pregethu  a  ddynodir  yn  Efengylaidd,  a  dyma 
gyweirnod  Cristionogaeth ;  dyma  yr  Efengyl  y  gosodwyd  angenrhaid  arnom  i'w 
phregethu  yn  mhob  oes  a  cwlad ;  a  byddnodweddion  moesol  y  nator  ddynol 
byth  yr  un,  dan  bob  amftylohiad.  Mae  dyn  yn  bechadur,  ao  yn  ymwybyddol  o'i 
beohadurusrwydd,  ae  oblegid  hyny  rhwymecügaeth  gyntal  pob  orerydd  sydd  yn 
hawiio  ei  dderbyniad  o  honi,  ydyw  dangos  iddo  na  fodd  y  mae  ei  beohod  i  gael  ei 
faddeu,  a'i  beohadurusrwydd  ì'w  gymeryd  ymaith.  Yr  hyn  nad  yw  yn  Efengyl  i 
ddynoliaeth  yn  holl  amrywiaeth  ei  hamgylohiadau  nid  yw  yn  Efengyl  o  ffwbl. 
Ein  dadl  ydyw  mai  yr  Efengyl  yma  ydyw  angen  oyffredinol  y  natur  ddynol;  ao 
oblegid  hyny  yr  ydym  yn  penderfynu  peidio  gwybod  dim  ymysg  dynion,  ond  Iesu 
OrÍBt,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio. 

Nìb  gall  fod  camsyniad  mwy,  pa  beth  y w  pregethu  Efengylaidd  yn  ol 
deongliad  Dr.  Allon;  ac  yn  ol  pob  argoel  yr  oedd  yn  cario  yr  holl  gyn- 
nnlleidfa  gydag  ef.  Nis  gallwn  lai  nag  ail-alw  sylw  atyr  hyn  a  ddywed- 
odd  gyda  golwg  arbregethu  Tadolaeth  Duw.  Ceir  rhai  yn  y  dyddiau  hyn 
fel  pe  yn  credu  mai  pregethu  Tadolaeth  Duw  ydy w  preeethu  hanfod  yr 
ËfengyL  Siaradant  fel  pe  byddai  rhy w  wiríonedd  newydd  wedi  ei  ddad- 
guddio  iddynt,  pan  nad  ydy w  ond  yr  hen  wirionedd  yr  h wn  oedd  genym 
o'r  dechreuad.  Mae  yr  eglwys  yn  mhob  oes  wedi  derbyn,  a  chredu,  a 
phregethu  yr  athrawiaeth  am  Dadolaeth  Duw.  Fel  pob  gwirionedd 
mawr  arall,  rhoddir  iddo  fwy  o  amlygrwydd  ar  rai  adegau,  a  rhoddir 
arbenigrwydd  mawr  iddo  yn  y  dyddiau  hyn.  Nis  gellir  rhoddi  lle  rhy 
amlwg  iddo.  Nis  geilir  rhoddi  gormod  o  arbenigrwydd  i  unrhyw  wir- 
ionedd.  Yr  unig  berygl  ydyw  tynu  casgliadau  camarweiniol  oddiwrtha 
Dyna  y  perygl  gyda  phob  athrawiaeth.  Y  casgliadau  annheg  y  mae 
dynion  wedi  eu  tynu  oddiwrth  athrawiaeth  ogoneddus  penarglwydd* 
iaeth,  sydd  wedi  creu  rhagfarn  mewn  meddyliau  yn  ei  herbyn.  Gwnant 
Dduw  yn  fôd  mympwyol,  unochrog,  caled,  pan  nad  oes  dim  yn  yr 
athrawiaeth,  o'i  hiawn  ddeall,  a  rydd  gyagod  i'r  fath  syniad.  Yr  un 
fath  yn  hollol  am  athrawiaeth  dyner  Tadolaeth  Duw,  mae  y  perygl 
yn  y  casgliadau  camarweiniol  a  dynir  gan  ddynion  oddiwrthi.  Ond  nid 
preçethu  yr  Efengyl,  er  hyny,  ydyw  pregethu  Tadolaeth  Duw.  Mae  yn 
brofedigaeth  i  ni  grybwyll  am  amgylchiad  a  ddaeth  dan  ein  sylw  rai 
blynyddau  yn  ol.  Dygwyddem  fod  yn  nghyfarfod  sefydliad  gweinidog 
ieuanc  mewn  cynnulleidfa  barchus, — gŵr  ieuanc  galluog  a  thalentog, 
ond  fel  llawer  un  o'i  oed,  wedi  ei  swyno  gan  y  syniad  fod  ganddo  ryw 
ddysg  newydd  ar  Dadolaeth  Duw.  Yr  oedd  yn  breeennol  yn  y  cyfar- 
fod  gryn  nifer  o  weinidogion,  a  rhai  o  honynt  o  oedran  a  phronad ;  ac 
yn  eu  plith  un  hen  weinidog,  yn  Ddoctor  mewn  Duwinyddiaeth,  wedì 
gwaaanaethu  i'r  un  eglwya  am  dymmor  hir,  ac  mewn  cysylltiad  agos  ftg 
un  o'r  Colegau.  Galwyd  y  gweinidog  ieuanc  i  fyny  i  ddyweyd  ei  farn, 
a  dywedodd  ychydig  eiriau  yn  syml  ac  anymhongar,  nes  y  daeth  i 
fynegu  pa  fodd  y  bwriadai  gyflawni  ei  weinidogaeth.  EÎBteddai 
yr  hen  athraw  parchedig  yn  grymedig  ei  war,  a'i  ben  bron 
rhwng  ei  liniau,  a'i  lygaid  yn  hanner  cauedig.  O'r  diwedd  dywed- 
odd  y  gwr  ieuanc,  gyda  chryn  hyder,  wedi  amgylchynu  cryn 
dipyn,  a'n  cadw  oll  i  ddysgwyl,  mai  yr  hyn  a  fwriadai  ef  ei  wneyd  yn 
bnf  destun  ei  weinidogaeth  yn  y  lle,  yn  Âlpha  ac  yn  Omega  ei  genad- 
wrí  atynt,  oedd  Tadolaeth  Duw.  Unionodd  yr  hybarch  Ddoctor  ar  ei 
gadair,  cododd  ei  lygaid  at  y  gŵr  ieuanc,  ac  edrychodd  arno  yn  syn  o'i 


162  OTMMADIJBDD   AR    BBEOETHÜ   EF*TOTUU1M>. 

goryn  i'w  sawdl,  ac  nid  oedd  pellder  mawr  o'r  naill  i'r  UaÜ  ;  ac  yn* 

ymollyngodd  yn  ol  i'r  un   agwedd  ag  o'r  blaen.     Gymaint  yn  iwj 

priodol   fuaaai   iddo  ddyweyd  gyda  Phaul,   "Canys  ni  fcrnais  i  mi 

wybod  dim  yn  eich  plith,  ond  Iesu  Grist,  a  hwnw  wedi  ei  groeaboehŵ." 

Ond  rhaid  i  ni  fyned  ymlaen,  ond  fel  y  temtiwyd  ni  i  roddi  y 

11  dyeithr  lam  "  yna,  fel  y  dy wedai  y  "  patriarch  o  Droedrhiwdalar." 

Darllenwyd   papyr  gan  Ör.   Reynolds  ar   "Grefydd  Efengylaidd  yn 

gyferbymol  i  grefyddau  hen  a  diweddar  a  gydymgeisiant  â  hLw    Yr 

oedd  hwn  yn  bapyr  galluog,  o  nodwedd  uchel,  ac  yn  dangoe  meddwl 

cyíarwydd  ft  holl  ogwyddiadau  yr  oes ;  yn  meddu  cydymdeimlad  eang 

ft  r  rhai  a  allasent  fod   yn  gwyro  dipyn  o'r  ffordd,  er  ei  honan   yn 

glynu  yn  ddiysgog  wrth  yr  hen  angorion.     Gan  fod  a  fynai  yn  fwy  à 

chrefydd  efengylaidd  nag  â  phregethu  efengylaidd,  nis  gallwn  aroe  i 

dalu  iddo  y  sylw  a  haeddai  ei  werth.     Cafwyd  dau  bapyr  hanesyddol 

yn  ddilynol,  y  cyntaf  gan  Dr.  Stoughton,  mewn  atebiad  i'r  gofyniad, 

é<  Beth  wnaeth  pregethu  Efengylaidd  yn  Mbrydain  î "  a'r  DaJl  gan  j 

Parch.  E.  E.  Jenlcins,  M.A.,  ar  u  Beth  wnaeth  pregethu  Efengylaidd 

mewn    gwledydd  paganaidd  î 9t    Dau    bapyr  nodedig    o    ddyddoroL 

Buasai  yn  dda  genym  eu  gosod  yma  yn  llawn,  ond  ni  oddef  ein  terfyn- 

au.     Yr  oedd  cysylltiad  Mr.  Jenkins  &  Chenadaeth  y  Wesleyaid  yn  ei 

wneyd  yn  un  cymhwys  iawn  i  gymeryd  y  mater  i  fyny ;  ac  yr  oedd  Dr. 

Stoughton  yn  pyfarwydd  iawn  â'r  maes  a  barthwyd  iddo,    Dechreuodd 

gyda  r  Diwygiad  Protestanaidd,   a  dywedai  y  gallesid  edrych  ar  y 

symudiad  hwnw  raewn  tair  gwedd :  yn  wleidyddol,  yn  eglwysyddol,  ac 

^n  ysbrydol.     Oymerai  y  pulpud  a'r  wasg  yr  arweiniad  yn  y  cyfnod 

iwnw,  ond  mewn  ar^raff  uniongyrchol  tueddid  ef  i  roddi  y  flaenoriaeth 

i'r  pulpud.     Dy wedai  Wycliffe  wrth  ei  fyfyrwyr  mai  yr  hyn  oedd  gan- 

ddynt  í'w  bregethu  oedd  gair  Duw.     Trwy  bregethu  y  cyflawnodd  ef 

ei    hun    ei  genadwriaeth,   a   chyfododd  o'i   gylch  fyntai   o'r  rhai  y 

cyffyrddasai   Duw  ft'u  calonau,  i  fod  yn  genadon  cartrefol.     Yn  yr 

unfed  ganrif  ar  bymtheg  yr  oedd  John  Ruff,  un  o'r  Black  Friars,  yn 

Btirling,  yn  bregethwr  galiuog  o  ddau  du  y  Tweed.     Un  arall  oedd 

Bernard  Gilpin ;  a  gwyddent  oll  fel  yr  ymgasglai  y  bobl  i  St.  Paul's 

üross  i  glywed  Latimer  yn  cyhoeddi  iachawdwriaeth  rad.     Gwnaethai 

Bitney  waith  mawr  yn  Nghaergrawnt»  ac  anfonodd  ddynion  allan,  y 

rhaí,  er  eu  bwrw  i  garcharau,  a  bregethent  yr  Efengyl  nes  ennill  llawer 

igredu.     Cyfeiriodd  at  lwyddiant  pregethiad  yr  Efengyl  yn  nyddiau 

Elizabeth,   er  fod  y  Frenhines  yn  rhoddi  ei  gwyneb  yn  erbyn  hyny. 

Daeth  i  lawr  i'r  eilfed  ganrif  ar  bymtheg,  at  John  Stoughton,  Bilton,  a 

Sibbes,   Eichard  Baxter,  John  Bunyan,  John  Owen,  a  John   Howe. 

Uhoddodd  rai  engreifftiau  o  nerth  mawr  pregethu  Whitfield  a  Wesley, 

a  daeth  i  lawr  hyd  at  ei  adgofion  ei  hun  o'r  pregethwyr  oedd  yn  eu 

nerth  yn  Lloegr  yn  moreu  y  ganrif  hon.     Wrth  gyfeirio  at  agwedd 

bresennol  pothau,  dywedai  fod  ei  obaith  yn  gryfach  na'i  ofn.     Yr  oedd 

yn  wir  ddrwg  ganddo  weled  fod  ymadawiad  oddiwrth  rai  gwirioneddau 

a  ystyriai  ef e  yn  werthf awr ;  ac  ar  ol  triugain  mlynedd  o  ddarllen  ar 

dduwinyddiaeth,   yr  oedd  yn  methu  deall  rhai  pethau  a  gyhoeddid 

mewn  líyfrau  a  chyfnodolion.     Ni  ddigiai  wrthynt  os  dywedent  wrtho 

nad  oedd  hyny  yn  ddim  ond  gwendid  hen  ẃr  a  wnaeth  dipyn  o  gyn- 

nydd  pan  yn  ieuanc,  ond  nas  gallaaai  mwyach  fynod  rhagddo.     Ond  pa 


t 


ÖYNNADLBDD  AB  BREOEfHü   bfbngylaidd.  153 

gy&godion  bynag  oedd  y  n  croesi  y  wybren,  gwelai  heulwen  ogoneddu  8 
yn  goleuo  i  fyny  ar  y  meusydd  yr  ochr  draw.  Credai  yn  mhresennoldeb 
arosol  yr  Ysbryd  Glân,  a  dysgwyliai  am  dywalltiad  helaethach  o'i  ras. 
Cyfeiríai  at  eiriau  olaf  Dr.  McCall  o  Manche3t3r,  pan  ofynwyd  iddo  a 
oedd  efe  yn  para  i  gredu  y  gwiríoneddau  a  bregethodd  i  eraill,  <(  Ydwyf, 
fr  byw.w  (Yes,  to  the  core.)  Cariodd  Dr.  Stoughton  argraff  ddofn  ar 
bawb  yn  y  lle,  ac  yr  oedd  gweled  un  o'i  oedran  a'i  safiad  yn  y  fath 
brofiad  yn  olygfa  ardderchog. 

Ail  gyfarfu  y  Gynnadledd  yn  City  Temple  boreu  Mercher,  o  dan 
ly wyddiaeth  Dr.  Green,  yr  hwn,  ar  ol  y  gwasanaeth  arweiniol,  a  wnaeth 
rai  sylwadau  rhagorol.  Cyfeiriodd  yn  arbenig  at  yr  addysg  a  ddylai 
y  pulpud  gyfranu.  Yr  oedd  ei  gysylltiad  ef  ft  Chymdeithas  y  Traeth- 
odau  Crefyddol  yn  gwneyd  yn  naturíol  iddo  gymeryd  y  cyfeîrtad  hwnw. 
Nis  gellir  adgofio  y  pre*ethwr  yn  rhy  fynych  ei  fod  yn  athraw  yn  gystal 
ag  yn  efengylwr.  Darllenwyd  papyr  gan  Dr.  Clifford  ar  "  Y  camgym- 
eríadau  gyaa  golwg  ar  bregethu  Efengylaidd."  Gwnaeth  un  haeríad  a 
ddisgynodd  yn  ddyeithr  ar  glust  llawer  yno,  sef  mai  cam^ymeríad 
ydy w  cysylltu  y  syniad  o  bregethu  Efengylaidd  âg  unrhy w  athrawiaeth 
neillduol.  Yr  oedd  Dr.  Reynolds  wedi  dy weyd  fod  y  gair  yn  Germani 
yn  cael  ei  ddefnyddio  mewn  ystyr  eang  iawn,  gan  gynnwys  yr  Undod- 
iaid  ar  y  naill  law,  a'r  Jesuitiaid  ar  y  llaw  arall;  ac  os  nad  oes  a  fyno 
bod  yn  Efengylaidd  âg  unrhyw  athrawiaeth,  nid  ymddangosai  Dr. 
Clifford  ymhell  o  fod  yr  un  farn  â  hwy ;  ac  eto  y  mae  efe  ei  hun  yn 
dyweyd  fod  yr  ymadrodd  yn  cynnwys  pedwar  drychfeddwl :  yn  gyntaf, 
fod  Duw  yn  Dad  i  ni  oll  mewn  ystyr  wirioneddol,  ac  nid  duwinyddol ; 
yn  ail,  y  gellir  maddeu  i  ddyn ;  yn  drydydd,  fod  dyn  pechadurus  yn 
cael  ei  wneyd  o'r  newydd  mewn  meddwl  ac  ewyllys  a  bywyd;  yn  bed- 
werydd,  cynnydd  beunyddiol  mewn  crefydd  er  gwaethaf  ein  colliadau. 
Nid  ydynt  yn  eglur  iawn.  Cydymdeimlem  â'r  Proff.  Agar  Beet,  yr 
hwn  a  ddywedai  fod  papyr  Dr.  Clifford,  er  mor  alluog  ydoedd,  yn 
ddiffygiol ;  adadleuai  dros  fynegiad  syml  mewn  iaith  eglur  a  deaUadwy, 
o'r  hyn  y w  Efengyl  Crist.  Darllenodd  Dr.  Munro  Gibson  bapyr  galluog 
ar  u  Athrawiaeth  Efengylaidd  wedi  ei  hysgaru  oddiwrth  amcan  moesol  ac 
ysbrydol  yn  gamgynnrychioliad  drygionus  o  groes  Crist ; "  a  dilynwyd 
ef  gan  bapyr  gan  y  Proff.  Darison,  ar  u  Lêd  ac  eangder  yr  athrawiaeth 
efengylaidd."  Rhaid  i  ni  adael  y  papyrau  hyn  a'r  oü  a  ddywedwyd 
arnynt,  er  y  buasai  yn  dda  genym  ddifynu  y  geiriau  cryfion  a  geir  yn  y 
papyr  cyntaf  yn  condemnio  y  rhai  a  addawant  hapusrwydd  a  dedwydd- 
wch  i  ddynion  yn  y  byd  nesaf,  heb  iddynt  yn  gyntaf  "  ddysgu  gwadu 
annuwioldeb  a  chwantau  bydol,  a  byw  yn  sobr,  yn  gyfiawn,  ac  yn 
dduwiol  yn  y  byd  sydd  yr  awr  hon." 

Caf wyd  eisteddiad  drachefn  nos  Fercher,  yn  yr  un  Ue ;  ac  yr  oedd  y 
cynnulliad  Hiosocaf  eto,  er  nad  oedd  cynifer  o  weinidogion  ynghyd. 
Lly  wyddid  gan  Mr.  Percy  W.  Bunting,  golygydd  y  Contemporary  Review> 
ac  wyr  i'r  enwog  Dr.  Bunting;  ac  anerchwyd  y  cyfarfod  gan  y  Parch- 
edigion  J.  G.  Rogers,  R  F.  Horton,  a  H.  Price  Hughes,  M.  A. — Nos  Iau 
drachefn  yr  oedd  yr  eisteddiad  olaf,  o  dan  ly wyddiaeth  Dr.  Parker ;  a 
chafwyd  anerchiadau  gan  y  Parchedi^ion  J.  Morgan  Gibbon  a  R.  H. 
Roberts,  a'r  cadeirydd  ar  y  diwedd  yn  dirwyn  y  cwbl  i  fyny.  Ni 
ddarllenwyd  papyrau  yn  yr  eisteddiadau  olaf,  ac  yr  oeddynt  yn  f wy  o 


&M  niîf n  fciw  ann  **  mmithü  sranoYLAiDD. 


yylariodydd  layhoWdua  nag  o  gyunadleddatL  Yr  oedd  y  rhai  a  gymer- 
«utk  ran  yitddyttt*  gait  mwyai;  y*  iewangach  hefyd ;  ac  er  yn  alluog  a 
dyayedig»  a«  yu  LLawn  .r^fchgarwch*  eto  heb  gyrhaedd  yr  addfedrwydd 
Wu  hwuw  ttad  oe*  onu  vNdran  &  nhrofiad  yn  unig  a'i  rhydd.  Tueddaì 
M^  Hortott  i  «Jrych  bratud  yu  bruddaidd  ar  bethau,  ac  ymddangoaai  i  ni 
**  tod  yu  laitt  $on»od  o  dayrttçtd  i  ailu  a  thalent  gweithwyr  anffyddol 
LUjnm^  PuuT  ìvd  rhai  feily  yn  eu  püth,  ond  arwyaebol  y w  y  rhan 
fwv*í  v>  houyul  \UutiC  yu  ctpio  hen  wrthddadleuon oddiar eu  gilydd, 
vud  erby u  $waa$u:  artiy  nt,  ^weiir  mai  gwynt  a  gwegi  yw  y  rhan  fwyaf. 
Yu*ddaift£vMii  Mr  Hu^h  Frta*  Hu$ha*  yn  cymeryd  golwg  fwy  calonoç 
ar  bothaut  Gali  «m  tod  o  uymheredd  naturìol  siriolach,  ac  y  mae  wedi 
«t  ddwyu  ì  (yuy  gjdat  W««U*yaid>  y  rhai,  fel  rheol,  sydd  yn  fwy 
liwddol  i  ^umyd  yr  oiw^  ore*  ar  bethao,  heblaw  ei  fod  wedi  cael 
u*wy  o  bronad  ar  y  b>\l  l\vuioa  gwarthfawr  yw  y  rhai  hyn  ;  ac  o* 
«Myutr  *u  dydduMt  $wuatil  waith  atawr  droe  Dduw  yn  eu  cenedlaeth. 
kUuv**i  >«*  dua  çtttyttt  p*  bu*$ai  rhywua  o  Gymru  wedi  ei  alw  i'r  Gyn- 
ttadlodd  ;  obio^td  y  ****  $*tt  Gyatru  rywbeth  i'w  ddyweyd  ar  bregethu 
lituutíy  taídd  ***  $*li  y  r  u»  wUd  araii  *i  ddy  weyd.  Yn  niffyg  hyny,  yr 
oudd  yi*  vW*  ^ytt  w**ivd  trt  Chymro  yn  eymeryd  rhan  mor  amlwg, 
*vl  >  t^Mvhvd^Kktt  R>  tl  Koborta>  ìL  Pnce  Hughee,  a  J.  Morgan 
Utbbou  y  cyufcU  ytt  t\*dyd«kwr>  yr  ail  yn  Wesleyad,  a'r  trydydd  yn 
AuuvUyuwr» 

\i  wdd^ut  wrth  $vvhw>tt  y*  bwrìadu  gwneyd  rhyw  sylwadau  o'r 
vnUUnu  **u  huuatu*  K»i  adtvddyhatt  aryrhyu  afu  dan  sylw;  ond  y  mae 
*>uout  v4u  mu  bW  «t^wc»  «*h  cyu»rvd  liawn  cymaint  oleaga  fwr- 
tSHÌHÌ  41  vìu  v\)Ùm\  a  thatd  i  iu  v>Ö4egtd  hyny  gyfyngn  ein  hol-nodiadau 
l  ksUU  b>^au  Hà%t».  N^^&iíwikpa  fodd  bynag,  lai  na  dadgan  ein 
IU\avuuUI  lvU  y  t*th  G>ti*w*àledd  w^îdi  ei  galw,  yn  gystal  ag  am  y 
iv^UvUu  U^uaumW  vHKtd  >u  ro^d^  drwyddl  Cadwodd  pawb  yn  y 
vU  u»tw*  t>ivu  ,  ac  vt  Khì  ^  u  t^ìur  rod  cryn  wahaniaeth  meddyliau  ar  rai 
k\VMvmUì  av  \  ibvntviai  tb<u  y^ur  lkwvr  helaethach  nag  a  roddai  eraill 
I  *  \  masli v»dd  ^v*vthu  ^ivt!^  »idd»  #to  dangoaid  y  brawdgarwch  puraf, 
hv  u(  vlvUv>vvUwl  ^air  v<ua  yu  aro^li  o  unrhyw  angharedigrwydd. 
Ì^i^^^id  i>^  vìvUu  n*^U  IM^ittoulhàidd  awydd  i  wyntyllio  eu  syn- 
ìhvUu  uv^UUu»l  >u  uu  v>  vt*t*udt*daK  <»d  gwnaed  byr  waith  arnynt 
^hu  \  U.\UMHdIv\UL  vvMv ^td  v r  vHídd  hyny  yn  estronol  i  amcan  y  cyn- 
Utt!lt*vl  VU»huvU^>U  ar  bawb  yn  y  modd  mwyaf  parchus,  tia  y 
W>vlsuU  aV  >  u»hìvi  vUu  ^ylw  v  vud  nid  anhawdd  hefyd  oêdd  deall  oddi- 
uUU  \  |fc\\uviavU>avih  a  khìvikL  pa  ffordd  yr  oedd  gogwyddiad  y 
IUhn*  Ul>um  )vnub  %tth  yr  hy»  yw  vnaìd  yr  Efengyl,  er  nad  oedd  y 
w««M  H  *s»vl\l»vi  \\i\\\  k*w  b**b  yu  dwyn  yr  un  ffurf :  credent  oll  yn 
O^m^^m  imm  hawUni  |u^vihu  Kfvn^ylaid  dydyw  pregethu  Crist^  a 
\\*\i*  ^wvl»  v»  hi\hmAv^W»  a  chyhyd  ag  y  cvtuna  dynion  ar  hyny, 
liHlUufr  v*vlvlvl  vu  ^*lNwU(  iuv%u  camd  ar  bob  peth  arall. 

\  \  (4vdd  >  ihm  h>u*t  >u  y  Gynaadledd,  a'r  rhai  oedd  wedi  cael  y 
ittuMml  U*  \*i  >u  >  uviuuU^vÜv>  ac  oblegid  hyny,  o  angenrheidrwydd, 
^wli  (.hI<hwUI  Uui  avUlvlvl*v\  yn  gìynu  yn  Ued  Iwyr  wrth  yr  hyn  a 
t«ttth  tu  hhUu«u^vìU  iacUu^v  ar  uad  oeddynt  mewn  un  modd  am 

•uU    \\\  **»S\\  **  >v  Uu  dviiuau  fel  pe  byddent  yn  ysbrydoledig. 

m«|M«^uV  vHU|&d\U  di^wuvd  ì  ddarbyu  ffurhau  newyddion  i*r  gwirionedd, 


r 


CYNNADLIDD   AR   BRBGETHÜ   EF&NGTLAIDD.  166 

08  oeddent  yn  cynnwys  y  ffeithiau  a'r  gwiríoneddau  a  ddysghr  yn  y 
Bibl ;  er  fod  yn  eglur  mai  syniad  llawer  o  honynt  oedd,  "  OweU  y w  yr 
hen,"  hyd  yn  nod  yn  y  ffurf  o  osod  allan  y  gwirionedd.  Ymddangosai 
on  peth  yn  eglur,  dybygem,  i  bawb,  f od  y  rhai  a  ymlynent  wrth  yr  hyn 
a  elwir  yr  hen  athrawiaeth,  yn  traethu  eu  meddyliao  yn  Uawer  mwy 
amlwg  a  phendant.  Nis  galleaid  camgymeryd  en  hystyr,  pa  un  bynaç 
a  gytunid  ft  hwy  ai  ni  wneid.  Ond  nis  gallesid  dyweyd  hyn  am  y  rhai 
oedd  yn  gogwyddo  at  y  dduwinyddiaeth  newydd,  fel  ei  gelwir.  Er  na 
throdd  y  cwestiynau  hyny  i  fyny  yn  uniongyrchol,  eto  yr  oedd  yn 
ddigon  hawdd  gweled  pa  le  yr  oedd  gogwyddiad  y  rhan  fwyaf  ;  ac  yr 
oedd  rhyw  aneglurdeb  ac  amwysedd  o  gylch  Uawer  o  ymadroddion  y 
rhai  oedd  wedi  gadael  yr  hen  derfynau.  Nid  ymddangosai  fod  gan- 
ddynt  weledigaeth  eglur  o  gwbl.  Nis  gallasent  ddangoe  eu  bod  wedi 
eyrhaedd  tir  cadarn  i  sefyll  arno,  i'r  hwn  y  gallasent,  yn  ddibetrus, 
wahodd  P*wb  atynt  Rhoddai  yr  ymadroddion  dyeithr  ac  amwys  a 
ddefnyddient  ryw  wedd  o  fawredd  arnynt,  yn  enwedig  yn  ngolwg  y 
rhai  sydd  wedi  arfer  cysyUtu  mawredd  â  thywyllni  ac  aneglurdeb;  ond 
y  mae  yn  rhaid  i  ddynion  gael  gwirioneddau  pendant  a  diammheuol 
cyn  y  gallant  orphwys  yn  ddiysgog  arnynt  Oellir  ysigo  hyder  dynion 
yn  eu  hen  olygiadau  trwy  draethiad  niwliog  ac  ammheus  o  syniadau ;  a 
gall  hyny  greu  Uon'd  gwlad  o  ammheuwyr ;  ond  oe  mynir  cael  dynion  i 
gredu  onrhyw  olygiad  yn  gryf,  rhaid  ei  draethu  iddynt  mewn  ymad* 
roddion  mor  eglur  fel  na  bydd  yn  bosibl  camgymeryd  eu  hystyr. 
Tarawai  hyn  ni  yn  arbenig  yn  mhapyr  galluog  Dr.  Clifford ;  a  gaUwn 
gydymdeimlo  yn  drwyadl  â  Dr.  Stoughton  pan  ddywedai  ei  fod,  ar  ol 
triogain  mlynedd  o  ddarllen  ar  dduwinyddiaeth,  yn  methu  yn  glir  a 
gwneyd  ystyr  llawer  o'r  hyn  a  ysgrifenir  ar  dduwinyddiaeth  yn  y 
dyddiau  hyn.  Pa  amcan  sydd  i  iaith  ond  i  fod  yn  gyfrwng  trosglwydd- 
iad  meddyliau,  ac  nid  yn  gwmwl  i'w  cuddio  ì  "  Y  prophwyd  sydd  ft 
breuddwyd  ganddo,  myneged  freuddwyd;  a'r  hwn  sydd  ganddo  fy 
Dgair  i,  myneged  fy  ngair  i  mewn  gwirionedd." 

Fel  y  galleeid  dysgwyl,  y  rhai  ieuengaf  a  ymddangosai  yn  fwyaf 
awyddus  am  ychwaneg  o  ryddid  yn  y  pulpud ;  er  y  rhaid  i  ni  ddyweyd 
hefyd,  nad  oedd  yno  neb  am  ryw  ryddid  eithafol.  Mae  asbri  yn 
naturiol  i'r  ieuanc.  Mae  ganddynt  eu  damcaniaethau,  ac  y  mae  eu 
gwyntyllio  yn  fwynhad  iddynt  Owell  gan  y  bachgen  pan  yn  myned 
gyda'i  dad,  gerdded  ar  ben  y  clawdd,  neu  gerdded  ar  y  ceryg  culion  ar 
ochr  y  droedffordd,  neu  gamu  o  gareg  i  gareg  ar  y  ceryg  rhyddion  a 
ddygwyddo  fod  ar  y  ffordd,  na  cherdded  yr  heol  galed,  ddiogel  gyda'i 
dad.  Nid  yw  yn  gweled  camp  yn  y  byd  mewn  gwneyd  hyny.  Dyma 
y  ffòrdd  y  mae  pawb  yn  myned,  a  beth  yw  ef  fwy  nag  eraiü,  oni  wna 
rywbeth  amgen?  Tyr  lwybr  newydd  iddo  ei  hun.  Nid  yw  o  un 
gwahaniaeth  ei  fod  yn  drafferthus  ac  yn  beryglus.  Mae  yn  newydd 
ac  yn  wahanol  i'r  eiddo  y  Uiaws,  ac  yntau  felly  yn  wreiddiol  o'i  gymeryd; 
ac  nid  argyhoeddir  ef  nes  y  syrthia  i  lawr  y  clawdd  a  chael  dolur,  neu 
syrthio  i'r  pwll  a  diwyno  ei  ddillad ;  yna  daw  dan  wylo  yn  ol  at  ei  dad, 
i'r  hen  ffordd  dda.  Ysfa  ryfâdd  yw  ysfa  yr  ieuanc  am  dori  Uwybr 
newydd.  Dyna  ei  syniad  am  wreiddiolder.  Cly wid  yn  y  Oynnadledd 
gryn  lawer  o  siarad,  gan  un  neu  ddau,  am  ryddid  yn  y  pulpud. 
Dywedeot  hefyd  nad  oeddynt  ychwaith  am  ryddid  ond  o  fewn  terfynau 


186  OTNNADLEUD  AB    BRROBTHü    EFtOIGTLAlDD. 


cì 


ìr  Duw.     Rhvddid  oddiwrth  gredoau,  a  chyfundraethau,  a  dogm*. 

ìd  ydym  yn  deall  fod  neb  am  eu  rhwymo  â  na  chredo  na  chyfun- 
Uraoth  na  ddyagir  yn  eglnr  a  phendant  yn  y  BibL  Ni  thybia  neb  fod 
rhyddid  y  pulpud  vn  oaniatâu  i  neb  fwrw  ymaith  ffeithiau  mawrion 
onawdoliad,  marwolaeth,  ac  adgyfodiad  Crist ;  ond  nid  yw  rhyddid  j 
pulpud,  or  eu  pregethu,  yn  oaniatâu  eu  hesbonio  ymaith,  nes  na  byddont 
yn  y  diwedd  yn  ddim  ond  myth.  Mae  i  dermau  duwinyddol  en  hystyr 
arbenig,  yotyr  aydd  wedi  ei  gysylltu  ft  hwy  gan  yr  eglwys  ymhob  oes ; 
a  ohamarweiniol  hollol  ydyw  eu  defnyddio  a  chysylltu  â  hwy  ystyr 
hollol  wahanol.  Trin  gair  Duw  yn  dwyllodrus  ydyw  defnyddio 
ymadroddion  yn  meddwl  un  peth  i'r  pregethwr,  a  pheth  arali  i'r 
jfwrandawyr. 

Trddd  v  owoitiwn  o  feithder  y  bregeth  i  fyny  fwy  nag  unwaith. 
Nitì  vmddangoaai  neb  mor  anfoddhaol  i'r  cri  am  bregethan  byríon  a 
J>r,  Állon.  Ëdryohai  arno  fel  arwydd  o  adfeiliad  amlwg,  a  chredai  na 
ildouai  progothu  byth  yn  allu  grymus  mewn  gwlad,  os  cyfyngid  ar  eì 
aniNor.  Uwnaeth  Mr.  Fowler  yn  yr  eisteddiad  cyntaf  gyfeiríad  at  y 
luator ;  ond  wrth  wnoyd  hyny  gwnaeth  ddau  sylw  a  ymddango&ai  i  ni 

f'il  inyned  braidd  yn  erbyn  eu  gilydd.  Wrth  gymheli  y  pregethwyr  i 
mrotoi  ar  gyfor  ou  cynnulleidfaoedd,  dywedai  fod  y  gwrandawyr  yn 
awr  yn  fwy  addyagiedig  a  diwylliedig  nag  oeddynt  gynt;  ond  er  en 
uyiiihoH  i  fyrhau  y  bregeth,  dywedai  am  yr  un  swrandawyr  nad  oedd- 
yiit  o  ran  ou  diwylliant  yn  gyfryw  aga  allasai  ddal  eu  meddyliau gyda'r 
Mll  luator  am  yopaid  maith.  Yn  ol  Dr.  Stevenson,  pymtheg  mynyd  ar 
ItiitfaÌM  oodd  hyd  nregeth  i  fod ;  dyna  ei  fesur  ef,  ac  y  mae  pob  dyn  yn 
iImoiIiIoI  i  oiod  ei  hun  yn  aafon.  Da  oedd  genym  weled  ddarfod  i  Dr. 
Ifalrlialrn,  nooon  y  Gynnadledd,  bregethu  yn  y  City  Temple  am  fwy 
M»tf  awr,  ao  ni  feddyliodd  neb  am  ei  hyd.  Nid  ydym  yn  synu  dim  fod 
nwuëtlwn  yma  o  hyd  pregeth  yn  cael  cymaint  o  sylw  yn  yr  Eglwys 
Mfyilloilig,  a'u  bod  yn  awyddus  am  ei  dwyn  i  lawr  o  fewn  y  terfynau 
nyfyngaf  fyddo  yn  bosibl ;  oblegid  ni  bu  i'r  bregeth  erìoed  le  amlwg  yn 
mii  MWNNatiaoth  hwy.  Y  ffurfiau  a'r  defodau  sydd  yn  cael  mwyaf  o  le 
i/Miililynt,  Ond  ymysç  Ymneillduwyr,  y  rhai  y  mae  eu  bodolaeth  a'u 
ílwyilillaiit  i'w  briodoli  i  bregethu,  y  mae  yr  ysfa  yn  ymddangos  i  ni  yn 
MM  aliaoliua  iawn.  Nid  ydym  yn  amddiffyn  pregethau  meithion.  Nid 
y w  lilr  foitluler  yn  un  prawf  o  ragoriaeth.  Yr  hyn  yr  achwynwn  arno 
ytíyw  y  mi  am  bregethau  byrion;  a  pha  mor  fyríon  bynag  fyddant, 
IMWial  i'hy  w  ral  eu  cael  yn  fyrach  fyth.  Nis  gellir  gosod  rheol  ar  fater 
f«í  liyn,  Mae  gwahaniaeth  yn  noniau  pregethwyr.  Gall  ambeil  un 
wnnyil  y ii  woll  mewn  hanner  awr  na  phe  rhoddid  iddo  fwy  o  amser ; 
mimI  iuiH'  aiiiboll  un  arall,  ymhen  yr  hanner  awr  y  bydd  wedi  d'od  i'w 
Imwm  liwyliau;  ond  gwna  waith  cyn  y  diwedd  a  dâl  yn  dda  am  bob 
'U'^wyl  a  fu  wrtho.  Nid  ydym  yn  ammheu  ychwaith  naallai  y  cyfryw 
fíyalo  ali  yu  gynt,  a  myned  yn  unionach  at  eu  gwaith.  Mae  hanner 
»vri  I  mm  yi»  liwy  nau  ydyw  awr  i'r  llall.  Wrth  y  glust,  ac  nid  wrth  yr 
«*/!#)«,  y  MioNiirlr  liyd  pregeth.  Gwelwyd  cynnuileidfa  weithiau  yn 
hn)  Mimwm  Nyiidnil  I  odrych  ar  yr  awriais,  gan  ryfeddu  fod  y  bregeth 
*m(|  flaifoil  Mior  fuan,  er  iddi  barhau  am  fwy  nag  awr;  a  gwelwyd  yr 
HH  yyMMMllaldfa  yu  aneamwytho  cyn  pen  hanner  awr,  a  phob  perchen 
nn*ẁi  yn  al  tliynu  allan  or  g «eled  pa  faint  yn  hwy  yr  oedd  yn  rhaid 


t 


APDY8G.  157 

bod  yno,  os  nad  hefyd  i  fod  yn  awgryma  i'r  pregethwr  i  brysuro  i 
derfynu.  Dylai  pob  pregethwr  ddeall  ei  ddawn  a'i  allu  i  gadw 
cynnulleîdfa  i  wrando  arno  heb  flino.  Mae  gwahaniaeth  hefyd  rhwng 
pregethu  yn  rheolaidd  a  phiegethu  ar  achlysuron  neillduol.  Pan  y 
mae  pregethwr  yn  cyfarfod  yr  un  gynnulleidfa  ddwywaith  bob  Sabboth, 
rhaid  iddo  gwtogi,  pe  na  byddai  ond  yn  unig  er  ei  fwyn  ei  hun ;  ond  y 
mae  gwaaanaeth  achlysurol,  mewn  cynnulleidfa  ddyeithr,  yn  eithríadol ; 
ac  nis  gellir  tynu  y  rhai  hyny  i  lawr  i  lefel  cyfarfodydd  arferol. 
Cafodd  Cymru  brawf  ar  y  naill  a'r  llall ;  ac  os  byddai  y  pregethwr  yn 
feistr  y  gynnulleidfa,  ni  fesurid  hyd  y  bregeth.  Gollyngai  Daniel 
Rowlanda,  a  Robert  Roberts,  Clynnog,  a  David  Dayies,  Abertawe,  a 
Christmas  Evana,  a  Williams  o'r  Wern,  a  Dr.  Rees,  Abertawe,  eu 
cynnulleidfaoedd  ymaith  ar  hanner  awr  neu  ddeugain  mynyd  o  breg- 
eth ;  ond  ni  tbeimlai  y  gwrandawyr  eu  bod  byth  yn  cael  eu  gollwng 
ganddynt  ar  eu  cythlwng.  Cadwai  John  Elias,  John  Jones,  Talysarn, 
Henry  Rees,  Dr.  William  Reea,  a  Joseph  Thomas,  Carno,  gynnulíeidfa- 
oedd  mawrion  yn  eu  Uaw  am  awr  ac  awr  a  chwarter,  ac  awr  a  hanner, 
ac  yr  oeddynt  yn  eu  golwg  fel  ychydig  fynydau,  gan  faint  oedd  swyn  y 
pregethwyr  anfarwol  iddynt  Arferai  Joseph  Thomas  ddyweyd  nad 
oedd  ganddo  ef  fawr  golwg  ar  y  "pytiau  pregethau;"  a  gallwn 
ninnau  ychwanegu  nad  oes  genym  fawr  golwg  ar  y  bobl  sydd  â'u  cri 
gwastadol  am  danynt  Ofnwn  am  y  rhan  fwyaf  o  honynt  y  gellir 
cymhwyso  atynt  eiriau  y  prophwyd,  uWele,  eu  clust  hwy  sydd 
ddienwaededig,  ac  ni  wrandawant;  wele,  dirmygus  ganddynt  air  yr 
Arelwydd,  ac  nid  oes  ganddynt  ewyllys  iddo." 

Ëagusoded  ein  darllenwyr  ni  am  eu  cadw  cyhyd.  Chwyddodd  ein 
hysgrif  yn  Uawer  hwy  na'n  bwriad.  Nid  oes  dim  ag  y  mae  iddo 
gymaint  o  swyn  i  ni  a  phregethu.  Ni  byddwn  byth  yn  blino  gwrando 
a  siarad  am  dano ;  ac  ni  bu  cenedl  erioed  yn  fwy  dyledus  i'r  pulpud  na 
chenedl  y  Cymry.  Yr  ydym  yn  llawenhau  yn  lledaeniad  addysg,  ac 
yn  nerth  cynnyddol  y  wasg ;  profa  yr  ysgolion  dyddiol  a'r  Colegau 
Cenedlaethol  eu  hunain  yn  alluoedd  cryfíon  yn  nyrchafíad  a  dylanwad 
ein  gwlad  yn  y  dyfodol :  ond  os  parheir  i  ni  o  oes  i  oes,  yn  ein  pulpud- 
au,  olynwyr  teilwng  o'r  hyn  y  mae  pregethwyr  Cymru  wedi  bod  er  ya 
dau  cant  a  hanner  o  frynyddoedd,  erys  pregethu  Efengylaidd  yn 
uwchraddol  yn  ei  ddylanwad,  fel  y  mae  wedi  bod  o'r  dechreuad. 

John  Thomas. 
LherpooL 


ADDYSG 


OAN    DYFED. 


Nm  ydyw  cân  y  fwyalch  heddyw  'n  well 
Na  'r  hon  a  ganwyd  yn  Mharadwys  bell ; 
Pob  nodyn  a  chynghanedd  sydd  yr  un, 
Mor  ddigyfnewid  ag  y  w  greddf  ei  hun. 
1899.  l 


168  ADDTSO. 

Ond  dyn !  Ardderchog  ddyn  1    Y  mae  diwylliant 

Yn  tywallt  dydd,  yn  ddiluw  o  ogoniant 

Ar  amcan  ei  f odolaeth.    Mae  eynmyddu 

Yn  un  o'r  deddfau  sydd  yn  penderf ynu 

Ei  wynfyd  a'i  barhâd.    Fe  ymestyna 

Byth  at  berffeithrwydd  Duwdod ;  ac  fe  nofia 

Àrlif  gwybodaeth  a  myfyrdod  tawel, 

Drwy  ddrychfeddyliau  nad  yw  profiad  ançel 

Yn  gwybod  dim  am  danynt    Hen  feddyhau 

A  chalon  Duw  yn  ty wallt  gwybodaethau 

Ei  Hanfod  drwyddynt,  i  fywiogi  gallu 

Srrthiedig  ddyn,  a'i  droi  i  efelychu 

Yr  hwn  a  i  gwnaeth. 

Mae  hwn  yn  eallu  yf ed 
Owybodaeth  fel  yr  afon,  ac  yn  myned 
Fel  hwythau  'n  gryfach,  nea  y w  anhawsderau 
Yn  peidio  yn  ei  wydd,  gan  droi  'n  gysgodau 
I  gadw  pob  gerwinder  ar  ei  antur, 
Rhag  torî  ar  gysondeb  by w  ei  lafur. 

Ardderchog  f ôd  1    Yr  wyf  yn  Uawenhau 
Fy  mod  yn  ddyn,  yr  hwn  sydd  i  barhau 
I  fyn'd  ar  gynnydd  byth.     A  llusern  Addysg 
Yn  oleu  vn  ij  llaw,  caf  adael  terfysg 
Cymdeithas  wag,  a  lloniant  yr  anifail, 
A  rhodio  'n  ysbryd  a  flfyddlondeb  bugail, 
Drwy  eang  gyfandiroedd  o  sylweddau 
Gwybodaeth  gyfrin,  Ue  mae  gwirioneddau 
Yn  gruddfan  am  ryddhad,  ac  am  oleuni 
Rhyw  ysbryd  diwylliedig  i'w  bywiogi 
I  jrmlid  cyfeiliornad. 

Oes,  mae  llu 

0  wirîoneddau  mewn  tywyllwch  du, 
Heb  aflonyddu  arnynt  gan  athrylith, 
Na  neb  i  dderbyn  y  cyflawnder  bendith 
A  ymddiriedwyd  iddynt     Dychymygion 
Yr  oesau  yn  eu  pasio  drwy  'r  cysgodion 
Fel  drychioliaethau  gwag,  ac  yn  dychwelyd 
A'r  gwrthun  opiniynau  mwyaf  ynfyd 

Fw  gwthio  ar  y  byd ;  a'r  twyll  effeithiau 
Yn  codi  Uawer  storm  o  ymrysonau 
Ar  diroedd  anwybodaeth. 

Ond  mae  Addysg 
Fel  cenad  dwyfol  yn  llonyddu  'r  terfysg, 
A  dianc  mae  r  dych'mygion  mwyaf  penrhydd, 
Yn  Uewyrch  tanbaid  y  goleuni  newydd 
Ar  encil  i  ddiddymdra  1    CyfeiHornad 
A  grina  hyd  ei  wraidd  yn  ddiwrteithiad, 
I  roddi  lle  i  wirioneddau  pur, 

1  gnydio  'n  llawn,  heb  unrhyw  ddalen  sur 


ADDYSO. 

I  greu  ammheuon,  na  thramgwyddo  pwyll, 
I  gredu  yn  mharhád  cicaion  twyll. 

Tydi,  O  Addysg,  sydd  yn  gosod  trefn 

Ar  feddwl  dyn,  ac  yn  rhoi  nerth  drachefn 

Tw  holl  alluoedd.     Wyt  yn  medru  dysgu 

Y  meddwl  mwyaf  hurt  i  allu  plygu 

Elfenau  cyfrín  natur  i'w  wasanaeth, 

A  beiddia  drwy  eangder  creadigaeth 

Ond  cael  dy  drwydded  di.    Pry  i'r  uchafoedd, 

0  haul  i  blaned,  ac  o  nef  i  nefoedd, 
Ehed  yn  wrol  yn  ei  flaen  o  hyd, 
A'r  llwybr  ar  ei  ol  o  fyd  i  fyd 

Fel  heol  o  oleuni  1 

Gall  yn  gywir 
Gyfodi  drwy  'r  eangder  geryg  milldir, 

1  ddangos  i  ol-oesoedd  gwell  eu  tynged, 
T  bellaf  fan  gall  meddwl  heddyw  fyned. 
Pwy  ŵyr  nad  y w  y  cyfnod  yn  nesâu, 
Pan  fydd  y  meddwl  wedi  ei  gryfhâu 
Gan  addysg  a  diwylliant,  fel  y  gallo 
Fyn'd  ar  ei  ymdaith  anturiaethus  heibio 
I'r  seren  bellaf,  yna  sefyll  yno, 

Heb  ddim  tu  draw  ond  Duw  1 

"  I  fyny,"  ac  i  fyny  yn  ddiddiwedd 

Yw  glân  arwyddair  Addysg.     Y  mae  gorsedd 

Enwogrwydd,  fel  gorseddfa  y  geleuni, 

Yn  tywallt  ei  dylanwad  er  daioni 

Ar  benau  'r  myrdd  sydd  obry  yn  ddiymgais, 

Heb  deimlo  un  wreichionen  o  uchelgais 

Yn  llosgi  yn  eu  natur.     Bhaid  y  w  dringo ; 

Po  uchaf  eir,  mae  anhawsderau  'n  cilio 

Yn  ol  i'r  pant ;  fel  teimlir  ambell  fynydd, 

A'i  frig  yn  glir,  a'r  cymyl  a'r  ystormydd 

Yn  difa  'u  nerth  islaw. 

08  am  eangder, 
I  fyny  y  mae  hwnw ;  mae'r  cyfyngder 
Yn  y  gwaelodion  obry,  lle  mae  'r  miloedd 
Yn  dewis  aros  ynddo,  a'u  galluoedd 
Yn  ymgrebachu,  ac  yn  magu  malldod 
Yn  drwch  difaol  drostynt ;  ac  heb  wybod 
Fod  anfeidroldeb  o  wahaniaeth  eglur 
Bhwng  bywyd  a  bodoheth  yn  eu  natur. 
O  Addy8g  bur !  nid  wyt  yn  derbyn  wyneb : 
Dyn  jrw  dy  nôd,  a'i  godi  o'i  ddallineb 
Yw  amcan  dy  genadaeth,  heb  ymholi 
Dim  am  y  graig  y  naddwyd  tf  o  honi. 
l  a 


löí> 


101)  DAttMSG  t  cwymp. 

Tydi,  fel  gras,  a  gpdi  V  tlawd  o'r  Uwch, 

Âc  ar  ei  ben  jr  wyt  yn  tori  blwch 

Dy  enaint  goreu.     Rhaid  yw  i  gymdeithas 

Gydnabod  hwn ;  oblegid  mae  dy  urddas 

Tn  aros  yn  ogoniant  ar  ei  berson, 

Tn  ennill  canad  ac  edmygedd  calon 

Tn  eiddo  iddo  *i  hun.     Tr  wyt  yn  gwisgo 

Cymeriad  hwn  ft  gwisg  nad  yw  'n  heneiddio 

Ár  ei  ysgwyddaa  Uydain.     Dyna  nodwedd 

T  nwyddau  hyny  ag  y  mae  anrhydedd 

Tn  gadw  yn  ystôr.     Nid  allanoUon 

Tn  caddîo  rhagrith  i  gamarwain  dynion 

Tw  addorn  hwn,  ond  rhagoriaethau  ysbryd 

Tn  rhoddi  swyn  i  hoU  agweddaa  bywyd, 

Barhá  yn  newydd  byth. 

Pwy  ddiystyra  Addysg,  ond  yr  adfail 

Dynoliaeth  hono,  sydd  ymron  anifaü 

Ar  ddelw  dyn  f    Ehy w  nator  mewn  gwyUtineb 

Fel  pe  am  groesi  terfyn  cyfrifoldeb. 

O  fod  dirmygas !  wedi  caa  ei  lygaid 

Ar  lawnder  bywyd,  gan  newyna  'i  enaid  ! 


DAMMEG   Y  CWYMP. 
n. 

I  mtut  nrst  gíre  the  ttoriee  in  their  oldest  and  most  genuine  fonn,  and  then 
otfer,  in  maagra  contnut,  all  that  oan  be  oolleoted  or  oonjeotnred  of  the  real 
híftory 

To  try  fco  practíse  hit  master  art  of  beliering  rightly  and  doabting  rightly. 

Da.  ábhold,  History  of  Bome^  VóL  L 

Cvic  dílyn  ymlaen  gyda'r  prawf  y  dechreuwyd  arno  mewn  ysgrif 
flaenorol,  ceísiwn  osod  ein  darllenwyr  mewn  mantais  i  gymharu  y 
ddamcaniaeth  a  gynnygir  genym  â'r  golygiadau  a  fabwysiadwyd  gan 
y  gwahanol  awdwyr  a  wrthodant  esboniad  Uythyrenol  ar  hanes  y 
cwymp,  Teimlwn  fod  hyn  yn  angenrheidiol,  gan  nad  ydym  yn  cofio 
gweled,  yn  y  wasg  Gymreig,  nemawr  gyfeiriad  at  y  cyfryw  feirniad- 
aeth ;  a  díchon,  gan  mor  ddystaw  yn  ei  chylch  ydyw  yr  esboniadan 
mwyaf  adnabyddus  ac  arferedig,  ei  bod  wedi  dianc  sylw  Uawer  ag 
ydynt  yn  dra  chyfarwydd  âg  esboniadaeth  ysgrythyrol 

Vn  ystod  canrifoedd  boreuol  Gristionogaeth,  ceir  yn  dal  y  golygiad 
allegawl  ar  hanes  ysgrythyrol  y  cwymp,  Ongen,  Glemens  Aleiandrinus, 
awdwr  y  Clementine  Homüies,  a'r  Gnosticiaid.  Y  mae  yn  hysbys  fod 
gwerth  ysgrífeniadaa  helaeth  y  cyntaf  a  enwyd  yn  cael  ei  andwyo  yn 


DAMMBO   T   OWTMP.  161 

f awr  gan  ei  duedd  i  roddi  esboniad  allegawl  ar  holl  hanesyddiaeth  yr  Hen 
Destament;  nid  rhyfedd,  gan  hyny,  ydyw  iddo  roddi  esboniad  felly 
ar  hanes  y  cwymp.  Golyga  efe  fod  yr  hanes  yn  arwyddluniol  o'r  hyn 
a  gymer  le  ymhob  oes,  mewn  bodau  sydd  yn  meddu  rhyddid  ewyllys. 
Dadleua  mai  flfolineb  ydyw  esbonio  yn  llythyrenol  liaws  o'r  ymadrodd* 
ion  a  ddefnyddir  yn  yr  hanes,  mef  ys  :  "  Hefyd  yr  Arglwydd  Dduw  a 
blanodd  ardd ; "  "  Y  sarph  a  ddywedodd ; "  "  A  hwy  aglywsant  lais  yr 
Arglwydd  Dduw  yn  rhodio  yn  yr  ardd  gydag  awel  y  dydd,"  &c 
Dilyna  Philo  Judsus  mewn  golygu  mai  arwyddlun  ydyw  "pren  y 
by wyd  "  o  dduwioldeb,  "  pren  gwybodaeth  da  a  drwg  "  o  ddoethineb, 
a'r  "  sarph  "  o  bleser.  Cymer  yr  ail  awdwr  a  enwyd  lwybr  cyflfelyb  i'r 
eiddo  Origen ;  rhydd  ystyr  allegawl  i'r  hanes,  a  gesyd  y  "  sarph  "  yn 
arwyddluniol  o  felus-chwant.  Yr  ydym,  mewn  cysylltiad  â'r  awdwr 
hwn,  yn  gallu  ychwanegu  cyfeiriad  ato  a  welsom  yn  ngwaith  Dr. 
Hammond,  sef  fod  y  Clement  hwn  yn  golygu  mai  arwyddlun  ydyw 
"pren  y  bywyd"  o'r  meddwl  agynnwysir  yn  yr  ymadrodd,  "Os  ufudd- 
hawn ; "  ac  mai  arwyddlun  ydyw  "  y  pren  gwyboiaeth  da  a  drwg  " 
o'r  raeddwl  a  gynnwysir  yn  yr  ymadrodd,  "  Os  pechwn." 

At  y  rhai  hyn  yn  unig,  o'r  rhai  a  gyfrifir  ymysg  y  Tadau,  yr  ydym 
yn  gallu  cyfeirío. 

Y  mae  yr  awdwyr  canlynol,  o  fysg  beirniaid  ysgrythyrol  yr  Almaen, 
i'w  cyfrif  yn  gwrthod  y  golygiad  mai  yn  llythyrenol  y  mae  deall  yr 
hanes,  er  yn  amrywio  llawer  drachefn  yn  eu  barn  eyda  golwg  ar  ba 
gymaint  o  wirionedd  hanesyddol  sydd  yn  gorwedd  dan  y  wisg  ddam- 
megol : — Winer,  Gesenius,  Eichhorn,  Reuss,  Oehler,  a  Müller.  Bydd 
yn  ddigon  rhoddi  golygiad  yr  olaf  o  honynt,  fel  engraiflft  flfafriol 
o'r  oll : — "  Y  mae  yr  hanes  mewn  rhan  yn  arwyddluniol,  ac  mewn  rhan 
yn  hanesyddol.  Amcan  yr  hanes  ydy  w  dangos  tarddiad  neu  ddechreuad 
drwg  yn  ei  ystyr  fwyaf  cyffredinol,  ac  nid  dechreuad  unrhyw  bechod 
neillduol ;  math  o  cnwedl  ydy w  yr  adroddiad,  ymha  un  y  cymysgir 
hanes  a  dychymyg;  cnewyllyn  hanesyddol  am  yr  hwn  y  gwisgodd 
dychymyg  wahanol  bethau  wedi  eu  cymeryd  allan  o  draddodiadau 
cenedlaethol ;  yr  hanes  Hebreig  a  geir  yn  Genesis  ydy w  y  traddodiad 
mwyaf  pur  o'r  gwirionedd  sylfaenol  [dyfodiad  pechod  i'r  byd],  a'r 
eglurhad  mwyaf  ffyddlawn  a  chywir  ar  ei  ystyr." 

Y  mae  yr  awdwr  a'r  esboniwr  tra  adnabyddus,  Delitzsch,  o'r  ochr 
arall,  yn  yr  esboniad  a  ddaeth  allan  y  llynedd  o  dan  ei  enw,  yn  glynu 
wrth  y  golygiad  llythyrenol  a  fabwysiadwyd  gan  Keil  ac  yntau  mewn 
argraffiad  blaenorol,  sef  i  ddyn  gael  ei  demtio  o'r  tu  allan  iddo  ei  hun, 
gan  anifail  a  ddefnyddid  yn  enau  dros  fôd  syrthiedig  ac  uwchraddol 
i'r  ddynoliaeth. 

Ymysg  beirniaid  ysgrythyrol  ein  gwlad  ein  hunain,  enwn  y  rhai  a 
ganlyn  fel  yn  gwrthod  yr  esboniad  llythyrenol  ar  hanes  y  cwymp :  Dr. 
Samuel  Dayidson,  S.  T.  Coleridge,  a  Dr.  Marcus  Dods.  Dy wed  y  cyntaf 
yn  ei  Introdudion  to  the  Old  and  New  Testament,  nad  yw  o  bwys  hanf odol 
pa  un  a  ddeallir  yr  hanes  yn  Genesis  am  y  cwymp  yn  llythyrenol  ai  yn 
arwyddluniol,  os  cydnabyddir  mai  yr  athrawiaeth  amlwg  a  ddysgir  yn 
yr  hanes,  ydy w  dyfodiad  pechod  a  dyoddefaint  i'r  byd.  Ar  yr  un  pryd, 
dadleua  dros  y  golygiad  mai  yn  arwyddluniol  y  mae  i'w  ddeall,  a  rhydd 
y  rhesymau  canlynol  o  blaid  ei  olygiad.     1.  Ni  oddefa  y  desgrifiad  a 


162  DâMlfEO   T  OWTMP. 

roddír  o  leoliad  gardd  Eden  i'w  ddeall  yn  llythyrenol;  awgryma  y 
desgrifiad  nodwedd  ddychymygol  yr  holl  hanes.  2.  Presennoldeb 
ymadroddion  eraill  liaws  nad  oddefant  ea  deall  yn  Uythyrenol,  aef 
ymadroddion  o  fath  y  rhai  y  cyfeiriai  Origen  atynt  3.  Y  priodoledd- 
au  rhyfeddol  a  berthynent  i'r  ddau  bren.  4.  Oerubiaid  yn  cael  ea  goaod 
i  wneutfrur  yr  hya  y  baasai  gorchymyn  Duw  yn  ddigonol  i'w  gyflawni 
5.  Y  deagrifiad  a  roddir  o  greadigaeth  y  wraig  gyntaf.  6.  Enwi  yr 
holl  greaduriaid.  Yr  oedd  eu  cydgynnulliad  yn  beth  anmhosibl.  7. 
De8grifir  Satan  yn  gweithredu  yn  annibynol  ar  y  Jehofah,  ao  nid 
trwy  ei  ganiatâd,  megys  gyda  Job.  Derbyniodd  y  meddwl  am 
annibyniaeth  Satan  ddadblygiad  mawr,  tuag  adeg  y  caethgludiad,  trwy 
ddylanwadau  Àsiaidd.  Ymddengys  nad  yw  yr  awdwr  hwn  yn 
golygu  mai  Satan  ydoedd  y  prìf  weithredydd  yn  y  temtiad. 

Dichon  y  gellir  cyf rif  Dr.  Davidson  yn  esiampl  o  feirniadaeth  yr  ysgol 
Germanaidd  ar  y  pennodau  hyn,  ac  o'r  nifer  f wyaf  o'r  awdwyr  a  enwyd 
uchod  a  berthynant  i'r  ysgol  hono.  Y  mae  yn  ammheus  a  fyddai  y 
feirniadaeth  hon  yn  foddlon  cydnabod  fod  sylfaen  hanesyddol  o  gwbl 
i'r  hyn  a  adroddir  yn  y  pennodau,  ac  awgryma  fod  yr  adroddiad 
cyntefig  wedi  ei  liwio  gan  ddwyiaw  lawer  mewn  gwahanol  oesau,  hyd 
amser  y  caethgludiad ;  tuedda  hefyd,  fe  allai,  i  olygu  mai  yr  adeg  hono 
yr  yagrifenwyd  yr  oll  o  lyf r  Genesis. 

Rhoddwn  y  dyfyniadau  canlynol  allan  o  nodiad  yn  ngwaith  ad- 
nabyddus  Coleridge  (Aids  to  Refledion)  i  ddangos  cyfeiriad  y  feirniad- 
aeth  a  gynnygir  gan  yr  awdwr  hwn : — "  Nid  y w  yn  ymddangoa  fod 
Eglwys  Loegr  yn  gofyn,  fel  pwnc  o  ffydd,  esboniad  Uythyrenol  o'r 
y8grif  gynnwysedig  yn  Gen.  ii.  4 — iii.,  nac  yn  cyfrif  esboniad  gwahanol 
yn  an-uniawngred  ;  y  mae  duwinyddion  o  uniawn-grededd  diammheuol, 
a  gwrthwynebol  iawn  i  esbonio  hanesiaeth  ysgrythyrol  yn  allegawl — er 
oesoedd  boreuaf  yr  Efflwys  Gristionogol — wedi  ei  fabwysiadu,  neu  ei 
oddef,  yn  y  cysylltiad  hwn.  A  phe  mewn  unrhyw  ysgrif,  o  awdur- 
iaeth  ddwyreiniol,  y  cyfarfyddid  &  phrenau  by wyd  a  gwybodaeth,  ao  ft 
seirph  yn  ymddyddan,  ni  fuasai  angen  profion  peUach  ar  anrhyw 
ddarUenydd  diragfarn,  mai  darUen  alegori  yr  ydoedd,  ac  un  yn  cael  ei 
bwriadu  i'w  deall  fel  y  cyfryw."  Y  aarph,  yn  ol  yr  awdwr  hwn,  ydyw 
"  y  deali "  (4<  syniad  y  cnawd  "  Paul),  mewn  cyferbyniad  i'r  "  rheswm  " 
("  8yniad  yr  ysbryd '') ;  y  deaU,  yr  hwn  eydd  mewn  cytundeb  parhaus 
â'r  rhan  isaf  o'n  natur — ^yr  Efa  yn  y  ddynoliaeth.  "  Y  mae  yr  ad- 
roddiad  yn  Genesis  yn  esboniad  cy  wir  a  ffyddlawn  ar  ddechreuad,  tadol- 
aetb,  a  graddoldeb  pechod  gweithredol,  hyny  y w,  pechod  fel  y  mae  yn 
dadguddio  ei  hun  mewn  amser."  Terfynir  y  nodiad  gyda  y  sylw:  "Fy 
argyhoeddiad  cydwybodol  ydyw,  fod  y  profìon  mai  fel  dammeg  neu 
alegori  y  mae  Àwdwr  llyfr  Genesis  yn  bwriadu  i'w  adroddiad  gael  ei 
eebonio,  yn  amlwg  ar  wyneb  yr  hanes  ei  hun." 

Dengya  y  frawddeg  ganlynol  allan  o  waith  Dr.  Marcus  Dods  ar 
Genesis  (Éapositor's  Bible,  1888),  gyfeiriad  meddwl  yr  Awdwr  hwn 
eto  ar  y  cwesti  wn.  "  Plainly,  this  is  merely  a  pictorial  representation 
intended  to  convey  some  general  impressions  and  ideas."  Eto,  yn  ei 
esboniad  ar  lyfr  Genesis  (Handboofo  for  Bible  Clasm),  dywed  yr  un 
un  awdwr :  "The  character  of  this  narratiye  has  been  very  aocurately 
desoribed  by  Martensen,  as  a  4  combination  of  history  and  aaered  aym- 
boUsm,  a  figurative  presentation  of  an  actual  event'    This  is  the  idea 


D4MMBG  T   OWTMP.  108 

of  the  narrative  which  may  be  said  to  have  gained  greatest  fayour 
among  believing  critics.  Thus  Quarry  calls  it  (  a  true  history  setting 
forth  under  allegorical  form  undoubted  facts,';>  Cyfeiria  Dr.  Dods 
hefyd  at  Laidlaw,  fel  un  a  fabwysiadai  y  golygiad  hwn.  Y  mae  ei  holl 
sylwadau  ar  y  Cwymp  yn  dra  theilwng  o  ddarlleniad  ac  astudiaeth, 
Diniweidrwydd  cyntefig  dyn — ei  demtiad,  ei  drosedd,  a'i  gosb—  ydyw 
y  gwirioneddau  hanesyddol  a  ddysgir;  "picture,"  "symbol"  ydyw  y 
gweddiU. 

Bhaid  i  ni  eto  gael  cyfeirio  at  un  awdwr — barn  yr  hwn,  oe  ydyw  yn 
ddangosiad  o'r  golygiad  a  goleddid  gan  ei  genedl,  yn,  neu  o  flaen  yr 
adeg  yr  ysgrifenai,  sydd  ar  lawer  o  ystyriaethau  yn  f wy  pwysig  na  dim 
y  cyfeiríwyd  ato— sef  yr  eiddo  Josephus ;  dyma  ei  eiriau :  (<  Ymbell- 
ach,  y  mae  Moses  wedi  myned  heibio  i'r  seithfed  dydd,  yn  dechreu 
aiarad  yn  athronyddol."  Ac  at  y  pennodau  hyn  yn  Gonesis  y  cyfeiriai 
yn  ei  ragymadrodd :  (( Tra  y  mae  ein  deddfroddwr  yn  llefaru  am  rai 
pethau  yn  ddoeth  ond  mewn  dull  tywyll,  a  than  aralleg  weddaidd.  .  . 
Fodd  bynag,  gellid  ti  ag  y  mae  genyt  feddwl  i  ddeall  rheswm  pob  peth, 
ganfod  yma  ddamcaniaeth  athronyddol  dra  hynod,  yr  hon  yn  wir  ni 
cheÌ8iaf  ei  hesbonio  yn  awr,  ond  os  caniatâ  Duw  i  mi  amser,  mi  a  ym- 
roddaf  i  ysgrífenu  yn  ei  chylch,  wedi  i  mi  orphen  fy  ngwaith  preeen- 
noL"  Ü8  cyfeirio  y  mae  yn  y  geiriau  hyn  at  "curious  philosophiçal 
theory  "  o'i  eiddo  ar  ddammeg  y  Cwymp,  temtir  ni  i  ddy weyd  gyda 
Fabricius,  (( I  would  give  a  great  deal  to  find  it  still  extant" 

Dywed  Coleridge,  yn  y  dyfyniad  a  roddwyd  uchod,  fod  nodwedd 
allegawl  yr  adran  sydd  yn  dechreu  yn  Gen.  il  4,  yn  aínlwg  ar  wyneb 
yr  hanee  ei  hun,  Nid  y  w  y  darllenydd  craffus  o'i  Fibl  Cymraeg  heb 
deimlo  gwirionedd  y  sylw  hwn,  ac  y  mae'n  bosibl  fod  yr  holl  resymau 
a  ddygir  ymlaen  gan  Dr.  Dayidson  wedi  ymgynnyg  o  bryd  i  bryd  i'w 
feddwl  Nid  y w  braidd  yn  bosibl  pan  y  symudir  ymlaen  o  hanes  y 
cread  yn  y  bennod  gyntaf  a  dechreu  yr  ail,  ac  y  deuir  at  y  geiriao, 
(t  Dyma  genedlaethau  [yn  f wy  cy wir,  (( hanes  "]  y  nefoedd  ft'r  ddaear 
pan  grewyd  hwynt,"  &c.  (Gen.  ü.  4),  i  osgoi  yr  argraff  ein  bod  yn 
mhrecennoldeb  adroddiad  o  nodwedd  wahanol  i'r  hyn  a  gafwyd  yn 
flaenoroL  Pan  yr  ailadroddir  ffeithiau,  gosodir  y  ffeithiau  hyny  mewn 
gwisg  fwy  lliwiedig.  Collir  i  raddau  peìl  y  symìrwydd  a  nodweddai  v 
benood  gyntaf,  ac  arweinir  ni  i  awyrgylch  lle  y  mae  y  dychymygol  a  r 
arwyddluniol  yn  elf enau  am) wg.  Cydnabydd wn  gyda  pharodrwydd  rym 
y  rheaymau  a  ddefnyddir  er  dangos  hyn  a'i  gadarnhau. 

O'r  ochr  arali,  mor  bell  ag  y  mae  golygiadau  yr  awdwyr  uchod  yp 
awgrymu  deongliad  o'r  adroddiad  ag  y  dadleuant  sydd  yn  ddammegol, 
nea  arwyddluniol,  ymddengys  i  ni  fod  dyfodiad  pechod  i'r  byd,  yn 
yr  yatjrr  y  mae  hyny  yn  ei  wisgo  yn  meddyliau  yr  awdwyr,  yn 
fater  rhy  amwys,  anmhenodol,  a  chyfriniol,  i  amcanu  ei  eglujro  mewn 
unrhy w  adroddiad— dammegol  neu  arall — gan  awd  wr  llyfr  eydd  mor 
henafol  ag  y  credwn  ydyw  llyfr  Genesis,  neu  gan  yr  ysbrydpliaeth 
a  leíarai  trwyddo  ar  adeg  mor  foreu  yo  hanes  dynolry  w.  A  dichon  fod 
f  traddodiad  a  gorfforir  yn  y  llyfr,  yn  y  pennodau  hyn,  oesau  lawer  yn 
hŷn  m'r  awdwr.*    Ac  yo  ddiau,  rhaid  gadael  athroniaeth  y  ntidäwl 

•  Hae'n  anhawdd  i  ni  eylweddoli  fod  oymaint  o  amser  yn  gwahanu  rhwng  Mows 
afr  cwymp,  as  sydd  yn  ein  gwabann  ni  yn  y  ganrif  hon  oddiwrth  adeg  y  oaeth- 
f^ndiad i  Bmbjíom. 


154  DAHMBO    T   OWTMP. 

dynol,  yn  oi  fel  6Ì  deallir  yn  y  dyddiau  hyn  o*r  neilldu,  pan  yn 
esbonio  ysgrif  mor  henafol  â'r  un  sydd  dan  ein  sylw,  a  disgyn  mt  j 
gwirionedd  syml— i'r  Crëwr  roddi  gorchymyn,  ac  i'r  dyn  anufuddluui. 

Heblaw  hyn,  nid  ydym  yn  petruso  cymhwyso  at  yr  oll  o'r  golyg- 
iadau  uchod,  y  feirniadaeth  y  beiddiasom  ei  rhoddi  yn  flaenorol  ar  E>r. 
Martensen  a'i  olygiad  ef.  Y  mae  yr  awdwyr  yn  gwneyd  o'r  ayi- 
roddiad  dammegol  yn  Uyfr  Genesis,  yr  hyn  y  byddent  hwy  yr  olal  i'w 
oddef  gydag  unrhyw  adroddiad  dammegol  arall  yn  yr  Ysgrythyr — er 
engraifft,  unrhyw  ddammeg  a  lefarwyd  gan  ein  Hiachawdwr— sef  ei 
chymeryd  allan  o'i  chysyütiadau,  allan  o'i  setting,  yn  yr  hanes,  a 
chwilio  i'w  meddyiiau  neu  eu  dychymyg  eu  hunain,  yn  wir  i  holl  gyich 
posibUrwydd  am  yr  hyn  y  gallent  ddyfalu  ydyw  y  deongUad  mwyml 
addas  iddi. 

Drachefn,  nid  ydym  yn  gallu  gweled  yn  un  o'r  golygiadau  uchod, 
le  i  gyfammod  rhwng  Duw  a'r  dyn  cyntaf,  fel  pen-cynnrychiolydd  ei 
hoU  hiliogaeth.  Pechod  yn  ei  ystyr  fwyaf  cyffredinol,  pechod  yn 
erbyn  ei  natur  foesol,  y  ddeddf  ysgrifenedig  yn  ei  galon,  ydyw  y 
pechod  y  golygir  a  gyflawnwyd  gan  y  dyn ;  ac  nid  troseddiad  o 
orchymyn  penargl  wy ddiaethol  a  ragdybiai  gyfammod  a  gynnwysai 
ynddo  iywyà  yn  wyneb  ufudd-dod  a  marwolaeth  yn  wyneb  an- 
ufudd-dod.  Byddai  yn  haws  gan  ein  darllenwyr,  yr  ydym  yn 
tybied,  ollwng  eu  gafael  o'r  golygiad  Uythyrenol  ar  hanes  y 
cwymp,  er  mor  anhawdd  yn  ddiau  ydyw  hvny  gan  lawer  o  honynt, 
na  gollwng  eu  gafael  o'r  gwirionedd  ddarfod  i  Dduw  ymostwng  î 
wneyd  cyfammod  â'r  dyn  cyntaf.  Àc  fe  allai  mai  un  o'r  rhesyman 
paham  yr  ydys  wedi  glynu  wrth  y  golygiad  Uythyrenoi  ar  yr 
nanes,  er  yr  anhawsderau  a  deimlir  yn  gyffredinol  sydd  ynglŷn  ág 
ef,  ydyw  fod  mabwysiadu  y  golygiad  mai  dammeg  ydyw,  yn  wyneb 
pob  deongliad  ag  ydoedd  wedi  ei  gynnyg  arni,  yn  eynnwys  taflu  o'r 
neilldu  y  drychfeddwl  o  gyfammod,  a  thrwy  hyny  ddinystrío  un  o 
sylfeini  pwysicaf  ein  duwinyddiaeth. 

Y  mae  deall  clir  dynion  goreu  y  cyfnod  Cristionogol,  y  dynion  a\ 
yfasant  helaethaf  o  ysbryd  y  Bibl,  ac  a  gyrhaeddasant  y  ddirnadaeth 
diriaf  o  feddwl  Duw  yn  ei  air,  ^tedi  esbonio  yn  gywir  y  rhanau  o'r 
Y8grythyr  sydd  dan  ein  sylw,  pan  osodasant  fel  un  o  erthyglau 
8ylfaenol  eu  duwinyddiaeth,  fod  hanes  dynolryw  wedi  dechreu  mewn 
cyf ammod  rhwng  Duw  a  dyn ;  ac  mai  bodolaeth  y  cyf ry w  gyfammod, 
ynghyd  a  throseddiad  o'i  delerau  gan  ddyn,  yn  unig,  a  ddichon  esbonio 
hanes  dilynol  dynolryw.  Ceir  cadarnhad  pwysig  a  dyddorol  i'r  gwir- 
ionedd  hwn  o  fewn  y  pennodau  hyn,  yn  yr  enw  gwahanol  a  roddir  i'r 
Creawdwr  i'r  hyn  a  ddefnyddiwyd  yn  yr  hanes  blaenoroL  Yn  hanea  y 
cread,  "  Duw  "  ydyw  yr  enw  a  ddefnyddir ;  yn  yr  adran  ddilynol,  hyd 
ddiwedd  y  drydedd  bennod,  defnyddir  yn  ddíeithriad  yr  enw,  "yr 
Arglwydd  Dduw."  Cydnabyddwn,  yn  unol  â  beirniadaeth  ddiweddar, 
fod  y  gwahaniaeth  hwn  yn  dangos  eu  bod  yn  ddau  draddodiad 
gwahanol,  ac  wedi  eu  cael  o  ffynnoneUau  gwahanoL  Dichon  hefyd 
mai  yn  y  traddodiadau  hyny  yn  Uyfr  Gtenesis  Ue  y  defnyddir  yr  enw 
diweddaf,  y  mae  i  ni  weled  sylfaen  y  Uyfr,  ac  mai  amcan  gosodiad  i 
mewn  y  UeiU  ydyw  cyflenwi  y  rhai  hyn — eu  cysylltu,  Uanw  eu  diffyg- 
ion,  a'u  gwneyd  yn  ddeaUadwy.  Hwyrach  hefyd  y  gaUwn  gaaglu  mai 
y  rhai  hyn  ydyw  y  traddodiadau  a  gafodd  yr  hanesydd  wedi  eu  tros- 


DAMMBO   T   CWTMP.  165 

glwyddo  ì  lawr  trwy  Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  nes  cyrhaedd  o  honynt 
ei  ddwylaw  ef.  Nid  wrth  anwybyddu  ffrwyth  beirniadaeth  fanol  y 
mae  cyrhaedd  y  gwirioneddau  mwyaf  a  dyfnaf,  a  chanfod  y  sylfeini 
cedyrn  ar  ba  rai  y  maent  yn  gorwedd ;  eithr  yn  hytrach  wrth  gredu  na 
wna  pob  craffder  a  arferir  i  chwilio  i  natur  a  chynnwys  y  dadguddiad 
Dwyfol  ond  dadlenu  cyfoeth  newydd  yn  y  mwngloddiau  pur.  Yr 
ydym,  gan  hyny,  yn  croesawu  y  feirniadaeth  y  cyfeiriwyd  yn  awr  ati, 
a  galluogir  ni,  trwy  ei  chymhorth,  i  weied  gyda  mwy  o  amiygrwydd, 
ac  i  oeod  ar  sylfaen  fwy  cadarn  y  gwirionedd  y  cyfeiriwyd  ato,— -ddarfod 
i  Dduw  ymostwng  i  ddyfod  i  berthynas  agosach  â  dyn  nag  a  awgrymir  yn 
ei  waith  yn  ei  greu.  Y  mae  "  Duw,"  y  Creawdwr,  yn  amlygu  ei  hun 
yn  "  Arglwydd  Dduw."  Ni  a  welwn  yr  "  Elohim  "  (y  mae  y  gair  yn 
y  rhif  líosog),  yr  Hwn  sydd  yn  Un,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  f wy  nag  un ; 
yr  Hwn  sydd,  nid  yn  unig  yn  meddu  yr  unoliaeth  sydd  mewn  bod  yn 
Ud,  ond  hefyd  yn  meddu  yr  unoliaeth  uwch  a  mwy  gogoneddus  sydd 
yn  codi  oddiar  undeb  a  chytundeb  mwy  nag  Un ;  yr  "  Elohim  "  yn  dad- 
guddio  ei  hun  yn  " Jehofah  Elohim,"  yn  Arglwydd  Dduw,  yn  Greawdwr 
a  Llywodraethwr.  Ac  er  ein  bod,  yn  yr  ysgrifau  hyn,  yn  dewis 
ammeu  addasrwydd  un  o  brenau  yr  ardd  i  fod  yn  "  arwydd "  o'r 
cyfammod  yr  ymostyngodd  Daw  i'w  wneuthur  à  dyn,  eto  y  mae  y 
ddamcaniaeth  a  gynnygiwn  er  esbonio  yr  hanes,  yn  rhagdybied  ac  yn 
cydnabod  bodolaeth  cyfammod  ;  a  dadleuwn  fod  y  pren  yn  arwyddlun 
cymhwys,  mewn  adroddiad  dammegol,  o'r  hyn  y  credwn  ydoedd  yn 
"  arwydd  "  o'r  cyfry w  gyfammod.  Y  sefyllfa  y  desgrifiwyd  dyn  ynddi 
yn  nhraddodiad  y  greadigaeth,  yn  nghanol  cysuron  a  manteision 
dirifedi — gydag  un  gwaharddiad,  "  Na  wna  ynddo,"  sef  yn  y  seithfed 
dydd,  "ddim  gwaith,"  ydy  w  y  sefyllfa  a  ddesgrifir  yn  nhraddodiad  Eden, 
mewn  modd  dammegol,  arwyddluniol,  a  chymhwys  i'w  drosglwyddo  gan 
dad  i  ddeall  a  chof  ei  blentyn,  Ue  y  gwelir  y  greadigaeth  yn  Baradwys, 
ei  chysuron  dirif  ac  amrywiol  yn  brenau  dymunol  yr  olwg  a  da  yn 
f wyd  yn  tyf u  yn  yr  ardd ;  a'r  un  peth  gwaharddedig  yn  un  o'r  prenau 
a  wnaethpwyd  i  "  dyfu  o'r  ddaear." 

Ni  a  ddychwelwn  yn  awr  at  yr  hyn  a  ddy wedwyd  a  fyddai  yn  destun 
yr  ysgrif  hon,  sef  edrych  pa  fodd  y  cydsaif  ein  damcaniaeth  ft'r  desgrif- 
iad  ysgrythyrol  o'r  demtasiwn  a  arweiniodd  ein  rhieni  cyntaf  i  dros- 
eddu  y  gorchymyn  DwyfoL  Y  mae  yr  anhawsderau  a  deimlir  ynclýn 
â'r  eeboniad  Uythyrenol  ar  yr  hanes,  yn  ein  canlyn  yma,  gan  ei  fod  yn 
ein  gorfodi  i  dybied  fod  y  demtasiwn  o  nodwedd  wahanol  i  ddim  a 
gyfarfu  neb  o  blant  dynion.  O'r  ochr  arall,  pan  yr  amcenir  osgoi  yr 
anhawsder  hwn,  anwybyddir  yn  fynych  yr  hanes  ysgrythyroL  Y  mae 
pawb  a  roiaant  ystyriaeth  feddylgar  i  damtasiwn  yr  ardd,  wedi  ei  gael 
yn  orchwyl  anhawdd  dros  ben,  wrth  dderbyn  a  dilyn  yr  hanes,  i  beidio 
gwneyd  trais  â  rheswm ;  ac,  ar  y  llaw  arall,  wrth  wrando  ar  reswm,  i 
beidio  gwneyd  trais  â'r  hanes.  Mae  yn  ddiau,  gan  hyny,  y  cydna- 
byddir  yr  ennillid  mantais  bwysig  ar  ammheuaeth,  a  thuag  at  i'r  hanes 
gael  ei  derbyn  yn  grediniol  a  chaionog,  pe  gellid  llwyddo,  heb  wneyd 
trais  â'r  adroddiad  ysgrythyrol,  i  ddangos  fod  y  demtasiwn  trwy  yr 
hon  yr  ymosodwyd  ar  ein  rhieni  cyntaf,  yn  gyffelyb  i'r  temtasiynau  yr 
ydym  ein  hunain  yn  brofiadol  o  honynt ;  iddynt  gael  "  eu  temtio  yn 
gyffelyb  i  ninnau," 

Dysgwylir  i  ni,  mae'n  debyg,  roddi  atebiad  i'r  gofyniadau  a  ganlyn; — 


106  DáMMEG   T  OWYMP. 

L  A  gydnabyddwn  ni  weithrediad  y  diafol  yn  y  demtashrnf  Y 
raae  yr  hanes  yn  Genesis  yn  ddystaw  ar  hyn,  ac  felly  y  mae  yr  oll  o'r 
Hen  Destament,  oddieithr  mor  bell  ag  y  mae  yn  dysgu  gweithrodiad  j 
diafol    yn   nhemtasiynau  arferol    dynolryw.     Gailesid  dadloa  an  j 

Síriau  a  arferir  ddwywaith  yn  llyfr  y  Dadguddiad  (xiL  9 ;  xr.  2),  **yr 
n  sarph,  yr  hon  yw  diafol  a  Satan,"  nas  bwriadwyd  hwynt  i  ddangos 
cysylltiad  y  diafol  ft  sarph  y  demtasiwn  gyntaf ;  ac  fod  geinaa  Paal 
(2  Cor.  xl  3),  l(  megys  y  temtiodd  y  sarph  Efa  trwy  ei  chyfnryBdra," 
o  leiaf  yn  gydbwys  ft  hwynt  o'r  òchr  arali,  ac  yn  ymddangos  yn  caa 
allan  y  dybiaeth  fod  eu  hawdwr  yn  golygu  fod  gweithrediad  y  diafol 
gyda'r  eiddo  y  sarph  yn  y  demtasiwn.  i  mae  geiriau  ein  Harglwydd, 
modd  bynag,  yn  derfynol  ar  y  mater :  "  Lleiddiad  dyn  oodd  efe  o'r 
dechreuad;  canys  y  mae  yn  gelwyddog,  ac  yn  dad  iddo"  (loan  yül 
44) ;  geiriau  ag  yáynt,  nid  yn  unig  y  rhai  mwyaf  pwysig  ac  eglur  yn 

Îr  Ysgrythyrau  ar  fodolaeth,  personoliaeth,  a  gweithrediad  Satan,  eiúir 
efyd  yaynt  yn  amlwc  yn  ffyfeiriad  at  y  cwymp,  ac  yn  ein  dysgu  mai 
y  diafol  ydoedd  y  prif  weithredydd  yn  nygiad  oddiamgylch  ddinystr  a 
marwolaeth  dynolryw,  ac  hefyd  mai  efe  ydoedd  awdwr  y  ceJwydd  a 
briodolir  yn  hanes  y  cwymp  i'r  sarph.     Hwyrach  y  caniateir  i  ni  hefyd 
gyfeirio  at  eiriau  y  tu  allan  i'r  Ysgrythyrau,  i  ddangos  y  farn  a  ffynai 
ymysg  yr  Iuddewon  anysbrydoledig  ar  y  cwymp:  (<Duw  a  groodd 
ddyn  yn  anllygredig,  ac  a'i  gwnaeth  ef  yn  ddelw  ei  lun  ei  hun,  a  thrwy 
genngen  y  cythraul  y  daeth  marwolaeth  i'r  byd."    Doeth.  Sol.  iL  23,  24. 
2.  Trwy  ba  g^frwng  neu  gyf ryngau  y  dylanwadwyd  gan  y  diafol  ar 
feddyliau  ein  rhieni  cyntaf  1    À  ydym  i  olygu  foi  sarph  naturiol  wedi 
eí  defnyddio  yn  gyfrwng  i  drosglwyddo  y  demtasiwn,  ai  ynte  arwydd- 
lun  yn  uníg  ydy  w,  mewn  adroddiad  dammegol,  o  ry  w  egwyddor,  toedd, 
neu  deimlad  1    Yr  ydys  wedi  gweled  mai  yr  olaf    ydyw  barn    yr 
awdwyr  y  cyfeiriwyd  atynt  vn  nechreu  yr  ysgrif  hon.     Mae  y  sarph 
gan  un,  yn  arwyddlun  o  (t  bleser ;"  gan  arall,  o  <(  feluschwant ; "  gan 
arall,   o'r   "deall:"  a  chan  arall  (Martonsen),  o'r  hyn  a  eilw   "the 
worldly  principle  ;    ac  yn  yr  oll  o'r  golygiadau  hyn,  y  mae  yn  amlwg  nad 
oes  le  i  sarph  naturiol.     Fe)   gwisg  yn  unig  am  ryw  wirionedd   y 
cyfeirir  ati  yn  yr  adroddiad,  a  chan  belled  ag  y  gall  wn  weled,  gwnaethai 
gwísg  arall  y  tro  yn  Uawn  cystal  â'r  hon  a  ddefnyddir.     Y  mae  yn  dra 
anftbdus  i'r  golygiad   bwn,  fod   nid  yn  unig  y  traddodiad  yn  Uyfr 
Genesis,  ond  hefyd  y  traddodiadau  sydd  ar  gôf  a  chadw  yn  yr  India, 
yr  Aipht,  a  Phersia,  oll  yn  dangos  fod  i  sarph  ran  bwysig  yn  nygiad 
oddiamgyloh  gwymp  y  dyn  cyntaf.    O'r  ochr  arall,   os  derbynir  yr 
esboniad  Uythyrenol,  gan  gydnabod  fod  sarph  yn  wirioneddol  nen 
mewn  ymddangosiad  wedi  ei  defnyddio  gan  y  diafol  i  drosglwyddo  y 
demtasiwn,  gorfodir  ni  i  ofyn,  ai  ymddangos  ar  lun  sarph  a  wnaeth  j 
temti wr  1  ai  ynte  cymeryd  meddiant  a  wnaeth  o  un  o  seirph  yr  ardd, 
gan  ai  galluogi  i  drosglwyddo  i  glyw  a  deail  y  dyn  feddyiiau  wedi  ea 
gwisgo  ftg  iaith  f    Pa  un  bynag  o'r  golygiadau  hyn  a  fabwysiedir,  y  mae 
yn  rhagdybied  gallu  gan  y  diaíol,  nad  ydyw  rhanau  eraüi  o'r  yagrythyr 
yn  dangos  ei  fod  yn  feddiannol  arno.     Ni  roddir  unrhyw  awgrym  yn  y 
Bibl  fod  y  diafol,  i'r  dyben  o  demtio  dynolryw,  yn  ailuog,  neu  yn  cael 
ei  ganiatftu,  i  ymddangos  ar  lun,  neu  i  gymeryd  meddiant  o  anifaü^ 
ymîusgiad,   nac  ehediaA     Heblaw  hyn  hefyd,  nid  trwy  yr  un  o'r 
llwybrau  hyn  y  dav  temtaaiynau;  mae  eu  Uwjrbrau  hiry  /u  Uai 


DAMMBO  T  OWTMP.  16T 

amgylohog  a  thrwsgl,  ac  ar  yr  un  prjrd  yn  f  wy  effeithiol  i  gyrhaedd  ou 
hamcan. 

Un  o  fanteision  y  ddamcaniaeth  a  gynnygiwn  er  esbonio  dammeg  y 
cwymp,  ydyw  ei  bod  yn  ein  galluogi  i  gydnabod  gweithrediad  y  dieiol 
yn  y  demtasiwn,  ac  i  roddi  lîe  i'r  sarph  fel  cyfrwng  ei  throaglwyddiad, 
ac  ar  yr  un  pryd  heb  wneyd  cymaint  o  drais  ft'r  hanes  ysgrythyrol  ag 
a  wneir  gan  y  naill  o'r  golygiadau  uchod.  nac  ychwaith,  wneyd  cymaint 
o  drais  ar  reswm  ag  a  wneir  gan  y  llall.  Obiegid,  os  y  teithfed  dydd 
ydoedd  "arwydd"  y  cyfammod  cyntaf,  yna  yr  oedd  gweled  creadariaid 
direswm  yn  gweithredu  ar  y  dydd  hwnw,  megys  ar  ddyddiau  eraill,  yn 
gyfryw  beth  ag  y  gallai  y  diafol  awgrymu  trwyddo  i  feddwl  y  dyn  i 
weithredu  yn  gyffelyb.  Yn  ystod  y  troselwyddiad  i'r  meddwl  o*r 
argraff  oddiwrth  y  gwrthddrych  y  gweithredir  arno  gan  y  synwyrau,  y 
mae  y  Ue  a'r  cyfleusdra  i  weithrediad  y  diafol  er  gwneyd  y  oyfryw 
argraff  yn  demtasiwn  i  bechod,  a'i  heffeithioli  i  gyrhaedd  ei  hamcan. 
Temtaáwn  o'r  natur  yma,  sef  o'r  un  natur  â'n  holl  demtasiynau  ninnau, 
ydoedd  yr  un  a  olygwn  ddarfod  i'r  dyn  cyntaf  gyfarfod  à  hi,  ao  a 
ddesgrifir  yn  yr  hanes  fel  yn  deilliaw  oddiwrth  y  sarph ;  ac  nid  yw  y 
goiygiad  yn  gwneyd  ychwaneg  o  drais  â'r  hanes  nag  sydd  yn 
gynnwysedig  mewu  tybied  y  sarph  yn  dy wedyd  mewn  geiriau,  y  meddyl- 
iau  ag  yr  ydoedd  yr  olwg  arni,  gyda  gweithrediad  y  diafol  trwy  hyny, 
yn  eu  hawgrymu. 

Dangosa  yr  hanes  fod  i'r  demtasiwn  dair  gris,  y  rhai  a  oddefant  eu 
dwyn  i  gysondeb  ft'n  golygiad  yn  y  llwybr  a  ganlyn.  Yn  gyntaf,  4<  Ai 
diau  ddywedyd  o  Dduwl'  &c.  Nid  ydyw  yn  debygol  fod  y  dadgudd- 
iad  a  roddes  Duw  o'i  feddwl  i'n  rhieni  cyntaf  yn  gyfry w  fel  na  adawsid 
lle  i  ammheuaeth  ac  anghrediniaeth  i  weithredu,  ac  yr  oedd  gweled 
anifeiliaid  ac  ymlusgiaid  y  ddaear,  er  amrywiaeth  a  graddau  eu  deall 
a'u  cyfrwy8dra,  heb  fod  yn  ddarostyngedig  i'r  un  ddeddf  ag  y  gosodasid 
hwy  dani,  yn  awgrymu  ammheuaeth  am  fodolaeth  y  cyfryw  ddeddf. 
Ëithr  os  methiant  a  fu  yr  ymosodiad  hwn  i  siglo  eu  ffydd,  y  mae  Uwybr 
araU  yn  bosibl,  a  dyma  yr  ail  ris ;  y  mae  anifeiliaid  y  ddaear  o  herwydd 
eu  cyirwysdra,  yn  ddiau  dan  yr  un  ddeddf,  a  gwelwch  eu  bod  yn  ei 
throeeddu  yn  ddigosb;  "  Ni  byddwch  feirw  ddim."  Ac  yn  drydydd,  y 
mae  eu  cyfrwysdra  i'w  briodoli  i'r  ffaith  eu  bod  yn  defnyddio  eu  holl 
am8er,  heb  golli  un  gyfran  o  hono,  i  ddablygiad  eu  ealluoedd ;  ac  nid 
oee  reewm  y  geUir  ei  roddi  am  y  gwaharddiad  y  gosodir  chwi  dano,  ond 
jt  angenrheMÌrwydd  i  roddi  attaliad  ar  eich  aadblygiad ;  rhoddwch 
eich  holi  amser,  heb  eithrio  y  seithfed  dydd,  i'r  dadblygiad  o'r  galla- 
oedd  tra  rhagorol  ft  pha  rai  y  cynnysgaeddwyd  chwi  amgen  yr  holi  ym- 
lusgiaid  a'r  anifeiUaid,  a  "  chwi  a  fyddwch  megys  duwiau,"  a  gwybod 
hyny  y  mae  Duw.  Gorfu  y  demtasiwn;  cadwynodd  balchder  am  y 
wraig,  **a  hi  a  estynodd  ei  Uaw,  ac  a  gymerth  o'r  ffrwyth,  ac  a'i 
bwyUodd." 

Ni  osodir  ni  dan  un  math  o  angenrheidrwydd  i  wrthod  yr  ymadrodd 
a  ddyfynwyd  rn  awr  yn  ei  ystyr  lythyrenol,  a  golygu  ei  fod  yn  desgrifío 
yn  Uythyrenoí  gywir  y  weithred  trwy  yr  hon  y  troseddwyd  deddf  y 
eeithfed  dydd.  Ymhen  oesau  ar  ol  hyn,  pan  y  gwlawiodd  Duw 
fanna  o'r  nefoedd  i'w  bobl  Israel,  gorchymynodd  iddynt  gasglu,  ar  y 
«hw^ched  drdd,  ddau  cymaint  o  fanna  ag  a  gasgfont  beunydd,  gan  ddy- 
wedyd,  u  X  fory  y  mae  gorphwysfa  SabboẂ  sanctaidd  rr  Arglwydd." 


Y   PABOHCDIO  WRIUM    HOHUJB. 


A  gmHwn  dybìed  mai  dymm  ydoedd  nn  Hwybr  syml,  trwy  bm  nn  yr  oedd 
yn  ddemlledig  gmn  ein  rhieni  cyntmf  eu  bod  i  smncteiddio  y  dydd  m  feedig- 
odd  L>uw  er  eu  mwyn  ;  erthr  ì'r  gelyn  dimfol,  mr  ryw  seitbied  dydd  (yn 
nnol  âr  trmddodimd  y  ryfeìriwyd  mto,  Ysgrif  L),  gymeryd  msntjmÎB  mr 
wmith  y  wrmig  yn  edrycb  mr  y  smrph  yn  mrfer  ei  chyfrwysdr*  i  geâio  ei 
hymborth,  i  w  themtio  hìthmu  i  ddiystyru  mc  mnuf  uddhmu  y  gorchymyn 
dwyf oL  Y  aime  y  drbimeth  nmtariol  bon  yn  ein  cynnortbwyo  i  weled 
pm  fodd  y  mme  yr  hmnes  wedi  cymeryd  y  ffurf  ymbm  nn  y  mme  wedi  eí 
drosgìwyddo  i  îmwr  i  ni,  m'i  fod  i'w  briodoli  i'r  mcbos  syml  fod  meddji- 
imu  dynion  wedi  methu  cmdw  mr  wmhmn  y  trosedd  gwìrioneddoJ  m*r 
weitbred  trwy  bm  nn  y  troseddwyd ;  mc  felly  metb  y  pren  o  ffrwyth  pm 
*n  y  bwytmwyd  yn  bren  gwmhmrddedig,  yn  bren  gwybodmetb  dm  m  drwg, 
gmn  mmi  trwy  fwytm  o'i  ffrwyth,  mr  y  seithfed  dydd,  y  troBeddwyd  y 
cyfmmmod  o  bm  on  yr  ydoedd  y  seithfed  dydd  yn  "  mrwydd." 

Yn  ngoleu  yr  byn  mddywedwyd,  goddefm  temtmsiwn  ein  Hmrgìwydd 
Iesu  Grist  ei  cbymbmni  *1  cbyferbynn  yn  dmrmwimdol  m  dyddorol  4 
tbemtmai wn  yr  Addm  cyntmL  Grís  gy ntmf  temtmsiwn  yr  mil  ddyn,  megys  yr 
Addm  cyntmf,  ydoedd.  i  fwytm  mewn  mnufodd-dod  i  eirimu  Dnw ;  yr  mil  ris 
(gmn  gymeryd  mdroddimd  Mmtthew),  ydoedd,  **  Ni  byddwch  feirw  ddim," 
er  rhyf ygu ;  m'r  dry dedd,  ymgmìs  i  dd  wyn  i  mewn  i'r  meddwl  dneddimdma 
hunmngeisiol  m  bmlch.  Goddefmnt,  o'r  ôcbr  mrmll,  en  cyferbynu.  Yn  yr 
mrdd  y  tomtiwyd  y  cyntmf,  yr  mil  yn  yr  mnimrwch.  Temtiwyd  yr  Addm 
eyntmf  mr  y  seitbfed  dydd  m  gmnlynmi  chwe'  diwrnod  o  lmwnder  dymun- 
oí;  yr  Ail  Ddyn  m  demtiwyd  mr  y  seithfed  wythnos  mr  ol  chwech  wyth- 
dos  o  newyn  :  "  Àc  wedi  ìddo  rmprydio  ddengmin  niwrnod  m  deugmin 
noa,  mr  ol  hyny  efe  m  newynoddL" 

Rhmid  i  ni  mdmel  gorpbenimd  ein  hymresymimd  i  ysgrif  mrmlL 


Y    PABCHEDIG    WILLIAM    HOWELLS. 

W*TH  gymeryd  fy  ysgrifell  mewn  Umw  i  osod  i  Imwr  rmi  mdgofion  tm 
fc*M*  *  tUithí  fy  hen  m'm  hoffus  gyfmilL  yr  wyf  yn  wybyddua  y  bydd 
ì  í  h)u  *  ysgrifenmf  ddyfod  i  ddwylmw  ilmweroedd  nm  weismnt  erioed 
tc\  wyMtb  *d  yn  y  cnawd.  Y  mme  llimws  o*n  gweinidogion  wedi  ein 
Ÿpn*k\,  y  rbmi  níd  oes  ond  ychydig  wedi  ei  ysgrifenu  mm  dmnynt,  mc 
tMdyul  yn  mdnabyddus  trwy  holl  Gymru;  m  phe  byddmi  fy  ngwybod- 
m;tb,  ti'm  gitJlu,  a'm  hamser  yn  caniatíu  i  mi  i  ysgrifenu  hanes 
Uìíwuç  ätu  dsovnt  hwy,  gmllmi  y  rhmn  mmlmf  o  fy  nmiilenwyr  yn  y 
IMMMOiiyiiU  (y  nílyn  bob  cmm,  mc  weithimu,  fel  y  dywedmi  yr  hen 
hteyttUwyt,  "  fyned  o  fy  inlaen,"  a  cbymhmrn  yr  hyn  a ysgrifenmswn  â'r 
hyn  s  wyddent  mc  m  welsent  hwy  eu  hunmin.  Ònd  ychydig,  mewn  cym- 
bfcrisiíth,  m  mllmiit  wneuthur  hyny  ft  fy  ysgrif  bresennol,  oblegid  gellir 
dywtídyd  vn  ddíbetrus  nm  fu  yr  un  dyn  mmwr  yn  byw  mc  yn  Umfurio 
ymhììth  MetbodÌ«timid  Cymru  mm  yr  hmnner  cmnrif  diweddmf,  oedd  yn 


T    PARCHEDIG   WILLIAM    H0WBLL8.  169 

cael  ei  adwaen  mewn  cylch  mor  gyfyng,  a  chan  cyn  lleied  o  bobl  â'r 
diweddar  Barchedig  Wüliam  Howells.  Nid  am  nad  oedd  yn  werth  ei 
adnabod,  ond  am  reswm  arall,  yr  hwn  a  ymddengys,  fel  y  byddai  yr 
hen  dduwinydd,  William  Thomas  o  Gaerdydd,  yn  arfer  dywedyd, 
"  Pan  ddelo  i  yn  y  blaen  i  drin." 

Ychydig  o'm  darllenwyr,  mi  feddyliaf,  sydd  yn  gydnabyddus  â'r 
Bontfaen  (Cowbridgeì,  tref  fechan  yn  mro  Morganwg,  ac  un  o'r  rhai 
glanaf  a  thlysaf  trwy  noll  Gymru.  Y  mae  ynddi  un  heol  fawr  a  llydan, 
yiì  estyn  tua  thri  chwarter  milldir  o  hyd  o'r  dwyrain  tua'r  gorllewin ;  a 
heol  fechan  fer,  yn  cychwyn  o'i  chanol  tua'r  dehau,  heb  fod  yn  hwy  na 
chant  a  hanner  o  latheni,  os  cymaint  a  hyny.  Y  mae  ei  thrigolion 
trwy  yr  oesoedd  yn  parhau  yn  agos  i'r  un  nifer,  ychydig  yn  fwy  neu 
yn  llai  na  miL  Y  mae  yn  gorwedd  ar  wastadedd  ffrwythíawn,  yn  cael 
ei  derfynu  gan  fryniau  bychain  a  phrydferth,  ac  ar  un  o'r  uchelaf  o 
honynt,  tua  r  gorílewin,  y  saif  Castell  Penllin,  yn  edrych  i  lawr  ar  y 
dref,  fel  yn  cadw  gwyliadwriaeth  drosti  ddydd  a  nos.  Yr  uchelaf  oll 
yw  y  StaUion  Down,  tua'r  dwyrain,  ac  ar  ben  hwnw  y  byddent  yn  crogi 
dynion  drygionus  yn  yr  amser  gynt  Y  mae  Pontfaen  wedi  bod,  er 
cyn  cof,  yn  île  tra  Seisnigaidd.  Yr  wyf  yn  cofio,  ac  nis  gall  fod  llawer 
líai  na  thriugain  mlynedd  oddiar  hyny,  ymddyddan  rhwng  dau  fach- 
gen  yn  yr  ysgoL,  pan  oedd  y  naill  yn  dy wedyd,  fel  peth  rhyfedd  iawn, 
fod  bachgenyn  bychan  yn  byw  yn  agos  i'r  Eglwys  a  fedrai  siarad 
Cymraeg,  a'r  llall  yn  gwrthod  credu  fod  hyny  yn  bosibL 

Bu  y  Bontfaen  unwaith  yn  dref  gaerog.  Adeiladwyd  mur  o'i  ham- 
eylch  gan  Robert  St.  Quintin,  wedi  goresgyniad  Morganwg  gan  y 
Normaniaid,  a  thua'r  flwyddyn  1091.  Tynwyd  i  lawr  y  pyrth  dwyr- 
einiol  a  gorÚewinol  o  fewn  cof  rhai  ag  yr  oeddwn  yn  eu  hadwaen,  ond 
y  mae  porth  y  dehau,  a  darn  cysylltiol  o'r  mur,  yn  sefyll  hyd  y  dydd 
neddyw,  ac  y  mae  y  cae  lle  y  byddem  yn  arfer  chwareu,  ar  yr  ochr 
ogleddol  i'r  dref,  yn  cael  ei  adwaen  wrth  yr  enw  Town  JTatts.  Y  mae 
y  ffordd  fawr  o  Gaerloyw  i  Milfoid  yn  rhedeg  trwy  y  dref,  a  byddai  y 
cerbyd  mawr  yn  myned  heibio  bob  boreu  o'r  gorllewin  i'r  dwyrain,  a 
phob  prydnawn  o'r  dwyrain  i'r  gorllewin,  hyd  o  fewn  deugain  mlynedd 
yn  ol,  a  rhedai  y  bobl  yn  fawrion  a  bychain  tua'r  Bear  Innt  i  weled 
pwy  oedd  wedi  dyfod  gydag  ef,  fel  y  mae  ymwelwyr  â  Llandrindod 
yn  y  dyddiau  hyn  yn  nhymmor  yr  haf  yn  rhedeg  tua'r  orsaf  i  weled 
pwy  fydd  wedi  dyfod  gyda'r  gerbydrea 

Yn  agos  i  ben  gorllewinol  y  dref,  y  tu  allan  i'r  fan  lle  safai  yr  hen 
borth,  ac  mewn  tý  a  adwaenid  wrth  yr  enw  WestgaU  House,  y  ganed 
William  Howells,  ar  y  4ydd  o  fis  Hydref,  1818. 

Cyn  dywedyd  ychwaneg  am  dano  ef,  fe  ddichon  y  goddefir  i  mi  i 
ddyweyd  rhyw  gymaint  am  ei  deulu.  Yr  oeddynt  wedi  bod  am  gen- 
edlaethau  mewn  ffermdŷ  cyfagos  o'r  enw  Llwynhelyg,  ac  yr  oedd  David 
Howella,  tad  William,  yn  un  o  ddeg  o  blant— chwech  o  feibion  a 
phedair  o  ferched,  a'r  hynaf  o  honynt  oedd  yr  enwog  William  Howells, 
Long  Àcre,  pregethwr  mawr  Llundain  am  lawer  o  flynyddoedd.  O 
ddechreuad  ei  weinidogaeth,  yr  oedd  efe  yn  llawn  o  ysbryd  pregethu. 
Bu  am  ry w  gymaint  o  amser  yn  gurad  i'r  Parchedis;  David  Jones,  Llan- 
gan,  ac,  fel  ei  Reithior,  ymgymysgai  a  chydweithredai  â'r  Methodistiaid, 
gan  bregethu  yn  eu  capeli,  a  phregethu  ar  hyd  y  tai,  ac  ymhob  man  Ue  y 
galJai  gael  cyfleusdra  i  gyhoeddi  yr  efengyl  dragywyddol  i  bechaduriaid. 


170  T    PÀBOHBDIG   WILLlAM    HOWBLLS. 

Wadi  myned  i  Landain,  a  chyfodi  i  syhr  tc  i  enwogrwydd  mawr  yno, 
parhaodd  tra  y  bu  fy  w  i  goledda  y  teimladaa  mwyaf  eariados  ai  ei  ben 
Gyf  andeb.  Ýn  uchder  ei  boblogrwydd,  paa  y  gallai  rifo  rbai  o  ben- 
defigion  y  deyrnaa  ymhlith  ei  wrandawyr  a'i  gyfeüüon  mwyaf  myn- 
wesol,  nid  oedd  neb  ymwelwyr  yn  cael  croesaw  mwy  calonog  ganddo 
ef  na  phregethwyr  Methodistaidd.  Gadawer  i  mi  roddi  nn  esiampJ 
o  hyny;  gallwn  roddi  ychwaneg,  ond  gwasanaethed  nn.  Yr  oedd  y 
Parchedig  Bichard  Thomas  o  Lyayfronydd,  yn  gwasanaethn  gyda'r 
Cymry  yn  Llundain,  ac  an  noewaith  aeth  i  Long  Acre  i  wrando  ei  hen 
gymyaog.  Ar  ol  yr  odfa  gofynodd  i'r  rhingyll  a  allai  efe  weled  y 
gwefnidog.  "  Gellwch,"  ebe  hwnw ;  "  y  mae  yn  y  Festri,  ewch  trwy  y 
drws  acw,  a  chewch  ei  weled."  Fe  aeth  trwy  y  drws  i  ystafell  gyanriia, 
a  tbyna  líe  yr  oedd  y  pregethwr  mawr  yn  ysmocio  yn  ymyl  y  tân,  ac 
amnrw  gyfeillion  yn  eistedd  o  amgylch.  Golyg&t  bar  Fethodiataidd, 
onide  9  Fan  srrtluodd  ei  lygad  ar  ei  ymwelydd,  rhoddodd  y  bibell  i 
lawr,  llamodd  f  ganol  yr  ystafell,  a  chan  dafla  ei  freichian  o  amgylca 
y  pregethwr,  dywedodd,  "Richard  Thomaa  anwyl,  anwyl,  pa  bryd  y 
daethoch  ehwi  yma  1 "  Ac  yna  gan  droi  at  ei  gyfeillion  aynedig  a  eia- 
teddent  o  amgylch  y  tftn,  dywedodd,  "Thcre  is  Welsh  loce  for  yo*, 
g&nUetrwn/" 

Rhaíd  i  mi  beidio  ag  aroe  yn  hir  gyda'r  ofieiriad,  ond  nis  gallaf 
ymattal  rhag  adrodd  hanesyn  am  dano,  yr  hwn,  hyd  y  gwn  i,  nad  ydyw 
wedí  ymddangoa  erioed  o'r  blaen  mewn  nn  cyhoeddiad  Gymraeg,  aV 
hwn,  fel  yr  wyf  yn  tybied,  a'i  gesyd  mewn  golenni  newydd  o  flaen 
llawer  o'n  darllenwyr.  Yr  wyf  yn  ei  gymeryd  allan  o'r  CabimMc 
Mähodiii  Jiecord  am  1852,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  Nghaerfyrddin  y 
flwvddyn  hono  a'r  un  ddilynol,  dan  olygiad  ein  hanwyl  gyfailL  Yr 
oeod  merch  í'r  Parchedig  David  Jones,  Llangan,  Maria  wrth  ei  henw, 
wedi  míodí  âg  un  Mr.  Llewelyn,  ac  fe  allai  mai  nid  anmhriodol  yw 
dywedyd  mai  un  o'u  meibion  hwy  oedd  y  diweddar  Ddr.  Llewelyn, 
Deon  Tỳ  Ddewi,  a  Lhrwydd  Athrofa  Dewi  Sant  Yn  forea  yn  ei 
bywyd  priodasol,  cyfarfu  Maria  ft  phrofedigaeth  lem  yn  marwolaeth 
mab  bycnan  o'r  enw  Daniel.  Galwodd  Mr.  Howells,  yr  hwn  ar  y  pryd 
oedd  yn  gurad  i'w  thad,  i'w  gweled  yn  ei  thrallod,  a  chafodd  hl  wêdi 
ei  gorchfygu  mor  llwyr  can  alar  am  ei  bachgen,  fel  "na  allai  lefaru." 
Gymerodd  yntau  i  fyny  hen  lythyr,  ac  ar  ei  gefn  ysgrifenodd  y  geiriaa 
a  ganlynant.  Rhoddir  hwy  yn  y  Record  am  fis  Tachwedd,  1852,  yn 
Gymraeg,  fel  yx  ysgrifenwyd  hwy,  ac  ochr  yn  ochr  &  hwy  y  mae  cyf- 
ieithiad  Seisonig  o  honynt  gan  y  Golygydd : — 

Fe  wylodd  Iesu  ei  hun 

Oyn  syohu  çruddiau  'r  gwan ; 
Oa's  Malr  a  Martha  'u  brawd  yn  ol, 

0  waelod  bedd  i'r  lan, 
A  phrofi  oariad  Orist, 

A  gwel'd  gogoniant  Duw 
Yn  troi  yn  olwg  wendid  ffydd, 
Wrth  godi  'r  marw  *n  fyw. 

Marial  mwynahyn 
Sydd  eto  'n  ol  i  ti, 
O  fewn  i'r  udgorn  ola'  'i  sain, 

1  lenwi  'th  íron  yn  Ui' : 


T    PABCHBDIO    WILLlAJi   HOWBLLS.  171 

I  wel'd  gogpniant  gwell, 

Cei  lygad  gan  dy  lôr, 
A  ohalon  lawn  am  galon  brudd ; 

O!  wynfyd  f wy  na  môr. 

Gei  weled  angau  'n  glaf , 

Gan  wenwyn  Dwyfol  waed, 
Yn  rhoddi  *r  meirw  *n  rhyddion  gwiw, 

A  marw  dan  eu  traed ; 
A  ohwympo  byth  i'r  bedd, 

I'r  meirw  byth  gael  byw, — 
A'th  blentyn  anwyl  yn  eu  plith, 

Yn  iaoh  yn  ie'notyd  Duw. 

Oei  eto  glywed  Dan 

Tu  draw  'r  Iorddonen  ddu, 
Yn  oanu  Haleluia  'n  ilon 

Yn  mhlith  y  nefol  lu ; 
A'i  ddwylaw  medrus  ef 

Yn  seinio  'r  delyn  aur, 
Pob  bys,  pob  tant  yn  fyw  o  fawl 

I  Fab  ao  Árglwydd  Mair. 

Hynyna  am  yr  Ewythr. 

Mab  Dafydd,  brawd  ieaengach,  oedd  fy  anwyl  gyfaill,  ao  yr  oedd 
yntau  yn  enwog  yn  Sir  Forganwg,  a  thu  hwnt  i'w  therfynau,  am  ei 
zel  afi  weithgarwch  crefyddol.  Yr  oedd  yn  flaenor  yn  hen  eglwys 
Aberthyn,  milldir  i'r  gogledd  o'r  Bontfaen.  Y  mae  genyf  gof  niwlog  i 
mi  fod  unwaith  yn  eaog  o  f wyta  afal  yn  yr  odfa  ar  foreu  Sabboth  yn 
Aberthyn,  a  rhoddwyd  ar  ddeall  i  mi  ar  ol  hyny,  pe  buasai  Dafydd 
Howella  wedi  fy  ngweled,  y  buasai  y  canlyniadau  yn  ddifrifol  iawn. 
Yr  oedd  arnaf  gryn  ddipyn  o'i  ofn  ef,  oblegid  yr  oedd  yn  ddyn  mawr, 
ac  o  edrychiad  awdurdodol  a  mawreddog. 

Aeth  unwaith  i  Landain  i  weled  ei  frawd,  a  daeth  yno  i  gyffyrddiad 
ac  i  gyfeillgarwch  â'r  enwog  a'r  Parchedig  Rowland  Hill.  Aeth  gydag 
ef  yn  ei  gerbyd  i  amry w  fanau,  ac  un  diwrnod  dy wedodd  Mr.  Hill  wrtho : 
"Yr  wyt  yn  myned  i'ch  cymeryd  y  prydnawn  yma,  Mr.  Howells, 
i  weled  boneddiges  urddaaol  (grand  lady),  os  byddwch  yn  foddlon  i 
ddyfod."  Yr  oedd  Mr.  Howeíls  yn  berffaith  foddlawn,  a  phan  ddaeth 
yr  amser  cychwynasant  Safodd  y  cerbyd  o  flaen  tŷ  bychan  a  thlod- 
aidd,  a  sjrnai  Mr.  Howells  fod  grand  lady  yn  preswylio  yn  y  fath  le. 
Curodd  Mr.  Hill  wrth  y  drws,  a  daeth  hen  wreigan  dlawd  yr  olwg 
arni,  i  agoryd,  a  meddai  Mr.  Hill  wrthi :  **  Yr  wyf  wedi  dyfod  â  brawd 
Cymreig  i'ch  gweled,  Betty,  ac  yr  ydym  yn  myned  i  aros  gyda  chwi  i 
dê.  Ewch  i  fyny  i'r  llofft,  newidiwch  eich  cap,  roddwch  ffedog  lân  am 
danoch,  a  gwnewch  yn  barod  i  ni."  Diflanodd  yr  hen  wraig  i  fyny  y 
grisiau,  a  chyn  gynted  ag  yr  aeth  o'r  golwg,  dyna  Mr.  Hill  yn  agoryd  y 
cwpbwrdd,  ac  yn  taflu  i  mewn  iddo  o'i  logellau  mawrion  ddigon  o  bob 
darparíaeth  ar  gyfer  y  tô,  a  thros  ben.  Yn  f uan  daeth  Betty  i  waered, 
huliodd  y  bwrdd  ac  eisteddwyd  wrtho,  a  chaf wyd  tô  rhagorol,  a  society 
íendigedig.  Yr  wyf  yn  credu  na  bu  yr  hanesyn  yna  am  Kowland  HiÚ 
"mewn  argraff  enoed  o'r  blaen." 

Nid  oedd  gan  y  Methodistiaid  y  dyddiau  hyny  yr  un  capel  yn 
y  Bontfaen,  a  phenderfynodd  Mr.  Howells  adeiladu  un  yno. 
Prynodd  âf  i'r  hwn  y  perthynai  gardd  eang,  ac  aeth  iddo  i 
fyw.     Ntülduwyd  darn  o'r  ardd  i  adeiladu  y  capel  arno,  a  mawr 


ITt 

fa  goml  a  ilaftir  Mr.  HoweUi  oe» 
jr  oed«L  o  leiaf,  jr  ail  oreo  yii  Sîr  Forsanwg,  W«fi  pem«derfjnn 
amwr  yr  atforiaiL  aeth  Mr.  HoweHe  i  Wotton  mnier-Edge  i  gemâo 
Mr  Hìll  ì  bretcetha  mr  jr  achijsor,  ac  wedi  hjmj  meth  i  Gmerfjrddin  i 
weled  Mr.  Chariee  iryroD  oegea.  Uwyddodd  gjda'r  ddan,  mc  jr  oedd 
ju  hmeddo  llwjddo.  N»  gallai  j  ddwj  dahh  fod  jm  Dmwer  Dai  mm  dmn 
gant  a  hmnner  o  tilldiroedd,  &  rhaid  cofio  oed  oedd  rheüffjrdd  jn  bod 
yn  y  dyddiao  hjnj.  Ar  on  o'r  teithima  ymm  emfodd  amwjd  trwaa,  m 
phan  j  daeth  djdd  jr  agoriad,  jr  oedd  jo  rhj  gmf  i  fjmêd  fr  cmpeL 
Cludwjd  *f  to  ei  gadair  i  beo  peOaf  jr  ardd,  a  goaodwjd  ef  i  emtedd 
*ni  eni*vr  o  <ian  on  o  ffenestri  agored  j  capel ;  djwmi  j  iwi  n  demHmi 
rmi  v>  wirimn*  a  thjna  r  cwbl  &  gafodd  efe  o'r  gwmmmmmeth.  Ymhen 
yvhydut  wTthooaan,  ar  y  Ufed  o  Aw*t>  1825,  bo  farw,  heb  fod  ym  fwj 
na  U  oilwydd  twL  F*l  i  Mos»»  rhoddwjd  iddo  i  weled  gwlad  jr 
eddvw*L  ood  oi  «haniatawyd  iddo  fymed  i  mewn  iddL  Parodd  ei  farw- 
oleeth  alar  dwy*  a  chytFredinol  trwy  jr  holl  ardaloedd  cjkhynoL  Yr 
oeddwo  t  prvd  hrny  rhwng  7  ae  8  nüwydd  oed,  ac  yr  wjf  jn  eofio 
aniítyU  hiad  »Vdd  "yo  proá  îy  mod  wedi  clywed  Uawer  o  ymddjddmii 
mm  dan*  Co  diwrood  daeth  djn  djeithr  i'r  tj,  a  aiaradai  mnt  beth 
inwr  a  tV  rhienẁ  ond  er  fj  ayndod  ni  ddywedwyd  gair  am  yr  hjn  jr 
oeddwu  u  wrth  gîvwed  jmddyddanion  hiaenoroL  wedi  djfòd  erbjn 
kf  n  v  t  edrrch  aruo  fci  pwne  mawr  j  dydd,  ac  edrjchais  ar  on  o  honynt» 
a  vlîan  *vlvtrio  at  yr  ymwelydd»  gofjmmm:  4iOdi  fe'n  gwjbod  fod 
tWvdd  Howell»  wihIì  marw  ì " 

arM|  nni  n*dnwrd  Willimm  Howella»  pen  yn  blentjo  llai  na  7  mlwjdd 
wd»  hvb  drnti  ar  y  ddaeen  a«  yr  oedd  iddo  frawd  bychan  ienengach  nag 
*l  y*  hifttt.  v>  eow  Oaíydtl  Cwadawyd  y  teolu  heb  lawer  o  gjfoeth,  ond 
^  tk  uh  pi«d  a  ditfoo  o  f*»dd  i  rjw  yn  gymharol  «ysoma  Yr  oedd  j 
»hh4  im  4wv»H»d  y  tfrrdd  t  woeothor  y  goreo  oV  hyn  a  adewad  yn  ei 
Um*  ^v>  vm  «hiijt  wtr  ^njíyUdoL  a  gofalodd  am  feithrin  j  plant  jn 
h.UUh^  *o  -itNí^wìatfth  yr  ÀrjcîwydA 

\\  ^M  \\  ilhtitu  rai  oittioWd  yn  woangach  na  mi,  ac  er  pan  yr  wyf 
%Hm.|(o  \*  t»vdti>t*i  vn  hi'if^ytndtfithioD.  L  hwareoem  ynghyd,  ac  weith- 
kv«  h*iKlw*«  in  adiWd  pwonodao  gyda n  güydd  ar  ddechreo  odfeoon 
i*%  Uì^mM*««^  v«  i»l  At«vrtmd  oiynych  y  dyddiaohyny.  Y'  mae  argraffiad- 
14U  wu.l^U  vm  4«Hw<ulutrMU  rhan  toag  at  tfurfto  cymeriad  dyn  dros  ei 
kM  \\^sAk  ^  aid  *vt  vít  «cr  oad  wyf  &  ì  fceor  mawr  jn  ddyledus 
«*U4  ^*  K%i*  w  %vt  %vdt  bvHÌ  ar  hrii  ry  oea>  a r  hyn  jdwjf  jn  awr,  i 
iMtUu»Hvt  ÍK^»vuvi  vyuidvaha(W  à  Wiiliam  HoweUa.  Obíegid  gallaf 
Huah-M*  ^  k><{  \h  tàvì)KVtt  da*  a  da  iawo.  Elai  trwj  j  táa  a'r  dwfr  i 
uUuUUmu  i\b  \huk  t  )w  auì  auv>»yyd4nwírvdd.  neudwjlk>  wrthchwareo, 
a^  ^u^uuhu*  Uau  tW**v4  ttvu  ddianrhydeddoa»  nid  oedd  j  cjfryw 
U^>tK^u  \u  v^^l  ^vlh*t\ìd  ^  vt» 

\u  v  UwtvUHu\v»*y  bwUÌHi  ^wuaauaeth  nhrgaia  jn  eael  ei  gjnnal  ar 
l\ii«u  \vU^tt(i  u*s>^u  ^*vìaa  Mvchvdi«tatdd  yn  dra  chjffiredinol,  a 
\uu\«  ìyUi^  \  vU>t^tu  a  tyùuaa  ar  ei  ^yf»L  Gallaf  skrhan  fod 
^t  Uüu>\Uu  v  k\jvi  m  v  cyf»y  w  acbN^uron  yo  coro  addomiadao  jr 
í^. U\v*  Uw^i  vtwvsM  \,u  y  d>dd tau  öyo»  ac  yo  eo  cmro  o  ddigon. 
y:  lì(«,Ìut  UviU  w\uU1k^  4  tìnu  v>  hotiytto  yo  o^eoredig»  dros  jr  holl  ìc,  m 
vUv  \  stuwvii  t*\\k  %«.  4vìv-v4ii,vku>^  otvvbo  dau  dvìpvn  o  gtai  ar  bob  aedd 
v»  w  v  v  v^^-i|   vu  vv^\i^*v%vK  *b  y  ^mn^ydait  a  tyiìiìamt  jmo  bob  ameer. 


t   PAftOBEMO   WILLIAM   HOWfiLLS.  178 

i 

Heblaw  hyny  oll,  byddai  llawer  o'r  gwrandawyr  yn  dyfod  ft*r  cyfry  w 
ganwyllau  gyda  hwy,  ac  yr  oedd  yn  fater  pwysig  ymhlith  pobl  ieuainc 
yr  ardaloedd  pwy  a  ddeuai  ft'r  ganwyll  f  wyaf  ardderchog.  Erbyn  goleuo 
y  cwbl,  yr  oedd  yno  ddau  beth  a  barai  i  bawb  deimlo  eu  presennoldeb, 
sef  goleuni  mawr,  a  gwres  braidd  annyoddefol.  Ni  threuliais  erìoed 
awr  fwy  anhawdd  i  fyw  trwyddi,  nag  mewn  capel  bychan  yn  yr  ardal, 
yr  hwn  nad  oedd  y  bedwaredd  ran  o  faint  un  Pontfaen,  a  lle  y  cyfrif- 
ain igant  ac  ugain  o  ganwyllau. 

Yr  oedd  fy  nghartref  i  tua  dwy  filldir  oddiwrth  y  capel,  ac  ar  un 
achlysur  yr  oedd  ein  rhieni  wedi  trefnu  i  mi  fyned  i  gysgu  gyda 
WilÜam  y  noe  cyn  y  NadoHg,  fel  y  gallwn  fyned  gydag  ef  i'r  plygain. 
Bu  ymddyddanión  pwysig  rhyngora  yn  y  g[wely,  ond  cysgasom  ryw 
gymaint.  Deffrowyd  ni  mewn  pryd  i  fyned  i'r  capel  erbyn  pump^  o'r 
gloch  y  boreu,  a  chawsom  y  Ue  yn  orlawn  o  bobl.  Y  pregethwr  oedd 
y  Parchedig  Bichard  James,  Pontrhydyfen ;  gẃr  corffol,  oedranus,  yn 
siarad  yn  rhwydd  ac  yn  rhugl,  ac  afonydd  o  ddagrau  yn  rhedeg  dros  ei 
ruddiau ;  ond  nid  oeddwn  i  yn  cael  llawer  o  flas  ar  ei  bregeth  am  nad 
oedd  yn  bloeddio.  Ei  destun  oedd,  "  Bydded  yr  oen  genych  yn  ber- 
Äíîth-gwbLw  Y  cwbl  yr  wyf  yn  ei  gofio  o'r  bregeth  yw  y  frawddeg 
hon,  M  Mi  allwn  feddwl  wrth  yr  hoU  oleuo  yma  fod  genych  chwi,  yn  yr 
ardal  hon,  barch  mawr  i'r  Oen."  Fe  ddichon  fod  rhywbeth  yn  hyny, 
ond  yr  wyf  yn  ofni  bod  llawer  o'r  **  goleuo"  yn  fynegiad  o  deimlad  nad 
oedd  yn  dal  un  berthynas  â'r  "  Oen.1' 

Gosodwyd  William  Howells  yn  ysgol  yr  "  Eagle,'1  yn  y  Bontfaen. 
Gelwid  hi  wrth  yr  enw  hwnw  am  ei  bod  yn  cael  ei  chynnal  mewn 
adeilad  a  fuasai  unwaith  yn  brif  westŷ  y  dref,  ac  a  elwid  The  Spread 
Eaols.  Y  Prifathraw  y  pryd  hwnw  oedd  Mr.  Thomas  Rhys.  yr  hwn 
oedd  wedi  bod  o'i  ieuenctyd  yn  gynnorthwy wr  i'w  ewythr,  Mr.  Thomas 
Williams.  Cyfodasai  Mr.  Williams  yr  ysgol  i'r  fath  sylw  ac  enwogrwydd 
fel  yr  oedd  boneddigion  o  bob  parth  o  Forganwg  a*r  siroedd  cymydog- 
aefehol  yn  anfon  eu  meibion  yno  i  gael  addysg.  Yr  oedd  Mr.  Williams 
yn  awr  wedi  ymneillduo,  gan  adael  yr  ysgol  i  ofal  ei  nai ;  ond  preswyliai 
mewn  rhan  o'r  t^,  ac  ymwelai  yn  fynych  â'r  ystaf ell  fawr  i  weled  pa  f odd 
yr  oedd  pethau  yn  myned  ymlaen,  a  thynodd  William  Howells  ei  sylw 
a'i  serch.  Cymerai  ef  yn  fynych  i'w  barlwr,  i  roddi  iddo  wersi  ar  ei 
ben  ei  hun,  a  gwersi  ag  oeddynt  y  tu  allan  i  gwrs  cyffredin  yr  ysgol. 
Yr  oedd  yr  hen  ẁr  boneddig  yn  ddarUenwr  mawr  ac  eang,  yn  gyfar- 
wydd  ft  gwaithiau  prif  feirdd  a  Uenorion  y  deyrnas,  ac  y  mae  yn  bur 
sier  mai  yn  ei  barlwr  ef  y  cychwynwyd  yn  ysbryd  y  bachgen  yr  hyn  a'i 
nodweddodd  dros  ei  fywyd,  ac  a  i  gwnaeth  yn  un  o  brif  feistri  ei  wlad 
ar  lenyddiaeth  Seisonig. 

Weidi  gorphen  â'r  ysgol,  gosodwyd  ef  yn  egwyddorwas  gyda  Mr. 
Wüliam  Trueman,  Penybont  ar  Oewr,  i  ddysgu  yr  alwedigaeth  o 
Haiarnfaelwr.  Er  budd  y  rhai  hyny  o  m  darllen wr  ag  y  mae  eu  haddysg 
wedi  bod  yn  ddiffygiol,  yr  wyf  yn  rhoddi  i  lawr  y  gair  Saesoneg,  a 
thyma  fe,  "  Ironmonger."  Ar  ol  treulio  ei  dymmor  yno,  aeth  i  Gaerdydd 
i  wasaoaethu  yn  yr  un  alwedigaeth  gyda  Mr.  Job  James. 

Yn  ystod  ei  arosiad  yma  y  traddododd  ei  araeth  gyhoeddus  gyntaf, 
ae  yr  oeddwn  innau  yno  yn  gwrando.  Fe  ddichon  i'r  fraint  hon 
ddiagy*   i  mi  f el  etifeddiaith  oddiwrth  fy  Mamgu;  pe  buaawn  yn 

1889.  m 


174  T    PiRCDUIO    TOliAI    BOWCLLS. 

Ogleddwr  boaswn  yn  dywedyd  fy  nai*.  Yr  oedd  ld  yn  bnwnul  ar 
•fjedígaeth  y  Wwti,  ac  yr  oeddwn  innan  yn  limml  ar  fadigifih 
vr  areWUwr.  Pa  fodd  bynag  tm  hyny,  fel  hyn  y  bo.  DerbyniaÌB 
lytb yr  oddíwrtho  yn  fy  ngwahodd  i  ddyfod  i  Soar,  capel  ar  ymyl  y 
ffof  dd  íawr  rhwog  Caerdydd  i'r  Bontíaen,  De  yr  oedd  efe  ac  amryw 
jryfeiJlí'jn  íeuainc  o  Oaerdydd  yn  bwriadu  eynnal  Cyfarlod  Cymedroi- 
'leb,  ^ymedroldeb,  dealler,  oblegid  yr  oedd  Dirwest  heb  ddyfod  y  pryd 
hwnw,  Aetham  vno,  a  chefais  ddaa  nen  dri  o'r  arehhwyr  wedi  dyfod, 
a  ehyds  h wy  y  Cadben  Cory,  yr  hwn  oedd  o  leiaf  wedi  cyrhaedd  eanol  oed- 
r*n,  Uosodwyd  y  Cadben  yn  y  gadair,  a bu  pedwar  nen  bomp  o  hooom 
yu  *í*rsd,  Yr  oedd  hyny  yn  hir  cyn  i  mi  ddechreo  pregetha,  ond  yr 
owì'lwn  wedi  bod  yn  "dywedyd  típyn"  mewn  dan  nea  dri  chyfarfod 
Cym<*droldeb,  ac  wedi  arfer  "areithio"  am  ddeng  mynyd  ar  y  pryd, 
M*  M  utsnyt  ddira  neilldaol  i'w  ddywedyd,  yn  nghyfarfodydd  y 
'^mreígyddion ;  ond  am  fy  nghyfaül,  nid  oedd  efe  wedi  cynnyg 
4yw«dyl  i\ím  yn  gyhoeddus  eríoed  o'r  blaen.  Ychydig  a  ddywedodd, 
mi  yr  o«dd  yr  ychydig  hyny  yn  anhawdd  i'w  glywed  ond  gan  y  rhai 
owMynl  yn  ei  Vrayl,  ac  yn  dyfod  allan  gydag  anhawsder  mawr,  tra 
vi  o«dd  y  «laradwr  yn  crynu  fel  dail  yr  aethnen.  Yr  oedd  yn  bresennol 
w«K«Mi wr,  yr  hwn  yn  y  man  a  brophwydodd  iddo  ddyfodol  gogoneddos, 
a'l  rttnwm  vdo*dd  fod  rhyw  swn  yn  ei  wddf,  yr  hwn  a  aiwai  efe  yn 
ro'ryy,  n!r  liwn  oodd  yn  profí  tu  hwnt  i  bob  dadl  y  deoai  efe  yn  areith- 

ÍWt  *MJ/JtìM:h0K. 

'I  tá  yr  nwU\  yn  Nghaerdydd  o'r  braidd  y  diangodd  y  Methodisttaid 
th*£  n\  j/olh,  Yr  wyf  wedi  dywedyd  eisoes  fod  y  Bontfaen  yn  Ue 
h^Holgaidd,  *c  o  ran  ei  dafodiaith  yr  oedd  efe,  er  yn  fachgen,  yn  fwy 
o  h.iu  im^  o  Oymro.  Ni  bu  eríoed  yn  alluog  i  siarad  Cymraeg  heb 
WfU  ìttwtít  o  lodtaíth,  a  naturíol  yw  casglu  ei  fod  yn  galla  mwynhaa 
tfwrifrídogaeth  Hoísonig  vn  well  nag  un  Gymreig.  Nid  oedd  gan  ein 
('ylnutUU  yr  iiti  achos  Seiaonig  yn  Nghaerdydd  ar  y  pryd,  nac  am 
ílynyddoodd  lawor  ar  ol  hyny.  Yr  oedd  yno  eglwys  o  Fedyddwyr 
HiWHttmyt,  vn  ymgynnull  yn  Nghapel  Bethany,  o  dan  ofal  y  Parchedig 
Wifliatij  .íones,  yr  hwn  fel  cristion,  fel  gŵr  boneddig,  ac  fel  pregethwr, 
o«dd  yn  ii n  o  orouon  ei  oes.  Yr  oedd  W.  Howeils  yn  hoff  iawn  o 
horio,  ac  yn  oí  wrando  yn  fynych.  Daeth  y  gair  unwaith  i'r  Bontfaen 
oí  fod  yn  myned  i  yinuno  â'i  eglwys  ef,  a  phe  buasai  yn  aros  yn 
Nghaerdydd  y  mae  yn  dra  thebygol  mai  hyny  a  wnaethai  Ond 
symudodd  oddiyno  i  Chichester  yn  Sus8ex,  lle  y  bu  am  rai  blynyddoedd 
gyda  masnachydd  eang  o'r  enw  Mr.  Owen.  Yma  y  daeth  i  deimlo 
argraffiadau  crefyddol  dwysach  a  dyfnach  nag  a  deimlasai  eríoed  o'r 
blaen.  Dangosai  ei  lythyrau  adref  ei  fod  ar  y  pryd  yn  myned  trwy 
gyfyngderau  mawrion  gyda  golwg  ar  ei  berthynas  â'r  byd  a  ddaw.  Yr 
oeddwn  yn  crodu,  ac  yr  wyf  yn  credu  eto,  ei-fod  yn  wir  grefyddol 
cyn  hyny ;  ond  y  mae  yn  dra  sici  i'r  wasgfa  ddifrifol  yn  Chichester  fod 
yn  fendith  iddo,  a  thrwyddo  ef  i  laweroedd,  dros  ei  holl  ddyddiau. 

Nid  oedd  wedi  bod  yn  hir  yn  y  ile  hwn  cyn  dyfod  i'r  penderfyniad 
nas  gallai  aros  ynddo,  a  dywedodd  hyny  wrth  y  meistr.  Yr  oedd 
hwnw  yn  anfoddíawn  i  ymadael  ftg  ef,  a  gofynodd  iddo  pa  beth  oedd 
yn  ei  aflonyddu.  Cafodd  atebiad  tebyg  i  William  Howells,  a  dyma  fe : 
**  Y  mae  genych  nwyddau  yma,  syr,  y  rhai  nis  goddef  fy  nghydwybod 


T   PABOHBDIO   WILLIAM    R0W8LL8.  178 

i  mi  ea  hargymhell  ar  eich  cwsmeriaid.  Dyma  bethau  wedi  myned  yn 
hen  ac  yn  sâl,  ac  y  mae  o  bwys  i  chwi  allu  eu  gwerthu,  ond  nis  gallaý 
fi  eu  gwerthu  droeoch;  nis  gallaf  fi  ddywedyd  fod  pethau  yn  dda  pan  yr 
wyf  yn  gwybod  eu  bod  yn  ddrwg."  "  Wel,  wel,"  ebe  y  meistr,  "  rhaid 
i  mi  eich  gosod  yn  y  cyfrifdỳ,"  ac  yn  y  cyfrifdý  y  bu  mwy  tra  yr  aros- 
odd  yn  Chichester.  Ónd  cyn  hir  daeth  arno  gyfyngder  arall,  a  chyf- 
yngder  o  ba  un  nas  gallodd  gael  rhyddhâd  hyd  nes  y  penderfynodd 
ymgysegru  yn  llwyr  i  waith  y  weinidogaeth. 

Wedi  dyfod  adref  ymroddodd  i  barotoi  ei  hun  ar  gyfer  myned  i'r 
Àthrofa,  ond  bu  am  rai  wythnosau,  os  nad  misoedd,  heb  benderfynu  pa 
Athrofa  a  fyddai.  Yr  oedd  y  fantol  yn  sefyll  rhwng  Trefecca  a 
Cheshunt  Pe  buasai  yn  myned  i'r  olaf,  mae  yn  dra  thebygol  y  buas- 
em  ni  yn  ei  golli.  Fel  hyny  y  dygwyddasai  gyda  golwg  ar  amryw  o 
bregethwyr  ieuainc  ein  Cyfundeb.  Gallwn  enwi  pedwar  o  Forganwg  a 
aethent  i  Cheshunt  cyn  ei  amsor  ef,  ac  na  ddaethant  byth  yn  ol  i 
Gymru.  Ond  yn  ei  achos  ef,  ar  ol  pwyso  a  mesur,  a  meddwl  ac  ym- 
gynghorí  ac  ymohebu,  trodd  y  glorian  o  blaid  Trefecca.  Yn  y  dydd- 
iau  hyny  o  ansicrwydd,  derbyniodd  lythyr  oddiwrth  un  mewn  awdur- 
dod  yn  ei  wahodd  i  ymuno  â'r  E^lwys  Sefydledig,  gan  addaw  rhwydd- 
hau  ei  ffordd  i  gael  urddau.  Ànfonodd  atebiad  nacäol  yn  y  fan,  ac  er 
na  welais  ei  lythyr,  y  mae  genyf  sail  i  gredu  iddo  lwyr  argyhoeddi  ei 
ohebydd  mai  gwaith  ofer  fuasai  ceisio  ei  berswadio  i  droi  oddiwrth  ei 
benderfyniad ;  ond  ysgrifenodd  y  boneddwr  ato  drachefn.  Gwelais  y 
llythyr  hwnw,  a  chynnwysai  y  f rawddeg  hon  :  "  Fe  ddichon  y  bydd  i 
chwi  edifarhau  am  eich  gwrthodiad  pan  ddeloch  yn  henach  ac  yn  gall- 
ach."  Fe  aeth  yn  henach  fel  y  mae  pawb  yn  myned,  ac  fel  y  rhan 
amlaf  o  ddynion,  fe  aeth  yn  gallach ;  ond  ni  welais  yr  arwydd  lleiaf 
iddo  eríoed  edifarhftu  am  wrthod  urddau  yn  yr  Eglwys  Sefydledig. 

Yn  y8tod  ei  arosiad  yn  Nhrefecca,  bu  yn  gwasanaethu  am  amryw 
Sabbothau,  o  bryd  i  bryd,  yn  Nghapel  yr  Arglwyddes  Huntingdon,  yn 
Worcester,  a  gwnaeth  y  fath  argraff  y  Sabboth  cyntaf,  fel  pan  aeth 
yno  yr  ail  waith  yr  oedd  y  capel  yn  orlawn  o  wrandawyr.  Bu  rhy w 
gymaint  o  ymdrafodaeth  gyda  golwg  ar  ei  gael  yno  yn  weinidog.  Nid 
wyf  yn  sicr  iddo  dderbyn  galwad  ffurfiol  oddiwrth  yr  eglwys,  ond  y 
mae  senyf  reswm  dros  gredu  y  buasai  yn  ei  derbyn  pe  buasai  sail  i 
obeiwio  y  buasai  yn  llwyddiannus. 

Yn  mi8  Gorphenaf,  1845,  penderfynwyd  cychwyn  achos  Seisonig 
MethodÌ8taidd  yn  Àbertawy,  ac  y  mae  hanes  y  cychwyniad  pwysig 
hwnw  yn  awr  o  fy  mlaen  yn  ysgrífenlaw  Mr.  Howells  ei  hun.  Yr  oedd 
yma  achos  perthynol  i  Gyfundeb  Arglwyddes  Huntingdon  oddiar  y 
flwyddyn  1787.  Agorwyd  capel,  triugain  troedfedd  o  hyd  wrth 
dddugain  o  led,  ar  y  5ed  o  Ebrill,  1789,  a  phregethwyd  ar  yr  achlysur 
gan  y  Parch.  David  Jones,  Llangan,  ac  amryw  eraill.  Nid  wyf  yn 
gwybod  dim  o'i  hanes  am  y  saith  mlynedd  dilynol;  ond  yn  1796 
dewiswyd  y  Parchedig  William  Kemp  yn  weinidog,  a  bu  efe  yn  llafurio 
yno  gyda  llawer  o  lwyddiant  am  bum'  mlynedd  ar  hugain.  Yr  oedd 
yr  Àrglwyddes  yn  cael  ei  hystyried  yn  Fethodist  Calfinaidd,  ac  felly  yr 
ydoedd.  Cyn  ei  marwolaeth  gwnaeth  ymgais  i  sefydlu  Cyfundeb  yn 
Lloegr  "ar  gynllun  y  Cyfundeb  Cymreig;"  ond  yr  oedd  eisoes  wedi 
troeglwyddo  ei  holl  gapeli  i  ddwylaw  Ymddiriedolwyr ;  gwrthwyneb- 


î_» 

hji  fariẁtt 

j  gnBu  oì  dwylaw  ei 

~  jm  nwr  ym  Uoegr. 

_  .  CyMÌtHlhMfioedd  * 
~iii  M_*__  t  :__«<____«__■_■_■_.  jm  f-ijl  immm  ym  eu  gweîth- 
c  tü  [wti  >.  i  leot  ttiijhì  ym  «  «ghrT*  J»  «l  trefniadau  m 

Mtí___0-CS_t__-_    _r~M_L       JtBÌ    W«fi     I _■>!■■  Ìlli    Mr.  Kemp»    i 

-____tt___  !_______■____  dmesh  cj___ewidiad  mawr,  ac 

o  n_Ltii  i  rsaiii  sjti_ii__-wttì  >?q  ?___*  ae  wùi  jm  dwjm  delw  Methodist- 
________     EL-ta-UAÌwy-L  i  rrr  t  rrtarâ-i  máwjaòg  wjthmoeol,  a  ehjmerodd 

y  ìwuii->c  mo  :   ima-i^i  pnci  :>  ej-_______ab  heb  jn-gjnghori  á'r 

âg-wjm     Yr  Jẁia  j__çtii  j  r  a__iMa__  jm  Fecì_c«___m_a_d  trwjadl,  wedi  eu 
djsçu  ___Ij  x_ä  «u  _____  &i  _____wji  wnìnìdog  oddiar  ddechreuad  ea 

bjwjd  cratyiaoL     A_-  j_  iir  a  podMm  j___ixm_-_iom  i  gaei  gaa  j  gwein- 
idog  iiijdLweÌTii  ___   T?  _t__m  •ira_3___k____L  j  rhai  oii  a  brofasant  yn 

aáwjùàmnnfw.,  p«_____T7_ft_*_à  —i  j  a  «  homjmt  j____daeL     Cjmerwjd 

jst___e_l  jn  Orantí»  Scrs_-_  &  __unmwjd  hi  jm  gapel  cjfieus  a  ch yaurua, 
jr  hwm  a  *_L_i  sjiulwj*  r__Twb*t_L  teì  canfi  o  bobL  Cjnnatìwjd  gwae- 
a&meth  agorimioì  ar  j  _ẃi  j  Dacàwmdd.  l_-__*»  ac  ar  jr  achlyaur  jr  oedd 
Mr.  Howçüs  jn  un  or  prB^eàLwjn  Gjda  ehjdajmiad  Cyfarfod  Miaol 
j  Sìr,  rhodcioàd  jr  ä^twjs  à-t__-___  wa__oád_ad  iddo  i  ddjfod  jn  weinid- 
og  ìddì ;  ej_b$juioo>i  jncan,  a  AnrhniiiMh.  ar  eì  waith  ar  j  4ydd  o 
Ionmwr,  l$4<k  Teiiw__£  jw  djwmdjd  i  r  sjmmdtad  hwn  gael  eefnogaeth 
galomo^»  a  chjmhor__t  mmwr  od«üwrt__  j  gwcánidog  Cjmreig  jn  y  drof 
— r  diweddar  Batvh*ì_j:  DmTîd  Howtüs. 

Ymhem  tum  phnadwar  aẁ  ar  oi  jmamfjdlu  jm  Abertawj,  ar  yr  wjthfed 
o  EbrüL»  1_46\  pnododd  Mn  Howeüa  á  Miaa  Margaret  Morgan,  Giaa- 
brrdan»  «er  Iian^adog»  Cm_tTTrdcL___  Rai  bljnjddoedd  cyn  hyny  yr 
oedd  wedi  djwedjd  wnJirf  nm  bjddai  iddo  ef  bjth  briodi,  gan  roddi 
yn  rhcewm  am  hjmj  rjwbeth  a  ddjwedaaai  jr  Apoetol  PauL  Pan 
oedd  jt  amgjlchiad  djddoroi  ar  &n  cjmerjd  lle,  adgofiais  ef  o'r  hjn  m 
ddjwedaaai  gjnt  ar  j  -natar.  u  Ië."  ebe  jntao,  "  ond  djma  fi  yn  awr 
jn  weinidog»  jm  f ugaiì ;  me  nis  gall  bmgail  gjdjmdeimlo  jn  drwjad]  &'i 
braidd  heb  f yned  et  hunam  trwj  eu  hoil  amgjlchiadau."  Fe  ddichon 
fod  rhjwbeth  jn  hjnj,  ond  jr  wjf  jn  lied  dybied  mai  ar  j  penderfyo- 
iad  Uaenorol  yr  oedd  j  bai»  ae  na  buaaai  jn  sjrthio  iddo  pe  bnasai  y 
pryd  hwnw  wedi  gweled  Margaret  Morgan. 

Buan  yr  aeth  yr  jstafeU  jm  ihj  gjfjmg  i'r  gjnnulleidfa,  cafwjd  can- 
ifctâd  y  Cyfarfod  Miaol  i  adeiladu  capel,  a  goaodwyd  y  g&reg  sylfaam  i 
lawr  ar  yr  22ain  o  Fehefin,  1846,  gan  wraig  ieuanc  y  gweinidog.  Trm- 
ddodwyd  anerchiadau  gan  y  Parchedigion  Thomas  Riohard»,   Abenr- 

Îwaen,  a  Darid  HoweUa,  Abertawy,  a  galwyd  y  capel  oedd  i  fod, 
bthany.  Adeiladwyd  ef  i  gynnwya  rhwng  pump  a  chwe'  chant  o  bobl. 
Ooatiodd  tua  £800,  a  thrwy  lafur  mawr  y  gweinidog  yr  oedd  tum'r 
hanner  wedi  ei  gaaglu  erbyn  yr  agoriad,  yr  hwn  a  gymerodd  le  ar  y 
7fed  o  Fai,  1847,  pan  y  pregethwrd  gan  y  Parchedigion  Eiehard 
Lumley  ao  Edward  Daviea  Yr  oedd  holl  bobl  yr  ystafeU  yno  yn  ddimn, 
ond  rhyfedd  mor  yohydig  yr  ymddangoaent  yn  y  capel 

NeUlduwyd  Mr.  Howells  i  <(gyflawn  waith  y  weinidogaeth "  yu 
NghyradeithAflfa  Aberteifi»  yn  mia  Awst,  1847.    Bu  am  dy«Mtoc  wmdi 


T   PABOUBDIO  WOU.UM   HOWB£LS>  W 

dyfod  i  Abertawy  yii  cymeryd  rhan  bar  flaenllaw  taewn  aohosien  ctf- 
hoeddua  Yr  oedd  ymgaia  yn  cael  ei  gwneuthur  ar  y  pryd  i  sefydlu 
Coleg  Normalaidd  yn  y  dref,  a  Uafuríodd  yn  galed  yn  yr  aobos  hwnw* 
Yr  oedd  )r  Ymneillduwyr  yn  rhy  bur,  neu  yn  rhy  rywbeth,  i  dderbyn 
cymhorth  oddiwrth  y  Llywodraeth  at  ysgolion  dyddiol,  gan  y  golygent 
y  byddai  vn  droaedd  yn  erbyn  yr  egwyddor  wirf oddol ;  a  bu  hyny  am 
flynyddoedd  yn  fantais  i'n  cyfeillion  Églwysig.  Cynnaüwyd  oyfarfod 
llìoeog  a  chynhyrfus  yn  Neuadd  y  Dref,  lie  yr  oedd  Mr.  William  Wil- 
liams,  yr  Aelod  Seneddol  dros  Lambeth,  yn  bresennol,  ac  yn  addaw  mil 
o  bunnau  at  aefydlu  Coleg,  os  derbynid  cymhorth  ato  oddiwrth  y 
Uywodraeth.  Bu  yno  ddadleu  mawr,  a  Mr.  Howells  oedd  arwr  y 
gwirfoddoiwyr.  Traddododd  araeth  hyawdl  a  nerthol,  ennillodd  y 
fuddugoJiaeth,  a  chollwyd  y  mil  punnau.  Mewn  cyfarfod  arall,  amcan 
yr  hwn  oedd  oefnogi  y  symudiad  i  gau  y  llythyrdai  ar  y  Sabboth» 
cymerodd  un  o  brif  foneddigion  y  dref  yr  ochr  wrthwynebol  Cyfod- 
odd  Mr.  Howells  ar  ei  ol,  ac  yn  nghanol  banllefau  o  gymeradwyaeth, 
dymchwelodd  ei  holl  resymau,  a  chwilfriwiodd  ei  araeth  mor  Uwyr,  fel 
am  beth  amser  y  galwyd  y  boneddwr  hwnw  "  Y  ditoeddar  Mr.  Blank." 
Ond  cafodd  ein  cyfaill  ddigon  ar  bethau  felly,  a  mwy  na  digon. 
Ymhen  blynyddoedd  ar  ol  hyny  dy wedai  wrthyf  ei  fod,  tra  yn  Aber- 
tawy,  wedi  laru  ar  ddau  ddosbarth  o  bethau,  sef  codcles  a  chyfarfodydd 
cyhoeddua.  Yr  oedd  fel  ei  ewythr  enwog  o  Lundain,  ao  yn  wir  fel 
hoU  deulu  ei  dad,  o  dymher  sydyn  a  brysiog.  Ni  byddai  yn  arfer 
meddwl  Uawer  cyn  penderfynu,  nac  aros  yn  hir  ar  ol  penderfynu  cyn 
'  dechreu  gweithredu.  Ar  yr  ail  Sabboth  o  bob  mis  byddid  yn  arfer 
gwneuthur  casgliadau  cyhoeddus  yn  y  capel  at  gynnaliaeth  yr  achoe,  a 
daeth  i'w  feddwl  ef  nad  oedd  hyny  yn  berffaith  gyson  ft  gwirfoddol- 
rŵydd.  Cynnygiodd  fod  i'r  casgliadau  gael  eu  rhoddi  i  fyny,  a  bod 
blychau  i  gael  eu  gosod  yma  ac  acw  ar  hyd  y  capel,  fel  y  gallai  pobl 
daflu  i  mewn  iddynt  yr  hyn  a  fynent,  heb  fod  neb  yn  gwybod  pa  mor 
fawrion  na  pha  mor  fychain  fyddai  eu  cyfraniadau,  oblegid  bod  ewyllys 
Tjàà—spontaneüy  oedd  ei  air  ef — yn  myned  i  mewn  i  hanfod  yr  eg- 
wyddor  wirfoddol,  ac  oblegid  fod  lle  i  gredu  fod  pobl  dlodion  yn  cael 
eu  hattal  gan  y  casgliadau  rhag  dyfod  i  r  addoliad.  Yr  oedd  y  mwyaf- 
rif  o'r  broiyr  yn  ofni  yr  anturíaeth,  ond  gan  ei  fod  ef  mor  daer,  ac  yn 
enwedjg  gan  iddo  ymgymeryd  â  dyoddef  y  goUed  ei  hun,  os  colled  a 
fyddai,  nid  oedd  gaaddynt  ddim  i'w  wneuthur  ond  rhoddi  ffordd. 
Trodd  y  prawf  allan  yn  fethiant,  ac  yn  fethiant  difrífol,  ond  nid  wyf 
yn  deall  iddo  fod  yn  goUed  arianol  i  neb  ond  iddo  ef  ei  hunan. 
Yr  oeddwn  yn  adwaen  rhai  ag  y  bu  yn  rhy w  gymaint  o  elw  iddynt, 
ohleçid  gallent  roddi  Uai  yn  y  blwch  nag  y  goddefai  rhywbeth  oedd 
ynddynt  ei  roddi  ar  y  pl&t  agored. 

Llafuiiodd  Mr.  Howells  yn  ffyddlon  yn  Abertawy,  a  chyda  mesur 
calonogol  o  iwyddiant,  ac  enniUodd  ddylanwad  mawr  a  Uawer  iawn  o 
gyfeiUion  yn  y  dref  a'i  hamgylchoedd ;  ond  cyfododd  amgylchiadau,  y 
rhai,  ar  gofid  mawr  i'w  egtwys  yn  Bethany,  a'i  harweimodd  i  bender- 
fynn  ymadaeh  Yr  oedd  yn  teimlo  f od  ei  iechyd  yn  gwaeiu,  a  daeth  i 
feddwl  QM  gallai  barhau  i  lafurio  fel  gweinidog  sefydlog  mewn  tref 
fawr  heb  dori  i  lawr  o  dftft  y  baich.  Ond  yr  oedd  rheawm  araU  i 
ftymujáiad,  &  dymafaw    Yr  oedd  e&  frawd,  Mr.  Dand  BLowaüs,  yn 


(ffi' 


t rn  *   t^HÜtMHMO  WttALUi 

•♦îv«M  >*+wn  *wm*b\  *>  *n  toyned  yu  y  btaam  jb  rhagoro-l ;  oad  pail- 
-»U  u  >%àv4iM(t  «  t4unulwvil  4f  ii<iu«ll  Ki«io  nai  oedd  ira  gobaith  10.  <â 
^.iltui  KÌuuuilu  uUo  rmith  i  íyny  laforôiMwi  twyddfa,  &  threuiio 
lU*%u  >ii  m**m*  yh  w  \wYt  ju^urmi.  Yr  oedd  heliaeh  wedi  príodì  â 
'U*t*a  »vmw»k^U  ' i  lum  'WÜ  ai-K*n*  jrn  JCra.  Howelh»  *  pherew»iiodd 
•»4  i '****(  i  i >»tv4  iy'Un  •»!  i>  Vttt**ntin»  i  wneuthar  yrun  pethtg  j  goaod- 
***l  Vi*U  ■  *-  «mHulutn  !»*u  «fùuwyd  ef  ail&n  o  Eden — Omrario  t 
l- ;**>*!*<  Nt  'hmmii  i>  u  ih>ttullyn  ttwdii wl  ua  j  fath  beth  o  booo ei  bn, 
hhì  tti  >**•%.**-  %m  vk»»^ui  yuwul  4r  hyd  ei  oes,  a  gwnaeth  yr  aberth 
(ituu^  V%n  u  tu**tt  n  ttî\wti  Y>  o*l« i  ^aoddjmt  ddigon  o  arâa 
.  -.*%♦**»  r^H»  'íh^í*  i>*uì>n  *>  lir,  *  ^nlifti  yràrìanjdd  ymroddi  i  iafar 
i**-*-^  '**■*■  *  ,yísut'u*4  v  iM^?<t»ẃwr  y  otu  ^ytfeoẁir»  ät  y  Sabboihu 
.  *%*«M%«v*ht*  u*  *tvd  **-vUtà  W  vm>tvtttt>ryti  á  goêai  egiirjsig.  Yn  nùa 
».^•»♦»^•«4.»  *  vh\    >t.t*tm»vùt  v  liiuui  tr&wd  au  gwragedd,  jngbjd  a 

■  ^ ■>**  Mi.ni»    *    n*v*m   ir  oùwt*te  tUMa£  am  jr  Unol  DaleithÌAu  : 

*.*.*  h*.*  w  *.m»o*h  *r»i»  ;>auiv>  vm>  \>*n  y  *^iiweddwyd  hwjnt  gmn 
\»v»«^v»  ì*i».i>'ià  w  u»«  *  ùi>t>*W*i  tmhoü  ^jnllunÌÄa.  Cymer- 
v**.*  w  v***»t,%i  vuv»^\-ii  ^  o*i  >>^  *m^  ^c  ymhaa  jchjdi»  orìau  lim 
.*  ^.  V  h  *v*%m  >*  *t  >v*uuMt(t  *%*ù  'uymid  jùtaui  ec  arno  ef  jr  oedd- 
*^  >h  v^»i^mm  %ih  ỳM^tiiítitiyti  vn  <ni  h^tiMrimÚL  Ondwele  ef 
v^>  *  xy***>*i  ^*i*%fít>»u  N'  vKKbiyttií  tiwwa  cjfjngder  mawr 
v^  ,.w**v  ^  y*  ¥  h<  v*t>-uu  *?  ***  nttt  ^ytyu  p«  beth  i*w  wneuthar 
*,^*,-  i  'u^t  >*  *>♦»  %  ^n^v**t*tn  't^wu.  ^}  4  wtwírtáajit  jn  fumn,  oedd 
»\s,k^.\s,  v'.^»  ^ '*  v-«vt  *  Httv  Uow^tU  bmaf  wedi  eartrefu  yn 
v-i  ^  \  v^,.v.^t!.t4  ỳ>*^k  'u>^>'ttr  4*  otour«\  MràMn  James 
V ,...;*,.„  v\^t».tv»  »  %^*t«»iv*t^|JH  >-t  utí^  ^^cpo^oaí  m  ch jn  f od  y 
^^   ì>mì-*   .*.>«vv  ^^v*t   «v*tv*i  Hmvhv>  vr  ^tiyrtc  jw  drftchem ;  ond 

Sx    „•  *.« ^n.i   *  »*w  u   *v    **  -   tiífcù  ku  fct  ir%wì>  Werydd 

^*  s*a,  k*v>'  Nvv**v^v,ì.t  u-  ^vinr*n  ^Oaa^  >ẁiqj^  Adeil»d- 
h^.  ••  *•  :»r  «  t'»  k"  x**kvwu  ?o*îtvi*i)3i£:  *t;  r  iryc ^ dewis wyd 
V-  ív  ^^  v  *•*  ***»- -^x  \*.*h-w*va*u  ^  «witrò.'uattGä  t»  N>hier 
v..„  t,%  ^    ts.vt*.     V  4  *     «iv  -^   h»    n   kttrv  t  ..4  öc-i  1S57.  ptn 

^     y^m,xvts  .,»-SNV         0^***1^C'^     >^    ^'^NftWtBlf    t    T^gjn^ 

^..^  **    *^>t    I-***'*   ***  ^vv'>^^»    *  tt^t^A^  >U*«(t     Jlt  «t  àfijfedÌMÌ  ì 

*  \,.^N,  ^^    *^.ìwt       mv«*\**v,  %  »*K»à-h*Aí\c  **  acssru  r»  ffr^üo» 

*•',  v,^  *■  t**% »*•>>*%  ^*%.  ♦h^-.^äsí*  ii'^f^ntMr  2knàM£c  ör, 
OVvm*  >  v  *  v*%-*U*  %*  -  **»*-.*•  vtti>.vT*  T-nt^iÄ.  *t  «r  ol  hr*«y 
«v%ixa%*>*«  %•*•  *■■*»  ^**^  *  v  îti^-èSi  »•**  tu\>  ítftÄt  Aurtw.  Tt  ttod^ 
'i^Us^^..*    %-^-i    »w*"*.m  *•*    •îj^.-4--\    "\    •   ÍVrtsi»du:  IV.    Hwrìa 

*  x%x^  ^  •«  v  **%v*  K  **  '  ***  *\**ä-.*i*-c  ;**».  nttc  mgüim  vd ; 
,o  %  ,ì>»*t  •..%.  w.  t  %t*  %  .  ■  m  m  t1»*-*tt;"n.  itfJtT  t  hn  «*a 
.^.A%*      rt.^   *.     -    ẁ*       •v-*»\*^4  t*%* -.*■:  *t   ^t  tt-twic  taitìm.  ntfttóyi- 

■«>*.     t»n     %      ;-%•*'**■>.  iv     V         ***»     *'*•*•*-    *>.     t>>     -t   X^trvTIMtóhÌ»Ä  lẄÄ- 

-  *>«»»^  *»  tn-k  >.Vv  »  ^-  ■*■:  vv  *  ^*  ^"•'••i.  unrrfdedti  holiol  m 
íì\-*\m  -,*.  -rtẁ^-.  ■%  v  ::  •>•*  /u*%  ti  .  .w  *  *  *  -**-<v.  ntíirah  Tnẁonow 
\  ^su  +»5<vîìv  fcvt  i  *,t*ä(u  *  ■:  -  A,-.r-ir-*tt  ^  I^mreii.  Tlwìd 
:%.*•%»: K  »-vi  *»•;  ,t  n  >»»»>-ur-%    .^.      *r^*.---  ».  i^átwrùc  fr-Fdefwrttid 

-t*.    U+tt*    fc   *t,^li>lA4V,^**     tf    Hi     **-*«. U       Vt**i       .J*i         -»%*. 


T   PAHOtìBDIO    WILUAM    H0WBLL8.  179 

Jones.  Yr  oeddynt  y n  annheby?  iawn  i'w  gilydd,  ac  fe  allai  fod  byn  yn 
help  iddynt  gydfyw  a  chydweithio  mor  gysurus  am  ugain  mlynedd, 
hyd  oni  ddisgynodd  y  Dr.  anwyl,  yn  annysgwyliadwy,  ifr  bedd,  yn  mis 
Gorphenaí,  1885. 

Am  deithi  Mr.  Howells  fel  Athraw,  nid  wyf  yn  teimlo  fy  hun  yn 
gymhwys  i  roddi  barn.  Dywedai  un  o'i  hen  efrydwyr  mwyáf  galluog 
wrthyf  ei  fod  yn  nodedig  am  gyflymdra  a  chraffder  ei  amgyffredion, 
am  ei  fedrusrwydd  i  egluro  ei  feddwl  trwy  siaraplau  a  chymhariaethau, 
ac  am  goethusrwydd,  eglurder,  a  nerth  ei  iaith ;  ac  ychwanegai  ei  f od 
fel  dysgawdwr  mewn  areíthyddiaeth,  ac  yn  yr  holl  bethau  a  berthynent 
yn  neiUduol  i  waith  y  weinidogaeth,  yn  un  ag  y  byddai  yn  anhawdd 
cyfarfod  â'i  gyffelyb. 

Yr  oedd  yn  hoff  iawn  o'i  fyfyrwyr,  ac  yn  eiddigus  dros  eu  henw  da. 
08  rhoddai  iddynt  ambell  drinfa  led  arw  ei  hunan  pau  fyddent  ar  fai, 
yr  oedd  yn  rhaid  i  bawb  eraill  ofalu  i  gadw  eu  dwylaw  oddiarnynt. 
Meddai  yr  holl  elfenau  sydd  yn  cyfansoddi  boneddwr  perffaith, 
ac  nis  gall  neb  ddyfalu  pa  faint  o  fendith  i  laweroedd  o  ddynion 
ieuainc,  yn  hyn  o  beth,  y  bu  aros  o  dan  ei  lygad  ef,  a  dyfod  i 
gyffyrddiad  beunyddiol  ftg  ef  am  flynyddoedd. 

Am  breeethu  a  phregethwyr  y  mae  gan  bob  un  ei  farn,  a'm  barn  i 
am  dano  ef  y w  ei  fod  ar  brydiau  yn  un  o'r  pregethwyr  goreu  a  mwyaf 
nerthol  a  wrandewais  erioed.  Yr  oedd  bob  amser  yn  dda,  ac  yn 
ddoeth,  ac  yn  addysgiadol,  ac  yn  dduwiol,  ac  yn  athronyddol,  ac  yn 
dduwinyddol,  a'r  rhan  fynychaf  yn  farddonol ;  ond  ar  amserau  lledai  ei 
adenydd  ac  esgynai  i'r  uchelderau,  ac  i'r  ýor-uchelderau,  a'r  prydiau 
hyny  byddai — wel,  byddai  yn  ogoneddus.  Rhoddai  rhvwun  gyfarwydd- 
yd  fel  y  canlyn  i  bregethwr: — "Dechreuwch  yn  isel, — ewch  yn  eich 
blaen  yn  araf, — cyfodwch  yn  uwch,— tarewch  dân."  Byddai  yntau  yn 
dechreu  yn  isel,  ond  nid  yn  rhy  isel  i  bobl  ei  gly wed ;  elai  yn  y  blaen 
yn  araf ;  ac  nid  yn  anfynych  y  tarawai  dàn.  Yr  oedd  tân  yn  fflachio 
allan  o'i  lygaid,  yr  oedd  y  tân  yn  cochi  ei  ruddiau.  Yr  oedd  meddyliau  a 
geiriau  tanllyd  yn  ymarUwys  dros  ei  wef usau,  ac  yn  disgyn  yn  wreichion 
byw  ar  y  gynnulleidfa.  Nis  gallaf  feddwl  am  ddim  mwy  tebyg  i  ber- 
ffaith  ddedwyddwch  ar  y  ddaear  nag  <(  eistedd  o  dano  ef,"  pe  gaUai  un 
eistedd  hefyd,  ar  y  cyfryw  achlysuron,  ac  yn  enwedig  os  byddai  y 
Parch.  Ebenezer  Williams,  Defynog,  yn  un  o'r  gwrandawyr.  Cefais  y 
fraint  hono  amry w  weithiau,  a  byddwn  yn  foddlawn  i  gymeryd  taith  hir- 
faith  er  mwyn  ei  chael  eto.  Ond  y  jpbŵ  hyny  drosodd  am  bytL  Y 
mae  y  ddau  frawd  anwyl,  bellach,  wedi  cyfartod  yn  y  nefoedd,  Ue  y 
maent  yn  gweled  golygfeydd  ac  yn  clywed  geiriau  annhraethadwy. 

Awgrymais  ar  y  cychwyn  ei  fod  yn  llawer  llai  adnabyddus  nag  yr 
haeddai  ei  dalentau  dysglaer  iddo  fod.  Y  rheswm  am  hyny  oedd  ei 
gariad  mawr  at  neillduedd.  Gartref,  gyda'i  lyfrau  a'i  waith  yno,  yr 
oedd  efe  yn  hoffi  bod.  Yr  oedd  fel  pe  buasai  wedi  penderfynu  cadw  ei 
hunan  alían  o'r  golwg.  Mor  bell  ydoedd  oddiwrth  wthio  ei  hun  i  sylw 
fel  na  chymerai  ei  wthio  gan  neb  araU.  Buasai  ei  frodyr  oeddynt  yn 
ei  adwaen  yn  dda  wedi  ei  hen  osod  ar  yr  orsedd  a'i  goroni  yn  frenîn, 
oui  buasai  ei  fod  bod  amser  yn  ymguddio,  fel  Saul,  ymhlith  y  dodrefn. 

Cyfarf u  ág  amry w  brofedigaethau  Uymion  vn  ystod  ei  fy wyd.  Yr  wyf 
eisoea  wedi  enwi  yr  un  chwerw  iawn  a  ddaeth  arno  ef  a'r  teulu  yn 


180  T  PABOUOIO  WILUAM   HOWMLLS. 


Ameriea,  Ba  y  baehgen  bychan  oodd  gyda  hwynt  farw  cyn  hir  wedi 
iddynt  ddyehwelyd  i  Gymro,  ae  yr  oeddynt  eiaoee  wedi  cladda  aa 
íeoengftch  nag  ef  cyn  gadael  Abertawy.  Ganwyd  eu  mah,  Alfrad,  yn 
1851,  a  thyfodd  i  fyny  yn  wr  ienanc  nerthol  o  feddwl  ond  gwansidd  o 
gorft  Ymgyeegrodd  yn  fore  i'r  Arglwydd ;  deehrenodd  bregetlra,  ac 
yn  y  deohrenad  rhoddodd  arwyddion  eîcr,  os  estynid  ei  oea,  y  byddai 
ìddo  raeori  Ar  ol  efryda  yn  Nhrefeeca,  aeth  am  dymmoraii  i  Glaa- 
»w.  Aeth  wedi  hyny  i'r  Almaen;  dyehwelodd  oddiyno  mewn  gwen- 
did  mawr,  ae  ymhen  ychydig  ddyddian  bu  farw  ar  y  15fed  o  Fai,  1879, 
yn  28  mrwydd  oed. 

Bn  Mre.  Howells  yn  gyetaddiol  am  flynyddoedd,  ac  yn  hir  eyn  dyfod- 
iad  y  diwedd  dangoeai  arwyddion  amJwg  fod  ei  phabeü  fraa  yn  addfedn 
i*r  bedd,  ae  arwyddion  Uawn  mor  anghamsyniol  fod  ei  hysbryd  yn  add- 
feda  i  ogoniant  Ba  farw  ar  y  laf  o  Dachwedd,  1887.  Yr  oedd  ei 
bywyd  yn  peri  i  ni  feddwl  nad  oedd  erioed  wedi  llawn  sylwedda  ei 
bod  hi  ei  hanan  mewn  bodolaeth.  Cysar  ei  g#r,  daioni  ei  theola,  a 
gwaaanaeth  ei  Duw,  oeddynt  bob  amaer  yn  cymeryd  i  f yny  ei  hoü  ofai 
a'i  hoil  ffjd.  Bnm  yn  ddiweddar  yn  ymddyddan  à  gwraig  a  fuasai  yn 
gwaaanaetha  yn  y  teulu  am  flynyddoedd,  pan  oeddynt  yn  byw  ya 
Abertawy,  ac  nid  oedd  terfyn  ar  ei  chanmotiaeth  i  Mra.  Howeüa.  I 
goroni  y  cwbl  dywedai,  "  Yr  oedd  yn  wraig  ddawiol ; "  a  thraehefn, 

Sda  brwdfrydedd,  a'i  dagrau  yn  llanw  ei  Uygaid,  dywedai,  a  Ydoedd 
r.  W.,  yr  ydoedd  yn  ddowiol  iawn." 

Bhoddodd  ei  hymadawiad  yagydwad  difrifol  i  iechyd  ein  hanwyl 
frawd,  a'r  Nadolig  ar  ol  hyny  rhoddodd  rybudd  i'r  Cyfeiateddfod  y 
byddai  iddo  yr  haf  dilynol  roddi  ei  swydd  i  fyiiy  ;  ond  ar  ddymaniad  taer 
jr  brodyr  yn  Nghymdeithasfa  Castellnedd  yn  mis  Ebrül,  1888,  cydsyn- 
lodd  i  aroa  am  flwyddyn  arall.  Yn  ystod  yr  haf,  ymwelodd  âg  amryw 
leoedd  yn  Lloegr  yn  nghwmni  ei  fab,  Mr.  Edward  Howella,  a  dychwel- 
odd  adref,  fel  y  gellid  tybied,  wedi  cryfhaa  Uawer.  Ond  nid  hir  y  ba 
eyn  deehreu  gwaelu  drachefn.  Bu  yn  Nghymdeithasfa  Talgartn, 
Hydref  16 — 17,  a  chymerodd  ran  yn  rhai  o'r  cyfarfodydd;  ond  yr  oedd 
vn  amlwg  i  bawb  nad  oedd  yn  iach.  Ymhen  ychydig  ddyddiaa  ar  oi 
hyny  cyfyngwyd  ef  i'w  ystafell,  ac  yna  i'w  wely,  ac  yno  y  gorweddodd 
yn  dawel  a  heddychol,  yn  Uwyr  argyhoeddedig  fod  y  diweddya 
neaftn,  a'i  fod  yn  myned  i  dangnefedd.  Yr  oedd  ei  fab  arall,  Dr.  Wil- 
liam  Howells,  un  o'r  meddygon  mwyaf  medrus  a  Uwyddiannos  yn  yr 
holl  wlad,  yn  gweini  arno  ddydd  a  nos ;  ond  er  pob  peth  a  allai  efe  tíi 
gynnorthwywr  wneuthur  drosto,  suddo  a  wnaeth,  ac  ar  y  löfed  o 
Dachwedd,  1888,  ac  ymhen  blwyddyn  a  phythefnos  ar  ol  ei  anwyl 
wraig,  hunodd  yn  dawel  yn  yr  Iesu,  yn  70  mlwydd  oed. 

Bhaid  i  mi  derfyno,  ond  gallaf  ddywedyd  :  (<Gofid  sydd  arnaf  am 
danatti,  fy  mrawd ;  cu  iawn  a  foost  genyf  fi;  rhyfeddol  oedd  dy  gariad 
tuag  ataf  fi."  Hawdd  i  mi  yw  galaru  ar  ei  ol,  ond  ni  allaf  ei  ddwyn 
yn  ol  mwyach.    Myfi  a  af  ato  ef ,  ond  ni  ddychwel  ele  ataf  fi. 

WlLLIAM  WlLLIAMÄ. 

Aberéawy* 


CÎFROL     GOFFADWBIAETHOL     OYNFAEN. 


-I) 


Yn  awb  vn  babod,  yn  üh  Gyíbol, 

PRIS     PBDWAR     SWLLT, 

ETHOLIAD  O  BRECÌETHAU  Y  DIWEDOAR  BARGHEDIG  JOHlf 
HUGH  EVANS  (Gynfaen).  Mae  y  Gyfrol  yn  oynwyB  Braalun  o  Pyŵytf  yr 
Awdwr,  a'i  ddarlith  ar  Joh,  yn  nghyda  PHRYDOEST  FÜDDÜGOL  GADVAN 
er  ooffadwriaeth  am  dano.  Âníoner  pob  arohebion  at  Mbs.  J.  H.  Eyanb,  43,  Tennyson 
Street,  Liverpool.    Rhoddir  ýr  elw  arferol  i  Lyfrwerthwyr  a  Dosoarthwyr. 

Yn  awr  yn  barod,  mewn  Uian  hardd,  pris  8s.  6a 

WILLI AMS    PANT  -  Y  -  CELYN, 

YN  CTNHWT8  KI 

Holl  Gyfansoddiadau  Barddonol, 

Oddieithr  ei  Hymnaa,  gyda  Hanes  ei  Fywyd,  a  Thraethawd  Beirniadol  ar  «á 
Weithiau,  gan  y  Golygydd,  y 

PARCH.    N.    CYNHAFAL   JONES, 

LLANIDLOES. 


Mae  v  gyfrol  hon  y  cydgasgliad  cyflawnaf  o  Weithiau  Perganiedydd  Cymra  a  gyboedd* 
wyd  enoed — ac  mae  y  ffaith  fod  cannoedd  lawer  o'r  gyfrol  wedi  ea  herchi  cyn  ei  hym* 
ddatucoaiad  o'r  wasg  yn  siarad  yn  nchel  am  ei  theilyogdod,  a'r  anghen  a  deimlid  yn  y  wtad 
am  Weithiau  Prif  Emynydd  y  Oenedl. 

P.     M.    EYANS    &    SON,    PUBLISHERS,    HOLYWELI* 


Yn  awr  yn  barod,  Pris  Is.  60.,  mewn  amlen  liwiedig,  y  Ffugchwedl 

Boblogaidd 

Y     DREFLAN: 

EI     FHOBL.    A'I     PHETHAU- 

WEDI  EI  HTSOBIFBHC  GAH 

AWDWR    "RHYS    LEWIS." 


Mae  y  chwedl  hon  wedî  derbyn  cymeradwyaeth  mwyaf 
calonogol  y  wasg,  ac  ynddi  ceir  desgrifiadau  naturiol  o  gym- 
eriadau  ac  amgylchiadau  gwir  Gymreig,  wedi  eu  portreadu 
yn  null  dihafal  a  mwyaf  hapus  yr  Awdnr. 


Ar  werth  gan  yr  hoU  Lyfrwerthwyr,  neu  yn  uniongyrchol  oddiwrth 

y  Cyhoeddwyr, 

P.    M.    BYAN8    &    SON,    HOLTWBLU 


RHIFYN  CLXXVIII  / 

'      JAI\3  19î<3 


Y  TRAETHODYDD. 


MAI,    1889. 


CYNNWYSIAD. 
Aohoaion  Anianyddol.    Gah  y  Paroh.  Josbph  Bobsrts 

Y  Cynghoran  Sirol.    Gan  À.  C.  Humphrbys  Owbn,  M.A.    ... 
Epistolan  Ioan  yr  ApostoL    Gan  y  Proffeswr  Ellis  Edwards,  M.A. 

Y  Paag  yn  yr  Aipht.    Gan  y  Parch.  W.  Glanffrwd  Thomas 
Yr  Epistol  at  y  Galatiaid.    Gan  y  Paroh.  Edward  Bobrrts,  D.D, 
7  diweddar  Barohedig  Joseph  Thomas.    Gan  y  Paroh.  Evan  Dayirs    227 
Gwaaanaeth  Crist.    Pregeth  Athrofäol,  gan  y  Paroh.  A.  M.  Fairbarm, 

MJ»Lft         ■  ••      ...      •••      •••      ••*      •••      ••*      ••«      •••      •••      •••      ••         ■••      •••      SbOjB 

Mr.  John  Bríght.    Gan  y  Paroh.  Daniel  Bowlakds,  M.A 256 

Nodiadao  Lleny ddol 268 


Tn  dal. 
181 

195 


214* 
219 


OYHOBDDIB  Y  BHIFYN  NESAF  GOBPHENAF  2,  1889. 


TREPPYNNON: 
P.   M.   EYANS  AND  SON,   CYHOEDDWYB. 


Y    TRAETHODYDD. 


ACHOSION    ANUNYDDOL.' 


ElN  hamcan  yn  yr  erthygl  hon  fydd  cyfleu  o  flaen  y  darllenydd 
esboniad  mor  glir  a  syml  ag  y  gellir  o'r  syniad  am  Achosion  Anianydd- 
ol,  a  hyny  yn  eu  natur  ac  yn  eu  dosrauiadau.  Rhaid  i'n  hymdrin- 
iaeth  ar  faes  mor  eang,  o  angenrheidrwydd,  fod  yn  fyr  ac  elfenol. 
Wrth  ymdrin  â'r  gangen  hon  o  wybodaeth,  defnyddir  yr  ymadroddion 
Achos,  Achosiaeth,  Ëgwyddor  Achosiaeth,  a  Deddf  Achosiaeth ;  a  chvf- 
lwynir  i  sylw  drwyddynt  rai  o  brif  gwestiynau  ein  hoes  mewn  gwyad- 
oniaeth  ac  athroniaeth. 

Beth  all  fod  yn  fwy  boddhäol  i'r  meddwl  ymchwilgar,  ymhlith  dyn- 
ion  ac  angelion,  na'r  gwaith  o  olrhain  Effeithiau  yn  ol  i'w  Hachosion, 
yn  ol  dull  yr  à  posteriori;  neu,  os  rhaid  yw,  rhedeg  gyda'r  Achosion  at 
yr  Effeithiau,  yn  ol  dull  vr  à  priorif  Ac  onid  mwy  boddhäol  eto  fyddai 
cyrhaedd  gwybodaeth  ddyfnach  na  hon,  trwy  ddeail  yr  Achos  ei  hun  yn 
ei  wreiddyn,  ei  natur,  a'i  ddosraniadau  ?  Yn  ei  berthynas  â'r  meddwl 
dynol,  gellir  dyweyd  fod  y  syniad  am  Achos  mor  hen  ft  thoriad 
gwawrgyntaf  ei  ymchwüiad  i  arddangosion  symlaf  natur.  Gorwedd 
egwyddor  achos  ac  effaith  ar  y  rhan  f wyaf  o'r  Uwybrau  ar  hyd  pa  rai  v 
canfyddir  gwirionedd,  yn  ogystal  ag  yn  nghorff  mawr  ein  hargyhoedd- 
iadau  gyda  golwg  ar  y  gorphenol.  Pa  le  bynag  yr  ymladdwyd  brwydr ; 
pa  bryd  bynag  y  gorlifodd  afon  dros  ei  cheulenydd ;  pa  bryd  bynag  y 
Doigwyd  coedwig  yn  Uudw ;  mewn  gair,  pa  bryd  bynag  y  canfyddwn 
effeithiau,  yr  ydym  yn  casglu,  yn  ol  deddf  y  meddwl,  fod  iddynt  eu 
hachoaion.  Os  ydym  yn  credu  ar  dystiolaethau  dynion  fod  dygwydd- 
iadau  neiUduol  wedi  cymeryd  lle  yn  y  gorphenol,  yr  ydym  yn  casglu 
fod  v  rhai  a  fu  yn  weithredyddion  ynddynt  yp  cael  eu  hysgogi  gan 
gymheUiadau  tebyg  i'r  rhai  sydd  yn  ysgogi  dynion  yn  bresennol ;  neu 
wrth  edrych  ar  ranau  o  wyneb  y  ddaear,  yr  ydym  yn  casglu  fod  y  naill 
wedi  cael  ei  waddodi  yn  ngwaelod  y  môr,  a'r  Uall  wedi  ei  daflu  i  fyny 
yn  foreu  ean  ffrwydriad  nwyon  nerthol.  Fel  hyn,  ar  yr  egwyddor  o 
Achosiaeth,  gaUuogir  ni  i  gysyUtu  y  presennol  wrth  y  gorphenol,  a'r  oll 

*  Bwriadwyd  i'r  erthygl  hon  ddilyn  ein  herthygl  ar  °  T  Pedair  Gwyrth  a  Gwyddon- 
ÌAeth,H  Täâbthodtdd  1887,  tn  dal.  278,  <feo. 
1889.  N 


182  AGH08I0N   ANIÀNYDDOL. 

wrth  Dduw  fel  yr  Achos  Cyntaf.  Ond  er  fod  y  syniad  am  achos  nior 
hen  â'r  foment  hono  y  dechreuodd  y  meddwl  chwilio  am  darddiad  ar- 
ddangosion  natur,  eto  cymysglyd  ac  anmherffaith  iawn  a  fu  y  syniad 
hwnw  am  oesoedd.  Tueddai  y  byd  Dwyreiniol  i  edrych  ar  achos  f el 
deilliad  y  naill  beth  o'r  llall,  a'r  oll  o  Dduw.  Nid  oedd  y  syniad  hwn 
byth  yn  diweddu  ei  daith  mewn  gwlad  iach,  eithr  yn  nghoreydd  a  lle- 
oedd  lleidiog  Pantheistiaeth.  Beîai  yr  hen  athronydd  naturiol,  Aris- 
totle,  Plato,  am  ei  fod  yn  ddiffygiol  o  sylwi  ar  Achosion  Effeithiol  a 
Therfynol,  a  chyfyngu  ei  sylw  at  y  defnydd  o'r  hwn  y  lluniwyd  pob 
peth,  ynghyd  ag  at  y  ffurf  a  roddwyd  ar  bob  peth.  O  holl  ganghenau 
gwybodaeth,  yn  wyddonol  ac  yn  athronyddol,  nid  oes  yr  un  mor 
bwysig  ftg  Achosiaeth  i'r  efrydydd  ieuanc  gael  dirnadaeth  glir  yn  ei 
feddwî  am  dani.  Y  mae  cymeriad  pob  cyfundrefn  a  damcaniaeth  yn  y 
meusydd  hyn  yn  ymweithio  i'n  sylw  yn  ol  syniad  eu  hawdwyr  am 
natur  a  Ue  Achosiaeth.  Pan  y  ceir  allan  syniad  awdwr  am  achos, 
gwreiddyn,  a  natur  y  drychfeddyliau,  eu  perthynas  â  mater  ac  â 
meddwl,  gellir  dyweyd  i  ba  Ysgol  o  feddylwyr  y  perthyna;  pa  un 
ai  i'r  Materolwyr  ai  i'r  Delfrydwyr,  i'r  Orddodwyr  ai  i'r  Tragorianwyr, 
i'r  Tyngedfenwyr  ai  i'r  Credinwyr  mewn  Ewyllys  Rydd,  i'r  Atheistiaid 
ai  i'r  Dwyfiaid.  Tra  mai  ein  hamcan  yn  syml  yn  y  nodiadau  dilynol 
fydd  ceisio  cyflwyno  syniad  i'r  darllenydd  ieuanc  am  Achosiaeth,  a  hyny 
i  raddau  yn  feirniadol  ac  yn  hanesyddol,  eto  caniatäed  y  dysgedig  i  ni 
awgrymu  ein  hargyhoeddiad  fod  yr  amser  wedi  dyfod  aç  y  dylai  y 
maes  hwn  fyned  o  dan  aildrefniad  manwl.  Pan  yr  ymwneir  âg  achos- 
ion  mewn  Aoianyddiaeth,  yn  fynych  defnyddir  y  termau  Force,  Energy, 
Potoert  Phenomenon,  Correlation  of  Forcesf  &c,  mewn  cysylltiadau  mor 
anmhenodol  fel  na  chyflwynant  un  ystyr  neillduol.  Y  mae  y  frawddeg 
gyda'r  hon  y  dechreua  Hegel  ei  gyfundrefn  athronyddol  yn  arddangoa- 
iad  tra  chywir  o  ddull  gwag  rhai  gwyddonwyr  yn  defnyddio  yr  ym- 
adroddion  hyn,  pan  y  dywed,  "  Y  mae  meddwí  a  bod  yn  un."  Gwelir 
fod  y  frawddeg  yn  syml  ac  yn  ramadegol,  a'r  geiriau  yn  hollol  ad- 
nabyddus,  eto  nid  yw  yn  cyflwyno  un  syniad  i'r  meddwl,  mwy  na  phe 
dywedid  fod  meddwl  a  cheffyl  yr  un,  am  fod  ceffyl  yn  fiurf  neillduol  ar 
fod.  Y  mae  y  termau  yn  benagored  a'r  berthynas  yn  anmhosibl,  yr 
hon  a  guddir  gan  anmhenodolrwydd  y  mwyaf  anmhenodol  o'r  holl 
dermau — Bod.  Yr  un  modd  am  ddarnodiad  Mr.  Herbert  Spencer  o 
fywyd  pan  dywed,  "  Bywyd  ydy w  cyfaddasiad  parhaus  o  berthynaaau 
mewnol  ft  pherthynasau  allanol."  Y  mae  y  darnodiad  mor  anmhenodol 
fel  y  gellir  ei  gyfaddasu  at  liaws  o  bethau  eraill  yn  gystal  a  bywyd, 
megys  at  gysylltiad  ein  synwyrau  â'r  byd  allanol,  a  cnysylltiad  dwfr 
berwedig  ar  awyr. 

I.  Cysylltiadau  a  Gwahanol  Ystyron  y  Gair. 

Golyga  y  gair  Lladin  (causaj  y  peth,  neu  yn  fwy  llythyrenol,  fel  v 
golyga  y  çair  Ellmynaeg  f  UrsachJ,  y  peth  cyntaf.  Wrth  Achos  v  gol- 
ygir  y  peth  hwnw  a  benodir  neu  a  briodolir  fel  yn  wreiddyn  effaith  neu 
arddang08iad.  O  dan  bob  amgylchiad  rhaid  iddo  fod  yn  allu  gwithredol. 
Nis  gelíir  profi  ei  fodolaeth  o  gwbl  ond  yn  unig  wrth  ei  weithrediad  ; 
a'r  gweithrediad  hwnw  o'i  eiddo  ydyw  yr  cffaith,  neu  yr  arddangosiad. 
Gweithreda  yr  achos  fel  peth,  fel  gallu  venodol  mewn  lle.  Rhaid  i  bob 
achos  fod  yn  allu — peraoool  neu  anmhersonol ;  arddangosion  o'r  naill 


ACHOSION    ASIANYDDOL.  188 

neu  y  llall  ydyw  pob  peth,  yn  weledig  ac  anweledig.  Profa 
arddangosion  o  bob  math  fod  gallu  arddangosol ;  ac  nis  gellir  rhoddi 
bodolaeth  i  arddangosion  ond  mewn  un  o  dair  ffordd,  sef  trwy  greadig- 
aeth,  trwy  weithrediad  gallu  naturiol,  a  thrwy  darddiad.  Gallu  Dwyf ol 
yn  unig  sydd  yn  rhoddi  bod  i'r  rhai  cyntaf,  ac  y  maent  bob  amser  yn 
newyddion  ;  gallu,  neu  weithrediad  egni  naturíol  ar  y'pethau  sydd  yn 
bodoli,  sydd  yn  rhoddi  bod  i'r  ail ;  tra  y  mae  y  trydydd  dosbarth,  sef 
yr  arddangosion  etifeddol,  yn  cael  eu  bod  trwy  allu  cenedlol.  Yn  ei 
berthynas  â'r  cyntaf,  daw  yr  annhebyg  o'r  annhebyg ;  yn  ei  berthynas 
â'r  ddau  olaf,  daw  y  tebyg  o'r  tebyg.  Gyda  golwg  ar  yr  oll  o  honynt, 
daw  y  lleiaf  o'r  mwyaf :  neu  mewn  geiriau  eraill,  y  mae  yr  achos  yn 
fwy  na'r  effaith. 

Pa  beth  a  olygir  wrth  Effaith,  neu  fel  y  gelwir  ef  yn  fynych, 
dygwyddiad  neu  arddangosiad  î  Rhy wbeth  ag  y  gwyddom  sydd  yn 
bodoli  yn  awr,  yr  hwn  a  gynnyrchir  raewn  amser  a  lle.  Golyga  y 
ffaith  ei  fod  yn  bodoli  fel  effaith,  ei  fod  yn  beth  dechreuol  a  chyfnew- 
idiol ;  o  ganlyniad,  wedi  cael  ei  achosi.  Onid  oes  cyfnewidiadau  yn 
cymeryd  île  yn  barhaus  yn  y  byd  elfenol,  materol,  by wydol,  ac  anifeil- 
aiddt  Yn  y  byd  materol,  cymer  cyfnewidiadau  le  mewn  pethau; 
cyfnewidir  pethau  yn  eu  perthynas  â'u  gilydd,  ac  yn  eu  perthynas  & 
Ile.  Dyna'r  aur,  er  engraifft,  yn  cael  ei  gloddio  allan  o'r  ddaear,  ei 
olchi,  ei  doddi  yn  y  ffwrn,  a'i  anfon  allan  yn  ddarnau  bathedig  a 
chyichredol.  Dyma  y  pethau,  sylwer,  a  elwir  yn  gyfnewidiadau  neu 
ddygwyddiadau,  y  rhai  a  gydnabyddir  gan  ein  synwyrau  neu  ein 
hymwybodolrwydd.  0  fewn  holl  derfynau  natur  y  mae  pob  peth  yn 
cyfnewid.  Treulir  y  bryniau  a'r  mynyddoedd,  gan  eu  golchi  i'r  gwael- 
oaion  yn  fân  ronynau,  gan  nerthoedd  natur  ei  hun.  "Pob  pant  a 
gyfodir,  a  phob  mynydd  a  bryn  a  ostyngir  ;  y  gŵyr  a  wneir  yn  uniawn, 
a'r  anwastad  yn  wastadedd."  Neu  meddylier  am  y  môr  mawro  ether 
crëedig ;  pwy  all  blymio  ei  ddyfnder,  neu  gael  allan  ei  derf ynau  pellenig, 
ar  y  rhai  y  mae  ei  donau  mân  yn  marw  gan  flinder  ?  Yn  hwn  y 
chwyrnella  holl  fydoedd  y  Duwdod;  yn  hwn  y  llithra  goleuni  holl 
heuliau  y  cread  i  oleuo,  i  wresogi,  i  fywiocâu,  ac  i  adnewyddu  y  byd- 
oedd  a  berthynant  iddynt  Palla  amser  i  ni  alw  syiw  at  y  cyfnewid- 
iadau  parhaus  a  gymerant  le  mewn  tyfíant,  ffurf,  cyfansoddiad,  a 
symudiad  yn  y  byd  Hysieuol  ac  anifeilaidd ;  ac  yn  neillduol  y  cyfnewid- 
iadau  a  gymerant  le  yn  y  byd  meddyliol,  mewn  syniadau,  amcanion, 
ewyllysiau,  a  theimladau.  Digon  y w  nodi  yma  fod  y  rhai  hyn  oll,  a 
phob  dyçwyddiad  a  gymer  le  trwy  holl  gylchoedd  natur,  yn  effeithiau 
o  ryw  achosion  anweledig. 

Yn  awr,  y  berthynas  a  fodola  rhwng  yr  achos  a'r  effaith  a  elwir 
weithiau  yn  egwyddor  a  phryd  arall  yn  ddeddf  Àchosiaeth.  Wrth 
egwyddor  Achosiaeth  y  golygir  yn  syml,  fod  gan  bob  cyfnewidiad  yn  y 
greadigaeth  anianyddol,  pob  symudiad,  neu  attaliad  symudiad,  ei 
achos.  Wrth  ddeddf  Achosiaeth  y  golygir,  nid  yn  unig  fod  i  bob  effaith 
ei  achos,  ond  fod  y  berthynas  hono  rhyngddynt  yn  rhedeg  trwy  yr  holl 
greadigaeth.  Yr  un  pryd,  achosion,  er  eu  bod  yn  anweledig,  sydd  yn 
teyrnasu  trwy  holl  natur.  Nid  ydy w  y  frawddeg  ystrydebol  "  Teyrn- 
asiad  Deddf  yn  gywir.  Achosion,  ac  nid  deddfau,  sÿad  yn  teyrnasu. 
Dull  gweithrediadachosion,  a  dim  arall,  y  w  deddf  au  natur.     Fel  hyn 

N    2 


184  ACBOSION    AMANYDDOL. 

y  mao  deddf  Achosiaeth  yn  golygu  y  berthynas  gyffredinoi  a  dieithriad  a 
fodola  rhwng  achos  ac  effaith.  Gellir  ei  gosod  i  lawr  fel  y  canlyn  :  Y 
mae  pob  dygwyddiad  terfynol  yn  ddygwyddiad  achosedig,  neu  yn 
effaith ;  ac  felly,  yn  ol  rheidrwydd  rhesymegol,  yn  cynnwys  yr  achos. 
Y  mae  dyweyd  fod  yn  rhaid  i'r  effaith  gael  ei  achosi,  mor  resymol  a 
dyweyd  fod  dygwyddiad  achosedig  yn  cael  ei  achosi  (x  y  =  x+y). 

Gellir  gylwi  ymhellach,  nid  yn  unig  fod  yr  achos  yn  beth  gweithredol, 
ac  yn  cynnyrchu  effaith,  ond  y  mae  achosion  ac  effeithiau  naturiol  yn 
líiosog.  Y  mae  achos  naturiol  yn  cynnwys  ynddo  ei  hun  yn  wastad 
ddwy  elfen,  neu  ddau  weithredydd,  ac  weithiau  fwy  na  hyny — y  rhai  a 
weithredant  ar  eu  gilydd.  Cafodd  rhai  o'r  hen  athronwyr  ryw  gip- 
drem  ar  y  syniad  hwn.  Llefara  Aristotle  am  <tvwiítiov,  yr  hwn  a 
gyfieithir  gan  Syr  W.  Hamilton  yn  gyfachos  (concausej*  Ond  o  bawb 
a  gyffyrddodd  â'r  pWnc  hwn  Mr.  J.  S.  Mill  a'i  dygodd  i  fwyaf  o 
eglurder.  Profir  ganddo  ef,  a  hyny  yn  foddhaol  fel  y  tybiwn,  fod  dwy 
neu  ychwaneg  o  elfenau  yn  cyfansoddi  achosion  naturiolf  "  Y  mae  pob 
effaith  yn  cael  ei  gynnyrchu  gan  gyfuniad  o  ddau  achos  o  leiaf ."  medd 
Syr  W.  Hamilton,  "  ac  wrth  achos  yr  wyf  yn  deall  pob  peth  nas  gellir 
cyrhaedd  yr  effaith  hebddo."  Nodwn  rai  engreifftiau  o  hyn  er  ei 
wneyd  yn  fwy  eglur.  Dyna  ddyn  yn  syrthio  oddiar  ysgol,  dyweder, 
ac  yn  cael  ei  ladd  yn  y  codwm.  Mewn  dull  rhydd  o  lefaru,  gellir 
dy weyd  mai  llithro  oddiar  yr  ysgol  a  fu  yr  achos  o'i  angeu ;  ond  sylwer 
yn  fanylach,  a  gwelir  nad  yw  y  dy  wediad  yn  cymeryd  i  mewn  yr  holl 
ffeithiau.  Yr  oedd  uchder  -yr  ysgol,  pwysau  y  dyn,  caledrwydd  y 
ddaear,  a  breuolder  y  corff  dynol,  yn  gynnwysedig  yn  yr  achos  o  angeu 
y  dyn.  *'  A  llefaru  yn  athronyddol,  y  gwir  achos  ydyw  yr  holl  bethau 
hyn,  ac  nis  gellir  dyweyd  fod  un  o  honynt  yn  achos  ar  wahan  i'r  llall."t 
Pa  beth  yw  yr  achos  o  lanw  y  môr  I  Cyn  y  gellir  ateb  y  cwestiwn  yn 
llawn  a  chywir,  rhaid  cymeryd  i  ystyriaeth  attyniad  yr  haul  a'r  lleuad, 
symudiadau  y  ddaear  a  r  Ueuad,  ffurf  gron  a  thröadau  y  ddaear,  dwfr  y 
môr  a'i  gyflëad  ar  wyneb  y  ddaear.  Os  gofynir  pa  beth  yw  yr  achos  o 
dyfiad  y  Uysieuyn,  rhaid  cymeryd  i'r  cyfrif  9Ì  hedyn,  y  pridd,  yr  awyr, 
a  dylanwad  y  gwres  a'r  goleuni  arno.||  Heb  yr  elfenau  hyn  oll,  yn  eu 
hundeb  â'u  gilydd,  ni  buasai  tyfiant  y  planigyn  yn  cymeryd  lle.  Gall 
v  darllenydd  ychwanegu  Uíaws  o  engreifftiau  cyffelyb  yn  ei  feddwl  ei 
hun. 

Yn  awr,  gellir  cario  yr  un  egwyddor  allan  yn  ei  pherthynas  â'r 
effaith ;  ac  y  mae  Dr.  McCosh  o  Princeton  wedi  profi  hyn  yn  llwydd- 
iannus.§  Ymhob  amgylchiad,  o  fewn  maes  gweithrediadau  anianyddol, 
y  ceir  fod  mwy  nag  un  elfen  yn  cyfansoddi  yr  achos,  rhaid  fod  yr 
elfenau  a  gyfansoddant  yr  effaith  hefyd  yn  lliosog.  Gellir  egluro  hyn 
eto  trwy  yr  engreifftiau  canlynol.  Dyna  ddarlun  yn  syithio  oddiar  fur 
yr  ystafell  ac  yn  taro  y  bwrdd  sydd  dano.  Os  gofynir,  Pa  beth  y w  yr 
achos  o  doriad  y  bwrdd,  rhaid  ateb  mai  cwymp  y  darlun,  ynghyd  a'i 
ddyrnod  i'r  bwrdd.  Drachefn,  dyna  fachgen  yn  chwyrndaflu  pelen  yn 
erbyn  un  arall ;  dyna  y  belen  dafledig  yn  rhoddi  dyrnod  symudol  i'r 

*  8extu8  Empirious  sp^aks  (HI.  16),  of  wpoitìo*,  <rwepyov,  (runicruca.  «Jl  pointin* 
£  Ẅ  *&on'J  J-  *•   *i».  **&-    Bt>°k  IV-  Chap.  v.  *  J.  S.m£/ Lo^í. 

Book  III.,  Chap.  V.        ||  A  Study  o/  neliaion,  Jamea  Martineau.     Vol.  LTpaí»  189. 
§  À>h*lo*ophte  B9ri€9.    EJficient  and  Final  Oau$et  by  Dr.  MoOoth. 


AOHOSION    ANIANYDDOL.  185 

belen  sydd  yn  sefyll,  yna  yn  sefyll  ei  hun.  Yr  holl  achos  ydyw  y 
bachgen,  a'r  sefyllfa  noillduol  sydd  ar  y  peleni;  a'r  effaith  ydyw  y 
peleni  yn  eu  sefyllfa  newidiedig — hyny  yw,  yr  hon  oedd  yn  symud 
yn  gorphwys,  a'r  hon  oedd  yn  gorphwys  yn  symud.  Neu  meddylier 
eto  am  ddyn  wedi  cymeryd  arian  by w,  ac  wedi  cael  anwyd  trwm ;  nid 
oerni  yr  awyr  yn  unig,  ac  nid  effaith  yr  arian  byw  yn  unig,  a  f u  yn 
achos  o'i  anwyd,  ond  y  ddau  yn  eu  hundeb  â'u  gilydd  ac  yn  eu  dylan- 
wad  ar  eu  gilydd.  Yn  awr,  fel  y  mae  y  gair  aciws  yn  cynnwys  yr  holl 
weithredyddion  sydd  yn  cynnyrchu  yr  effaith,  felly  hefyd  y  mae  y  gair 
effaüh  yn  cynnwys  ynddo  ei  hun  yr  holl  ganlyniadau,  megys  yn  yr 
engraifft  ddiweddaf  a  nodwyd, — cyfnewidiad  yr  awyr,  a  dylanwad  yr 
oerfel  ar  y  corff. 

Ar  ol  i  ni  osod  yr  engreiffbiau  uchod  o  flaen  y  darllenydd,  y  rhai  a 
ddangosant  fod  achosion  naturíol  a'u  heffeithiau  yn  gynnwysedig  o 
amryw  elfenau,  dyiid  sylwi  ar  hyn, — fod  yr  achos  yn  beth  gweithredol, 
am  mai  gweithredyddion,  neu  gyrff  bychain  yn  gweithredu  ar  eu 
gilydd,  sydd  yn  ei  gyfansoddi.  Cofier  mai  am  achosion  naturiol  yr 
ydym  yn  dywedyd.  Nid  oes  genym  un  ddeddf  i  benderfynu  pa  un  o'r 
gweithredyddion  hyn  sydd  yn  chwareu  y  rhan  amlycaf  yn  nghyfan- 
soddiad  yr  achos.  Weithiau  nodir  yr  elfen  fwyaf  anuniongyrchol  yn  yr 
achos  fel  yn  achlysurol  foccasional  cause).  Nid  ydyw  achosion  achlysurol 
ond  enw  yn  unig,  naill  ai  ar  yr  amgylchiadau  sydd  yn  perí  i  ryw  egni 
weithredu,  neu  ynte  rhy wbeth  sydd  yn  cydweithio  âg  achosion  sefydlog. 
£r  engraifft,  dyna  goeden,  heb  fod  ganddi  wreiddyn  dwfn  yn  y  ddaear, 
yn  cwympo  ar  wynt  uchel;  yr  achlysur  o'i  chwymp  ydyw  y  gwynt 
uchel.  Rhoddai  Malebranche  bwys  arbenig  ar  achosion  achlysuroL 
Yn  ei  dyb  ef,  ewyllys  uniongyrchol  y  Duwdod  ydy w  y  gwir  achos  o 
bob  symudiad  creadigol,  er  y  gallai  ewyllys  dyn  fod  yn  achlysur  i  gario 
allan  y  gallu  DwyfoL  Fel  hyn,  os  ydyw  dyn  yn  symud  ei  droed,  y 
mae  y  gwir  achos  yn  ewyllys  Duw,  ond  ei  ddymuniad  ef  ei  hun  yw 
yr  achos  achlysnrol.  Ond  nid  ydym  yn  gallu  gweled  fod  dim  yn  cael 
ei  ennill  trwy  y  geiriad  hwn  ;  oblegid  pa  bethau  bynag  sydd  yn  weith- 
redyddion  yn  nghyfansoddiad  achos,  galwer  hwy  yn  amgylchiadau, 
aehlysuron,  ammodau,  ni  roddir  bodolaeth  i'r  effaith  heb  eu  cydweith- 
rediad. 

II.  Amryw  Fathau  o  Achosion. 

Nid  oedd  y  eair  achos,  yn  ei  ystyr  ddiweddaraf,  yn  cael  ei 
ddefnyddio  hyd  ddyddiau  Awstin,  yn  y  bedwaredd  ganríf.  Defn- 
yddid  ef  gan  y  Groegiaid  cyn  hyny  i  olygu  egwyddor  neu  dde- 
chreuad  pethau ;  ond  ni  ddefnyddid  y  gair  achos  y  pryd  hwnw  yn 
yr  ystyr  o  allu,  jrr  hwn  a  gysylltir  â'r  gair  effaith  fel  ei  gydberth- 
ynas.*  Dosbarthai  Aristotle,  a  rhai  o'r  Ysgclwyr  ar  ei  ol,  bob 
math  o  achosion  posibl  a  dirnadwy  i  bedwar;f  ond  defnyddiai  ef  y 
gair  mewn  ystyr  mwy  rhydd  ac  eang  nag  y  gwneir  yn  bresennol.  Yn 
bresennol  cyfyngir  ef  yn  gyffredin  i'r  hyn  a  elwir  yn  achos  effeithiol, 
achos  cynnyrchiol,  neu,  fel  y  dynodir  ef  gan  Hume,  inmriable  aniecedeni. 
Deffiniad  Aristotle  o  achos  ydy w,  "  Yr  hyn  oll  sydd  301  angenrheidioí 

•  The  Philotophy  of  the  Supernatural,  by  W.  H.  Platt,  D J>.,  LLJX,  p.  26, 
f  Phy$:cêt  ii.  8;   Metaphysics,  i.  8;   Post  Anal.  ii.  11, 


186  ACH08I0N   ANIANTDDOL. 

t  beri  fod  peth  yr  hyn  ydyw"  Nodìr  ganddo  bedwar  o'r  peth&u  hyn : 
v^7f  *PẀ  ẁjwoçj  cäof,  a  tcXoí,   yr    hyn   a  olyga    achosion    ymterol, 

effnihiol,  jfurfiol,  a  therfynol.  Fel  hyn,  yr  achos  materol  o'r  tŷ  y<Jjw  ei 
goed  a'i  geryg ;  yr  achos  ffurfiol  ydyw  y  ffurf  neillduol  sydd  arnp,  ag 
sydd  yn  ei  wneyd  yn  dý  ac  nid  yn  rhy wbeth  arall ;  yr  achos  effeithioJ 
jrdy w  ei  adeiladydd ;  yr  achos  terfynol  ydy w  dyben  ei  wneuthuriad,  sef 
1  fyw  ynddo.  Neu,  yr  achos  materol  o'r  papyr  yr  ydym  yn  ysgrifenu 
arno  ydy w  y  bratiau  o'r  rhai  y  gwnaed  ef ;  yr  achos  ffurfiol  ydy w  y 
nodwedd  neillduol  a  berthyn  iddo  fel  papyr,  ac  nid  llian;  yr  achos 
effeithiol  ydyw  ei  wneuthurwr;  yr  achos  terfynol  ydyw  i  yagrìfenu 
arno. 

Hyd  y  gallwn  weled,  ni  thalodd  yr  Ysgolwyr  ond  ychydig  sylw  i'r 
dosraniad  hwn,  ond  yr  oedd  Bacon  yn  ei  dderbyn.  Gymhwysai  ef  yr 
achos  materol  ac  effeithiol  at  Anianeg ;  yr  achos  ffurfiol  a  therfynoi  at 
Uchanianaeth.  Nid  ydyw  Bacon  yn  gwrthod  achos  terfynol,  fel  y 
myn  rhai ;  ond  cyffelyba  ef  i  wyryf  bur,  anffrwythlawn  mae  yn  wir, 
eto  cysegredig  i  Dduw.  Tra  yn  derbyn  achosion  terfynol  mewn 
Uchanianaeth,  fel  y  nodwyd,  camgymerodd  pan  yn  ei  gau  allan  o 
Anianeg.  Oellir  ei  ddefnyddio  yn  effeithiol  o  fewn  terfynau  priodol 
yn  yr  ymchwiliad  i  bob  math  o  gyfluuiad  (organism),  lle  y  gwelir 
moddion  yn  ddyben  a  dyben  yn  foddion.  Ymresymai  Harvey,  yr  hwn 
oedd  vn  cydoesi  ftg  ef,  a  r  hwn  a  ddarganfyddodd  gyntaf  gylchrediad  y 
gwaed,  y  rhaid  fod  y  valves,  y  rhai  a  agorant  yn  unig  un  ffordd  i 
ollwng  y  Uifnodd  bywydol  trwyddynt,  wedi  eu  bwriadu  i  hyny.  Ond 
cyn  myned  ymhellach,  dichon  y  byddai  yn  fanteisiol  sylwi  yn  fanylach 
ar  y  dosbarthiad  uchod  mewn  trefn  i'w  esbonio  yn  eglurach,  ynghyd  a'i 
ddal  yn  ngoleuni  y  dull  diweddaraf  o  feddwl. 

Achos  MateroL — Nid  ydyw  hwn  ond  enw  arall  ar  yr  egwyddorion 
neu  yr  elfenau  materol  o'r  rhai  y  cyfansoddir  unrhy w  beth,  yn  fateroi 
neu  yn  ysbrydoL  Ni  olygai  Aristotle  fod  y  mater  neu  y  sylwedd 
cyntaf,  o'r  hwn  y  gwnaethpwyd  pob  peth,  yn  beth  gweithredol,  o 
herwydd  ei  gyflwr  cymysgryw,  chaosaidd,  a  hollol  anmhenodoL  Yr 
oedd  yn  rhy wbeth,  ac  eto  yn  ddim  penodol ;  neu,  mewn  geiriau  eraill, 
nid  oedd  wedi  derbyn  ffurf.  Oddiwrth  y  darnodiad  a  roddasom  o 
acho8,  sef  y  peth  sydd  yn  gweithredu,  gwelir  nad  ydyw  yn  briodol 
galw  y  defnydd  o'r  hwn  y  cyfansoddir  unrhyw  beth  yn  achos.  Yr  un 
pryd,  rhaid  cofio  nad  oes  genym  un  syniad  am  egni  anianyddol  ar 
wahân  i  gorff ;  o  ganlyniad,  wrth  egluro  natur  pethau,  eu  defnydd  a 
pha  fodd  y  gweithredant,  rhaid  cymeryd  y  corff  i'r  cyfrif  yn  gystal  a'r 
egni.  Fel  hyn  nid  ydym  i  olyeu  dim  mwy  wrth  achos  materol  na'r 
defnydd  gwreiddiol  sydd  yn  cyfansoddi  pethau,  gyda'r  hwn  y  terfynir 
ein  hymchwiliad  mewn  Fferylliaeth  ac  mewn  Eneideg. 

Achos  Ffurfiol — Wrth  yr  achos  hwn  y  golygir  yr  elfenau  neu  y 
cydgasjgliad  o'r  pethau  hyny  sydd  yn  cyfansoddi  natur  neu  gynnwys 
tvbiedig  unrhy w  beth.  Nid  oedd  Aristotle  yn  ystyried  fod  mater  yn 
ddim  penodol  hyd  nes  y  derbyniai  ffurf  (tò  eáof).  Yn  rhinwedd  y 
ffurf  y  daw  yr  hyn  sydd  yn  rhywbeth  anmhenodol  a  chyffredinol  gyntaf 
yn  beth  neillduol,  a'r  ffurf  yw  ei  hanfod.  Gan  hyny  y  nodwedd 
neillduol  sydd  ar  unrhyw  beth  ydy w  ei  briodoleddau,  y  rhai  sydd  yn 
amlygu  ei   hanfod.     Rhaid  adnabod  pob  peth  wrth  ei  briodoleddau ; 


AOHOSION    ANIANYDDOL.  187 

dyma'r  unig  ffordd  at  ei  natur.  Mewn  trefn  i  wneyd  hyn  yn  egluracb, 
nodwn  yma  rai  engreifftiau.  Hanfod  neu  natur  haiarn  ydyw  ei  fod  yn 
fetelaidd,  dur-dỳnol,  a  mwrthwylad  wy.  Felly  hefyd  mater  llefariad 
ydyw  swn,  a'r  mynegiad  yw  y  ffurf.  Yn  ol  iaith  gwyddoniaeth,  y 
cynddefnydd  fprotoplasm)  ydyw  y  mater  o'r  hwn  y  cyfansoddir  pob 
corff  bywydol ;  y  geii  a'r  gymhlethwe  neillduol  a  ffurfir  o  hono,  ydy  w 
y  ffurf.  Os  gofynir  pa  beth  yw  mater  a  ffurf  gwybodaeth,  gellir  ateb, 
yn  ol  athroniaeth  Eant,  mai  mater  gwybodaeth  ydyw  dirnadaeth  y 
meddwl ;  ac  mai  gofod,  amser,  undeb,  achos,  &c,  ydyw  ei  ffurf,  trwy 
ba  un  y  daw  pethau  yn  wybyddadwy  i'r  deall.  Wrth  der  Inhalt  yr 
Almaenwyr,  h.y.,  cynnwys  neu  fater  gwybyddiad,  y  golygir,  y  meddwí 
cyntaf  ar  ol  iddo  ddyfod  i  ffurf  resymegol. 

GelJir  sylwi  ymhellach  fod  y  gair  ffurf  gan  Aristotle  yn  gyfystyr  â'r 
gair  drychfeddwl  gan  PJato ;  neu  â'r  gair  cynddelw  (type),  a  ddefnyddir 
gan  natariaethwyr ;  neu  â'r  gair  deddf,  a  ddef nyddir  gan  wyddonwyr 
ein  hoes  ni.  Y  mae  Bacon  yn  rhoddi  cymaint  o  bwys  ar  ffurfìau,  hyny 
yw,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  pob  peth  yr  hyn  y w,  fel  y  mae  yn  eu  galw 
yn  Amcan  uchaf  pob  gwyddor.  Yn  ol  Plato  a  Bacon,  y  ffnrf,  y  cyn~ 
üun,  y  drychfeddwl,  y w  coron  gogoniant  pob  gwyddor ;  eithr  yn  ol  y 
cyntaf,  y  mae  hwnw  i'w  ganfod  yn  y  meddwl,  tra  yn  ol  yr  ail,  y  mae 
i'w  ganfod  trwy  gasgliad  oddiwrth  bethau  allanol.  Hefyd,  gellir  nodi 
yma  fod  y  gair  hanfod  (essence)  a  ddefnyddir  gan  Hegel,  yn  gyfystyr 
â'r  gair  ffurf,  yr  hwn  sydd  yn  golygu  bob  amser  yn  ei  ddamoaniaeth 
athronyddol  ef,  gyfansoddiad  mewnol  pethau,  yr  hwn  a  amlygir  trwy 
ei  briodoleddau  allanol.  Y  mae  y  greadigaeth  faterol,  lysieuol,  ac 
anifeilaidd,  yn  orlawn  o  ffurfiau, — pob  peth  yn  meddu  ei  ffurf  ei  hun. 
A  phe  gallesid  dyweyd  fod  yr  achos  ffurfiol  yn  beth  gweithredol,  ei 
wasanaeth  fuasai  rhoddi  ffurf  a  threfn  i  holl  wrthddrychau  natur.  Ac 
ymhellach,  pe  gallesid  meddwl  ei  fod  yn  achos,  buasem  dan  angenrheid- 
rwydd  i  gredu  ei  fod  ynddo  ei  hun  yn  gydgasgliad  o  amryw  elfenau 
neu  o  weithredyddion,  megys  attyniad,  perthynasau  fferyllaidd,  &c. 
Meddylier  am  y  nifer  o  weithredyddion  sydd  ar  waith  yn  ffurfiad 
gronyn  o  wenith,  neu  o  ry w  rawn  arali ;  neu  yn  ffurfìad  anifail,  neu 
ddyn,  hyd  nes  y  maent  wedi  cyrhaedd  eu  perffeithrwydd,  wedi  llanw 
eu  plan,  neu  eu  drychfeddwl  yn  gyflawn.  Ond  er  fod  natur  yn  llawn 
o  ffurfiau,  planiau,  a  drychfeddyliau,  eto  yn  ol  yr  esboniad  a  rodd- 
asom  ar  yr  hyn  a  elwir  achos  ffurfiol,  nis  gellir  ei  olygu  yn  achos  o 
gwbl,  am  y  rheswm  nad  ydyw  yn  cynnyrchu  un  math  o  weithred  na 
chyfnewidiad  y  tu  allan  iddo  ei  hun.  Yr  unig  wasanaeth  a  wneir 
ganddo  ydyw  dangos  y  berthynas  barhaus  a  sefydlog  sydd  rhwng 
hanfod  pethau  â'u  priodoleddau.  Yn  ddiweddar,  y  mae  y  pwnc  hwn 
wedi  cael  sylw  arbenig  gan  naturiaethwyr,  am  ei  fod  yn  dal  cysylltiad  â 
pharhâd  rhywogaethau  Uysieuol  ac  anifeilaidd.  A  ellir  tybied  fod  dos- 
baithiadau  a  rhywiau  yn  y  deyrnas  fywydol  yn  barhaol,  ai  ynte  a 
ydynt  yn  diflanu,  yn  ail  godi,  ac  yn  gwellhau ) 

Arweinia  y  cwestiwn  ni,  fel  y  gwelir,  i  galon  y  ddadl  ar  Ddadblygiad 
Bhywogaethau.  Yn  o)  syniad  Darwin,  Huxley,  Spencer,  a'u  dysgybl- 
ion,  nid  ydym  i  olygu  fod  y  rhywogaethau  llysieuol  nac  anifeilaidd  yn 
dadblygu  yn  ol  un  math  o  gynddelw  neu  gynllun  rhagordeiniedig. 
Daeth  y  rhywogaethau  presennol,  fel  y  myntumir  ganddynt  hwy,  i'w 


188  aghosww  AHiAirrrooL. 

nerfaìthrwydd  trwy  ddadblygiad  graddol  o  rai  Dai  perffaith;  ae  nid 
ydym  i  olygn  fod  yr  aamodaa  ui  y  deddfan  i'r  rhai  y  maent  yn 
ddyledaa  am  ea  bodoìaeth  ahi  paihid,  ond  cyfnodol  yn  eu  gweithred- 
iadaa  a  chyfaewìdiol  y»  ea  oanlyniadaa.  *'  Y  mae  pob  %pe  sydd  mewn 
bodoiaeth,  medd  Spenoer,  wyn  faterol  ac  yn  ysbrydol,  wedi  dadblygn 
o  f«i€aa  fa,  y  rhaì  a  harhaaant  ì  fodoh  hyd  nes  y  daeth  fforfbm  uwch  a 
pbarffcìthìacB  allaa  o  hooy»t.p*  Ond  y  mae  doebarth  arall  o  wyddon- 
wyr,  BMgys  Owca,  Agassùt,  Daaa,  isc^  yn  gosod  dadblygiad  y  rhy  wog- 
aethaa  i  orphwys  ar  *ylfaea  gadarnaeh  a  mwy  parhaol,  trwy  edryeh 
arnynt  fel  mynepadaa  o  gynlhm  digyfnewid  y  meddwl  Dwyfol.  Y 
mae  hoü  egrioa  natur,  y  rhai  a  weithiant  yn  niogeliad  y  rhyw  a*r  type^ 
yb  y  byd  liyneuol  ac  anifeüaiâd,  ya  Uanw  i  fyny  gynllan  riugordein- 
ìedijg  Daw.f  O  gaalyaiad,  cytaaa  y  synìad  hwn  â  syniad  Plato,  nad 
yw  yr  holl  arddaa^oàoa  aV  finrôaa  ìhosog  mewn  natar,  ond  mynegiad- 
aa  o'r  drychfeddylìaa  gwirìoneddsì  a  ihragywyddtil  a  fodoiant  yn 
aaaaearol  ac  ya  aalìygmìig  ya  meddwl  y  Dnwdod  ya  anig.  Y  mme 
afoa  bywyd  y  greadigaeth,  J*»  «  natat,  ya  «■  hoH  ddetweddaa  al  fforf- 
iaa,  feí  pob  afoa  arali  yn  saedda  «  fyimimel]  darddol,  yr  hoa  sydd  o 
daa  oraeddfainc  y  Crêawdwr  Dwyfoì  «  Ham.  Xìs  geUir  esbonio 
faoll  ddehreddan,  ffnrnaa,  cynddeNraia,  aY  jnmnaìacüi  dìddiwedd  • 
phrydferth  a  wehr  ya  nodwedd»  y  peadigaetih,  heb  ea  cysyflta  4  Duw 
eî  Hun  fel  yr  Achos  Cyntai 

A<ko$  EfâiteoL — Gellir  dywwd  am  hw*,  ^Tì  a  ngoraiat  arnynt 
oll ; "  efe  ydyw  yr  anihydeddasai  c^  frwhr.  A  ça&iya  ydyw  daraod- 
íad  AristoÚe  or  Achos  hwa :  **  Jftw  ^  5^r  ?w  ■n'nn;1'  bj»J  yw,  Yr 
hya  sydd  ya  wreîddya  symodia&,  yn  cyniìTTcfaii  rytwwidàsd  y»  y  byd 
allanoL  Gwelir  fod  y  diroodiad  hw»  yn  ^ẁwt  ìt  symad  a  roddir 
hido  mewn  gwyddoniseth  ddìwieààaì,  imduasnr  ìy»;  cymhwysai 
Aristoüe  y  tenn  at  yr  eìf ea  aBÜTm£.  nen  t  r^friaàjŵẁaà  pcmaf  yn 
nghyfanaoddiad  yr  acbos:  t.a  ui^hjj  arföriÄû  crweòòar  nmawym  jr 
hvìi  eifenaa,  nen  yr  boll  wdihredrdàìrm  £vdil  yx  «c  inmofè>la  plydbd, 
yn  rhoddi  bodol*«h  i  efiaixk  l^wir  tú  pai  tt  lìmarirìiàd  yn 
**  Ursfrmmff  hyny  yw,  ysffogr'òd  crmsà  jvd*  jymnlliaf  ym  t  jjnadjf, 
aeth.  Yn  nrw»ek*dk«  ìsaf  j  byà  «niacyàànl  rwnocr  y?  «cbas  hwa  i 
fynj  o  gydjaspüad  twcigol,  meodrr.  y  tìuü.  itt  rrrE,  aa  ctfeaaa 
brchaìn,  a  w^thîant  ar  ea  pjydá  sipwi:  çiài\L  iäuDt  ^adya^  o 
aíi^earhödrwydà,  fe3  pcẁ  gw«cxhwvr  «miL  |»&  Itt  i  wodsnir'ar  Ì3 
jtfààa. 

Fe   ^Tì"   j   brddaî   ja   w«Q  ì   m  amâ:  j*ma  üi«£  öhc 
abewa  arfeffÌMÌ-  J    ^taî  sydd  ja  ^íìÎtct  ttt  nn  jwca.  ât 
tiBÌ*'JL    m    e&tsúòoL    aof    acíb»   snmnraiiL      mmammt, 
«iu«    tstmwrisúiTöáüu    f  tramanutít    >sm»  >      Caòftòt    «»r    j 
ẃ  ívìvî*«äì   f*n  jBíẅäBwyr  j  Cton^iiwiwuiL  *r  t  matr  im 
*x    4tâzj$íj>    ^ai    Sj-inoa,.    «   jasräm  w^rr    ?toiii«saüM  « 
fswrsk-jiíìM  yr  mú*FJ*  Lwa  jia  wafflttaa  jx  ànwwu  Jh  <  ìirànla.    Ttl  àgrat 
r»^'.vŵ  ív/j*  gyîiipBMr  *»  •**  fiuriuu     Jẅi  <a.  yr  aafem ama- 


A0H08I0N   ANIANTDDOL.  189 

gweithredol,  ac  ymwybodol,  yr  hwn  sydd  yn  effeithîo  ar  wrthddrych- 

au  y  tu  allan  îddo  ei  hun ;  raewn  gair,  y  mae  yn  achos  effeithiol.     Er 

engraifft :  nodwedd  fewnol  lwmp  o  glai  ydy w  syrthni ;  dyna  ydyw  ei 

irntnanent  ef ;  ond  y  mae  egn'íon  trydanol,  attynol,  &c,  yn  gweithredu 

y  tu  allan  iddynt  eu  hunain  ar  wrthddrychau  eraill,  ac  yn  peri  cyf- 

newidiadau.     Y  mae  gofid  a  llawenydd,  myfyrdod  a  dymuniad,  yn  nod- 

weddau  mewnol  o  eiddo  y  meddwl ;  ond  nid  ydynt  yn  cynnyrchu  nn 

weithred  y  tu  allan  i  ymwybodolrwydd   y  person  sydd  yn  meddwl. 

Ond  y  mae  yr  ewyilys  pan  yn  ewyllysio  yn  taflu  ei  dylanwad  y  tu 

allan  iddi  ei  hun  nes  peri  i'r  corff  redeg,  sefyll,  a  gweithio.     "  God  is  the 

immanerU,  btd  not  transeunt,  cause  of  all  things"  medd  Spinoza ;  hyny 

yw,  nid  yw  Duw  yn  bodoli  yn  weithredol  o  gwbl  yn  y  greadigaeth ; 

math  o  sefyllfa  barhaol  ac  anweithredol  yw  ei  hanfodiad,  yn  amlygu 

byth  yr  un  nodweddau.     Drachefn,  pan  y  meddylir  am  sefyJlfa  wreidd- 

iol  y  ddae&r,  naill  ai  fel  cydgasgliad  anferth  o  ronynau  afrifed,  yn  ol 

Democrítus  a  Lucretius,  ai  fel  niwlen  boeth  a  hylifol,  yn  ol  y  ddamcan- 

iaeth  ddiweddarach,  rhaid  y  buasai  yn  aros  byth  mewn  sefyllfa  farw, 

anweithredol,  a  digyfnewid,  heb   weithrediad   rhyw  achos   effeithiol. 

Heb  y  cyfryw  weithiediad  buasai  y  ddaear  yn  parhau  mewn  cyflwr 

afluniaidd  a  gwag ;  heb  dân  yn  ei  ffwrneisiau,  heb  awel  yn  symud  ar 

wyneb  ei  môr  du  a  thy wyil,  ac  heb  dòn  yn  torí  ar  ei  draethellau  dystaw 

a  thaweL     Dengys  holl  arbrofion  gwyddonol  yr  oes  hon  ddau  beth  :  1. 

Nad  oes  y  fath  beth  yn  bod  a  by wyd  hunan-gynnyrchiol ;  2.  Nad  oes 

y  fath  beth  yn  bod  ag  egni  naturíol  hunan-gynnaliol.     O  ganlyniad, 

rhaid  i  ni  fyned  tu  draw  i'r  hyn  a  elwir  yn  "  Egnîon  Anianyddol," 

"  Gallu  By  wydol,"  &c,  i  chwilio  am  achos  gwreiddiol  pob  symudiad, 

pob  cynllun,  pob  math  o  ffurf,  a  phob  amlygiad  o  drefn  yn  y  byd- 

ysawd. 

Gadawer  i  ni  ddisgyn  i  lawr  at  wreiddyn  tybiedig  yr  hyn  a  eilw  y 
gwyddonwyr  yn  Achos  Anianyddol,  hyny  yw,  fel  achos  effeithiol. 
Pan  y  darganfyddwyd  yn  ddiweddar  gan  fagad  o  wŷr  o  Sank  Center, 
Minnesota,  darddellau  cywir  yr  afon  Mississippi,  deallwyd  ei  bod  yn 
tarddu  o  ddau  lyn,  i'r  rhai  yr  arllwysa  amryw  ffrydiau  ar  hyd  ceunent- 
ydd  dyfnion.  Gwelwyd  fod  dyfroedd  y  ddau  lyn  yma  yn  arllwy3  i  un 
mwy,  sef  Glazier,  yr  hwn,  fel  y  tybid  yn  flaenorol,  oedd  tarddell  yr 
afon  hwyaf  yn  y  byd.  Yr  un  modd  am  achosion  anianyddol ;  y  maent 
yn  cynnwys  yn  eu  ffynnonell  yn  wastad,  ac  yn  neillduol  pan  yn  cyfan- 
soddi  achos,  ddau  neu  ychwaneg  o  weithredyddion,  y  rhai  a  weithred- 
ant  ar  eu  gilydd.  Yn  awr,  pa  beth  a  olygir  wrth  yr  egnìon  hyn,  a  pha 
fodd  y  gweithredant  1  Gyda  golwg  ar  y  rhan  gyntaf  o'r  cwestiwn, 
gellir  ateb  mai  gweithrediadau  yr  hyn  a  elwir  yn  egni  gallofyddol, 
egni  fferyllol,  egni  gwefrol,  egni  attynol,  &c,  ydynt.  Egni,  gan 
hyny,  yw  y  gair  sydd  ar  dafodiaith  yr  oes  hon  am  weithrediadau 
symudol  a  chyf newidiol  natur  faterol.  Nis  gall  egni  fodoli  yn  yr  ystyr 
hwn  heb  fater,  fei  y  dangosir  gan  Meyer,  Joule,  Grove,  ac  eraill.  Ac 
fel  yr  ydym  yn  disgyn  i  lawr  at  ranau  isaf  mater,  mynir  i  ni  gredu  fod 
yr  egnîon  a  nodwyd  yn  gweithredu  yn  eu  tro  y  naill  ar  y  llall.  Y 
cydweithrediad  hwn  o'r  eiddynt  a  elwir  yn  "  Gydberthynas  Egnîon 
Natar."  Oweithreda  a  gwrthweithreda  y  rhai  hyn  ar  eu  gilydd  yn 
barhaus,  gan  gynnyrchu  symudiadau  a  chyfnewidiadau  yn  arddangos- 


190  4CffO0IO* 

Ufti   natnr,     Ku  gweithrediad  ar  eo  gfljdd  ijdá  jm 
///7<//#,     Drachefn,  wrth   weithredu  ar  eu  gûjdd  j  ane  ■*  g 
«yowJrolí  rhy  w  gyraaint  ar  y  11*11,  a'r  eanrjnind  •  hywj  jw  jt 
V  ttin*  hy o  y u  atebiad  i'r  rhan  olai  o'r  eweetiw*,  eef,  Fa  ioáá  y 
redarit  1 

ÍJftllír  egluro  hyn  yn  mhellach  trwj  djbied  eim  fcod  jn 
Umíí  y\\  chwareu  gyda  pheleni.  Djna  j  belen  ajdd  p  ç» 
4**l  «i  tharo  gan  yr  hon  aydd  jn  ejmud,  fel  j  mae  hhheo  j» 


(íniwn  y  Uleri  eyud  yn  gorphwye  jn  A,  aV  beìea  ajdd  jn  ejsmd  jn  & 
V  'M  wy  beleri  yn  eu  hundeb  â  u  gilydd  aydd  jn  ejfanooddi  jr  achee. 
Vr  a4f0«  yw  A  B.  Fel  y  maent  jn  gweithredu  diljma  jr  eflutfe : 
Jiyrjy  y wf  y  tnae  A  yn  syraud,  a  B  yn  eefjll ;  gan  hjnj,  jr  efieith  jw 
A'JJ',  Ond  wrth  syraud,  tybier  jn  mhellach  f od  A  yn  taro  G,aB  ji 
tm*\  #i  tharo  gan  U ;  yna  cawn  ddau  achoe,  AK)  a  B*D, 
dnNblyg,  AW  a  B»Di. 

l)múmlnf  o»  tyblr  fod  j  pelenau  hjn  yn  effeithio 
iM  ytt  unig  ceír  golwg  ar  amryw  achoeion  a'u  heffeithiaa,  ond  ar 
ftttfcfüjlau  vii  troi  yn  eu  tro  i  fod  jn  achoeion.  Bellaeh,  os  jdjw  j 
darllftfjyd'lwedi  cael  golwg  glir  jn  ei  feddwl  ar  j  goeodiadaa  nchod, 
gedawar  i  nl  aymud  ymlaen  at  j  casgliadau. 

I,  Nfd  oea  j  fath  beth  vn  bosibl  ag  i  achoe  bychan  gjnnjrdm 
effaíth  wewr,     Ithaid  i'r  achos  fod  jn  fwj  na'r  effieith,  r*r  peth  ajdd 

În  «yiiuynîhu  fod  yn  fwy  na'r  peth  a  gynnjrchir.    Onid  jw  hjn  jn 
lollol  MIìÌWU  1 

U,  Ni  feddwn  un  drychfeddwl  am  achoa  effeithiol  jn  annibjnol  ar  j 
•ynled  o  weithrediad  rhyw  egni ;  ac  nia  gallwn  feddu  nn  syniad  am 
egnl  enlanyddol  yn  annibynol  ar  weithrediad  elfenau  neu  gjrff 
fimtenjl  ar  eu  gílyad.  Ni  buasai  A  byth  yn  symud,  heb  i  8  ei  tharo ; 
buauai  H  wedí  ei  aymud,  yn  rhedegbyth  i'r  un  cyfeiriad,  oddieithr  i  rjw 
gorff  ueu  gyrff  materol  ei  hattal.  Oan  hynj  nis  gall  un  corff  materol 
wefthredu  heb  i  ryw  un  arall  weithredu  arno.  Dyma,  yn  ol  Sjr  L 
Nwwton,  ddeddf  gyntaf  syraudiad. 

3,  Kr  fod  mater  yn  odaefol,  eto  gweithreda  pan  j  gweithredir  arno. 
J>yma  ddau  gorff  materol,  A  a  B;  newidiwyd  hwy  trwj  iddjnt  gael 
dyrnod  yn  erbyn  eu  gilydd.  Dyna  A,  yr  hon  oedd  yn  gorphwys,  jn 
•vrnud,  a  B  yr  hon  a  i  tarawodd  yn  gorphwys.  Ac  ymhellach,  wrth 
ífaro  collodd  B  ei  hegni  trwy  ei  gyflwyno  i  A,  ac  y  mae  yr  egni  a 

Îafodd  A  yn  gyfartal  i'r  hyn  a  gollodd  B.  Dyma  eto,  yn  ol  Newton, 
rydedd  deddf  symudiad.  Syniad  pellach  ar  hyn  yw  dyweyd  fod 
egníon  naturiol  yn  gyfnewidiadwy ;  h.y.,  gall  un  ffurf  ar  egni  gael  ei 
newid  i  ffurf  arall,  megys  gwres  yn  waith  a  gwaith  jn  wres.  Os 
díflana  egni  yn  ei  ffurf  allofyddol,  dyweder,  pan  yn  symud  rhyw  gorff 
materol,  ymddengys  mewn  un  arall,  megya  gwrea.  Ond  er  eu  bod  jn 
gyfnewidiadwy  ac  yn  drosglwyddadwy,  eto  myn  y  gwyddonwyr  genym 
gredu  fod  cyfanawm  gallu  yr  un  o  hyd,  heb  leihâd  na  mwjhftd.  Yn 
ol  j  syniad  hwn,  mynir  genym  edrych  ar  y  greadigaeth  fel  Üong,  wedi 
ei  llwytho  à  phob  math  o  elfenau  materol,  ac  wedi  ei  hamgau  mor 
ddio^el,  fel  nad  all  un  temig  o'r  elfenau  materol  a  roddwjd  jnddi  roddi 
bod  ì  nn  newydd,  na  diíodi  hen  un.  Djma  un  o  adnodau  gwjddonol 
Clerk  Maxwe11  ar  j  pwnc  hwn :  "  Nis  gellir  lleihau  na  mwyhau  egni  un 


A0H08I0N   ANIANYDDOI»  19). 

corff  neu  gyrff  trwy  eu  gweithrediad  ar  eu  gilydd,  er  y  gellir  eu  traws- 
newid  i  ryw  un  o'r  moddau  ag  yr  adnabyddir  egni."*  Fel  hyn,  os 
paid  egni  a  bodoli  mewn  un  ffurf,  rhaid  iddo  fodoîi  mewn  ffurf  arall. 
Onid  yw  hyn  yn  debyg  neillduol  i'r  ymresymiadau  a  glywir  weithiau 
gan  bobl  syml ;  megys,  os  bydd  un  aden  i  olwyn  i  lawr  rhaid  i'r  llall 
fod  i  fyny ;  neu  fe  lenwir  y  lleatr  gwag  i'r  un  mesur  ag  y  gwagheir  y 
llawn  Ŷ  Os  collir  mewn  symudiad,  ennillir,  meddir,  mewn  gwres  ;  os 
collir  mewn  gwres,  enillir  yn  gyfartal  mewn  symudiad.  Yn  ol  y 
syniad  hwn  rhaid  fod  natur  yn  onest  iawn.  Er  ei  bod,  fel  Goron 
Lloegr,  yn  wastad  mewn  dyled,  eto  ceidw  gyfrìf  manwl,  a  thâl  yn  ol 
yr  hyn  a  wariodd,  a  dychwela  y  benthyg  adref  i'r  temig.  Os  defnydd- 
ia  wree,  gofala  am  ei  dalu  yn  ol  mewn  gwefr,  neu  mewn  rhyw  egni 
aralL  Yn  mhob  gweithrediad,  hi  a  dâl  yn  ol  mewn  gwrthweithrediad 
cyfartal.  Dyma  yr  hyn  a  elwir  gan  wyddonwyr  yn  "  Oydberthynas 
Gallu,"  neu  fel  y  dymunant  ei  alw  yn  awr,  <(  Cydberthynas  Egni,"  yr 
hwn  a  ddarnodir  ganddynt  yn  "  Energy  in  Motion."  Y  mae  yn  beth 
gwrthun  siarad  am  symudiad  heb  egni,  ac  am  egni  heb  gynnyrchu 
symudiad.  Yr  un  ystyr,  ond  mewn  geiriau  eraill,  â  dyweyd  fod  egni 
Fw  fesur  wrth  y  gwaith  a  wna;  o  herwydd  y  gwaith  a  wneir  yw 
cyfanswm  y  symudiad  a  gynnyrchir,  ac  nis  gellir  cynnyrchu  symudiad 
oddieithr  gan  egni  yn  ei  waith. 

Ond  y  cwestiwn  sydd  yn  cymhell  ei  hun  arnom  yma  ydyw:  A 
ydym  i  ddeall  fod  yr  egni  hwn  yn  beth  gwirioneddol,  ai  ynte  peth 
galluadwy  (potential)  yn  unig  yw  î  Nid  y w  ond  peth  galluadwy  yn 
unig.  Ac  y  mae  synwyr  pawb  yn  ei  ddysgu  nad  yw  egni  galluadwy, 
tra  yr  erys  feliy,  yn  egni  gwirioneddol  o  gwbl.  Y  mae  yr  adamant 
gloew  wedi  ei  gyfansoddi  o'r  un  defnyddiau  â'r  gio,  sef  o  goed  llosg- 
edig;  ond  nid  oes  neb  yn  barod  i  feddwl  fod  darn  o  olosg  yn  adamant, 
tra  yn  unig  mewn  cyflwr  posibl  i  hyny.  Pan  syrthia  gallu  gweith- 
reioí  i  fod  yn  allu  posibl  yn  unig,  nid  ydy w  mwyach  mewn  bodolaeth 
yn  y  cymeriad  o  allu.  Trwy  holl  derfynau  ymherodraeth  mater,  nis 
gall  y  posibl  byth,  a  hyny  o  hono  ei  hun,  ddyfod  yn  beth  gweithredol ; 
rhaid  i  rhyw  allu  weithredu  arno  cyn  y  symuda.  Rhaid  i  rhyw  allu 
weithredu  oddiallan  ar  olwynion  y  peiriant  cyn  y  trý.  Erys  pob  melin 
wynt  a  phob  melin  ddwfr;  holl  beiriannau  agerawl  a  thrydanol  y 
ddaear,  ar  dir  ac  ar  fôr,  byth  yn  llonydd,  oddieithr  i  rhy w  egni  gweith- 
redol,  ac  nid  posibl,  eu  symud.  Yr  un  modd  am  bob  temig,  a  phob 
elfen  faterol,  trwy  holl  derfynau  gofod,  o'u  rhan  hwy  eu  hunain,  y 
maent  mor  ddiallu  i  gynnyrchu  un  cyfnewidiad  ag  yr  oedd  diddymdra 
i  gynnyrchu  creadigaeth.  Dengys  hyn  pa  mor  anfoddhaol,  a  hyd  yn 
nod  diy8tyr  yw  yr  ymadroddion  a  ddefnyddir  gan  wyddoreg  anian- 
yddol  pan  yn  llefaru  am  "  energy  in  motion,"  ac  ar  yr  un  pryd  yn  llefaru 
am  dano  fel  egni  galluadwy;  hyny  yw,  egni  mewn  symudiad,  yr  hwn 
nid  yw  yn  symud.     Arweinia  hyn  ni  at  y  casgliad  nesaf. 

4.  A  siarad  yn  syml,  nid  y w  yr  hyn  a  elwir  yn  Egnion  Anianyddol, — 
egni  attynol,  fferyllol,  gwefrol,  gallofyddol,  a  gronynol — yn  ddim 
ond  enwau  ar  walianol  symudiadau.     Cymer  holl  arddangosion  natur 

*  Qrove  on  OorreUUion  of  Forcet,  p.  19 ;  Matter  and  Afotion,  p.  165 :  The  Unaeen 
üẃene,  p.  184,  W.  H.  PUtt,  D.D.  LL.D. ;  The  Philotophy  of  ihe  Supernatural, 


192  ACHOSIO*    AWIAMTBWH- 

le,  r  rhaí  a  weithiant  o  flaen  ein  synwjrmn  trwy  prsôai  a  iyi 
OAÌÍl  aì  yn  ngbyfAnswm  nea  yn  nhemigan  AjlweddaAL  Ehâi  4»d  g»m 
bob  dygwyddíid  ei  ragtlaenorydd  al  ganrjnbd.  Ofc  ayid  j  ribag- 
iUenorydd  vn  ddigyfnewid,  parotoir  eín  meddyfiasi  ga»  ajlw  a  fSArasnd 
i  ddysgwyí  oddiwrtho  bob  Amser  jr  on  math  o  gvJjaíftAn.  0* 
rbwbír  dwj  briddÍAen  yn  erbyn  eu  güydd,  nen  rhyw  ij^mhM—  cttyd 
eraíll,  gwyddom  trwy  broftad  mai  gwres  ae  nîd  dwfr  a  gyujrcfcir  trwj 
j  rhwbíad.  Iihwbiad  y  ddwy  bríddfaen  yn  erbjn  em  sijid  jw  acam 
AMAnyddol  gwres ;  ao  undeb  j  ddwj  i'u  güjdd,  «riwier,  a  eiwir  jn 
ddeddf  natur.  Ond  nid  yw  yr  egníon  Anianyddol  hjn  omd  gwakaaal 
enwau  Ar  iyraudíad,  na  deddf  natur  yn  ddim  ond  casjliad  rhesjAMgoL 
Yn  wír,  raac*  priodol  ymchwiliad  yr  anianydd  yd jw  crmlymiiit*  ac 
níd  eŷrii/m,  0§  dywedir  fod  egníon  naturíol  yn  gyfnewidiadwj,  dytid 
deall  a  chofio  eu  bod  fellj  am  y  rheswm  fod  gwmhanol  fathaa  o  sjmod- 
ía<L  Ac  onid  yw  yn  hunan-brofedig  nas  gall  sjmudiad  gjnojrdtm  dím 
ond  symudíad  f  Ac  oe  yw  y  pethau  hyn  felíy,  mor  sfrasjAAol  jdjw 
tybo*odíadau  Materolwyr,  j  rnai  a  haerant  nad  jw  j  meddwl  ood 
arwedd  ar  weitbrediadau  mater!  A  yw  ymweithiad  temigau  haiaiii 
poeth  yn  alluog  i  gynnyrchu  athroniaeth  Plato  f  Y  £ath  yníjdrwjdd 
dan  enw  gwyddoniaeth ! 

Yn  awr,  nid  yw  egnlon  anianyddol  yn  ddim  ond  enwaa  ar  symudiad, 

fel  v  nodwyd;  neu  mewn  geiríau  eraill,  nid  ydynt  yn  egnîon  aehosol  o 

gwbl,     Ac  nid  ydynt  yu  bodoli  o  gwbl  fel  y  cyfryw,  ond  yn  j  meddwL 

Níä  gellir  eu   canfod  gan  y  synwyrau.     Oni  ddywed   yr  anÌAnjdd 

wrthyra  fod  unÌAd   un  demig  ar  bymtheg  o  oiygen,  a  dau  ronjn  o 

hvdrogen,  yn  cynnyrchu  dyferyn  o  ddwfrt    Gwir.     Uniad  j  gronjnau 

effenol  hyn  yn  y  cyfartaledd  manwl  a  nodwyd,  sydd  yn  cyfansoddi  holl 

ddyfroedd  y  greadigaeth.     Ond  y  cwestiwn  yw,  Beth  sydd  yn  eu  hnno 

yn  r  cyfai  taíedd  manwl  a  chywrain  hwn  f     A  oes  gallu  ynddynt  hwy 

en  hunain  i  dynu  at  eu  gilydd  ì    Yr  atebiad  gwyddonol  yw,  Attyniad 

fferyllol.     Pa  beth,  attolwg,  yw  hwnw  î    A  yw  yn  fath  o  egni  ynddo  « 

hun  1    Yr  ateb  gwyddonol  cywiraf  yw,  Nac  ydyw.     Y  mae  o'i  ran  ei 

hun  mor  farw  a'r  llwch  a  çyfansoddai  gorff  Nero  y  creulawn.     Bhaid  i 

ryw  allu  y  tu  allan  iddo  ei  symud.     Yr  ydym  wèdi  cyrhaedd  i  waelod 

y  pwnc  o  achoniaeth  anianyddol,  ac  yn  y  gwaelod  nid  ydym  yn  canfod 

un  egni  anianyddol  yn  gweithredu.    Gorweddant  yn  mynwes  natur 

mor  ddiegni,  o'u  rhan  eu  hunain,  a  Uwch  y  meirw  yn  y  fonwent 

Wrth  ddyweyd  hyn  yr  ydym  yn  siarad  yn  wyddonol  ac  athronyddoL 

Fel  y  canlyn   y  dywed  un  o  brif  wyddonwyr  Ffrainc  mewn  gwaith 

dyM^edig,  ac  o  awdurdod  uchel,  a  gyhoeddwyd  yn  ddiweddar:  "Nâ 

gellir  esbonio  arddangosion  attynol  trwy  symudiadau  temigau  materol 

y  rhai  a  fodolant  rhwng  y  cyrff  sydd  yn  attynu,  ond  gorfodir  ni  i  gyd- 

nabod  gallu  anweledig  yr  Hwn  nas  gellir  ei  ddarostwng  i  demigaa 

{atvm$y*    Addefwn  yn  rhwydd  fod  tuedd  gref,  yn  ol  fel  y  mae  sef- 

yllfa  bresennol  y  gwyddorau  naturiol  ac  anianyddol,  i  gysyfltu  egni  a 

mater ;  ac  ar  yr  un  pryd  addefir  gan  y  gwyddonwyr  eu  hunain,  oddi- 

eithr  y  Materolwyr,  nas  gellir  cael  o  fater  ddim  ond  mater.    A  phan 

•  11.  Hirn  de  Colmar,  La  Vie  Future  et  la  8cienee  Moderne;  "Hûtory  of  Ma- 
terialiêtn,"  vol.  ii.,  p.  879 ;  A  Study  of  Origim,  B.  De  Preesense,  p.  188. 


ACHOSION   ANIANYDDOL.  198 

ymdrechir  cysylltu  egni  â  mater,  ac  edrych  arno  fel  achos  symudiad, 
ni  bydd  hyny  amgen  na  chynnyrch  tywyll  y  duedd  sydd  yn  y  meddwl 
i  bersonoJi  y  pethau  a  argymhellant  eu  hunain  arno.  Yn  fyr,  y  ffaith 
yw  hyn :  A  y  greadigaeth  yn  ddim  ond  pentwr  o  demigau  dify wyd  a 
diegni  o  dan  lygaid  y  gwyddonwyr,  a  phawb  arall,  heb  dybied  fod 
ynddi  rhyw  Achos  byw,  un  yn  meddu  Ewyllys  Bersonol,  yr  hwn  âg 
ysgydwad  tyner  ei  law,  a  hyny  o  hono  ei  Hun,  ac  o'i  hunan-benderfyn- 
iad,  sydd  yn  tynu  holl  demigau  diegni  mater  at  eu  gilydd,  i  gydym- 
gofleidio  yn  chwareus,  ac  i  roddi  bod  i  arddangosion  natur.  0  hono 
ei  Hun  ac  o'i  hunan-benderfyuiad,  meddwn,  am  y  rheswm  fod  syn- 
wyr  cyffredin  cenedlaethau  y  ddaear  o'r  dechreuad  yn  edrych  ar  yr 
Achos  Cyntaf,  nid  fel  effaith  cyn-achos,  ond  fel  gwreiddyn  a  hunan- 
benderfynydd  ei  weithrediadau;  nid  fel  cynnyrchydd  dygwyddiadau  yn 
unig,  ond  fel  tref nydd  eu  hamser  a'u  lle. 

Dichon  nad  yw  y  darllenydd  yn  barod  eto  i  ollwng  ei  afael  o'r  syniad, 
nad  oes  rhyw  egníon  mewn  natur,  a'r  rhai  hyny  yn  hanfodi  yn 
wiríoneddol  ac  nid  yn  enwol.  Pa  beth  am  Ddeddfau  Natur  î  Onid 
ydynt  hwy  yn  egníon  î  Onid  ydynt  hwy  yn  cynnyrchu  arddangosion 
natur  1  Onid  y w  deddf  fawr  dysgy rchiad  yn  egni  dirfawr  ynddi  e%  hun  1 
Y  mae  tuedd  yn  y  meddwl  cyhoeddus  i  olygu  felly ;  ond  y  ffaith  y  w 
hyn  :  Nid  y w  deddfau  Natur  yn  bodoli  o  gwbl  ar  wahan  i  gasgliad  y 
meddwl.  Nid  ydynt  wedi  eu  creu  gan  Diuw,  ond  gan  y  meddwl 
dynoL  Enwau  yn  nnig  ydyw  deddfau  natur,  ar  y  perthynasau  sydd 
rhwog  achosac  effaith.  Nid  ydynt  yn  weithredyddion,  nac  yn  rhoddi  bod 
i  ud  math  o  ddygwyddiadau ;  trefn  y  dygwyddiadau  yn  unig  ydynt  Pa 
beth  am  ddeddf  f awr  dysgyrchiad  ?  Onid  y w  hon  yn  meddu  gallu  ynddi 
ei  hun  ?  Lleferir  am  dani  fel  pe  byddai  yn  cynnal  ac  yn  lly wodraethu, 
ac  yn  meddu  rhan  bwysig  yn  ffurfiad  y  cread;  ond  nid  yw  hyn  oll 
amgen  na  chymysgedd  meddyliol,  a  chyfeiliornad  hollol.  Pe  na 
buasai  ond  un  corff  materol  yn  hanfodi  mewn  gofod,  a  fuasai  hwnw  yn 
attyuu  rhywbeth,  neu  yn  hytrach,  yn  meddu  gallu  attynol  ?  Na  fuasai, 
o  angenrheidrwydd.  Pa  fodd  y  gall  mater  attynu  ?  A'r  hyn  sydd  wir 
am  un  corff  sydd  wir  am  bob  corff  materol.  Rhaid  i  bob  corff  materol 
effeithio  ar  gorff  arall  trwy  ddylanwad  oddiallan  iddo  ef  ei  huo — 
ab  extra;  a  pha  fodd  y  gall  wneyd  hyny  oddieithr  ei  fod  yn  meddu  y 
gallu  hwnw  yn  fewnol  ynddo  ei  hun  ì  A  all  yr  haul  effeithio  ar  y 
ddaear  nawdeg  o  filiynau  oddiwrthi  ì  Pe  buasem  yn  tybied  fod  canol- 
bwynt  attyniad  yn  yr  haul,  nis  gallasai  gymedroli  ei  attyniad  o  gwbl 
fel  ag  i  effeithio  llai  ar  y  byd  agosaf  ato,  a  mwy  ar  y  pellaf  oddiwrtho 
yn  ei  gyf undrefn.  Gan  hyny,  a  thybied  fod  ganddo  egni  attynol,  a'i 
fod  yn  gollwng  yr  egni  hwnw  yn  gyfartal  ar  bob  planed  yn  ei  gyf un- 
drefn,  y  canlyniad  naturiol  ac  anocheladwy  fuasai  iddo  sugno  y  byd- 
oedd  lleiaf  ac  agosaf  ato  ei  hun,  wrth  ddal  ei  afael  yn  y  rhai  mwyaf  a 
phellaf  oddiwrtho.  Yn  fyr,  nid  y w  attyniad  yn  gynhenid  mewn  mater ; 
nid  yw  yn  ddim  ond  syniad  athronyddol  am  allu  uwchanianol,  yr  hwn 
sydd  yn  bodoli  rhwng  cyrff  materol,  ac  nid  ynddynt.  Dyma  y  rheswm 
am  fod  rhai  anianyddwyr  wedi  dechreu  ymwrthod  â'r  gair  "  attyniad  " 
am  ddysgy rchiad,  am  na  wyddant  pa  un  ai  tynu  ai  gwthio  y  mae.  <(  Y  mae 
y  symad  fod  tyniad  yu  fewnol,  yn  etifeddol,  ac  yn  hanfodol  mewn 
mater,"  medd  Syr  Isaac  Newton,  "  fel  ag  i  beri  i  un  corff  effeithio  ar  y 


|.,M    /,>   /  j^u.lrtf   v#/    **yaí*r.  ;uẃ    rrírmsEr* 

f>  i)  ttl    i  im   /tV  4ff»*«yrvv>t  v   *#*,  rtut   i 

/n   rTì-4»1»»  /,»*m>  >  ftvt<l  »1  *r  riy?wuni  Mluigmia^ 

i/  ''    ,'Iii'f  /n   r^rK*o*   yA  M  4*/t<ífa«  îMBÌlfUlf».*      ?-*    ITTl.   =^     *v  ; 

t  t/>    /o     *--r»t    rWAf/,*   rV  £*M,   rVftlt  /Tl  -T^îUUTVtÌ*C   -^BE_    HE-l   T  îfW-l^* 

M  "/l1"»       ýí  'hm/   f»*tfr  M*«i*»it,'jr7  .>  «iinr'i'i    "*l'"w  *c7MBÈBmàmL 
/rfV  ff>'v  **rì  *M-*At*  *  ü*  ,  fyjyt  y  mm  arjrn»  w.  <yrnniriati  tx  iDNefedç  rr 

fi'!       h   "rr(     *     r'r'f'r'Mr     rd'l/»    *|     |*      ^fWÜìí,     ^JÎftWT    -ff    3EBÇ 
rr       I  r/l.-r»     *>    f"ftrnh///6Af»rVUi|    J    ftBft*   ftlUmiy'ÌlPTTTr  J^    ■ 

ff/  .  ^/.M  <t,   wl»/'!  *  M*Uif<XwjT  m  Açuwtnnawt  «ir  !■■■    jx  ty- 
írt    i  l.i  /f.  M/f.í.  m*  y/i  llẃfafi*  am  aftfcrtcum  amac^üím. 

C  u  /  i.if  íiK^#fU«  af  ^fthjrM*  j  Duwdn*t  fisi  jt  ism»  Tj'ifia/  ir 
/»f  .i  fv^"'ri,  r"  dMrjrg  I  hẃftriyftaft  y  riyrtrt  4'r  hani.  Bet^'esniM  J 
f  "  ,  f  *  lcoírUu  y  ^lfifi,  iJihyn*  ?r  hnll  greadigaam  nm  om« 
fM  i  v  <im.  Mi  M'l  *!  JiMlfiliMstb  ftl  thnrtt^  fel  j  noe  znLeimx  j  fyü  j» 
♦  fír/fuf  «f  r'  ••<•»♦!  Uw*Mtliffcda  y  Díiwfínd  wgjs  <**fibaJna)  ar  j 
tn  ,  fr,w,.^h,  *h  nif.lyt/ft  <d  Hun  yn  harhaiai  fä  adm*  twfilhiul 
f  u<  f.Mf  M*'-nfl-M  *i  y  fetfŵryli^Äétrí,  oíd  fel  un  weáhred  j»  4eckrec 
i  /ii  |»,vmMm  fftf.H'f»  f»fí»Míi  i'MMidol,  «ui  lel  ymdrccà  hwwMm >  — íjg- 
f .  I  ^  'iin  '»'  !••'«  ^  <<*»Im  Uwyfol,  jr  hwn,  pe  jr  mtteíid  ef  mm  iiiiiiat, 
í./rM((i)  /  tHi..i'li^.it4l»  (ill  l'r  iìUMymdrm  j  daeth  •llaa  o  k»o-  Mor 
•ii.i  i <  -l  /iv  f  -rMUíl  liwn  ttn»  y  grcadiçâetb,  oTi  gjmhara  â'r  sjnad  am 
i*i  i  M,  «  'ih  m  /nry,  vm  yr  hwn  y  tybid  íod  mathoegni  mewnol,  hmsnn- 
.'/i.miiil  h  liMMriMlftMlíoli  yn  ytnadftdbljgn  yn  orgftnyddìfteth  fjw,  o"r 
llT  i  iitm  lul  hUMvm  I  Oyinft  y  iyniiMl  o  flften  jrhwn  jr  ymgrjma 
fiiMHiM.lrYH  y  htuit  t\Uẁ%  y  Briwdduw!  Ond  y  mfto  HerWt 
»V  "  '■«  í>«,(ll  tlM.ihli  Huif  ftr  Kft»gHftd  olftf  y  meddwl  atbronyddol  ax  j 
I .,-,  m'.  lirvM  |m«»  ym  (lvwi>,Vit;  uTbt>  ftxiomfttie  truth  of  phjsicftl  scdence 
Imi'w  <I'IhI<Iv  |.M-híUu^  ÁUolutt»  Uoing  fts  the  common  baais  : w  Y  mae 
n,vffiMMMi|ij  »yiUi»MMl  uwyildouifteth  ftniftnyddol  yn  ftnocheladwy  jn 
'  /imm  r  I  \u  h.hmIhUmI  roa  Olumiuodol  fel  cynsftü  gYffredin.  Gan  hjny, 
...  f  |»m(  Iium.mmhImI  bwu  ydyw  Achoa  ftnfeidrol  &  hollbresennol  pob 
(<  ili,  Mln  ^^11  IhiI  iiil  H^lumum»  oddieithr  fel  mynegiad  yn  unig  o  allu 
(mIimmi  h  MmìImmh  v  lUul  Iìwu.  Achoaifteth  ydyw  y  mynegiad  o  un 
ÍmIIm,  mm  l'iMud  mùoüol^  ftubyiíbYddftdwy,  ft  hollddigonol,  ac  nid  cjf- 
liMfM'l  'i  iUM»r«v  mimIimUu.  i^»  uu  tk>d  Diammodol ydy w  yr  Achos,  jna, 
I'  I  mm'Ì  mÜ  iiiul  mm  Uod  l>muiiuvHlol  hanfodì,  felly  nis  gall  fod  mwy  nag 
imi  h  Iim «      \  umv  >i  i4vbo«  yu  un  fal  yr  haul ;  yr  efieithiau  jn  llawer 

j'.i  k\  I^.I^ÌUM 

J06JEPH  BOBDtTS. 

Í(kí</m;,    fÌ'tottJJiJMt. 


Y    CYNGHORAU    SIROL. 

GAN    A.   0.    HUMPHREYS-OWEN,    M.A., 

ClDEIBTDD    OYNGHOR    SlBOL     SlB   D&EFALDWTN. 

Gellto  delio  ftg  achosion  cyhoeddus  ar  un  o  ddwy  egwyddor :  naill  ai 
eu  gosod  yn  nwylaw  swyddogion  taledig,  yn  nwylaw  pa  rai  y  gosodir 
galla  neillduol,  a'r  rhai  ydynt  yn  cael  eu  hyfforddi  yn  arbenig  at  eu 
gwaith  ac  yn  cael  eu  cyfyngu  yn  gwbl  iddo ;  neu,  ymddiried  y  cyfan  i 
ofal  goleuedig  y  bobl  eu  hunain  am  eu  buddiannau,  a  hyny  yn  cael  ei 
gario  allan  trwy  eu  cynnrychiolwyr  etholedig.  Yr  ydym  yn  dynodi  y 
naill  egwyddor  trwy  yr  enw  cyffredinol  o  ganoleiddiad,  centralization;  y 
Ilall  ydyw  yr  egwyddor  o  lywodraeth  leol  Yn  yr  hen  amseroedd  yr 
oedd  yr  egwyddor  o  ly wodraeth  leol,  neu,  fel  y  dewiswn  i  yn  hytrach  ei 
galw,  o  gyd-bartneriaeth  neu  gydweithrediad,  bron  yn  oruchaf.  Undod 
gwreiddiol  y  cyd-drefniad  Ueol  oedd  y  dref  ddegwm,  y  township,  ac  yr 
ydoedd  bron  yn  annibynol  a  hunan-lywodraethol.  Dewisai  y  dref 
ddegwm  ei  swyddogion  ei  hun,  yr  oedd  ganddi  allu  i  godi  ei  threth- 
oedd  ei  hun,  ac  i  wneyd  deddfau  lleol  er  iawn  lywodraethiad  y  rhai  a 
breswylient  o  fewn  ei  therfynau;  ac  yr  oedd  ei  pnerthynas  â'r  awdurdod 
oruchaf,  y  Brenin  neuy  Senedd,  yn  codi  bron  yn  gwbl  oddiar  ei  rhwym- 
edigaeth  i  ymuno  yn  amddiffyniad  y  deyrnas,  ac  yn  ei  darostyngiad  i 
awdardod  llysoedd  y  brenin.  Fel  y  gweler  pa  fodd  yr  arferai  ein  tad- 
au  drefnu  eu  hachosion  lleol,  tra,  os  elent  dros  derfynau  uniondeb  a 
cbyfiawnder  yr  oeddent  yn  agored  i  gael  eu  gosod  yn  iawn  gan  lysoedd 
y  Brenin,  mi  a  roddaf  hanes  cryno  am  achos  a  gymerodd  le  mor  bell  yn 
ol  â  theyrnasiad  Edward  III.  Addefai  y  diffynydd  ei  fod  wedi  attafaelu, 
a  dywedai  mewn  amddiffyniad  fod  cyfarfod  o'r  plwyfolion  wedi  ei  gyn- 
nal  i  adgy weirio  diffygion  yn  nhô  yr  eglwys,  a'u  bod  wedi  gosod  treth 
arnynt  eu  hunain  o  £10  i'r  perwyl  hwnw,  a  chodi  yn  ol  fel  yr  oeddent 
wedi  cytuno,  am  bob  cae,  6c,  am  bob  buwch.  l|c,  ac  am  bob  deg 
daíad,  Jc.  Yr  erlynydd,  ean  yr  hwn  yr  oedd  tir  a  defaid  a  gwartheg, 
ac  ydoedd  yn  un  o'r  plwyfolion,  a  wrthodai  dalu,  ac  am  hyny  yr  oedd 
y  diffynydd  wedi  attafaeíu  arno.  Wedi  dadleu  yr  achos,  ystyrid  fod  y 
dreth  wedi  ei  harosod  yn  gyfreithlawn  a  phriodol,  fod  gan  y  plwyf  hawl 
i'w  drethu  ei  hun,  fod  y  cyfarfod  wedi  cytuno,  ac  fod  yr  hawl  i  arosod 
treth  yn  cario  gyda  hi  yr  hawl  i  attafaelu  am  dani. 

Fel  hyn  ni  a  welwn,  ymhell  cyn  i  unrhy  w  weithred  seneddol  roddi 
gallu  i  arosod  trethi  feí  mewn  amseroedd  diweddar,  fod  gan  y  dref  ddeg- 
wm  allu  i  arosod  trethiad  arni  ei  hun  i  amcanion  cyhoeddus,  a  hyny  nid 
yn  unig  er  adgyweirio  eglwys  y  plwyf,  yr  hon  a  ystyrid  y  dyddiau 
hyny  fel  eiddo  cyffredin,  ond  hefyd  i  amrywiol  amcanion  eraill.  Er 
engraifft,  mi  a  ddarllenais  am  achosion  mewn  amseroedd  diweddar  lle  y 
gwneid  taliadau  allan  o'r  trethi  am  ladd  llwynogod,  dinystrio  adar  y  tô, 
a  phethau  eraill  cyffelyb.     Ntd  oedd  y  trethi  yma,  fel  y  mynai  gweision 


1*1  t  r^w&Jüc  snot~ 

J^aiwŵi  >c»i  is-rr-v  :  ;s  :>  I-*-w>:r*edi  *ael  genym  gredu,  yn  gam- 
dvtcùi yi«íi*i  /r  " *..:  i  n-fMíÄ  -rai  jat  weddíllion  cyfraith  y  wlad, 
jr  hoa  a  r»xi'L*t  jr  xxrt  :>  m£  àìiegwm  mea  y  plwyí  i  wneyd  eu 
dŵidsiu  %iwù  a:  :  *rvŵ;*r  ■«  äòL 

Vr  tfẃid  y  jpẁin  t^iä  T3  òi:.z*m  n  j?  hes  aaaer  pan  oedd  bywyd  yn 
äjtttl»  p&ft  o^id  ;rnirî-ìt?  ra -r*rr  r^taaoi  leoedd  yn anhawdd,  &  phan 
tt*i  ov\ii  j  -^ca  -TLT.-c^âii  ir  i>i?:eà*rthiadaa  ac  amrywiaeth  budd- 
ì&ttttJitt  *j:  $>ivi  tti  x»i  -^  iriii-mii*ìL  Feì  jr  oedd  cyfoeth  y  wlad  yn 
c>tt&iviù'.t»  a  iotsoarta-iatsia  *  i*&hranmx  jn  dyfod  yn  fwy  cymhleth- 
*vUìtx  àcitai  j  rrîrnŵ^ìo.  ^:t  jtm  i  rsoìei»iüo  a  threthu  yn  annigonol  i 
£>tart\HÌ  l^  aa-ii-a^-a  ŵ**Lpca  cjBBtiehhaa*  a"r  canlyniad  ydyw  y 
ÿ\Cuttvtnfttt  ira  i>T*  7  ****  ^ajn  r  iieìio  à  hi  heddyw.  Mi  a  wn  na 
àl;ott*  t>»Kxi  >?  r*?*  jt  »  «c  r  *«*  ^jf^adrefa,  ond  coUasom  lawer 
wul*  ct  cavì  ^  Xí^**2^  ttli*jo  ìlmsjìì  deimladan  o  gyfrifoldeb,  o 
*au:b> a^còt»  ìíj  ìi iaa- î*r:a.  Y  suì  ijnion  yn Uawer  tebycach  o'a 
u<ttvhu  **  bti3i*:a  ^i  i;  *z  »a  a  ranswjT.  os  caniateir  iddynt  drin  ea 
t*îÌK*«vii  <w  ii^^n.  s*  joü  isì  jn  ao5>Ì3s  y  mae  yn  awr9  y  maent 
yu  s\*v*  vu  ;  ^jv^:v  %r;a  >  o  caat  a  íjmerant  gan  drefniadaa  oddi- 
wtvh  iy»ividu  **\rir*>-ô  u  ^a  T^t5?-7Tni-iioa  o  WhitehaU,  nea  gan 
%W'u:í\uv.vjt  t  n^  ít  ;-i  it<  *rr^îC  x*i  oes  ganddynt  hwy  eo  hunaîn 
Utt  ;  sV*  *tt  >s*  !>vîCJ»vẁì.  *:  tsäì  j  i^n^  ŵ?  allaì,  yn  gwbl  mewn  cydym- 
dctiuUd  i  htwyt:  ^ẁ:  a  i  i;  *n  iniaòao. 

vS>  uKtvtoe  >  ìi  **r  :  *>c  ~<*i  t  ^riaùrefn  yr  jdjm  wedì  bod  dani  hyd 
\w  Ìvvŵ,í  K*ta  O^  <k  tirti  >r  I>söldwjn,  ni  a  gawn  ei  bod  yn  cyn- 
U>«  !w>.;*w  >  v^^^  í-u  r-*ifi:ì  ja  j  pedair  bwrdeîsdref,  TraUwm, 
Ì  !v  t>  h„  l  ^»  ^  v^^  *  1  ì.-íc^üWTTu  Bwrcd  Ueol  y  Dremewydd,  a'r 
V\\uu\vk  lv>***v^*vvo  •'.<s**«^ — o*î%ÌTr*r  BwTddGwarcheidwaidfbedwar 
A*\U**.\U\t  U-v  Vc  ^t-i  yr  i:  n  ^w-îi  jr  m  à  Bjrddan  Gwarcheidwaid, 
Usv^av  v>  fc\  ^\;odu  i  vr«.:-;  i  **r  *  àtj*  rier  o  Fjrddan  TsgoL  Mae  y 
th*t  ^u  v*.l  >v  v^*k  *i  -i  w  ^  fna  ií  waith  u#ot  ac  y  maent  oU,  fwy 
M\*w  Ía>v  vLv*  ^\  ^  %  -  ij  t»  -  a  t»  7*= .  i  j  iwaí^L  hwBw,  trwy  y  ftaith  en  bod 
>  u  vW»  v^>  h  %  •  v\uv  ŵ.  ^* :  th.u  /*'.•*  ±  4í  «  îra^ù  o^idiwrth  y  Iiywodraeth;  ac 
\«  i^utMoI  òv  ^vẅv  ^  >*:*  »  *  l*jwv^£r*ícJi  ja  tala  i  r  crythor,  y  mae  yn 
vV\  ^w \  t  nẁvI  ^v %  A.tt  >  ^  îî.  \r  î j^  ä cijrwji  jw,  iod  y  Iiywodraeth 
|\\\\  ^  thxs\ì  aoa*x  >•*  >.v*-vìu  >  pj^iit  ^  \  w\>ir^tha  a  rhêoli  yn  awydd- 
\\^\vt  *vv*Nì\v,  *wvjt  >  <*  ì  vct  î^^t.  Y  aae.  heblaw  hyny,  ddyblyg- 
Uvl  ^tH kì ns  v  \.v  ^-.%^m  \-:  io^^i^  ^ìa  BrrodMGwiitAeidwaid, 
Aw\UhvÍvv  va  lv\«\vi  4  %^  ■•:■;«  ^;ròi  Fawr.  Yn  oiaf,  heblaw  y  cyrff 
vOts^Mviv»l  a\s  ,v\  *4  í**  ^^  -ii  \  V^w*ijsC^warteroLsyddyngwario 
Ou\\ís^vtv  tfl«vA*  \*r  >  f«*-**:Tx  j  rìsa  fwjaf  o  lawer  o'r  hyn  a 
$\*\\\\  S'\\\  vì*v,.»>  ^"  *"  Kvv  u — awcir»i->i  *£  sjdd  jn  gwbl  anghyf- 
\\iv\y  v^Ut  v,  m  t\  ^**  ^*.  Jt  a  ^ira  j  »>i  Y  ue  sefjüfa  pethan  hyd 
\\\  \\^\\  \\\  ìm\  s\x^v  ^vaz^  *:  aa^iaw^ii  janhei  à  hi  mewn  siroedd 

^t\\\    A  t\v\^\S^ssS  ^  XV>»\Vslc;il 

V  wt^sU\w  V'V*  ^.\v*fc  v.r  :.» >u  li  Tatâ  wedi  bod  jn  hir  yn  nchel- 
àH<*  v^^  \\Uv\\hvtì*%\r  *  V*>  r..  u «.  a  ^ailwn  jm  aeüldool  ecwi  Mr. 
NttltUiw  ^  Mt  vWv«  ^a  ^«tàwjr  jw  y  aaa»  hwn,  Ond  yr 
\\W\\\i  \s\  ^\«  ^  Vì  K  >oì.^í  ì  íW  ìwj*  irwŵid  y  SeaMdd<dymmor 
tllt\v\lvU(  \  H^*ut  u%\  >a  «  >  »»  ŵ*  C^bora»  Siroi  beUach  wedi 
ý\\  \\\\\\\\K     \\  \wW  W«  ^w^iartiẁÄ  Mr.  Ritcàài  yn  üawer  mwy 


T    OYNGHORAU    SIBOL  197 

achelgeisiol  nag  y  dangoswyd  yn  y  canlyniad  fod  yn  bosibl  ei  gyr- 
haeddyd.  Er  gwaethaf  cynnorthwy  calonog  ei  wrthwynebwyr  politic- 
aidd — cynnorthwy  a  gydnabyddwyd  ganddo  ef  ei  hanan  yn  yr  ymad- 
roddion  mwyaf  agored  a  charedig — fe  fu  raid  iddo  roddi  oY  neilldu 
gyfran  helaeth  o'r  gwaith  â  pha  un  yr  ydoedd  wedi  ymgymeryd,  yn 
neillduol  yr  Àdranau  Trwyddedol  a'r  rhai  am  Gynghorau  Èhanbarthol. 
Mae  y  Weithred  Seneddol,  fel  y  saif  yn  awr,  yn  gadael  heb  eu  cyffwrdd 
gyrff  etholiadol  llai  y  wlad,  megys  Byrddau  Gwarcheidwaid,  Byrddau 
Ffordd  Fawr,  Awdurdodau  Iechyd,  Cyrddau  Plwyfol,  a  Byrddau  Ysgol, 
ac  yn  cymeryd  i  fewn  yn  unig  i  waith  gweinyddiadol  y  Brawdlys 
Chwarterol,  neu  y  Quarter  Sessions. 

A  pha  beth,  mewn  gwirionedd,  ydyw  y  Brawdlys  Chwarterol?    Ei 

aelodau,  fel  y  gŵyr  pawb,  ydyw  Ynadon  y  wlad.     Ac  y  mae  yr  ynadon 

yn  derbyn  eu  gallu  o  ddwy  ffynnonell  wahanol,  ac  yn  ei  ymarfer  dan 

amgylchiadau   neillduol.     Yn  y  lle  cyntaf,  y  maent  yn  Geidwaid  yr 

heddwch  yn  rhinwedd  Awdurdodiad,  Commission,  wedi  dyfod  yn  union- 

gyrchol  oddiwrth  y  Goron  ar  enwad   yr  Arglwydd-Raglaw.     Mae  y 

gallu  yma  yn  cael  ei   ymddiried  iddynt  byth  er  diwedd  teyrnasiad 

Edward  II.     Cyn  yr  amser  hwnw  byddai   rhydd-ddeiliaid   y   wlad, 

wedi  ymgynnull  yn  eu  Llys  Sirol,  yn  arfer  ethol  ceidwaid  yr  heddwch. 

Ond  yn  yr  amseroedd  terfysglyd  yn  niwedd  teyrnasiad  Edward  II.,  fe 

gymerwyd  y  gallu  yma  oddiar  y  rhydd-ddeiliaid  trwy  weithred  led 

ara-arglwyddaidd  o  eiddo  y  Penadur,  yn  Uaw  yr  hwn  y  mae  byth  er 

hyny  wedi  aros.     Dyna  y  gallu  dan  ba  un  y  mae  y  Brawdlys  Chwarter- 

ol  yn  eistedd  fel  Llys  Troseddau  i  brofì  carcharorion  ac  i  wrando  appel- 

iadau.     Dan  yr  awdurdodiad  yna  hefyd  y  mae  yr  ynadon  yn  barnu 

troseddau  yn  Mân-lysoedd,  neu  Petty  Sessions,  y  dosbarthiadau.     Ond 

heblaw  y  galluoedd  barnedigaethol  hyn,  â  pha  rai  na  chyffyrddir  gan 

Act  y  Senedd-dymmor  diweddaf,  fe  arosodwyd  ar  yr  ynadon  hefyd,  o 

bryd  i  bryd,  gryn  lawer  o  ddyledswyddau  gweinyddiadol,  administrative. 

Yn  awr  y  mae  y  ffordd  trwy  ba  un  y  cawsant  y  swyddogaethau 

gweinyddiadol  yn  ddyddorol,  ac  yn  ein  galluogi  i  weled  yn  Ued  eglur 

ìel  yr  oedd  y  gyfundrefn  leol,  am  ba  un  y  crybwyllais,  yn  graddol 

fethu  yn  ei  gweithrediad,  ac  fod  yn  rhaid  gosod  rhywbeth  o  nodwedd 

eangach  yn   ei   lle.     Y  gallu  cyntaf  yr  wyf  fì  yn  abl  i  gael  allan 

fel  wedi  ei  roddi  i'r  ynadon,  ac  sydd  eto  mewn  bodolaeth,  a  rodd- 

wyd  mor  bell  yn   ol  â  theyrnasiad    Harri  VIII.,   trwy  y  weithred 

seneddol   dan   ba  un  y  mae  y  sîr  yn   adgy weirio  ei   phontydd  a'r 

mynedfeyddlddynt    Mi  roddaf  grynodeb  o  rai  o'r  darpariadau,  oblegid 

fe  aJIai  fod  yn  ddyddorol  gweled  rhywbeth  o'r  dull  y  byddai  ein  tad- 

au,  drì  chant  a  hanner  o  flynyddoedd  yn  ol,  yn  delio  â'r  materion  hyn. 

Wedi  dadgan  y  bydd   Mgan  yr  ynadon   allu,  yn  mrawcUysoedd  yr 

heddwch,  i  benderfynu  ynghylch  pob  math  o  flinder  am  bontydd  wedi 

eu  tori  ar  y  ffbrdd  fawr,  ac  i  wneyd  y  fath  erlyniad  ar  y  cyf ry w  bersonau 

ag  a  fydd  yn  angenrheidiol,"  ä  ymlaen  i  gyfeirio  at  fanau  Ue  na  ellid 

gwybod  nea  brofi  pa  adran  neu  pa  berson  oedd  i  adgyweirio  pontydd 

drylliedig ;  yr  hyn  sydd  yn  dangos  fod  y  He  cyfagos,  neu,  mewn  rhai 

amgylchiadau,  fel  yn   bresennol,  fod  corfforiaethau  neu  berchenogion 

tiroedd  neillduol,  dan  yr  hen  gyfraith,  i  adgyweirio  pontydd.     Yna  fe 

ddaw  y  dadganiad,  lle  na  ellir  dangos  fod  neb  arall  yn  gyfrifol,  y  bydd 

1889.  o 


\Wi  T   CVS0H0BAÜ    flBOL. 

Jddynt  gaol  oij  eadw  I  fyny  gan  y  «tr,  *e  eár  th^msl  — *  Taài» 
w >,\nm  o'r  fath  fo  fy<l<l  gan  ynadon  yr  heddwẁ  *."îl  r-  $fwx  leL*;  ui 
awdurdodiad  nob  un,  I  alw  o'u  blaen  gwnrtablfŵ:  t»:*"t*  trsc  a  i^-w-^f  * 
í«wn  y  Htr,  y  /tídma,  y  Ddinas,  neu  y  Dref  G©rffore::!£.Iie  j  f^jr^rrâàr  y 
fíjfttyw  hontydd  fod,  nou  ddau  o  driL'olion  mwjaf  parc+ns  j  rjirrw  jìrnf 
M«u  blwyf,  a  bydd  gan  yr  ynadon  alíu,  ar  ymddai.zaB»i  j  man tTTrirt 
hm  v  trlgollon  [h.y,,  wodl  clywod  beth  »ydd  gatíòäjLîíw  irjw*y£~  i 
iìitítmi  pob  trigiannydd  yn  y  cyfryw  dref  neo  blwjf  frfnr  mt  *c  m 
/ainoui  yn  011  doothlnob  yn  ddigon  i  adgyweirio,  m±-*òeû*i^  m 
wmIUiAm  y  «yfiyw  bontydd."  Yma  fe  welir  yi  hen  drefmad  o  gjrf 
byhaín  llool,  yn  tori  i  lawr,  aV  Senedd,  yn  Ue  laeddjgîsiaeàiB  j 
diwg,  myfhau  uallu  y  cyrff  lleol,  a'u  cynnorthwyo  i  jmman  ~i 
wiMtyd  yr  hyn  oodd  yn  angenrheidiol — yr  hyn  a  fuasaî  jn  lìawer  çwell 
yn  «yml  yn  tronglwyddo  ou  gallu  i  drethu  iV  Ynadon  jn  Mrawdija- 
oodd  yr  lloddwoh, 

língraifl't  arall  ydyw  yr  Act  a  baaiwyd  yn  nheyrnasiad  j  Frenhìnea 
Jflfjabotl».  yr  hon,  fel  y  gẃvr  aelodau  Byrddau  Gwarcheidwaid,  aydd 
•to  yn  «yífon  oin  darpariaeth  er  cynnal  y  tlodion.  Trefnai  ar  íod  jt 
wmwi  yn  trothu  trígolion  pob  pfwyf  i  amcanion  yr  Act>  ac  elai  ymìaen 
I  ddywoyd  oh  na  fyddai  trigolion  plwyf  neillduol  yn  alluog  i  gyfarfod  j 
flroili,  yna  fod  dau  o'r  ynauon  i  godi  treth  gynnorthwyoî  yn  y  plwyf 
noii  y  gantiof  fol  y  dvgwyddai  fod — fyddai  nesaf.  Mae  hon  yn 
niigi aiflt  gyflolyb  o  gyrff  flool  yn  analluog  i  gyflawni  eu  dyledswyddao, 
IM!  o  allu  yn  oaol  oi  roddi  trwy  weithrea  seneddol  iV  ynadon  i  wneyd 
I  fyny  y  dlffyg,  A  thrachofn,  yn  nheyrnasiad  William  IIL,  gwneir 
dai|miiaotliau  oyffelyh  i  alluogi  yr  ynadon  i  godi  carcharau,  ac  mewn 
aiinmioudd  dlwoddaranh  fo'u  hawdurdodwyd  i  drethu y  Sir  at  yr  heddln, 
at  wall^ofdal,  ao  yagolion  i  droseddwyr  ieuainc,  ac  i  amcanion  eraüL 
(f'ul  hyn,  ImiIi  »nrhvw  fwriad  penodol  ar  ran  yrawdurdod  llywodraethol 
liuii  y  Honoddi  oncf  yn  ayml  1  ddarparu  ar  gyfer  anghenion  fel  y  cyfod- 
ont,  ao  mown  ihnn,  rhaid  addef,  1  gyflenwi  diffygion  yn  ngwaith  yr 
ardaloodd  ou  hunain,  fe  roddwyd  i  ynadon  y  Quarter  Sessions,  ochr  yn 
oohr  aV  awdurdodau  lleol  îlai,  allu  i  drethu  gwlad  i  amcanion 
ponodol,  Dyma  yr  awdurdodau  a'r  galluoedd  y  maeDeddf  y  Senedd- 
d y  mnior  dlweddaf  wodi  droaglwyddo  oddiwrth  yr  Ynadon  i'r  Gynghoraa 
Hlrol. 

Am  gyfanioddiad  y  Cynghorau  hyn,  y  mae  tair  rhan  o  bedair  o'n 
haelodau  yn  Gynghorwyr  wedi  eu  hethol  gan  y  bobl,  a'r  bedwaredd 
arall  yn  Henaduriaid  neu  Aldmnen  wedi  eu  hethol  gan  y  Cynghor  ei 
hun.  Mae  etholiad  Cynghorwr  fel  Henadur  yn  gwneyd  ei  aedd  yn 
wag  fel  Cynghorwr,  a  gwna  yn  angenrheidiol  cael  etholiad  newydd  dros 
ei  adran  neu  ei  ward,  A  sìarad  yn  gyffredinol,  mae  yr  etholéaiot  yn 
etholiad  Cynghorwyr  yr  un  ag  mewn  etholiadau  Seneddol,  ond  tú  aU 
llettŷwyr,  etholwyr  ar  gyfrif  gwasanaeth,  na  pherchenogion  annhrig- 
iannol  bleidleisio,  tra  y  gall  Arglwyddi  a  merched,  oe  yn  gymhwys  fèl 
týddalwyr,  a  rhai  yn  trigo  yn  y  Ue.  Y  mae  pob  pereon  sydd  yii 
gymhwys  i  bleidleisio  yn  etnoliad  Öynghorwr  Sirol— oddieithr  merch,  fe 
aílai — yn  etholadwy  fel  Cynghorwyr,  fel  hefyd  y  mae  Arglwyddi  «jdd 
yn  berchen  eiddo  yn  y  Sir,  a  pherchenogion  annbrigiannoL  M*e  yr 
ethoiiadau,  yn  ymarferol,  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  yn  yr  nn  modd  ag 


Y    CYNGHORAU   SIROL.  199 

etholiadau  Seneddol.  Mae  eu  traul  yn  cael  ei  thalu  o'r  dreth  sirol ;  ond 
nid  ydyw  hyny,  wrth  reswm,  yn  cynnwys  treuliau  personol  yr  ymgeis- 
ydd  am  anerchiadau,  cyfarfodydd  cyhoeddus,  &c.  Mae  y  Cynghorwyr 
wedi  eu  hethol  yn  eistedd  ara  dair  blynedd,  a'r  Henaduríaid— oddi- 
eithr  hanner  y  rhai  a  etholir  gyntaf — am  chwe'  blynedd.  Mae  y 
Cynghorwyr  yn  eu  cyfarfod  cyntaf  yn  ethol  Henaduriaid,  trwy  bapyrau 
wedi  eu  harwyddnodi,  ac  fe  benderfyna  yr  Henaduriaid  cyntaf  trwy 
balot  pa  hanner  a  aiff  allan  ar  ben  y  tair  blynedd.  Dcil  yr  hanner 
arall  eu  seddau  am  chwe'  blynedd.  Bydd  gan  y  Cynghor  gadeirydd, 
ac,  os  barna  yn  briodol,  is-gadeirydd.  Mae  y  swyddogion  hyn  yn 
cael  eu  hethol  bob  blwyddyn,  ond  gellir  eu  hail-ethol.  Gellir  talu  i'r 
cadeirydd,  ac  y  mae,  yn  rhinwedd  ei  swydd,  yn  un  o  ynadon  y  slr. 
Rhaid  iddo  feddu  cymhwysder  i  fod — ond  ni  raid  iddo  fod — yn 
Gynghorwr  neu  yn  Henadur.  Rhaid  i'r  is-gadeirydd  fod  y  naill  neu  y 
UalL  Cyn  gadael  y  rhan  yma  o'r  mater,  mi  ddylwn  ddyweyd  fod  y 
cwestiynau  hyn  o  etholfraint  a  chymhwysder,  ac  yn  benaf  o  herwydd 
sefyllfa  warthus  y  deddfau  cofrestrol,  o  natur  dra  dyrys,  ac  ni  allaf  ond 
rhoddi  syniad  cyffredinol  am  danynt  heb  fyned  i  fanylion  cyfreithiol. 

Yr  ydwyf  yn  awr  yn  dyfod  at  y  gwaith  fydd  gan  y  Cynghorau  i'w 
wneyd,  ac  mi  ddilynaf  drefn  yr  Act.  Yn  y  Ue  cyntaf  bydd  ganddynt 
i  wneuthur,  arosod,  a  chodi  trethoedd  y  sir  a'r  heddlu,  a  gofaln  am  ei 
defnyddio  a'i  thalu,  a  gwneyd  archiadau  am  dalu  symiau  sydd  i'w  talu 
o'r  trethoedd  hyn,  a  pharotoi  a  chy wiro  y  sylfon  neu  y  safon  am  dreth 
y  sir.  Yn  bresennol  y  mae  trethoedd  y  Sir  a'r  Heddlu  yn  cael  eu  casglu 
gyda  threth  y  tlodion.  Yn  Sir  Drefaldwyn  fe  wnaed  prisiad  bump  neu 
chwe'  blynedd  yn  ol,  yn  seiliedig  ar  brisiad  treth  y  tlodion  yn  mhob 
plwyi  Yn  nesaf  daw  y  gallu  i  fenthyca.  Gellid  ymarfer  hyny  (1)  er 
mwyn  cydgrynhoi  dyled  y  sir ;  (2)  er  mwyn  cario  allan  weithiau  par- 
haus  yn  y  sir ;  (3)  er  mwyn  ymfudiaeth  neu  drefedigiad ;  (4)  unrhy w 
amcan  arall  at  ba  un  y  mae  y  Brawdlys  Chwarterol  neu  y  Cynghor  yn 
meddu  gallu  yn  ol  y  gyfraith.  Mae  cydsyniad  Bwrdd  Llywodraeth 
Leol  yn  angenrheidiol  i  bob  benthycion  oddieithr  i  dalu  dyledion  sydd 
yo  bod  eisoes,  a  rhaid  ad-dalu  pob  benthyciad  o  fewn  deng  mlynedd  ar 
hugain.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  hyny  yn  drefniad  doeth,  yr  hwn  a 
e*yd  attalfa  ar  bob  tuedd  i  wastraff,  oblegid  fe  wyr  pob  un  a  fo  yn 
tueddu  i  fod  yn  afradus  gyda'r  cyllid  cyhoeddus,  y  bydd  raid  iddo  ym- 
gymeryd  ft  rhan  sylweddol  o  ad-daliad  y  cyfanswm  yn  gystal  ag  o'r  llog. 
Mae  y  sir  hon,  fel  y  rhan  fwyaf  o  siroedd,  wedi  gorfod  benthyca  arian 
i  adeiladu  pontydd  a  gwallgofdŷ,  ac  y  mae  y  ddyled  yn  awr  tua 
X25,000,  yr  hon  a  delir  ymaith  )n  ol  rhyw  £1200  y  flwyddyn. 
Y  ddyledswydd  nesaf  ydyw  pasio  cyfrifon  y  Trysorydd  Sirol. 
Un  o  Ddeddfau  y  ganrif  ddiweddaf,  yr  hon  a  roddes  i'r  sir 
allu  i  godi  trethoedd  at  amcanion  y  sir,  a  roddes  hefyd  iddi 
allo  i  benodi  Trysorydd  SiroL  Mae  y  gẃr  hwn  yn  berson  o 
gryn  bwysigrwydd,  oblegid  iddo  ef  y  mae  pob  trethoedd  yn  cael 
eu  talu,  ac  arno  ef  y  mae  pob  archiadau  am  dalu  biliau  yn  cael 
eu  gwneyd  Yn  y  lle  nesaf  mae  y  Cynghor  i  ofaiu  am  neuaddau 
j  sir,  y  brawdlysoedd,  llettýau  y  barnwyr,  carcharau,  llysoedd  ynadon, 
gonafoedd  heddçeidwaid,  ac  adeiladau,  gweithiau,  ac  eiddo  y  sir.  Mae 
y  gwahanol  adeüadau  hyn,  oddieithr  llett/au  y  barnwyr,  wedi  cael 

o  2 


200 


T    CTKGHOBAC   SIROL. 


edrych  ar  eu  hol  yn  y  sir  hon  gan  arolvgydd  t  «r,  y 7 ^- 

Nid  oes  genym  gartref  i'r  barnwyr,  fel  rhai  siroedd,  a  pha  brrd  brâç 
y  daw  y  barnwr  y  mae  yr  uchel-sirydd  i  ymofyn  am  lcttf  iddo.    FeDj 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  yn  y  Drefnewydd  ardretha  y  Nenadd  Grbnedd» 
at  frawdlysoedd,  ac  yn  y  Trallwm  yr  ydym  wedi  trefnn  gyda>  Gorffcr- 
aeth  am  wasanaeth  Nenadd  y  Dref.     Y  peth  nesaf  ydyw  trwrddeda 
Uj  a  manaa  eraill  at  gerddoriaeth  neu  at  ddawnsio,  a  chiniitin  trwy- 
ddedau  dan  Act  Trwyddedu  Rhedegfeydd.     Perthyna  y   rfcai  hra  i 
gymydogaeth  Llundain,  felly  ni  raid  i  ni  ymdrafferthu  m  eu  crleL 
Mae  y  peth  ueaaf,  darparu  a  chynnal  noddleoedd  i  wallgoîaid  tlodio*, 
yn  fater  o  bwy»  mawr.     Tua  deugain  mlynedd  yn  ol  darfu  fr  Senedd. 
gan  weithredu  trwy  yr  ynadon,  arosod  ar  y  siroedd  y  ddrledswrdd  o 
t  iiftrpariì  8wa.1,«of(iai>  *  b*  rai  y  gellid  danfon  personai  a  driüodid 
íelly  nad  allai  eu  perthynasau  fforddio  cael  gofalu  am  danynt  mewn 
manau  eraill,  ar  draul  yr  Undebau.     Y  mae  genym  un  gwaflgofdr  i 
•iroedd  Amwythig  a  Threfaldwyn,  a  bwrdeisdrefi  Sir  Àmwythig-     Mae 
oir  Drefaldwyn  yn  cyfranu  tua  27  y  cant  o  hoU  draul  adeüadu  ac  ad- 
gyweirio  vr  Aaylumt  tra  y  mae  yr  Undebau  sydd  yn  anfon  ea  tlodioa 
anmhwylíu»  iddi  yn  talu  am  eu  cynnaJiaeth  yno.     Y  Uynedd  yr  oadi 
traul  eu  cynnaliaeth  yn  8s.  0|c.  y  pen,  o'r  hyn  y  mae  4s.  y  pen  yn  rr 
wythnos  yn  cael  eu  talu  i'r  Gwarcheidwaid  gan  y  Llywodraeth.     Ýn 
btesennol  mae  y  gwallgofdai  yn  cael  gofalu  am  danynt  gan  bwyllgor  o 
ynadon  ymweliadol.     Yr  ynadon  hyny  am  Sir  Drefaldwyn  ydynt  Cad- 
ben  Mytton,  Mr.  R.  E.  Jones,  a  minnau.     Bellach  cymerir  ein  Ue  gan 
ymwelwyr  wedi  eu  hethol  gan  y  Cynghor  SiroL     Mae  gwaith  y  gwall- 
gofdt  yn  ddiweddar  wedi  bod  yn  lled  drwm ;  pa  un  ai  o  herwydd  cyn- 
nydd  yn  nifer  gwallgofiaid,  ai  o  herwydd  fod  pobl  yn  fwy  gofalos  i 
aníon  personau  íelly  i'r  lle,  nid  wyf  yn  gwybod,  ond  fegaed  yn  wir  fod 
yn  angenrheidiol  helaethu  cryn  lawer  ar  yr  Asylum,  ac  y  mae  ein  cyfran 
M  or  «wm  a  dreuliwyd  ar  y  gwaith,  am  ba  un  y  mae  y  sir  yn  awr  yn 
gyfnfol,  yn  gwneyd  rhan  o'r  ddyled  o  £25,000  am  ba  un  y  crybwyllais 
or  blaen.    Mae  y  ddyled  hono  yn  cael  ei  thalu  ymaith,  ac  yr  oeddym 
yn  darpar  cyflenwad  o  ddwfr  a  cheuffosaeth,  sewerage,  gweithiau  a  dros- 
glwyddir  i'n  canlynwyr.     Yn  nesaf  yr  ydym  yn  dyfod  at  sefydliad  a 
chynnaliad  ypgolion  i  droseddwyr  ieuainc,  reformalories  and  industrial 
êchooh.     Yflgolion  yw  y  reformaiories  lle  yr  anfonir  plant  ydynt  wedi  eu 
profi  yn  euog  o  droseddau ;  industrial  schools  sydd  ysgolion  Ue  y  gellir 
anfon  plant  esgeuluiedig  heb  eu  profi  yn  euog  o  droseddau.     Yn  ffbdus 
nid  oes  aruom  ni  yn  Nghymru  ond  ychydig  angen  am  sefydliadau  o'r 
naill  fath  na'r  lla.ll.     Mewn  parthau  lle  y  mae  poblogaeth  fawr  y  maent 
y n  f wy  pwysig.     Pan  y  mae  genym  achosion  o'r  fath  yn  Sir  Drefaldwyn, 
yr  ydym  yn  anfon  plant  i  ysgolion  mewn  siroedd  eraiU;  ond  mae  yn  dda 
genyf  ddy  wevd  nad  oes  genym  lawer  o  blant  o'r  fath.     0  gwbl  yr  yd- 
ym  yn  « warío  at  yr  amcau  hwn  rhwng  £50  a  £60  yn  y  flwyddyn ; 
swra  nad  ydy  w  yn  bwytig  iawn,  ac  nid  ydyw  y  mater  yn  un  sydd  yn 
debvg  o  roddi  neraawr  drafferth  i'r  Cynghor  Sirol. 

Mae  y  pontydd  a'r  ffyrdd,  a'r  gallu  a  roddir  i'r  Awdurdod  Sirol  gan 
lliyhway  and  Locomotwe  Actt  1878,  mewn  ystyr  gyllidol  o  bwysigrwydd 
Uawer  mwy.  Yr  ydym  wedi  gweled  eisoes  pa  fodd  y  daeth  pontydd  i 
gael  gofalu  am  danynt  gan  y  siroedd.     Y  mae  rhai  achosion  yn  Sir 


Y    CYNGHOBAÜ    81R0L.  201 

Drefaldwyn  lle  y  mae  pontydd  cyffredin  yn  cael  eu  cadw,  nid  gan  y 
sir  oll,  ond  gan  y  plwyfydd  neu  y  rhanbarthau  Ue  y  maent  Mae  y 
pontydd  hyn,  sut  bynag,  yn  dyfod  yn  llai  lai  mewn  nifer,  ac  yn 
ddiammheu  cyn  hir  fe  fydd  y  cyfan  wedi  eu  cymeryd  drosodd  trwy 
gytundeb  â'r  Cynghor  Sirol,  ac  yn  cael  gofalu  am  danynt  gan  yr  awd- 
urdod  hwnw.  Y  gallu  pwysicaf  a  roddir  gan  yr  Act  ydyw  yr  un  sydd 
yn  rhoddi  hawl  i'r  Cynghor  Sirol  i  erlyn  awdurdodau  y  ffordd  fawr 
am  esgeuluso  adgyweirio  y  ffyrdd,  i  gyhoeddi  ffyrdd  neillduol  yn  brif- 
ffyrdd,  neu  i  ofyn  i'r  Bwrdd  Llywodraeth  Leol  am  archiad  i  ddadgan 
nad  ydyw  ffordd  mwyach  i'w  hystyried  yn  brif-ffordd.  Prif-ffordd 
sydd  ffordd  a  gedwir,  nid  fel  ffordd  fawr  gyffredin  yn  unig  gan  Fwrdd 
Ffordd  Fawr,  ond  mewn  rhan  gan  y  Bwrdd  hwnw  ac  mewn  rhan  gan 
dreth  y  sir  a  rhoddiad  y  Lly wodraeth.  Yn  y  dyfodol  fe  ddygir  traul 
cadw  y  ffyrdd  hyn  yn  gwbl  gan  y  Cynghorau,  ond  bydd  ganddynt  allu 
i  barhau  y  drefn  bresennol  dan  ba  un  y  mae  y  gwaith  o'u  cadw  yn 
cael  ei  adael  i  Àwdurdodau  y  Ffordd  Fawr,  dan  arolygiaeth  gyffredinol 
y  County  Surveyor. 

Yna  daw  y  daflen  o  daliadau  a  gymerir  gan,  a'r  treuliau  a  ganiateir 
i  anrhyw  arolygwr,  elfenydd,  neu  berson  yn  dal  unrhyw  swydd  yn  y 
sir,  heblaw  Ysgrifenydd  yr  Heddwch  ac  Ysgrifenydd  yr  Ynadon. 
Mae  Y8grifenydd  yr  Heddwch  jrn  swyddog  sirol  pwysig.  Mae  ei 
swydd  yn  rhydd-ddaliad,  ac  ni  ellir  ei  ddiswyddo  ond  am  gamymddyg- 
iad.  Ceidw  gof nodau  o  waith  gwladol  a  barnedigaethol  y  sir ;  y  mae 
yn  bresennol  yn  holl  gyfarfodydd  y  Llys,  ac,  os  yn  angenrheidiol,  yn 
ei  bwyllgorau ;  ac  y  mae  yn  gyfrwng  cymundeb  rhwng  y  Llys  a  phob 
personau  a  chyrff  cyhoeddus  eraill.  Fe  gyflawna  bob  dyledswyddau 
o'r  fath  o  hyn  allan  dros  y  Cynghor  Sirol.  Deil  Ysgrifenyddion  yr 
Heddwch  presennol  eu  swydd  fel  Ysgrifenyddion  yr  Heddwch  ac  Ys- 
grifenyddion  y  Cynghor,  yr  un  modd  ag  yr  oeddynt  o'r  blaen  yn  dal 
Ysgrifenyddiaeth  yr  Heddwch.  Fe  fydd  eu  holynwyr  yn  cael  eu  pen- 
odi  a'u  symud,  a'u  cyflogau  yn  cael  eu  trefnu,  gan  bwyllgor  unedig  o'r 
Cynghor  a'r  Quarter  Sessions.  Ysgrifenyddion  yr  Ynadon  ydynt  eu 
cynghorwyr  cyfreithiol  mewn  achosion  cyhoeddus,  ac  fe'u  penodir  a 
threfnir  eu  cyflogau  ganddynt  hwy.  Fe'u  telir  allan  o  dreth  y  sir,  ond 
y  mae  gallu  i  reoleiddio  eu  cyflogau  yn  ol  y  gwaith  a  wnant  a'r  tal- 
iadau  a  dderbyniant  yn  y  llysoedd.  Yn  fwy  uniongyrchol  dan  lyw- 
odraeth  y  Cynghor  Sirol  fe  fydd  penodi,  symud,  a  phenderfynu  cyflog 
Trysorydd  y  Sir,  yr  Arolygwr  Sirol,  yr  Elfenydd  Cyhoeddus,  unrhy w 
swyddog  dan  Explo$ive  Ad,  1885,  ac  unrhyw  swyddogion  y  telir  iddynt 
o  dreth  y  sir,  heblaw  Ysgrifenydd  yr  Heddwch  ac  Ysgrifenydd  yr 
Ynadon.  Trysorydd  y  Sir,  fel  yr  eglurais,  ydyw  y  person  trwy  ddwy- 
law  yr  hwn  y  mae  holl  dderbyniadau  a  thaliadau  y  sir  yn  myned. 
Mae  swydd  yr  Arolygwr  Sirol  yn  un  o  bwysigrwydd  mawr,  oblegid 
mae  ganddo  i  edrych  ar  ol  y  pontydd,  y  prif-ffyrdd,  a'r  holl  wahanol 
adeiladau  sirol;  a  phrin  y  mae  eisieu  i  mi  adyweyd,  gyda  yr  holl  wario 
sydd  yn  angenrheidiol  ar  y  pethau  hyn,  y  gallai  ychydig  anfedrusrwydd 
neu  ddiofalwch  ar  ei  ran  ef  osod  beichiau  trymion  ar  ein  trethoedd.  Nid 
ydyw  yr  elfenydd  cyhoeddus,  a'r  swyddogion  dan  yr  Explosives  Âd,  o 
bwys  mawr  yn  y  sir  hon  mewn  ystyr  gyllidol  Mae  y  gwaith  a  ofynir  gan 
yr  Act  hono  yn  cael  ei  wneyd  yn  awr  gan  heddgeidwaid,  ac  nid  oedd 


202  T   OTNGHORAU   8TBOL. 

yr  holl  draul  y  llynedd  ond  £23.  Pe  ddaw  dyledswyddau  yr  elfenydd 
cyhoeddus,  yr  wyf  yn  dysgwyl,  yn  fwy,  fel  y  daw  y  cyhoedd  i  gredu 
yn  y  pwys  o  burdeb  mewn  dwfr  ac  ymborth,  ac  mewn  gwrteithiao. 
Yna  daw  y  gallu  i  benodi  cyflogau  trengholwyr,  ac  i  ranu  y  sir  i  ddos- 
barthiadau  trengholiadol.  Ni  raid  i  hyny  ein  dal.  Yn  nesaf  deuwn 
at  raniad  y  sir  yn  ddosbarthiadau  pleidleiaiol  i  amcanion  etholiadau 
seneddol,  a  phenodi  Ueoedd  i  ethol,  a  chynnal  llysoedd  i  edrych  dros 
restrau  etholwyr,  a  threfnu  at  gofrestru  etholwyr.  Yna  daw  cario 
aüan  fel  yr  awdurdod  leol  yr  Actau  perthynol  i  glefydau  heintus  mewn 
anifeiliaid,  i  bryfaid  dinystriol,  i  ofalu  am  bysgod,  i  adar  gwylltion,  i 
bwysau  a  mesurau,  ac  i  nwy  fesurau,  a  Local  Slamp  Aci  1869.  Mae 
dau  o'r  rhai  hyn  o  beth  dyddordeb  i'r  wlad,  sef  gofalu  am  y  pysgod  a 
heintiau  anifeiliaid.  Fe  fydd  gweinyddiad  y  gwahanol  ddeddfau  er 
attal  heintiau  ar  wartheg  ac  anifeiliaid  eraill,  yn  y  dyfodol,  yn  llaw  am- 
aethwyr  ymarferol,  awdurdod  pa  rai  a  gyrhaedda  dros  yr  holl  sir.  Bydd 
ganddynt  i  ddelio  â'r  anhawsder  pa  fodd  i  attal  haint  heb  daflu  rhwystr 
yn  ffordd  masnach  y  wlad.  Yna  daw  delio  â  hawliau  am  niwed  i  eiddo 
trwy  derfysgwyr;  ac  yn  olaf  cofrestriad  rheolau  cymdeithasau  gwyddon- 
ol,  rhoddion  eluseuol,  cofrestru  addoldai,  a  chadarnhau  a  chofnodi 
rheolau  cymdeithasau  beuthyciol.  Gyda  golwg  ar  hyn,  ni  chawsom  ni 
o  gwbl,  er  pan  ydwyf  fi  yn  ynad,  ddim  gwaith  o'r  fath  yn  y  Brawdlys 
Ghwarterol,  er  y  gallai  ddyfod  felly  mewn  siroedd  mwy. 

Heblaw  y  galluoedd  yma  a  drosgiwyddwyd  o'r  Brawdlys  Chwarterol, 
y  mae  rhai  eraill  wedi  eu  rhoddi  i'r  Cynghor  Sirol  gan  yr  Act  Yn 
gyntaf,  mae  y  Cynghor  Sirol  i  benodi  y  Trengholydd.  Yn  flaenorol 
etholid  ef  gan  rydd-ddeiliaid  y  sir,  a  chan  nad  oes  rhestr  ar  wahan  o 
rydd-ddeiliaid  y  sir,  mae  yr  etholiad  wedi  bod  o  nodwedd  dra  chostus  ae 
anfoddhaol.  Hefyd  y  mae  gan  y  Cynghor  allu  i  adeiladu  pontydd,  ac  i 
gymeryd  drosodd  bontydd  oedd  yn  bod  o'r  blaen.  Bydd  ganddo  hefyd 
i  gyfranu  at  y  draul  o  gadw  a  gwellhau  unrhyw  ffordd  fawr  neu  lwybr 
o  fewn  y  sir,  ac  i  gadw  hawl  y  cyhoedd  mewn  Ueiniau  ochr  ffordd.  Ac 
y  mae  yn  eu  llaw  y  gallu,  oedd  hyd  yma  yn  cael  ei  weinyddu  gan 
ynadon  yn  y  llysoedd  bychain,  o  roddi  trwyddedau  at  chwaryddiaeth- 
au,  i  weiuyddu  yr  Expíosives  Acly  ac  i  gario  allan  Act  Llygriad  Afonydd, 
1876.  Mae  hon  wedi  ei  bwriadu  i  attal  aflanhau  afonydd  trwy 
arllwysion  o  drefydd  neu  fwngloddiau.  Heblaw  hyny  y  mae  ganddynt 
aliu  i  wrthwynebu,  er  nad  i  hyrwyddo  ymlaen,  fesurau  yn  y  Senedd. 
Ni  fyddai  yn  ddrwg  genyf  eu  gweled  yn  cael  y  gallu  olaf  i'r  dyben  o 
wneyd  rheüffyrdd  a  thramffyrdd  mewn  ardaloedd.  Mae  ganddynt  allu 
hefyd  i  wneyd  deddfau  lleol,  ac  i  benodi  Swyddog  Meddygol  Iechyd. 
Yn  awr  pan  y  mae  ein  gwybodaeth  am  y  fath  anhwylderau  â  cholera, 
clefyd,  diphtheria,  a  croup,  gymaint  yn  gyflawnach  nag  mewn  oesoedd 
o'r  blaen,  bydd  o  wasanaeth  mawr  i'r  cyhoedd  sicrhâu  gwasauaeth 
gwyddonwyr  medrus  i  archwilio  achosion  y  fath  anhwylderau,  a  rhoddi 
ì  bersonau  unigol  ac  i  gyrff  cyhoeddus  y  budd  o'u  g wy bodaeth.  Mae  yr 
Act  hefyd  yn  cynnwys  adranau  yn  rheoleiddio  y  defnydd  o  bicycUs  a 
tricycles. 

Yr  ydwyf  yn  awr  yn  dyfod  at  allu  o  r  pwysigrwydd  mwyaf  oll,  yr  an 
i  lywodraethu  yr  Heddlu,  y  Police.  Gwelsom  fod  lly wodraethiad  achosion 
Ueol  yn  yr  hen  amseroedd  yn  nwylaw  yr  ardal,  neu  y  dref  ddegwm.     Yn 


T   CYNGHOBAÜ   8IROL.  203 

y  dyddiau  hyny  yr  oedd  y  cwnstabl  yn  ẃr  o  bwysigrwydd  tra  mawr,  ac 
i  lawcr  amcan  yn  brìf  ddyn  y  gymydogaeth.  Fe  gofír  ei  fod  yn  cael  ei 
enwi  fel  un  o'r  personau  a  elwid  i  gario  allan  drefniadau  deddf  y  pont- 
ydd,  a*dwy  neu  dair  cenedlaeth  wedi  dyddiad  yr  Act  hono,  dywedai 
Arglwydd  Coke  :  (( Mae  cyfraith  y  wlad  yn  gofyn  fod  gan  gwnstabl  dri 
pheth ;  gonestrwydd  i  weinyddu  ei  swydd  yn  wirioneddol  heb  falais, 
cariad,  na  phleidgarwch ;  gwybodaeth  i  ddeall  beth  a  ddylai  yn  brìodoí 
ei  wneûthur ;  a  gallu  mewn  amgylchiadau  yn  gystal  ag  mewn  corff,  fel 
y  gallo  amcanu  at  a  gwainyddu  ei  swydd,  pan  fo  angen,  yn  ddiwyd,  ac 
nid  o  herwydd  gwendid  neu  dlodi  ei  hesgeuluso."  Sut  bynag,  y  mae  y 
swydd  mewn  amseroedd  diweddar  wedi  ei  thrawsffurfio  yn  dra  thebyg 
fel  y  mae  rhai  eraill.  Wedi  i'r  hen  gwnstabliaid  plwyfol  ddyfod  yn 
Uai  lai  eu  pwys — ac  yr  wyf  yn  ofni  yn  llai  lai  effeithiol,  nid  fe  allai  yn 
bersonol,  ond  i  amcanion  yn  gofyn  cydweithrediad  dros  gylch  eang — y 
mae  corff  o  gwnstabliaid  sirol,  wedi  eu  penodi  trwy  Act  Seneddol,  bron 
yn  gwbl  wedi  cymeryd  eu  lle.  Mae  yr  Heddlu  sirol  yma  dan  lywodr- 
aeth  Prìf  Gwnstabl,  penodedig  gan  yr  ynadon,  gyda  chymeradwyaeth 
yr  Ysgrifenydd  CartrefoL  Mae  hanner  traul  eu  cyflog  a'u  dillad  yn 
cael  ei  ddwyn  gan  y  sir,  a  hanner  trwy  roddiad  oddiwrth  y  Llywodraeth, 
yr  hon  a  ellir  attal  os  na  fydd  yr  heddlu  yn  boddloai  arolygwr  y 
Llywodraeth.  Yn  awr  mewn  rhai  manau  y  mae  canlyniad  y  canoli 
yma  ar  yr  heddlu  wedi  bod  yn  ddrwg  mawr.  Mae  yr  heddlu  sirol  wedi 
llithro  i  fod  yn  fath  o  gorff  hanner-milwraidd,  yn  nerth  oddiallan,  yn 
cael  edrych  arnynt  gan  lawer  fel  yn  cael  eu  cadw  bron  yn  gymaint  i 
ffrwyno  rhyddid  naturiol  y  bobl  ag  i  attal  neu  gosbi  troseddau,  Mae 
yn  dda  genyf  feddwl  ein  bod  ni  yn  Sir  Drefaldwyn  wedi  bod  yn  hollol 
rydd  oddiwrth  ddrygau  o'r  natur  yna.  Mae  yr  heddlu,  yma,  wedi  cyd- 
weithredu  yn  y  modd  mwyaf  calonog  â'r  bobl,  a  chael  eu  hystyrìed,  fel 
t  dylid  eu  hystyried,  yn  syml  fel  dineswyr  wedi  eu  dewis  o'n  plith  ein 
hunain,  a'r  ddyledswydd  yn  gorphwys  arnynt  o  gadw  trefn  ac  edrych 
ar  ol  eiddo,  tra  y  mae  y  gweddill  o  honom  yn  myned  o  amgylch  gyda'n 
helyntion  Yr  oedd  dadl  fawr  pan  oedd  y  mesur  o  flaen  y  Senedd 
gyda  golwg  ar  benodiad  y  Prif  Gwnstabl.  Cynnygid  ar  fod  y  Prif 
Gwnstabl,  yn  lle  cael  ei  benodi  gan  yr  Ynadon  gyda  chymeradwyaeth 
yr  Ysgrifenydd  Cartrefol,  a'r  Ynadon  yn  cael  gallu  i'w  ddiswyddo,  yn 
cael  ei  benodi  gan  y  Cynghor  Sirol.  Penderfynwyd  y  cwestiwn  yn  y 
diwedd  trwy  adael  penodiad  y  Prif  Gwnstabl  a  llywodraeth  yr  heddlu 
i  Bwyllgor,  yn  cynnwys  yr  un  nifer  o  aelodau  o'r  Cynghor  Sirol  ac  o 
Ynadon  y  sir.  Ar  y  Pwyllgor  unedig  hwn  y  mae  y  Brawdlys  Ohwarter- 
ol  a'r  Cynghor  Sirol  yn  gadael  yr  holl  gyf rif oldeb  am  benodiad  a  gwaith 
yr  heddlu,  yr  hwn  o'r  blaen  oedd  yn  gyfỳngedig  i'r  Ynadon ;  a  bydd 
gan  y  PwyÜgor  yr  un  gallu  gyda  goíwg  ar  Ysgrifenydd  yr  Heddwch  ac 
Ysgrifenyddion  y  Llysoedd  Bychain  ag  oedd  gan  yr  Ynadon  yn  y 
Brawdlys  Chwarterol  o'r  blaen.  Buasai  yn  Uawer  iawn  gwell  pe  buasai 
holl  lywodraethiad  yr  Heddlu  wedi  ei  drosglwyddo  i'r  Cynghor  SiroL 

Yn  olaf,  heblaw  y  gallu  a  roddir  gan  yr  Act  ei  hun,  mae  y  Cynghor 
Sirol  o  hyn  allan  i  weithredu  dan  yr  Allotmenis  Act  a  Raüway  BaUs 
Ae^  1888.  Mae  y  gyntaf  yn  galluogi  yr  Awdurdod  Iechyd  yn  y  wlad 
a'r  Cynghor  Sirol  ynghyd,  i  brynu  tir  trwy  orfodaeth  er  mwyn  darpar 
î  weithwyr  erddi  a  lleiniau,  heb  fod  yn  fwy  nag  acer  mewn  maint 


cyrff  ermilì,  i 

•V  lUi'way   and 

?n  gmDmf  -f-rybwyll 

^10*  7°  Ngogledd 

•  gyîBd_     Y  m&e 
r^mia^m  ju  j  dyddima 

bjn.  mi  "**  **-****:  j  -^«îrit  -**.-ŵ.  **-*:  ^r.-c  *r  -*m*  vs  ii**rj  «írftweddmf, 

wed*  per:  TÄ^TCitra:  ntf* '"«■-  *  rjc  wil^âud  m  thlodioD 

ermiJl,  mr  pnsmi.  tla?  rir-:»OE  :r~: -k  *  .w-r  mr  aocíird,  yr  heddJo, 
mnòr^rimííiL  &  i-îiriija.  i  -  ^-^  ì-b  t-  Mr^rr—îmw^ier  o  osod  holl 
fmirìi  j  trrcìibt  n:  **"  tî»  ~_  «-  ^.---c  *■*-  ^jbä^ì!  :C  mr  drethimd 
DeoL  wed  c*e-  e  '.j^e:  y  -**-  r"- -**•*  i»r  *  uu  Hj*i  j*f*mm  mid  oedd 
dn*ù  Tnjwmrec  or-c  tv  **-•  ■:  :*j-j**:  *-  t-ci:  .-  îr*i:-r.x.  j  rfcmi  m  deHr 
|mi  hawh  TT  oi^mjcr^mfr^      f^smtM.  «-r*-.  ^äì  :r  Semedd   j-t  hmf 

díweûömí-  oadrwm  tt  r*r*r *•-:  ^ítr^     >r  Z*?z2tèwjm  dderbyn 

ttj  Tmoí  t  fr^pr-r  *"*t  X*-* — rt  i-.-wr^i  ;_  L  ■>>:».  Tjrràa  emaljiiol 
ct  TiK»fidiÄda£  r-r  — ä-;  •'_"    -  tt-i-^t:  *i  ,£17^*5  ;  mwydd- 

o*jinfc  m*aCT,*-*-i  c*x  I'-—  t  ***  _  ***i.  c:  *^.-  *^=ç  tr^affirîmíl  y  gweith- 
ûäl  X5f  rrjT^rrp — :  *£?**  ,ẁ-:>.:r-  £^  *w^ì::c*>30  mmeddyg- 
ol  d£>F  .  fr*-*-*Tizmam*L  £*>.:  tî-  *  £  ^  ~  -x  £""**"»7Ì  cyimmswm  o 
£ft^t4  Aaaíiifc  t*tx  7^c  *  *rsn  "t  tji  t^wx  C^cm^mi  wsmtrmfi^ 
ontór*c  tx  n.r  fTj-a:  tj-c  7-  —r  i-f:-t:-  an  Ìcml  jx  «£r*rcà  ym  fmnwl 
jc-  o.  T*»ti-  f^ac  tx  r**7"ic  r  **  f**^!  äu  _  ju*l  m  x*»*i£LiJt  y  tcmmmlmd  o 
l*"'i*":i -jiaer  tt  t»*x  s**-oc  """t  r"^«  ^«tî^^äîc-i  flfieçshâoL  Ni 
T.tíA-tí*-rr  j  rfe'^' I*A»*imr  r~r  *t  *fr  r***vu  raii  y*t  tm  üe  fe  dmlm 
*?-,«;:»  j  C'-^c  J**r^&'i*  J.  ■*■  i.-*"iit.  nneoDÍ  :"r  Cj*mgborm*a 
S:-*"i  T  x'."l.»i.  air/'T-  •  -Tt-.  ar.^a  •a^raâfc  *  j.'w ■r'AÌyàì.  m*imimi,h 
y*  rr»-*i»*x  r*  t-*^*í-"ì  t  ::  ^*.--v-  m'^sr^w'r-L  pn»»  ■:  -.  A^.  cerbTdmn, 
a**"î*-v.  it»  r»*tÄr^u*- »  "!*]■•■.  2>-"*r-**" *r"u.  ri4i  &  rj**m.  Cj^ay-rcliAÌ 
t  'Tía  r.*T  "T  >r  1»^  r-*.»~~T  -t  *  »•-»*:  :..c*ü  I  ^"^  j  svm  *  -£^426. 
\t  v-t  tt  n*r  ■   t    **"  çf*/^  "^  -  -  -"•    :■*  "ärr**.  j  *7^r?tîbmat  o  Mmf 

Ct:^-,-  —   *  »— !  •■  ^  t»  mr  -  , r  ^im  t  î;irw^  *sm%  £Ŵ>>  «r  etn 

tt  .*-  'aî*      Vr   -   :  ***^*V   ì'^^ì1  ^^  T  -T1»**»  Sirol  i 

r  ^»,^  ^n  -r>T  ,  r.cr::1'  •  -  a--*r»-T  ^r^t  j*x  Làtwîir  m  CÌLjmum  oddi- 

w*r  c     .*i.  *r***"^  *r  *c  **•""*  "r<"*it>  «r  **    ^t  *na£rw:iat;c2  mr  cmido  per* 

s,^  ^.      \  hí  —  ä-îäi  ^  -îä  •*-*-  ^  -^  i**"  ^  :  "aa  «£1  ^À  :OX  fw  *rkmna 

-»■1-^  •  <î*-"t'.v  **î  1   '"-i'ii-*.  *  -  •**•> 'ouimsmt  m  r:**  î *  1  .^s  ym  h-mrod, 

*.   -t    \  *■>•«-    :**  Sftísr  --   *:****.■  ,-ur  .^-r  ^îmí  *sr  l"**mti*fri  ì  t*mm 

4_    .        ^— , -^-,  ^-  -  ^*;— î  tv   -  **îi.v-;;'ä£  jaa  >Sirwrth  ewjü- 

^^,  ,.,    ^.    ẅ  ^- 1  -:**— ^  *  ^wîA^*.'-. -.  :~  *t^ 'c**^  >iraL  jm  oì  cyfmr- 

tv.-^  1^1   *  v  .«  ■*.**«-  *  •     -r   •  ^"  .".■*    ^  äai  torà»  Ä'^TfeÌ  yn 

-n*-       -  ^    •  .v  —**-      c -^**    •  *»    "t  .*:*amr  r'-rw  Cjmn  jm   lled 

**^  ,  m    •  r  *    ■  t  .-..   ■.*.  ->•     **■*<-•***  r-  ».  u  ■   •T»ìr*w*rj.****i  jr  mdodmm 

^^  w*  ,    *  *-w  %*-uì    **■    •  •*  -:v.**.     -  í^r  ■*-  r*-i  -F^i  jmmwr  -mrotiì 

^    .,  ^  »    %       \  fc    •*    t ».  «4    **  -t       ^*    i»t    smtt   ç«a  r**i^**prwjwyr  j 

O    \    .-.   i^^x     ^  t.  r.      .^s.    t'^:       *  *  ^r  iätt  jr  Esdkeqmtr 

.  .  ^    .      fc--^  «,  *  >•  -fc-        t    -  k **»  "rmii  mr  i-jéríí  y  cjiîìd  ; 

%    «,  *.  .w  ,*é.i  ?  *-*-x  **.-..*^4    c  *k-*»"*:-*î-î  •u'*Rm)t  mr  A^imrdodma 

^  x  **     ^   >    **.*.*    ^*  *^-*»*     "*    *■■.-*   »•.■■-    *■■  **  <  ■-*■--  Ai  *:  9TJL  j  Líjwodr- 


Y  CTNOHORAÜ   SIBOL.  205 

aeth  at  gyflogau  athrawon,  swyddogion  meddygol,  ac  arolygwyr  budr- 
eddi,  cofrestrwyr  bedyddiadau  a  marwolaethau,  a  gwallgofiaid  plwyfol ; 
a  hefyd  daliadau  newyddion — sef  y  tâl  am  addysg  plant  a  anfonir  o'r 
tlottý  i  ysgolion  elfenol,  cyflogau  swyddogion  yr  Undebau,  a'r  draul  i'r 
cyrff  hyny  am  gyfferi  a  darparíaethau  meddygol. 

OV  un  cyllid  y  maent  hefyd  i  drosglwyddo  i  gyfrif  heddlu  y  sir,  ac 
unrhyw  fwrdeisdref  o'i  mewn  sydd  yn  meddu  heddlu  ar  wahan,  hanner 
traul  cyflog  a  dillad  yr  heddlu ;  ac  y  mae  y  gweddill  i  gael  ei  ranu 
rhwog  y  sir  a  bwrdeisdrefi  y  Brawdlys  Chwarterol  o'i  mewn,  neu  lle 
na  bo  bwrdeÌ8dref  felly,  rhwng  Awdurdodau  Iechyd  y  sir.  Heblaw  y 
cyfraniadau  hyn,  fe  barha  y  Cynghor  i  dalu  allan  o  drethoedd  y  sir 
a'r  hedrilu,  ac  oddiwrth  eu  darbyniadau  amrywiol,  y  gweddill  o  draul 
yr  heddlu,  holl  draul  cadwraeth  ac  arolygiaeth  y  prif-ffyrdd  a  phontydd 
y  8ir,  eu  rhan  o  draul  adeilad  y  gwallgofdŷ,  Uôg  a  rhandal  cyfanswm  y 
ddyled  sirol,  cyflogau  swyddogion  sirol,  yn  cynnwys  ysgrifenyddion  yr 
ynadon,  ac  ychydig  dreuliau  eraill.  Mae  yn  ddrwg  genyf  ddyweyd 
fod  yn  anmhosibl  rhoddi  amcandŷb  o'r  ymwared  i'r  trethdalwyr  dan  y 
trefniadau  hyn,  ond  nid  ydwyf  yn  dysgwyl  y  bydd  yn  fawr. 

Wrth  derfynu,  mi  nodaf  rai  o'r  pethau  ymha  rai  y  mae  eisieu  gwella 
yr  Act  I  ddechreu,  fe  gydnabyddir  ei  bod  yn  anghyflawn.  Pe  unir 
Awdurdodau  Iechyd,  Byrddau  Prif-ffyrdd,  a  Gwarcheidwaid  Tlodion, 
cyn  bo  hir  iawn,  i  Gynghorau  Rhanbarthol.  Gan  fod  terfynau  y  sir 
ac  eiddo  Undebau  Deddf  y  Tlodion  yn  rhedeg  iV  gilydd,  fe  fydd  hyn 
yn  fater  o  beth  anhawsder ;  ond  fe'i  cyfarfyddir  yn  lled  dda  gan  adran 
50,  dan  ba  un  y  gellir  dosranu  Undebau  i'r  amcan  o  roddi  cymhorth 
oddi  allan,  tra  yn  parhau  i  gael  yr  un  Tlottỳ  i'w  tlodion  oddi  fewn. 
Dylid  adfy  whau  galluoedd  y  plwyf,  sydd  yn  awr  yn  nghwsg,  i  drefnu  ei 
helyntion  ei  hun,  oblegid  er  y  gellir  yn  awr  wneyd  yn  well  yr  hyn 
oedd  gynt  yn  waith  y  plwyf  gan  Gynghor  y  Rhanbarth  neu  y  Sir,  eto 
nid  all  fod  neb  gwell  i  ofalu  am  elusenau  ac  addysg  elfenol  y  plwyf 
na'r  rhai  sydd  yn  trigo  ynddo.  Eto,  yr  oedd  yr  egwyddor  y  dylai  y 
wlad  gael  gallu  ar  drwyddedu  tafarnau  yn  cael  eu  chydnabod  yn  y  Bül 
fel  y  dygwyd  ef  i  fewn  gyntaf,  er  i'r  Llywodraeth  dynu  yn  ol  yr  holl 
adranau  trwyddedol  oblegid  fod  y  deyrnas  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  y 
corhpensation  a  gynnygiai.  Mae  yr  egwyddor  y  dylai  y  bobl  gael  ílyw- 
odraeth  ar  y  fasnach  feddwol  yn  cael  ei  chydnabod  yn  awr  gan  yr  holl 
bleidiau,  a  thybia  Uawer  y  gellid,  fe  allai,  ymddiried  y  ddyledswydd  i'r 
Cynghorau  Sirol,  er  yn  wrthwynebol  i'r  cynllan  o  ad-daliad  a  gynnygid 
ar  y  dechrea  Mewn  rhy w  ddull  rhaid  i  gymhwysiad  yr  egwyddor  hon 
fod  yn  un  o  ddiwygiadau  cyntaf  ein  Uywodraeth  gartrefol.  Ac  fel  y 
mae  yr  Act  yn  sefyíl,  y  mae  Addysgiaeth  yn  cael  ei  adael  allan  yn  gwbl 
o  waith  y  Cynghorau.  Mae  hyn  yn  ymddangos  yn  ddiffyg  mawr.  Yr 
wyf  yn  credu  y  gwnaent  waith  da  fel  cyrff  llywodraethol  Ysgolion 
Canolraddol,  y  rhai  y  cytunir  bellach  gan  y  ddwyblaid  y  dylid  eu  sef- 
ydlu  yn  Nghymru.  Yn  olaf,  yr  ydwyf  yn  hyderu  y  byddant  yn  barod, 
pan  ddaw  yr  amser,  i  weithredu  ar  awgrymiad  Mr.  Morley,  a  thrwy 
gyfrwng  pwyllgorau  unedig,  ddadblygu  i'r  Dywysogaeth  oll,  drefniad 
o'r  fath  urddas  ac  effeithiolrwydd  ag  a  alluogo  bobl  Cymru  i  drin  dros- 
tynt  eu  hunain  bob  achosion  ag  a  fyddo  yn  perthyn  yn  unig  i  Gymru. 


EMiTOiAr  i<mx  tk  APosroL.* 


1  Tx  irrr  mamt  ir  àschnamd,  yr  hjn  jt  jdjm 
weà.  &  ryMË.  jt  kjz  rr  yàjm  wedi  ei  weled 
ix  i^ruù  jt  ira   tt  edrrdbmiom  ino,  mc  j 

2  uobuuic  a  cwjjmw  mm  mìr  j  bjwjd ;  cmnjs  j 
ìy»  :■  i  m  «LTriyi.  mc  jt  jdjm  wedi  gweled  at 

%^ẅ^  âs^rwjàniiL  jt  xwi  eemi  'gjámr  Tmd  aeaaa- 

S  6r.n^&  5    jrrwjt  :  m     ^r  XT*  I7  J^J*  •^  •*  weled  me 

ŵêc  a  cìji—t  tt  jrrm  jm  eì  fjmegm  i  chwithaa 

4  ***?  s«l  1*  •>         hsrrL  3&  j  otfiMi  ctwjEhmn  hefjd  gjmdeitha* 

iiijiftilnMrJi;^^  ^ò».  dl    *m*  tyiètri.tr»«  mì  hefjd  sjdd  gjdi'r 

"  ^  4    'ZmL  *  fiiymâ  Îjju  len  Gŵl    AV  pethma  hjn 

tt  jcjjl  snci  ìja,   ìim  iel  j  bjddo  %ui 

itmiTûì  wejtc.  ei  ^riim 

J.        A  nm.  jw  j  Lianmí'an'  jt  fcen  jr  jdjm  wedi  ei 

tìiTm  jMÒòh.  acnei  fcmdrôdd  i  chwi:  Hii 

cẁam.  jw  Iwt.ìtÄt  M»  jmddo  ddìm  tjwjüwch. 

f     ^*  rrwnrro  ì»t :  ac  jjmàŵhe»  ftg  ef  &  rhodio 

jx  t  ittttIwbil  HÄwjàa^  jwjm,  mc  nid  jdjm 

ffc^rr?*^^^    7    Vx  jTOffioar  j  iixi*»me»Vi;  ond  ot  jm  j  goíeo- 

w*^  «■wjmft.  ^,  ý-  j-b^ò^^  ^  j  ma*  eie  jm  j  golemni,  j  mne 

^  *xc  j^Tnòfftsn»  im  c-jàì  a  gwmed  Iesn  ei 

t-  £w      !■■■!  I*í  yfìit  «  «r  Cívr.Tt*«  oòüwnfc  hob  peehod. 

î  ẃ-^i»-  ^     ^  ^h^èì^  aei^Mi  ^J**»*  hechod  jr  jujm  jn 

*mx  iwy-u*  es  trtimirr.,.  nr  ^wmomedd  nid  jw 

*  v&  ?*  i«"-  ^r1»-    f»    jwan     C»>  rjamààerwn  em  meefcodmn,  ffjddlmwii 

\ttrx^i  bmronb  ^  A  uimi\  iá  t  mm?tSffm»  ì  mî  eìm  'pechodmm, 

it  u  Viamm»tf   i^òirwnà  b«4   mmghjmmwiider. 

t  ìSä  yi"»»h»      -  ;     ,>  dW»i  mei  nimi»£  medhay  jr  jdjm  jn 

..  ^       ^w-ää*  «  wifttai»  «  ji  ^ŵwtòì^  ml  mir  nid  jw 

^  /: .,  iv<-íi  •-  f-«:  n  ä  irsrMi  *Ä.xi  i*k  m»  ptechoch. 

^-    V-  «»i  p-- «  ^.   /    jiîüjca»   ntà    t   mmme   ^emjm    ^Eìriolwr 

^iT^^  i     vr^^    :^    ^   ^   *   ^.Ttmw».    Ae    y 

Tv^      ,«^  ».  ^  *>à  ^^   <ütf   x*r   äwx  mm  em   methodmm:    mc  nîd 

f  v,^t  *****  ẃ-**  >:■*  ^^  ,^  <tUK»ím  xt  jm  m^  eöhr  hefjd  mm  jt 

^^  í     K-U  r  **     aì  jx  xjx  j  prpüom  eim  bod  jm  ei 

%  v  -,  %y^  *  %ẁ*  ^    *%4inaẃ».  ä  imcw»  «  eiaAjamjmioai     Yr  hwn 


EPISTOLAU   IOAN   TB   APOSTOL.  207 

sydd  yn  dy  wedyd,  Mi  5a'i  hadwaen,  ac  nid  y w  6  Neu,  yr  wyf  wedi  ei 
yn  cadw  ei  orchymynion,  «celwyddog  yw,  a'r  6  £a**£;yààwr. 

5  gwîrionedd  nid  yw  yn  hwn.     Ond  pwy  bynag  a        *' 
gadwo  ei  air  ef,  yn  wir  yn  hwn  y  mae  cariad 
Duw  wedi  ei  berffeithio :  yn  hyn  y  gwyddom  ein 

6  bod  ynddo  7ef.     Yr  hwn  sydd  yn  dy  wedyd  ei  7  Neu,  mai  ynddo  ef 
fod  yn  aros  ynddo  ef  a  ddylai  yntau  hefyd  rodio    7*  J^T^ 
megys  a*  y  rhodiodd  8ef.  8  fVvo(,hwaw. 

7  Anwyíyd,  nid  gorchymyn  newydd  yr  wyf  yn  ei 
ysgrifenu  atoch,  eithr  gorchymyn  hen  yr  h  wn  oedd 
genych  o'r  dechreuad.     Y  gorchymyn  hen  yw  y 

8  gair  a  glywsoch.  Trachefn,  gorchymyn  newydd 
yr  wyf  yn  ei  ysgrifenu  atoch,  yr  hyn  sydd  wir 
ynddo  ef  ac  ynoch  chwithau :  oblegid  y  ty wyll- 

wch  sydd  yn  myned  heibio,  ^a'r  gwir  oleuni  sydd  8»  Gr.,  y  goleani  y 

9  eisoes  yn  tywynu.     Yr  hwn  sydd  yu  dywedyd      ^^^f J}ya&  ££* 
ei  fod  yn  y  goleuni  ac  sydd  yn  casâu  ei  frawd,      y«°eunl"y 

10  yn  y  tywyllwch  y  mae  hyd  yr  awr  hon.  Yr 
hwn  sydd  yn  caru  ei  frawd,  yn  y  guleuni  y  mae 

11  yn  aros,  ac  achos  rhwystr  nid  oes  ynddo.  Ond 
yr  hwn  sydd  yn  casâu  ei  frawd,  yn  y  tywyllwch 
y  mae,  ac  yn  y  tywyllwch  y  mae  yn  rhodio  ;  ac 

DÌ  n^  u  ^i6!!7-!?^  iyn  ^JneÌi  °blegÌd  7  %7'  9Neu,ynym*Uel,ya 
wyllwch  ^  ddallodd  ei  lygaid.  myned  ymaith. 

12  Ysgrifenu  yr  wyf  atoch  chwi,  blant  bych- 
ain,   am  fod  eich  pechodau   wedi    eu    maddeu 

13  i  chwi  drwy  ei  enw.     Ysgrifenu  yr  wyf  atoch 

chwi,   dadau,    am   eich   bod   10yn  adnabod   yr  iONeu,wediadoabod. 
hwn  sydd  o'r  dechreuad.     Ysgrifenu    yr    wyf 
atoch  chwi,    wŷr  ieuainc,   am  eich    bod   wedi 
gorchfygu  yr  un  drwg.     Ysgrifenais  atoch  chwi, 
rai  bychain,  am  eich  bod  10yn  adnabod  y  Tad. 

14  Y8grifenais  atoch  chwi,  dadau,  am  eich  bod 
10yn  adnabod  yr  hwn  sydd  o'r  dechreuad.  Ys- 
grifenais  atoch  chwi,  wýr  ieuainc,  am  eich  bod 
yn  grjrfion,  a  bod  gair  Duw  yn  aros  ynoch,  a'ch 

16  bod  wedi  gorchfygu  yr  un  drwg.  Na  cherwch 
y  byd  na  r  pethau  sydd  yn  y  byd.  O  châr 
neb    y    byd,    nid    yw    cariad    y   Tad   ynddo. 

16  Canys  pob  peth  a'r  sydd  yn  y  byd,   chwant 

y  cnawd,  a  chwant  y  llygaid,  a  10âbalch  hyder  y  10»  N«u»  gwag-ogon- 
bywyd,  nid  yw  o'r  Tad,  eithr  o'r  byd  y   mae.       *n  * 

17  A'r  byd  sydd  yn  myned  heibio,  a'i  chwant :  ond 
yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  ewyllys  Duw  sydd  yn 

18  ätob  yn  dragywydd.     Blant  bychain,  iaawr  ddi- 11  Neu,yrawr. 
weddaf  ydyw:  ac  megys  y  clywsoch  fod  ang- 

hrist  yn  dyfod,  yr  awrhon  hefyd    anghristiau 
lawer  sydd  wedi  cyfodi;  oddiwrth  yr  hyn  y 

19  gwyddom  mai  llawr  ddiweddaf  ydyw.  0  honom 
ni  yr  aethant  allan,  eithr  nid  oeddynt  o  honom : 


208 


IPWTOLAÜ    lOAM   TB 


19  N«u,  Dftd  ywpftwb  20 
o  UonotDt 

líto  Nw,   gwyddoob  21 
oll, 


10  Or,    Cdwyddwr,  22 
ud  o*lwydoog. 


23 


24 


14  Atfitor  dyfodol. 

14*  N*u,  •f»«l  huu.     20 

1A  Uhftl  Mftwyig.i 

10  <*r,,  Y  bywyd  y  *fl 
triugrwyddol,  n«u  27 
■ytfddrftgywyddol. 

17  N*u,yn*lohtwyllo. 


lft  Nnu,  bftwb, 

10  Attiinr  pr**«nnol. 
Npii,    ftrboNwob  28 
ymldo, 

110  N«u,  yntddfttigoNO 

«tfn, 
01  (li  ,  odrilwrtho,      oa 
00  Nmii,  br^itìiiiinUUb 

011  N»u,  utftl  «ynftwn 
yw, 

04  Nuu.gwybyddwoh 
0A  N»ii,  M  |tob  uu 
Imfyd  ft'r  nydd  yti  III. 

Í(Wti«itthur  oyf- 
ftwndor  wedl  «1 
•itl  o  hotio, 


1  Neu,o«ymddeDgyi. 
0  Ptrton,  ueu  betE.       3 


2a  ìm îfoí,  bwnw. 


8  Neu,  ddftrtod  ei  am- 

iyg«.  6 

4  Neu,  Dfto  yn  ei  td-  _ 

ttftbod.  7 


canys  pe  baasent  o  hoaosm,  hwy  i_ 

gjaa  ni :  eithr  my*  m  f*  mà  j  gwmefiá  kwy  jb 
amlwg  wnad  jdjnt  ofl  o  momusa.  Ac  y  mtse 
genych  chwi  eneinimd  oddrwrth  j  SanrlamM, 
a  ^gwyddoch  bob  pcth,  Nì  j ^iìfi ■■■  mtoch 
oblegid  na  wyddoeh  y  gwinooedi,  eithr 
eithr  oblegid  eich  bod  jn  ei  wjbod,  ac  amd  jw 
un  celwydd  o'r  gwirionedd.  Pwy  jw  y  ^eol- 
wyddog  ond  yr  hwn  sydd  jn  gwmdn  smai  Iesa 
yw  y  Cristl  Hwn  jw  jr  mnghrist,  yr  hwn 
sydd  yn  gwadu  y  Tad  a'r  Mah.  Pob  m  i'r  aydd 
yn  gwadu  y  Mab,  nid  yw  y  Tad  ganddo  chwmith : 
yr  nwn  sydd  yn  cyffesu  y  Mah,  y  mae  y  Tad 
ganddo  hefyd.  Chwychwi,  arhoaed  ynoch 
yr  hyn  a  glywsoch  o'r  dechreumd.  Od  erjs 
ynoch  yr  hyn  a  glywsoch  o'r  dechreuad, 
chwithau  hefyd  a  14arhoswch  yn  y  Mab  ac 
yn  y  Tad.  A  hon  jw  yr  addewid  a  addaw- 
odd  14*efe  i  ^ni,  y  16bywjd  tragjwyddol  Y 
pethau  hyn  a  ysgrifenais  atoch  yn  nghylcb 
y  rhai  gydd  yn  peri  i  chwi  17gyfeiliorni  À 
chwychwi,  yr  eneîniaid  a  dderbyniasoch  gmnddo 
sydd  yn  aros  ynoch,  ac  nid  oes  arnoch  eisiea 
dysgu  0  neb  chwi :  eithr  fel  y  mae  ei  eneiniad 
ef  yn  eich  dyseu  am  18bob  peth,  a  gwir  yw,  ac 
nid  yw  gelwydd,  ac  megys  y'ch  dysgodd  Myr 
arhoswch  ynddo.  Ac  yr  awrhon,  blant  bychain, 
arhoswch  ynddo;  fel,  os  ^amlygir  ef,  y  byddo 
hyfder  genym,  ac  na  chy wilyddiom  21oddiger  ei 
fron  yn  ei  ^ddyfodiad.     Os  gwyddoch  Äei  fod 

În  gyfiawn,  ^chwi  a  wyddoch  ^mai  pob   un 
efyd  a'r  sydd  yn  gwneuthur  cyfiawnder  sydd 
wedi  ei  eni  0  hono. 

Gwelwch  pa  fath  gariad  y  mae  y  Tad  wedi 
ei  roddi  i  ni,  fel  y'n  gelwid  yn|blant  Duw :  ac 
felly  yr  ydym.  Oblegid  hyn  nid  yw  y  byd 
yn  ein  hadwaen,  oblegid  nad  adnabu  efe  e£ 
Anwylyd,  yr  awrhon  plant  Duw  ydym,  ac  nid 
amlygwyd  eto  beth  a  fyddwn;  gwyddom,  os 
^amlygir  *ef  y  byddwn  gyffelyb  iddo;  oblegid 
cawn  ei  weled  ef  megys  ag  y  mae.  A  phob  un 
a'r  sydd  ganddo  y  gobaith  hwn  arno,  sydd  yn  ei 
buro  ei  hun,  megys  y  mae  ^yntau  yn  bur.  Pob 
un  a'r  sydd  yn  gwneuthur  pechod  sydd  yn 
gwneuthur  anghyfraith  hefyd :  ac  anghyfraith 
yw  pechod.  A  gwyddoch  8ymddangos  o  hono 
ef,  fel  y  tynai  ymaith  bechodau :  ac  ynddo  ef 
nid  oes  pechod.  Pob  un  a'r  sydd  yn  aros  ynddo, 
nid  yw  yn  pechu;  pob  un  a'r  sydd  jn  pechu, 
nid  yw  wedi  ei  weled  *na'i  adnabod.     Bimnt 


EPISTOLAU   IOAN    YR    APOSTOL.  209 

bychain,  6na  chaffed   neb  eîch  arwain   ar  gyf-  5  Neu,  na  thwylled 
eüiorn:  yr  hwn  sydd   yn   gwneuthur  cyfiawn-      nebchwi. 
der  sydd  gyfiawn,  megys  y  mae  6*efe  yn  gyfiawn.  5*  c/ccîw. 

8  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  pechod,  o'r  diafol  y 

mae;  canys  y  mae  y  diafol  yn  pechu  o'r  de- 6  Neu,yramlygwyd. 
chreuad.     I  hyn  yr  6ymddangosodd  Mab  Duw, 

9  fel  y  dattodai  weithredoedd  y  diafol.     Pob  un  a'r 
sydd   wedi    ei    genedlu  o  Dduw,   nid  yw  yn 

gwneuthur  pechod;  oblegid  ei  had  ef  sydd  yn  aros  7  Neu,  am  mal  o 
ynddo,  ac  ni  all  bechu,  'o  herwydd  0  Dduw  y  2  gZ*l£** 
10  mae  wedi  ei  genedlu.  Yn  hyn  y  mae  yn  amlwg 
plant  Duw,  a  phlant  y  diafol :  pob  un  nad  yw  yn 
tfwneuthur  cyfiawnder,  nid  y w  o  Dduw,  na'r  hwn 
,  11  nid  yw  yn  caru  ei  frawd.  Oblegid  hon  yw  y 
genadwri  a  glywsoch  o'r  dechreuad,   bod   i   ni 

12  garu  ein  gilydd.  Nid  megys  yr  oedd  Cain  o'r 
un  drwg,  ac  y  lladdodd  ei  frawd.  Àc  o  achos  pa 
beth  y  lladdodd  efe  ef  ?  Oblegid  fod  ei  weith- 
redoedd  yn  ddrwg,  a'r  eiddo  ei  f rawd  yn  gyfiawn. 

13  Na    ryfeddwch,    frodyr,     os    eich    casâu    y 

14  mae  y  byd.     Nyni   a  wyddom   ein  bod  wedi 

Ssymud  o  farwolaeth  i  fywyd,  ^oblegid  ein  bod  8  Neu,  trawsíudo. 
yn  caru  y  brodyr.     Yr  hwn  nid  y w  yn  caru  sydd  ^*  ^®^j  o^^d  3^ 

15  yn  aros  yn  marwolaeth.     Pob  un  a'r  sydd  yn  ' 
casâu  ei  frawd,  Ueiddiad  dyn  yw:  agwyddoch 

nad  oe8  gan  neb  Ueiddiad  dyn  fy wyd  tragywydd- 

16  ol   yn  aros  ynddo.      Yn  hyn  yr  ydym  9yn  ad-9Neu,wediadnabod. 
nabod  caríad,  oblegid  dodi  o  hono  9mef  ei  10einioes  9»  A»îw,  hwnw. 
drosom :  a  ninnau  a  ddylem  ddodi  ein  "heinioes  u  NÄ^eííîau 

17  dros  y  brodyr.  Ond  pwy  bynag  fyddo  ganddo  bywydau.  ' 
^Mda  y  byd,  ac  a  welo  ei  f rawd  mewn  eisieu  ac  I2  N«ÿ  ^7^7^,!?^" 
a  gauo  ei  ^dosturi  oddiwrtho,  pa  fodd  y  mae     bywyd!,    m      °n 

18  caiiad  Duw  yn  aros  ynddo  ?  Blant  bychain,  na  13  Gr.,  ymysgaroedd. 
charwn  ar  air,  nac  â'r  tafod,  eithr  mewn  gweith-  I4olGr*»  ftmser  dyfod" 

19  red  a  gwirionedd.  Yn  hyn  y  14cawn  wybod  i6°Neu.  mai  o»r  gwîr- 
uein   bod  o'r  gwirionedd,  ac  y   16sicrhawn  ein     ionedd  yr  ydym. 

20  calon  ger  ei  fron  yn  mha  beth  bynag  y  byddo  16  Neu»  P«rawadiwn. 
i'n  calon  ein  condemnio,  canys  mwy  y w  Duw  na'n 

21  calon,  ac  y  mae  yn  gwybod  bob  peth.     Anwylyd, 

os  17ein  calon  ni'n  condemnia,  y  mae  genym  hyfder  17  Neu,  y  galon. 

22  tuag  at  Dduw,  a  pha  beth  bynag  a  ofynom,  yr 

ydym  yn  ei  dderbyn  ganddo;  oblegid  18ein  bod  18  Neu,  yr  ydym. 
yn  cadw  ei  orchymynion,   ac  yn  gwneuthur  y 

23  pethau  sydd  vn  rhyngu  bodd  yn  ei  olwg.  A 
hwn  y w  ei  orchymyn :  gredu  o  honom  i  enw  ei 
Fab  Iesu   Orist,  a  charu  ein  gilydd,   megys  y 

24  rhoes  orchymyn  i  ni.  A'r  hwn  sydd  yn  cadw  ei 
orchymynion    sydd  yn   aros  ynddo,   ac   yntau 

ynddo  e£  *Ac  yn  hyn  »y  gwyddom  ei  fod  yn  19Neu>ynhyngwydd. 
aros  ynom,  sefor  ysbryd  a  roddes  1  ni.  om. 


/  '> 


frfur^t^y*    e.A^    t.    i?9KZ- 


V  > 


♦  '/ 


16  Ntu,  vi«tli«  I»%vIk*i 

17 

1*  Ẁ44l*t,    bWÜW. 


1*33^ 


t*H'» 


,M 


ÇT-_      Tl 


-*r  kŵx 


>rlr*-« 

f,-  ur.  tMrii   (\  'í^i 

A     >H/>n   .■tí.r-.i    *  *    -~  . 

Aul  /  w  \  ^tiur   i>  iiwtt  - 

rw  ^a  */  ^;  **i*\n  *   r.t 

•%\.u*  ;.v   }    \y*t    «*rt*st 

/  <  î  /  «n     ^imin    \ t^Tain. 

£'»frh?,»/H  nsry     ìnift^iíL 

/a<v.Ti.  '.ft'n  ria:.*  ii^n.  «%ut 

K»/,  Vr  H?'t    7  marm: 

li>.ft<*A.%    *r    rtyt     «wüt 

N/r»i,    6    Oiirsr    rr  ft/TL      Tt 

h/ìt>*lr*A  fjuw  *ytit  ra  «n 

r»ì/|    jw   *   f>tirw   tmt    tv   *rt 

(h\t\\*nYikyti  yriitwaennm  jmrwt  jj 

ft*  ỳ«t>f  jd  y  rtyftulmrnr. 

Ar»wylyi,  *arwn  *ra  rlj'iií :  'ibDsgäi  • 
(Mnw  y  ma*:  a  phob  em  ir  sp&i  jm 
|j"lutt    r  ma«  wedi  «  genedln,  ic  f   i 

ím1íi*UwI  Dnw,  Yr  hwn  nid  jw  jn  can  ead 
adfiftrm  Dduw:  ohiegíd  Dmr  eund  yw  Ya 
Jijrfi  yr  #amlyjprjd  arítd  Dow  7jncen,  ^oUegid 
ImI  Iluw  wcdí  anfon  ei  •Unig-anédig  Fab 
l'r  byd  fel  j  bjddom  bjw  tnrjddo.  Yn 
liyn  y  mae  earíad,  níd  "ddarfod  î  ni  garu 
liuw,  eíthr  llddarfod  íddo  Ef  ein  caru  niv  ac 
aiifori  ai  Fâb  jn  iawn  am  ein  pechodAn.  Anwjl- 
yd,  (>n  folly  j  cwodd  Dow  ni,  ninnmn  befyd  a 
(ItMota  garu  ein  giljdd.  uNi  welodd  neb 
l><íuw  ertoed.  Ot  carwn  ein  giljdd  j  mae 
l>uw  yn  aros  jnom,  ac  j  mae  ei  garíad  wedi  ei 
bui  tloithio  ynom.  Yn  hjn  uj  gwjddom  ein  bod 
yu  arot  ynddo,  ac  efe  jnom  ni,  am  ei  fod  wedi 
ihoddi  i  nt  o'i  Ysbrjd.  Ac  jr  jdjm  ni  wedi 
uwtîltîd  ao  yn  tystiolaethu  fod  j  Tad  wedi  anfon 
>*y  Mab  yn  Waredwr  y  byd.  Pwj  bjnag  a 
^)  tfufto  mai  Iesu  jw  Mab  Duw,  j  mae  Dnw  jn 
*u>§  ynddo,  ao  yntau  jn  Nuw.  Ac  jr  ydjm  ni 
wedi  adnabod  a  chredu  j  carìad  sjdd  gan  Dduw 
^ynoin.  Duw  cariad  yw,  a'r  hwn  sjdd  jn  arat 
uidwu  cariad  sydd  jn  aroe  jn  Nuw,  ac  j  mae 
l>uw  yu  aroa  ynddo  ef.  Yn  hjn  j  mae  caríad 
wedi  ei  berffeithio  gyda  ni,  fel  j  cafloaa  hjttar 
yu  uydd  y  farn ;  oblegid  megjs  ag  j  maw  ^•ŵ 
yr  ydym  ninnau  hefyd  jn  j  bjd  hwu.  Ofcn  nid 
oee  mewn  oariad,  eithr  j  mae  pecfiaitíi  garíad 


EPISTOULU    IOAN    TR   APOSTOL.  211 

yn  bwrw    allan    ofn ;    oblegid    y  mae    i    ofn 
17goflbedigaeth.     A'r  hwn  sydd  yn  ofni  nid  yw  17  Neu,  gerydd. 

19  wedi  ei  berffeithio  mewn  cariad.     Yr  ydym  ni 
yn  caru  am  iddo  ef  yn  gyntaf  ein   caru  ni. 

20  Os  dywed  neb,  Yr  wyf  yn  caru  Duw,  a  chasâu 

ei    frawd,    18celwyddog    yw;    cauys    yr    hwn  18^,,(^|7ddwr,,m 
nid   yw  yn  carn  ei  frawd  yr  hwn  19a  welodd,  19  Gr^Yrnwn  y  mae 

21  *°ni8  gall  garu  Duw  yr  hwn  21ni  welodd.     A'r    wedieiweled. 
gorchymyn    hwn    sydd    genym  oddiwrtho    ef ,  *° J^1  p^T^dy 
Bod  i'r  hwn  sydd  yn  caru  Duw,  garu  ei  frawd     g^u?' 

hefyd.  &  <*•.  î?  ^.  î*d 

V.         Pob  un  a'r  sydd  yn  credu   mai  Iesu  yw  y    yw  wedi  ei  weled. 
Crist,  o  Dduw  y  mae  wedi  ei  genedlu  :  a  phob 
un  a'r  sydd  yn  caru  yr  hwn  a  genedlodd  sydd 
yn  caru  hefyd  yr  hwn  sydd  wedi  ei  genedlu  o 

2  hono.     Yn  hyn  y  gwyddom  ein   bod  yn  caru 
plant  Duw,  pan  fyddom  yn  caru  Duw,  ac  yn 

3  gwneuthur  ei  orchymynion.      Ganys    hyn    yw 
cariad  Duw,   bod  i  ni   gadw  ei  orchymynion; 

4  a'i  orchymynion  nid  ydynt  drymion.     Oblegid 

pob  peth  a'r  sydd   wedi  ei  genedlu   o   Dduw  i  y  fuddugoliaeth,  y 
sydd  yn  gorchfygu  y  byd ;  a  hon  yw  yr  ^oruch-      gorohfygiad. 

5  afìaeth  a  orchfygodd  y  byd,  ein  ffydd.     2Ond  2  n6u,  A  phwy. 
pwy  y w  yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu  y  byd  ond 

yr  hwn  sydd  yn  credu  mai  Iesu  yw  Mab  Duw  î 

6  Hwn  y w  yr  hwn  a  ddaeth  trwy  ddwfr  a  gwaed,  Q  .-     ^Äm  ,  . 
T         ri  •  /      •  j  •  j    *  •        •j.l     •  •  Neu,  mewn  awir. 
Iesu  Gnst ;  nid  8yn  y  dwfr  yn  umç,  eithr  8yn  y  4  Neo,  mewn  gwaed. 

dwfr  ac  4yn  y  gwaed.     A'r  Ysbrycí  yw  6yr  hyn  6Neu,yrhwn. 

sydd  yn  tystiolaethu,  oblegid  yr  Ysbryd  yw  y 

7  8  gwirionedd.     Oblegid   tri   yw  y  rhai   sydd  yn 

tystiolaethu,  yr  ysbryd,  a'r  dwfr,  a'r  gwaed ;  a'r 

9     tri  «i'r  nn  y  maent     7Os  tystiolaeth  dynion  yr  6  ^eUy  yg™*%^j* £ 

ydym  yn  ei  derbyn,  tyatiolaeth  Duw  sydd  fwy :     cSî'.'yrAdolygwyr 

canys  hon  yw  tystiolaeth  Duw,   8ei  fod  wedi     — yn  un  y  maent 

10  tystiolaethu  am  ei  Fab.  Yr  hwn  sydd  yn  credu  7  ^êu^^ydym  yn 
i  Fab  Duw  sydd  ganddo  y  dystiolaeth  ynddo  ei  derbyn  tystiolaeth 
hun:  yr  hwn  nid  yw  yn  credu  i   Dduw  sydd     dynion. 

wedi  ei  wnenthur  ef  yn  «gelwyddog,   oblegid8^;^*^ 
10nad  yw  wedi  credu  i'r  dystiolaeth  yr  hon  y    wedi. 

11  mae  Duw  wedi  ei  thystiolaethu  am  ei  Fab.  A  JGj-.  Unoelwyddog. 
hon  yw  y  dystiolaeth,  roddi  o  Dduw  i  ni  fywyd  u  N®u,  yn' ei  Fab  y 
tragywyddol ;  a'r  by wyd  hwn  usydd  yn  ei  Fab.     mae. 

12  Yr  hwn  y  mae  y  Mab  ganddo  y  mae  y  bywyd 
ganddo ;  yr  hwn  nid  y w  Mab  Duw  ganddo,  nid 
y  w  y  by  wyd  ganddo. 

13  Y  pethau  hyn  a  ysgrifenais  atoch  fel  y 
gwypoch  f od  genych  fy  wyd  tragy wyddol,  sef  at  y 

14  rhai  sydd  yn  credu  12i  enw  Mab  Duw.     A  hyn  12  ẁ* 
yw  yr  hyfder  sydd  genym  tuag  ato,  os  gofynwn 
ddim  yn  ol  ei  ewyllys,  ci  fod  yn  ein  gwrandaw. 


212 


EPI8T0J-AU  ioas  tb 


15 
18  N«n,  fod  gprjym. 
14  (ir,f    Y    gof  ynion,  «■  /» 
r>*n  dd«i«yftjuUa.     xo 

16  X«o,  •<•  *  rydd. 


17 
18 


19 

10  Nmj.  mai  o  Ddow 
yr  yflym.  on 

1fo  N«u,  A  gwyddom, 
fitii!  Owyddora. 


17  Or,,  Owyliwchdoh  ftt 
hunaio.  21 


Ac  os  gwyddom  ci  íod  jn  eb  rwraaiaw,  n*  betà 
bynag  a  ofynom,  gwyddoaa  ^eia  bod  ym  eaei  **y 
pethau  yr  ydym  we»ii  ea  coryn  çandda.  <Ä 
gwel  neb  ei  frawd  yn  pechu  pedftod  itá  jw  i 
farwolaeth  efe  a  ofyna,  ac  ^a  rydd  iddo  fjwyd, 
í'r  rhai  sydd  yn  peehu  nid  i  farwoLaeth.  Y  mae 
pechod  i  f arwolaeth :  nid  am  hwiw  yr  wyf  yn 
dy wedyd  ar  ddeisyf  o  hono.  Pob  aaghyfiawnder, 
pechod  yw  ;  ac  y  mae  peehod  nid  î  farwolacta. 

Gwyddom  nad  yw  neb  sydd  wedi  eî  geaedhi 
o  Dduw  yn  pechu;  eithr  y  mae  yr  hwn  a 
genedlwyd  o  Dduw  yn  ei  gadw  ei  hnn,  a'r  « 
drwg  nid  yw  yn  cyffwrdd  âg  e£  Gwyddoa 
16ein  bod  o  Dduw,  a  r  byd  oll  yn  yr  on  drwg  y 
raae  yn  gorwedd.  lfcOnd  gwyddom  fod  Mab 
Duw  wedi  dyfod,  ac  wedi  rhoddi  i  ni  ddeall,  fol 
yr  adnabyddom  yr  hwn  sydd  wir ;  ae  yr  ydym 
yn  yr  hwn  sydd  wir,  yn  ei  Fah,  Iesn  Grat 
Hwn  yw  y  gwir  Dduw,  a  bywyd  trmgywyddoL 
Blant  bychain,  17ymogelwch  rhag  eünnod. 


IL 


1  N«tu,  yn  adnabod. 


fl  Nm,  Yrwyfyn  »a- 
wtnyohu  yn  fawr. 


8Neu,Ie§u  Griit(fel, 
neu,  yn  un)  yn 
dyfod. 

á  Neu,  ddinyBtriooh. 


Yr  henuriad,  at  etholedig  arglwyddes  a'i  phlant, 
y  rhai  yi  wyf  fí  yn  eu  caru  mewn  gwiríonedd, 
ac  nid  myfí  yn  unig,  eithr  pawb  hefyd  sydd  ^wedi 
adnabod  y  gwirionedd,  er  mwyn  y  gwiríonedd, 
yr  hwn  sydd  yn  arosynom,  a  chyda  ni  y  bydd  yn 
dragywydd.  Bydd  gyda  ni  ras,  trugaredd, 
tangnefedd,  oddiwrth  Dduw  Dad,  ac  oddiwrth 
IefiuGrist,  MabyTad,  mewngwirionedd  a  chariad 
2Bu  lawen  iawn  genyf  fy  mod  wedi  cael  o'th 
blant  rai  yn  rhodio  mewn  gwirionedd,  megys  y 
derbyniasom  orchymyn  oddiwrth  y  Tad.  Ac  yn 
awr  yr  wyf  yn  deisyf  arnat,  arglwyddea,  nid 
megys  yn  ysgrífenu  atat  orchymyn  newydd,  eithr 
yr  hwn  sydd  genym  o'r  dechreuad,  garu  o  honom 
ein  eilydd.  A  hyn  yw  caríad:  bod  i  ni  rodio 
yn  ol  ei  orchymynion.  Hwn  yw  y  gorchymyn, 
megys  y  clywsoch  o'r  dechreuad,  fod  i  chwi 
rodio  ynddo.  Oblegid  llawer  o  dwyllwyr  a 
aethant  allan  i'r  byd,  rhai  nid  ydynt  yn  cyffesu 
8fod  Iesu  GrÌ8t  yn  dyfod  mewn  cnawd.  Hwn 
yw  y  twyllwr  a'r  anghríst  Edrychwch  amoch 
eich  hunain,  fel  na  *cholloch  y  pethau  a  weith- 
iasom,  ond  bod  i  ni  dderbyn  llawn  wobr.     Pob 


EPJSTOLAU    IOAN   YR    APOSTOL.  218 

un  a'r  sydd  yn  5myned  o'r  blaen,  ac  heb  aros  yn  5  Yr  un  çair  ag  yn 
nysgeidiaeth  Crist,  nid  yw  Duw  ganddo.     Yr    Luoxvui-89. 
hwn  sydd  yn  aros  yn  y  ddysgeidiaeth,  hwnw  y 

10  mae  y  Tad  a'r  Mab  ganddo.  Od  oes  neb  yn 
dyfod  atoch,  ac  heb  ddwyn  y  ddysgeidiaeth  hon, 
na  dderbyniwch  ef  i  dý,  ac  na  chyferchwch  well 

11  iddo.  Canys  yr  hwn  sydd  yn  cyfarch  gwell 
iddo  sydd  yn  cyfranogi  o'i  weithredoedd  drwg. 

12  Er  bod  genyf  lawer  o  bethau  i'w  hysgrifenu 
atoch  nid  ewyllysiais  ysgrifenu  â  phapyr  ac  inc : 

eithr  gobeithio   yr    ydwyf   6fod   gyda   chwi,    a  6  Neu,  ddyfod  atooh. 
llefaru   7wyneb    yn    wyneb,    fel   y   byddo   eich  7  Gr*  enau  ^*1  en* 

13  llawenydd  wedi  ei  gyflawni.     Y  mae  plant  dy     ÄU' 
chwaer  etholedig  yn  dy  anerch. 


m. 

1  Yr  henuriad  at  Gaius  yr  anwylyd,  yr  hwn  yr 
wyf  yn  ei  garu  mewn  gwirionedd. 

2  Anwylyd,  ^yr  wyf  yn  gweddîo  ar  dy  fod  gyda  *  ör-i  ynghyloh  pob 
phob  peth  yn  llwyddo  ac  yn  iach,  megys  y  mae     ^h»  ^'wyf  v£ 

3  dy   enaid  yn  llwyddo.     Canys  llawenychais  yn     gweddfo  ar  dy  foá. 
'  fawr  pan  ddaeth  brodyr  a  thystiolaethu  i  dy 

4  wirionedd,  megys  yr  wyt  ti  yn  rhodio  mewn 
gwirionedd.     Mwy  2llawenydd  na'r  pethau  hyn  2  Neu»  ff*8* 
nid  oes  genyf,  se/clywed  fod  fy  mhlant  fy  hun 

yn  rhodio  yn  y  gwirionedd. 

5  Anwylyd,   sffyddlawn  yr  wyt  yn  gwneuthur,  8  Neui 8Îer- 
pa  beth  bynag  yr  wyt  yn  ei  weithio  tuag  at  y 

6  brodyr,  a  thuag  at  4ddyeithriaid  hefyd,  y  rhai  a  4  fjj^  ^  ddyeithr- 
dystiolaethasant   i   dy   gariad    di    ger  bron  yr 

eglwys;  y  rhai  da  y  5gwnei  os  hebryngi  yn  deilwng  6  Gr-i  amaer  dyfodol. 

7  o  Dduw.     Canys  er  mwyn  6yr  enw  yr  aethant  6  Neu» ei  enw- 
allan,  heb  gymeryd    dim    oddiwrth   y   cenedl- 

8  oedd.  Nyni,  gan  hyny,  a  ddylem  groesawu 
y  cyfryw  rai,  fel  y  delom  yn  gydweithwyr  â'r 
gwirionedd. 

9  Y8grifenaÌ8  7ychydig  at  yr  egl wys;  eithr  yr  hwn  7  Gr.,  rywbeth. 
sydd  yn  chwennych  y  blaen  yn  eu  plith,   Dio- 

10  trephes,  nid  yw  yn  ein  derbyn.  O  herwydd 
hyn,  08  deuaf,  dygaf  ar  gof  ei  weithredoedd  y 
rhai  y  mae  yn  eu  gwneuthur,  gan  wag-siarad  i'n 
herbyn  à  geiriau  drygionus:  ac  heb  fod  yn 
foddíawn  ar  y  pethau  hyny,  nid  yw  efe  ei  hun 
ychwaith  yn  derbyn  y  brodyr ;  a'r  rhaì  sydd  yn 
1889.  p 


su 


T   PASO   T*   TB    A1P9T. 


8  Ke*,  rbwy»tro.  ewyllyrío  y  mae  yn  en  &gwmiardd,  «711« 

1 1  bwrw  allan  o'r  egl  wya.  Anwylyd,  na  ddynwireà 
vr  hyn  aydd  ddrwg,  ond  yr  hyn  sydd  dda.  îr 
hwn  gydd  yn  gwneuthur  dm  o  Ddnw  y  me: 
yr   hwn   tydd    yn    gwDeuihuT   drwg  md  j* 

12  wedí  gweled  Dow.  I  Demetnnfi  y  mae  tyẃl- 
aeth  wedi  ei  dwyn  gan  bawb,  a  chan  y  g*™?~ 
edd  ei  Iran :  a  nmnan  hefyd  ydym  ym  tyw- 
aethu;  a  gwyddost  fod  ein  tystiobBtà  J* 
wir. 

13  LUwerobethanoeddgeByíiVhyagiitai^ 

14  ond  ni  fynaf  yagrifenn  atat  âg  inc  a  pfcm,  «i 
gobeithio  yr  ydwyf  dy  weled  ar  fyrdee,  âc  ffl » 

9<h.m>ê*wrthm«Ll5  ymddyddanwÌ  •wyneb  yn  wyneb.  Tangaẃdd 
1  tl  Y  mae  y  cyf eillion  yn  dy  anerch.  Aucrcà 
y  cyfeillion  wrth  eu  henwan. 

Ellis  EDWAB& 


Y     PASG    YN    YB    AIPHT. 

Màí'MMida  'r  haul,  gan  baentio  'r  gorwel  claer, 
K  lliwio  ar  y  môr  ei  heol  aur, 
V*l  rhyw  gyngodlun  gwan  o'r  heol  hyfryd 
Hy  'n  aur  i  gyd,  trwy  ganol  Tir  y  Bywyd, 
Ac  Unui)  Duw,  yn  rhydd  o'u  Haipht-ofidiau 
N  myu'd  (lronti  ar  dragwyddol  orymdeithiau. 

Maililudiad  haul  dydd  olaf  eu  caethiwed 

y  w  toriail  gwawrddydd  cyfnod  eu  heidduned ! 

I'mì  Mffdn  *if  y  n  nghochni  tòn  a  gwybr, 
J/mi^hail  nawydd  waredigol  lwybr. 

J  1  li**i*l  >• m  hlud  dros  y  llewin  porphor 

V  w  lltfhur  urwyddluniol  eu  Priodor, 
I  'liUhp.n  Md  vnt  ar  y  fynyd  hono, 

ruohwyhaeth  newydd  yno. 
A  Miyhlu  MûMi  fod  y  gloew  huan 
A*  fijg  *  ^n,  *i  |  poll  yn  ceÌ8Ìo  Uercian, 

it*  *  11  1 »tnl  [olwg  ar  yr  Aberth  gloew, 
A  tlí^rtiif  *  i,  n  y  Puhc,  yn  awr  yn  marw  í 
iìlm  »udi|n  i  li^ul  gun  gochi  'r  du  gymylau, 
*  iIìu«I'Iu  yw**d  yr  ẃyn  wedd  Gosen  hithau. 
Clfiii  i)ik  il)    h  myg  fod  rhyw  fardd  Hebrëig 
Vu  *Utyt|i|  tinlio  i  hun  ar  lanerch  unig, 


T    *ASG    TK    TR    AIPHT,  2)6 

Yn  gwylio  'r  haul  yn  rhoi  ei  gusan  olaf 
Ar  dyrau  hyf  y  Pyramidiaa  uchaf. 
Yn  gollwng  yno  ei  deimladau  allan, 
A'i  deimlad  ef  yw  teimlad  cenedl  gyfan  : — 

11  Sŵn  y  deadelloedd  mawrion, 

Ydy  w  ein  peroriaeth  wir ; 
Sydd  yn  Ilwytho  'r  nos  awelon 

Orwydrant  trwy  ein  hymdaith  dir ; 
Pan  ddystawodd  cân  yr  adar, 

Pan  aeth  lleisiau  'r  Aipht  yn  fud, 
Glywid  cerdd  brefiadau  achar 

Wyn  a  defaid  yn  ein  tud. 

"Dirmyg  Israel  oedd  y  defaid, 

Meddai  ein  gormeswyr  cas ; 
A  gwatworíd  ni  'r  Bugeiliaid 

Hoffwyr  praidd  y  doldir  glâs  ; 
Er  mai  Canaan  yw  ein  cartref, 

Er  mai  Abram  yw  ein  Tad, 
Rhaid  oedd  ini  hir  ddyoddef 

Owarth-nod  bugail  yn  y  wlad  I 

"  Ond  er  hyny,  ẃyn  a  defaid 

Ddilynasom  yn  ein  haidd  ; 
Canys  credem  mai  bendigaid 

Fyddai  perchenogion  praidd ; 
Erbyn  heddy w  Duw  ei  hunan 

Dremiodd  i'n  calonau  llawn, 
Ac  a  nododd  i  ni  ailan, 

Oen  y  Pasg  yn  aberth  iawn  1 

"  Dyma  olaf  ddydd  ein  hymdaith 

Yn  yr  Aipht  gaethiwue  hon ; 
Mwy  na  phedair  canrif  hirfaith 

Ledant  yma,  ger  fy  mron ; 
Ie,  hanes  y  Ddynoliaeth, 

Roddir  mesys  o  dan  wasg, 
Yn  nechreuad  Ooruchwyliaeth 

Eglwys  Ior,  trwy  Oen  y  Pasg  l " 

Owaed,  gwaed, 
Diniwed  ^aed  yr  ẃyn,  yn  awr  a  gaecî 
Yn  rhuddo  Oosen,  ac  yn  lliwio  'r  tai 
Yn  arwydd  "  By wyd,"  er  pob  poen  a  bai ; 
Nid  seremoni  wa^,  na  gau  addoliad  chwaith,    . 
Ac  nid  chwedlonol  arfer  oesau  maith 
Yw  hon, — fod  dyn  yn  dyfod  gyda  'r  hwyr, 
A'r  cawg  a'r  isop  i  borphori  'n  llwyr 
Ystlysau  'r  drws  a'r  capan  uwch  ei  ben, 
Ond  newydd  ddefod  yw  wrth  arch  y  Nen. 
p  2 


_«____.  T_nx   -_uc  -   i-rsa.    IV  -*l  3tTT 


V   sr    -• 


T   FA80   TN    IB    AIPHT.  217 

Beth  ydyw  hyn  î    Ai  Sabboth  y w 
I'r  Genedl  gael  addoli  Duw  î 
Duw  yr  Hebrëwr — meddai  ef — 
A  grëodd  ddaear,  môr  a  nef, 
Ai  mwy  yw  ef  na  'n  Hiris  ni, 
Ein  duw  Osiris  mawr  ei  f ri  f 
08  Duw  'r  Hebrëwr  wnaeth  y  byd, 
A  greodd  Ànian  fawr  i  gyd, 
Ajwnaeth  yèstorm,  a'i  tharan  fyllt, 
A  luniodd  y  lucheden  wyllt, 
A  wnaeth  i'r  gwyntoedd  ruo  draw, 
A'r  ddaeargryn  i  droi  is-law, 
A'r  Nile,  a  gorlif  ei  phell  daith, 
A'r  môr  a'r  dòn  gynddeiriog.  laith, 
A'r  rhu  fel  dystryw  bydoedd,  pan 

Y  try  ei  ffrewyll  ar  ei  làn ; 
Os  felly,  pam  y  ceisia  'n  awr 
Addoliad  mewn  dystawrwydd  mawr  1 
Ah,  onid  gwell  y w  cerddi  'r  gwynt 
Cynddeiriog,  groesa  ar  ei  hjrnt 
Ddigofua,  dros  gopäon  hyf 

Y  Pyramid  tragwyddol  gryf, 
Heb  flino  dim,  ond  brochi  'n  fwy 
A  chanu  'n  uwch  wrth  ruthro  trwy 
Rigolau  'r  tẃr,  a  llawr  di-serch 
Ogofau  creigiau  'r  moroedd  erch  f 
Gwell  ydy w  cyffiro  Anian  gref 

I  roi  addoliad  iddo  £f, 

Na  'r  prudd  ddystawrwydd  hynod  hwn 

Sy  'n  llethu  'r  wlad  fel  anferth  bwn ! " 

Ond  nii  oedd  llef  na  neb  yn  ateb  iddo, 
A  cherdda  rhag  ei  flaen  trwy  Gosen  eto ; 
Ar  hanner  nos  fe  etyb  Duw  ei  hunan 
Ei  ofyniadau  ef  â  llais  o  Daran  !  v 

Gwela  Moses  f wy  na  defod 

Yn  y  weithred  hynod  hon; 
Mwy  na  Chenedl  fawr  yn  dyfod 

Ar  ei  thaith  i  Eyddid  llon  ; 
Mwy  na  therfyn  blin  gaethiwed, 

A  throi  gormes  dan  ei  thraed 
Gwelai  ddarlun  Duw  yn  arbed 

Yn  llinellau  coch  y  Gwaed  ! 

Safa  ef  ac  Aaron  hefyd, 

Ar  y  rhiniog  law  yn  ílaw  > 
I  roi  trem  dros  wlad  eu  hadfyd, 

Oddiweddid  yn  ei  braw. 
Gwelant  ar  dir  Gosen  loew, 

Fod  y  cawg  a'r  Gwaed,  yn  sych ; 


&  *ra_  tw 


Ll  . 


**_■  •  *•_ 


.  *.  *. 


íẅ* »  r  Ä*:r.      -_sm.__  "r  r<i&i 


___*r_?_*.  -tL*  */ L. 


m    ^es^  «r«_*    „*,;__.  *  X  «2WÌ.  «irt 


\^I    ív 


* _     -•    •_?- 


r-  a  »tc  j_c 


;  -àrà.TîAil 


V  Htj  *-  *t'i_r_r___.x  ît*J  -_tt-J--ä  m  cfc#y_L. 


*  \*%^-*  «cu-.-ẁ-.**  ì*"V  _:_-_**-** 


Y_  >•»*  **  *    ^t_  «**-•  *  ä^  5  «t 


Yti   KPISTOL   AT    7   OALATÍAID.  219 

Mewn  Aberth  y  daethant  i  ymyi  eu  Hior, 

0  nos  eu  Gaethgludiad,  heb  deml  na  lle 
Cysegredig,  ond  arwydd  y  Gwaed  ar  y  ddôr, 

Ar  ddaear  fenthyciol  gelynion  y  Ne'. 

Meddyliau  cyfoethog  y  Nefoedd  sy  'n  awr 

Mewn  aberth  ac  arwydd  a  chysgod  yn  d'od 
Trwy  'r  Pasg,  ac  arosant  pan  syrthia  i'r  llawr 

Y  Pyramid  talaf  yn  falur  di-nod. 

A'i  sail  ar  gystwydir  yr  Eglwys,  i  ni 

Fel  Pyramid  arall,  â'i  f  rig  yn  y  gwynt, 
Yw  'r  Pasg,  ac  ói-oesau  yr  Eglwys,  fel  lli' 

Y  Nilus,  a'i  ddelw  ar  dreigliad  ei  hynt 

08  llwyda  'r  adeilad,  os  tyf  arno  ef 

Lwydfwsog  canrifoedd  o  oesau,  ni  syrth ; 
Bydd  cnwd  o  adgofíon  fel  blodau  y  nef, 

Yn  tyfu  'n  fythwyrddach  o  amgylch  ei  byrth ! 

Er  pelled,  er  garwed  taith  Eglwys  yr  Iôr, 

Mae  brig  y  Pasg-byramid  hwn  megys  bys 
Ar  dir  Ysbrydoliaeth,  uwch  anial  a  môr, 

Yn  dangos  y  genffordd  sy  'n  arwain  i'r  Llys  1 

Mewn  Aberth  y  daliwyd  cymdeithas  â  Duw, 

Y  nos  y  cofrestrwyd  "  Cyfammod  y  Gwaed ; " 
Pan  gododd  yr  Eglwys  o  wendid  i  fryw, 

1  ddattod  hualau  caethiwus  ei  thraed. 

Pasg  arall  aberthwyd — 0  !  Crist  ein  Pasg  ni 

Yw  gwledd  fawryr  Eglwys,  a'r  sicrwydd  caiffdd'od 

0  Aipht  ei  hir  gystwy,  i  fwyniant  a  bri, 
I  ganu  'n  dragwyddol  Basg-emyn  ei  glod  ! 

GULNFPRWD. 
Hanelwy. 


YR    EPISTOL    AT    Y    GALATIAID. 

Enw  ar  dalaeth  led  eang,  yn  agos  i  ganol  Asia  Leiaf,  oedd  Galatia.  Y 
talaethau  a'i  hamgylchynent  oeddynt  Phrygia  i'r  gorllewin,  Lycaonía 
a  Cappadocia  i'r  dehau,  Pontus  i'r  dwyrain,  a  Bithynia  a  Paphlagonia 
i'r  gogledd.  Gwyllt  a  mynyddig  oedd  rhanau  gogleddol  y  wlad,  ond 
cynnwysai  y  rhanau  deheuol  ddyffrynoedd  cynnjrrchiol.  Prif  fynydd- 
oedd  y  wlad  oeddynt  Olympus,  Orminium,  a  Dindymus ;  a'r  prif  afon- 
ydd,  Halys  a  Sangarius.  Cynnwysai  y  dalaeth  dair  dinas  o  gryn  bwys, 
sef  Ancyra,  y  brifddinas,  Tavia,  a  Pessinus.     Yn  yr  olaf  y  dygid  ymlmen 


T*  UIMU  AT   T   fUUàTllîT». 

^-mìl  ant  t  Aiwiml  Crmnwyaai  ei  theml  ddelw  bren  nea 
nÀ  wìfinf  *  Z}LuL*màl  or  nefoedd;  ac  ar  gyfrif  hyny  y 
zmyw-L  j  oama*  yx  ?VwTTmv  ir  saìr  Groeg  W(w,  &m  ddiagyn  nea 
^to». ~  Yr  nùr  yr  Ymim  awWai  Çystenyn  gwnaed  Pessinus  yn 
yro:«  ^wnt   rr  L*  JLnrça. 

Uat:  *zrâi*x  r"£?*ä.  òtrtfiâ  pobl  en  henw  oddiwrth  y  wlad, 
T  oiaaL  wil  ▼  *rtc  *  ìr«5!vyXKi2»  awçys  Galfleaid,  Samariaid,  Cret- 
ìh>**  .V-*í»;*jl  î«  inîi-Liwu  Jjra:maâì  Epbesiaid,  <fec  Ond  gyda  y 
■r^^*afcm  -x  *  ^pr—.i  w™iiî-î  *  i«t  ya  ILe  derbyn  ea  henw  oddiwrth  y 
VÄ£  a  îr^snr-  *'^  ^ki«. .  *ü  ^tnyiitŵàá  y  dalaeth  ei  henw  oddiwrthynt 
yn  Aca-À  *  ŵ~  £jl*7t  jr-maca?  yn  Ifed  gyuredinol  fod  yr  enw 
r^m.^te^  ^.  -:-C  ~i  -»h  ä  acàtr  «  ìinmnaji  Gfoegaîdd  a  Lladin- 
mv-.^  ■=■*  nt  w  »*  *  ^  -  *  " '-I*.  *»  Iwrthau  Celtaidd  a  boblogent 
vwn  *  ■*-::  •  ■»-.•  *~-i  '*>"*  ***:?>  Ya  ei  H**es  o  Rrfelçyrchoeddif 
•  /  r.  .--  ■*  ^-  *•-  ^" '*  ^*"1  y  îttt.'Imä  yn  "Gauaid;*  ac,  ar  y 
h*  *^u .  r:i»  ŵjuÿt —  ,Vierv^i  irir.ŵn  Ffrainc  ar  yr  enw 
.  .^^^!.. "  f  -  -tt  •.  -iir^  »-  tw  *  Gaîìaid  *  a  4l  Galatiaid  n  yn 
*-     r.  *-o*-  t»  ^-^:.*r. »  f::-r»*  nu  esw  a  roddìd  ar  y  llwythaa 

*  -»..*  ?•*.:.  r  .  .*-  *  Y  ut  ^:  ■  ~*c*i  yn  gyfystyr  â  Gatil  nea 
.^-vt  ■*■.-•-.  *  ^' •**•*  ^^  'r  *»isoí  yn  Ewrop,  yr  hon  yw 
^  **  •  ■  s  \  *  .-  ^  *-  K-:-3*-a.'îií:  s^Iiewinol,  yn  gystal  â'r 
".  ^  "•*■*— v  T.a  «.~  /r«t  n  wii  cra  Crist,  gwnaeth  rhai 
"  --*  »  \-i*  ^  *-  **  ^™1  T  î^3*-  ?^  "  ^^^^^J™11  Ffrainc, 
^t  %  ..  -*.  -  k  .  ^  >ẅ -î.^î  *ar*natcì^$  írda  hwy,  ryfelgyrch- 
^w  *^.  ..  ^. ,  >.  -_:  &  c^f  *t  ~*>rc.  *  dia  Breanoa.  Ymraoodd 
^.  l^       *,..      .  %-'*  -  %-   *    •: *t-  »f  *r  ^is  Nicomedas,  brenin 

<  ^   -v«ẁ     **^--.     .*^a  ".-'.*£    •?  t  bci  en  hymdrechion  mü- 

o-  .  ^  -  ;^  *  -:■  .  .'  oc y kviw»ìîí»  xiiynt  ran  helj^eth  o 
^  ,  ^  -  %-  .*.-  v  "ií  ut  t  rT-3Lh->rîh  elreithiol  m  gaf- 
.,, '  ■  •  j-  -r  •  -  -  -  »n  *  c*l'Ty  í  t  rhanbarth  yn  Gad&tia. 
^"  S^.N..  . -^;  -  -^-  'fc' **.  cTTìfcUjac  rrtí.^rrchoedd  mynych  i'r 
T.sV^  *.  *-w  *■  —■•  *  * ■' .-..asaac  t  íssct^  «  tiri«.Tçaeth  eu  hun- 
^ ^l  sv  *»JV  ^  rv«.  .  :.•  ra  ,  ^a-a.îw  y  riaa  ddeheool  o'r  hyn 
^,  K  -  ,  v  ,  -■**  r^.  *  :r-i  iíTTTwrd  en  llwyddiant 
^\  ^  ^  *  \  -ì  ,  ^  ç -.*.*:  --ç*r-:  îwt-î  £*ny  Cmsml  Khoi- 
k  N  x  w  .  v  %  .  .  -^-  ,  *í  *  -  çfc.ra  *  :«ra:cì  o  fewn  y  terfynan 
"  ^  s         ,  . ,.  .   -.  *  mẁ'.   tn  »t  m^.'-  aa:  -*  i-^aalywodrmeth  o 

sV7   J      .    ^,  --    --     .    *•    î    .     ;  .  t  . :-îä  î«i  fa  farw  Âmyntaa, 
,  \  v     .  -.  ^.    ^»     *     *    5"*  '».  -:  2  *'"i   «  prLad    yn   daìaeth 

\V,t     v.v^     ....      -     -    <^   v.'-T5    ì   íe»   fabwymdn 

N  .  ,  \v    o  v -«    .    ^  .^       *   -.        ì -\   n\^»»Kv  yradeüavdodd 

*  x        xnn.     v.^  ^   v  •    »*.--*.  v    *î  /äísciä    Gŵw>i  eì  hoffeir- 

^  „,        ..  \.    t**v        *m   »  ^aíc-*.i*nofi  iCT— i  hfiheeh,  ac 

.      Xv     % ,  .  s.r..v  \^   .î,     \?   i»*£i   y  gwwtanmeth 

v,,    ,    ^  ^     ,.    ,       -  1    ^v.i-.    :"r>íai  a  íiyçredis. 

Nx       v      ^4',v.v  --  -.     ^'^        ;.:  k\?»;ceibMi»a 

*    s^x  n.-   ,^     ^      ^*,v.>.  «^-n.    *uax^.AA  ?>i  lÀAwer  o  ddi- 

\*\  *        \  ^  ^sw  ^  ^    »«sì     **  ^  »  s;ua>  *r  3M  #awiynt  o  l&wor 


■*  ^ .     •  .  ■«» 


TR    EP18T0L   AT   T    OALATIAID.  221 

mor  anwaraidd  a'r  cenedloedd  o'u  hamgylch.  Yn  hytrach,  nodweddid 
hwynt  gan  ddealltwriaeth  a  hyddysgrwydd.  Dywed  Themistius,  yr 
areithydd  Groegaidd,  "  eu  hod  yn  f wy  craffus  na'r  Groegiaid ; "  ac 
ychwanegai,  u  Pa  bryd  bynag  yr  ymddengys  dyn  athrylithgar,  glynant 
wrtho  fel  dur  wrth  y  tynfaen."  O  ran  tymheredd  darlunir  hwy  fel 
dynion  brwd,  haelfrydig,  cymdeithasgar,  a  thwymgalon ;  ac  yr  oeddynt 
yn  wrol  a  rhyfelgar  tu  nwnt  i'w  cydoeswyr. 

Dyma  rai  o'r  nodweddion  mwyaf  dysglaer  yn  nghymoriad  y  Galat- 
iad ;  ond  fel  ymhob  cenedl  arall,  yr  oedd  rhai  nodweddion  anghymer- 
adwy  ynddynt  hwythau.  Ymhlith  yr  ansoddau  gwrthwynebus  a 
briodolir  iddynt,  nodir  ofergoeledd  a  gwamalrwydd.  Y  mae  yn  amlwg 
fod  aelodau  eglwysi  Galatia,  cyn  eu  tröedigaeth,  yn  eilunaddolwyr,  ac 
yn  ymroddgar  i  ddefodau  a  seremoníau ;  ac  y  mae  y  parodrwydd  a 
ddangosent  i  dderbyn  yr  efengyl  ar  y  cyntaf,  ac  ar  ol  hyny  i  encilio 
oddiwrthi,  yn  brawf  o'u  hanwaialwch.  Gwel  yr  E*gob  Lightfoot  yn  y 
nodwedd  hwn  brawf  eu  bod  yn  perthyn  i'r  genedl  Gymreig  o'r  teulu 
Celtaidd;  ond  teimlwn  fath  o  orfodaeth  i  wrthsefyll  y  gwarthnod  a 
esyd  y  cyhuddgwyn  hwn  ar  y  Cymry ;  oblegid  ni  ymlyna  yr  un  genedl 
yn  fwy  tyn  wrth  ei  syniadau  crefyddol  a  gwleidyddol  nag  y  gwna 
y  Cymry.  Sefydlwyd  y  ffurf  Rufeinig  o  Gristionogaeth  yrahlith  y 
Saxoniaid  gyda  llawer  o  rwyddineb  tr wy  lafur  Awstin  Fonach;  ond 
coetiodd  iddo  ef  a'i  olynwyr  ymdrech  gaied  am  flynyddau  cyn  llwyddo 
i  gael  gan  y  Gymry  i  dderbyn  y  ffurf  hono  o  Gristionogaeth  yn  Ue  yr 
un  a  dderbyniasent  lawer  yn  foreuach  a  mwy  uniongyrchol  o  darddell 
Apostolaidd.  Ac  ar  ol  i  Erastiaeth,  wedi  ymdrech  hirfaith,  lwyddo  i 
ddwyn  Cristionogaeth  Gwyllt  Walia  i  gydymffurfiad  â  Christionog- 
aeth  Lloegr,  costiodd  aberthau  mawrion  a  llafur  dybryd  a  hirfaith 
i'r  Diwygwyr  Cymreig,  a'r  Puritaniaid  cyn  hyny,  a'r  ychydig 
Efengylwyr  brwdfrydig  a  fuont  yn  flaenorol  i'r  oll  yn  braenaru 
y  tir  ac  yn  hau  ynddo  yr  hâd  da,  cyn  llwyddo  i  symud  yr 
ofergoeledd  a'r  anwybodaeth  oedd  fel  y  fagddu  yn  gorchuddio  y 
tir  fel  effaith  y  ddefodaeth  flaenorol,  ac  i  lefeinio  y  Dy wysogaeth 
eilwaith  â  gwirioneddau  bywiol  Efengyl  bur  yr  Iesu.  Ac  yn  awr,  ar 
ol  dwyn  y  cyfnewidiad  dedwydd  hwn  oddiamgylch,  metha  bostfawr- 
edd  a  chamddarluniadau  Esgobaethol,  llwgr-wobraeth  a  gweniaeth, 
diystyrwch  a  dial  o  du  y  cyfoethogion,  nac  un  moddion  arall,  ddenu  y 
Cjnnry  i  yrowrthod  â'u  Hanghydffurfiaeth  am  grochanau  eu  caethiwed 
blaenorol.  Ac  mewn  ystyr  wladwriaethol  hefyd,  gŵyr  y  Saeson  nad 
chwareu  plant  oedd  darostwng  Cymru  i'r  orsedd  Seisonig,  ac  nad  yw 
hyny  i'w  briodoli  i  anwadalwch  y  trigolion.  Cododd  hyn  o  allu  y 
Saesop  i  ddwyn  yn  olynol  luoedd  ar  ol  lluoedd  o  filwyr  yn  eu  her- 
byn ;  ac  er  hyny  ni  effeithiwyd  eu  darostyngiad  heb  i  lawer  brwydr 
waedlyd  gael  ei  hymladd,  ac  i'r  gwrthsafiadau  mwyaf  dewr  a  chyndyn 
gael  eu  gorchfygu.  Ac  yn  awr,  ar  ol  i  Loegr  amlfyddinog  lwyddo  i 
ddarostwng  Cymru  fach,  mae  pob  cynnyg  i  lyncu  y  trigolion  i'r  genedl 
Seisonig,  a  dinystrio  ei  hysbryd  cenedlaethol,  wedi  troi  yn  fethiant. 
Dengys  mudiadau  diweddar  fod  y  nodweddion  hyn  mor  fyw  yn  y 
Cymry  ag  erioed,  a  goreu  po  gyntaf  y  cydnabydda  y  Sae3on  hyn,  ac  y 
rhoddant  iddynt  f  wy  o  ryddid.  Na ;  nid  cenedl  wamal  ac  ansefydiog 
yw  y  Cymry,  yn  grefyddol  na  gwladwriaethol ;  ac  mae  yr  hyn  sydd 


_r*T*u  T"    _»^"î*^i 


z*jrz     :  *  -k"«-  ■  Ì.--3C  t*ä  t 


ti  «K  f£tk 

«>, .      r    s^  ■  -  ^    -■  ^         -  "  -**    -r     -  ac  *-"*"£.   7u  -  ?».  *  Stt«k  t 

:r   -.--.>     •■   *   .    "»■     -r    ..      ^    '  -raiar-  T"-r-  r^r^Ä »  ^vU 

--^1.*  -**..    i    i--    r-  *~*    -:*     »   x^"ir  *üìz*:muiL  j  r  «ätx3  -   — 

j-k    -  *:.  <■--*-*    r   *  —  .    t   ,^i  ja-r"^  gr^r^^Tirìii  -"-*-nx  *f*x 
Sat  —-•#-■   -^     kT     ■-— ■    ***•  -    r   -_  *--  ?*   -*-?.-      JL-i*  t  "frnm 
>^--  - .-.   +-  —.     -    x  --t-     "i.*:.-        *•  -î  r~*r\    tcusçu.  jr  «eÀi  jm 

K-*-    _.       ^-    .i^    f  «tr  -       ^:u~\   *    "*ttL    A    «ẅ.<T"l   £B  «fflTI.  MB 

i  --cifc        it*-    ià-r    ^i*.    t*w.    .I^^i.  r-;   r       i  f*c  x.   13—15). 

*-**._*  .         v       <l    -*-■».*•-.*    **;   -*éjui*     ml   *  ---s ^"*r  tt  fòsM  hat 
»  -  *...-.  *-«•.  *-— >    -*--*  -  «-  in   r;.  -•=_--    »  K*-3s*?sca-f-7»£  naài»  «f  & 
^■*''^"'\  .**•*-■-     -.1«-.      _  i    i^   ~   c^umr  j  -Mnài  t 
-*"■*;     -    .*—-*:      -  -    '-   *•*"-*"  -=•-**■*  **■*  -Zi-~4L  *DtO   mi  rr«  «i 
„>■..  -   =**  *--.      -  **i  ä  **-r  -  -r  *  iwTic-  Ìä  j  f-iTTirm  tt 

»    *v  *».  ;.***  *  o-vv«.  *■>>   o_u^-k:   îai  trra^*"_'A*ir  ^ÌTift  j 


**-*  ■  n  .-»*.—;»  -\:  *  .**  v  ~ *  —  **ai  *  i-r--î--ri_  3*-d_wàá  R-*-fCÌa 
A.*a  .*aì  m  v*v*  t-.*í-*v*  t  f  joi  r-Mi  r*--r  ììxir  m  -pcrW 
T-N.--J4!  .->  Ä^^tt  -  ujc.u.  mi  *_•  ca  t  J-^**-ì*ûì  2  aj-m  jm  ir.  IX  jr 
jtv-ö  *i:ivw  yx  «i«..aa  iii.    j.  prci  *  «  **ittt3JL  "  O  i*n 


TB   BPIBTOL   AT    Y   GALATIAID.  2£8 

nea  iach,  mewn  dolur  neu  yn  ddianaf,  nis  gall  Paul  esgeuluso  eì  waith 
arbenig.  Yn  un  o'r  dinaaoedd,  fe  ddichon  Pessinus,  mangre  addoliad 
gorwych  Gybele,  cododd  faner  y  groee  am  y  tro  cyntaf  yn  y  dalaeth,  a 
bo  yn  Uwyddiannus  i  ennill  deiliaid  yno  i  Frenin  Sion.  Ar  ol  efeng- 
yleiddio  hon,  yn  ol  ei  arfer  o  bregethu  mewn  manau  poblogaidd, 
aymudodd  i  ddinasoedd  a  threfydd  eraill,  yn  ol  fel  yr  oedd  amgylchiadau 
a'i  nerth  corfforol  yn  caniatâu,  a  llwyddodd  i  blanu  amryw  gynnulleid- 
faoedd  Crifitionogol  yn  y  dalaeth. 

Y  mae  peth  gwahaniaeth  barn  o  berthynas  i'r  amser  y  pregethodd 
Paol  gyntaf  i'r  Galatiaid.  Penderfyna  Conybeare  a  Howson  ar  y 
flwyddyn  o  c.  51,  ac  eraill  ychydig  yn  ddiweddarach.  Cynnwysa  yr 
Epiatol  ddau  fynegiad  cynnorthwyol  i  benderfynu  hyn,  sef  amser 
ymweliad  cyntaf  Paul  â  Jerusalem,  yr  hwn,  yn  ol  L  18,  a  gymerodd  le 
dair  blynedd  ar  ol  ei  dröedigaeth  ;  a'r  pedair  blynedd  ar  ddeg  a  nodir 
yn  ii.  1,  fel  yr  amser  yr  aeth  efe  gyda  Barnabus  a  Titus  i'r  gynnadledd 
yn  Jerusalem.  Ar  y  dybiaeth  debygol  fod  y  pedair  blynedd  ar  ddeg 
hyn  i  gael  eu  cyfrif  o'i  ymweliad  cyntaf  â  Jerusalem,  aeth  dwy  flynedd 
ar  bymtheg  heibio  rhwng  ei  dröedigaeth  a'r  gynnadledd.  Cytunir  yn 
gyffredin  i'w  dröedigaeth  gymeryd  Ue  oddeutu  y  flwyddyn  36.  Gan 
nyny,  nis  gall  fod  y  gynnadledd  wedi  cymeryd  lle  lawer  yn  gynt  na'r 
flwyddyn  53,  er  fod  Conybeare  a  Howson,  yn  ol  cyfrifiad  yr  Iuddewon, 
yn  ei  gosod  yn  y  flwyddyn  50.  Yn  awr,  yn  ol  Act.  xvi.  6,  cymerodd 
ymwehad  cyntaf  Paul  â  Galatia  le  tua  dechreu  ei  ail  daith  genadol,  yr 
hoo  a  ddechreuodd  ar  ol  y  gynnadledd  yn  Jerusalem.  Gan  hyny  nis 
gellir  gosod  ei  fynediad  i  Galatia  yn  gynt  na'r  flwyddyn  51,  a  thebygol 
yw  iddo  gymeryd  lle  flwyddyn  neu  ddwy  yn  ddiweddarach. 

Cynnwyaa  yr  epistol  amryw  çrybwylliadau  a  roddant  ar  ddeall  i'r 
Galatiaid  roddi  derbyniad  parod  a  brwdfrydig  i  weinidogaeth  Paul,  a 
derbyn  ei  genadwri  gyda  llawenydd,  ac  iddynt  oddef  peth  erledigaeth 
oUegid  eu  Cristionogaeth  (i.  6 — 8 ;  iii.  1 — 4  ;  iv.  13 — 16).  Ond  ni 
pharhaodd  eu  brwdfrydedd  a'u  hymlyniad  wrth  yr  efengyl  ond  dros 
fyr  amser,  a  daeth  eu  gwamalrwydd  cenedlaethol  i'r  golwg  cyn  hir. 
Yn  y  gwres  a'r  brwdfrydedd  a  ennynwyd  gan  bregethau  byw  ac 
eglur  yr  Apoetol,  nid  rhyfedd  yw  os  dygw^d  rhai  hebfeddu  argyhoedd- 
iadau  dyfnion  i  broffesu  Cristionogaeth.  I  feddyliau  felly,  nid  oedd 
crefydd  ysbrydol,  heb  ddim  ynddi  yn  allanol  i  dynu  sylw,  yn  debyg  o 
fod  mor  ddeniadol  ft'r  hen  grefydd  gyda'i  harferion  rhwysgfawr  yr 
oeddent  wedi  arfer  ft  hi.  Yr  oedd  yma,  gan  hyny,  dir  manteisiol  i 
athrawon  Iuddewaidd,  y  rhai  a  gynnygient  i'w  sylw  bethau  allanol 
cyffelyb  i  fesur  i'r  arferion  crefyddol  yr  oeddent  yn  gynnefin  á  hwynt  o'r 
blaen,  i  hau  eu  had.  Cymerasant  fantais  ar  y  cyfleusdra,  a  buont 
i  fesur  yn  llwyddiannus  i'w  hennill  eilwaith  at  elfenau  llesg  a  thlodion, 
"i  gadw  diwrnodau,  a  misoedd,  ac  amseroedd,  a  blynyddoedd." 
Swynwyd  hwy  gan  lais  hudolus  y  temtiwr  yn  mhersouau  y  dysgawd- 

ZIuddewaidd,  addysg  pa  rai  oedd  yn  wyriad  cyflawn  oddiwrth  yr 
igyl  bur.  Tueddai  i  osod  haeddiant  dynol  yn  lle  iawn  y  groes, 
gweithredoedd  y  ddeddf  yn  lle  ffydd  yn  Nghríst,  a  defodau  allanol  yn 
Ue  gwasanaeth  y  galon. 

Gwelai  yr  Apostol,  megys  â'i  lygaid,  fod  y  gau  athrawon  yn  gweithio 
yn  gyflym  o  dan  y  sail  a  osodwyd  ganddo  ef,  ac  yn  peryglu  buddiannau 


«    y-m-M  v  a    *i  ìmi; 


YR    EPISTOL    AT   T   GALATIAID.  225 

ddadl;  ond  nîd  felly;  y  mae  cyfeiliornad  yn  hir  yn  marw.  Yn 
hytrach,  aeth  yr  ymryson  yn  fwy  angerddol,  yn  cael  ei  feithrin  gan 
ragfarn,  balchder,  a  phenboethni  Iuddewig.  Bygythiai  ddryllio  yr 
egîwysi,  a  bu  agos  iado  wneuthur  hyny  âg  eglwysi  Galatia.  Yma 
Uwyddodd  dysgawdwyr  Iuddewig  i  frawychu  cydwybodau  y  dychwel- 
edigion,  ac  i  wenwyno  eu  meddyliau  yn  erbyn  yr  Apostol.  Ysgydwyd 
yr  adeilad  orwech  yr  oedd  efe  wedi  ei  chodi  yno,  ac  ymddangosai  bron 
ar  ddymchwelyd  hyd  ei  sylfeini ;  ac  o  hyn  y  codai  pryder  yr  Apostol 
a  Uymder  yr  Epistol.  Ni  fyn  efe  gydnabod  Cristionogaeth  ei  athrod- 
wyr;  gwada  fod  yr  efengyl  a  bregethent  yn  efengyl,  a  hyrddia 
felldithion  ar  benau  ei  chyhoeddwyr.  Rhybuddia  yr  eglwysi  eu  bod 
yn  syrthio  oddiwrth  ras,  ac  yn  peryglu  eu  hundeb  â  Ghrist  a'r 
bendithion  a  ddeilliant  trwyddo,  wrth  dderbyn  y  genadwri  wrth- 
efengylaidd  a  ddysgai  yr  athrawon  Iuddewig  iddynt.  Trwy  ras  Duw 
profodd  ei  hun  yn  ddigonol  i  gwrdd  â'i  holl  wrthwynebwyr.  Ymladd- 
odd,  ac  enniilodd  y  frwydr ;  llwyr  orchfygwyd  y  gelynion.  Yn  ei 
EpÌBtolau  a  ysgrifenwyd  yn  ddiweddarach,  ni  chlywir  nemawr  ddim  o 
swn  y  frwydr  a  ymladdodd  mor  ddewr  yn  erbyn  ei  wrthwynebwyr 
Iaddewig.  Dilynir  ystormydd  y  ddadl  gan  dawelwch,  cyd-ddealltwr- 
iaeth,  heddwch  a  chyfeillgarwch.  Diau  y w  i'r  Epistol  at  y  Galatiaid, 
y  mwyaf  miniog  o'r  cyfan,  wasanaethu  yn  helaeth  i  ddwyn  oddiamgylch 
y  cyfryw  ganlyniadau  dedwydd. 

Pa  effaith  a  gafodd  yr  Epistol  gonest  a  grymus  hwn  ar  y  Galatiaid  î 
A  fu  e'n  llwyddiannus  i'w  hattal  i  wrando  ar  lais  yr  hudolwyr  cyfrwys 
a  chyfeiliornus,  ac  i'w  dychwelyd  yn  ol  eilwaith  i'w  satìe  ddechreuol  yn 
y  bywyd  Cristionogol  ?  Hyny  oedd  y  nod  mewn  golwg  wrth  ei 
ysgrifenu;  ac  y  mae  yn  anhawdd  tybied  iddo  fethu  yn  ei  amcan,  os 
cafodd  sylw  dyladwy  gan  ei  ddarllenwyr.  Ychydig  o  gymhorth  a 
geir  i  ateb  y  gofyniadau  difrifol  hyn,  am  fod  y  defnyddiau  mor  brin. 
Ni  cheir  ond  dau  gyfeiriad  ysgrythyrol  at  y  Galatiaid  ar  ol  i'r  epistol 
hwn  gael  ei  ysgrifenu,  sef  1  Pedr  i.  1,  a  2  Tim.  iv.  10 ;  a'r  oll  a  allwn 
gasglu  gyda  diogelwch  oddiwrth  y  cyfeiriadau  hyn  yw,  fod  yno 
Gristionogion  yn  Galatia  ryw  wyth  neu  naw  mlynedd  ar  ol  anfoniad 
yr  Epistol  hwn.  Ond  beth  oedd  eu  safle  grefyddol  î  A  oeddent  wedi 
rhoddi  gwrandawiad  i  rybuddion  gonest  yr  Apostol,  ac  wedi  gadael 
addysg  gymysglyd  yr  Athrawon  Iaddewig  am  yr  efengyl  bur  a 
dderbynia8ent  ar  y  cyntaf  o  enau  Paul  ì  Nid  yw  y  cyfeiriadau  uchod 
yn  cynnwys  un  cymhorth  i  ateb  y  gofyniadau  oll-bwysig  hyn. 

Nid  yw  hanes  foreuol  Cristionogaeth,  ar  ol  yr  oes  Apostolaidd,  yn 
Uflu  llawer  o  oleuni  ar  yr  ymofynion  yma ;  ond  mor  bell  ag  y  mae  yn 
myned,  dengys  fod  Galatia,  fel  cynt,  yn  faes  toreithiog  i  newyddian- 
nau,  credöau,  ac  ymarferion  gwrth-efengylaidd.  Dywed  Esgob  Light- 
foot  "fod  Asia  Leiaf  yn  fagwrfa  heresi,  ac  nad  oedd  hyny  yn  fwy 
ffynedig  yn  un  man  nag  yn  Galatia.  Prifddinas  Galatia  oedd  castell 
yr  adfywiad  Montanaidd,  yr  hwn  a  arosodd  yno  am  fwy  na  dwy  ganrif, 
ac  a  ymranodd  yn  bleidiaa  gwahanol,  y  rhai  a  nodweddid  gan  ystumiau 
a  threfniadau  defodol.  Ceid  yma  hefyd  Ophiaid,  Manichëaid,  a  sectau 
o  bob  math."  Yn  nhymmor  y  ddadl  fawr  ar  Berson  Crist,  cawn  yma 
ddau  esgob  olynol,  Marcellus  a  Basilius,  y  rhai  a  achosasant  ofid 
diríawr.     Gẃyrodd  y  cyntaf  at  Sabeliaeth,  a  mabwysiadodd  y  llall 


2M  f*  inim  «r  t 


syMÌadau    yt    ArUíiL    Cododd 

gwahanol  aectao,  fel  y  dywed  am  ■imrrjàí  :  i 

giMit  ou  dtboblogi  o'a  herwydd. 

Ond  o*  bu  eglwysi  GaUtU  yn  dir  asut^áì  i 
iornadau   dyfu   ynddo,  boont  beájÀ  jm  ímes  çt 
oddiwrth  y  galluoedd  gwladol  o  aehos  Câsávn 
OMgroliTtUu  gogoneddus  o  ffyddloodeb  m  gwwiì»  «fpmmiL     !■»  j 

ymlinrawdwr  UIocletUiL 


i 


Ac  jm  ddiweddarmem.  pam  j  íiimii  Jj 
*U  poh'loríynol  i  adfer  addolud  a  pharcm  j  àiawiaa  Cjmcìifc,  jamá  î 
AHiir  wodl  myned  allan  o  arferiad  jm  Pemaim?*.  gvnkwjmcàvyá  rf 
Mi  gadarn  gan  y  Crístíonogion ;  ae  jm  jr  jmirocâ  f*'  t-ii  jr  i» 

imI   HmII  gorou   merthyr.     Felly,  os  eafwjd  emgreiásmm  gaimns  • 


wamalrwvdd  vn  ymddygiad  lUwer  o  Grisûooogioo  Gaiatia»  cmfwjd  jm 

ou  ulltli  hofyu  osii  "  *  "  -  -  - 

a  dttwr  galon, 


ctu  ülltli  íiofycí  oiiamplau  gogoneddas  o  Gtástiooogm  pmr.  ffpmilmwm, 


Ond  «r  gofld,  mae  yr  eglwysí  hyn  wedi  diflau  oddîar  wjmmb  j 
ddaoar  «r  y«  llawer  oes,  fel  yn  wir  holl  egl wy»  Criatâooogol  j  Dwyraîm; 
uhlogld  y  nuo  galw  orefydd  y  DrusUid,  y  Nestoriaid,  me  eraiD  &  gmŵ 
yu  awr  yn  y  l)wyraint  yn  Gristionogaeth,  jn  gam,  mc  jm  giimddsrigm- 
lad  o'r  mwyaf  ar  y  Gristionogaeth  a  brogethodd  Pmml  fr  OalatmH 
( > i •  t <1  oon  yma  rybudd  dífrifol  i  ni,  y  Cymrj,  i  ofalu  aa  Ijnu  wrth  j 
gwlrloitodd  íol  v  mao  vn  yr  Iesu?  Perthjnasaa  agos  i  ni  jm  el  j 
onawil  oodd  y  (lalatiaid,  yu  dwyn  lUwer  o  ddelw  ein  cenedL  £r  hja 
oll   «yinudwyd   eu    oanwyllbren    hwj   alUn    o'i    le,   o   herwjdd   en 

t;wvr(ailau  oddlwrth  symledd  yr  efengyL  Dechreoodd  j  gwjr- 
aifau  hyu  mown  poth  a  ymddangosai  yn  fychan  a  diniwed.  Pa  berygl 
a  Mlhtftal  i(oi II  o  onwaedu  ar  y  dychweledigion  f  Oni  ddjwed  Panl, 
M  líiiwaoillad  nid  yw  ddim,  na  dienwaediad  t n  Oni  eawmedodd 
ofo  ar  Tlmotheus,  er  mwyn  gwneyd  ei  weinidogaeth  jn  fwr 
ilorhynlol  a  llwyddiannutf  Er  hyny  o'r  ffynnon  hon  y  tarddodd 
dliy  wlad  y  (UUtUld ;  dirywiad  a  gynnwysai  droi  oddiwrth  j  Daw  a'a 
gwlwoihl,  vittwahatiu  oddiwrth  Grist,  a  chwympo  oddiwrth  rms.  "Y 
Miao  yohyiflg  loUlu  yn  lofoinio  yr  holl  does."  Cymerwn  ninnaa  rybudd 
othllwitíiytit  I  lynu  y\\  dỳn  wrth  yi  ôfengyl  heb  ddim  cymysgedd,  i 


wouyil  y  (Iroon  ýu  uuhj  aail  ein  hymddiried  a'n  gorfoledd,  i  jmwrthod 
A  iihoh  poth  a  fyuai  sofyll  rhynçom  â  Christ  nea  ymgystadla  âg  Ef  f el 
«ylftton  oln  hlaohawdwriaeth  ;  1  gadw  ordinhadau  yr  eglwys  jn  ea  Ue- 
oodd  pi  lodol,  hob  wneuthur  dim  mewn  cysylltiad  â  hwy  a  dueddo  i 
hori  1  uob  briodoli  iddynt  unrhyw  effeithiolrwydd  sacrameutaidd.  0 
wueuthur  felly  â  gosodiadau  allanol  crefydd,  y  cododd  defodaeth  jmhob 
oom  a  gwlad,  cffaith  yr  hyn  ydyw  cuddio  trefn  y  cadw,  a  chau  drws  y 
nof  fol  na  all  y  werin  4(  weled  arch  ei  gyfammod  Ef  yn  ei  demL" 

Ar  yr  un  pryd,  diolohed  yr  eglwysi  am  yr  Epistol  at  j  GaUtiaid. 
Tarddodd  daioni  o  ddrwg:  "aTlan  o'r  bwytäwr  y  daeth  bwjd,  ac 
o'r  orvf  y  daeth  allan  felusdra."  Amryfusedd  tost  a  galarua  oedd 
diry  wiad  eglwysi  Galatia ;  ond  bu  hyny  yn  achlysur  i  Paul  ysgrifenu 
yr  Epistol  hwn,  un  o  drysorau  penaf  yr  Eglwys  Gristionogol,  fel  dad- 
guddiad  byr  ond  eglur  a  digonol  o  drefn  y  cadw  trwy  ffydd  yn  Nghrist; 
goleudy  i  rybuddio  yr  eglwysi  i  ymgadw  oddiwrth  greigiau  düiystr; 


T  DIWBDDAB   BABOHEDIO  JOSBPH   THOMA8.  227 

twr  arfaa  yn  cynnwys  pob  darparîaeth  ofynol  i  wrthsefyU  a  throi  yn  ol 
brif  gyfeUiornadau  crefyddol  yr  oes  Gristionogol ;  ac  esboniad  ysbryd- 
oledig  ar  gyfammod  Abraham,  perthynas  yr  Hen  Destament  â'r 
Newydd,  ansawdd  gysgodol  gosodiadau  cyfammod  Sinai,  a'u  sylwedd- 
oliad  yn  Nghristionogaeth  y  Testament  Newydd,  ynghyd  a  diflaniad 
Uwyr  y  cyfammod  cyntaf,  "  o  herwydd  ei  lesgedd  a'i  afles,"  er  mwyn 
rhoddi"Uei'raU." 

ËDWARD  BOBERTS. 
P&ntypridd. 


Y  DIWEDDAR    BARCHEDIG    JOSEPH   THOMAS. 

Y  Pargh.  Thomas  Binney — neu  bwy? — a  ddywedodd  mai  "y  peth 
mwyaf  a  eUir  ddy weyd  am  unrhyw  ddyn  ydy w  ei  fod  heb  dad — iddo 
godi  o  ddim,  a  swneyd  ei  hun  yn  rhywbeth — iddo  ddyfod  i'r  byd  yn 
glsj,  a  myned  o  hono  yn  farmor."  Y  mae  darllenwyr  y  Traethodtdo 
yn  deaU  athroniaeth  hanes  yn  ddigon  da  i  weled  f od  y  f  rawddeg  yna  yn 
traethu  oes  yr  hybarch  a'r  anwyl  Joeeph  Thomas  o  Oarno  yn  hynod  o 
gyflawn  a  chy wir.  Yn  yr  ystyr  o  enwogrwydd  cyhoeddus  ni  bu  neb  yn 
fwy  amddifad  nag  ef ;  yr  oedd  heb  dad,  heb  fam,  ac  heb  achau.  Beth 
pe  buasai  rhyw  angel  yn  dyweyd  wrth  y  Parch.  Bobert  Davies — y 
gweledydd  craffaf  a  fu  yn  Sir  Drefaldwyn  erioed — y  diwrnod  y  cafodd 
ei  ordeinio  yn  y  Bala,  Mehefin  16eg,  1831,  fod  y  gwr  a  adnabyddid 
ymhen  rhyw  ddeng  mlynedd  ar  hugain  ar  ol  hyny  fel  y  pregethwr 
mwyaf  derbyniol,  dyddorol  a  defnyddiol  yn  Nghymru,  ac  a  lanwai  holl 
gylchoedd  cyhoeddus  y  Methodistiaid,  o  lywydd  cyfarfod  ysgolion  hyd 
gadair  y  Gymanfa  Gyffredinol,  gydag  urddas  a  graslonrwydd  digyffelyb, 
yn  by w  yn  fachgen  tlawd  cyffredin  yn  un  o  bentrefi  dinod  gwaelod  Sir 
Drefaldwyn ;  a  f uasai  efe  yn  dyfod  o  hyd  iddo  ac  yn  ei  nodi  allan  ì 
Nid  wyf  yn  tybied.  Pe  dywedasid  wrtho  mai  o  bymtheg  i  ugaiu  oed 
ydoedd  ar  y  pryd,  ac  yr  anfonasid  ef  allan  i  chwilio  am  dano,  teimlasai 
y  buasai  yn  haws  dyfod  o  hyd  i  darddiad  afon  yr  Aipht  na  darganfod 
y  pryd  hwnw  y  bachgen  yr  oedd  y  fath  ddyfodol  iddo.  Buasai  yn 
chwüio  llawer  pentref  a  chymydogaeth  yn  bur  lwyr  cyn  ymwthio  dan 
asgeU  y  Berwyn,  i  le  mor  neiUduedig  ac  anghysbeU  â  Llangynog ;  ac 
wedi  dyfod  yno,  ni  buasai  ei  goelbren  yn  syrthio  yn  gyntaf  ar  f wthyn 
diymhongar  Ëdward  a  Phali  Thomas,  am  yr  afon  a'r  Llan ;  ac  yn  y  tŷ, 
o'r  pum'  bachgen,  prin  y  buasai  ei  graffder  eithriadol  yn  nodi  allan  y 
bachgen  hir,  teneu,  cyhyrog,  cymmalog,  amrosgo,  a  llonydd,  fel  yr 
un  yr  oedd  Rhagluniaeth  yn  ei  wregysu  i  waith.  Yn  anialwch  anghyf- 
annedd  tlodi  a  dinodedd  y  mae  yr  Arglwydd  yn  fynych  yn  gadael  y 
rhai  y  mae  yu  eu  donio  i  wneyd  pethau  mawrion  drosto,  hyd  yr 
amser  yr  ymddangosant  i  IsraeL     I'r  rhai  na  chawsant  gyfleusdra  i 


T   DIWKDDAR    BlBCHBDfO   JOSEPH   TBOIÊAS. 

adnabod  Mr.  Thomas  ond  yn  unig  f el  un  o  feistriaid  y  gynnulleidfa, 
bydd  yn  ddifyrus  olrhain  ei  hanes  i'w  gychwyniad — sylwi  ar  yr  anhaws- 
derau  a  orchfygodd,  y  caledi  a  ddyoddefodd,  a'r  gorchestion  a  gyflawn- 
odd  ar  ei  ffordd,  o  ddyfnder  dinodedd  i  uchder  enwogrwydd,  nes  cael 
ei  gydnabod  ymhob  man  fel  un  o  brif  bregethwyr  Cymra.  Ni  pherthyn 
i  mi  mewn  ysgrif  fel  hon  adrodd  ei  hanes  ymhellach  nag  y  mae  yn  dangos 
pa  mor  beÚ  y  mae  ei  Iwyddiant  i'w  bríodoli  i'w  alluoedd  cynhenid  ef 
ei  hun,  i'r  Uafur  yr  aeth  drwyddo,  neu  y  manteision  a  gafodd.  Wrth 
ymholi  i'r  pethaa  hyn,  a  gweled  mor  brín  fu  ei  fanteision,  teimlir  ei 
fod  yn  deilwng  iawn  o'r  warogaeth  uchel  o  barch  a  delid  iddo. 

Ni  baaswn  yn  adrodd  ei  hanes  boreuol  gyda  dim  manylder,  oni 
baasai  fod  rhai  yn  amryfcs  wedi  ysgrifena  rhyw  bethau  am  dano  nad 
ydynt  gy wir,  a  bod  cyfeillion  ei  febyd  yn  dymuno  eu  cywiro.  Brodor 
o  ardal  Llanberís,  yn  Arfon,  oedd  ei  dad,  ac  y  mae  iddo  liaws  o  berth- 
ynasau  yno  a'r  cymydogaethau  cylchynol.  Daeth  ar  ddamwain  i  ddilyn 
ei  alwedigaeth  fel  chwarelwr  i  Langynog.  Ymhen  amser  priododd 
ferch  i  John  ac  Alice  Morris,  Penygeulan,  a  ganwyd  iddynt  wyth  o 
blant,  pump  o  feibion  a  thair  o  ferched.  Fel  yi  oedd  y  bechgyn  yn 
tyfu  i  fyny,  cymeríd  hwy  o  un  i  cn  i  weithio  i'r  chwarel  at  eu  tad,  yr 
hwn  ar  y  pryd  oedd  wedi  prydlesu  Chwarel  y  Gribin,  ac  yn  ei  gweithio 
ar  ei  gyfrifoídeb  ei  hun.  Bu  Edward  Thomas,  y  mab,  yn  ei  gweithio 
am  rai  blynyddoedd  ar  ol  marw  ei  dad;  ond  gan  mai  rhyw  grystyn  go 
sych  o  graig  oedd  yn  y  lle,  ni  thalodd  yn  rhy  dda  iddynt  am  ei 
gweithio.  Yr  oedd  y  rhieni  yn  byw  mewn  tŷ  o'r  eiddynt  eu  hunain,  a 
adeiladwyd  gan  Edward  Thomas  ar  dir  Iarll  Powys,  heb  ddim  sicrwydd 
am  dano  ond  ewyllys  da  y  gwr  boneddig  mewn  gair  yn  unig.  Rhy w 
bymtheng  mlynedd  yn  ol  y  collodd  y  Parch.  Edward  Thomas  bob 
hawl  a  meddiant  ar  y  tỳ.  Ni  ddylid  ymddiried  i  neb  o  herwydd  ei 
radd,  na  rhoddi  mantais  i  ẃr  boneddig  i  ddwyn  eiddo  dyn  tlawd,  a 
dangos  i'r  wlad  ei  fod  yn  gyfiawn  ac  yn  garedig  yn  ei  holl  waith. 
Byddai  trigolion  Llangynog,  er  cyn  cof,  yn  rhoddi  llysenwau  ar  ber- 
sonau,  ar  dai,  ac  ar  leoedd ;  a  mawr  y  priodoldeb  fyddai  yn  yr  enwau 
a  roddid  iddynt,  yn  enwedig  i  bersonau,  am  eu  bod  yn  dangos  y  nod- 
wedd  amlycaf  yn  eu  cymeriadau.  Dywedid  am  un  mai  ei  enw  prìodol 
oedd  "Pendew,"  ac  nad  oedd  ^Ẃilliam"  ond  enw  bedydd  arna 
Gelwid  y  rhan  o'r  pentref  lle  yr  oedd  Edward  Thomas  a'i  deulu  yn  byw 
vn  Lerpwl ;  wedi  hyny,  o  fewn  cof  rhai  sydd  yn  fy w  yn  awr,  galwyd  y 
lle  yma  yn  Parliament  Street,  a  hyny  am  y  rheswm  fod  yno  yr  amser 
hwnw  un  teulu  yn  byw  a  fyddai  yn  trafod.  helyntion  gwlad  a  thref,  ac 
yn  penderfynu  achosion  pawb  dr wy  yr  ardal,  gan  hòni  rhyw  awdurdod 
i  ddeddfu  i'w  cymydogion  ar  bob  cwestiwn.  Oddiwrth  hyn  galwyd 
anuedd  v  teulu  yn  Parliament,  a  galwyd  enw  y  rhes  tai  yn  Parliament 
Street,  fel  y  cywilyddiodd  y  teulu,— a'r  wlad  a  gafodd  lonydd.  Am 
frodyr  a  chwìorydd  y  Parch.  Joseph  Thomas,  yn  ol  eithaf  gwjbodaeth 
y  perthynasau  sydd  yn  Llangynog,  efe  oedd  yr  olaf  o'r  teulu  i  aros  ar 
dir  y  by w.  Bu  Robert  ei  f rawd  farw  cyn  cyrhaedd  oedran  llanc 
Dilynodd  John  ei  alwedigaeth  fel  chwarelwr  yn  Llangyno^  a  Llandder- 

ÍQa\ Dt1  mftrW  ^n  hen  ŵr  yn  y  ^*1*»  tuaPaymfcheg  mlynedd  yn  oL  Oaf- 
odd  Thomas  ei  ladd  er  ys  blynyddoedd  lawer,  wrth  agor  chwarel  yn 
nghymydogaeth  Llanwyddyn.     Bu  y  Parch.  Edward  Táomas  farw  yn 


t  DIWBDDAB   BABOHBDIO  J08BPH   THOMA8. 

ddiweddar,  wedi  bod  yn  arolygu  chwareli,  trafod  masnach,  a  phregethu 
yr  efengyl,  gyda  graddau  heìaeth  o  gymeradwyaeth,  am  yn  agos  i 
hanner  can'  mlynedd.  Am  Ellen,  ei  chwaer,  priododd  hi  Sais  o  Sir 
Amwythig,  ac  aeth  yno  i  fyw  heb  ddychwelyd  mwy,  ac  nis  gẃyr  ei 
pherthynasau  chwaneg  am  dani.  Priododd  Elizabeth  ddwywaith,  y 
tro  cyntaf  gydag  un  John  Rowlands,  o'r  un  ardal  â  hithau,  yr  hwn  a 
fu  farw  yn  lled  fuan.  Cyn  hir  hi  a  briododd  eilwaith,  gyda  dyn  o'r 
enw  Mr.  Moss,  o  Sir  Fflint,  a  symudasant  i  fyw  i'r  Mwnglawdd,  yn 
agos  i  Wreiham,  ac  nid  oes  wybodaeth  bellach  am  dani  hithau.  Bu 
Mary  farw  yn  ddibriod,  ac  erbyn  hyn  y  mae  yr  olaf  o'r  teulu  wedi  ei 
gymeryd  ymaith. 

Ni  chafodd  Mr.  Thomas  fawr  o  fanteision  addysg  pan  yn  blentyn ; 
bu  am  beth  amser  mewn  ysgol  a  gedwid  gan  hen  ferch  yn  y  gymydog- 
aeth,  a  chafodd  ychydig  adaysg  achlysurol  ar  ol  hyny.  Dysgodd  ddar- 
llen  ac  ysgrifenu  yn  lled  dda  yn  bur  foreu,  a  byddai  yn  hoff  iawn  o'r 
Ysgol  Sabbotbol,  ac  yn  Uafurio  peth  ar  ei  chyfer  er  pan  oedd  yn  cofio 
dinx  Yr  oedd  yn  teimlo  parch  mawr  i'w  hen  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul, 
gan  ei  fod  yn  ffyddlawn  ac  yn  gwneyd  ei  oreu,  er  nad  oedd  cylch  ei 
wybodaeth  ond  cyfyng,  na  mesur  ei  ddawn  ond  bychan.  Yr  oedd 
ganddo  er  yn  blentyn  gof  rhagorol,  a  daeth  yn  anad  ei  gyfoedion  mewn 
cydnabyddiaeth  â  chynnwys  y  Bibl  a  gwybodaeth  o  hono.  Pa  mor 
fyw  bynag  ydoedd  i'r  arferion  a  ddilynid  gan  ieuenctyd  y  Ue,  yn 
nghanol  pobpeth  yr  oedd  ynddo  chwilfrydedd  am  wybodaeth,  ac  awydd 
cryf  am  ddeali  meddwl  Duw  yn  ei  Air.  Mewn  ychydig  gofìon  a  ysgrif- 
enodd  am  dano  ei  hun  i  Mr.  Levi,  i'w  cyhoeddi  yn  Nhrysorfa  y  Plant 
am  1877,  dywed  : — 

Nid  oedd  genyf  yr  un  Concordance  y  pryd  hwnw,  ao  nid  oedd  arnaf  angen  am 
dano.  Yr  oeddwn  yn  ddìgon  cyfarwydd  â*r  Bibl  i  gael  pob  adnod  a  fyddai  arnaf 
eiaieu.  Erbyn  hyn  y  mae  yn  dda  fod  Concordance  wrth  law  yn  fynyoh ;  ond  yr 
wyí  yn  dra  argyhoeddedig  na  wnaeth  ond  drwg  i  mi,  ao  mai  llawer  gwell  fuasai 
ij  mod  hebddo.  Y  Uyfr  a  brofodd  yn  fwyaf  o  gynnorthwy  i  mi  yr  adeg  hon  i 
barotoi  at  wers  y  Sabboth  oedd  Geiriadur  byohan  o  waith  un  Robertso  Gaer- 
gybi.  Yr  oedd  hwnw  yn  egluro  ystyr  geiriau,  ac  yn  rhoddi  y  gwahanol  feddyliau 
oedd  i*r  un  gair  mewn  gwahanol  fanau  o'r  Ysgrytnyrau.  Nid  wyf  yn  cofio  fy  bun 
heb  fod  yn  ryw  i  ryw  fath  o  bleserau,  megys  pysgota,  hela,  a  saethu ;  a  byddwn 
yn  myned  yn  Uwyr  gyda  yr  hyn  yr  ymaflwn  ynddo.  Pan  yt  oeddwn  o  gylch  un 
ar  bymtheg  oed  ceisiais  wneyd  bardd  o  honof  fy  hun.  Gyfansoddais  lawer  o  ryw 
nUh  o  bennillion,  a  rhai  cy wyddau ;  ond  yr  oedd  arnaf  ofn  mawr  rhag  i  neb 
wybod  fy  mod  yn  ceisio  barddoni,  oblegid  dosbarth  go  isel  oedd  hyny  o  feirdd  y 
Çwyddwn  i  am  danynt  y  pryd  hwnw.  Nid  wyf  yn  meddwl  f od  f awr  o  werth  mewn 
dim  a  gyfansoddais,  ond  cefais  lawer  o  ryw  fath  o  hyfrydwch  pan  gawn  y  naill 
linell  i  ^dodli  â'r  ilail  yn  weddol  daclus.  Byddwn  yn  methu  yn  lân  a  gorphen 
y  pennül  weithiau,  ond  delai  rhyw  ysbrydiaeth  arnaf  drachefn,  a'r  pryd  hwnw 
bydd&i  yn  hawdd  cael  y  pennill  i  ben.  Gredu  yr  oeddwn  mai  rhyw  angel  yn 
diagyn  ar  amserau  i  gynhyrf u  y  dwfr  oedd  yr  ysbryd  barddoni ;  a  phan  ddelai 
rhyw  gynhyrfiad,  byddwn  gyda  brys  yn  ceisio  bwrw  rhyw  benniU  cloff  i'r  Uyn. 
Beth  bynag  am  dalent  naturiol,  credu  yr  wyf,  pe  buaswn  yn  dal  ymlaen,  y  buas- 
wn  yn  gwneyd  cystal  bardd  a  rhywbeth  arall. 

Fel  yna  yr  ysgrifenai  am  dano  ei  hun  a'i  awydd  harddoni.  Ond  er 
mor  ofalus  fu  rhag  i  neb  gael  allan  ei  fod  yn  arfer  prydyddu,  ni  lwydd- 
odd  yn  hoilol  i  gelu  y  ffaith  oddiwrth  ei  gyfeillion,  o  herwydd  y  mae  yn 
hysbys  i  un  o'i  gywyddau  fyned  i  law  y  rarch.  David  Price,  Penybont 

1889.  Q 


280  T    DIWEDDAB    BARCHKDIG   JOSEPH    THOMA8. 

fawr.  Mynai  Mr.  Price,  o  anfodd  yr  awdwr,  ei  anfon  i'w  gyhoeddi  i'r 
Dysgedyddy  ac  yr  oedd  mor  benderfynol  o'i  gyhoeddi,  fel  na  roddai  y 
cyfansoddiad  o'i  law  i  neb.  Yr  oedd  Mr.  Price,  yr  hwn  a  adnabyddid 
ymysg  y  beirdd  wrth  yr  enw  Dewi  Dinorwig,  yn  fardd  da  ei  hun,  yn 
deall  y  mesurau  caethion,  ac  yn  arfer  canu  yuddynt,  fel  y  mae  ei  zel 
am  gyhoeddi  y  cywydd  yn  dyweyd  rhywbeth  am  deilyngdod  gwaith  y 
bardd  ieuanc  o  Langynog.  Yn  wyneb  yr  anhawsder  o  gael  y  cyfan- 
soddiad  o  afael  Mr.  Price  trwy  ddangos  anfoddlonrwydd  i'w  gyhoeddi, 
dangosodd  ryw  radd  o  awydd  i  gydsynio  â  hyny  ar  yr  ammod  iddo  ei 
gael  yn  ol  i  newid  ychydig  arno ;  ond  nid  cynt  y  caf odd  ef  i'w  law  nag 
y  rhoddodd  ef  yn  y  tân ;  a  dyna  yr  olwg  ddiweddaf  a  gaed  arno.  Yr 
oll  a  wn  i  am  Mr.  Thomas  fel  bardd,  ydy  w  ei  fod  yn  deall  y  cynghan- 
eddion  yn  lled  dda,  ac  yn  gydnabyddus  â*r  mesurau  mwyaf  arferedig 
o'r  pedwar  mesur  ar  hugain.  Byddai  yn  hoff  iawn  o  linellau  diarebol 
cyflawn  o  feddwl  yn  "cloi  synwyr  mewn  clysineb,"  megys  : — 

Eithr  gwas  pan  deyrnaso 
Mae  llaw  barn  yn  drwm  Ue  bo. 
neu: — 

Gormod  o  dafod  efydd, 
Baoh  o  ddystaw  synlaw  sydd. 

A'r  rhai  hyn  am  yr  hunanol : — 

Fel  llyn  tro  mae  o  'mhob  man 
Yn  tynu  ato  'i  hunan. 

Ond  byddai  yn  ddig  wrth  ryw  linellau  cywrain  a  chymhlethedig  eu 
cynghaneddiad,  megys : — 

Ser  dduwies  oer  ddwys  yw  hi. 
a'r  cyffelyb.  Nid  oedd  yn  hoffi  barddoniaeth  os  na  byddai  yn  eglur, 
yn  bert,  a  hawdd  ei  gofio.  Yn  unol  â'r  syniad  yma  mi  a'i  clywais  yn 
dyweyd  fod  mwy  o  feddylgarwch  nag  o  farddoniaeth  yn  mhryddest 
Eben  Fardd  ar  yr  Adgyfodiad.  Y  mae  yn  wir  fod  gradd  o  amwysedd 
yn  y  frawddeg  wrth  gyferbynu  "  meddylgarwch  "  â  "  barddoniaeth  ; w 
ond  y  mae  er  hyny  yn  dangos  nad  oedd  ef  yn  cyfrif  ac  yn  gwerth- 
fawrogi  fel  barddoniaeth  yr  hyn  oedd  yn  gofyn  astudrwydd  a  dyfalwch 
meddyliol  i'w  ddeall. 

Yn  Nghymru  yn  yr  amser  a  fu,  yr  oedd  bron  bob  bachgen  meddyl- 
gar  yn  ceisio  gwneyd  bardd  neu  bregethwr  o  hono  ei  hun,  ac  yn  fynych 
y  naill  a'r  llall.  Nid  oedd  drysau  eraill  i  gyhoeddusrwydd,  fel  y  mae 
yn  awr,  yn  agored  y  pryd  hwnw.  Heblaw  hyny  yr  oedd  cryn  dipyn  o 
ysbrydiaeth  farddonol  yn  Llangynog  ar  y  pryd.  Yr  oedd  Mr.  David 
Humphreys  (y  Parch.  David  Humphreys,  Llanrhaiadr  ar  ol  hyny)  yn 
gyfoed,  yn  gâr,  ac  yn  gydymaith  i  Mr.  Joseph  Thomas,  ac  yr  oedd  ef 
pan  yn  ieuanc  yn  arfer  prydyddu  llawer.  Yr  oedd  ganddo  fedr  arbenig 
i  wneyd  pennillion,  a  gresyn  na  buasai  llawer  o  honynt  wedi  eu  cy- 
hoeddi.  Y  mae  cyfeirio  at  emyn  ragorol  o'i  waith  sydd  mewn  amryw 
Lyfrau  Hymnau  arferedig, 

Babell  gwympa  er  ei  chryfed, 

Dagon  gwymp  er  maint  ei  barch,  &c. 
a 

Clywir  swn  yn  mrig  y  morwydd, 

Deulu  Seion,  ymgryfhewoh,  &o., 


Y   DIWEDDAB    BAROHBDJO   JOSBPH   THOMAS  281 

yn  ddigon  o  brawf  o  hyn.  Gwnaed  yn  hysbus  yn  y  Drysorfa  flynydd- 
oedd  lawer  yn  ol  mai  efe  ydyw  awdwr  yr  emyn  hon,  a  gyfansoddwyd 
ganddo  ynglŷn  â'r  Cyffröad  Dirwestol  yn  y  wlad.  Yr  oedd  bardd 
a  llenor  da  yn  aros  yn  yr  ardal  y  pryd  hwnw  o'r  enw  John  Evans 
( Ioan  Maelor),  yr  hwu  yr  oedd  llawer  o  f echgy n  deallus  yn  ty ru  ato  ac 
yn  cael  Ues  oddiwrtho.  Yn  yr  adeg  yma  hefyd  yr  oedd  y  Parch. 
Samuel  Evana,  Trelogan,  yn  byw  yn  Llangynog;  yr  oedd  yntau  yn 
gryn  dipyn  o  fardd,  ac  o  herwydd  ei  sefyllfa  fydol  a'i  gymeriad,  yr 
oedd  yn  llon'd  y  wlad  o  ddylanwad.  Hwyrach  mai  y  penaf  o  feirdd 
Llangynog  ar  y  pryd  oedd  Edward  Humphreys  (Iorwerth  Cynog),  brawd 
i'r  Parch.  David  Humphreys.  Cyhoeddwyd  amryw  o  gyfansoddiadau 
da  o'i  eiddo  yn  y  Drysorfa,  a  rhai  lled  ganolig.  Yr  oedd  ef  yn  hỳn  o 
flynyddoedd  nai  frawd  a  Mr.  Joseph  Thomas,  a  chydnabyddent  yn 
rhwydd  ei  ragoriaeth  arnynt  fel  bardd.  Yr  oedd  Edward  Humphreys 
yn  berchen  athrylith  ddiammheuol,  a  phe  bnasai  ei  esgeiriau  yn  ogyhyd, 
buasai  yn  ŵr  o  werth  a  defnyddioldeb  mawr.  Cyfansoddodd  lawer  o 
gaaeuon  hynod  o  swynol,  ac  y  mae  ar  ei  ol  ugeiniau  o  englynion  â 
rhyw  bertrwydd  gorphenol  ac  ergyd  barddonol  ymhob  un.  Dyma  un 
englyn  yn  engraifft,  beddargraff  y  dywededig  Ioan  Maelor,  yu  yr  hwn 
y  mae  y  gareg  fedd  yn  anerch  y  darllenydd  fel  hyn  : — 

Bedd  Ioan  gwiwlan,  gwelwch— o  danaf , 
Dyna  le  ei  fan-lwch ; 
Nid  Ioan  oyfan  cofìwoh, 
Mae  rhan  fry  uwoh  lletty  llwoh. 

Yr  oedd  lllaws  ieuenctyd  Llangynog  pan  oedd  Mr.  Joseph  Thomas 
yn  fachgen  yn  dilyn  ffyrdd  oferedd,  a  llawer  o  gastiau  drygionns  yn 
cael  eu  dyfeisio  a'u  cyflawni  ganddynt ;  ac  er  iddo  yntau  mewn  rhan 
ymroi  i'r  oferedd  hwn,  ymgadwodd  rhag  cyflawni  yr  un  pechod 
gwarthus.  Nid  oes  eisieu  i  gymeriad  mor  hawddgar  feddiannu  cam- 
weddau  ei  ieuenctyd,  hyd  yn  nod  yn  ei  goffadwriaeth ;  eto  dylid 
dy weyd  ei  fod  cyn  ei  dröedigaeth  wedi  cychwyn  i  gyfeiriad  a  fuasai  yn 
rhoddi  hanes  tra  gwahanol  i  w  fywyd  i'r  hyn  ydyw  heddyw,  pe  na 
buasai  i'r  Arglwydd  yn  ei  örugaredd  ragflaenu  ei  aflwydd.  Y  mae 
meddwl  am  ei  oes  ddefnyddiol  yn  wyneb  hyn  yn  perì  i  ni  fawrhau  gras 
Dnw  yn  fwy  ynddo.  Y  mae  yn  wir  ei  fod  yn  un  o  waredigion  y 
Diwygiad  Dirwestol,  ar  ei  doriad  cyntaf  allan  yn  yr  ardaloedd  hyn. 
Ond  nid  oedd  ef,  fel  y  dy wedir  yn  un  man,  "  yn  un  o'r  rhai  cyntaf,  os 
nad  y  cyntaf  oll,  i  ymuno  â'r  Gymdeithas  Ddirwestol  yn  Llangynog." 
Tachwedd  2U,  1836,  yr  areithiwyd  gyntaf  ar  Ddirwest  yn  Llangynog ; 
a  gwŷr  nodedig  oedd  yno  yn  areithio  ar  y  pryd,  nid  amgen  y  Parchn. 
Henry  Rees,  D.  Charles,  B.A.,  wedi  hyny  D.D.,  Thomas  Aubrey,  a 
William  MorrÌ8,  Llanfyllin.  Y  diwrnod  hwnw  yr  oeddynt  yn  areithio 
yn  Mhenybont  fawr  am  10  o'r  gloch,  Llangynog  2,  a  Llanfyllin  yr 
hwyr.  Ymhen  y  pythefnos  ar  ol  hyn,  Tach  16eg,  y  sefydlwyd  Cym- 
deithas  Ddirwestol  yn  Llangynog,  ac  ymunodd  amryw  â'r  achos  y  pryd 
hwnw.  Dy wedwyd  wrthyf  gan  rai  o'i  gyfoedion  mai  yn  y  dafarn  y 
traddododd  Joseph  Thomas  ei  araeth  Ddirwestol  gyntaf,  ac  y  mae 
tystiolaeth  brawd  parchus  a  pharchedig  a  fagwyd  yn  Llangynog  yn 
cadarnhau  hyn.  Yr  oedd  amryw  wedi  dyfod  at  eu  gilydd  i'r  dafarn  i 
ddiota  ac  i  fod  yn  llawen,  ac  yr  oedd  Joseph  yn  eu  plith  fel  by wyd  y 

Q  2 


'iíH  r    ÍJIWB00AE    9â 

f//h.)lhoh      \)wl\\  I)írwe#t  daa  sjlw.  av 

f/  )MiM«dtM*Mf  ;  *  drwododd  on  j  bttaaaé  Josnt  *r 

fh«l  n  honyfit     Ariho#wyd  cf  í  fpnujt  jx  7  ia  * 

mmHIiJoiM  fnor  dda  a/î  efleithioTnet  jr  *bòc  7 

Wfht*il  allttti      Wrth    weled  gobaíta  «  ehr  jt 

iìhIhhiẃì  ily/hUn  vn  cyffroí  ac  jm  ymssfj*  j*r  t^ 

ilnht  \tU  hIUii  hitfyd,  w  yn  dywejd  jbj'iia:  nui  tu: 

h'hUw  ê*\  t\ÿ  «f  |  ddyweyd   jn   erbjn   j    *±>*L     5"jl  acr  à 

*Mih)Nif  l'f  ilnfarri  ar  ol  hyny,  ac  jmwAi  a  Ii.  iss.  ^r  «k  j 

*H'h    I"*   dníhfnn   y   flwyddyn    1837.     Y  me  ri   il  r? 

hhiMiof  iyfilfol  Mr,   Kvan  Jonet,  61yndx    LaErr»:c    jt 

il'h''  hf  MfniM  MMiMlilo  ar  I)írwest  yn  j  fas  ar  u.  ncni:  ir  I- 


w  fli>*í.i|   yffihnllttrh  rnal  ar  ol  iddo  jm^to  â  «í«j5: 
hnhlof/f  nyihl  ÍmI  MfniMiiwr  DirwestoL 

Hm  yo  fhlliwmilwí'  ani  gyfnod  go  bir  ejn 
ff< .Hlihifil  )  yiiiMiM»  A  f'hrnfytltí ;  ac  yn  grmairî  az  eä£  jîjw  o»  d 
flf<M|l|oti,||i  wiull  it|  adrodd  gyda  dím  manjjder;  r^iiser  ponera£ i 
h,M  rfMit  Al  fiiinii  onrllyd  vti  nechren  j  flwyddyî  I*?r„  jt  >e»ìi  r*r 
Ií  ifMtn.  ftf  AlhiMt*  fi  ailnnhytfdid  y  pryd  hwnw  fel  Mr.  Ow«  Tr»*L 
l>MHM"f  /ifl  Mil'l  dywoyd  wtth  y  darllenydd  mai  hwnw  jv  Dr.  T^aass*. 
I  Miijifttfli  yti  iiii^/ulliu  yn  han  gapel  Llangjnog.  Yn  jrodiaìtttjr  j 
illlilhiUpl  mmhIiIwI  ilMMnph  Thomas  gyntaí  am  ei  fater  mawr  rhjnçddo 
ft  I'm*  |Im  him  yn  «ifHiM  i  llwyddyn  wedí  byny  heb  jmuno  i  r  egìwjs» 
immI  mI  l'M  l'Hh  yi  lih  mm  ar  ol  y  Sabbothhwnw.  6wnaeth  y  ffarthhoe 
Hi  li,'<l<t«  |i«iM  V»  oodtlld  yn  ymddyddan  ág  ef  jn  j  Gjmdettbtẃ 
im'Im  i«hI»|i  hi  uI  MhhMMio,  a  dywedodd  jt  un  peth  o  dro  i  dro  mewu 
ll'MH'i  1  \\\  li  h  fh\M\IIIM4il,  Vmddengys  mai  y  wedd  oedd  ar  genadwri 
l'i      I  liHMiiot   y    Mithhoth    hwnw    ydocdd,  dangos   i'r  gwrandawjr  eo 

I  )  lillnliloh  \  11  w  \  iioh  (10(11  yr  ttfongyl ;  ac  felly  teimlad  o'i  gjfrifoldeb 
n'l  mm  iiMnlij'Uflh  h  ihlolliouyd  yn  mynwes  Joseph  Thomas  ar  j  prjd. 
\  miImm  IiI\m>iIiImoiIi|  m  ol  h>ny  yr  oedd  yn  siarad  â  rhjw  frawd  am 
l'i  'llihiunM,  i\o  )\\  ^nl)M,  Moth  oodd  oi  ragoriaeth  mawr  fel  pregeth- 
Hi  I     WimII  I  hwiiw  tutili  u\\  |>oth  nou  ddau,  dywedai  yntau :  <(Bjddaf 

II  \m  imimIiIwI  huh  ntiMtor  tiiut  oi  ra^oriaeth  mawr  ydyw  gallu  i  ddwyn 
11M111U1I  yi  MloMf,\l  t  nYlíyhhliail  »  rheswm  a  chydwybod  djn  fel 
himmImi  oyíillol,  NmI  wt\f  t\n  gwyhod  am  neb  wedi  ei  alw  tebyg  iddo 
)i»  h\n,  V  111110  lluwor  iawii  o  wrandawyr  â  gobaith  gwan  am  eu 
il\<  httollinl  om  im  ollir  tlnn^m  iddynt  y  dylent  fel  creaduriad  cyfrifol  i 
hdttw  iMildt  dorhyniad  ir  Hfoogyl,  a  bod  eu  gwrthodiad  o  honi  yn 
hoth  hollol  afronyiuol."  Fol  hyn  yr  ymddengys  yr  ennillwyd  ef ;  ac  f e 
oiniillwjd  yn  ddiau  Uworoodd  yn  «yffelyb  trwy  weinidogaeth  Dr. 
Thoiiuu.  (lowododd  y  ì\\\\  mawr  anrnydedd  arbenig  arno  ef  trwy  ei 
ddoíi»)ddio  yn  foddion  dychweliad  y  fath  un  mewn  gallu  adefnyddiol- 
doh  a  JoHoph  Thomas. 

Dywodwn  mai  toimlad  o'i  rwymedigaeth  a'i  gyfrifoldeb,  yn  fwy  na 
ditu  arall,  oedd  yn  ei  gymhell  at  grefydd  ac  i  ymuno  âg  eglwys  Dduw; 
ond  yr  oedd  yn  rhyw  ofni  fod  hyny  yn  rhy  fach  o  gymhelliad  i  fjned 
yn  llwyddiannus  drwy  yr  ymchwiliad  a  wneid  i  ansawdd  ysbryd  a 
theimladau  y  rhai  a  gynnygient  eu  hunain  am  aelodaeth  yn  eglwysi  y 
Methodistiaid.     Uyn  oedd  y  rheswm  ei  fod  mor  hwyrfrydig  i  ymuno 


T   DIWEDDAR   BAROHEDIO   J08EPH   THOMAS.  238 

â'r  eglwys.  Nid  oedd  arno  gymaint  o  ofn  cael  ei  holi  o  ran  ei  wybod- 
aeth,  ond  yr  oedd  yn  ofni  mewn  gwirionedd  cael  ei  holi  am  ei  brofiad 
a  natur  ac  ansawdd  y  cymhellion  a'i  tueddai  i  fwrw  ei  goelbren  gyda 
phobl  yr  Arglwydd.  Tra  yr  oedd  mewn  pryder  meddwl  fel  hyn 
byddai  yn  dyfod  yn  aml  i  gyffyrddiad  â  Mr.  Price,  gweinidog  yr 
Annibynwyr  yn  Mhenybont  fawr  a  Llangynog,  wrth  ddilyn  y  Cyfar- 
fodydd  Dirwestol  i  areithio  ynddynt.  Fel  y  gwelwyd,  yr  oedd  y  ddau 
ar  delerau  tra  chyfeillgar  â'u  gilydd,  a'r  naill  yn  meddwl  yn  uchel  o'r 
llalL  O  herwydd  hyn  yn  benaf,  a'r  ffaith  ei  fod  yn  tybied  nad  oedd 
yr  Annibynwyr  yn  holi  cymaint  ar  yr  ymgeiswyr  a'r  Methodistiaid, 
aeth  i  gapel  yr  Annibynwyr  yn  Llangynog  i  wrando  Mr.  Price,  ac 
ymunodd  â'r  eglwys  ar  ddiwedd  yr  odfa.  Nid  oedd  erioed  yn  arfer 
mynychu  capel  yr  Annibynwyr  ar  y  Sabboth,  a  darfu  i'r  ffaith  fod  un 
o'u  gwrandawyr  mwyaf  cyson  wedi  eu  gadael  ac  ymuno  ág  enwad  arali, 
gynhyrfu  ychydig  ar  yr  hen  Fethodistiaid  yn  y  lle.  Penwyd  i'r  brawd 
addfwyn  Robert  Jones  fyned  i  ymddyddan  âg  ef,  a'r  unig  reswm  oedd 
ganddo  dros  ei  ymddygiad  ydoedd  ei  fod  yn  teimlo  yn  haws  ymuno 
â  hwŷnt  nag  â'r  Methodistiaid  ;  a'r  unig  addewid  a  gaed  ganddo  oedd, 
— "  Lle  bynag  y  byddaf  y  Sabboth  nesaf,  yno  yr  arosaf  am  fy  oes  ! " 
Bu  yr  hen  flaenoriaid  ar  y  pryd  yn  ffyddlawn  i'w  Cyfundeb  yn  hyn  o 
beth,  er  mai  arfer  y  Methodistiaid  o'r  dechreuad  ydyw  rhoddi  i  fyny 
yn  heddychol,  fel  Isaac,  y  meddiant  o'r  hyn  y  bydd  bugeiliaid  Gerar 
yn  ei  ddwyn  oddiarnynt,  ac  ni  fu  yn  y  Cyf undeb  fawr  o'r  ysbryd  gwrol 
oedd  yn  Abraham  i  geryddu  Abimelech  am  ei  raib  yn  dwyn  ei  bydewau. 
Modd  bynag,  gwnaeth  blaenoriaid  Llangynog  eu  dyledswydd  yn  hyn. 
Yr  oedd  un  dylanwad  arall  lled  gryf  yn  gweithio  yn  ffafr  y  Methodist- 
iaid :  barn  a  theimlad  ei  fam.  Yr  oedd  hi  yn  Fethodist  o'r  Methodist- 
iaid,  aç  yn  dwyn  mawr  zel  dros  draddodiadau  a  neillduolion  ei  henwad, 
ac  nis  gallai  oddef  y  syniad  o  weled  ei  mab  talentog  yn  ei  adael. 
Ebe  Ëdward  Thomas,  ei  dad,  wrth  Edward  Morris  y  blaenor, — "Ni 
chawsech  chwi  mo  Joseph  yn  ol  oni  buasai  fod  Pali  ar  y  ffordd  iddo 
fyn'd  at  y  'Sentars"  Ateb  parod  Edward  Morris  oedd, — "Y  mae 
gormod  o  Pali  tan  groen  Joseph  i  wneyd  'Sentar  byth."  Nid  oedd 
dim  i'r  bachgen  ond  pob  credyd  o'r  ffaith  fod  llawer  o  Pali  ynddo. 
Ymunodd  â  chrefydd,  ar  ol  misoedd  lawer  o  arofyn,  yn  nechre  y 
flwyddyn  1840. 

Y  mae  ei  hanes  ynglŷn  â  Dirwest  yn  ddigon  hysbys,  ei  ddull  o 
wneyd  areithiau,  ei  bobíogrwydd  yn  y  cyfarfodydd,  a'i  gymeradwyaeth 
yn  yr  ardal,  a'r  ardaloedd  cylchynol ;  onid  y w  y  pethau  hyn  yn  ysgrif- 
enedig  yn  Nhrysorfa  y  Plantì  Nid  wyf  yn  meddwl  am  adrodd 
yma  hanes  y  darganfyddiad  a  wnaed  gan  Dr.  Edwards  yn  Llwyneinion, 
Nadolig,  1840.  Pan  adroddir  yr  hanes  hwn  yn  ei  fanylion,  y  mae 
Uawer  o  bethau  dyddorol  i'w  dy  weyd  am  dano  nad  ydynt  yn  ysgrifen- 
edig  eto.  Y  mae  y  cyfaill  a  aeth  gydag  ef  o  Langynog  i  areithio  yno 
yn  awr  yn  fyw,  ac  yn  flaenor  parchus  mewn  eglwys  gref  yn  yr  America; 
a  cheir  arfod  rywbryd,  fe  allai,  i  roddi  ei  adgofion  dyddorol  ef  am  yr 
ameylchiad.  Bydd  raid  ysgrifenu  ychydig  hefyd  am  yr  hen  flaenor 
Richard  Roberts  o  Landderfel,  a  aeth  i  Langynog  i  berswadio  Joseph 
Thoma8  i  ddyfod  yno.  Wedi  sicrhau  yr  areithiwr,  nid  oedd  Richard 
Boberto  foddlawn  heb  sicrhau  un  gwrandawr  oedd  yn  ddigon  craffus  i 


Mi  V    DIWftDDAft    BABOHl 


f, 


Wftlftd  pragnthwr  a  dyn  oyhoeddoa  yn  jt  i—iii^  éááviè  ai  »5 

flaan  yn  yr  arolthlwr  gwledig  o  Langynoç.    A*9tk  jt  hi  _hr  u  «_m_l 

l'r  lUÌa  I  ddyweyd  wrth  Dr.  Edwarde  ta  4_kk,  ac' 

'nn  IV  wrarido,  gan  ai  fod  yn  on  mor  bj-fco<i 

íolwrU;  y  mao  ychwanog  i'w  ddyweyd  aa 

wmmIm  yno  yn  y  cyfarfod  y  boreu  heb  fod  yr  i__  _. 

fftl  byn  y  mae  Mr.  Thoraaa  yn  adrodd  am  byny : 

nmdti  hf#||#»l  oodd  K°»yf»  ond  pwy  oedd  yno  yn  gẃnwlo  a»i  __*__ 

1/1  lUla     Hyuhan  y  gwyddwn  fod  y  fath  wr  yn  cwnwi»  nf:  a  4a 

n«r|i|  hyriy,  onidA  htiMwn  yn  waelaeh  nag  oeddwn.     Di  ■uiwiii  e#r 

y  IV  IU  yr  ooddwn  yn  oael  cinio  fod  Mr.  Edwardi  y_wx  f^kWV 

ftMiryw   hrngiithwyr  oraill.     Yn  nghyfarfod  y  prydnswn,  /-wi-ifgwiá 

Di    Kr|waMÌM  yn  dírion  dros  ben  tuag  ataf,  ac  annogodd  fi  i  òèyî*i  fr 

Albir.fa  «an  gyiited  ag  y  gallwn,  gan  ymrwymo  y  cymerai  ef  ý  cjfrif- 

nMiili,  jw  yr  yNgi  Ifmial  at  y  Cyfarfod  Misol  yn  fy  achoa.     B«  hisfyi  jn 

llawn  <ty»Ul  a'i  addowld.     Dangosodd  i  mi  garedigrwydd  a  hynawwld 

rrwwr    wmll    hyny,  gymaint  fel  y  gailwn  ddywedyd  wrtho  gyde  yr 

ImiMmw.  Om  anuhollaf  di,  anghofiod  fy  neheuiaw  gano."    CanJjU-MÌ  yr 

yitnMyddaii  hwn  Ä  |)r.  Kdwarda  fu  iddo  fyned  ir  Bala  y  m»  M»  wrth 

r  anlyi.iil.     llu  vii  yr  Athrofa  am  derm  a  hanner  cyn  dechre  preçetlm, 

Mly  yr»  nlwadd  y  llwyddyn  1841  yr  aeth  John  Hugbea,  Pontroberi.i 

l***iU/yii(»K  I  yniddyddan  A-  of  gyda  golwg  ar  ddechre  pregethu.     An- 

lioy  wyd  «f  I  ildmtliro  y  Habhoth  dilynol,  yr  hyn  a  wnaetb  gyda  y  Parch. 

TlnniiaM   |lavlun   n    Lanwyddelan.     Bu  y  brawd  hwnw  farw  yn  dra 

njrrlyn  yn  fimn  ar  ol  hyn  (lonawr  20,  1842).     Daeth  y  petb  ar  Joeeph 

TbwrmM  iiioi  aiinyMMWyliadwy  fel  nad  oedd  ganddo  bregeth  yn  barod; 

»iid  yi  ninl.l  woili  nuuldwl  ychydig  am  yr  adnod,  "  Cy tuna  â'th  wrth- 

wyrmhwr  ar  fryM,"  ŵo,     Wrth  fyfyrio  arni   ymagorodd  iddo  yn  dair 

jim»k'»IIi  :     I,  ÍSatur  yr  anghi/dfod  a  dybir  yn  y  testun.     II.  Trefm  y  Cym* 

moil,     III,   IV  mlry  i  yymmoiìi.     Y  gyntaf  a  draddodwyd  o  flaen  Thomas 

DayíuM  y  Hahhoth  hwnw,     Y  mae  yn  ffaith  o  ryw  ddyddordeb  iddo 

iMwiliro  progethn  y  Hwyddyn  y  bu  farw  John  Elias,  a  chael  ei  eni  yr 

14 f i  llwyddyn  ag  y  tm  farw  Charlos  o'r  Bala. 

JJaíuriodd  yn  galod  yn  y  Bala.  Byddai  yn  arfer  dyweyd  ei  fod 
Wmli  dyMgu  di^on  ttoeg  yno  i  ddarllen  ei  destun  yn  yr  iaith  hono,  a 
hyddai  yu  dra  ^ofalun  ihag  gwneuthur  un  camgymeriad  i  fradychu  an- 
wyhodaoth,  Dywododd  aylw  unwaith  ar  un  adnod  oedd  yn  taro  yn 
rhyfuihL  a  gofynodd  Dr.  fidwards  gwestiwn  iddo  oddiwrth  y  sylw,  a 
ülmíwyu  allan  fod  tail  dda  i'r  sylw,  a  chynghorodd  y  Dr.  parchedig  yr 
yrthydig  ofrydwyr  oodd  yn  y  fan  a'r  llo  i  debygu  i  Josepli  Thomas  yn 
y  gofal  i  hoídio  dywoyd  dim  yn  gyhoeddus  heb  eu  bod  wedi  meddwl 
am  dano  o  amgylch-ogylch,  fol  y  byddai  ganddynt  rywbeth  i'w  ateb  i'r 
noh  a  ofynai  gwostiwn  oddiwrth  hyny.  Rhy  brin  dair  blynedd  fu  ei 
aroNÌad  yn  y  Bala,  ond  gwnaeth  y  defnydd  goreu  o'i  amser  yno  i 
gymhwyio  ei  hun  at  oes  o  ddefnyddioldeb.  Dysgodd  y  peth  mwyaf 
nwysig  i'w  ddysgu  o  bob  peth,  sef  dysgu  astudio  ar  ol  gadael  yr  Athrofe. 
Ni  waeth  beth  a  ddysgir,  na  pha  swm  o  wybodaeth  a  gesglir;  ob  na 
ddysgir  attudio  ar  ol  gadael  yr  ysgol,  bydd  y  cyfan  yn  ofer.  Nid  dyma 
y  íle  i  adrodd  yr  hanesion  difyrus  sydd  am  dano  yn  yotod  ei  fywyd 
athrofäol :  y  maent  yn  dangos  fod  rhy  w  hynodrwydd  ynddo  y  pryd  hwnw, 


T   DIWEDDAR    BARCHKD10   J08WPH   TH0MA8  285 

ai  fod  yn  wrthddrych  o  ddyddordeb  mwy  na  chyffredin  ymhlith  ei 
gydefrydwyr.  Àdroddodd  hanesyn  neu  ddau  am  dano  ei  hun  yn  fy 
nghlyw  sydd  yn  daDgos  un  o'r  pethau  mwyaf  amlwg  ynddo  ar  hyd  ei 
oes,  sef  gallu  i  gyfaddasu  ei  hun  at  yr  amgylchiad.  Yr  oedd  bob 
amser,  yn  anad  un  braidd,  yn  gallu  ymgodi  at  alwad  yr  amgylchiadau. 
Y  mae  Üawer  un  mewn  amgylchiad  o  bwysigrwydd  yn  mynedyn  llai  nagef 
ei  hun.  Ond  am  Mr.  Thomas  yr  oedd  yn  hollol  fel  arall.  Yr  oedd  yn  an- 
hawdd  dy weyd  ei  faint  na'i  fesur  ry wfodd,  o  herwydd  ni  welwyd  ef  erioed 
yn  methu  Uenwi  y  Ue  y  gelwid  ef  iddo.  Dywedai  unwaith  mai  un  o'r 
pethau  rhyfeddaf  a  ddygwyddodd  yn  ystod  ei  arosiad  yn  y  Bala  oedd 
gwaith  Dr.  Edwards  yn  ei  orfodi  bron  i  fyned  i  Gymanfa  Ysgolion  Dos- 
barth  Edeyrnion  yn  hollol  ddirybtidd  a  diragbarotöad,  pryd  nad  oedd 
ond  newydd  ddechre  pregethu.  Yr  oedd  rhy w  ŵr  y  dysgwylid  llawer 
wrtho  (Robert  Owen,  mi  dybiaf),  wedi  6Ìomi  y  brodyr  yno  yn  dra 
sydyn.  Anfonwyd  gŵr  flFyddlawn  ar  farch,  gan  ddwyn  march  cyfrwy- 
edig  arall  yn  ei  law,  i'r  Bala  i  ofyn  am  i  Dr.  Edwards  benodi  y 
cymhwysaf  oedd  bosibl  i  gyflawni  gwaith  y  diwrnod  yn  ddibrofedig- 
aeth,  i  ddyfod  gydag  ef  adref  erbyn  cyfarfod  deg  o'r  gloch  y  boreu. 
Cododd  Dr.  Edwards  allan  gyda'r  gŵr  cyn  cael  ei  foreufwyd,  ac  aed  yn 
y  fan  at  Joseph  Thomas.  Yr  oedd  yntau  yn  dychryn  wrth  feddwl  am 
fyned  yno  heb  barotoi  dim.  Gofynid  iddo  holi  y  plant  yn  un  cyfarfod, 
holi  y  bobl  mewn  un  arall,  ac  areithio  ar  yr  Ysgol  Sul  yn  y  llall.  "  Mi 
a  aethum/'  meddai,  "  yn  unig  o  ofn  y  Doctor."  Nid  oedd  ganddo  ond 
ymddiried  am  yr  holi  i  ddamwain  yr  adeg,  ond  yr  oedd  yn  ceisio 
parotoi  hyd  y  ffordd  at  yr  araeth  trwy  gofio  darnau  o  hen  areithiau 
oedd  wedi  eu  traddodi  yn  Llangynog  a'r  cylchoedd  ar  yr  Ysgol  Sul. 
*'  Ni  chymeraswn  i  ddim  Uawer,"  meddai,  "  a  myned  felly  wedi  dyfod 
yn  hŷn,  ond  daeth  arnaf  yn  llawn  gwell  na'r  dysgwyliad.  Yr  oedd  y 
bobl  yn  bur  garedig  wrthyf ."  Cododd  y  tro  hwn  ef  i  gryn  dipyn  o  sylw, 
a  bu  cryn  son  am  dano  fel  holwr  ac  fel  areithiwr.  Yr  oedd  yn  dra 
hyddysg  yn  yr  Ysgrythyr  cyn  myned  i'r  Bala,  ond  dygwyddodd  un 
amgylchiad  yn  ei  hanes  a  barodd  iddo  astudio  y  Bibl  yn  ddyfalach  nag 
erioed,  a  cbeisio  gwybod  rhywbeth  am  ystyr  ac  amcan  pob  rhan  o  hono 
Yr  oedd  yn  pregethu  yn  Ninbych,  ac  yn  y  prydnawn  yn  myned  i'r 
Ysgol  Sul ;  arweiniwyd  y  pregethwr  i'r  dosbarth  penaf,  yr  hwn  oedd  yn 
cael  ei  wneyd  i  fyny  o  athrawiaethwyr  dadleugar  a  checrus.  Gwelodd 
yn  f uan  mai  amcan  un  neu  ddau  o  honynt  oedd  ei  arwain  ef  i'r  fagl ; 
ond  gan  y  dygwyddai  fod  yn  bur  gydnabyddus  â'r  adran  a  ddarllenid, 
gallodd  gadw  ei  hun  yn  rhydd  o'u  gafael  nes  gweled  eu  heithaf.  Wedi 
hyny  dechreuodd  eu  holi,  a  chafodd  rai  o  honynt  i  wrthddyweyd  eu 
hunain  yn  lled  fuan.  Yr  oeddynt  yn  fwynaidd  a  hawdd  eu  trin  o 
hytiy  i'r  diwedd.  Ar  ol  myned  i'r  tý  Ue  yr  arosai,  clywodd  eu  bod 
wedi  baeddu  yr  hen  frawd  oedd  yno  y  Sabboth  blaenorol  yn  dost 
iawn.  Wrth  weled  hyn  meddyliodd  beth  pe  buasai  yr  adran  a  ddar- 
Uenid  yn  ddyeithr  iddo,  mor  druenus  fuasai  ei  dynged  yn  eu  plith.  O 
hyny  aJlan  penderfynodd  astudio  y  Bibl  oll  o  adran  i  adran,  yn  y  fath 
fodd  ag  y  byddai  ganddo  ry w  syniad  am  gynnwys  ac  ystyr  pob  rhan  o 
hono.  Penderfynodd  neillduo  rhyw  gyfran  o  amser  bob  dydd  i'r 
amcan  hwnw,  ac  ni  roddodd  i  fyny  nes  myned  trwy  bob  llyfr  o  hono, 
oddtgerth  y  Dadguddiad  a  Chaniad  Solomon.     Y  dull  oedd   ganddo 


Bflfl  T   DIWBDDAB 

ydoodd  darllen  adran  drosti,  nodi  yr 
imi  yna  «hwíllo  pob  petb  oedd  yn  eá  gjiluwfcl 
a  yrnddangoaent  yn  dywyll  iddo.     Yr  oodd  w«£ 
Nowydd  ac  wodi  dochreu  ar  yr  Hen  Dntiiiit 
dallodd  yr  arfor  ymlaon  nes  gorphen  jr  hoO  Fíi 
lyfr  a  riodwyd,* 

Wodl  iddo  aron  yn  y  Bala  am  yn  agos  í  dair  Ktm&ì.  urfawyi 
fynml  I  lafnrlo  i  Birrainghara  a  Bileton,  De  yr  oedd  y»  r**** 
yu  fynyoli  l'r  un  bobl,  ac  felly  yn  cael  ei  gadw  mcn  \^Hr 
Am  «I  lafur  a'i  lwyddiant  yn  y  Ueoedd  hyn,  dymafel 
hlamior  «raffui  a  gweithgar,  Mr.  Eran  Thomat, 
llytliyr  dyddorol  a  anfonodd  ataf :— 


* 


I  >*«Mi  Mr.  Thoma*  1  wasanaethu  yr  achoe  i  Birmrngham  a  BOstosi  y*  l 
flwyddyn  IM4II,  a  bu  yno  hyd  Hydref  1846,  feüy  bron am diir  biynBdd  o  i 
t  nodd  ymadan  nawdd  y  Genadaeth  Gartrefol  am  £50  yny  flwyddym; 
liyi.hiui,  ifau  niwl  (»od(l  y  Ueoedd  hyn  yn  gwneyd  dim  i  ycfewmnega  cyftog  . 
M.itiulwi.  Yr  oodd  yn  dywoyd  mewn  Cymdeithasfa  yn  Amlwca,  iyw/  wgaìa 
nilyiiMdd  yn  i»l(  pan  y  oolNiwyd  ganddo  ddyweyd  gair  o  blaid  Wofrerhamptom  am 
|.t.l|t  n'r  Unintdiwith :  ••  Yr  ydwyf  yn  gwybod  yn  bur  dda  am  y  Deoadd  bym,  ae 
yn  niodd wl  yn  nlwr  y  gollwoh  ohwi  fentro  cefnogi  y  cyfeillion  sydd  yn  gatyn  a» 
iitdu.  Y  hiim»  yno  dh)yn  o  bobl  baoh  go  lew.  Dyna  Birmingham  y  dacfn  i  dtwi 
mii  i*yiiiii<ithwy<i&iti  dymmor  byr,  wedi  d'od  yn hunan-gynnaliol  er's  biynyddoedd; 
au  iild  hyuy  yn  unlg,  ond  yn  oynnal  yno  ddau  weinidog,  ae  yn  gwneyd  yn  Uawer 
mwy  aiirhydodilun  iddynt  nag  y  darfu  i  chwi  wneyd  i  mi.  Byddaf  yn  meddwl 
ittal  (Hitli  da  ydyw  oyunorthwyo  pobl  sydd  am  weithio,"  &c.  Drwg  genyf  mai 
yiiilittt!  hlwyddyu  nou  ddwy  ar  ol  ymadawiad  Mr.  Thomas  y  daethum  i  fr  De 
liwii,  iiitd  yi  wyf  wodl  bod  yn  ymddyddan  â'r  unig  bedwar  syddymayn  awr,  a 
fn  yn  iiiwyiiliau  ol  wolnldogaeth.ond  nid  yw  eu  hadgofion  ond  rhai  cyftredinol, 
ln.lt  ddlin  arhitulgrwyihl  uoülduol  arnýnt.  Byddai  yn  treulio  ei  amser  yn  gyd- 
wyliiidul  rliwiití  y  ddttu  le.  I'regethai  ddwywaith  bob  Sabboth,  ac  yn  fynyoh  yn 
yr  wythiMw,  Itul.Uw  oynnal  oyfarfod  eglwysig.  Wedi oadw  seiat yma nos Ferehec, 
ityoliwyiml  linrou  Uu  i  HiUton,  gan  gerdded  yr  holl  fifordd,  peilder  o  ddeng 
iullldli1,  &  darlhm  wrtit  fynml,  a  ohario  sypyn  o  lyfrau  gydag  ef.  Yr  un  modd  y 
dyoliwolftt  yma  orliyn  y  HoÌAt  noi  Iau  yr  wythnos  drachefn.  Efe  hofyd  fyddai  y 
rfittii  aitila?  yn  holi  yr  yngol,  Yr  oedd  pawb  yn  synied  am  dano  nad  oedd  ei  fath 
am  ddarllon  &  myfyrlo,  ao  yn  «ior  ni  bu  neb  yma  mor  dra  ohymeradwy  ag  ef.  Yr 
ooddld  aiii  dano  yu  gyutaf  o  bawb  ì'r  oyfarfodydd  blynyddol  hyd  ddiwedd  ei  oes. 
Yr  oudd  Iddo  Itt  unliol  yn  nyniadau,  a  cnynhea  yn  serchiadau  pawb  yma.  Teimlid 
ol  fnd  mown  fTttfr  gyila  Duw  a  dynion.  Yr  oedd  ei  awydd  am  lyfrau  yn 
anuorddol.  hyddal  yn  treulio  oriau  mewn  Second-hand  Book  Shops,  ac  yn 
dyliynhyddu  oyunwy»  amboll  lyfr  fel  na  byddai  raid  iddo  ei  brynu.  Prynodd 
fatli  o  Knopvh}HHÌia  oodd  yn  cynnwya  llawer  o  gyfrolau  gan  hen  Iuddew  am  256., 
a  oliau  afaol  yuddyut  yn  oi  goilaid  mynai  eu  oario  adref.  "  Nid  ewoh  ymhell," 
moddal  yr  Iuddow,  ••  dan  y  fath  bwysau  ;  "  er  hyny  cymaint  oedd  ei  awydd  fel  y 
oyohwynodd  gyda  ei  faioh  ìnawr;  ond  gorfu  arno  droi  i  siop  grocer  oyn  myned 
ymholl  i  ofyn  am  adael  eu  hanner  yno  nes  y  dychwelai.  Byddai  Mr.  Price,  gyda 
yr  hwn  y  líot^ai,  yn  arfer  dyweyd  i  Mr.  Joseph  Thomas  yfed  cymaint  o  wybod- 
aeth  gyffredinol  o'r  llyfr  hwnw  mewn  dwy  fiynedd,  ag  a  fuasai  Uawer  un  go 
lafurus  yn  ei  wneyd  mewn  ugain  mlynedd.  Byddai  yn  pregethu  ar  aohlysoron 
neiUduol,  am  ohwech  o'r  glooh  foreu  Nadolig,  a'r  nos  olaf  o'r  flwyddyn. 

Nid  oedd  yn  hoff  o  ddysgyblu,  gadawai  y  gwaith  hwnw  i  Mr.  Prioe,  a  thybiai 
ei  fod  yntau  yn  aml  yn  myned  yn  rhy  bell.  Dangosodd  wrthwynebiad  i 
ddysgyblu  un  brawd  am  esgeuluso  moddion  gras  o  herwydd  tramgwydd,  gan  ei 

•  Gwnaed  oamgymeriad  byohan  wrth  adrodd  yr  hanesyn  hwn  yn  ei  Angladd.  Nid 
oydefrydydd  oeda  ei  ragflaenydd  yn  y  dosbarth  y  oyf eiriwyd  ato,  ao  nid  oedd  ef  yn 
gwybod  aim  ymha  le  yr  oeddid  yn  darUen  oyn  myned  i'r  ysgol :  felly  nid  oedd  weai 
parotoi  ar  gyîer  y  ddadl,  ond  mater  o  ddamwain  oedd  ei  fod  yn  hyddysg  yn  y  wers. 


T  DIWIDDAR  BABOHRDIO  J08BPH  THOMA8.  287 

íod  wedi  oael  achoe  tramgwydd.  Byddai  yn  ddigalon  wrth  weled  rhai  yn 
ymadael,  ao  nid  rhyfedd  pan  oedd  yr  aohos  mor  wan  fel  yr  oedd  presennoldeb  un 
yn  oael  ei  deimlo;  ond  byddai  Mr.  Prioe  yn  dra  ohalonog  ao  yn  dyweyd, 
•«  Gadawoh  iddynt,  Mr.  Thomas,  dyna  y  oyírifoldeb  olaf  am  y  rnai  yna."  At  Mr. 
Thomas  y  byddai  y  profedigaethus  yn  myned,  gan  y  dysgwylient  fwy  o  gydym- 
deimlad  ganddo  ef  na  chan  Mr.  Prioe.  Yr  oedd  yma  ddau  frawd  o  Aberystwyth 
jo  hoff  iawn  o  gario  ohwedlau,  a  gwyddent  na  ohaent  groesaw  gan  Mr.  Pnce. 
Aethant  at  Mr.  Thomas,  a  dywedasant  lawer  o  bethau  wrtho  am  rai  o'r  brodyr. 
Wedi  gwrando  arnynt  dywedodd  yntau  wrthynt,  M  Yr  ydyoh  yn  dyweyd  y  pethau 
byn  gyda  y  bwriad  i  mi  fyned  i  siarad  â'r  brodyr  i'w  hargyhoeddi  fel  na  wnelont 
y  pethau  hyn  eilwaith."  "  O  na,"  meddent  hwythau,  *•  peidiwob  a  son  ein  bod 
ni  wedi  dyweyd  dim."  "  Os  felly,"  meddai  yntau  ••  peidiwoh  a  chario  dim  o'r 
fath  i  mi  mwyaoh,  am  nas  gall  fod  o  ddim  lles  i  mi  nao  iddynt  hwythau ;  ao  nia 
^allaf  roddi  fawr  o  bwys  ar  eioh  geirwiredd  a'ch  gonestrwydd  am  fod  arnooh  of n 
ìddynt  wybod  y  pethau  a  ddywedasooh  am  danynt."  Oafodd  lonydd  ganddynt 
byth  mwy. 

Wedi  ìddo  ymadael  oddiyma,  nid  oedd  dim  a  wnai  y  tro  gan  y  bobl  fwyaf 
meddylgar  a  darllengar,  ond  oael  dyn  ieuano  arall  fel  Joseph  Thomas.  ••  Wel," 
meddai  Mr.  Price,  ••  mi  wnaf  fy  ngoreu  gyda  chwi  i  gael  dyn  ieuano  fel  Joseph 
Thomas ;  ond  y  mae  yn  haws  i  ohwi  gael  gwydd  dew  yn  y  farchnad  na  ohael 
djn  iauano  fel  Joseph  Thomas."  Efe  a  greodd  yr  ysbryd  darllengar  sydd  mor 
amlwg  yu  Birmingham  o'r  pryd  hwnw  hyd  yn  awr ;  a  gellir  dy  weyd  mai  Mr. 
Príce  fu  yr  ysbryd  arweiniot  i  haelioni.  Y  mae  Birmingham  yn  hynod  am  ei 
haeüoni,  ao  hefyd  am  ei  ohariad  at  lenyddiaeth  ysgrythyrol ;  Mr.  Prioe  a 
ddysgodd  i  ni  y  cyntaf,  a  Mr.  Thomas  yr  olaf.  Daeth  dyn  Uai  ei  allu,  a  llai  ei 
ymroddiad  i  lafurio  yma  ar  ei  ol,  ond  gorfu  iddo  ymadael  ymhen  chwe'  mis  am 
nad  oedd  llafur  yn  ei  weinidogaeth.  Fe  ddysgyblwyd  John  Ellis  am  godi 
cynhwrf  y  mae  yn  wir,  ond  barnodd  y  genad  dros  y  Gymdeithasfa  yn  addas  ei 
dderbjn  jn  ol  heb  edifeirwoh.  Bu  y  gŵr  ieuanc  hwnw  farw  yn  fuan,  ao  wrth 
gofliu  am  dano,  dywedai  Mr.  Price,  ••  ei  fod  wedi  myned  i'r  nefoedd,  ao  maidyna 
j  lle  goreu  iddo,  can  nad  oedd  yn  gwneyd  fawr  o  honi  hi  ar  y  ddaear  yma."  Er 
cymaint  yr  awydd,  nid  hawdd  oedd  caeí  dyn  ifano  arall  fel  Joseph  Thomas. 

Yr  oedd  Mr.  Thomas  yn  ŵr  eangfrydig  iawn.  Ryw  dro  yr  oedd  yma,  holai  am 
amryw  frodyr,  ao  am  John  Ellis,  yr  hwn  y  oydnebydd  pawb  ei  fod  yn  f wy  gonest 
nag  o  synwyrol.  Dywedwyd  wrtho  ei  fod  gyda'r  Presbyteriaid  Seisonig  er  ys  tro. 
•«  Wel,"  meddai  yntau  *•  ayn  da  yw  John  Eliis,  ac  y  mae  yn  siwr  o  fyned  i'r 
nefoedd  trwy  ba  eglwys  bynag  yr  aiff  yno." 

Y  mae  rhai  o'r  sawl  oedd  yn  Birraingham  ar  y  prjd  yn  dyweyd  fod 
tôo  ei  weinidogaeth  ac  ansawdd  ei  ysbryd  wedi  newid  yn  fawr  yn  y 
blynyddoedd  dilynol.  Nid  oedd  ei  ysbryd  mor  siriol,  a  gwedd  ei 
weinidogaeth  mor  galonog  y  pryd  hwnw;  a  thybiant  fod  y  Farch. 
Edward  Price^  gyda  yr  hwn  y  llettŷodd  y  rhan  fwyaf  o'r  amser,  wedi 
cario  mesur  o  ddylanwad  arno  yn  y  cyfeiríad  hwn.  Y  mae  yn  bosibl 
fod  llawer  o  wir  yn  hyn ;  o  herwydd  ni  buasai  dyn  ieuanc  o  graflfder 
a  difrìfwch  Mr.  Thomas  yn  nghymdeithas  y  fath  un  heb  ddysgu  a 
manteisio  rhywbeth  drwy  hyny. 

Fel  y  gwelir,  symudodd  o  Birmingham  yn  niwedd  y  flwyddyn  1846, 
ac  fel  Joseph  Thomas,  Llangynog,  y  mae  ei  enw  yn  y  Dyddiadur  am 
1847.  Yn  nechreu  y  flwyddyn  hon  dechreuodd  lafurio  yn  Nosbarth 
Lianfyilin,  Llanrhaiadr,  a'r  lleoedd  cylchynol,  yn  ol  trefniant  Robert 
Daviee  o  Lanwyddelan.  Flynyddoedd  lawer  cyn  hyn  yr  oedd  y  gẃr 
antarus  hwnw  wedi  gosod  y  Parch.  Richard  Jones  yn  Nosbarth  Llan- 
fair  i  ofalu  am  yr  eglwysi,  bron  o  Fwlch  Llyn  mawr  i  Groesoswallt,  ac 
wrth  ei  osod  yn  ymrwymo  yn  ei  dlodi,  dros  yr  Hwn  y  mae  y  ddaear  a'i 
chyflawnder  yn  eiddo  iddo,  y  det  byniai  am  ei  lafur  wythnosol  fwy  nag 
a  ennillai  wrth  ddilyn  ei  gelfyddyd  f el  gwehydd.     Pa  galedi  bynag  a 


888  T  DIWEDTUB  BitCHEM 

ddyoddefodd  Richard  Jones,  derbjniodd  law»  oBâfi  af  m  < 
Id,  tc  ni  bu  raíd  í'r  roeíchiau  dalu  jr  mi  getcMç  *£&*.  Eẃn 
y  dacth  Joseph  Thomas  i  Laufjlbjn  a'r  amgjLdmiUL  jt  «aii 
wedí  gwella  iY  fath  raddau  fel  yr  oeddid  jn  gwwtjú  ijiaw.it 
â^  «f ;  a  dyma  gopí  o  hono  o  fy  mlaen  yn  Oawjsgrîiem  j  ki«i  aawji 
a  ffyddlawn,  y  diweddar  Humphrey  Evmna,  Uânrhaìadc.  gräm  m«a  jr 
hwn  y  llettfai  Mr.  Thomas  tra  yn  aroa  jn  j  fie.  Ym  oì  j  cjtm 
hwri  vr  ocdd  j  gael  £50  yn  y  flwyddyn  yn  hoD  mea  ei  mémr.     Ÿr  < 


I  «aef  2s,  v  noa  am  ei  laf ur  wythnosol,  a  swm  penodol  mm  ei  ìaâar  Safc- 
bothol.  imddengys  fod  ei  gydnabyddiaeth  wythnoool  i  fod  jrnji 
holl  ftflch  y  doabartb,  ond  yr  oedd  lianfyüin  jn  gwmejd  ytmymg  ra 
f wy  íddo  am  y  Habbothau.  Yr  oedd  y  cyfan  a  dderbjmmi  ym  «nrtmm 
yn  fyr  oY  swm  o  160;  ac  mewn  cofnodiad  yn  LLanfrilm  gŵe&r  ü*> 
ddurbyn  £0  7».  6c.  ymhen  amser  maith  ar  ol  ymsefydlu  jn  Nghmrmo» 
yr  hyri,  fel  y  tybir,  oedd  yn  gwneyd  y  swm  addawedig  i  fjmy.  Dmm 
tfOAir  yma  hofyd  ryddfrydigrwydd  anrhydeddna  yr  hen  flaeooriaid  da 
h(u\<\  yn  y  dosbarth  hwn,  o  herwydd  y  mae  i  fewn  yn  y  ejtandeh.  -Oa 
hyoMal  Iddo  fothu  llonwi  ei  gylch  yn  ol  y  trefniant»  jr  ymdrechid 
gwnayd  y  gydnabyddiaeth  iddo  yn  gyflawn."  Y  mae  ja  j  Bjiiiwiw 
gofriodiad  tií  fod  yn  cael  ei  ryddhau  i  fyned  i  bregethu  i  Lmnarmom  y 
rioMon  vr  oodd  í  fod  yn  Llanrhaiadr,  apha  gydnabyddiaeth  bynag  a  dder- 
byniodd  yno,  ni  thollwyd  arno  gan  Humphrey  Evan&  Ni  byddaibyta 
hraidd  yn  cadw  seiat  yn  Llanrhaiadr,  gan  fod  y  Parch.  David  Hmm- 
pliríiy*  yno  yn  fawr  ei  barch,  ac  yn  hynod  ddefnyddioi  yn  y  seiadaa. 
Ityddai  Mr,  Thornas  yn  pregethu  yn  Llanrhaiadr  unwaith  bob  pythef- 
no*  hnhlaw  y  Habbothau,  ac  yn  y  capelau  cylchynol  byddai  yn  pregethu 
ac  yn  rtndw  soiat  yr  un  noson ;  seiat  weithiau  o  flaen,  a  phryd  mraü  ar 
ol  y  bn^nth.  Hu  fel  hyn  ar  gylch  trwy  yr  holl  ddosbmrth,  cynnwysedig 
o  rmw  rmu  ddog  o  eglwysi,  am  flwyddyn,  yn  pregethu  bron  bob  nos 
oddígerth  noa  Sadwru.  Gwnaeth  le  mawr  iddo  ei  hun  yn  y  wlad  hon 
mown  byr  amsor,  ac  yr  oedd  pawb  yn  foddlawn  iddo  gael  y  lle  hwnw. 
Aoth  Itobert  I)avies  gydag  ef  am  yr  wythnos  gyntaf  trwy  y  rhan  fwyaf 
oY  lleoedd  i'w  pyflwyno  iY  eglwysi  aY  cynnulleidfaoedd,  ac  wrth  ganu 
yn  iach,  a  dymuno  yn  dda  iddo,  dywedai,  "  Wel,  Joseph,  dyma  fi  wedi 
<\y  oaod  di  yma,  a  thi  a  gei,  fel  yr  ebill  yn  y  graig,  y  Ue  a  wnei  di  i  ti 
dy  hun."  Yr  oedd  yn  hynod  o  boblogaidd  trwy  yr  holl  gylch,  er  nad 
oedd  y  fTurf  appeliadol,  a'r  wedd  ymddyddanol  oedd  ar  ei  bregethan  yn 
mlynyddoodd  ei  nerth  wedi  dyfod  iY  golwg  eto.%  Yr  oedd  yn  arfer 
cymhariaethau  y  pryd  hwnw,  ond  yr  oeddynt  yn  wahanol  iY  hyn  a 
ddefnyddiai  mewn  blynyddoedd  dyfodol.  Yr  oedd  ei  gymhariaethan 
yr  adeg  yma  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny  yn  hollol  o  bethau  cyffredin 
oedd  wedi  eu  gweled  a'u  clywed.  Nid  oedd  ganddo  nemawr  gymhar- 
iaeth  o'r  Ysgrythyr  am  flynyddoedd  ar  ol  hyn.  Yr  oedd  ei  draddodiad 
hefyd  yn  llawer  mwy  undonol,  er  hyny  yr  oedd  yn  ddymunol  iawn,  a^î 
lais  yn  well  nag  wedi  iddo  ddechreu  gwaeddi.  8u  yn  pregethu  am 
flynyddoedd  heb  ddyrchafu  ei  lef  i  waeddi ;  siarad  yr  ydoèdd.  Bu 
ganddo  yn  y  tymmor  hwn  ar  ei  weinidogaeth  rai  brawddegau  llanw 
yn  cael  eu  harfer,  nad  oeddynt  yn  taro  yn  ddymunol  iawn ;  megv«  y 
frawddeg  hon  wrth  fyned  at  sylw  aralí,  "  Yr  oeddwn  i  yn  meddwl 
ddoe  ; "  yr  hyn  a  fyddai  yn  taro  yn  lied  chwithig  i  ambell  un  a  fyddai 


T    DIWMDDAR   BARCBHDIG   J08EPH   THOMAS.  Î39 

wedi  bod  yn  ei  wrando  mewn  lle  arall,  ac  yn  clywed  yr  un  bregeth 
draehefn.  Ond  cafodd  waredigaeth  Iwyr  oddiwrth  bethau  felly  cyn 
blino  llawer  ar  neb.  Tra  yr  oedd  yma  llanwyd  capel  Llanfyllin  â 
chynnulleidfa,  ac  yr  oedd  wyneb  y  wlad  yn  yr  holl  gylch  at  Fethodist- 
iaeth.  A  dywedai  Mr.  Thomas  yn  ddiweddar  wrth  yr  Ynad  parchus, 
a'r  blaenor  galluog,  Mr.  J.  Jones,  Lianfyllin,  ei  fod  i  raddau  yn  edifar- 
hau  am  adael  y  rhan  isaf  o  Sir  Drefaidwyn,  am  ei  fod  yn  credu  y  gall- 
asai  fod  yn  f wy  defnyddiol  yno  nag  y  bu  yn  y  rhan  arall.  Y  mae  yn 
anhawdd  i  neb  benderfynu  rhater  fel  hyn ;  y  mae  yr  Hwn  sydd  yn 
trefnu  lle  ein  preswylfod  yn  dyweyd,  "  Nid  fy  meddyliau  i  yw  eich 
meddylîau  chwi." 

Dywedir  mai  y  neb  oedd  â'r  llaw  uchaf  yn  ei  ddygiad  i'r  dosbarth 
yna  i  lafurio,  a  f u  yn  foddion  mewn  rhan  i'w  symud  oddiyno.  Yr  oedd 
Robert  Davies,  wrth  weled  elfenau  mor  boblogaidd  ynddo,  yn  pryderu 
rhag  i  Sir  Drefaldwyn  ei  golli ;  a  thybiai  pe  byddai  iddo  briodi  a  sefydlu 
ei  gartref,  y  sicrheid  ef  i  aros  Pan  yr  oedd  y  Parch.  R.  Jones,  Llan- 
fair,  yn  myned  dros  Mr.  Thomas  at  Mr.  Edward  Owen,  i  ddyweyd  y 
byddai  ef  yn  debyg  o  ddyfod  ato  i  ofyn  am  ei  ferch ;  yr  oedd  Robert 
Davies  wedi  rhoddi  y  gŵr  da  hwnw  dan  ei  rybudd  i  ddyweyd  wrtho, 
am  ofalu  peidio  addaw  ei  ferch  iddo,  ond  ar  yr  ammod  nad  oedd  byth 
i'w  symud  o'i  chartref.  Yr  unig  reswm  fod  Robert  Davies  yn  ymyryd 
mewn  achos  fel  hyn  oedd  awydd  angerddol  am  sicrhau  gwasanaeth  un 
mor  gymeradwy  i  Sir  Drefaldwyn.  Pan  y  gofynodd  un  gwestiwn  i  Mr. 
Thomas  gyda  golwg  ar  y  llaw  oedd  gan  Robert  Davies  yn  y  symudiad 
hwn,  yr  ateb  oedd,  " Y  gallai  Robert  Davies  weithio  gyda  llaw  anwel- 
edig."  Ac  y  mae  hyn  yn  hollol  wir  am  dano,  gan  mor  weithgar  a 
medrus  ydoedd. 

Byddai  Mr.  Thomas  bob  amser  yn  dyweyd  mai  Robert  Davies  yn  ei 
amser  oedd  "  ysbryd  y  peth  byw  "  yn  Nghyfarfod  Misol  Sir  Drefald- 
wyn.  Efe  oedd  cychwynydd  ei  holl  symudiadau.  Pan  oedd  rhywun 
yn  ammeu  cywirdeb  yr  hyn  a  ddywedai  am  dano,  ac  yn  enwi  eraill  a 
dybiai  ef  yn  fwy  pwysig  fel  aelodau  o'r  Cyfarfod  Misol,  "  Gallai  eu  bod 
yn  fwy  pwysig,"  meddai  Mr.  Thomas,  f<  ond  ni  waeth  am  eu  pwysig- 
rwydd,  ni  wnaent  ddim,  ac  ni  byddent  fawr  iawn  o  werth  hebddo  ef. 
Llosgi  a  glynu  yn  ngwaelod  y  crochan  a  wnai  y  cig  a'r  pethau  eraill 
sydd  yn  angenrheidiol  i  wneyd  potes,  oni  b'ai  fod  yr  msdffon  yno  i 
roi  tro  ac  ambell  broc.  Felly  am  danynt  yma  i  gyd  yn  y  Cyfarfod 
Misol,  ni  wnaent  ddim  ond  glynu  yn  ngwaelod  y  crochan  a  llosgi,  ond 
fel  y  mae  Robert  yn  dyfod  ac  yn  rhoi  proc.  Pan  y  byddant  yn  dechreu 
glynu,  y  mae  Robert  yn  siwr  o  roi  proc."  Y  mae  y  gŵr  a  arloesodd 
anialwch  moesol  Sir  Drefaldwyn  i'r  Efengyl,  a  ddiddymodd  arferion 
drwg  yr  ardaloedd,  a  sefydlodd  achosion  ac  a  adeiladodd  gapeli  mewn 
naw  neu  ddeg  o  wahanol  leoedd,  y  gwr  a  sefydlodd  ofalaeth  weinidog- 
aethol  am  y  rhan  fwyaf  o  eglwysi  rhan  isaf  y  sir,  ac  a  ddysgodd  y 
wlad  i  arfer  haelioni,  yn  haeddu  coffadwriaeth  gwell  nag  a  gafodd. 
Goddefer  hanner  gair  ymhellach  am  dano  wrth  fyned  heibio.  Dyma  y 
gẃr  a  feiddiodd  ddyfod  â  phenderfyniad  i'r  Cyfarfod  Misol,  a  thrwy 
fedr  a'i  pasiodd  yn  nannedd  gwrthwynebiad  cyfoethogion  y  sir : 
*'  Nad  oedd  un  gweinidog  yn  Sir  Drefaldwyn  i  gael  llai  na  deg  swllt  o 
gydnabyddiaeth  mewn  un  daith  am  ei  lafur  Sabbothol."     Yr  oedd 


tMO  f  frnnmMt 

ttyit  fh  **m  pwj«ífl  rmfcMn,  pryrL  yn  •» 
iml  i.i«M  r  11**4*1  wyM  jn  rhoddi  ua 
V  •ltv.lìi<  ♦*»*•,  NMf  *f  yn  dwyn  yrniawn 
<l  I  .  .Dttttftl*,  m*dfu«rwydd,  a  ^wawtUawth  iniotç,  r  -■ 
1  I  I  r  ('yUfM  Mi*ol  ya  gweied  yn  augenrrjc*iiciá 
i«Mi«vyi.  hyd  y  i«4#i  y  uddy  nt,  í  ymry<1ithan  ìdiüwrtti  -ä  . 
t  «««i  .1 II  I  W4«*it4*tfni  jt  aeho*  ;  ae  i*V  agtwyni  wnayd  31 
vm  i.m  h.hMu  I  ddwyn  hyn  òddíaaurylch. '  «Jyuhymiiia  y 
ImM  n»M«wy»M>lM^I  cryf  mewn  rhai  personan  >  idy 
ftni  I  mi  *•!  iMhyi»,  A  ilaethpwyd  i'r  Cyfarfnd  Mlaoi  iyfodni 
i'uiitl  (.  I  il  IMilyiiMi,  *  phaaio  penderfyniad  araìl  5a  ayn:  *  ] 
l  !  UM  •  I  Muol  Itwit  yit  gweled  yn  ançenrheidiai  i  aunaç  y_ 
I  \\  i>i<  ^iM«  imi  gMuthwylíon,  a  pheidio  myned  yn  nnctL  ar  yr  enjwya^ 
('i.i  U.  I  i|  .i.u,v  ImyìdÎi  jrn  tfadeírydd  fr  cytarfod  hwnw,  m  ijiin rà  j 
tui'  .1  ^üUum  Uii  y  iIiwimM.  Staradooid  j  cadeirydd  yn.  íEatóoí  fr 
»  it.  .«i  li<vt  ,  *mt  imhì  itiawredd  mewn  dyn  oedd  anioni  ei  gawgjaaer- 
Im  I  iu,  htinu»  M  imowii  i»ob  cyradetthaa  o  ddjnion  oedd  gwnejd  jt  «n 
fc.  iii  Vmm  v/"M  «mm**1  y  mater  yn  dda,  rhag  paaio  dim  jn  fyrbwyfl 
i  v  h»  I  i  *»  ui«mmi  v>l  uuioni  cto.  Ar  derfyn  j  siarad,  enwodi  j 
i  i  .;» »  1  1  miL.i  m  ttodyr  oydnaw*  4'u  giljdd  i  gyfarfòd  i  dyan  aOaa 
ii  niihmi-l  ItuMlM  M  tfiwyth  yr  jmddyddan  hwnw,  Fw  gynnjg  aì 
l.  ».t  .  u»ì,.m  dmttMmah  (>ud  oyn  i'r  trannoeth  ddyf od  caíodd  fiobert 
1»^,..  >  t  il.M«.ii«t  i  dmddodi  01  bregeth  ddifjfyr  ar  Demaa.  Ergyd  y 
i m  Mi  .  id,  \Ui  mmI  tfadfttd  crefydd  ddarfa  Demaa,  ood  gadaei  y 
u  ì«m  I  s  i.tU  um'UmM  a  iitytteil  i  ga<lw  tiop  i  Theesalonica.  Ni  wnaeth 
I»  ìmìì  i  luu  umiI  ^ìsusa  with  t>i  orchwyl  er  mwjn  peidio  myned  jn 
|h.  U  ì>  ii  u,  Ummi,  vW  'lyuAÌ  ddariun  o  Demas  jn  cjfateb  î'r  hyn  j 
I  »»tiii  wii  \  MuMiloilynUily  tfwirbregethwr,  jueadw  ceôyldaac  yn 
i  tuüM  'u  il-Milt  i^iou  SablK>th,ac  vn  dychwelyd  o  daith  ogmin  miD- 
ÌU  i  ii  .i,l.|  ììI»>m  m*w  o'v  i;l^h  ddvdd  Llun.  Dangoaai  mor  fawr  ei 
i.  1. ,  \i  iu  * .  *t  I S  m»  m  v  m  N  ^h\  Ui (oil  Miaol  Sir  Drefaldwyn  o'i  gymhara 
4  i  I»  ìmI,  ü  Ks\m  1«  dd>v*'  ív»J  iV  rhai  oedd  yn  preffethu  yr  Ëfengyl 
i\  w  util'  vì  l'^tkt.  ^i  tt<t"  V  ihtu  *  beuodaaid  i  dynu  afian  y  penderfyn- 
w  I  ls  mi  «-  tiM  v  m*m,MkI  vi  biwùo  dranuoeth,  Wedi  cadw  y  personan 
KvMv  k\  vt  'Oi* 'îtlt^U^d  tiiu  vu  a^oe  i  awr  a  hanner,  yr  oedd  yn  dda 
k  ^m  I.Umi  ^  l  Im»m  «Mu»*  *m  ,v  «>t»taf ;  ac  nid  oedd  un  o  honynt  yno 
\  ^iimu  v  |MM.Uii\m^d  v  U>ìvu  dilyuol.  Uofynwyd  i  Robert  Daries 
itüi  ,.»  .Mitulwih  ,'ẁl.4  ^»U^  ar  y  brw^eth  hona  Yr  ateb  oedd,  "Ei 
Iml  mi.ìi  ild'iuiM  Um  |»v>  buŵ«Äi  yu  ^wybod  y  boasai  yn  y  f arn  ar  oi 
d^U>d  mh-.ì-iIim,  im  Uuwcu  at  >  pivd  yu  traddodi  yr  un  bregeth  araû 
\m  vvt  ||u  U».ì»oi  t  wdd  vti  ddiiuíol,  er  ei  (od  yn  arfer  ^wawd^eth ;  aTr 
lvM  *i'l»i  vk*»IvI  vm  vì  \>iUy\u  vu  ^dttel  yr  achoŵ  i  ddüioeoi  o  ddilfyÿ 
^M.^oU^lil,  vm  luiuuh  mu  ^tíiiWlu  hiuíiìoui»  oedd  yn  arfer  ysga£nid*r- 
*•  vUdowoh  Uwtẁíd  1  du»iu  Uha^luuueth  wtjithio,  Robert»"  ebe  xm  hen 
ttH*d  vvKh  ì\ì^k  {>*"  >»  ***1  w  ^ttilnlu  i  wtuttt  "  Y  nwe  Rha^uniawtfa 
wvnl»  ^viUiuh,í  *Ahí  yutau»  "  ac  w*li  rhoddi  y  ŷü iu  i  wne jd  hjn  jn 
vich  lìaw  chwu  diui  wid  1  chwi  ui  hagor/'  Y  ttiatì  hamísìun  din£adi  am 
Kv»1h>K  l^Míŵ  ar  waẃt:ax  hvii  Str  LU^iuiilwyn  :  dytid  ett  «aflgiu» 

Vu  gyuuar  vu  y  dwyddyu   lí^tò  *ymuuodd   Mr.  Thumaa  1  Gncno 
umwu  cauiyniail  L'w  briodag ;  und  byr  íu  parhati  *i  rywyd  pnndawk  « 


T   DlWEDDAB   BlROHEDIG  J09BPH   THOMáS.  241 

herwydd  ymhen  ychydig  gyda  phedair  blynedd,  rhoddodd  angeu  derf yn 
ar  fywyd  daearol  yr  addfwyn,  a'r  ostyngedig,  a'r  wasanaethgar  Mre. 
Thomas.  Y  mae  cofiant  byr  iddi  yn  y  Drysorja  am  1853,  tu  dal.  385. 
Ni  bu  ond  ychydig  rhwng  Sir  Drefaldwyn  a  cholli  llafur  defnyddiol 
Mr.  Thomas,  o  herwydd  ychydig  cyn  symud  i  Garno  rhoddwyd  cais 
ar  iddo  ddyfod  i  wasanaethu  yr  Achos  yn  un  o  eglwysi  cryfaf  Sir 
Ddinbych.  Yr  oedd  Dr.  Edwards  y  Bala  wedi  ei  enwi  fel  un  tra 
cbymhwys  i  gyfeillion  yr  Âchos  yn  Llanrwst,  a  hwythau  yn  addfed 
i'w  alw.  Yn  y  flwyddyn  y  daeth  i  Garno  y  cafodd  ei  ordeinio.  Fe 
allai  nad  annyddorol  gan  rai  ydy w  gwybod  pa  fodd  y  byddid  yn  dewis 
yn  Sir  Drefaídwyn  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd  y  frawdoliaeth  yn  dygwydd 
cyfarfod  yn  Llangynog,  John  Hughes  yn  y  gadair ;  a  dyma  fater  yr 
ordeinio  yn  dyfod  dan  sylw.  Annogai  y  cadeirydd  y  blaenoriaid  i 
enwi  y  neb  a  ystyrient  yn  gymhwys.  Ond  gan  nad  oedd  neb  yn  enwi, 
dywedodd  y  cadeirydd  ei  hun:  (<Y  mae  yn  rhaid  ordeinio  Richard 
Herbert,  rhaid  ordeinio  Evan  Jones,  rhaid  ordeinio  David  Humphreys, 
a  rhaid  ordeinio  Joseph  Thomas.  Beth  ydych  chwi  yn  ei  feddwl, 
Foolk  Eransî"  "Right  foddlon,"  ebe  yntau,  "ond  i  chwi  ordeinio 
Dafydd  Cywarch,"  sef  Dafydd  Dafis  o  Gy warch.  "  Purion,"  ebe  John 
Hughes,  a  dyna  y  brodyr  wedi  eu  dewis  trwy  appwyntiad  y  ddau 
batriarch  a  chymeradwyaeth  y  cyfarfod.  Ordeiniwyd  y  pum'  brawd  o 
Sir  Drefaldwyn  mewn  math  o  Gymanfa  Gorfforedig  a  gynnelid  yn 
Machynlleth  yn  mîs  Gorphenaf  y  flwyddyn  hono;  yr  oedd  y  Gymdeith- 
aafa  Chwarterol  wedi  ei  chynnal  yn  mis  Mehefiu  yn  y  Bala.  Traddod- 
wyd  yr  Araeth  ar  Natur  Eglwys  gan  y  Parch  {John  Owen,  Gwyndy, 
Ty'nllwyn  wedi  hyny,  a  rhoed  y  Cynghor  gan  y^Parch.  John  Hughes, 
Liverpool.     Gwel  Y  Drysarfa,  1848,  tu  dal.  289,  &c. 

Wedi  ymsefydlu  yn  Ngharno,  llafuriodd  yn  ddiwyd  i  godi  yr  achos 
yn  y  lle,  ac  yr  oedd  cysylltiad  ffurfiol  rhyngddo  âg  egl wy si  Carno  a 
Saron  fel  gweinidog  er  ys  blynyddoedd  lawer.  Dywedai  unwaith  iddo 
l&furio  yn  y  lle  am  ddeg  neu  ddeuddeng  mlynedd  heb  weled  dim  o 
ffrwyth  ei  lafur.  Yn  amser  y  diwygiad,  1859  ac  1860,  y  gwelodd  yr 
arwyddion  sicr  cyntaf  fod  ei  lafur  yno  yn  fendithiol.  Yr  oedd  yn 
gofalu  am  borthi  praidd  Duw,  gan  f wrw  golwg  drostynt ;  ac  nid  oedd 
yn  fwy  ei  barch  a'i  ddefnyddioldeb  yn  un  man  nag  ymysg  pobi  ei 
ofal.  Clywais  ẃr  oedd  yn  alluog  i  farnu  pethau  ysbrydol  yn  tystio 
fod  y  seiat  yn  Ngharoo  yn  wledd  i  enaid  o'r  fath  fwyaf  danteithiol. 
Ei  ragoriaeth  mawr  mewn  cyfarfod  fel  yma  oedd  ei  graffder,  ei 
addfwynder,  a'i  dynerwch,  ynghyd  a  chyfaddasder  ei  sylwaadu  at  bob 
gradd  ac  oedran  yn  y  gymdeithas.  Nid  oedd  yn  caru  holi  a  chwilio 
Ilawer  ar  neb  wrth  ddyweyd  ei  brofiad;  ac  yn  y  blynyddoedd 
diweddaf  byddai  yn  siarad  llawer  ei  hun  o  bethau  tra  gwerth- 
fawr  a  phwrpasol.  Yr  oedd  yn  hynod  o  gartrefol  gyda  phethau 
mwyaf  mewnol  crefydd,  ac  yn  peri  i  bawb  deimlo  yn  gartrefol  vn 
y  cyfarfod  eglwysig.  Medrai  ei  gynnal  mor  ddifyrus  ac  addysgiadol 
nes  ei  gwneyd  yn  demtasiwn  i'r  aelodau  ei  fynychu.  Ni  byddai 
byth  yn  hoffi  cyffwrdd  â  rhyw  neillduolion  a  berthynent  i  neb  yn  y 
cyfarfodydd  hyn;  ac  os  byddai  angen  dyweyd  rhywbeth  felly,  mynai 
ei  ddy weyd  yn  gyfrinachol,  a  gallai  wneyd  hyny  yn  ddoeth  a  didram- 
gwydd,   a  hynod  o  gyrhaeddgar.     Yr  oedd  gŵr  unwaith  dan  angen- 


%Wt  %    f*W£_Jf-ft_l    BAJíE 

tiwi'itwyi'i  &iu/jkhi*d<A  i  iwwic  é  a«iL     (iîam- 

?«  'íwyw  wmwr  ^J  4/<*  «  onwmd  «;  nrn„  mm:  mmi'j 
>'Mm  /n  *m  j/Jjtû  bwr,  &  liiöíîüütnn  ;  íí*l  tt.  j_c  ti 
'y  \»H»>.  Myh*4  Mr  Tu'/uui*  *_  üáartrrt^  mc  dvwetíflni  m 
li*j>J  Uhht  mwi  k%*f  ur  y  ywrm  itwnw  2_iiu_iuül.  Mt 
ti4*thyhì*>i  yn  yẁiyâ  yrẁsnçrL  ar  ni  rudáüdc  ra  anrr  i 
0**4  w  ddiw«dd  v  eyfmrfod  gmJwsdd  ef  01  naûiau.  m 
i;j  J/i</JJ4>J  f*J  un  yn  hyw  gydm  ed  mL  vnc  **Yr 
|/>MUf  >m  ti'iynn*  ddm  ímwn/  mmeddmi  "itm.  dû*  m 
>*(*/  ,  tth'i  *  fyJ'Jw<:h  chwí  >rj  enaunbu  linrrr  *r  j  £ynfimí  wra.  jr  «L  '  T 
"  rt*  fyddmf/'  lM^i<J*í  y  dyn,  **y  nie  fr  _jiiwt_  te  75  ms: 
IiM'Um,  m  limwyiUi  ru*  íiJtJlmí  hi  btu  cuo  n_üd*\  __  aeoa  ir  ugwmuiL 
>m  i-Hhmni  Unm  yn  mehwyuimd  anu  &Lr  *•  Arterwefc  jt  ql  mnmn 
>M  MM)»m  gyd*  y  tUitm  enwtd  ymaj  tsbe  Mr  Tuamas.'  **  Jm  ibiiwÎT 
w'Ii  ^liwj  Uwnr  with  y  rhmí  byn  ar  yr  enwmd  yr  ooddycL  ^dmseL 
0'dlMil  hwy  'Jyl/io  «ir:h  bod  tb  mdtwjii  _aijnt  iwr.r 

Vl  mmiM  vii  IUmw  lle  nuwr  £d  gcrfmlmr  m_  GT__od  Tsgobom  y 
iImUiíIi  J'ftM  yinmdmwodd  Mr.  Ró'jert  £▼__&,  Limmdioeft.  ì  rnué 
I  f>*  I  Almiluilj,  d«wí«wyd  Mr,  TboB»  i  támhi  a  j  Crimrfmd  Ywça\- 
Imii  >M  >  ilmn  Ijmmm  o'r  wlad,  m  dmJiodd  i  obk  ___'d___ 
li>d  fMfwudd  öl  Mtw,  Vr  oedd  y  Cjfarlod  YfigoboB  rm 
1« *****  *  Uìflij/  »  hwrwydd  poblogrwydd  Mr.  Titommmft     Gwcìmsj 

lllll    Ml         '  ----- 

Hwi!<  ,  .  p, c -^^. 

l'li^MlMl  V  mjfiilft  i  y  írftínt  o'í  weíed  mewii  crímríod  ytmabam      Pem- 


Jhii  ftif)  (UfiM  yn  v  <iyfftríodvdd  hyn  wedí  em  hjsgrüeH: 
flyut  VII  ^mhmiI  ijf^oii  0  mrbenígnrrdd  mr  neüidnalio»  Mr. 
I»Ii^m|(||  y  mifftlft  i  y  frftfnt  o'i  weíed  mewii  crímrfod  jmgobo  __ 
IimiI  111  llulfanMwt  M  Am  Wâíth  yr  Ysbryd  GLán,"  m  bolid.  Y  pedi 
liift^l  M  ftinmiMftl  yr  holwr  mto  oedd  emel  gmn  yr  mtebwjr  oodi  mümm 
>  liMifl»MM4«  ft'i  uwfthftniaeth  rhwng  M mrgytioedcümd  me  edifeirwcb;' 
>Mft  llmiiH  •♦  uTlifoÌiwtîh  m  dychwelimd ; n  mc  wedi  hynj  rhwng 
"•IwU.Jiim)  ftii  ftiluiimlfgaeth/'  Dangosmi  fedr  mnmrferol  i  gmdw  j 
ilt'l'i""!»1'  î  l>"y  yn  y  itynnulleidfa  pryd  nmd  oedd  neb  jn  gmllo 
nli.l,  pi  IimIImI  |iywir,  Wodi  cynnyg  a  chynnyg,  mgoríd  cü  y  drwa 
id'Ui^  *4  >i  ftluhiftd  eywir;  a  phan  y  ceid  ef,  yr  oedd  yr  mtebwr 
>M  ftf^li  mmi»m  imluf  ou(l(l  yn  gotod  allan  ymffrost  y  darganfyddwr. 
I'ft  M|MMlftu(liftM  Imiatf  otìdd  ynddo  mewn  unrhyw  gysylltimd,  jn  j 


htl|<llf|  >  ^w»'I(h|(|  ('yiuiu  eî  fawredd,  a  phregethu  oedd  gwaith  mmwr 

NNwi  ,     .        .        _     _  _ 

I  mUyii  wl  fp<ldwl  oildlftr,  nao  i  tfymeryd  ei  amser  i  fyny  yn  lle, gwmith 


AmI>m>oIi  v  oyftegrodd  neb  ei  oes  yn  fwy  Uwyr  i  un  amcmn 
Khm  y  HHMHitll»  uf     Niìui  yu  ymrwystro  gydag  unrhy w negeseuau  bydol, 


>  WMlMlilngiMtlli  Kr  ei  fod  yn  wìeidyddwr  goleuedig  a  blaenllaw,  ac  er 
wl  ImiI  vm  iiiyf  ihttft  yr  hvn  a  gredai  yn  iawn,  eto  nid  ymyrodd  á 
iliwitHli)  iiftii  uhUìImI  y\\  y  îath  fodd  ag  i  effeithio  dim  ar  ei  gysegredig- 
iinlli  l'w  Wftllli  ft'i  Mwytld  fol  gweinidog  yr  efengyl.  Ni  chymerodd  ran 
HtMMillftW  iftwii  eriotMÌ  gyda  symudiadau  y  Corff,  er  nad  oedd  yr  un  o'i 
(l)»l(lloMU(|i  i  (Irefuiailau  y  Cyfundeb;  ni  roddodd  fawr  o'i  amser 
Mft'l  lafur  i  tldwyn  dim  ueillduol  o  amgylch,  fel  ag  i  ormesu  dim  ar  yr 
ftittMur  otidd  ganddo  i  barotoi  at  y  pulpud.  Ystyriai  ef,  er  yn  wahanol 
i  Iftin  rhai  o i  gyfoilliou,  na  alwyd  ef  1  arwaìn  mewn  trefniadau  Cyfun- 
dohol,  ond  i  bregethu.  Pre^ethu,  darìlen  a  pharotoi  i  bregetha,  a 
thoithio  i  bregethu,  ydyw  hoil  haues  ei  oes  gyhoeddus.     Nid  oedd  ueb 


T   WWBUDAB    BaHCHBüIG   J03RPH    TH0MA8.  248 

yn  fwy  derbyniol  nag  ef  yn  y  cyfarfodydd  pregethu  trwy  Dde  a  Gogledd 
Cymru  am'y  deng  mlynedd  ar  hugain  diweddaf  o'i  oes,  na  neb  y  sych- 
edai  y  cynuulleidfaoedd  fwy  am  ei  weinidogaeth ;  ac  addefid  yn  gyffred- 
inol  nad  oedd  cenadwri  neb  yn  fwy  bendithiol  i'r  wlad.  Yr  oedd  yn 
gyfuoJad  o'r  pregethwr  mawr  a'r  pregethwr  buddioL  A  chymeryd  pob 
dosbarth  yn  ein  cynnulleidfaoedd  i  ystyriaeth,  nid  oedd  neb  yn  twy 
poblogaidd  nag  ef.  Yr  oedd  yn  "  bregethwr  y  bobl "  yn  ngwir  ystyr  y 
gair.  Fe  allai  fod  eraill  o'i  frodyr  yn  cael  eu  hedmygu  yn  fwy  nag  ef 
gan  ry w  ddosbarth  o  wrandawyr ;  gallai  fod  y  dosbarth  anwybodus  yn 
ein  cynnulleidfaoedd  yn  synied  yn  uwch  o  ambell  un  nag  ef,  ond  yr 
oedd  y  dosbarth  deallus  yn  dirmygu  y  personau  hyny ;  ac  nid  wyf  yn 
aicr  nad  oedd  y  dosbarth  gwybodus  a  darllengar  yn  gwneuthur  cyfrif 
uwch  o  rai  enwogion  nag  o  Joseph  Thomas ;  ond  nid  oedd  y  Uiaws  yn 
derbyn  fawr  o  lesâd  trwy  y  rhai  hyny,  nac  yn  teimlo  fawr  o  ddyddor- 
deb  ynddynt  Ond  a  chymeryd  pob  dosbarth  gyda'u  gilydd,  a  chwilio 
am  bregethwr  i'w  boddhau  ac  i'w  llesoli  yn  ddiwahauiaeth,  rhaid  enwi 
Joseph  Thomas  yn  gyntaf.  Yr  oedd  pob  dosbarth  yn  ei  wrando  yn 
ewyllysgar,  ac  yn  derbyn  lles  drwyddo.  Yn  hyn  gellir  dyweyd  am 
dano,  mewn  cymhariaeth  i'w  frodyr,  fel  y  dywedid  am  Edward  Inring 
a  Dr.  Chalmere.  Yr  oedd  Irying  yn  f  wy  poblogaidd  gydag  un  dosbarth 
na  Dr.  Chalmers,  ond  y  gwahaniaeth  oedd  hyn,  mai  nid  dyn  un  dos- 
barth  oedd  Chalmera,  ond  dyn  pawb.  Yr  oedd  ef  yn  boblogaidd  gyda 
phob  dosbarth  yn  ddiwahani&eth.  Y  mae  yr  ehedfaeu  (magnet)  yn 
tynu  rhyw  fath  o  bethau  ato  gyda  mwy  o  rym  nag  y  mae  y  ddaear  yn 
eu  tjmu ;  ond  nid  un  math  o  bethau  a  attyuir  gan  y  ddaear,  ond  pob 
peth  yn  ddiwahaniaeth.  Attyniad  yr  ehedfaen  oedd  eiddo  Irring,  ond 
attyniad  y  ddaear  oedd  eiddo  Chalmers.  Yr  un  modd  am  Joseph 
Thomas.  Y  mae  rhai  pregethwyr  mawr  yn  Nghymru  hwyrach  a  dyn- 
ant  y  dosbarth  dysgedig  a  meddylgar  yn  ein  cynnulleidfaoedd  ar  eu  hol 
gyda  mwy  o  rym  nag  y  gwnai  ef ;  ond  nid  oes  ganddynt  ddim  gafael 
ar  y  cyffredin ;  attyniad  yr  ehedfaen  ydy w  hwn ;  ond  am  dano  ef,  yr 
oedd  pawb  o'r  mwyaf  gwybodus  a  meddylgar,  hyd  y  mwyaf  anwybodus 
a  hurt,  am  dano.  Attyniad  y  ddaear  oedd  yr  eiddo  ef.  Ond  Heth  oedd 
y  rheswm  am  y  poblogrwydd  eithriadol  hwn  oedd  yn  perthyn  iddo,  a 
pha  gyfrif  sydd  i'w  roddi  am  y  swyn  a'r  dylanwad  a  feddai  ì  A  eílir 
nodi  allan  elfenau  ei  boblogrwydd  i'r  fath  raddau  ag  y  gellir  yn  hyf 
ddywedyd,  Dy ma  y  rheswm  am  ei  lwyddiant,  a  dyma  guddiad  ei  gryf- 
dert  Beth  bynag  oedd  yn  ei  hynodi,  mi  dybiaf  fod  ei  boblogrwydd 
i'w  briodoli  i  gyfuniad  o  amrywiol  ragoriaethau  oedd  ynddo  o  ran  ei 
gymeriad  a'i  weinidogaeth,  yn  fwy  nag  i  ryw  un  peth  arbenig. 

Y  peth  cyntaf  a  nodir  fel  ei  hynodrwydd,  ac  fel  rheswm  am  ei  bobl- 
ogrwydd  ydyw,  gwreiddiolder  diammheuol.  Yr  oedd  yn  wreiddiol  yn 
ei  ddull  o  feddwl,  yn  ei  ddull  o  eirio,  ac  yn  ei  ddull  o  lefaru.  Yr  oedd 
cynllun  ei  bregethau  yn  hollol  wreiddiol,  a'r  modd  y  llanwai  y  bregeth 
í  fyny  yn  gwbl  wreiddiol,  ac  yr  oedd  mor  wreiddiol  yn  ei  ddull  o  dra- 
ddodi  ag  oedd  yn  nghyfansoddiad  y  bregeth.  Nid  yw  bosibl  i  ddyn 
fod  yn  f wy  gwreiddiol  nag  oedd  Joseph  Thomas,  a  bod  o  ry w  werth 
hefyd.  Nid  wyf  wrth  ddywedyd  hyn  yn  meddwl  nad  oedd  yn  darllen, 
ac  yn  manteisio  ar  yr  hyn  a  ddarllenai ;  ond  darllen  i  gryfhau  a  ma^thu 
ei  feddwl  ei  hun  yr  ydoedd,  ac  nid  darllen  i  arbed  y  llafur  o  feddwl  a 


244  t  uwoDa  babo&emo  jo&eph  raoiUa. 

myfyrio  iddo  oì  hua.  Yr  oedd  ef  yn  mrfer  darìlen,  ac  yn  darllen  yn 
drwyadL  Nid  oedd  gangen  o  wybodaeth  yr  oedd  ef  yn  farbariad  hoU- 
ol  iddi,  ond  byddai  rn  mynu  gwybod  rhywbeth  am  bob  peth  a  fyddai 
yn  cael  sylw  gan  feddylwyr  a  darìlenwyr  yn  gyffredin.  Dywedai  wrth 
gyfaill  unwaith  ei  fod  wedi  darUeu  gwaith  Canningham  ar  Hames 
DwrinythìiartìL,  ac  yn  ei  ganmawl  yn  fawr.  Yr  oedd  y  cyfaiU  hwnw  ar  y 
pryd  yn  darllen  Shedd  ar  Hancs  fr  Atkrawiaetk9  ac  yn  dyweyd  rhywbeth 
am  ei  gynllun  aì  gynnwys,  ac  yn  cyfeirío  at  farn  Dr.  Edwards  ar  wahh 
Cunningham  ac  yntau.  w  Yn  wir,"  meddai,  "rhaid  i  mi  gael  hwna 
eto ;  nid  wyf  yn  f  cjddlawn  i  fod  heb  ddim  sydd  yn  rhyw  help  gyda'r 
pregethu  yma."  Ymhrn  amser  cyfarroant  i'a  gilydd  drachefn,  a  gofyn- 
wyd  a  oedd  wedi  piynu  gwaith  Shedd.  "Xa,w  meddai,  "yr  ydwyf 
wedi  ei  ddarllen  heb  ei  brynu.*'  Baasai  yn  aros  rhwng  dau  gyfarfod 
am  ddiwmod  a  noswaith  mewn  tŷ  lle  yr  oedd  copi  o  Shedd  yn 
dygwydd  bod ;  darllenodd  y  gyfroí  gyntaf  o  hono  yno;  a  chafodd 
feuthyg  yr  ail  g>-frol  am  ryw  ddeuddydd,  a  darìlenodd  hL  Yr  oedd  y 
darlleniad  o  au^nrheiirwrdd  yn  dra  brysio^,  ond  yr  oedd  yn  gyd- 
nabyddus  à  chynnwys  y  llyfr  yn  ei  holl  ranau  a'i  fanylion.  Yr  ydwyf 
yn  dyweyd  hyn  i  ddangos  ei  aw^^dd  am  ddarìlen  a'i  allu  i  gymeryd 
cynnwys  llyfr  i  fyny.  Ond  pa  beth  bynag  a  ddarllenai,  a  pha  beth 
beth  bynag  a  gofiai,  yr  oedd  y  bregeth  bob  amser  yn  gynnyrch  tyfadwy 
oi  feddwl  ef  ei  hun.  Yr  oedd  yn  darìlen  i  wrteithio  a  chyfoethogi 
maes  eì  feddwl  ei  hun,  ac  nid  yn  myned  i  faes  neb  arall  i  ddwyn  llysiaa 
na  phlanhigion  wedi  tyfu  yno,  Ni  byddai  byth  arogl  na  blas  y  gwr- 
taith  ar  ei  gynnyrchion.  Pan  y  mae  tir  Uawd  yn  cael  ei  wrteithio  yn 
drwm  fel  ag  i  ddwyn  cnwd  toreithiog,  fe  fydd  blas  ac  arogl  yr  hyn  a 
roddwyd  ynddo  i'w  ftrwythloni  ar  y  cynnyrch,  nes  y  bydd  yr  anifail 
yn  ftroeni  arno  yn  Ue  ei  fwyta;  felly  y  mae  djn  o  feddwl  tlawd  a 
diffrwyth  wrth  ddarììen ;  byàà  arogl  a  blas  y  llyfr  ar  y  bregeth  ac  ar 
boh  peth  a  wna.  Y  mae  y'tir  da,  wrth  gael  ei  wrteithio,  yn  cyfoethogi 
ei  hun,  ac  yn  cadw  yr  elfenau  a  dderbyniodd  or  newydd  yn  gryfder 
ynddo  ei  hun  am  flynyddoedd,  ac  nid  oes  neb  yn  gwybod  pa  wrtaith  a 
dderbyniodd  oddiwrth  arogl  na  blas  ei  gynnyrch.  Tir  da,  ffrwyth- 
lawn,  cynnyrchiol,  oedd  meddwl  Joseph  Thomas;  ni  wyddai  neb  ar 
ansawdd  y  cynnyrch  a  ddygai  pa  beth  a  fu  yn  ei  ffrwythloni. 

Yr  oedd  neillduolrwydd  cymeriadol  a  phersonol  yn  dyfod  i'r  golwg 
yn  yr  oll  a  wnai.  Nid  oedd  yn  debyg  i  neb,  ond  yn  gymeriad  holloí 
ar  ei  ben  ei  hun.  Y  mae  cryn  lawer  o  gwyno  am  nad  oes  cymeríadau 
ymhlith  ein  dynion  cyhoeddus,  a  dywedir  fod  addysg  yn  diddyma 
hynodion  cymeriadol  dynion  ;  ond  ni  ddylai  hyny  fod,  a  rhaid  gwneyd 
cam  ag  addysg  iddi  effeithio  felly.  Planer  dau  blanhigyn  gwahanol  yn 
yr  un  ddaear,  bydded  i'r  un  garddwr  eu  trin,  a'u  trin  gyda  yr  un 
offervnau,  cloddio  o'u  hamgylch  a  bwrw  tail  i  bob  un  o  honynt  fel  eu 
gilydd ;  nid  y w  hyny  yn  eu  gwneyd  yn  debycach  y  naili  iV  Uall  na 
phe  buasent  yn  tyfu  gannoedd  o  fiUdiroedd  oddiwrth  eu  gilydd.  Y 
maent  yn  tyfu,  ond  y  mae  y  pwyntiau  yr  oeddynt  yn  gwahaniaethu 
yn  cynnyddu  hefyd.  Oa  ydyw  addysg  a  gwybodaeth  yn  cynnydda 
galluoedd  y  meddwl,  dylai  ncdweddion  gwahaniaethol  gynnyddu  hefyd. 
ro  fwyaf  y  bo  dynion,  hawsaf  yn  y  byd  ydynt  i'w  gwahaniaethu.  Y 
mae  yn  haws  iV  Uygad  o  lawer  wahâniaethu  rhwng  dau  fynydd  na 


T  DIWEDDAB   BáBOHBDIG  JOSBPH  THOÜA8.  245 

dau  dywodyn,  pryd  y  mae  cymaint  ar  gyfartaledd  o  wahaniaeth  rhwng 
y  ddau  dywodyn  ag  sydd  rhwng  y  ddau  fynydd ;  ond  y  mae  bychan- 
der  y  tywod  yn  peri  fod  eu  nodweddau  gwahaniaethol  yn  anamlwg. 

Y  mae  rhyw  dywod  o  ddynion  yn  ymddangos  yn  debyg  i'w  gilydd, 
ond  y  mynyddoedd  mawrion  yn  hawdd  i'w  gwahaniaetbu.  Y  mae 
addysg  yn  cwneyd  dynion  yn  fwy,  ac  felly  dylai  eu  nodweddion 
gwahaniaethol  ddyf od  yn  fwy  amlwg.  Y  mae  Duw  yn  gwneyd  pob 
dyn  yn  gymeriad,  ond  fod  rhai  yn  gymeriadau  bychain,  a'u  nodweddion 
gwahaniaethol  o  gymaint  â  hyny  yn  llai  amlwg.  Yr  oedd  Mr.  Thomas 
yn  fawr  a'i  nodweddion  gwahaniaethol  yn  amlwg,  a  diau  fod  hyn  yn 
elfen  yn  ei  boblogrwydd.  Yr  oedd  ef  unwaith  yn  rhoddi  rheswm  am 
boblogrwydd  un  nad  oedd  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  teilwng,  ond  a  f u  yn 
boblogaidd  iawn  am  dymmor  byr.  Yr  oedd  ychydie  bach  o  adfywiad 
ar  grefydd  yn  nhymmor  gweinidogaeth  hwnw ;  a  dyma  resymau  Mr. 
Thomas:  "  Ni  pharhaodd  ond  am  dymmor  byr;  pe  buasai  ei  oes  yn 
hẃy,  cawsai  waith  cadw  ei  boblogrwydd.  Daeth  allan  ar  amser  da, 
rhyw  sirioldeb  a  myn'd  ar  bobpeth;  pe  buasai  yn  dyfod  ar  amser 
marwaidd  ac  oer  ar  grefydd,  ni  buasai  mor  dderbyniol ;  ac  hefyd  yr 
oedd  rhywbeth  ynddo  yn  wahanol  i  bawb.  Y  mae  rhyw  fantais  mewn 
bod  yn  wahanol  i  eraill  pe  byddai  dyn  yn  salach.  Dyna  y  gôg,  canu 
yn  o  dlawd  y  mae  hi,  ond  nid  oes  yr  un  o'r  adar  sydd  yn  canu  yn  well 
na  hi  mor  boblogaidd.  Tymmor  byr  ydy w  tymmor  ei  chân ;  pe  canai 
drwy  y  flwyddyn,  ni  byddai  dim  son  am  dani.  Y  mae  hi  yn  dyfod 
ailan  ar  amser  da — dyf odiad  haf ;  pe  deuai  o  flaen  y  gauaf,  ni  byddai 
mor  dderbyniol.  Hefyd  y  mae  ei  chân  yn  wahanol  i  eiddo  pob  aderyn 
arall.  Rhyw  gôg  oedd  y  brawd  yma."  Nis  gellir  cymhwyso  ond  un  o'r 
rhesymau  hyn  at  boblogrwydd  Mr.  Thomas  ei  hun :  yr  oedd  yntau 
yn  wahanol  i  bawb,  ac  yr  oedd  hyny  yn  un  elfen  yn  ei  boblogrwydd. 

Yr  oedd  yn  berffaith  naturiol,  ac  yr  oedd  ei  naturioldeb  yn  codi 
oddiar  y  pethau  goreu  sydd  yn  perthyn  i  ddyn — difrif wch  a  chy wirdeb. 

Y  mae  pob  rhodres  a  ffuantrwydd,  a  phob  math  o  ganu  wrth  draddodi 
yr  efengyl,  yn  codi  o  ddiffyg  cywirdeb  a  difrifwch  yn  y  pregethwr. 
Nid  oedd  Joseph  Thomas  yn  meddwl  am  foddhau  y  bobl,  ond  am 
wneuthur  lles,  ac  yr  oedd  hyn  yn  ei  wneyd  yn  brydferth  a  dirodres — 
yn  ei  wneyd  yn  naturiol.  Yr  oedd  yn  naturiol,  nid  yn  unig  yn  y 
pulpud,  ond  ymhob  man.     Yr  oedd  yn  haws  iddo  fod  felly  na  phawb. 

Y  mae  dau  fath  o  ddynion  ag  y  mae  yn  anhawdd  iddynt  fod  yn  bcr- 
ffaith  naturiol:  y  rhai  hyny  y  mae  gras  yn  gorfod  gwneyd  rhyw 
ddinystr  arnynt  fel  dynion  wrth  eu  cyfnewid,  a'r  rhai  hyny  nad  ydy w 
eu  hansoddau  dynol  yn  cael  eu  hennill  yn  gyflawn  i  grefydd.  Yr  oedd 
tymher  naturiol  Mr.  Thomas,  ac  ansawdd  ei  ysbryd  cyn  ei  dröedigaeth 
mor  gydnaws  â'r  efençyl,  fel  nad  oedd  dim  rhyw  ddifrod  mawr  yn 
cymeryd  Ue  yn  ei  dröedigaeth.  Pan  yr  oedd  ef  yn  fachgen  gwyllt,  a 
rhai  yn  ofni  yn  Liangynog  fod  y  Fall  yn  ei  nodi  allan  fel  arweinydd 
y  llíaws  i  wneuthur  drwg,  nid  oedd  y  pryd  hyny  yn  amddifad  o'r 
anaoddau  ardderchog  mewn  dyn  a  eilw  yr  Ârglwydd  Iesu  yn  u  galon 
hawddgar  a  da."    Pan  y  mae  dynoliaeth  afrywiog,  greulawn,  ddichell- 

fr,  mewn  dyn,  rhaid  i  ras  wneyd  rhyw  anrhaith  arno  cyn  ei  adferiad. 
fath  ddifrod  a  wnaed  ar  y  disodlwr  dicheilgar  yn  Peniel,  i'w  wneyd 
Jm  Israeliad  yn  wir,  yn  yr  hwn  nid  oedd  dwylL     Am  Joseph  Thomas. 
1889.  b 


*W  V    MWHD04R  BAftOBCItt» 

\t  mkUt  va  \Ulyu\4uutth  naturiol  â  rhywbeth  j«é£  jm 
v*tU      Uulwl  ^*u  V  uia*  dyn  heb  «  eimín^/B  ttwyr  í 


vu  WuwìUI  uido  íud  yu  itaturiol  holloL    Ÿbm 

\U\  ^k>i*h  -^uW  yu  itaturìol  iddo.     Pan  7  daw  rfajw  \_ 

\\\  Uiati^tt  Iu»ihk  *v>  làv  hyu  »ydd  yn  natoriol  yn  y  djm^áájẁi  fr  j 

tit  Uv«i»4u  *u»  Utitl>  UÌ4M.I  ydyw,  "Un  fel  yna  jéwjí  §J*    T  ■■»  w  éj* 

U»»U  ut  imuitt  v u  ììwyr  i  tfrefydd.     Ond  am  ìtr.  TboaBaa,  b  — îw  ja  aaŵ 

iutm^t  *u\lt  \>i  euudl  yu  Tlwyrach  nag  ef  i  grefydcL    Yr  méà  paô  i*ii 

*  tUttu  4  UhUUi  v*v<U  t>u  ftaneteiddio  i  waith  yr  eieagjL     Y  mawsra 

\u    t\u  tt^|»  1  utt  Kk|  yu  naturioi     Yr  oedd  y  natnríotóeb  kww  aww 

im'w^  vul\U  \u  *tvth*u  u*  byddai  dim  byd  tebyg  î 

v  u  UUt  utnwu  \Uut 

\i  ^Ut  ^uddi*  hi>f>a  y  fath  atôr  o  arabedd  (Immtm),  a*  jr « 
Uwuw  »1  *w  ut  ttihot  utwtt.  Yr  oedd  mwy  o  ddigrüwch  i  thoedd  í  jtb 
\\  .  vtt  \  \Uw\ittUiii  vu  atabedd  Mr.  Humphreys,  y  DyflrjB;  o»d  jt 
•  •  iil  utuv  \»  utilil.wi  *c  aiuc&u  yn  arabedd  Mr.  Thoma*.  Yr  oedd  ci 
»» *  »»  Ul  *  o  v*Ut  vd  tU*iiUouk  yu  gyfunedig  ft  synwyr  a  cbraiBfor  eitfcr- 
t*t  t  l  v  u  ìu  4»*U*UI»  vu  ^ttHttyd  gwaith  trwy  un  frawddeg  nas  gellid  eí 
w  11  \  X  ut  u  ^iUnUtt^l  ta*  y  awr  o  ynireaymu.  Yr  oedd  yr  arabedd  hwm 
w*  \\  y\  *,\it,  i*>uUìii>  t  *tuo*u  uitàwry  weinidogaeth  ynddo,  f el n* chaíodd 
vi  un  twi  vwU\\U  \hw<  ẁ  dyiaher,  fantaia  i'w  gerydda  ef  am  ormod 
vi  \  ,  t'i*  w^»  u»í  v  wa  h*uuNt  ajuu  rai  yn  ceryddu  Mr.  Humphreya.  Yr 
\»  ■  »»ì  \u^s,Ut  \tt,  Huu*|>hr#y«  yu  fwy  ffraethbert.  ond  yr  eiddo  Mr. 
t  n  'in  \t  \  u  v  v  uuw  v  *  uì%  v  o  ìuÍa.îv^  guddiedig.  Cofir  am  dano  onwaith 
vu  u  \,i  Ui  vvit*,vwt»  ^  vuMKklary  waee»  aroîbrawd  oedd  wedi  ^regethn 
\u  ui.'U  t\  \u  Uuìtu.T  i ha^v ttiftdrodd  hir,  ne§  yr  oedd  y  pregethwr a'r 
\  ìi 'ni '  1 .  iuv  wvxit  \i  utUUUì  cvu  dyfudaty  bregeth.  CododdMr.  Thomaa 
t  t-ii  'ii  11  » »\l  ^t  víu\vui»»  At  <tui  cYutaiaddywedoddoedd, 4*  Nid  wyf  am 
\\i»  \  t  iì>  \,,\  »*Mvt*vKUì,  utU  ^Jt  »  *Ymud  y  gwrych  ì  gyd,  ond  mi  doraf 
t  t\x  \  t»  \  i»  .tiiu,  \*  \MKtd  *>uiuU  y  ÿwrych  i  gyd  yn  He  tori  adwy  i 
»t"  I»  \tkìtu  \uw\i  v  ui^ä  uiv»r  dUi«  luniadol  o  waith  y  Uall,  nea  yr 
1  t  w  u  \  <n«v  \t\  U  aiv^t  vr  holl  U>mdeithaafa.  Dro  arall  yr  oedd 
\  t»  •  U  \»  vm  i»u  svo\ì  %\AU  ^w&tHÌdi  ^mod  i  ateb  iw  nerth  a  maint  y 
\  ui  1  \  u.v»  wu  u  ^  \Utvv*tfvUKÌU  ^r  \A  darUea  y  teetnn  oedd,  "Nid 
w  \  1  tut  v\  i  vm»t  ^viv:; .iìo*t.  v  ttiäw  ^wtwddi  vä  »yned  yn  Uai  ei  werth 
i\     \  ttt  t,i  v  l»\vl  vt»  ^u^cuUiìi^  fc:iFva/* 

\t  ,^tUt  %^  .u\iv^  : v  ^uì  vívhüvÌu  t  ^tuiÀMÌ  gwìrìottedd  ac  i  adn&bod 
y  >  .  at\u,  v\  vt  wàu  <.\íKÌav>  üllu  t  o$od  *t  sYnîad  ailaB»  ar  darawiad 
4'iit.tu;.,  Vu  v  ut\st\t  u/\è\vU  ciìc.Uii\A  Gyda^:  ua  Êrawddeg  tynai  ddar- 
\^h  U\w  ,v  svt»»oMv\vi  iuiù  4^.ìu  btíb  tai  Wi  adirabod  wrtho;  m  byddaì 
\  tt\  w  l>.  » U  u*  »1  tKMVk%M\ì:üu\^  a  chdLrnw^ítr  y&  et  ddarìitBÌa%  fei  y  byddìd 
v  u  u.  i  v\u  \o»i\»  *u  Sv,a.  \ì  irtKtà  uu  br*wd  yn  progettai  yn  hwrüog; 
•i  1 1\  \  w  U  w  v  í  ytv<  \  k  ì  ,  fttvh  iût  t  v  tivd  >UvMKÌù«  a  thawetit  wedi  hjwy ; 
•i  \t\  \w  A  o  \t\  't  'totn^  *r  vù  i?t  ^í>*^  *  Khyw  drot  aaochyn  ydyTr  cì 
tt\wt  \\  tì\\tii«>  vu  àv!MHíuv  vc  *r»bẁki  hwa  yn  y  p«lp«d  gjda 
wu\,  ttuwt,  ^  t4»v^HtvU  hy*iy  rovw  bìu#n  ìw  ^ylwa^ìtt  «ymwyroi  a 
\l\  v  i  u  t,  t  w  \s4t  u»  iv-  ^it, ;  itvut  ;'^*vö  t  ^tù^ctau  nt  wraoda\wjn  &  hjAi 
aui  \  u  .1\  ^u,  iv-  >t  .itoc^tt;  *u  <íu  cvt  *at  ^oò.  Nxt  cm»  mẃ  «'n  P*^; 
wttw\t  1  cUxv ui.iitn  ^t  *>  w*»í^u  *r  i^i  \n  n^hut  «ì  wi—iriiwyi  I 
uuv>  Uvu  tw   lM\^v*^  ttcwu  ru«uK  lw  4»a  t  ao^woyvt  pnak  jm  ^r  % 


Y   D4WBDDAB    BAROHEDIO   J08BPH    THOMAS.  247 

chryno,  i'w  gymhariaethau  priodol  a  tharawgar,  ynghyd  ag  i'r  arahedd 
oedd  ynddo  yn  gwneyd  y  cyfan  mor  dra  derbyniol.     Byddai  yr  humour 
yma    yn    gwneyd    gwasanaeth    mawr    yn    y    Cyfarfodydd    Misol 
ac  yn  y  Gymdeithasfa.     Y  mae  yr  engreifftiau  o  hyn  yn  afrifed;  gwas- 
anaethed  un  fel  esiampl.     Yr  oedd  brawd,  yn  tueddu  at  fyned  yn  hen, 
yn  rhoddi  hanes  yr  achos  yn  nghylch  y  Cyfarfod  Misol ;  ac  yr  oedd 
y  sylwadau  yn  dangos  y  gofynai  y  brawd  hwnw,  "Paham  y  bu  y 
dyddiau  o'r  blaen  yn  well  na'r  dyddiau  hyn  ? "    Teimlid  fod  hyny  yn 
tueddu  i  ddigaloni  y  rhai  oedd  ar  y  maes  y  pryd  hwnw  yn  gwneyd  eu 
goreu,  ac  nid  oedd  neb  yn  barod  i  godi  i  wneyd  un  sylw  ar  yr  adrodd- 
iad;  ond  gorfododd  y  cadeirydd  Mr.  Thomas  i  siarad  arno.     Wedi 
canmol  rhyw  bethau  yn  yr  adroddiad,  dy wedai :   "  Ond  y  mae  yn 
amlwg  fod  yr  adroddwr  wedi  priodi  yr  oes  o'r  blaen.     Y  mae  ef  yn 
byw  gyda'r  oes  hon,  ac  wedi  príodi  yr  oes  o'r  blaen.     Rhaid  cael  dyn 
call  iawn  i  fyw  yn  hapus  gyda  dwy  wraig,  a  rhaid  cael  dyn  synwyrol, 
ac  o  ysbryd  go  dda,  i  fy w  yn  hapus  gyda  dwy  oes  hefyd.     Yr  oedd  gẃr 
a  adwaenwn  i  wedi  ail  briodi.     Y  tro  cyntaf  priododd  wraig  nad  oedd 
yn  deall  yr  amgylchiadau  yr  oedd  hi  ynddynt ;  yr  oedd  wedi  ei  dwyn  i 
fyny  i  gylch  gwahanol ;  ac  aeth  yn  ol  yn  y  byd  yn  fawr  gyda  hi.     Yr 
aü  dro  príododd  un  addas  i'w  sefyllfa,  a  gwraig  dda  ydoedd,  a  dechreu- 
odd  ei  amgylchiadau  yntau  wella.     '  Y  mae  yn  dda  iawn  genyf  dy 
weled  wedi  taro  mor  hapus,'  ebe  ei  f rawd  wrtho ;  *  y  mae  hon  yn  wraig 
dda,  a  phob  peth  fel  yn  gwella  dan  ei  llaw.     Ond  yr  oeddwn  i  yn  ofni 
am  danat  ti  gyda'r  llall.'     *  0  na,'  meddai  yntau,  (y  llall  oedd  y  nraig; 
mi  bríodais  i  y  llall  o  wirfodd  fy  nghalon,  ond  rhaid  i  mi  dreio  by w 

gyda  hon.'     Felly  am  Mr.  ;    y  mae  yntau  wedi  priodi  yr  oes  o'r 

blaen,  ond  rhaid  iddo  dreio  byw  efo  hon." 

Am  ei  ddull  o  feddwl  a  gosod  ei  feddwl  allan,  y  mae  yn  rhy 
adnabyddus  i'r  darllenwyr  i  mi  allu  dyweyd  dim  na  wyddant  Yr 
oedd  rhyw  ëangder  ynghylch  ei  feddwJ,  a  rhyw  gymhwysder  neillduol 
yn  y  cymhariaethau  a  ddefnyddiai  i  osod  ei  feddwl  allan  mewn  dull 
tarawgar  ac  effeithiol.  Y  peth  amlycaf  hyd  yn  nod  yn  y  cymharíaeth- 
au  a  ddefnyddiai  oedd  ei  awydd  angerddol  am  lesâu  ei  wiandawyr. 
Yr  oedd  mwy  o  gysylltiad  rhwng  ei  ddull  o  bregethu  â'i  awydd  i  fod  yn 
ddefnyddiol  a  buddiol  nag  y  mae  Uawer  yn  feddwl.  Yr  oedd  ganddo 
allu  i  drín  pwnc  pe  buasai  yn  ewyllysio.  Mi  a  glywais  dair  o  bregeth- 
au  felly  ganddo.  u  Ysbryd  yw  Duw,"  oedd  testun  un  ;  "  Edifeirwch  i 
Israel  a  maddeuant  pechodau  "  oedd  testun  y  llall ;  a  chly wais  un  arall 
ganddo  ar  "  Etholedigaeth  Gras."  Yr  oedd  y  ddwy  gyntaf  yn  fwy 
pynciol  na'r  olaf.  Dywedodd  llawer  wrtho  fod  y  rhai  hyny  yn 
bregethau  à  gwaith  arnynt.  Yr  oedd  yntau  yn  dyweyd  wrth  adrodd 
nad  oedd  fawr  o  waith  iddo  ef  ar  y  rhai  hyny,  gan  nad  oedd  yn  gwneyd 
dim  ond  adrodd  yr  hyn  a  wyddai ;  ac  mai  nid  raewn  gwneyd  traethod- 
au  mawr  y  mae  llafur  i  bregethwr,  ond  mewn  dwyn  y  gwirionedd  i'r 
ffurf  debycaf  o  daro  a  chyffwrdd  ystyriaeth  y  bobl  i  wneyd  rhyw  les 
iddynt  Gallasai  bregethu  yn  alluocach,  yn  nghyfrif  rhai,  oni  buasai 
ei  awydd  mawr  am  wneuthur  daioni.  Yr  oedd  hyn  yn  ei  wneyd  yn 
ddiystyr  o  rai  rhagoriaethau  y  galiasai  yn  hawdd  eu  cyrhaeddyd, 
megy8  mwy  o  drefn  a  chysondeb  yn  nghyfansoddiad  y  bregeth.  Yr 
oedd  mwy  o  hyny  i'w  weled  yn  y  pregethau  a  draddodai  yn  nghyfnod 

*    2 


<ji*jd  «x  <aw>u  11: 
t.y\r  *fjc„  i  r*i2sc  i 
ju  y*x~s„r%  ;  '«ççcm.     Á«a.  isrrt 
'M/Vî    r*   -î  rweri  »ri   çjSaûL   Vr 
p**ítt*i  tnewyid  atfi  v=r  jrijẁr 
»/**:/':*£.  jt  uewrii  1     Âietoc  V 
rt*/.  f  wraf  </r  *rvz?  wcrií  Vac  â 
'»  '-*» 

Vft  M^fea  tjfcjrA  ei  «.■  jjjwpòc 
';  ^«^^uui  ar  wiLi&Â  faseräoJ  tx 
*+..M  %#  jt  <*Àá  *l  js  r*ŵi  r% 
r>  ^uwm.^áìtêí^A.     Yr  oeii 
M*âi<Ui  jh  j  \fjà  ;  riyw  tifer  m 
l',,.'#>  i  'f+s.ÌMÌ'irtúÁ ;   mc  fcCy  _ 
jt,**  hyftjr  <*Ad  jx  cn  j  CTÍecríẃjá  aftî  sr  ~v 
M/id  í^yft   yn  on  r/r  pre?«íhaa 'etcwsi  m  cî? 
kt.<M.     Mn  <it  rfcaí  hrn  befrd  Vixòi 
kA*\h,   "('rWHAUì'wth  ailan  «cb 
f<";...'i   ^Mfl    f/ymth^g  reo   azin 
hy<V\khi  yn  *\*itjr\i  teeach  oì  wcásí-ioçató" 
*  <ÌtvUUAtAd  jn  j  bljnjddoedd  diweddaf. 

OmI  {«  r%<j<m%ethxn  bjna?  »1  hjnodeet  m  u  çjfmod  mr  ci  oea, 
*#  y  b*4  í  ryw  raddan  ru  esgeolos  o  bonrnt  sr  ol  bjmj,  cmdwedd  j 
l*iít*n  ykü%i  hjd   j  diweddl     Yr  oedd'jB    -  isgiiicaîjdd   wedî  aî 
f  du 


/Hy«/u  í  dkjtn%%  nefoedd,  jn  dwjn  aämm  0*1  drjsor  betfema  newjdd 
Un,"  */;  jii  «u  danpos  i'r  tjriaôedd  nes  j  bjddemt  jm  sjnn  at  eo 
VW%ì\m&  a'u  rnswre<í<L  Yr  oedd  ganddo  aìa  aamrferol  i  ddjlmawmdn 
«/  <Um\v\%u  m  wrandawjr.  Ác  jr  oedd  jn  asjmed  jn  fwj  djlmnwmdol 
U\  ÿf  <*d'J  yn  h*»eiddio.  Yr  oedd  ei  jaMfclangosîad  hmrdd,  tywjsog- 
*i<l<ì,  %  'JisMftdJawn,  jx\  ddeniadol  fr  gynnuì]e*d£a>  mc  jn  ereo  rbjw 
\,*\,h%twy<\d  %  Uddlonrwjdd  jn  j  dorf,  nes  j  bjddai  j  bobl  jn  «  Imw 
/yu  iddo  ddechreu  llefarn.  Yr  oedd  ei  bregethma  bob  amser  jn 
pf\*wu  o'r  ftfangyl,  %c  yn  cjnnwjs  meddjiiaa  èang  a  cbrjfion,  a*r  rbai 
hjuj  ju  c%isì  eu  g/>«od  allan  gjda  y  fatb  gjfoeth  o  amrjwimetb  a  tbljsni 
U  wj  j  cymharíaethaa  a  ddefnjddiai,  o  hanesion  j  fitbl,  o  nator,  ac  o 
j/yJ<h  *,í  njìw  cyffredin.  Ni  byddai  cjmbariaetb  bjtb  jn  methn 
v,jú\%*Ai\  eí  hamcan  dsn  ei  law.  Nid  oedd  raid  iddo  bjtb  wrth 
yniryw  areíthvddol  i  ddylanwadu  ar  j  bobl,  ond  jr  oedd  ei  feistrolaeth 
srnynt  yu  hoílol,  a  hwnw  trwy  ddjlanwad  hollol  bnr  a  theg. 

Nodweddid.  ei  bregethu  bob  amser  gan  eneiniad  tawel  a  digyffra 
N»d  grymun/ler  oedd  nodwedd  ei  bregethu,  ond  jr  hjn  a  ddjnodu*  jn 
ÿytfitniiii  trwy  y  gair  "^^1^0^.*'  Yr  oedd  yn  bregethwr  gwlithog 
rnöwn  gwíríonedd.  Dywedai  ei  frawd  Mr.  Edward  Thomas,  gyda 
«yndo/1  fod  rhyw  frawd  heb  fod  yn  bregethwr  effeithiol  iawn,  wedi 
pregethu  ar  ol  ei  frawd  ef  mewn  rhyw  gyfarfodpregethu.  •'  Wel,  beth 
fu  v  canlyniad  î"  meddai  y  cyfaill  wrtho.  "  Wel,  fe  gafodd  fy  mrawd 
odfa  hspus,"  meddai  yntau ;  "  yr  oedd  llewyrch  arni  o'r  dechreu  i  r 
diwedd.  Nid  oedd  yr  un  wyneb  sych  yn  y  lle,  ac  fe  ddybenodd  gan 
adael  y  gynnulleidfa  jn  foddfa  o  ddagrau.  Ond  fe  ddaeth  j  llall  i 
fyny  ac  a  sychodd  bob  deigr  oddiwrth  eu  llygaid  mewn  pum'  mjnyd." 


T  DIWEDDAB   BAROHBDIG   J08BPH  THOMA8.  249 

Dyna  ddarlun  o'r  rhan  fwyaf  o  odíeuon  Mr.  Thomas,  "dybenu  ft'r 
gynnulleidfa  yn  foddfa  o  ddagrau."  Mwydid  y  cynnulleidfaoedd  trwy 
ei  weinidogaeth  yn  ysbryd  yr  ef engyl ;  a  gwelwyd  y  dyrf a  dano  lawer 
gwaith  yn  plygu  fel  cnwd  y  weirglodd  ar  foreu  haf  dan  bwys  gwlith 
trwm  y  noson  flaenoroL 

Yr  oedd  ei  synwyr  eithríadol  yn  help  iddo  hyd  yn  nod  wrth  breg- 
ethu.  Y  mae  synwyr,  fel  pob  rhagoriaeth  arall,  yn  gwneyd  dyn  yn  f wy 
o  allu  ymhob  cylch.  Yr  oedd  mor  enwog  am  ei  synwyr  ft  Mr.  Hum- 
phreys  y  Dyffryn,  ond  gallai  fod  hyn  o  wahaniaeth  rhyngddynt :  syn- 
wyr  i  ddeali  amgylchiadau  oedd  gan  Mr.  Humphreys,  synwyr  i  ddeall 
personau  a'u  hamcanion  yn  benaf  oedd  eiddo  Mr.  Thomas.  Yr  cedd 
un  o  wýr  blaenaf  Sir  Drefaldwyn  yn  dyweyd  mai  unig  ragoriaeth  Mr. 
Joseph  Thoma8  ar  Mr.  Edward  Thomas,  ei  frawd,  oedd  ei  synwyr. 
Yr  ydwyf  yn  bell  o  feddwl  hyn,  er  fod  yn  Mr.  Ëdward  Thomas  gryn 
dipyn  o'r  gallu  oedd  yn  hynodi  Mr.  Joseph  Thomas.  Yr  oedd  un 
brawd  yn  pregethu  yn  nghlyw  Mr.  Edward  Thomas  gryn  lawer  yn  fwy 
Ilafuru8  nag  o  effeithiol.  Yr  oedd  rhywun  yn  ceisio  ei  gyfíawnhau  am 
ei  fod  wrthi  â'i  holl  nerth.  "  Oedd,''  meddai  Edward  Thomas,  "  yr 
oedd  o  wrthi  hi  â'i  holl  egni,  ond  yr  oedd  mor  ddieffaith  a  phe  buasai 
dyn  yn  poeri  ar  gorff  marw."  Yr  oedd  peth  o'r  hynodrwydd  oedd  yn 
ei  frawd  ynddo  ef ;  ond  nid  mewn  synwyr  yn  unig  yr  oedd  y  gwahan- 
iaeth  rhyngddynt  Er  fod  Joseph  Thomas  wedi  ei  gynnysgaeddu  gan 
natur  ft  mesur  helaeth  o  synwyr,  yr  oedd  ganddo  allu  anarferol  i  brynu 
synwyr  hefyd.  Adroddai  ryw  dro  trwstan  mewn  rhyw  frawd,  ac  oddi- 
wrth  hyny  dywedai :  "  Mi  welais  yn  y  fynyd  pa  mor  ofalus  y  dylai 
pregethwr  fod  ar  y  pen  yma."  Yr  oedd  yn  hynod  o  ochelgar  gyda 
phawb  na  byddai  yn  siwr  o  honynt,  ac  yn  hynod  o  rydd  gyda  phawb  y 
byddai  ganddo  ymddiried  ynddynt  Yr  oedd  rhyw  stori  yn  y  gwynt 
un  tro,  a  phawb  am  y  cyntaf  yn  ei  hadrodd.  Aeth  un  pregethwr  ato 
i'r  trên  ac  adroddodd  yr  ystori  iddo  wrth  gyd-deithio.  Siaradai  yntau  yn 
hynod  o  rydd  ynghylch  ei  manylion.  Mewn  lle  arall  dyma  bregethwr 
eto  yn  dyfod  i  mewn,  ac  yn  adrodd  yr  un  ystori,  gan  synu  na  buasai 
Mr.  Thomas  wedi  ei  chlywed.  "  Ni  welsoch  chwi  erioed  lai  o  beth  fel 
yna  fyddaf  fi  yn  ei  glywed,"  meddai  yntau.  Nid  oedd  waeth  beth  a 
dùywedid,  yr  oll  a  geid  ganddo  oedd,  "  Yr  ydwyf  fi  yn  farw  iawn  i 
bethau  fel  yna,"  a  rhyw  ymadroddion  o'r  fath.  Ymhen  tipyn  dyma  y 
brawd  hwnw  yn  myned  i  lawr.  "  Dyna  fo  wedi  myned,"  meddai  Mr. 
Thomas,  "  ni  a  allwn  siarad  bellach.  Rhyw  dipyn  gormod  o  geg  ydy w 
y  brawd  yna."  Ond  er  mor  synwyrol  a  llygadog  oedd,  ni  welwyd  un 
erioed  rhyddach  oddiwrth  bob  ystryw  a  dichell ;  yr  oedd  yn  gyfuniad 
o  gallineb  a  diniweidrwydd.  Anfynych  y  gwelwyd  un  mor  nodedig 
am  ei  synwyr,  ft  chymaint  o'r  plentyn  ynddo. 

0  herwydd  ei  synwyr,  ei  bwyll,  a'i  ochelgarwch,  byddai  rhai  yn  du- 
eddol  i  ddyweyd  ei  fod  i  raddau  yn  llwfr,  ac  y  byddai  yn  weil  ganddo 
adael  i  wirionedd  ac  egwyddor  ddyoddef  na  dolurio  ei  gnawd  ei  hun 
wrth  eu  hamddiffyn.  Ond  y  mae  hyn  yn  gamgymeriad  mawr.  Nid 
oedd  yn  brysur  i  ddyfod  allan  mewn  achlysuron  o  gerydd  a  dysgyblaeth, 
ac  nid  oedd  yn  dueddol  iawn  i  wrthwynebu  neb  yn  haerllug ;  ond  os 
byddai  egwyddorion  yn  debyg  o  gael  cam,  deuai  allan  yn  gryf  ac  an- 
wrthwyneboL  Gailwn  nodi  hanner  dwsin  o  amgylchiadau  lle  y  dangos- 
odd  ei  hun  yn  eithriadol  gryf  dros  yr  hyn  a  gredai  oedd  yn  iawn.     Y 


160  T   DfWCDDAft  B4I 

Nytilad  oodd  ganddo,  fod  yn  hawdd  v 

f*d  liyti,  oodcl  y  rhoswm  am  ei  arafwca 

o«dd  ganddo  foddwl  uohel  Uwn  o'r  rhai  ejdd  jb 

Witli  wnayd  ooffàd  am  un  hon  frawd, 

fu«l  yn  iM*yn  lawn  i  Iosu  Griat,  *«  Am  nad 

wyr  yu  y  dcwil."     M  Nid  mor  debjg,"  ebe  Ml  Tm«mmmv  - 

dallodd  |)afydd  lawti  oymaint  o  leatri  j  desml  aZLam  ng 

aiUn  y  uowldwyr,"    Dyma  un  engraiíft  ol  gryf Jer  jm  j  «ymji 

nodwyd,     Yulmllg  gyda  deng  míynedd  jn  ol  jt  mndá  -T: 

(Iwolnldoulon     a  gwodd  addawol  ar  ei  ehjìlid.  W  yr  ondi  r 

tfoitl  v  iÄÎ  tnown  afleohyd  i  bunt     Ond  adroddai  mm  kavi  • 

willi  Mr,  Tlioma*  Iddo  ef  rwjstro  hjnj,  gan  oa  eodemt  i  mmmm  j  1  _ 

llml  n'r  Ii«mi  frodyr  gartref  o  hjd.     Gofjnai  jntam,  ai  djmm  jr  w 

imnwiii  tfamldyitt  dros  boidio  codi  j  cjmhorth  fr  ewmi  mwmw.  toIn»' 
Minddnl  y  ItUtotor.  MTybed  fod  un  pregethwr  jn  j  Cjfnm ihh  jm 
(Mltfoii  üwatd,"  iitttddai  Mr.  Thomaa,  "i  ffugio  afieehjder  aawjm  jcfcr 

(dla  «y  íltati  o  arlati  1 "  Atobai  j  blaenor,  fod  Ilawer.  Wedi  hir  ddadl, 
1i  TlioittM  yii  dal  fod  yn  anhawdd  iawn  ganddo  ef  gredn  fod  mm  oi 
flndyi  yn  tHitt|t  o  beth  nad  oodd  ef  vn  teimlo  on  duedd  ato ;  fod  jmddo 
iImimiiI  «I  tlilrygau  yn  uyffrediu,  a'i  fod  jn  gorfod  mflwrio  jnenhmrbjm, 
iiiid  attt  II'mhIo  alUohyd,  am  fod  j  ojnnorthwj  o'r  Drjsorfa  jn  fwj  mmV 

fydimliyddUtHlt  Nalmothol,  naa  gwjddai  am  un  duedd  jnddo  at  beth 
i»lly  Ao  itU  tfallal  tfrodu  am  ei  frodjr  eu  bod  jn  euog  o  fai  nad  oedd 
td  yit  Mittlo  tttt  tttoddlad  ato.  Ond  jr  oedd  Jgwr  jn  ddi-ildio.  "  Wei," 
idiu  Mi  Tlitttttaft,  H  y  mao  pob  dyn  sjdd  jn  adnabod  un  djn  cjwîr  jn 
Imtod  Uwtt  I  tftndu  fod  rhai  oraill  jn  gjwir  hefjd ;  a'r  djn  nad  jw  jn 
adimltod  ttit  dytt  oywh\  nia  gall  hwnw  gredu  fod  neb  arall  jn  gjwir. 
IVlli  dlhlfol  ỳdyw  i  ddyn  fod  heb  adnaood  un  djn  cjwir."  Yr  oedd 
atttfittt  aitt  iiatilt  tnoeftol  go  fawr  i  ddjwejd  peth  fel  hjn ;  ond  jr  oedd 
IV  uhuI  on  ItydtUI  tdfthnt  vn  Mr.  Joseph  Thomas. 

Yt  twddwti  wadl  moddwl  cyfeirio  at  ei  djnerwch  at  bregethwjr 
Uiialiti»,  a'l  ofal  am  ilanynt  Nis  gallaf  anghofio  ei  garedigrwjdd  j 
liolott  y  litilti  K,vdag  of  Yn  mlwjddjn  fj  mhrawf.  "Efe  a'm  djsgai," 
fid  y  dynnwl  lUíydd  ol  fah,  gydag  addfwjnder  a  thjnerwch.  Bjddai 
Itidyd  ytt  tiUlttN  lawn  am  i  bob  un  a  ddeuai  o'r  newjdd  i  Gjfarfod  Miaol 
Ultatt  tioliaf  Nir  Dittfaltiwyn  gaol  Ue  ynddo.     Giliai  o'r  ffordd  jn  fjn- 

Ínlt,  Itytl  y  uotldntld  ìddo,  i  roddi  Ue  i  eraill.  Djwedai  jn  ddiweddar 
ddo  ẁitoytl  t»l  orou  i  bob  un  a  ddaeth  yno  erioed ;  ac  j  mae  pob  cyd- 
wybod  vu  tyntio  i  wiriouodd  hyn. 

Ni  ohttí  gyfoirio  ychwaith  at  adegau  ac  amgylchUdau  neillduol 
ynglýn  k  na  ühyfarfod  Mìaol  na  Chymdeithasfa.  Ond  y  mae  y  rhai 
a'i  gwolodd  yn  llywyddu  y  Gymdeithasfa  yn  y  flwyddyn  1868,  yn  cofio 
mor  fedrus  a  chartrofol  oedd  yn  y  gadair.  Ac  yn  arbenig  ei  ddeheu- 
rwydd  anarforol  yn  Uywyddu  y  Gymanfa  Gyffredinol  yn  Aberystwyth 
1878.  Yr  oedd  trwy  ei  arabedd  a'ì  natur  dda  yn  gallu  attal  aiarad 
ofer  ar  bob  mater  yn  ddidrafferth  a  didramgwydd.  Torai  galon  y 
siaradwyr  siaradus  trwy  eu  canmol  Ei  ragoriaeth  arbenig  fel  Ujwjdd 
oedd  ei  allu  i  gadw  pethau  yn  wastad,  a  dal  yr  ymdriniaeth  rhag  gwyro 
i  un  ochr ;  ac  os  dygwyddai  ogwyddo,  galiai  ddy weyd  gair  yn  ei  amser 
a  ddygai  bethau  i'w  Ue  eilwaith.  Yr  ydwyf  yn  cofio  un  tro  arhenig 
felly  yn  Nghyfarfod  Misol  Uanidloes,  Ion.,  1869,  yn  j  seiat  wjth 


T  DIWBDD4B   BAB0BBDI6  J0WPH   T90MA8.  251 

ovr  gloch  foreu  yr  ail  ddydcL  Y  mater  oedd,  "  Yr  angenrheidrwydd  am 
waìth  yr  Ysbryd  Glân."  Rhedodd  yr  ymddyddan  rywfodd  at  wrando 
yr  Efengyl  heb  dderbyn  lles  drwyddi,  a  bod  rhy w  swyn  ar  weinidog- 
aeth  rhai  yn  peri  i  rai  ymhyfrydu  yn  ei  gwrando,  heb  feddwl  am 
dderbyn  llee  drwyddi.  Bron  nad  eid  mor  bell  a  dyweyd  y  dylai  y 
pregethu  fod  yn  annyddorol  i'r  gwraudawyr,  oa  na  byddai  yr  Ysbryd 
yn  ei  arddeL  Beiai  un  fod  llawer  iawn  o  wrando  anghrediniol,  un  yn 
gwrando  pregeth  gydag  edmygedd  am  ei  bod  yn  athronyddol ;  un  arall 
am  ei  bod  yn  dlws,  &c.  Adroddid  sylwadau  am  eu  bod  yn  dlws,  neu 
am  fod  rhyw  ragoriaeth  allanol  yn  perthyn  iddynt,  ac  nid  am  fod  yr 
enaid  wedi  cael  lles  drwyddynt  Tueddid  braidd  i  feîo  ar  brydferth- 
wch  a  thlysni  mewn  pregethu,  i  wneyd  gwrando  a  chofío  yn  rhyw 
ddifyrwch  a  swyn  i'r  gwrandawyr.  Gwelodd  Mr.  Thomas  fod  pethau 
yn  myned  yn  rhy  bell,  ac  wrth  wneyd  rhyw  gryuhoad  o'r  sylwadau  a 
wnaed,  dywedai,  "  Ei  fod  yn  credu  fod  llawer  o  wir  yn  yr  hyn  a  ddy- 
wedid  am  wrando  a  chofio  yr  efengyl  o  ryw  gywreinrwydd,  a  bod 
llawer  yn  cofío  sylwadau  o'r  pregethau  am  eu  bod  yn  darawiadol  o 
herwydd  eu  tlysni,  heb  gael  fawr  o  les  trwyddynt  Ëto  byddaf  fí  yn 
hoffi  gweled  pechadur  yn  cofío  gair  o  efengyl  rywlun.  Y  mae  llawer 
wedi  manteÌ3Ìo  ar  hyny;  cofío  y  sylw  am  eu  bod  yn  gweled  rhyw 
dlysni  neu  ryw  werth  ynddo,  heb  feddwl  am  ddim  byd  pellach.  Fe 
anwyd  Moses,  dan  amgylchiadau  anffafriol,  plant  gwryw  yr  Hebrëesau 
i  gael  eu  boddi,  a  buasai  Moses  wedi  ei  daflu  i'r  afon  oni  buasat  i'w 
fam  ei  weled  yn  fachgen  tlws.  Tlysni  Moses  gododd  awydd  yn  ei  fam 
am  ei  guddio  dri  mis  yn  ei  thý ;  nid  oedd  hi  yn  meddwl  am  ddim 
pellach  na'i  gadw  oblegid  ei  dlysni ;  ond  wrth  gael  ei  guddio  a'i  gadw 
felly,  fe  ddaeth  ef  yn  ddigon  o  ddyn  i  fyned  â'r  genedi  o'r  Aipht  ar  ol 
hjmy.  Feily  y  byddaf  fi  yn  meddwl  am  ambell  sylw  wedi  ei  guddio 
yn  nghof  ambell  ddyn  ieuanc  am  ei  fod  yn  sylw  tlws,  fe  allai  mewn 
rhyw  amgylchiad  neu  gilydd  y  daw  hwnw  yn  ddigon  pwysig  i  arwain 
y  djm  o  dŷ  y  caethiwed.  Y  mae  gormod  o'r  sylwadau  a  draddodir  yn 
myned  gyda  y  dŵr  i  anghof ;  ac  i'r  rhai  sydd  yn  gallu,  mi  garwn  iddynt 
roddi  cymaint  o  dlysni  ag  a  allont  ar  eu  sylwadau  er  mwyn  iddynt 
gael  eu  cuddio  yn  eu  cof."  Fe  lwyddodd  fel  yna  i  ddwyn  meddwl  y 
cyfarfod  i'w  le,  ac  ar  yr  un  pryd  i  wneyd  un  o'r  sylwadau  tlysaf  a 
wnaeth  dyn  erioed. 

Yr  oedd  ei  feirniadaeth  ar  bersonau  weithiau  yn  llem  a  miniog  iawn, 
ond  gwyddai  pawb  ei  bod  yn  cael  eu  rhoddi  gyda'r  fath  natur  dda,  ac 
ysbryd  hollol  amddifad  o  falais  a  chenfígen,  fel  na  chly wais  i  neb  erioed 
dramgwyddo  wrtho.  Dyma  un  engraifft  o  lawer.  Dangosid  iddo 
unwaith  bregethwr  oedd  wedi  gadael  Cyfundeb  y  Methodistiaid,  ac 
ymuno  âg  enwad  aralL  Gofynai  yntau  a  oedd  y  gŵr  yn  bregethwr 
da  t  "  Na,  un  gwael  iawn  ydyw,"  ebe  y  cyfailL  "  Felly  y  mae  hi," 
ebe  yntau;  "nid  yw  y  Cyfundeb  fawr  ar  ei  golled  o  herwydd  y  rhái 
sydd  yn  ei  adael.  Ac  ni  byddai  fawr  o  ennill  iddo  eu  cael  i  gyd  yn 
ol/'  "Tybedr'  meddai  y  llall,  gan  enwi  rhai  oedd  yn  addurniadau 
amlwg  perthynol  i  un  enwad.  uIë,"  meddai  yntao,  "rhai  ciwt  iawn 
ydyw  y  bobl  yna,  y  maent  yn  gallu  gwneyd  doòfrefn  go  dda  o  ysglodion 
yr  hen  Gorff."  Yr  oedd  yn  dyweya  hyn  gyda  chalon  mor  agored  ac 
yabryd  mor  ddiwenwyn  ag  a  f u  mewn  dyn  erioed. 


252  gwábahaeth  crist. 

Colled  f awr  i  Gymru  mewn  mwy  nag  un  ystyr  oedd  ei  golli  ef,  ae 
yr  wyf  yn  ofni  y  bydd  y  Methodistiaid  yn  hir  cyn  eael  achlysor  i 
ymgy8oro  ar  ei  oL  Nid  yw  y  ffaith  fod  marw  yn  elw  iddo  ef  yn 
gwneyd  yn  haws  i  ni  fod  hebddo.  Bhoddodd  ef  ei  le  a'i  barch  i  bawb 
ymhob  cylch,  ao  nid  oedd  neb  yn  chwennych  ei  le  yntau.  Gallwn 
ysgrifenu  digon  i  lanw  cyfrol  o'r  Traethodydd  o  fftn  hanesion  am 
dano,  ac  o  ddy wediadan  o'i  eiddo.  Ond  ni  waeth  terfynu  yn  fuan  nag 
yn  hwyr. 

Eyan  Dayiss. 
Trefiriw. 


GWASANAETH    CKIST. 

Pbbobth  Athbofaol  a  dbaddodwtd  yu  Manoob,  Mawbth  21aim,  1889. 
GAN  Y  PARCH.  A.  M.  FAIRBARN,  D.D., 

O  OOLBO  MUISraLD,  BHYDYOHATN. 

Galatiaid  ii.  20:  "  Mi  a  groeshoeliwyd  cnrda  Ohriat :  eithi  hyw  ydwyí ;  eto 
nid  myfi,  ond  Orist  eydd  yn  byw  ynof  fi :  a'r  hyn  yr  ydwyf  yr  awrhon  yn  ei  rjw 
yn  y  cnawd,  ei  fyw  yr  ydwyf  trŵy  ffydd  Mab  Duw,  yr  hwn  a'm  oarodd,  ao  a'i 
dodes  ei  hon  drosof  fi." 

Mae  geiriau  y  testun  i'w  cymeryd  fel  dadganiad  o'r  gwirionedd  yma, 
Fod  gwasanaeth  Duw  a  gwasanaeth  dyn  wedi  eu  dwyn  ynghyd  a'a 
gwneyd  yn  un  yn  ngwasanaeth  Crist  Byw  iddo  Ef  ydyw  byw  i 
ogoniant  Duw  ac  er  Ues  i  ddyn.  Yr  oedd  Paul  yn  gwasanaethu  ei 
Feistr  Mawr,  nid  fel  gwrthgiliwr  ond  fel  un  dychweledig.  Shwng  y 
ddau  hyn  y  mae  pellder  anfesurol ;  y  mae  cyfnewìdiad  yn  achos  y 
ddau,  ond  y  mae  y  gwrthgiliwr  yn  gwneyd  ei  gyfnewidiad,  tra  y  mae 
yr  un  dychweledig  yn  myned  trwy  yr  eiddo  ef.  Y  mae  gwrthgiliwr  yn 
newid  ei  ochr  heb  newid  ei  argyhoeddiadau ;  ond  y  mae  un  dychweled- 
ig,  am  ei  fod  wedi  newid  ei  argyhoeddiadau,  yn  newid  ei  ochr.  Y  mae 
can  wrthgiliwr  un  ffydd  fawr  yn  yr  hyn  fydd  o  wasanaeth  iddo  ef  ei 
nunan ;  tra  y  mae  gan  un  dychwelediç  un  amcan  mawr — by  w  yn  ol  y 
gwirionedd  y  mae  wedi  ei  ddarganfod.  Mewn  trefn  i  gyfiawnhau  ei 
gyfnewídiad,  y  mae  gwrthgiliwr  yn  casáu  y  bobl  a  adawodd  heb  gara 
y  bobl  a  gafodd ;  ond  y  mae  un  dychweledig  yn  caru  y  rhai  a  adawodd 
hyd  yn  nod  yn  fwy  na'r  rhai  a'i  cawsant  ef.  Ac  felly  yr  oedd  Paul, 
fel  un  dychweledig,  yn  caru  y  brodyr  a'i  casäent  Yr  hwn  a  wjrr  fod 
Duw  yn  caru  pawb  a  ymdrecha  anrhydeddu  y  Duw  hwnw  trwy 
wasanaethu  pawb  y  mae  Efe  yn  garu. 

Mae  y  bennod  ryfedd  sydd  yn  cynnwys  y  testun  yn  rhoddi,  megys, 
un  fynyd  o  drem  fyw  i'r  eglwys  gyntefig  a'i  sefyllfa.  Mae  dynion 
heddy w  yn  fynych  yn  meddwl  fod  yr  eglwys  gyntefig  yn  berffaith ;  fod 
y  brodyr  yn  byw  mewn  cariad  heb  byth  wahania9thu  oddiwrth  ea 
gilydd ;  eu  bod  yn  ysbrydoledig  mewn  gair,  mewn  gweithred,  mewn 


GWASANABTH   ORlflT.  253 

ymarweddiad.  Ond  ni  allai  camgymeriad  mwv  gymeryd  meddiant  o 
feddwl  dyn,  Yr  oedd  Iago  a  Phaul  yn  Apostoüon  etholedig,  ond  nid 
ydyw  yn  canlyn  eu  bod  yn  meddwl  yr  un  fath.  Mewn  llawer  golygiad 
meddylient  yn  wahanol,  a  dangosent  eu  gwahaniaeth  mewn  gair  a 
gweithred.  Ac  ni  wnaed  hyny  erioed  yn  f wy  na  phan  anfonodd  Iago 
i  Antiochia  y  dynion  a  gymerasant  ymaith  Pedr,  a  hyd  yn  nod 
Barnabas,  oddiwrth  gymdeithas  PauL  Ond  ni  allai  Paul  oddef  i'r 
gwirionedd  gael  derbyn  niwed  hyd  yn  nod  oddiwrth  Pedr;  gwrth- 
wynebodd  ef  mewn  cariad,  ond  yn  ei  wyneb.  Mewn  cariad  yn  unig 
y  myn  gwirionedd  gael  ei  lefaru.  Os  Uefarwn  mewn  casineb,  nid  ydy  w 
gwirionedd  yn  wir  i  ni.  Os  ydyw  brawd  i'w  argyhoeddi,  rhaid  ei 
wneyd  yn  ei  wyneb.  Na  fyddwn  hyawdl  mewn  beìo  dyn  wrth  ail  neu 
drydydd  person.  Na  feiwch  ddyn  byth  yn  ei  absennoldeb ;  ac  os  yn  ei 
wyneb,  byddwch  sicr  ei  fod  i'w  feìo. 

Os  ydyw  y  cwestiwn  am  berthynas  gwasanaeth  Crist  i  wasanaeth 
dyn  i  gael  ei  drafod,  rhaid  i  hyny  fod  gyda'r  amcan  o  gael  allan  nod- 
wedd  y  naill  a'r  llall,  a'u  cydgysylltiad  â'u  gilydd.  Ychydig  amser  yn 
ol  cyhoeddodd  gwr,  sydd  bellach  wedi  gadael  y  byd,  lyfr  ar  Tfo  Service 
of  Âfan,  " Gwasanaeth  Dyn,"  yn  yr  hwn  y  dy wedai  wrthym  mai 
gwasanaeth  Duw  oedd  Cristionogaeth,  a'i  bod  yn  hollol  wrthwynebol  i 
waaanaeth  dyn  ;  fod  ffydd  yn  gwbl  groes  i  rinwedd.  Ond  pa  fodd  y 
profai  hyn  f  A  aeth  efe  yn  ol  at  Grist,  gan  ddy wedyd,  Gad  i  mi 
ddeall  dy  eiriau  a'th  weithredoedd  f  A  aeth  efe  yn  ol  at  Paul  a'r 
Apoetolion  f  Naddo,  ond  aeth  yn  ol  yn  unig  at  yr  hyn  a  alwai  yn 
"  oesoedd  ffydd,"  wrth  yr  hyn  y  golygai  oesoedd  y  pethau  anmhosibl, 
y  pethau  gwrthun  a  mympwyol,  yn  y  rhai  y  credai  dynion  yn  gyd- 
wybodol, — yr  hyn  oedd  yn  dra  af  resymol.  Elai  yr  awdwr  yma  ymlaen 
ar  yr  egwyddor,  pan  y  ceir  dynion  yn  credu  pethau  anmhosibl  gyda 
golwg  ar  rinwedd,  ar  yr  eglwys,  a  mil  o  ryfeddodau,  yna  ei  bod  yn  oes 
ffydd  ;  ac  fod  yr  un  bresennol,  nad  ydyw  yn  ymroddi  i  bethau  o'r  fath, 
yn  dyoddef  oddiwrth  ddirywiad  mewn  crefydd.  Ond  nid  ydoedd  yn 
deall  nad  oes  dim  mor  gydnaws  âg  anghrediniaeth  ag  ydyw  coel- 
grefydd ;  a  thrwy  dynu  ymaith  y  goichuddiadau  anferth  hyny  oddiar 
grediniaeth,  ein  bod  yn  dyfod  yn  nês  at  Gristionogaéth,  ac  yn  cael  at  y 
meddwl  by  w  gwirioneddol.  Yr  ydym  yn  dyfod  at  galon  y  Meistr,  i 
bresennoldeb  Duw  a'i  Efengyl. 

Y  mae  cysylltiad  o'r  fsth  agosaf  rhwng  cymeriad  dyn  a  gwasanaeth  yr 
hiliogaeth.  Y  mae  dyn  o  allu,  ond  heb  gymeriad,  yn  f wy  niweidiol  nag 
ydy  w  o  ddaionus.  Gallai  gwladweinydd  o  athrylith,  ond  heb  egwyddor, 
fod  o  fwy  o  drychineb  i'r  wlad  na'r  mwyaf  anneallus.  Y  mae  deddfau 
da  mewn  dwylaw  drwg  yn  dyfod  yn  offer  gorthrwm  a  cham.  Fe 
ddywedodd  cydwladwr  i  mi,  u  Gadewch  i  mi  wneyd  caniadau  y  bobl, 
ac  ni  waeth  genyf  pwy  a  wnêl  eu  cyfreithiau."  Mi  ddywedwn  i, 
(Jadewch  i  mi  wneyd  gwladweinwyr  ac  ynadon  y  bobl,  ac  ni  ofalaf  beth 
fydd  eu  cyfreithiau.  Gallai  dyn  fod  yn  athrylith  creadigol  mewn 
llenyddiaeth  neu  gelfyddyd,  a  gadael  ar  ei  ol  weithiau  anfarwol  sydd 
yn  uthing8  of  beauty  and  joy  for  ever," — yn  bethau  tegwch  a  llawenydd 
byth ;  ond  os  ydy w  yn  un  isel,  os  ydy w  yn  un  o  fuchedd  aflan,  ni  ali 
byth  wneyd  dim  lles.  Mae  gwasanaeth  dyn,  gan  hyny,  yn  rhagorfaint 
y  da.     Y  sanctaidd  yn  unig  all  iachâu,  a  rhaid  i  sancteiddrwydd  fod  yn 


»4 

wlrfoẃeddo*   ee   sad 

/ilr /Afan  tnM'Mdíçç.     Dywerfir  fbd  : 

j  n  <í*Ji  í  rinwedd,  eod  ẃd  ydyw  àúawmàii  ya 

wrth  *i  dain,  beth  a  wrta  oid  esmio  y  ihphim^ 

êwrjf wÿ4<ì  ì     <H  jàjw  djn,  aa  knT.  i  faBHfiu  tymon  ya\  i 

(>í«f.f  fn»*4  í  hyny  ioii  yn  ei  ìshryi  £L     Äìwt.  jbiu.  *  : 

rb»r»w*dd   mtwn   jmdian^omad  jm  waû   mr  muon    j 

^441  f  fV>l ;  ssa*  rh  jwbeth  da  jn  j  aaûL  sûi  mì  üm  aad  irwç  ■; 

jrt  r  11*1!,     fẁ>  j  mse  dírfawr  wihanra*rh  rhwns*  iyg  1 

*  hfw\lfj(Wìr[  tmmUd  hjw  toaç  at  j  *l*¥cmáu£ 

V  ma*  hrri,  íodd  bjnaa,  jn  eín  harwaín  jmrutiì.aA  Ti 
e*  artaawld  j  gw*<i*naetn  jn  dibjm  ar  oodwmimi  ac 
y  ^lyr»r  <rM*gfd  m  all  gwase nacth  dym  i  'iiynma  fa«i  ym  wahmmi  íf 
Mti\*t\%t\  *f  *í  hnnan.  Ond  pa  foii  yr  jdym  i  ^rmywaa  ijmM  o 
ttr'ft*'i*d,  a  ftẃrhent  j  gwamrmeta  gorea  syid  jn  basubî  t  «idymîea  I  A 
j/h*  f/rdd  j  gallwn  wnejd  djníoa  o  dde£nj<iiîmi  ammiìm  ffaifck  a  tacn- 
*nu*f  \  wnmithnr  daíoní  í'r  biliopeth  f 
d,  rhaid  î  mi  1 


lAnwtì  tt*Ìn  í  ateb  hjn,  rhaid  î  mi  weied  p*  mth  fm  w 
fífi«t.  N»d  ydjw  Oríat  í  gael  «  jetjried  jm  anig  U  jr  jdosmm  jm 
br  w  *f  J  ddanar  jn  hanner  gjntef  j  gaarif  gjntat  oad  U  j  dywadodd 
Kr> *oA*r  mfrwr  unweitb :  ••  Níd  rdjw  perfeúarwtdd  ijMiiiail  Crîat 
)>  /MynC"  X"  Hymaínt  hyd  rn  nod  oddiwrth  jr  Efcagytea  ag  oddìwrth 
holl  fnhtytì  *  ohwm  j  bjd  ar  ei  oLn  Djiem  sjiwi,  i  ba  le  bjmag 
f  U<**\  (>t\*l,  fin/l  wIíhmIíI  jn  sefjll  wrth  ddjgwjddiad;  aid  damwaia 
*'l  tí.Wh**l)i  M,  Nid  jdjw  Haneaiaeth  i  ni  jn  gjdgasgüad  o  demigaa ; 
f  m**  ftt  rmhnr(Klraeth  deddf,  jn  dangos  tejmasiad  deddf,  a'r  peraon 
*y<\<\  fu  rho<MI  M'lt  ei  cbjmenad  jw  Críst.  Cjmerweh  Ef  aîlan,  s 
/lilUfn»!  liftriftftlftAth  ;  cymerwch  £f  jmaith,  ac  ni  safai  ood  dwj  goiofn 

ÍAdnrn  hwn  Imh  dl  faeri  clo  bjwiol,  a'r  rbai  hjnj  jn  graddol  falorîo  jn 
woli.     Kn  Wfiimth  (Jríst  jn  wir  jr  bjn  a  alwn  ni  jn  wjrta,  a  bjddai 
ft  liyf»  *y<\<\  yn  nsttiriol  iddo  Ef  1  ni  jn  wjrth  fawr.     Yr  oedd  Críst 

('fi  #»l  ImrtliyriM  á'i  gymeríad  gorawchnatnríol,  jn  gwnejd  gwjrth- 
an  jri  fisturlol.  Yr  oedd  Efe,  wrth  weithredu  jn  ol  trefn  nator 
t"*M*t  yn  K*uouthur  ei  wjrth  fwjaf.  Ond  tra  y  gwnaeth  lawer 
^wrrtn  «r  niwyn  dynion,  ni  wnaeth  jr  nn  eríoed  er  ei  fwjn  ei  hun, 
ond  omIwsI  el  Hun  yn  jr  afudd-dod  manjlaf  i  ddeddf  DdwyfoL 
Y  mae  uwyrth,  gan  hyny,  wedi  ei  hamljgu  mewn  natur,  ac  jn 
dyfdd  alíttfi  draohofn  dan  wedd  arall.  Deddf  gyffredinol  sjdd  jn 
gwfieyd  dynlon ;  ond  i'r  ddeddf  hono  fe  fu  un  eithriad  ysblenjdd, — 
ft  oedd  Orint  yn  ddibeohod.  Ni  allai  hjd  yn  nod  ei  elynion  ei 
argyhooddi  0  beohod.  Y  ruae  y  dibechadurusrwjdd  hwnw  wedi  creu 
dryohfoddwl  hollol  newydd  o  ddyn,  a  chjnllun  o  gjmeríad  i  ddyn- 
ion  dan  ddylsnwad  sancteiddrwjdd  Crist  A'r  sancteiddrwydd  gor- 
uohel  hwn  sydd  yn  galluogi  dynion  i  fjned  i  mewn  i  ysbryd  Cnsl 
Cymerodd  Crist  raewn  llaw  Pedr  ac  Ioan,  dau  o  ddynion  anwjbodus, 
v  rhai,  trwy  un  cyffyrddiad  rhyfeddol  o'i  eiddo  Ef,  a  ddaethant  jn 
brogethwyr  crefydd  hollol  newydd,  gan  ddwyn  gyda  hwjnt  wiríonedd 
a  rhinwedd  a  bywyd  fel  eu  harf  a'u  hofier.  Ystyríwch  yr  hjn  a 
ddyoddefasant  Ni  chawsant  anrhydedd,  ond  dirmyg ;  ni  chawsant  ea 
oaumol,  ond  eu  beto.     Ao  wedi  hyny,  ystyriwch  y  gymdeithas  a  gre- 


OWàSANABTH  ORIBT.  266 

asant  Mae  pobl  Lloegr  yn  falch  o  waed  pur,  a  hen  etifeddiaeth.  Y 
mae  ymherodraeth  Germany  yn  hen,  a  hen  ydyw  ymherodraeth  Lloegr; 
ond  nid  ydynt  ond  er  doe  mewn  cymhariaeth  i'r  ymherodraeth  a  greodd 
y  dynìon  hyn.  Ond  ni  ddarfu  i'w  allu  Ef  farw  gyda  y  gwýr  yma.  Y 
peth  rhyfedd  ydyw  fod  y  gallu,  mor  bell  o  farw,  wedi  cymeryd  ffurfiau 
newyddion.  Aeth  ei  garìad  Ef  i'r  apostolion  hynt  ac  o  honynt  hwy 
aeth  i'r  Tadau  Apostolaidd, — buont  hwy  feirw,  a  chreodd  Dadau 
mawrion.  Wrth  archiad  y  cariad  yma,  cododd  Athanasius  i  fyny  a 
aafodd  yn  erbyn  y  byd,  i  amddiffyn  Duwdod  Crìst ;  ac  Awstin,  o  saf  n 
pechod,  a  safodd  i  fyny  a  daeth  yn  Dad  meddyliau  ac  athrawiaethau 
ydynt  i  fyw  am  genedlaethau  sydd  eto  i  ddyfod.  Aeth  cariad  Duw  i 
mewn  i  Bregethwyr  mawrion  a  Diwygwyr  mawrion ;  lluniodd  y  fam 
a  gosododd  ogoniant  ar  y  mab.  Na  ddywedwch  fod  hwn  yn  garìad 
darfodedig.  Nid  oes  dim  a  all  ddiffodd  neu  ddinystrio  y  cariad  yma, 
sydd  nerthol  fel  cynt,  yr  hwn  sydd  yn  ein  gwneyd,  ac  yn  ein  hadwneyd, 
i  fod  yn  ddelw  a  llun  Duw  yn  y  nefoedd.  Os  gwrthodwn  garu  dynion 
ni  allwn  wneyd  lles  i  ddynion.  Absennoldeb  cariad  ydyw  presennol- 
deb  casineb  a  pharodrwydd  i  wneuthur  niwed.  I  garu,  y  mae  nid  yn 
unig  ddiffyg  ewyllys  mewn  dyn,  ond  hefyd  ddiffyg  gallu.  Y  mae  c  aru 
dynion  yn  orchwyl  caled.  Y  mae  dynion,  yr  wyt  fi  yn  cyffesu  yn 
oneet,  na  allaf  garu.  Nid  wyf  yn  caru  rhagrith,  ac  am  hyny  ni  a4af 
garu  rhagrithwyr.  Ond  nid  wyf  yn  gofyn  i  chwi  garu  unrhyw  ddyn 
fel  y  mae,  ond  cerwch  Grist,  a  phob  dyn  ynddo  Ef.  Ac  y  mae  ymhob 
dyn  bosibilrwyJd  i  ddyfod  yr  hyn  y  mynai  Crist  iddo  fod.  Nid  y 
drygioni  yn  y  dyn,  ond  y  rhinwedd  ;  nid  y  diafol  fel  y  mae,  ond  y 
duw  posibl;  nid  y  pechadur  byw,  ond  y  sant  posibl.  Gellid  cael  y 
rbai  hyn  oll  yn  Nghrist ;  ac  fel  y  mae  dynion  yn  dyfod  i'w  garu  Ef,  y 
maent  yn  caru  eu  cyd-ddynion,  ac  y  maent  yn  abl  i  achub,  ac  yn  cael 
eu  hachub. 

Yr  ydwyf  yn  neillduol  wedi  dyfod  i  siarad  wrth  ddynion  ieuainc, 
rhai  y  mae  bywyd  o'u  blaen,  rhai  a  safant  ar  flaenau  eu  traed  ar  y 
rhiniog  ac  a  ofynant,  Beth  sydd  o'n  blaen  ?  Nid  ydy w  by wyd  vn  dyfod 
ond  unwaith,  a  gofyna  y  gŵr  ieuanc,  Beth  ydwyf  i  fod,  a  beth  ydwyf 
i'w  wneyd  î  Y  cwestiwn  mawr  yma  ydy  w  bod,  ac  o  hono  y  daw  gumeyd. 
Mae  y  pulpud  yn  alwedigaeth  sanctaidd.  Ond  yr  ydym  oll  yn  weinid- 
ogion  Órist,  neu  ni  a  ddylem  fod.  I  mi  y  mae  y  meddyg  sydd  yn 
gweinyddu  meddyginiaeth,  i  wneyd  y  byd  yma  o  boen  yn  fyd  a  adneb- 
ydd  béth  hapusrwydd  a  Uawenydd  ;  i  mi  y  mae  yr  athraw  mewn  ysgol 
neu  goleg  sydd  yn  agor  y  meddwl  ieuanc,  gan  ddangos  iddo  ryfeddodau 
byd  meddwl  a  gwirionedd  ;  i  mi  y  mae  y  cyf reithiwr,  sydd  yn  gwrando 
ar  chwedl  o  gamwri,  ac  yn  myned  i  lys  cyfiawnder  i  ddadleu  dros  yr  hyn 
aydd  iawn,  dros  gyfiawnder,  neu  dros  drugaredd  ;  i  mi  y  mae  pob  dyn 
a  elwir  i  unrhy w  swydd  neu  broffeswriaeth  neillduol,  yn  cael  ei  alw  i  fod 
yn  wasanaethwr  ac  yn  weinidog  dyn  a  Duw.  Ond  i  fod  yn  wasanaeth- 
wr  a  gweinidog,  rhaid  i  ddyn  yn  gyntaf  ac  uwchlaw  pobpeth  fod  yn 
ddyn  Duw,  yn  feddiannol  ar  wirionedd  Duw,  ac  yn  cael  ei  fywhau  gan 
gariad  Duw.  Mae  y  cariad  yma  yn  cymhell  dyn  i  fy w,  nid  iddo  ei  hun, 
ond  i  r  Hwn  a  fu  farw  drosto,  ac  a  gyfododd  drachefn.  I'r  gwasanaeth 
yma  yr  ydwyf  yn  eich  gwahodd  oll,  ac  yn  gofyn  i  bob  un  o  honoch 
ufaddhau. 


MB,    JOHS   BRIGHT. 

77*  Í4/0  nf  ihé  ÍUaht  HonowrmU* 
l\hH*wtt  hmrn.  Bmd  os  tbe  Aa 
l*fftẁftt  í   JíoMer  and  Stongbtom, 

V  MAM  hywywty  a  jrwr  mawr  wedí  syrthio  jm  ckj 
(\hytu**  ffirtwfi  galar  ar  eí  oL  Tr  oedd  cav  Mr. 
flyiiyfM""'!'!  wodl  bod  yn  un  oV  rhaî  mwyaf  amlw? 
HíHfdnltf,  mj  vr  oofld  eí  gyfuoiad  ejfoethog  »  nçô 
{>VHhh  MHnliftl,  synwyr  cryf,  galla  mwr,  hyawdleü  fcjfaràaj 
tytH'  yf,tthy'l  *'•  ymroddíad  aidderebog  î  bob  ikìi  d 
fMlotittlWli  *  dyrwiaflad  ei  grd-ddyraoo — yn  peri  fod  Qn 
OMMiuwýr  v  'lftyrnas  yn  edrych  aroo  fcl  twr  o  nerth  dros  gjfcwaie?  a 
iUIohI  Vi»  wlr  y  rnae  y  ddynoliaeth  ofl  yn  wundi  01  fjweá  î  lawr 
( Wtidd  yn  y  oyfttlrlad  a  wnelid  at  eí  farwolaeth  jn  Xhỳ  j  CjgreJa 
mih)  i»fr»  *l  Iiiiii  omld  y  cyntaf  i  ddefnyddio  yr  ymadrooM,  "bjimì  at  y 
IMwyahlf"  Y  n»Mi  yntau  bellach  wedi  jmono  â'r  dyrfa  £awr  hom»  a 
i'hwyddli  u*h  llllytiau  yr  oesoedd,  ac  a  fydd  cjn  pea  neiatn  wedì 
I y mm  lilill  ul  tiun  yr  olaf  o  feibion  Adda.  Ac  y  mae  yn  hyfrjd  meddwl 
íod  f«|  ynilyiiind  parchedig  wrth  Geidwad  dyn  y  fath  W  oad  oes 
Minliyw  hoIiom  I  ItotniMo  nad  ydyw  hefyd  wedi  caeJ  ymimo 

Üyda'r  dorf  anairif  fawr 
0  ral  oyntafanedigion 
Ag  iydd  yn  y  nef  yn  awr. 

V  M«n«*  y ii  tíoiphwys  oddiwrth  ei  lafur,  gan  deimlo  yn  dragywyddol 
tl*w*»l  fod  y  llywodraoth  ar  ysiçwydd  Un  ag  sydd  yn  ddigon  cadarn  i 
ytiigymial  dati  el  holl  gyfrifoldeb,  ac  nad  all  lai  na  theyrnasu  mewn 
oyllawndttr. 

rVI  uanwyd  yn  Oreenbanlc,  gerllaw  Rochdale,  yn  y  flwyddyn  1811. 
Yr  tmdd  oi  doulu,  er  oonedlaethau,  yn  aelodaa  dicnlynaidd  gyda  y 
(lyfollllon  nttu  y  Orynwyr.  Dywedai  yn  1880,  pan  yn  gadeirydd  yn 
tu(lia)ml  l)r.  Alíon  i  ddarlith  o  eiddo  Dr.  Dale  ar  "Gyfodiad  Anghyd- 
lluiHiwth  Hfougyiaidd,"  ei  fod  yn  hanu  o  gyff  merthyron  dwy  ganrif  yn 
ol.  Nyddwr  cotwm  oedd  ei  dad,  Jacob  Bright,  a  dywedai  efe  wrth 
hobl  Durham  pan  ymgeisiai  am  yr  anrhydedd  o'u  cynnrychioli  yn  y 
Honodd  :  ••  Yr  oedd  fy  nhad  i  fy  hun  can  dloted  ag  un  dyn  yn  y  doîf 
yma.  Yr  ydoedd  yn  gwbl  o'ch  corffchwi  eich  hunain.  Ni  ymffrostiaî, 
ao  nid  wyf  finnau  yn  ymffrostio,  mewn  eenedigaeth,  nac  enwogrwydd 
teuluaidd  dysglaer.  Yr  hyn  a  wnaeth  efe,  fe'i  gwnaeth  trwy  ddiwyd- 
rwydd  a  masnach  lwyddiannus,  ac  y  mae  yr  hyn  sydd  gen'  innau 
wedi  dyfod  oddiwrtho  ef  a  fy  ymdrechion  fy  hunan."  Trwy  ddarbod- 
aeth  a  diwydrwydd  anrhydeddus  daeth  Jacob  Bright  yn  berchen  Uaw- 
weithfa  o'i  eiddo  ei  hun,  a  gosododd  i  lawr  mewn  Ilafur  a  chyfiawnder 


MB.   JOHN   BBIOHT.  267 

seiliau  maanach  a  ddaeth  dan  ddwylaw  ei  feibion  yn  arbenig,  y  Bríght 
Brothere,  yn  un  dra  llwyddiannns.  Fe  anwyd  iddo  un  ar  ddeg  o  blant, 
ac  oll  o'r  ail  o'r  tair  gwraig  a  fu  iddo.  Dywedir  fod  y  wraig  hono,  enw 
morwynol  yr  hon  oedd  Mias  Martha  Word,  Bolton-le-Moors,  o  gynnedd- 
fau  neillduoL  Yr  ydoedd  wedi  cael  addysg  dda,  wedi  darllen  yn 
helaeth,  yn  dra  hoff  o  farddoniaeth,  ac  yn  meddu  meddwl  neillduol  o 
glir  a  gafaelgar.  Ymddengys  nad  oedd  efe  ond  bachgen  gwanaidd, 
ond  fe'i  meithrinid  mewn  dwfn  dynerwch,  ac  yn  nghanol  dylanwadau 
na  allent  lai  nag  effeithio  yn  dda  ar  ei  gymeriad.  Ni  adawyd  ef  yn  yr 
ysgol  ond  hyd  bymtheg  oed,  ond  bu  hyny  o  ysgol  a  gafodd,  ac  yn 
enwedig  gyda  yr  hoffder  a  etifeddai  oddiwrth  ei  fam — ac  y  gwnaeth  hl 
gymaint  er  ei  feithrin — at  hanesyddiaeth  a  Uenyddiaeth  oreu  yr  iaith 
Saesoneg,  yn  foddion  i  wneyd  efrydydd  o  hono  tra  y  bu  by w,  ac  fe  ẃyr 
pawb  gyda  pha  fath  ganlyniadau.  Wedi  gadael  yr  ysgol,  rhoddwyd  ef 
yn  y  mUl  i  gynnorthwyo  ei  dad  gyda  ei  fasnach,  a  dywedir,  wedi  iddo 
ddyfod  yn  aelod  o  Lywodraeth  ei  Mawrhydi,  ac  i  gael  ei  adnabod  fel  y 
Gwir  Anrhydeddus  John  Bright,  y  byddai  rhai  o'r  hen  "  ddwylaw  "  yn 
y  felin  yn  hoff  o'i  hawlio  fel  un  o  honynt  hwy.  Wrth  ymgymysgu 
gyda'r  dynion  yno,  yn  gystal  a  than  ddylanwad  yr  ysbryd  rhagorol  a 
nodweddai  ei  gartref,  fe  ddaeth  ei  feddwl  cryf  a  gweithgar  yn  fuan  i 
gyffyrddiad  â'r  cwestiynau  mawrion  oedd  y  pryd  hwow  yn  ymwthio  i 
sylw  ac  yn  galw  am  gael  eu  penderfynu.  Yr  oedd  yn  Rochdale  LUerary 
and  Phüosophical  InstUution,  ac  yn  ystafell  y  sefydliad  hwnw  y  dechren- 
odd  ar  y  gorchwyl  o  areithio,  ymha  un  wedi  hyny  y  cyrhaeddodd  y 
fath  enwogrwydd.  Ymysg  materion  eraill  a  ddelent  dan  ei  sylw,  mae 
yn  ddyddorol  gweled,  tra  yr  oedd  Disraeli  ieuanc  yn  weriniaethwr,  fod 
Bright,  y  dyddiau  boreu  hyny,  yn  areithio  ac  yn  pleidleisio  dros  y 
goeodiad  "Mai  brenhiniaeth  derfynol  sydd  oreu  i'r  wlad  hon.M  Yn 
1832  fe'i  ceir  yn  areithio  yn  nghyfarfod  y  Fibl  Gymdeithas  yn  Nhŷ 
Cwrdd  y  Crynwyr  yn  Rochdale.  Yr  oedd  y  Parch.  John  Aldis,  meibion 
yr  hwn  a  ennillasant  y  fath  anrhydedd  yn  N^haergrawnt,  wedi  dyfod  o 
Fanchester  i  fod  yn  bresennol  yn  y  cyfarfod  hwnw,  a  dyma  yr  hanes 
dyddorol  a  ddyry  am  waith  Bright  ieuanc  yn  galw  gydag  ef  i'w 
gymeryd  i'r  cyfarfod,  ac  am  ei  araeth : — 

Yn  ftiAn  daeth  boneddwr  ieuano  eiddil  a  gwylaidd,  yr  hwn  a'm  synai  â'i 
ddealltwriaeth  a'i  feddylgarwoh.  Mi  gymerais  ei  fraioh  ar  y  ffordd  i'r  oyfarfod, 
a  msddvliwn  ei  fod  yn  ymddangos  yn  grynedig.  Yr  wyf  yn  meddwl  mai  ei  araeth 
gyhoeddoe  gyntaf  ydoedd,  o  leiaf  ar  y  fath  aohlysor.  Yr  ydoedd  yn  dra  hyawdl 
»  nerthol,  ao  yn  oario  y  oyfarfod  gyda  hi ;  ond  yr  ydoedd  yn  Uaforfawr  ao  yn 
oael  ei  thraetha  o'r  oof.  Âi  ein  flordd  yn  ol,  fel  yr  oeddwn  vn  ei  longyfaroh,  dy- 
wedai  fod  y  fath  ymdreohion  yn  oostio  ^ormod  iddo,  a  gofynai  i  mi  pa  fodd  y 
uaradwn  mor  rwydd.  Yna  mi  a  gymerais  fantais  ar  fy  oedran  addfetaoh  i  osod 
ger  bron  fy  syniadaa,  y  rhai  nad  oes  eisieu  i  mi  eu  hadrodd  yma,  oddieithr  hyn, 

LmeddyUwn  mai  gweU,  yn  ei  aohos  ef,  fel  yn  y  rhan  fwyaf,  fyddai  peidio 
iohio  y  oof  yn  ormodol,  ond  wedi  parotoi  yn  ofalus,  a  dysgu  onrhyw  ranau  pan 
ddymonid  eflaith  neülduol,  yn  unig  osod  i  lawr  bethau  eraiíl  yn  y  drefn  a  fernid 
orea,  çan  adael  eu  geinad  i'r  fynyd.  Treiglodd  blynyddoedd  heibio.  Yr  oeddwn 
wedi  llwyr  anghofio  enw  y  Oyfaill  ieuano,  pan  ffynnelid  Fres  Trade  BoMaar  yn 
Llnndain.  Un  o'r  rhai  a  ofalent  am  hyny,  Mr.  Baker  o  Stoofcport,  a  ofynodd  a 
oeddwn  wedi  galw  gyda  Mr.  Bright.  Dy wedais  nad  oeddwn  wedi  gallu  bod  yn  v 
oyfarfodydd,  ao  nad  oeddwn  yn  ei  adwaen.  Atebodd  yntau,  **  Rhaid  eioh  bod, 
canys  mi  a'i  olywaia  yn  dyweyd  mai  ohwi  roddes  iddo  ei  wers  gyntaf  mewn  siarad 
yn  gyhoeddos/'    Aethom  i  gyfarfod  düynol,  ao  adnabum  GytaiU  ieoano  1832. 


Yr  ydoedd  yn  f ore  711  gyfaffl  cynhea  i  Ddirweat,  m  phmrhmodd  feöj 
ar  hyd  ei  oea.  M jn  rhai  ei  f od  wedi  deehrea  Dirwest  jn  Rocbdale  y» 
1830.  Ood  djwcd  Mr.  Atamnder  Somerrille,  mwdwr  "Free  'Trada 
and  fche  Leagae,"  ei  f od  ef  m  gwŷr  ieuainc  eraül  o  Rochdmle,  jn  Mai 
1833,  j  flwyddyn  wedi  penderfjnn  cweatiwn  y  Diwjgind,  wîadi  gaiw 
jngh jd  gyfarf od  i  yatyried  achos aobrwydd  ychydig  nlMiroedd  or  drsf, 
mewn  pentref  o'r  enw  Cattle  Lane  Head.  Gwnaent  hjnj,  jn  hjtrach 
na  deehreu  jn  j  dref,  rhag  ofn  iddjnt  dori  i  lmwr,  m  chmel  chwnrtfcm 
mm  eu  pen  gan  j  rhai  m'u  hadwaenent  Cawsant  ea  gwljchn  at  j  erecm 
wrth  ddjfod  adref,  "  a  dynm,"  meddai  Mr.  SomerriUe,  u  oedd  dechrea 
gjrfa  Mr.  Bright  fel  siaradwr  cyhoeddua."  Mae  yn  amlwg  nn,  wydiai 
efe  am  j  cyfarfod  Biblmu  jn  1832,  heb  son  am  areithimn  j  Lüemj 
amd  PhdosopMeal  Institution.  Ond  fe  jchwanega  Mr.  Somerrille  am 
f  rawddeg  dra  dyddorol :  "  Fe  wyddys  i  Mr.  Brìght  dori  i  lnwr  fwj  nag 
onwaith  gan  newousiwss^  ond  jr  oedd  ganddo  bob  amaer  j  gwroWeb  i 
ddechreu  drachefn."  Yr  oedd  jn  well  iddo  fetha  a  chmed  ceiaio 
drachefn  mewn  cjanolliadaa  bjchain  fellj,  na  methu  fel  Mr.  Diaradi 
ar  lawr  Tŷ  j  Cyffredin.  Byddai  yn  ddigon  cartrefol  i  gjmerjd  ei 
wrandawjr  i'w  gyfrinach,  a  dywedai  wrthynt  mai  dysga  aimrmd  ya 
gy\r!i  dU8  yr  yáoeád*  **  y  gobeithiai  alla  gwneyd  hyny  cyn  bo  hir. 

u     j?w  yn  y^ddangoa  ei  fod  wedi  bwriada  ymgymerjd  â  bywyd 

cyhoeddua,   ond  yr  oedd  amgylchiadaa  yn  gweithio  jn  j   fmth  fodd 

tJP  }  nodi  ei  lwybr  7°  oMimrwybod  iddo  ef  ei  hun.     Wedi  j  rhyfd 

â  Ffrainc,  ac  er  mwyn  cadw  i  fyny  y  rhenti  uchel  a  godai  j  boneddig- 

ton  y  pryd  hyny  ar  eu  ffermydd,  gosodwyd  treth  drom  yn  1815  ar  fi 

tramor,  yr  hyn,  er  fod  y  gwleidyddwyr  yn  gyfiredin  yn  ei  jatjried  ya 

anocheladwy,  a  barai  yn  y  wlad  ddirfawr  gyfyngder.    Yr  oedd  Mr. 

Cobden,  ac  ychydig  gydag  ef,  yn  teimlo  y  dirfawr  anfadrwjdd  o  godi 

treth  o  r  fath  er  mwyn  y  cyfoethogion,  pan  oedd  lhaws  mmwr  o'r  bobl 

•5  '?rw.  °  newyn,  a  dechreuasant  bregethu  yn  ei  herbyn.     Yn  1835 

ŵî    j         °  wr  ieuanc  teneu  i  swyddfa  Cobden  yn  Manchester,  i  ofyn 

ìddo  ddyfod  i  anerch  cyfarfod  ar  Addysg.     Aeth  yntau,  ac  fe'i  tmrmwyd 

ju  gymaint  gan  hyawdledd  y  gwr  ieuanc  hwnw  ei  hunan  fel  y  caisiodd 

gauddo  ymuno  âg  ef  yn  y  croeagadiad  yn  erbyn  Deddf  yr  Yd.     Yg#r 

jeuenc  hwnw  oedd  John  Bright.     Yn  1838  mewn  gwledd  i  Mr.,  wedi 

byny  Syr  John  Browning,  gwnaeth  y  boneddwr  hwnw  yn  ei  armeth  y 

aylw  fod  yn  anmhoaibl  amgyffied  maint  y  trueni  a  achosid  gan  Ddeddf 

yr  Yd.     Cynnygiodd  boneddwr  arall,  Mr.  Howie,  fod  y  cwmni  fel  yr 

ydoedd.  yn  ymffurfio  yn  Gymdeithas  er  ei  Uwyr  ddileu.    Dymm  dde- 

chreuad  yr  AntírCorn  Law  League,  ac  ymyag  yr  enwau  cyntaf   ar  ei 

Pbwyllgor  Parotöawl  yr  oedd  eiddo  John  Bright     Priododd  jn  fuan 

wedi  byny  4  boneddiges  ieuanc  deüwng  o  Newcastle,  o'r  enw  Miss 

Piíestman,  ond  vn  1841  fe'i  gadawyd  yn  weddw.     "Y  pryd  hyny,* 


meddai  ymben  blynyddoedd,  u  yr  oeddwn  yn  Leamington,  ac  ar  y 
diwrnod  y  galwodd  Mr.  Òobden  gyda  mi — canys  dygwyddai  fod  yno  ar 
y  pryd  yn  ymweled  â  rhyw  berthynasau — yr  oeddwn  yn  nyfnder  gofid, 
gallwn  bron  ddyweyd  anobaith,  canys  yr  oedd  goleuni  a  heurwen  fy 
nhŷ  wedí  díffodd.  Yr  oedd  yr  oll  a  adawsid  ar  y  ddaear  o  fy  ngwraig 
ieuaiic,  oddieíthr  y  cof  am  fywyd  aanctaidd  a  dedwyddwch  oedd  yn  rhŷ 
fyrf  yn  gorwedd  yn  Uonydd  ac  oer  yn  yr  ystafeU  oedd  uwchJaw  i  nl 


MB    JOBM    BBIGHT.  969 

Galwodd  Mr.  Gobden  gyda  mi  fel  fy  nghyfaill,  a  chyfarchodd  fi,  fel  y 
gallech  feddwl,  gyda  geiriau  o  gydymdeimlad.  Ymhen  amser  fe 
edrychodd  i  fyny  a  dywedodd,  « Y  mae  miloedd  o  gartrefi  yn  Lloegr  y 
fynyd  hon  lle  y  mae  gwragedd  a  mamau  a  phlant  yn  marw  o  newyn. 
Yn  awr,  pan  fydd  Uymder  cyntaf  eich  gofid  wedi  myned  heibio,  mi 
a'ch  cynghorwn  chwi  i  ddyfod  gyda  mi,  ac  ni  orphwyswn  nes  y  bydd 
Deddf  yr  Yd  wedi  ei  dileu.,,,  Ychydig  cyn  hyny  yr  oedd  Mr.  Cobden 
wedi  traddodi  ei  araeth  gyntaf  yn  NhŶ  y  Cyffredin,  a'r  Ddeddf  felldig- 
edig  hono  ydoedd  ei  thestun,  ac  yr  ydoedd  mor  lawn  o  fater  ac  ysbryd 
fel  yr  oedd  pawb  yn  gorfod  teimlo  oddiwrthi.  Dy wed  Mr.  John  Morley 
mewn  cyfeiriad  ati,  yn  ei  Life  o/  Bichard  Cobden:  "Er  gwaethaf  holl 
ddymuniad  cryf  pawb  ar  ochr  y  mwyafrif,  a  llawer  ar  ochr  y  lleiafrif, 
i  gadw  Deddf  yr  Yd  allan  o'r  ddadl,  fe  fynai  Cobden  mai  Deddf  yr  Yd 
mewn  gwirionedd  oedd  yr  unig  fater  oedd  y  pryd  hyny  yn  werth  ei 
ddadleu  o  gwbL  Yr  oedd  teulu  pendefig,  fe  ddangosai  i'r  Tý,  vn  talu 
i  dreth  y  bara  tua  dimai  am  bob  can'  punt  o  incwm,  tra  nad  oedd 
effaith  y  dreth  ar  deulu  y  gweithiwr  yn  llai  nag  20  y  cant.  Yr  oedd 
ffaith  o'r  fath  yma,  fel  y  dywedent  am  areithiau  Pericles,  yn  gadael 
colyn  yn  meddyliau  ei  wrandawyr."  Aeth  Bright  gydag  ef  i'r  rhyfel 
yn  erbyn  y  camwri  anfad  hwn,  a  gwnaethant  waith  ag  y  mae  yn  an  • 
hawdd  i  ni  yn  y  dyddiau  hyn — pan  ydym  bron  wedi  anghofio  i'r  gwenith 
erioed  fod  yn  £5  y  chwarter,  a  miloedd  lawer  o  drigolion  y  deyrnas  yn 
newynu — amgyffred  ei  faint.  Yr  oedd  ganddynt  ymddiried  llwyr  yn 
eu  gilydd,  ac  yr  oedd  eu  parch  a'u  cariad  y  naill  tuag  at  y  llall  yn  cyn- 
nyddu  hyd  y  diwedd.  A  chwedl  Mr.  Morley,  "  Yr  oedd  yr  olwg  ar 
ddau  ẃr  plaen  yn  gadael  eu  cartref  a'u  busnes,  ac  yn  myned  drwy  nyd 
a  iled  y  wlad  i  droi  y  genedl,  yn  meddu  o'i  amgylch  rywbeth  Apostol- 
aidd"  Yr  oedd  y  ddau  yn  credu  à'u  holl  enaid  yn  eu  cenadwri,  a 
gwnaeth  hyny  areithwyr  anorchfygol  o  honynt  Ond  fel  yr  oedd  eu 
personoliaeth  yn  wahanol,  felly  yr  oedd  dull  y  naill  a'r  llall  o  osod  yr 
achos  pwysig  hwn  o  flaen  eu  cydwladwyr  yn  briodol  iddynt  eu  hunain. 
Yr  oedd  meddwl  Cobden  yn  glir  fel  y  goleuni ;  yr  ydoedd  yn  gweled, 
nid  yn  unig  trwy  holl  fanylion  a  chysylltiadau  ei  fater,  ond  hefyd  trwy 
feddyliau  ei  wrandawyr,  ac  yn  gosod  ei  bethau  o'u  blaen  mewn  dull  a 
barai  iddynt  bron  fedd wl  mai  eu  syniadau  hwy  eu  hunain  a  ddadganai, 
pan  mewn  gwirionedd  yr  oeddent,  yn  gyffredin,  yn  dra  dieuog  o  feddwl 
am  y  fath  bethau  erioed  o'r  blaen.  Yr  oedd  hyny  yn  rhoddi  i'w 
areithyddiaeth  y  cymeriad  gwerthfawr  o  ddarbwyllusrwydd,  persuasiw- 
nas — fel  y  nodai  Arglwydd  Beaconsfield  yn  Endymion,  wrth  ei 
ddesgrifio  dan  yr  enw  Job  Thornton, — yr  hyn  a  wnai  ei  wrandawyr 
yn  rhy  weiniaid  i  feddwl  am  ei  wrthwynebu.  Gadawai  o'r  neilldu 
gyda  dirmyg  bob  addurniadau  a  thriciau  areithyddol  ag  yr  oedd 
ffasiwn  wedi  wneyd  yn  anrhydeddus,  ac  ymfoddlonai  ar  lefaru  "  right 
on,"  chwedl  Brutus,  yn  hollol  syml  a  dirodres ;  ond  cyrhaeddai  drwy 
hyny  goncwest  uchaf  hyawdledd,  trwy  ennill  ei  wrandawyr  yn  ^ymaint 
i'w  olygiadau  nes  peri  iddynt  synu  ddarfod  iddynt  erioed  feddwl  yn 
amgen.  Yr  oedd  Bright,  o'r  ochr  aiall,  yn  dwyn  i'r  ymgyrch  angerdd- 
olrwydd  teimlad  a  barai  i'r  bobl,  heblaw  gweled  y  gwirionedd,  bender- 
fynu  codi  i  ymladd  o'i  blaid.  Fel  yr  oedd  yr  hen  Atheniaid  dan 
Demoethenes,  yn  anghofio  yr  areithiwr  ac  yn  gwaeddi,  I  lawr  â 
Phylip,  felly  yr  oedd  y  cynnulliadau  mawrion  drwy  yr  hoil  deyrnas 


260  atB.   JOHH 

a  wrandawent  ar  Mr.  Bright  yn  teîmk>  fod  ja  rfcaid  iddjnt  ar  i 
ymroddí  í  symud  ymaith  yr  anfad  gamwri  Ntd  ydoodd  yn  Bai 
ymresymiadol  na  Mr.  Cobden ;  ond  tra  yr  oedd  rfeeeymeg  Cobdan  yn 
drarjaer  lewyrchu,  yr  oedd  yr  eiddo  ef  hefyd  yn  cynnen  me  ym  tauûa 
Ymroddai  i'w  waith  gyds  zeì  a  difrifoideb  on  oV  hen  bropbwydL 
Yr  oedd  y  drwg  a  wrthwynebai  yn  orthrwm  ac  yn  becfcod,  a  daìîaî  oad 
oedd  neb  a  wrandawai  arno  nad  vdoedd  yn  gyfrifol  am  yr  mnfierth 
drueni  a  achosai  yn  y  wlad,  oa  heb  wneyd  ei  ran  taag  at  ei  symnd 

Smaíth.  Yn  1843  dychwelwrd  ef  i'r  Senedd  droa  Dnrfcam,  paa  oedd 
yt  Bobert  Peel  yn  Brifwemidog,  a  Mr.  Gladstooe  yn  Llywydd  y 
Bwrdd  Masnach.  Yn  niwedd  ei  araeth  gyntaf  apeliai  yr 
ieuanc  atynt  yn  y  geiriaa  hyn  : — 


Yr  wyf  yn  sjmu  at  y  owrs  a  gymer  y  gwir  anrhydeddus  Farwnig.     Fe  i 
yn  ddagemrf  eí  weled,  nid  yn  unig  yn  Weinidog  y  Frenhinaa,  ond  jn  Weiaîdog 

Îbobl  befyd.  Mi  a  lawenyehwn  ai  weled  yn  dadgysyUtu  ai  hun  oddiwrth  j 
laid  y  dy wed  fod  el  hegwyddorion  yn  ansafadwy.  Fe  fyddai  jn  dda  genjf  m 
waLed  yn  ooflo  y  ffynnonelí  obaany  tarddodd,  ffynnonall  ei  aüu  ai  gyfoeth*  fel 
y  maa  yn  ffynnoneU  llawer  o  alla  a  ohyfoeth  a  mawiadd  yr  ymherodreeth. 
Gallai  fod  ganddo  uohelgais  canmoladwy,  gallai  e:  fod  jn  oeisio  enwogrwjdd ; 
ond  ni  aü  un  dyn  fod  yn  wir  fawr  sjdd  yn  foddlawn  i  waaanaethu  niíor  íechaa 
na  faliant  ond  am  eu  buddiannau  eu  hunain,  a  deddf  wriaeth  y  rhai  a  brofa  nad 
oes  ganddynt  ddim  oydymdeimlad  âg  anghenion  oorff  mawr  eu  cydwledwyr.  Yi 
wyf  fl  yn  by  w  mewn  gwlad  law-weithfaol,  yr  wyf  yn  gwybod  yn  dda  am  ddjmmt- 
iadau  a  theímladau  y  boblogaeth,  ao  nid  wyf  yn  petruao  dyweyd,  pan  weiaf 
mor  ddiystyr  vdynt  gan  y  Ty  hwn,  fod  y  peryglon  sydd  ar  ddyfod  imom  jn 
fwy  na'r  rhaí  sydd  yn  awr  yn  ein  hamgylonynu.  Mi  allaf  stcrh&a  gwir 
anrnydeddus  Lywydd  y  Bwrdd  Masnaoh  na  fydd  ei  asgusodion  gwagaew  o 
ddim  gwerth  iddo  o  flaen  bàr  y  farn  gyhoeddus.  Fe  ŵjr  efe  beth  sydd  iawn, 
ao  v  maa  jn  gwrthod  ei  wneyd ;  a  pha  un  bynag  a  yw  yr  eisteddiad  hwn  yn 
deohreu  ai  yn  agos  i'w  derfyniad,  y  mae        " "  * 


„  _.„  j  mae  yn  ddyledswydd  arnom  gynnyg  me 
o  ymwared  i  fasnaoh  y  wlad.  Nad  dyma  yr  amser,  sydd  eagus  mor  anwìreddns 
ag  ydyw  o  sarhaus.  Pa  bryd  y  daw  yr  amser?  A  ollynga  gorfaeliaeth  ei  afael 
•  gynnaliaeth  y  bobl  ?  A  newidia  yr  Ethiop  ei  ffroen,  neu  y  llewpard  ai  fryoh- 
ní?  Fa  wyr  y  Llywodraeth  beth  Bydd  iawn;  geüw  y  bobl  ar  ei  f od  jn  oael  ei 
wneyd,  ao  y  mae  y  Weinyddiaeth,  sydd  yn  gommedd  gweithredu,  yn  myned 
dan  gyfrifoldeb  ofnadwy. 

O'r  diwedd,  yn  ol  desgrifiad  enwog  Mr.  Disraeli,  aeth  Arglwydd 
John  Ruatell  un  diwrnod  i  ymdrochi,  a  lladrataodd  Syr  Robert  Feel  ei 
ddillad.  Felly  y  gwnaeth  Disraeli  ei  hun  yn  1867,  a  llawer  adeg  arall 
o  ran  hyny  ;  ac  fefly, — bondigrybwyll, — y  gwna  y  Blaid  Gyf ansoddiadol 
fawr  trwy  y  blynyddoedd.  Er  hyny  y  mae  y  boneddigion  hyn  yn 
gallu  taeru,  tra  nad  oes  ganddynt  haiach  fretyn  i  guddio  eu  noethni 
ond  a  gymerasant  oddiar  bobl  eraill,  mai  eu  dillad  hwy  oeddynt  erìood. 
Wedi  dal  trwy  y  blynyddoedd,  a  gwrthwynebu  â'i  holl  egni  hyd  yn 
nod  i  ostwng  y  dreth  i  wyth  swllt,  fe  ddarganfyddodd  Syr  Robert 
Poel, — a  hyny  fel  pe  na  buaaai  y  cynhwrf  am  ddileu  Treth  yr  Yd  ag 
oedd  yn  gwneyd  y  deyrnaa  yn  oddaith,  ond  rhyw  helynt  dibwys  yn  on 
o  leuadau  Sadwrn,— mai  y  peth  goreu  oedd  ei  symud  ymaith  yn  Üwyr; 
yr  ydoedd  hefyd  vn  ddigon  gwylaidd  i  obeithio  y  gallai  mewn 
cysylltiad  â'r  fath  fesur  drosglwyddo  ei  enw  i'r  oeaoedd  fel  un  o  brif 
gymwynaagarwyr  yr  hiliogaeth.  Poed  felly  1  Ond  "  eraill  a  lafuriaa» 
ant;"  ac  yr  oedd  buddugoliaeth  ardderchog  eu  hachos  yn  ddigon  o 
wobr  iddynt  am  flynyddoedd  o  ymdrech,     Ysgrìfenai  Mr.  Cobden, 


MB.    JOHN   BblGHT.  261 

Mehefin  26,  1846,  "My  dearest  Kate,— Hurrah !  hurrah  !  The  Corn 
BUI  Ì8  law,  and  now  my  work  is  done."  A  dywedai  Mr.  Bright  mewn 
araeth  ysblenydd  o'i  eiddo  yn  Bradford  :  "Yr  oedd  lluoedd  dirif  wedi 
ymuno  â'n  hachos  ;  wedi  hyny  darfu  i'r  newyn  ei  hanan,  yn  erbyn 
yr  hwn  yr  ymladdent,  ymuno  â  hwynt,  ac  o'r  diwedd  yr  oedd  y 
gwrthglawdd  wedi  ei  fwrw  i  lawr  yn  llwyr."  Gorphenaf  2,  1847, 
mewn  cyfarfod  mawr  yn  y  Town  Hall,  Manchester,  eiliai  Mr.  Bríght 
gynnygiad  Mr.  Gobden  fod  y  Corn  Law  League  yn  cael  ei  ddiddymu 
Yr  ydoedd  wedi  gorphen  ei  waith. 

Yr  oedd  gormod  o  yni,  a  gormod  o  deimlad  dros  eu  cydwladwyr 
oeddent  eto  yn  cael  eu  llethu  dan  lawer  o  feichiau,  yn  y  naill  a'r  llall, 
iddynt  feddwl  am  allu  gorphwys  er  wedi  ennill  buddugoliaeth  mor 
o^oneddus.  Ond  ar  y  pryd  ni  allent  deimlo  yn  sicr  ar  ba  beth  y 
dylent  grynhoi  eu  nerth.  Tueddai  Mr.  Cobden  i  feddwl  mai  Pwnc  y 
Tir  oedd  yn  galw  uchaf  am  eu  hymdrech;  ond  teimlai  Mr.  Bright 
yn  gryf  mai  cael  Diwygiad  Seneddol,  mewn  ffordd  a  sicrhâi  fod  y 
bobl  yn  ddiwahaniaeth  yn  cael  eu  cynnrychioli  yn  neddfwrfa  y 
deyrnas,  oedd  fwyaf  angenrheidiol,  ac  yn  enwedig  am  y  gellid  dysgwyl 
i  hyny  arwain  i  ddiwygiad  mewn  llawer  o  gyfeiriadau  eraill.  Ac  ar 
hyny  y  disgynasant 

Gyn  gwneyd  llawer  yn  y  cyfeiriad  yma  fe  ddaeth  amryw  bethau 
eraill  ar  eu  traws.  Yn  1847  dychwelwyd  Mr.  Bright  yn  ddi-wrth- 
wynebiad  fel  aelod  dros  Manchester.  Dygwyd  ger  bron  y  Senedd 
fesar  mewn  cysylltiad  á  pha  un  y  taflwyd  ef  i  gryn  anhawsder, — mesur 
leihau  oriau  llafur  yn  y  llaw-weithfeydd.  Yr  oedd  efe  a  Mr.  Cobden 
yn  wrthwynebol  i'r  mesur  hwn,  a  theimlai  llawer  yn  hawdd  ei  gyhuddo 
o  fod  felly  am  ei  fod  ei  hunan  yn  berchen  Uaw-weithfa,  er  y  gellid  yn 
hawdd  brofi  nad  oedd  un  angen  am  unrhyw  ymyriad  o'r  fath  ynglýn 
à'i  faeiory  ef.  Ond  y  tir  y  safai  efe  a'i  gyfaill  enwog  arno  oedd,  eu 
bod  wedi  dadleu  dros  fasnach  rydd  mewn  ŷd,  ac  fod  arnynt  eisieu 
masnach  rydd  ymhob  peth,  ac  ymysg  pethau  eraill  mewn  llafur.  Ond 
gan  fod  llawer  iawn  o  berchenogion  lìaw-weithfëydd  yn  gweithredu  yn 
dra  gwahanol,  yr  oedd  yn  dda  gosod  attalfa  trwy  gyfraith  ar  eu  ffordd 
i  wneyd  cymaint  o  niwed,  yn  enwedie  i  ferched  a  phlant  a  weithieut 
yn  eu  melinau.  Mewn  cysylltiad  ft  hyn  gwnaeth  ymosodiad  cryf  ar 
fesar  anghyfiawn  y  Llywodraeth  er  addysgu  plant,  a  rhoddodd  ddyrn- 
od  cyrhaeddgar  i  Macaulay,  oedd  ar  y  pryd  yn  aelod  dros  Edin- 
burgh,  ac  wedi  llefaru  gyda  dirmyg  trahaus  am  "frefiad  Exeter 
HaÍL,"  a'r  "  dadwrdd  oddiallan "  am  y  mesur  a  gynnygiai,  ar  draul  y 
cyllid  cyhoeddus,  achlesu  addysg  enwadol.  Tua'r  un  amser  daeth 
sefyllfa  adfydus  yr  Iwerddon  i  dynu  ei  sylw,  a  hyd  yr  anghyd-ddeall- 
twriaeth  diweddar,  ni  fu  neb  a  deimlai  yn  fwy  dwfn  neu  a  ddadleuai 
jn  fwy  nerthol  dros  y  wlad  druenus  hono.  Cyn  hir  torodd  y  rhyfel 
allan  rhwng  Rwssia  a  Thwrci,  ac  fel  cyfaill  pur  i  heddwch,  ac  un  a 
deimlai  nad  oedd  dim  yn  galw  am  i  ni  ymyraeth  o  gwbl  yn  yr  achos, 
fe  safodd  efe  a  Mr.  Cobden  yn  gryf  yn  erbyn  i  Loegr  wneyd  hyny,  er 
fod  bron  yr  holl  deyrnas  yn  cynneu  gan  ysbryd  rhyfel.  u  Pe  buasai 
y  deyrnas  hon  70  mlynedd  yn  ol,"  meddai,  "  wedi  cymeryd  i  fyny  yr 
egwyddor  o  beidio  ymyraeth  mewn  unrhyw  achos  nad  oedd  ei  budd- 
ijuinau  yn  uniongyrchol  ac  yn  amlwg  yn  cael  ymosod  arnynt,  fe  allasai 


Wt  MB.   IOW9   »1 

f,lo*í/r  M  yn  ardd,  gallaaaí  pob  anacdd  W  o 
fin  *ydd  yn  ftanira  ef  dftear  fod  wedí  ei  addj^gg^ 

M  dim  yri  yr  achoft  hwnw  oedd  jn  galw  im  îiîçfi 
(JwnaAth  hyn  Mr,  Cobden  ftc  jntaa  jn  rhjieààoí  « i 
f*l  |  *ylw*i  Mr,  Gladttooe  yn  y  Tf  mewa  cjituîmd 
tUnytrwM  y  ddftu  y  pryd  hyny  wroldeb 
hfcf/wyddorion,  trwy  aberthu  poblogrwydd  ag  y  gmlk«ŵi 
Mdynt  f«d  ftriftdl  eu  ffroenau,  ftm  ea  bod  yn  gydwyboáoî  ya 
y  i\t\ytu**  yu  gwneyd  dirfftwr  gamgymenad.  Wedi  Fr  í "" 
fyrit'l  droaodd  yt  oedd  ei  iechyd  wedi  ei  anmhara  yn  gjmiit  M  rbi 
í*M  Iddo  khí*ío  adferiad  trwy  deithio.  Yr  ydoedd  oddicartoreL  pn, 
yu  IM7,  ronwn  canlyníad  í  gynnygiad  o  eiddo  Mr.  Cobden  jtd  beẁ 
y  I #1  y w«dra*sth  am  y  rhyfel  yn  China — yn  y  rbaniad  trbtoitt  cfcaf- 
Wr'\  ond  10  o'i  nhlaid — y  cymerodd  etholiad  ejffredinol  le,  pryd  j 
Millodd  (íobdor.  of  nodd  yn  Huddersfield,  a  Bright  a  ìülner  Gíb-oo  yr 
aMdynt  liwythau  yn  Manchester.  Yr  oedd  hjn  yn  m»  Mawrth  ;  oad 
yu  mi)n  Aw*t  o'r  un  flwyddyn  fe  etholwyd  Mr.  Brigbt  jn  aelod 
fiimaddnl  dron  Hirminghara,  a  pharhaodd  yn  y  cysyUuad  hvnw  hyd 
ddydd  td  íarwolaeth. 

Vi»    |HM    fe  ytndaflodd  gydag  egni  mawr  i'r  ymgyreb  yn  mbU** 

\)\wyylw\  Hnuoddol,  a  pharhaodd  am  flynyddoedd  i  wneyd  gwasmnaeth 

ftMMuii:lio)í  or  «iorhau  i  bobl  v  deyrnas  hon  gynnrychioliad  teg  yii  Nbŷ 

y  ('yllindm,     Fií'ì  condemnid  gan  lawer  fel  dyn  rhyfeddol  o  bêryghu; 

yo    wlr  nl  olliil  oaol  goiriau  digon  cryfion  i'w  ddarostwng  a*i  warth- 

Hiddo,  *  hyny  «an  y  hobl  oedd,  cyn  y  diwedd,  yn  ei  fawrhaa  fel  y 

i|o»  1I14Í  o  iMynion.     Ac  oto  yr  ydoedd  efe  yn  foddlawn  y  pryd   hyny 

M.I  fwwr  iiu  oodd  yn  gymedrol  raewn  cymhariaeth  i'r  hyn  sydd  bellaeh 

wti'll  (»1   ím*ío,  ac  uad  oes  neb  wedi  cael  unrhyw  achos  i  gwyno  o'i 

Imiwydd,     Yn   18(10  cafodd  efe  a'i  gyfeillion  foddlonrwydd  mawr  yn 

ii|/waith  Mr.  (lladstone,  fol  Canghelíydd  y  Trysorlys,  yn  cario  meeor 

yn  inlilnid  Munnach  ltydd,  oedd  yn  gyflenwadol  i'r  eiddo  Syr  Robert 

ì'wd,  ao  yn  aufoii  Mr.  Cobden  i  Ffrainc  i  ddwyn  oddiaragyícb  y  Cyt- 

iihdidi  MitMiaehol   a   wnaeth  gyraaint  tuag  at  hyrwyddo  trafnidiaeth 

lliyiitfoin  A'r  wlad  hono.     Yn  1809  torodd  y  rhyfel  allan  rhwng  Italy 

a  l'fMilno  yn  orbyn  Awstria,  ac  wrth  ddadleu  yn  erbyn  i  ni  fyned  i'r 

lndynt   liwnw   a   thywallt  gwaed  Prydeinig  mewn  achoe  nad  oedd  a 

fynniii  hu  of,  dywododd  y  geiriau  a  ddaethant  mor  gyhoeddus  ar  y 

|ii  yd,  "  Porinh  Hatoy  1 "    Buasai  hyny,  pe  yn  anocheladwy— yr  hyn  nad 

yilomld     yn  woll  na'r  trychineb  mwy  y  mynai  yr  ymyrwyr  ei  ddwyn 

niMlamnyíeh.     Yn  1861,  pan  oedd  Mason  a  Sliddell  wedi  eu  cymeryd 

ar  fwrdd  y  Tront,  fe  daflodd  ei  holl  ddylanwad  yn  erbyn  yr  ysbryd- 

ianth  oodd  yn  gryf  yn  y  wlad  dros  ymyryd  yn  y  rhyfel  cartrefol  yn 

Amorica,  a  chymerodd  Llywodraeth  America  olwg  mor  reeymol  ar  yr 

aingylohiad  foí  ag  i  lawn  gyfiawnhau  doethineb  y  cwrs  a  argymhaUai 

ofo  ar  oi  gydwladwyr.     Yn  1860  bu  farw  Mr.  Cobden,  ac  fel  y  eallestd 

dyngwyl,  yr  oedd  ei  golli  yn  ddirfawr  alar  i'w  gyfaül  ffyddUwn  a 

charuaidd,  a  thalodd   lawer  teyrnged  dra  thyner  a  phrydferth   iw 

«offadwriaeth.     Yr  oedd  Palmerston  mewn  gallu,  ond  md  oedd  a  fynai 

niown  un  modd  ft  dwyn  i  fewn  fesur  o  Ddiwygiad.    Dan  Iaril  RaneU 

dygodd  Mr.  Gladstone,  yn  1866,  fesur  feUy  i  mewn,  a  dadieuodd  Mr. 


MB.    JOHK    BBIGHT. 

Bright  yn  nerthol  o'i  blaid.  Mewn  cyfeiriad  at  Mr.  Horsman  a  Mr. 
Lowe,  dau  Ryddfrydwr  ag  oedd  yn  dra  gwrthwynebol  i'r  mesur,  parodd 
Mr.  Bright  lawer  o  ddifyrwch  i'r  deyrnas,  a  gwnaeth  hefyd  lawer  o 
blaid  y  mesur  trwy  ei  gyfeiriad  enwog  at  Ogof  Adulam  a'r  Scotch  terrier. 

Dywedodd  y  boneddwr  gwir  anrhydeddus  islaw  i  mi  (Mr.  Horsman)  yohydig 
yn  erbyn  y  Llywodraeth  ao  yohydig  yn  erbyn  y  mesur,  ond  fe  gafodd  neithiwyr 
faes  agored  i  ymosod  ar  un  mor  wael  a  mi.  Y  boneddwr  gwir  anrhydeddus 
ydyw  y  oyntaf  o'r  blaid  newydd  sydd  wedi  dadgan  ei  fawr  oâd,  yr  hwn  sydd  wedi 
encilio  i'r  hyn  a  eliid  alw  ei  Ogof  Adulam  bolitioaidd,  ao  y  mae  wedi  galw  o'i 
amgyloh  bob  gŵr  helbulus  a  phob  gŵr  oystuddiedig  o  feddwl.  Mae  y  boneddwr 
gwir  anrhydeddus  wedi  bod  yn  awyddua  am  ffurfio  plaid  yn  y  Tỳ.  Nid  oes 
haiach  un  yr  oohr  yma  i'r  Tŷ,  a  alí  aneroh  y  Tŷ  i  bwrD&s,  neu  gymeryd  llawer 
o  ran  yn  ein  dadleuon,  na  oheisiodd  ei  ddwyn  drosodd  ì'w  blaid  neu  ì'w  oohr ; 
ac  o*r  diwedd  y  mae  y  boneddwr  gwir  anrhydeddus  wedi  llwyddo  i  faohu  y  bon- 
eddwr  gwir  anrhydeddus  vr  aelod  dros  Oaine.  Yr  wyf  yn  gwybod  y  dadganwyd 
y  farn  lawer  o  flynyddoedd  yn  ol  gan  aelod  o'r  Gyfrin-gynghor,  y  gallai  dau  ddyn 
wneyd  plaid.  Pan  wneir  plaid  o  ddau  ddyn  mor  hawddgar,  mor  ddoeth,  a'r 
ddau  foneddwr  gwir  anrhydeddus,  ni  a  allem  obeithio  gweled  am  y  waith  gyntaf 
yn  y  Senedd  blaid  berffaith  unfrydol  ao  o  gydymddiried  Uawn  a  llwyr.  Ond  y 
mae  un  anhawsder  na  ellir  ei  symud.  Mae  y  blaid  o  ddau,  yn  peri  i  mi  feddwl 
am  y  Scotch  terrier  oedd  wedi  ei  orohuddio  yn  gymaint  â  blew  fel  nad  alleoh 
ddyweyd  pa  un  oedd  ei  ben  a  pha  un  oedd  ei  gynnon. 

Yn  nghof  neb  ni  orchfygasid  y  Tý  yn  gymaint  gan  chwerthin, 
ac  aeth  yr  Ogof  yn  ddigrifwch  yr  holl  deyrnas.  Ond  trechwyd  j 
Weinyddiaeth  ar  y  mesur,  a  Mehefin,  1866,  rhoddasant  eu  swyddi 
í  fyny. 

Cymerodd  Mr.  Bright  ran  flaenllaw  yn  y  cyffrawd  am  Ddiwygiad 
yn  yetod  yr  hydref,  ac  mewn  ffordd  o  ddangos  eu  bod  hwythau  wedi 
blino  yn  dysgwyl,  fe  ddrylliwyd  rheiliau  Hyde  Park  gan  y  bobl ;  a 
darfu  i  hyn,  ynghyd  a  dymuniad  Arglwydd  Derby  i  "wneyd"  y 
Whigiaid--/o  d%8h  the  Whigs  /— dueddu  y  Toryaid,  fel  o'r  blaen  gyda 
Deddf  yr  Yd,  i  basio  mesur  mwy  eang;  ac  yn  1867  estynwyd  yr  ethol- 
fraint  i  bob  tŷ-ddaliwr  yn  y  bwrdeisdrefi.  Ond  fe'i  pasiwyd  megys  ar 
flaen  y  bidog  gau  y  Rhyddfrydwyr,  er  mai  eu  gwrthwynebwyr  oedd 
yn  dal  yr  awenau.  Yr  oedd  Mr.  Disraeli,  fel  Mr.  "Anything"  yn 
Nhaüh  y  Pereriny  yn  ildio  pobpeth  a  fynai  y  Tŷ, — eu  mesur  hwy 
jdoedd,  gwnaent  fel  y  mynent  ág  ef.  Sylwid  ar  y  pryd  mai  yr  unig 
air  a  gafodd  ei  ffordd  i'r  Act  yn  y  diwedd  oedd  y  gair  Whereas  yn  ei 
dechreu  ! 

Yn  y  flwyddyn  hono,  fel  ar  lawer  adeg  arall,  dadleuodd  Mr.  Bright 
yn  gryf  dros  leddfu  trueni  yr  Iwerddon,  a  dadganai  fod  yn  rhaid  i 
Eglwys  Iwerddon  beidio  a  bod  fel  Sefydliad.  Gafwyd  etholiad  y 
flwyddyn  hono  dan  Ddeddf  y  Diwygiad,  a  dychwelwyd  Mr.  Gladstone 
i  aílu  gyda  mwyafrif  mawr,  a  bu  raid  i  Mr.  Bright  gymeryd  swydd 
jrn  y  Weinyddiaeth  fel  Lly wydd  y  Bwrdd  Masnach,  Cafwyd  cymhorth 
tra  effeithiol  ganddo  i  basio  Dadsefydliad  yr  Eglwys  Wyddelig.  Wedi 
iV  mesur  hwnw  fyned  yn  llwyddiannus  trwy  Dý  y  Cyffredin,  ofnid  am  ei 
dynged  yn  Nhý  yr  Arglwyddi,  ac  yn  yr  amgylchiad  hwnw  ysgrifenodd 
Mr.  Bright  lythyr  at  un  o'i  etholwyr  yr  achwynid  yn  fawr  yn  ei  erbyn 
ar  y  pryd  fel  wedi  ei  ysgrifenu  gan  un  o  Weinidogion  ei  Mawrhydi,  íle 
y  dywedai:   "Mewn  cysondeb  â'r  genedl  gall  yr  Arglwyddi  fyned 


264  MR.    JOHK   BSIOHT. 

ymlaen  am  lawer  o  amser :  ond  os  taflant  ea  hunain  ar  drawm  ei  Ilwjbr, 
rhaid  iddynt  gyfarfod  ft  damweinian  na  fydd  yn  hyfryd  iddynt  feddwi 
am  danynt."  Pasiwyd  y  mesur  yn  1869,  ac  mae  yn  gysor  meddwl  nad 
oes  dim  o'r  pethaa  ofnadwy,  y  dywedid  ar  y  pryd  nad  oedd  yn  boeibl 
eu  cadw  draw,  eto  wedi  cymeryd  lle  1  Tn  1870  yr  oedd  ei  iechyd  wedi 
gwaela  i'r  fath  raddau  fel  nad  allai  gymeryd  onrhyw  ran  mewn  bywyd 
cyhoeddus.  Yr  oedd  y  croesaw  a  roddid  iddo  ar  ei  adferíad  yn  1873, 
pan  yn  dychwelyd  i  gymeryd  ei  ran  yn  helyntion  y  wladwriaeth,  yn 
gwisgo  gwedd  genedlaethoL  Nid  oedd  dim  ilai  na  17,000  wedi  ym- 
gynnull  i'w  groesawu  ac  i  wrando  arno  yn  y  Bingley  Hall,  Birmingham. 
Cymerodd  achlysur  y  pryd  hyny  i  ddadgan  ei  farn  yn  bor  groew  ar 
fater  ag  ydoedd,  pan  oedd  efe  yn  anallaog  i  dala  syiw  i  achosion  cy 
hoeddus,  wedi  pen  llawer  o  deimlad  yn  y  wlad.  Dywedai  nad  ydoedd 
yn  meddwl  y  gallai  Addysgiaeth  trwy  y  Sectaa  byth  fod  yn  wiridneddol 
dda. 

Dychwelwyd  y  Toryaid  i  allu  yn  1874.     Ownaeth  Mr.  Brìght  araeth 

gref  vn  Birmingham  yn  Ionawr,  1875,  ar  Ddadsefydliad,  ond  ni  chaed 

hamdden  gan  bethau  eraill  i  ddyfod  â'r  mater  i'r  Senedd.     Daeth  y 

Cwestiwn  Dwyreiniol  drachefn  i  eylw,  a  chyflafan  Bulgaria  i  ennyn 

digllonedd  y  deyrnas.     Hawliaí  yntau  mewn  araeth  fawr  yn  Manchester, 

yn  Hydref  y  flwyddyn  hono,  "  Na  byddai  gwaed  a  thrysor  Lloegr  byth 

eto  yn  cael  eu  treulio  yn  ofer  ar  ran  y  Twrc ;"  a  gwnaeth  ei  orea  yn  y 

Senedd  ac  oddiallan  i  wrthwynebu  ysbryd  ffol  ac  andwyol  y  Jmgocs,  y 

rhai  a  fynent  ein  llusgo  i  ryfel,  tra  yn  gwbl  ddibris  am  y  canlyniadaa. 

Yn  1877  yr  oedd  yn  bresennol  yn  Birmingham  yn  **yr  wythnoa  fmwr," 

an  oedd  Mr.  Gladstone,  ar  waboddiad  Mr.  Chamberlain,  yn  anerch  y 

obl,  ac  yn  cael  croesaw  digyffelyb.     Yn  Mai,  1878,  daeth  cwmwl  du 

dros  ei  babell  trwy  farwolaeth  ei  anwyl  briod.     Yn  1879  yr  ydoedd 

wedi  bod  yn  taranu  yn  enbyd  yn  erbyn  y  Weinyddiaeth  Doryaidd  oedd 

mewn  awdurdod.     "  Dyma  y  cwbl,"  meddai,  **  a  wna  y  Gweinidogion, 

— dim  byd  oll  sydd  o  wasanaeth  adref,  a  phobpeth  a  ellwch  ddychy- 

mygu  sydd  niweidiol  oddicartref."    Darfu  i  etholiad  cyffredinol   1880, 

chwedl  yntau,  *(chwyrndaflu  o  allu  y  bobl  ag  oedd  wedi  ei  gamddefn- 

yddio."     Yn    ail    Weinyddiaeth    Mr.    Gladstone  yr  ydoedd   efe    yn 

Ganghellydd  Duciaeth  Lancaster.     Yr  oedd   349  o  Ryddfrydwyr   yn 

y  Senedd  hono,  240  o  Doryaid,  a  60  o  Home  Rulers,     Un  o'i  helynt- 

ìon  cyntaf  oedd  ystranciau  gwaradwyddus  y  Toryaid  i  rwystro  i   B£r. 

Bradlaugh   gymeryd  ei  sedd   fel  aelod  dros  Northampton,  er  iddynt 

wedi  hyny,  pan  ddaeth  y  peth  yn  gyfleusdra  iddynt  hwy  eu  hunain, 

gydsynio  ft  hyny  fel  pe   na   buasent  erioed   wedi    yngan    gair    i'w 

anghymeradwyo.     Yna  fe  dynodd  yr  Arglwyddi  ddirfawr  warth  arnynt 

eu  hunain  trwy  wrthod  y  mesur  oedd  wedi  pasio  yn  gryf  trwy  Dŷ  y 

Cyffrodin  i  roddi  Ad-daliad  i  denantiaid  yr  aflonyddid  arnynt — Compensa- 

tion  for  Disturbance — yn  Iwerddon,  yr  hyn  a  wnaeth  lawer  tuag  at  brysaro 

y  diwedd  yn  y  wlad  druenus  hono,  ac  a  osododd  orfodaeth  wedi  hyny 

nyd  yn  nod  ar  y  Toryaid  i  wneyd,  er  mewn  ffordd  anraslawn,  yr  hyn,  y 

pryd  hyny,  a  fuasai  i  fesur  helaeth  yn  ddiogelwch  iddynt     Mor  aml  j 

mae  y  bobl  dda  hyn  yn  *'  cau  drws  yr  ystabl  wedi  i'r  march  ddianc" 

Dyma  y  pryd  y  dywedodd  Mr.  Bright  y  geiiiau  doeth:  "Nid  ydjrw 

gorthrech  yn  feddyginiaeth.     Y  mae  adegau  pan  y  gall  fod  yn  angen- 


E 


MB.   JOHN   BRIOHT.  205 

rheidiol,  a  phan  y  mae  ei  ddefnyddio  yn  gwbl  anocheladwy ;  ond,  o'm 
rhan  i,  byddai  yn  well  genyf  ystyried  mesurau  o  ymwared  na  mesurau 
o  orthrech,  y  rhai  nad  y  w  eu  dylanwad  ond  amserol,  nac  yn  y  pen  draw, 
yr  wyf  yn  creda,  ond  trychinebus."  Yn  1881  pasiwyd  mesur  o  orfod- 
aeth,  eoercion,  â'r  hwn,  "  dan  deimlad  difrifol  o  ddyledswydd,"  y  cyd- 
gyniai  yntau.  Pasiwyd  mesur  gyda  golwg  ar  y  Tir  yn  Iwerddon  y 
flwyddyn  hono,  i'r  hwn  y  rhoddodd  gefnogaeth  effeithiol;  ond  gyda 
hyny  yr  oedd  ei  wasanaeth  cyhoeddas  bron  yn  terfynu.  Daeth  cyflafan 
Phoeoir  Park,  a  thaflodd  bethau  lawer  yn  eu  hol;  ac  yn  fuan  wedi 
hyny,  mewn  canlyniad  i'r  rhyfel  yn  yr  Aipht,  rhoddodd  ei  swydd  i  fyny 
íel  aelod  o'r  Weinyddiaeth.  Yr  oedd  yn  gwbl  naturiol  iddo  roddi  ei 
gefnogaeth  wresogi  estyniad  yr  etholfraint  yn  y  Siroedd  yn  1884,  fel  y 
gwnaetbid  yn  y  bwrdeisdrefi  yn  1867.  Yn  1885  fe'i  gwrthwynebwyd 
yn  Céntral  Birmingham  gan  Arglwydd.  Randolph  Cnurchill,  pryd  y 
dychwelwyd  ef  gyda  mwyafrif  o  773.  Tra  yr  ydym  yn  ysgrifenu,  yr 
ydym  yn  gweled  fod  ei  fab  yn  yr  un  etholiadaeth,  ond  fel  "Undebwr," 
a  chan  ymffrostio  ennill  buddugoliaeth  ar  "y  Rhyddfrydwyr "  na 
ddychymygent  am  ei  bath,  yn  cael  ei  ddychwelyd  gyda  mwyafrif  o 
3,060. 

Pan  ddygodd  Mr.  Gladstone  ymlaen  ei  fesurau  enwog  o  Lywodraeth 
Gartrefol  i'r  Iwerddon,  teimlodd  Mr.  Bright  ei  fod  yn  myned  yn  Uawer 
pellach  nag  y  gallai  efe  ei  ddilyn,  a  cheid  ef  o  hyny  i*r  diwedd  ymysg 
yr  "  Undebwyr  Rhyddfrydol."  Ni  siaradodd  ond  ychydig  ar  y  mater 
yma,  a'i  anhawsder  ydoedd,  nad  allai  oddef  meddwl  am  "  ymosod  ar 
Glad8tone."  Ond  ysgrifenodd  gryn  nifer  o  lythyrau  at  hwn  a'r  llall,  y 
rhai  a  gyhoeddwyd  yn  y  newyddiaduron,  ac  yr  oeddynt  yn  dangos 
ysbryd  anhapus  a  chwerw. 

Yt  oedd  yn  anffawd  dybryd  ei  fod  yn  terfynn  ei  ddyddiau  â'r  fath 
anghyd-ddealltwrìaeth  rhyngddo  à  chynifer  o'i  gyfeillion  goreu,  ac  wedi 
cymeryd  ei  le  gyda  phobl  a  fuont  ar  hyd  ei  oes  yn  ei  ddarostwng  ac  yn 
ei  gablu, — pobl  na  chyrhaeddodd  yr  nn  o'r  amcanion  mawrion  ag  y 
teimlai  mor  gydwybodol  ei  fod  yn  gwasanaethu  Duw  a  dynion  wrth 
ymdrechn  drostynt  ond  er  gwaethaf  eu  gwrthwynebiad  mwyaf  ystyfnig ; 
ac  ni  allasai, — gan  nad  oedd  obaith,  chwedl  yntau  i'r  "Ëthiop  newid  ei 
groen  nen  y  Uewpard  ei  frychni,"— ddysgwyl  oddiwrthynt  ond  ychydig 
iawn  o  ddaioni  yn  y  dyfodol  chwaith.  Er  y  cwbl,  o  herwydd  rhy w 
"angbnrhaid  presennol,"  teimlai  nad  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  cymeryd 
ei  le  yn  ngwersyll  ei  elynion.  Mae  Mr.  Chamberlain  wedi  ennill  cysur 
iddo  ei  hun  yn  y  fath  gwmni  am  ei  fod  yn  ei  gael  ei  hunan  ymysg 
"boneddigion."  Rhy  brin  y  gallasai  Mr.  Bright  dynu  cysur  o  hyny. 
Àc  er,  ar  un  olwg — fel  y  sylwai  Mr.  Grladstone — fod  yn  ffodus  fod  y 
rhai  a  deimlent  bob  amser  mor  wahanol  tuag  ato,  wedi  cae)  cyflensdra 
i'w  werthfawrogi,  tra  nad  oedd  yn  bosibl  i'w  hen  gyfeillion  an^hofio  ei 
wasanaeth  a'i  rinweddau,  eto  rhaid  fod  y  cyfnewidiad  iddo  ef  wedi 
bod  yn  dra  phoenus.     Chwedl  Coleridge  : 

Ând  to  be  wroth  with  those  we  love 
Doth  work  lìke  madness  in  the  brain. 

Ystyriai  efe  ei  fod  yn  gyfaill  pur  i'r  Iwerddon,  ac  wedi  ymladd  ei 
rhyfeloedd  am  flynyddoedd  lawer;   ond  tybiai  fod  cynnygiad   Mr. 


266  Mft.    JOB*    BRIOHT. 

Gladstone  yn  arwain  yn  anocheladwy  i  yioriid  jt  V 
Loogr,  a'i  gwneyd  yn  deyrnas  annibynol  Yr  oedd  jm 
ohwerw  iddo  orfod  çwahaniaethu  oddiwrth  ei  heo  gyiaCl,  wrtà  ocàw  jr 
hwn  yr  oodd  wodi  ymladd  cynifer  o  frwydran,  ae  eoniä  cjwiêm  o 
fudduitoliaethau,  a'r  oll  yn  llawn  o  fendith  a  daiooi  îr  bobL  Ajc  ym 
enwemg  yr  oodd  yn  annyoddefol  ganddo,  wrth  weled  Uaaw  Rhyddfryd- 
laoth  y  deyrnas  yn  ei  adael,  feddwl  am  i  neb  fyoed  i  gweatryao  oî  Rjdd- 
frydlaeth,  Ystyriai  ei  fod,  fel  y  buasai  ar  hyd  ei  oos,  yn  ffyddlaw»  i 
Hyddfrydiaoth  fel  yr  ydoedd  hyd  1885;  ond  credai  fod  Mr.  Gladstow 
y  pryd  hvny  wodi  dwyn  i  fewn  hereei  niweidiol  a  pheryglae,  wedì  oì 
wneyd  elhun  yn  apostol  Rhyddfrydiaeth  arall,  yr  non  nìd  oedd  anH, 
ao  nad  oodd  yn  bosibl  i  ddim  ond  trychineb  ddilyn.  Xìd  oedd  Ue 
mowu  un  modd  i  ammeu  purdeb  ei  gydwybodolrwydd  yn  hyn  oü; 
ao  y  mao  orbyn  hyn,  er  holl  chwerwder  y  llythyraa  y  cyfetriwyd 
atyut,  yn  ddirfawr  gyaur  na  feddyliodd  neb  o'i  hen  gyfeülioo  aa  oi 
attib  yn  vr  un  ysbryd,  ond  iddynt  ymddwyn  yn  barchus  a  charedig 
tun^  ato  hyd  V  diwodd.  Coflfà  Mr.  Barnett  Smith  h&nesyn  a  adroddai, 
el  fod  yn  oorddod  un  diwrnod,  yn  fuan  wedi  ymddangoeiad  on  oì  lyth- 
yraii  yn  orbyn  Llywodraeth  Gartrefol,  ar  hyd  Pall  Mali,  ac  wrthedrycn 
ar  draw*  yr  hool  íawn,  yn  sylwi  ar  henafgwr  yn  gwneyd  ei  ffbrdd  rhwng 
y  oorhydau,  ao  yn  oyfeirio  tuag  ato.  Mr.  Gladstone  ydoedd,  wedi  ei 
wolod  ymholl  oddiwrtho.  Nidoeddent  wedi  cyfarfod  er  ys  pethaataer, 
a  iihetruaal  Mr.  Hright  am  y  derbyniad  a  roddid  iddo.  Cymerodd  Mr. 
Oiadtftoiio  oi  hou  gydymaìth  gerfydd  ei  law  gan  ei  gyfarch  yn  y  modd 


mwyaf  oalotioÿ,  ao  yraholi  yn  garedig  am  ei  iechyd  a'i  deimlad.  Pan 
ddywedodd  Mr.  Hriuht  rywbeth  am  y  gwahaniaeth  anffodus  rhjng» 
ddytit,  atohodd,  H  Wol,  yr  hen  gyfaill,  ni  a  fyddwn  yn  fnan  ynghyd 


eto,M  Yr  oodd  Mr.  Hright  yn  teimlo  yn  ddwfn  oddiwrth  ysbryd  cax- 
oditf  a  tfwroaogrwydd  Mr.  Gladstone,  ac  wrth  adrodd  yr  amgylchiad 
slaradai  atn  oi  honaeth  blaenorol  fel  arweinydd  ardderchog  a  gwych,  a 
liwrtliwynebydd  oarodig  a  thyner. 

Mao  yn  dohyg  y  rhaid  i  ni  briodoli  anhawsder  mawr  Mr.  Bright  i 
foaur  o  uiilnl  ysbryd  a'i  hanalluogai,  yn  enwedig  yn  y  diwedd,  i  wneyd 
llo  yn  ol  foddwl  i  iyniadau  ag  yr  oedd  amgylchiadau  newyddion  yn  en 
dyngu,  Fo  brofodd  oi  ael  droa  Fasnach  Rydd  yn  ddaioni  anmhrisiad- 
wy  ;  oto  ni  a  wolsom  fod  hyny,  yn  gynnar  yn  ei  yrfa,  yn  ei  rwystro  i 
welod  uniondob  y  mesur  o  amddiffyn  i  ferched  a  phant  yn  y  factories. 
er  nad  oedd  y  rhyddid  a  fodolai  ond  yn  gwbl  ar  un  ochr,  ac  fod  y  rhai 
a  wesgid  wedi  eu  gadael  yn  hollol  ddigymhorth.  Yn  gyffelyb,  pan  ao- 
fonodd  rhy wun  ato  yn  lled  ddiweddar  ynghylch  cael  Mesur  Tir  i  Gymra, 
ystyriai  efe  y  gallesid  gadael  yr  holl  fater  i'w  benderfynu  gan  ddeddf 
gynredin  Supply  and  Demand,  tra  nad  ymddangosai  ei  fod  yn  cael  lle  yn 
ei  foddwl  iY  ystyriaeth  nad  ydy w  y  gallu  yn  y  mater  yma,  yn  Nghymrn, 
ond  vn  gwbl  yn  llaw  y  boneddigion,  ac  nad  oes  gan  y  bobl,  yn  liawer 
rhy  fynych,  ddim  i'w  wneyd  ond  dyoddef  yn  unig.  Yr  nn  modd,  fe 
deimíai  fod  pobpeth  wedi  ei  wneyd  i'r  Iwerddon  yn  y  deddfau  da 
oeddent  wedi  eu  pasio  ar  ei  rhan ;  ac  os  byddai  yn  angenrheidiol, 
y  gellid  myned  eto  yrahellach  yn  yr  un  cyfeiriad.  Ond  am  roddi 
Llywodraeth  Gartrefol  iddi,— a  chofio  y  Ffeniaid,  a  chyflafan  Phc*uix 
Park,  a  helyntion  y  Land  League, — yr  oedd  hyny  yn  ei  olwg  ef  yn  wall- 


MR.    JOHN    BBIGHT.  267 

gofrwydd,  ac  nid  oedd  ond  ffolineb  meddwl  am  ymresymu  yn  ei  gylch. 
O'r  ochr  arall,  yr  oedd  Mr.  Gladstone  yn  gwefed  fod  yr  fwerddon — 
wedi  estyn  iddi  etholfraint  deg  a  chyfíawn  1884 — wedi  anfon  i'r 
Senedd  87  o'r  103  o  aelodau  a  ganiateid  iddi,  84  y  cant,  yn  galw  am 
Ly wodraeth  Gartrefol ;  a  thra  yn  gwneyd  hyny,  ei  bod  yn  barod  i  adael 
yr  nndeb  rhyngddi  a  Lloegr  heb  ei  anmharu  mewn  un  modd.  Gwelai 
hefyd  fod  yn  anmhosibl  i  bethau  fod  yn  waeth  o  ran  ei  chysylltiad  à'r 
wlad  hon  nag  yr  oeddynt  wedi  bod  yn  y  can'  mlynedd  ag  yr  oedd  y 
drefn  presennol  wedi  parhau.  Ac  wedi  dwys  fyfyrdod,  fe  Tuniodd  gyn- 
Uun  i  ddwyn  hyny  oddiamgylch  mewn  ffordd  a  gyfarfyddai  ft  holl  ddy- 
muniadau  yr  lwerddon,  ac  ar  yr  un  pryd  a  ddiogelai — íe,  a  wnelai  yn 
f wy  diogel  nag  erioed — holl  hawliau  Coron  Prydain.  Yr  oedd  ei  gyn- 
sygion  yn  fawrion  a  beiddgar,  ond  yn  hanf odol  Ryddfrydig ;  ac  er  yr 
anhawsderau  a  deimlai  llawer  ynddynt  ar  y  dechreu, — anhawsderau  er 
hyny  ag  y  mae  Mr.  Gladstone  wedi  dangos  pob  parodrwydd  rhesymol 
i'w  cyfarfod, — nid  ydyw  yn  rhyfedd  erbyn  hyn  fod  Rhyddfrydiaeth  yr 
holl  deyrnas, — gyda'r  eithriad  o'r  dyrnaid  yn  Nhý  y  Cyffredin  a'u 
galwant  eu  hunain  yn  "  Undebwyr," — wedi  eu  cymeryd  i  fyny  fel  yr 
unig  ymwared  ag  y  gellir  dysgwyl  iddo  adfer  heddwch  a  Uwyddiant  i'r 
Iwerddon.  Mae  ei  feddwl  eang  ef,  gydag  ieuengrwydd  ag  y  mae  yn 
agos  i  bedwar  ugain  mlynedd  wedi  methu  menu  arno,  yn  gallu  myned 
ymlaen  yn  barhaus  i'r  dyfodol,  a  darpar  ar  ei  gyfer.  Yr  oedd  Mr. 
Bright,  o'r  ochr  aiall,  er  ys  llawer  o  amser  yn  byw  yn  y  gorphenol,  ac 
yn  teimlo  i  gryn  fesur  fod  y  pethau  mawrion  wedi  eu  sicrhau,  ac  y 
dylaaem  fod  yn  llawer  mwy  diolchgar  am  danynt.  Ond  tra  yn  falch 
fod  arweinydd  eto  wedi  ei  arbed  sydd,  tra  yn  gwneyd  mwy  na  neb 
ar&ll  tuag  at  sicrhau  y  daioni  a  ennilíwyd  trwy  fuddusoliaethau  y 
eorphenol,  eto  yn  myned  ymlaen  yn  wrol  i  wynebu  anhawsderau  y 
ayfodol,  yr  ydym  hefyd  yn  mawrhau  â'n  holl  galon  wron  brwydrau 
lawer  sydd  yn  awr  wedi  myned  i  orphwys.  ond  y  bydd  ei  gydwladwyr 
am  oesoedd  eto  yn  mawrhau  ei  burdeb,  ei  allu,  ei  ddoethineb,  a'i 
wasanaeth. 

Byddai  yn  anhawdd  i'r  darllenydd  a  ddymunai  fyned  ymhellach  i 
jstori  werthfawr  ei  fywyd  a'i  lafur,  wneyd  yn  well  na  mynu  y  gyfrol  o 
eiddo  Mr.  Barnett  Smith  a  nodasom  uwch  ben  yr  erthygl  hon,  yr  hon 
sydd  adargraffiad  o  un  arall  a  gyhoeddwyd  dro  yn  ol,  ond  yn  dwyn  yr 
hanes  i  lawr  hyd  farwolaeth  Mr.  Bright     Ei  phris  ydyw  7s.  6c 

Daniel  Rowlandb. 


NODUDAU   LLENYDDOL. 

Flashes  from  ihe  Welsh  Pulpit.  Edited  by  the  Rev.  J.  Gwynobo 
Davies,  Barmouth.  With  au  Introductory  Paper  bv  the  Re?.  T. 
CHARLE8  EDWARD8,  D.D.,  Principal  of  the  XJniversity  College  of 
Wales,  Aberystwyth.     London  :  Hodder  and  Stoughtoo. 

Mas  y  gyfrol  hon  yn  un  o'r  ymgeiaiadau  mwyaf  ohwaethus  a  Uwyddiaonns 
a  welsom  eto  i  osod  ger  bron  darllenwyr  Seisonig  bethau  da,  os  nad  pethaa 
goreu  y  pulpud  Cymreig.  Ni  chynnwysa  bregethau  oyflawn,  ond  detholioa, 
a*r  rhai  hyny  gan  mwyaf  yn  "  fflachiadau,"  wedi  eu  oymeryd  o  gyloh  lliosog 
o  bregethwyr,  o  wahaool  amserau  ao  o  wahanol  enwadau,  a'r  oll  yn  arddang- 
08  yn  dra  nodweddiadol  ragoriaethau  pregethu  Cymru.  A'r  hyn  sydd  yn 
neillduol  werthfawr  yn  y  gwaith,  y  mae  Mr.  Davies  wedi  gauu  gosod  y 
pethau  hyny  mewn  Saesoneg  mor  dda  fel  na  raid  i'r  syoiadau  gywüyddio 
o'r  wisg  a  osodir  am  danynt.  Gwelsom  rai  wedi  methu  mor  boenas  yn 
hyn  fel  na  allasai  Cymry  o  ychydig  feistrolaeth  ar  iaith  ein  cymydogion  lai 
na  dwys  ofidio  fod  ein  pethau  da  yn  cael  eu  harddangos  yn  y  fath  ddirfswr 
dlodi,  ac  na  allai  Saeson  a'u  darllenent  lai  na  rhyfeddu  fod  y  fath  bethsa 
wedi  oael  eu  hedmygu  mewn  unrhyw  iaith,  ac  yn  neillduol  eu  bod  o  gwU 
wedi  ennül  y  fath  aUu  ar  ysbryd  y  genedl  Gymreig.  Ond  am  y  gyírol  hoo, 
gaUwn  gyda  hyfrydwch  duymuno  iudi  ledaeniad  mawr.  Fe'i  darílenid  gaa 
Saeson  a  Chymry  gyda  hyfrydwoh  ao  adeUadaeth,  ao  ni  ryfeddem  pe 
byddai  Uawer  o  bobl  dda  yn  ei  chymeryd  fel  hoff-gyfrol,  i  droi  yn  fynych 
iddi  am  addysg,  a  mwynhad,  a  bendith.  Ni  roddir  enwau  wrth  y  detholion. 
ond  rhoddir  yn  y  dechreu  restr  o  enwau  y  gweinidop^on  o  bregethau  pa  rai 
y  maent  wecu  eu  cymeryd.  Byddai  yn  ddysgyblaeth  dda  i  lawer  o*n  pobl 
ìeuainc  ymdreohu  cael  allan  dadogaeth  y  gwahanol  ddetholion.  Dyûi  7 
Uyfr  hwn  gael  derbyniad  parohus  yn  ein  teuluoedd  Cymreig  Ue  y  darüenir 
Uawer  o  Saesoneg,  a  dylai  yn  arbenig  gael  oroesaw  mawr  gan  ein  heglwya 
a'n  oynnuUeidfaoedd  Seisonig.    Ei  pnris  ydyw  5s. 


Ymtodiadau  â'r  Dwyrain  a'r  Oorllewin.    Gan  Edward  Owbn.    Liver- 
pool :  Argrafifwyd  (dros  yr  Awdwr)  gan  Isaac  Foullcea. 

Mab  Mr.  Owen  wedi  teithio  orvn  lawer.  Aeth  i  ymweled  ft  Phalestin*,  i 
thrachefn  ftg  America ;  cymeroad  dro  hefyd  i  wahanol  ranau  o*r  Cyfandir. 
A  ohan  gymeryd  dyddordeb  deaUgar  yn  y  golygfeydd  a*r  helyntion  addeleol 
o  dan  ei  sylw  yn  ei  deithiau,  fe  ysgrifenodd  nodiadau  er  oadw  y  peihso 
hyny  at  ei  wasanaeth  ei  hun,  yn  gystal  ag  er  dyddordeb  i'w  gyfeillioo. 
Yr  ydym  yn  cofio  darUen  gyda  hyfrydwoh  rai  o'r  nodiadau  am  Palestìn* 
yn  1  Dryêorfa.  Yn  awr  y  maent  oll  wedi  eu  oyhoeddi  yn  çyfrol  fech*û, 
ddestlus.  Ni  wyddom  pa  un  a  ydyw  yn  y  farohnad  ai  peidio ;  ond  dTÌ*i 
fod,  a  theimlai  Uawer  o'n  oydwladwyr  hyfrydwch  neiUduol  wrth  ei  darUan, 
heblaw  y  byddai  y  goleuni  a  gaent  ynddi  ar  fywyd  Dwyreiniol  yn  Uawer  0 
gymhorth  ìddynt  i  ddeaU  yn  weU  v  Llyfr  sanctaidd.  Byddai  düyn  Hr. 
Owen  yn  ei  deithiau  yn  eangu  cryn  lawer  hefyd  ar  eu  dirnadaeth  am  y  byi 
y  maent  yn  byw  ynddo,  aa  am  yr  hUiogaetn  y  perthynant  iddL  Mae  7 
Uyfr  wedi  ei  ysgrifenu  yn  naturiol  a  thra  darUenadwy. 


UYFROL    OOFFADWBIAET5ÖL     CT5FAEI. 


PBI8     PEDWAR     8WLLT, 

|vKTHOMAO  O  BREGETHATJ  T  DIWSDO&l  BABCHEDIG  <JOHB 
1/  HUGH  KVANS  <Cynfaen>.  Mm  t  C^ri  n  cnw  Baa»  >  Prt^^ 
Awlwr,  a'i  íl/Iarlitri  ar  Job,  yn  nghyd*  PHRTDDEST  FTTpi>TJSOL  CAOTA* 

tif  iioUrulwríiwUi  nrn  rUno.     Aníoner  pob  arcòecù~A  ti  If^*  J^ri.  £ta  tís 
tUruot,  Liyorpool,     Hhoddír  yr  elw  miterol  i  Ljirwa^LwjT 


Yn  awr  yn  barod,  mewn  Itian  bardd, 

WILLIAMS    PANT  -  Y  -  CELYN, 


th  ciaawi»  n 


IIoll  Gyfansoddìadaa  Barddonol, 


(MdlnlOir  «I   Hjrmnau,  gyda  Hanea  el  Fywjd,  a  Tfcnctfca»*  lÌBiahiil  ar  é 
Weithiau,  gaa  j  Öolygydd,  y 

PARCH.    N.    CYNHAFAL   JONES, 

LLANIDLOES. 


M«»  V  tfyfrul  hon  y  a^dgNH^Had  cyflawnaf  o  Weithun  Perguiedydd  Oram  m 

rloi 


wv«l  nríoud     »ft  in *#»  y  fuith  íod  oannoedd  lawer  o'r  gyfrol  wodi  en  herchi  eym  eá  hjm- 
«tiUiiHoiiliwt  o'r  WMtf  yn  nUrad  yn  uchel  am  ei  theilyogaod,  a'r  angheo  a  defmrid 
•iii  WhHIiIäu  l'nf  Rmytiyüd  y  Oeoedl. 

I\     M.     KVAN8    k    805,    PÜBLISHEES,    HOLYWELL. 


Yií  r»wr  yn  bnrod,  Prla  la.  6c.,  mewn  amlen  liwiedíg,  y  Ffugchwedl 

Boblogaidd 

Y    DREFLAN: 

1)1     PHOBL    «A.'I     PHETHAU- 

WHDI  BI  BYBOBIRND  OAN 

AWDWR    "RHYS    LEWIS." 


Mao  y  ohwedl  hon  wedi  derbyn  oymeradwyaeth  mwyaf 
onlonogol  y  wasg,  ao  ynddi  eeir  desgrifiadau  naturiol  o  gym* 
úriaduti  ao  amgylchiadau  gwir  Gymreig,  wedi  eu  portreadu 
yn  null  dihafal  a  mwyaf  hapus  yr  Awdwr. 


Ar  werth  gan  yr  hoU  Lyfrwerthwyr,  neu  yn  uniongyrchol  Oddiwrth 

y  Cyhoedd  wyr, 

P.    M.    EYANS    &    80N,    HOLYWBLLu 


RHIFYN  CLXXIX         \       JA!"    3    13  îl 


Y  TRAETHODYDI). 


GORPHBNAF,   1889. 


CYNNWYSIAD. 

Tu  dal. 

Phflo.    Gan  y  Proffeawr  Huoh  Williams^  M.A 209 

Üyfr  Job.    Gan  y  Parch.  H.  Cbbntw  Williams    282 

Dyflryn  CÍwyd.    Gan  Henry  Isgabb  Lewis    291 

Dammeg  y  Cwymp.    Oan  y  Paroh.  W.  Mobbis  Lewis 297 

Cnfydd  yr  Hen  Aiphtiaid.    Gan  y  Parch.  Gbiffith  Ellis,  M.A.     ...  807 

YDydd  Hwyaf.    Gan  Bablwydon    824 

Aehosion  Teríynol.    Gan  y  Pareh.  Joseph  Bobbbts    825 

Prydain  Fawr  a'r  Fasnach  mewn  Gwlybyroedd  Meddwol  ymhlith 

BrodorioD  India  ae  Affriea.    Gan  y  Pareh.  William  Hügh  Eyans  ...  889 

HodûlBaa  Llenyddol      851 


CYHÇ&DDIR  Y  BHIFYN  NESAF  MEDI  I,  1889. 


TREFFYNNON: 
P.   M.   E7ÀNS  AND   SON,   CYHOEDDWYB. 


LLYFRAU  CYHOEDDEDIG  AC  AR  WERTH  QAH 

I».I.EII1SIS01J0ÌYWEL1 


Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  llian  hardd,  ls.  60. ;  amlen,  ls.f 

~sr   sis*w:r,:n", 

8RF 

DETHOLION      PRÜDD      A      DYDDANOL,     NRWYDD      A      HEN 

O    WÜTHIÀU 

DANIEL     OWEN, 

Awdwr  poblogaidd  "BHYS  LBWI8,"  "Y  DRB5,LAN,*,  Ao. 


GWOBR  -  LYFR    I    BLANT 


Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  Uian,  1s.  60. ;  amlen.  lg., 

DARUTHIAU  TODD  I  BLANT 

Wedi  ei  gyfleithu  gan  7  Paroh.  BLLIS  EDWARDS,  M.A.,  Ba2a> 


,   ît, 


Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  llian,  1s.  6c. ;  amlen 

CANEUON, 

Ar  deetynau  Orefÿddol  a  Moesol,   gan  7  diweddar  Baroh.    BOOSS 
ED  WARDS,  W^ddgrug,  C7n-Ol7g7dd  "  Y  Dr^aorftL/* 


Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  llian,  ls.  6c. 


LlyfV  Rhagorol  fel  Gwobr  i  Ferched   Ieuainc 


FT    CHWABE, 

Coflant  am  Mìbs  JONBS,  Oefa  7  gader,  yr  Wyddorng,  ean  eibcr»< 
y  diweddar  GLAN  AI.UN. 


Y    TRAETHODYDD. 


PHILO. 

YR  IUDDEW  YN  MEDDWL  FEL  Y  CENEDLOEDD. 


ÜN  nôd  arbenig  ar  ysgrifeniadau  Philo,  gẃr  yn  wir  o  Iuddew,  nod 
hefyd  sydd  i'w  gael  mewn  Iuddew  arall  mwy  adnabyddus,  Flavius 
Josephus,  yw  ei  f od  yn  galw  dysgeidiaeth  grefyddol  Iuddewig  yn 
PhilosophL  Yr  oedd  y  gair  eisoes  wedi  mawr  newid  ei  ystyr  a'i 
gymhwy8iad  er  dyddiau  PÎato,  nes  agos  gynnwys  pob  math  o  wybod- 
aeth, — grammadeg,  cerddoriaeth,  a  hyd  yn  nod  daearyddiaeth.  Yr 
ydoedd  felly  ymhlith  y  Groegiaid  eu  hunain.  Ond  pan  welir  dysgeid- 
iaeth  Iuddewig  wedi  ei  sylfaenu  ar  yr  Hen  Destament  yn  dwyn  yr  enw 
hwn,  enw  a  fathwyd  mewn  tiriogaeth  mor  wahanol  ac  i  ddyben  mor 
w&hanol,  gwelwn  nefyd  fod  y  cyfryw  ddysgeidiaeth  ei  hun  wedi  myned 
dan  gyfnewidiad  mawr.  O'i  galw  felly,  rhan  ydyw  o  wybodaeth  y  byd, 
ac  amgen  na  "  gwybodaeth  y  Sanctaidd  " — y  penaf  fudd  oedd  o'r  enwaed- 
iad,  a'r  rhagorfraint  oedd  i'r  Iuddew.  Megys  y  sonia  yr  apostol  am 
"  efengyl  arall "  Galatia,  f elly  y  soniai  Hebreaid  sobr  Jerusalem  am  Iudd- 
ewiaeth  arall  Alexandria.  Arall  oedd,  am  fod  y  math  perffaith  wahanol 
o  feddwl  a  gaed  yn  niwylliant  Groeg  wedi  lefeinio  meddyliau  rhai  a 
fynent,  ar  yr  un  pryd,  fod  yn  ddysgyblion  Moses.  Y  drych  goreu  i 
ganfod  ffrwyth  yr  ymweithiad  rhyfedd  yma  y w  ysgrifeniadau  Philo,  a 
chais  at  ddesgrifio  y  peth  a  welir  yn  y  drych  hwnw  y w  yr  erthygl  hon. 

Ganwyd  y  gŵr  nodedig  hwn  tuag  ugain  neu  ddeng  mlynedd  ar 
hagain  cyn  Críst,  a  chan  iddo  farw  mewn  gwth  o  oedran,  a  gweled 
Rhufain,  fe  allasai  gyfarfod  yno  â  rhai  o  wŷr  cyntaf  yr  Ëglwys  Grist- 
ionogol.  Pe  daliem  ar  chwedlau,  arosem  gyda'r  ystoríau  am  ei  gym- 
deithas  yn  y  ddinas  ymherodrol  â'r  Apostol  Pedr,  a'i  dröedigaeth  at 
Gristionogaeth,  ynghyd  a'i  ymchweliad  drachefn  at  grefydd  ei  dadau. 
Ond  er  cystaí  fuasai  genym  gredu  y  rhai  hyn,  erys  ei  ysgrifeniadau  ef 
ei  hun,  sydd  yn  wag  o  ddim  cyfeiriad  at  Gristionogaeth,  yn  dystiolaeth 
eglur  yn  eu  herbyn.  Iuddew  ydoedd ;  Iuddew  hefyd  o  fath  gwahanol 
hollol  i'r  hyn  oedd  Paul  cyn  ei  dröedigaeth;  Iuddew  fel  yr  hyn,  fe 
allai,  oedd  Apolos  cyn  cael  agor  iddo  "  ffordd  Duw  yn  fanylach,"  neu 
awdwr  y  llythyr  at  yr  Hebreaid  cyn  ei  ddychweliad. 

1889.  t       % 


«70  j 

Mynych  raewn  Uyfrau  dawinyddol  j  ejíarrrifir  ì 
K#irfsti  deth/dedíg  wedí  eu  dyfynu  o  jisraenáaáaa:  PnLi     Xsa 
«in  dyddordeb  ynddo  yn  gyfyngedig  i  <£i«wi*TÍ£a«EL  äa£  jj* 
y  ffaíth  fod  %elíer,  vn  eí  waith  garpheaol  ar  Aitr  níiirii  j 
yn  rhoddi  i'r  yradríniaeth   aoumgjrcbol  ui  àaan  «fc   »■« 

0  du  dalenau  o'í  drydedd  gyfroL  Mae  âii>  foLj 
hyriod  meddwl  y  byA  Ond  pan  edrychîr  j»  jttjẃî  ar  j  tjfy 
mynyát  a  geír  raewn  llyfrau  fel  yr  eíddo  Doracr.  ses  jm  jr  ha^ 
arn  "f  Oaír"  yn  y  bennod  gynUf  o  Efeagyi  Ioam.  ■«■  j«2j*  àg 
awdunaeth  yt  Ëfengyl  hono, — pan  edrychír  %mya\  su  cs  ij  ■  ■■■  4r 
un  yrriadroddíon  yn  ngwaith  yr  awdwr  ei  ban,  jm  i-iu^MOEt  o  mìi 
«hyrneriad  arall,  Mae  í'r  g*r  hwn  yn  akr  berthjm  á  càwmj  — 
duwinyddol  y  grefydd  Gristionogol ;  mae  iddo,  od  acîîsr,  bertfcjns  h 
rjhyísrisoddlad  y  TesUment  Newydd  et  hun :  eto,  rywfodd.  j  mae  cemso 
ftyrudftithasu  âg  ef  ei  hun  fel  y  peth  yr  ystyríai  et  bim — AtâroMjdd  jm 

01  M'tnti*  yn  pcri  í'r  naíll  aV  líall  ymddangos  yn  bar  wahasol  fr  petfc 
y  tyblr  nu  bod  wrth  ddarllen  dyfyniadaa  wedi  ea  dethol  i  bwrpts  maü- 
duol,  Nid  yw  wedí  ysgrífenu  yn  uniongyrchol  o  gwbl  ar  j  eyfrjw 
faUrion,  Y*j<rifeniadau  athronyddol  yw  ei  ysgrifeniadan,  eto  o  raa 
rriaUr  uid  im  na  llun  na  lliw  o  drefn  a  dosbartbiad  arnjnt ;  jmddengjs 
llawer  o  houynt  fel  tref  Dolgellaa,  neu  an  o  hen  drefjdd  j  Çyfaadir, 
Wftdi  üu  Uflu  megys  i  gymeryd  ea  trefn  nea  ea  hannhrefn  ea  hanaîn  o 
houyrit  011  hunain.  Credai  ef,  fel  Iuddew,  mai  Moaes  oedd  j  dyn 
mwyaf  a  fu  erloed  mewn pob  gwybodaeth  a  doethineb,  ddynol  a  dwjfol, 
a  bod  holl  drysorau  doethineb  a  gwybodaeth  i'w  cael  yn  y  Pum'  Lljfr: 
folly  y  rnae  vn  ymgymoryd  â'r  gwaitn  o  dynu  allan  ddyageuliaeth  feddji- 
iol  a  ruoosol  mown  math  o  homiliaa  ar  eiriaa  neu  deetonaa  o  honjnt 
o  UtrntmU  ymlaen.  Yn  hyn  pregethwr  ydyw;  pregethwr  doethineb  a 
rhluwodd  ar  wedd  athronyddol;  pregethwr  hefyd  yn  myna  cael  yn  ei 
dwturi  foddyliau  na  freuddwydiasai  ysgrifenydd  y  toston  erìoed  am 
danyut,  Kr  mwyn  doall  pa  fodd  y  daeth  hyn  o  amgylch,  baddiol 
fyduai  i  nl  |<oisio  deall  y  math  o  Iuddew,  newydd  ei  ryw,  a  ddygwyd  i 
dn\  dsn  ddylanwadau  arbenig  yn  Aleiandria.  Yn  Philo  cyrhaeddodd 
nodwoddlon  y  tymmor  hwn  yn  hanes  yr  Iuddewon  ddadblygiad  ae 
a^ldfodrwydd  a  barodd  iddo  fod  o  ddirfawr  ddylanwad  am  dymmor  yn 
hsnes  el  gonedl,  ae  yn  arbenig  yn  hanes  vr  Eglwys  Gristionogoi 
LUnwodd    gvfwng   hynod    iawn    fel    gweledydd   a  mynegydd  dwy 

fanríí  o  gyfoíriad  newydd  y  meddwl  Iuddewig :  cynnyrch  ei  oes  symud- 
iw  ydoecld,  eto  gyda  digon  o  nerth  gwreiddiol  i'w  gwneyd,  trwyddo  ef, 
yn  |/ynnyrohiol  am  amser  maith.     Er  da  1  ie,  ond  er  drwg  hefyd. 

Mae  tŷ  ar  y  Oarneddwen  y  dywedir  fod  y  dwfr  oddiar  un  fargod 
Iddo  vn  disgyn  ar  y  ddaear  i  gyrhaedd  y  môr  yn  Nghaer,  ac  o'r 
fargoa  arall  yn  rhedec  i  lawr  i  r  Abermaw.  Safle  y  tŷ  yma  jn 
untg  sydd  yn  gosod  arbeniçrwydd  arno  ragor  tai  erailL  Ar  fin  cyf* 
lawnder  yr  amser,  pan  oedd  yr  eglwys  Gristionogol  ar  gael  ei  geni,  y 
rhoed  Uafar  cyfuniad  dau  ysbryd  i  Philo :  rhoed  iddo  wnejd  yn  on 
rofyddolder  yr  Iuddew  ac  ymchwüiad  athronyddol  j  Groegwr. 
înnillodd  glust  dynion  at  athrawiaethau  o'r  fath  jma  oedd  wedi 
araf  ymffurfio  er  ys  talm,  ae  y  mae  ei  ôl,  medd  rhai,  fel  j  cyfeir* 
iwyd,  ar  y  Testament  Newydd;  mae  ei  ôl  yn  ddiau  ar  j  prif  ya- 


% 


PHILO.  271 

grífenwyr  eglwysig,  ac  yn  enwedig  ar  y  rhaì  a  berthynent  i  "Ysgol 
Alexandria» 

Yn  ninas  Aleiandria  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  llíosocach  nag  yw  y 
Cymry  yn  Ngogleddbarth  Liverpool.  "  Mae  y  ddinas  yn  bum,  rhan," 
medd  Philo,  "  yn  cael  eu  galw  yn  ol  llythyrenau  cyntaf  y  wyddor ;  o'r 
rhai  hyn  gelwir  dwy  yn  rhanau  Iuddewaidd,  o  herwydd  fod  mwyafrif 
eii  trigolion  yn  Iuddewon,  ac  y  mae  nifer  nid  bychan  yn  preswylio  y 
rhanau  eraill  yn  wasgaredig."*  Preswylient  yma  dan  amgylchiadau 
gwahanol  hollol  i'r  rhai  a  berthyn  i  ffurf  neillduol  eu  crefydd.  Allan  o 
Balestina  rhaid  oedd  i  Iuddew  fyw  dan  y?  un  dylanwadau  â  phobl 
erailL  Nis  gallent  yn  Aleiandria  gymaint  a  son,  "  Y  mae  genym  ni 
ddeddf  : "  yr  un  Uywiawdwyr,  yr  un  gyfundrefn  o  wleidyddiaeth  oedd 
iddynt  hwy  ag  i'r  Groegiaid  y  preswylient  fel  "rhai  ar  wasgar  "  yn  eu 
plith.f  "  Wedi  eu  didoli,  fel  hyn,  oddiwrth  eu  pobl  a'r  bywyd  a  berth- 
ynai  i  Ganaan,  eto  gan  gadw  a.choleddu  yn  gryf  eu  hymlyniad  wrth 
eu  aynagogau  ac  ysgrythyrau  yr  Hen  Destament,  tyfasant  i  ffurf 
arbenig,  o  herwydd  dylanwad  arall  perffaith  wahanol  ei  natur. 
Mewn  manau  eraill  yr  oedd  yr  Iuddewon  a  wasgarasid  yn  ddidoledig 
oddiwrth  fywyd  gwlad  eu  tadau;  ond  yn  ystod  y  ddwy  ganrif  cyn 
Crist  nid  oedd  un  man,  er  enwi  Rhufain  ac  Athen,  o  gymaint  dylanwad 
i  roddi  cyfeiriad  newydd  i'w  meddyliau  ag  Alexandria.  O'i  sefydliad 
cyntaf  yr  oedd  dinas  Aleiandria — mewn  rhan  fe  allai,  dan  gynhyrfiad 
hen  draddodiadau  yr  Aipht  fel  cartrefle  cyntaf  gwyddonau  rhif  a 
meeur — a'i  gogwydd  i  fod  yn  gartrefle  gwybodaeth.  Yma  daeth  ail 
fywyd  i'r  medaylgarwch  oedd  agos  wedi  marw  yn  nhir  Groeg  wedi  ei 
daroetyngiad  gan  Aleiander  Fawr  :  ail  fywyd  oedd,  nid  o'r  un  gwreidd- 
iolder  nac  o'r  un  nerth,  mae'n  wir,  ag  a  welsid  yn  marddoniaeth, 
haneaiaeth,  athroniaeth,  a  rheitheg  Groeg  ei  hun,  eto  yr  oedd  mewn 
yni  mawr.  Cesglid  llyfrau  i  lyfrgelloedd  y  ddinas  hon  o  bob  cwr,  nes 
chwyddo  y  casgliad,  yn  ol  Tzetaes,  erbyn  tua'r  flwyddy»  236  cyn  Crist, 
i  532,800  o  gyírolau.  I'w  hathrofa,  a  defnyddio  enw  diweddar,  tyrai 
ysgolheiçion  goreu  pob  gwlad.  Ynglŷn  â'r  llyfrgell  ryfedd  hon  gwnaed 
mawrwaith  mewn  casglu  ynghyd,  trefnu  a  beirniadu  ffrwyth  yr  oesoedd 
blaenorol  o  lenyddiaeth  gyfoethog.  Yn  nwylaw  y  rhai  a  ddenwyd  i 
gartrefu  fel  meddylwyr  a  dysgawdwyr  yn  Aleiandria,  rhoed  perffeith- 
rwydd  nodedig  i  Oeometry.  Yma  y  casglodd  Euclid  ei  Elfenau; 
yma  hefyd  y  darganfyddwyd  ac  y  perffeithiwyd,  i  raddau  sydd  yn 
synu  nn  a  ddarlleno  yr  hanes,  ranau  uwch  y  gangen  hon.  Eto,  fel  y 
sylwa  Zeller,  athroniaeth  oedd  enaid  diwylliad  Alexandria ;  i'w  hydlan 
hi  y  cludid  ysgubau  o  rawn  a  godasid  ar  f eusydd  llenyddiaeth  a  gwydd- 
oreg  rhif  a  mesur.  Pan  ddarllenom  yr  ysgrifenwyr  Cristionogol  a  fagesid 
yma — Clement  ac  Origen — rhyfeddir  mor  aml  ac  eang  yw  eu  dyfyn- 
iadau  allan  o  líaws  o  ysgrifenwyr.  Daw  i  ni  yr  un  profiad  hefyd  wrth 
ddarllen  Philo,  ond  ynddo  ef  a  hwythau  teimlir  fod,  gyda'r  cynnefindra 
rhyfedd  hwn  âg  awduron,  wedd  athronyddol  i'r  oll.  0  newydd  hefyd, 
dan  symbyliad  yr  ysbryd  athronyddol,  daw  syniadau  cyfriniol  Pytha- 

*  In  Flaccum,  8. 

f  Yr  oedd  ganddynt  ryw  fath  o  gjrfundrmeth  o'r  eiddo  eu  hunain,  ao  yr  oedd  brawd 
Philo  yn  bril  ■wydoog,  aan  ÿr  eow  Alabaroh. 

T   2 


Í7Í  PHflA. 

gorai  I  mown  IV  ffrwd  feddyliol,  vn  llawn  o  gj»mjg»yê£  g 
yddlatt  ddluott  allan  o  ymchwiliadau  rhifyddol  jr 
o  ddyddomoh,  ond  dilÁs  iawn  i  uchel  ddybemoo 
ddaillon   l'hllo,  tolmlir  fod  ynddo  bob  aiddgarwth  a 
ohwllladau  athronyddol ;  ond  fel  plentyn  m  oea>  aíl-Caw, 
ladau  arlionlg,  yw  y  meddyliau,  o  Jherwydd  m«  aü  fpr  y 
idrfa 


yr  oodd  Aloxandría  ddysgedig.  Y  mwyaf  o 
draoliofn  yn  y  meddylgarwcb,  nea  yn  yr  adfywâd 
foddyluarwoh,  oodd  Plato.  Mawr  yn  enwecüg  oedd 
iMy^oldlaotli  am  My  moddylddrychau,"  i'r  rhai,  fel  ffarin  ym  fcod  ey» 
p«ii»  polli,  a  tlirwy  gyfranogi  o'r  rhai  y  caiff  pob  peth  eì  wir  ínilnlairfi 
a'l  hoill'oltlirwydd,  y  priodolir  bythol  barhad,  megys  y  mat  btfyd  y» 
ddwyfnl,  dl^i^odlg,  a  diddechreu.  Yn  y  rhan  hon  y»  aibenìg, 
rUlimlttlil  nodd  moddylwyr  Alexandria;  yr  oeddynt  fieDy  hefyd  ym 
tiu«»uw(ytl«l  oii  nyuladau  gyda  golwg  ar  fater,  ac  enaid,  a'r  Dawdod. 
OimI  ỳti  y  hotltau  hyn  tramwyasai  dylanwad  Plato  hyd  atywt  trwy 
«l«l >**^M<«lii%oti%  y  Htoiolaid.  Iddynt  hwy  yr  oedd  athroniatth  yn  ym- 
Wiioyd  vu  holaotliaoh  A  rheol  buchedd  ymarferol  nag  ft  dameanîaeth 
yitioltwllladul  *ut  natur  pethau.  Felly  y  dechreuodd  gyda'r  sylfaeeydd 
rloiMi,  yr  liwn  oodd  yn  fwy  o  ddiwyriwr  moesau  oes  wedi  dirywio,  nag 
n  MM  v»i  ohwlllo  am  wirionedd;  felly  hefyd  y  parhaodd  ysbryd  y 
HyfMiMiiofi»  liou  hyd  amser  Philo.  Yn  ol  eu  barn  hwy,  yr  oedd  mater 
yii  liod  orlnod  i  yr  oodd  hefyd  o  angenrheidrwydd  yn  ddrwg,  ac  yn 
llyitttnntdl  iinl»  drwg.  Oan  fod  yr  enaid  yma  ynglýn  â'r  corff  materoi, 
liiao  |iooliiuìi  yn  horwydd  y  ohwantau  sydd  â'u  cartref  yn  y  corff,  ac  yn 
Ìioiwvdd  Aiiinhorlíolthrwydd  y  synwyrau  corfforol,  yn  rhwym  wrth  yr 
oimlil,  Hlmld  kimi  hyny  bod  heb  arbed  y  corff,  rhaid  ei  gosbi  a'i  ddwyn 
yn  hhoIIi,  titald  of  ddarostwng  trwy  lymder  dysgyblaeth  bywyd 
limiiwl  PYtna  unlg  oltaith  yr  enaid  i  gyrhaedd  purdeb.  Duw  o  bell 
oodd  Ihtw  Iddyttt  hwy  j  prin  yr  oedd  ganddo  briodoledd  na  bodolaeth 
oimI  Miogv»«  yẁ  yr  holl  íydysawd,  a  breswylid  ganddo  fel  Rheswm 
f/of/i^J  poh  poth,  Dìtlanasai  pob  cred  yn  yr  aml  dduwiau  sydd  mor 
dryfrlMi  yn  hon  farddoniaeth  Groeg,  ond  tyfasai  math  o  goel  mewn 
Imdau  uwohddaosrol  llai  na  Duw,  mwy  na  dyn.  Ochr  yn  ochr  â'r 
rhal  a  ddyngont  hyn,  yr  oedd  yn  sefydliad  eangfawr  y  Llyfrgell  yn 
Aloxandria  w^r  o  ddyti^oidiaoth  a  Uafur,  fel  Zenodotus  ac  Aristarchas, 
ytt  oantfu  gwybodaotn  dynion  am  Homer  ac  eraill  o'r  hen  feirdd.  Yr 
oadd  llomor  yn  fyw  yn  eu  golwg,  a'i  ddwy  gán  fel  Bibl  y  Oroegiaid; 


hj*n  oodd  y  rhai  hyn  na  âim  cof,  ac  yr  oedd  y  parch  iddynt  yn 
dyfuhau.  Nid  annaturiol  felly  oedd  eoleddu  y  gred  fod  pob  dysgeid- 
iaoth  i'w  chaol  yn  Ilomer,  ac  o  hyny  y  cododd  ac  y  ffynodd  yn  ddirfawr 
yr  arfor  o  esbonio  yr  Ilìad  a'r  Odysscy  fel  alegorìau.  Daeth  felly  hen 
yitorlau  prydferth  y  bardd  yn  ffynnonellau  dysgeidiaeth  foesol  ac  ath* 
ronyddol.  Nid  aroswn  i  ddethoí  engreifftiau  o'r  rhai  hyn,  gan  y  cawn 
ddigonedd  o  rai  mwy  rhyfedd  yn  ngweithiau  Philo  allan  o  Ysgrythynn 
yr  nen  Destameut 

Yr  oedd  dylanwad  y  bywyd  Oroegaidd  yn  AIexandria  yn  rhy  gryf 
i'r  Iaddewon  ei  wrthsefylL    Treiddiodd  yn  araf  araf  drwyddynt  hyd 

*  Olement,  StromaU^  vi  11. 


phìlo,  278 

at  yr  enaid,  a'r  canlyniad  fu  i  fath  newydd  o  feddwl  godi  yn  y  byd. 
Cyfunwyd  syniadaa  Groegaidd  fel  y  rhai  y  cyfeiriwyd  atynt,  wedi  hanu 
o  Plato,  Pythagoras,  a'r  Stoiciaid,  â'r  ddysgeidiaeth  grefyddol  a  gaf wyd 
trwy  Moses  a'r  Ysgrythyrau.  Heblaw  natur  gyffredinol  y  diwylliant 
Oroegaídd  er  effeithio  i  newid  y  meddwl  Iuddewaidd,  da  fyddai  cadw 
mewn  cof  fod  tuedd  neülduol  yn  yr  athroniaeth  a  ffynai  tua'r  adeg  y  bu 
y  cyfuniad,  o'r  fath  ag  i'w  hyrwyddo.  Gwelwn  hyn  o  sylwi  ar  gyfod- 
iad  y  rhai  cyntaf  o'r  ail  Blatoniaid,  a'r  ail  Bythagoriaid,  o'r  adeg  yma, 
Tyfasai  yn  mynwes  athroniaeth  y  Groegiaid  ysbryd  o  ammheuaeth. 
Nid  ammheuaeth  am  grefydd,  ond  ammheuaeth  o  athroniaeth  ei  hun. 
Yn  ei  hirfaith  daith  nid  oedd  wedi  nac  yn  rhoddi  i  eneidiau  y  tawel- 
wch  a  geisient ;  felly  dechreuasant  edrych  am  rywbeth  tebyg  i  ddad- 
guddiad  goruwchnaturiol  yn  yr  hen  grefyddau,  neu  yn  y  crefyddau  dwyr- 
einiol,  neu  yn  nghyfrinion  gwŷr  a  ymddangosent  fel  rhai  anfonedig  y 
duwiau.  Gwr  wedi  ei  anfon  oddiwrth  Dduw,  yn  nghyfrif  Uawer,  oedd 
Pythagoras,  gyda'i  seremoniau  a'i  gyfrinion  a'i  athroniaeth  ryfedd 
mewn  ffigyrau.  Hwy  geisient  gael  gafael  ar  Dduw,  eto  bellach  nid 
trwy  chwilio,  oblegid,  yr  argyhoeddiad  na  allai  y  byd  trwy  ddoethineb 
mo'i  adnabod.  Ar  ol  y  Stoiciaid  y  daw  y  symudiadau  hyn,  ac  allan  o'u 
dyageidiaeth  am  foesau  i  raddau ;  ond  mae  y  Duw  a  geisir,  yr  ymbalf- 
aUr  am  dano,  yn  myned  yn  uchel  a  dyrchafedig,  yn  í  ôd  o  fawredd  an- 
amgyffredadwy.  Nid  y w  yn  y  cwmpasfyd,  fel  y  dywedai  y  Stoiciaid ; 
ond  uwchlaw  pob  peth,  ac  ar  wahan  i  bob  peth. '  Daw  dau  ganlyniad 
i'r  fath  argyhoeddiad  :  ar  un  tu,  dychymygir  am  fodau  cyfryngol ;  ar  y 
tu  arall,  daw  gofyn  newydd  am  burdeb  trwy  gosbi  y  corff,  yn  meddyliau 
dynion,  er  mwyn  cyrhaedd  gwir  amgyffred  o  bethau  dwyfoL  Gan  fod 
mater  yn  bod  fel  Duw,  erioed,  mae  yn  achos  o'r  greadigaeth  fel  yntau. 
Os  yw  Duw  yn  achos  gweithredol,  mae  mater  yn  achos  goddefol,  ac 
ynddo  mae  anmherffeithrwydd  a  drwg  yn  bod  o  angenrheidrwydd. 
Yn  y  cyfeîriadau  hyn  yr  oedd  athroniaeth  wedi  gadael  ei  gwyddoniaeth, 
gan  ymholi  am  bethau  y  rhaid  eu  galw  yn  dduwinyddol;  am  grefydd 
nefyd,  ac  am  foesau.  Cryfhâ  yr  awydd  am  yr  ymarferol  mewn  buchedd 
rinweddol  yn  ol  doethineb,  ac  o  herwydd  cryfhad  y  sylw  a  delid  i  hyn, 
ni  phetrusid  derbyn  athrawiaethau  athronyddol  llwyr  wahanol  eu 
natur.  Fel  y  gallai  gwr  ag  y  mae  crefyddoli  a  gwella  moesau  yn  brif, 
neu  yn  unig  amcan  ganddo,  uno  yn  ei  ddysgeidiaeth  bethau  detholedig 
o  Hume  ae  o  Kant,  felly  ry w  ddwy  ganrif  cyn  Crist,  a  gwedi,  hyd  Philo 
— ynddo  ef  yn  arbenig — mae  yr  athroniaeth  yn  dangos  ôl  Aristotle  yn 
ogystal  â  Plato,  y  Stoiciad  a  Py thagoras.  Yn  fyr,  ail  ddywedwn,  mae  y 
Platoniaid  newydd  a  dilynwyr  newydd  Pythagoras  yn  Uenwi  yr  awyr  â 
syniadau  uchel  am  Dduw  ac  isel  am  fater;  y  maent  o  awgrymiadau  blaen- 
orol  yn  llenwi  y  cyfwng  rhwng  Duw  a  byd  â  bodau  i  gyfryngu  rhyng- 
ddynt  mewn  creadigaeth  a  chynnaliaeth  yr  hyn  a  grëwyd ;  maent,  yn 
annigonedd  athroniaeth,  yn  mynu  d'od  o  hyd  i  bethau  cuddiedig  trwy 
alegori  mewn  hen  lyfrau,  a  thuag  at  bureiddiad  y  cnawd  er  dyrchafu 
yr  enaid,  dygir  i  mewn  seremoniau,  ymattal  oddiwrth  iwydy^L^ 
diodydd,  ac  athrawiaethau  cyfriniol.  Hawdd  oedd  i'r  meddwl  íuddew- 
ig,  gyda'i  sicr  ddadguddiad  yn  Ysgrythyrau  yr  Hen  Destament  o 
Dduw  yn  Jehofah  dyrchafediç,  ymbriodi  â'r  athroniaeth  hon.  Gwnaeth 
hyny,  a  gorchfygwyd  ef  gandai ;  fel  Iuddewiaeth  newidiodd  ei  gwedd  a 


874  phîlo. 

danfonwyd  hi  ymaith.  Er  bod  et  Duw  yn  uchel,  eto,  yn  yr  Hen  Desta- 
ment,  Duw  o  agos  ydoedd  hefyd  ;  ond  yn  nerth  yr  ymweithiad  newydd 
gwnaeth  yr  Iuddewiaeth  newydd  ei  goreu  i  ladd  agosrwydd  Duw — i  Udd 
y  gwiríonedd  gwerthfawrocaf  sydd  yn  bod.  Nid  oedd  yr  Iuddewon  hyn 
yn  peidio  â  bod  yn  Iuddewon ;  adeiladent  Synagogau  mewn  crefyddolder 
mawr,  ao  ymroddent  i  ddarllen  ac  egluro  yr  Ysgrythyrau,  yn  y  rhai  yr 
oedd  yn  ddilys  ganddynt  y  ceid  pob  gwìrionedd  yn  ei  burdeb 
gwreiddiol.  Èto,  gan  lawned  oeddynt  o  win  dysgeidiaeth,  oedd  iddynt 
hwy  yn  newydd,  yr  oedd  eu  dirnadaeth  o  wir  ystyr  yr  Hen  Destament 
ao  o'i  ddysgeidiaeth  yn  eiddilo.  Yn  ei  Esboniad  ar  1  Cor.  x.  2,  dywed 
Prinoipaí  Edwards  :  <(  Y  mae  y  lle  uchel  a  roddir  i  Moses  yn  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  haeddu  sylw,  gan  ei  fod  yn  diiyn  y  dystawrwydd 
oymharol  sydd  yn  yr  Hen  Destament  .  .  Mae  yn  arwydd  o  ddirywiad 
mewn  crefydd  fod  enw  ei  sylfaenydd  yn  cael  ei  osod  gymaint  ar  y 
blaen."  Ceir  cadarnhad  o'r  sylw  cyrhaeddgar  hwn  yn  ysgrifeniadau 
Phila  Edrycher  ar  yr  Index  a  wnaed  gan  Mangey:  dyfynir  nea 
eglurir  ihanau  o  Bum'  Llyfr  Moses  tua  saith  gant  a  hanner  o  weithiau; 
tra  na  ohyfeirir  at  eiriau  seraphaidd  Esaiah  ond  tair  gwaith  yn  ei  boU 
weithiau,  ao  nad  oes  yn  yr  oU  hefyd  ond  tuag  ugain  cyfeiriad  at  Lyfr  y 
Salmau.  Yr  oedd  Moses  yn  wir  yn  ddeddfroddwr,  wrth  yr  hwn  enw  y 
gelwir  ef  beunydd  gan  Philo ;  ond  yr  ydoedd  hefyd  iddo  ef  yn  ilawer 
mwy :  efe  oedd  y  doethawr  ag  y  mae  ei  ysgrífeniadau  i  gynnwys  poè 
gwirionedd,  nid  yn  unig  nac  yn  benaf  ddadguddiedigaethau  Duw,  ond 
nefyd  dysgeidiaeth  am  yr  enaid  a'i  gynneddfau,  am  ddoethineb  a  gwyb- 
odaeth  am  rínwedd,  a'r  ddysgyblaeth  sydd  yn  tywys  enaid  goleueíüg 
iddi,  fel  y  oaed  y  ddysgeidiaeth  hon  o  phüosophi  y  Groegiaid.  Y  duil 
y  ceir  y  gwirioneddau  hyn  yn  Moses  y w  eu  gosod  yno  yn  gjmtaf,  ac  yna 
eu  tynu  allan  ar  ffurf  alegoriau. 

Wrth  edrych  ar  gymeriad  yr  Iuddewiaeth  newydd  a  gododd  fel  hyn 
yn  Alexandria,  enwir  yn  ol  amryw  gyfeiríadau  a  wnaed  eisoee,  y 
pethau  canlynol  fel  ei  nodweddion  arbenig  : — 

1.  Egìurhad  vr  Hen  Destament  trwy  alegori,  a  chyda  chymhorth 
syniadau  y  Pythagoríaid,  er  mwyn  cael  allan  o  hono  ddysgeidiaeth 
athronyddol 

2.  Y  syniad  am  Dduw  yn  dyfod  yn  fwy  fwy  nacäol :  Duwdod  bron 
yn  ddibríodoledd,  fel  v  byddai  yn  annhebyg  hollol  i  ddyn  a  phob  peth  : 
Duwdod  hefyd  ar  wahan  i'r  byd,  nid  mewn  dig  aanctaidd  am  bechod^ 
ond  o  herwydd  mai  mater  ydyw,  a  bod  mater,  o  angenrheidrwydd, 
yn  ddrwg  ac  anmherffaith.  Oddiwrth  y  byd  y  mae  Duw,  am  hyn, 
mewn  anfeidrol  bellder,  a  cheir  ar  hyn  syniadau  hollol  groes  i  ddysg- 
eidiaeth  yr  Ysgrythyrau.* 

3.  Y  gred  mewn  bodau  goruwchnaturíol  fel  cyfryngau  rhwng  Duw 
â'r  byd,  ac  &  dynion,  yn  cael  ei  dysgu  dan  y  fath  enwau  ág  angehon, 
graaau,  gailuoedd,  cysgodau,  meddyíddrychau,  seliau,  delw,  geiriau,  y 
Gair.  Gwelir  yn  arbenig,  yn  y  cyfryw  enwau,  wedi  eu  benthyca  rai  o 
Plato,  rai  o  ddysg  y  Stoiciaid,  ac  erail  o'r  Hen  Destament,  dystion  byw 
o'r^cymysg  feddyliau  a  ddaethai  i'r  luddew. 

*  u  Mae  y  golygimd  sydd  yn  Uywodraetha  Phüo  am  fater  yn  un  perfEaHh  groes  Vt 
Bib\."—SiegfriíZ 


philo.  275 

4.  Diystyrwch  o  bob  peth  a  berthyn  i'r  synwyrau,  yn  tarddu  o'r 
dŷb.  isel  a  ffÿnai  am  fater,  ac  am  y  corff  fel  carchar  yr  enaid. 

5.  Galwad  am  fywyd  o  lem  ddysgyblaeth  ar  y  corff,  er  puro  yr 
en&id  oddiwrth  chwantau  a  chyrhaedd  amseroedd  o  bôrlesmair  a 
myfyrdod,  yn  y  rhai,  megys  wedi  ei  ryddhau  oddiwrth  faioh  y  cnawd, 
y  cyrhaeddai  yr  enaid  weledigaethau  uchel,  anmhosibl  heb  hyny. 

Yn  y  pum'  peth  a  nodwyd,  cyfarfyddwn  â  gwedd  orphenol  y  dad- 
biygiad  a  darddodd  o  gyfathrach  meddwl  yr  Iuddew  ft  meddwl  y 
Groegwr.  Pel  hyn  yr  oedd  ar  fin  yr  amser  y  dechreuodd,  yn  benaf 
hwyrach  trwy  ysgrifeniadau  Philo,  osod  ei  ddelw  ar  ysgrifenwyr  yr 
Eglwya  GristionogoL  Ond  nid  annyddorol  yw  yr  ymchwiliad,  pa  bryd 
y  dechreuodd  y  cyfryw  gyf uno,  neu  pa  bryd  y  dechreuodd  y  rhan  hon 
o  Israel  beidio  a  bod  yn  bobl  yn  preswylio  eu  hunain  ? 

Mae  Philo,  yma  ac  acw,  yn  cyfeirio  at  lyfrau  lawer  a  ysgrífenasid  gan 
ei  gydwladwyr,  ond  mae,  ysywaeth,  agos  yr  oll  o  honynt  wedi  eu  colli. 
Er  hyny  mae  darnau  ar  gael  sydd  yn  profi  fod  ysgrifen  wyr  Iuddewig  yn 
dewis  ffurfiau  Paganaidd,  Groegaidd — megys  y  drama  a  r  oracl — i  osod 
allan  feddyliau  a  gawsent  o'r  Hen  Destament  cyn  y  flwyddyn  150  C.C. 
Hynod  yw  y  dyetiolaeth  a  geir  gan  un  o'r  enw  Aristobulus,  yr  hwn 
a  osodir  tua'r  flwyddyn  160  C.O.  Mae  ef  yn  argyhoeddedig  fod  Uyfrau 
Moses  yn  cynnwys  yr  un  ddysgeidiaeth  â'r  goreu  sydd  yn  yr  ysgrif- 
enwyr  Groegaidd.  Bhaid,  meddai  ef,  fod  cyfieithiad  hŷn  o  r  Ys- 
grythyrau  i'r  Groeg  nag  un  y  Deg  a  Thriugain  yn  bod,  Ue  y  cafodd  yr 
hen  feirdd  a'r  athronwyr — Plato  ac  Aristotle  yn  eu  mysg — eu  pethau 
rhagoraf.  Yn  ol  ysbryd  y  Groegwr  oedd  ynddo,  myn  symud  ymaith 
neu  leddfu  ystyr  ymadroddion  sydd  yn  priodoli  i  Dduw  bethau  a 
berthyn  i  ddyn,  megys  "  llygaid  yr  Arglwydd,"  "  Uaw  yr  Arglwydd," 
cYc. ;  ac  ymddengys  hefyd  ei  fod  yn  cymeradwyo  y  dull  o  drin  yr 
Ysgrythyr  mewn  alegori,  a  hyny  er  gochel — hynod  reswm  yn  ngenau 
Iuddew — derbyn  pethau  a  ystyna  ef  yn  chwedlonol  (rò  fiv$&òtt). 

Ond  mae  y  mwyaf  o'r  llyfrau  a  ysgrifenwyd  yn  Aleiandria  ar 
gael  genym.  Yno  y  cyfieithiwyd  yr  Hen  Destament  i'r  Groeg;  yno 
hefyd  y  cyfansoddwyd,  a  hyny  yn  y  Groeg — onid  oes  un  i'w 
eithrío — j  llyfrau  a  elwir  yr  Apocrypha.  Myn  rhai — Dähne  yn 
benaf, — fod  ôl  y  dull  newydd  o  feddwl  oedd  yn  ymweithio  drwy  yr 
Iuddewon  ar  y  cyfieithiad  pwysig  hwn.  Nis  gallai  hyny  beidio  a 
bod  mewn  rhan,  o  herwydd  fod  yr  iaith  ei  hun  wedi  ei  lliwio  gan  y 
meddyliau  yr  oedd  dros  gyhyd  o  amser  wedi  bod  yn  gyfrwng  iddynt. 
Heblaw  hyn,  ac  heblaw  y  duedd  i  leddfu  rhai  ymadroddion  Hebreig, 
ag  eithìio  ychydig  fanau  gwasgaredig,  ymddengys  fod  y  dyb  hon  heb 
seiliau  digonol  iddi.  Yn  y  cyfieithiad  hwn  y  darllenai  Philo  yr  Ys- 
grythjrrau  a  ystyriai  ef  yn  ysbrydoledig ;  hwn  hefyd  a  ddefnyddid  i 
fe8ur  mawr  gan  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd,  a  hwn  oedd  Bibl 
canrífoedd  cyntaf  yr  Eglwys  Gristionogol.  Pan  edrychwn  i'r 
Apoorypha,  cynnjrrch  gwreiddiol  y  tymmor  effro  ymhlith  Iuddewon 
Akxandria,  y  mae  un  Uyfr  yn  arbenig  yn  dangos  arwyddion  amlwg  o 
feddyliau  a  gawsid  gan  y  Groegiaid.  Llyfr  Doethineb  Solomon  yw 
hwnw.  Yn  ».  17,  darllenwn,  "  Oblecid,  ni  rwystrwyd  dy  law  di,  yr 
hon  •ydd'hollaUuog,  ac  a  wnaeth  y  byd  o  afluniaidd  ddefnydd.  .  .  ;" 
awgrym  ô  athrawiaeth  y  Stoiciaid  a  Philo  i  Dduw  ffurfio  y  byd  o  fater 


«70 


P0U4L 


w\A  yn  bod  erioed.  Felly  hefyd  yo  raL  7,  oY 
a  ddoibarthir  felly  am  y  tro  cynUf  gaa  PSato  i 
y  "Wladwrlaoth!*  "Rhinweddaudaywoi  Bafa/lM,  — «  jŵ) 
dyitfii  $f)brwvdd  a  fyotwr,  cyfiawnder  a  gwnUAf  Mae  j»  j  *>ẃ 
Hiwaneg  íTn  tywyi  i  gyfeiríad  Philo,  yn  emèg  a*  hmMÌMâ  j 
ualr,  am  y  rhai  y  cawn  eto  ddywedyd  Erojoj  jb  hwm.  j 
(Jroetfaldd  o  lyfrau  vr  Apocrypha,  y  mae  llawer  o  brif  i 
yn  aUuiniol,  Hernir  i'r  rhanaa  cyotaf  o'r  Hom  De 
uyílölthu  IV  Uroeg  cyn  250  C.C.,  a'r  rhaoao  oUtel»  cc,  ac  j 
iiiim)  aiimerlad  y  rhagoraf  o  lyfraa  yr  Apoerypiii  Fu  !<■■■■  —  ooa 
Ddottthliiöb  Jeiui  Mab  Sirach— ynddo  ef  ei  hon,  aef  te  133  CC 
Vr  ydym  vn  caol  felly  fod  yr  Iuddewon  yn  Alexaodria  er  j%  ny  oa 
dau  «au  mlynedd  oyn  Oriit,  dan  angenrhaid  i  gael  yr  Tagrjthjra*  ja 
vr  iaith  a  ddoallent,  aef  y  Oroeg,  a'u  bod  wrth  jagitfcom  Djfnai  om 
iMinaÌn,  gyda'r  bwriad  o  gyflenwi  cynnwys  y  Uyfraa  oedd  gooddyoi  oY 
lltíh  DttNtament,  neu  yohwanegu  atynt  fifrwyth  myfyrdodan  erefyddol. 


yn  uwNeyil  hvny  nid  yn  yr  Hebraeg  mwyach,  ond  yn  iatth 

Atliiutiyiliíol  y  gelwir  gweithiau  Pbilo.     Ond  pan  ddeehreown  j 
dwdii'ttu,   a*u  darlien  yn  ddilynol,  nid  ymddengys  yr  athronjdd 
amlwg  A'r   moddyliwr  orefyddol.     Math  o  Homiliaa  ar  Bom'  Uyfr 


Monum  vw  Ilawer,  er  fod  y  teitlau  yn  awgryma  yn  amgen.  Oddiyou 
uyfyd  damoaniaethau  am  greadigaeth  y  byd,  am  ddyn,  ac  am  Ddaw; 
nrJitíl  wuni  httfyd  am  ddoothineb  a  bywyd  o  fyfyrdod,  am  ragoriaeth  y 
rlitínwin  a  rhinwadd  ;  am  Dduw  a  dyn  yn  eu  priodoleddau;  am  j  bodan 
angttlaidd  haiiuer  iylwoddol,  iydd  yn  hanfodi  rhyngddynt  fel  cyfryngan. 
Dyma  y  pttthau  y  oyfeirir  atynt  gan  yr  ysgrifenydd  hynodhwn;  ac 
Wttdí  HafmuH  ddarllen  trwy  lawer  a  deimlir  yn  ddiwerth,  erys  yn  y 
liittddwl,  wedi  dodi  y  llyfr  hoibio,  adgof  o  ranau  aruchel  mewn  desgrif- 
Miui  hyw,  nitìddyliau  oyrhaoddgar,  damcaniaeth  feiddgar.  Gwahanol 
lawu  yw  harnau  dynion  am  dano  :  "  phüosophic  trifling"  medd  cyfieith- 
yihl  Plato  am  y  gwaith  ;  "  un  o  Dadau  yr  Eglwys  "  y  gelwir  ef  zan  wr 
anwog  arallj  "gẃr  hynod  a  mawr  ei  ddylanwad,"  medd  Zeílert  a 
ohvffttlvb  yw  bam  y  oyflawnaf  o'r  ysgrifenwyr  arno— Siegfried. 

Wrth  geisio  dangya  pa  fath  ddysgawdwr  oedd,  ymdrechaf  wnejd 
hyny  gan  mwyaf  yn  ei  eiriau  ef  ei  hun. 

M  Yr  hyn  bethau  ydynt  mewn  alegori."  Yn  y  geiriau  hyn  y  mae 
Paul  vn  awgrymu  i  ni  un  peth  ag  yr  oedd  ef  yn  dilyn  Phüo  yndda  PeUy 
hefyd  y  gwna  raewn  manau  oraill,  ac  felly  y  gwneir  gan  awdwr  y 
llythyr  at  yr  Hobroaid.  Eto,  gyda'r  tebygrwydd  yma  rhyngddynt,  mae 
^r  annhebygrwydd  mwyaf  ar  yr  un  pryd  o  ystyr  a  dyben,  er  cyfaddef 
od  rhai  rhanau  o'r  Hebreaid  yn  ein  hadgofio  o  Fhilo  mewn  duil  taraw- 
iadol  iawn. 

Nid  yw  alogori  mewn  un  modd  yn  newydd  i  Philo.  Wrth  gyfeirio 
at  briodas  Abraham  a  Sarah,  o'r  hou  y  ganwyd  u  cenedl  gyfan — cenedl 
yn  oaru  Duw  yn  fwy  na'r  holl  genedloedd — yr  hon,  yn  ol  fy  marn  i, 
•ydd  wedi  derbyn  offeiriadaeth  a  phrophwydoìiaeth  dros  bob  cenedl  o 
ddynion,"  dy wed  ymhellach :  "  Cly wais  athronwyr  naturiol  yn  esbonio 
yr  adran  hon,  gan  ddefnyddio  alegori  nid  heb  briodoldeb.  Dy wedaot 
fod  y  dyn  yma  [Abraham],  yn  arwyddluniol,  yn  golygu  meddwl  da,  gao 
gasglu  oddiwrth  ddeongliaa  yr  enw,  Abraham,  mai  yr  ystyr  yw,  cymer- 


i 


philo.  277 

iad  perffaith  yn  yr  enaid.  Mae  ei  wraig  o'r  tu  arall  yn  golygu  rhin- 
wedd,  gan  mai  ei  henw  yn  yr  Hebraeg  yw  Sarah,  hyny  y  w,  yn  y  Groeg, 
tywysoges,  o  herwydd  nad  oes  dim  yn  fwy  ty  wysogaidd  a  chymhwys  i 
arwain  nag  yw  rhinwedd." 

Solomon  yw  doethawr  yr  Àpocrypha ; — i  h wn,  Moses  ydy w.  Ond  gan 
fod  Philo,  heb  yn  wybod  iddo  ei  han,  yn  ftty  awyddus  i  ddysgeidiaeth 
Oroeg  nag  i  grefydd  ei  dadau,  yn  fwy  o  feddyliwr  Groegaidd  nag  o 
Iuddew,  mỳn  wau  gwê  o  ddysgeidiaeth  ddyrchafedig  allan  o  lyfrau 
Moeea.  Ni  ellir  gwneyd  hyn  ond  trwy  gymeryd  yn  ganiatäol  fod  dwy 
wstyr  i  bob  peth  a  ddarUenir  yno.  Un  y w  yr  ystyr  lythyrenol — yr  ystyr 
briodol  fel  y  dywedwn  ni — a'r  llall  yw  yr  ystyr  gyfriniol.  Wrth  dynu 
yr  olaf  hon  allan  aberthir  y  gyntaf,  a  chyda  hi  aberthir  yn  ddiau  ystyr 
yr  y8grifenydd  ei  hun.  Nid  yw  yn  petruso  dy weyd  fod  llawer  adran 
yn  anghredad wy,  naill  ai  o  herwydd  ei  bod  yn  cynnwys  pethau  anmhosibl 
am  JMuw,  neu  am  nad  yw  ond  chwedl  (myth)  yn  unig.  Mae  ef  ei 
hun  yn  cyfeirio  at  rai  a  wrthwynebent  y  dull  hwn  o  egluro  yr  Ysgryth- 
yrau — Iuddewon  uniawngred  Hebreig  hwyrach ;  eto,  fel  y  dengys  un 
yn  neiUduol  o'i  draethodau  ar  Fywyd  o  Fyfyrdod  nid  yw  yn 
ymgymeryd  â'r  gwaith  fel  peth  newydd.     Dyma  ddull  y  byd  iddo  ef. 

Yn  ei  lyfr  cyntaf,  ar  Greadigaeth  y  Byd  (liv.),  dywed  :  "  Tra  yr  oedd 
dyn  yn  byw  bywyd  unig,  cyn  eto  greu  y  wraig,  dy wedir  i  Dduw  blanu 
paradwys  hollol  annhebyg  i'r  gerddi  sydd  yn  ein  plith  ni.  Yn  y  gerddi 
nyn  mae  coedydd  heb  enaid ;  Tlawn  ydynt  o  bob  math  o  brenau,  rhai 
yn  fythwyrddion  er  boddhftd  parhaus  i'r  llygaid,  eraill  yn  blaendarddu 

yn  y  gwanwyn,  ac  yn  dwyn  ffrwyth Ond  yn  mharadwys  Duw 

prenau  ág  enaid  ganddynt,  yn  feddiannol  ar  reswm,  oeddynt  oll,  a'u 
ffnryth  yn  rhinweddau,  a  chyda  hyny,  deall  a  synwyr  anniflanedig,  trwy 
yr  hyn  yr  adwaenir  da  a  drwg ;  by wyd  hefyd  heb  afiechyd  ac  anllygred- 
igaeth,  a  chyda  phob  peth  priodol  i'r  cyf ry w.  Ymddengys  yr  ymadrodd- 
ion  hyn  i  mi  yn  rhai  i'w  hystyried  yn  arwyddocäol  yn  hytrach  na'u 
meddwl  yn  HythyrenoL  Canys  ni  welwyd  erioed  ar  y  ddaear,  ac  nid  y w 
yn  debygol  y  gwelir  eto,  bren  y  bywyd  neu  bren  gwybodaeth.  Ond 
ymddengys  mai  dammeg  sydd  yma — yn  'mharadwys'  o  gynneddf 
îywodraethol  yr  enaid,  am  ei  bod  yn  llawn  o  fyrdd  o  feddyliau,  megys  o 
Çoed;  ac  yn  'mhren  y  bywyd,'  ddammeg  o'r  fwyaf  o'r  rhinweddau,  sef 
dawioldeb,  trwy  yr  hon  y  daw  yr  enaid  yn  anfarwol ;  yn  (  mhren 
gwybodaeth  da  a  drwç,'  o'r  synwyr  sydd  yn  dosbarthu  pethau  gwrth- 
gyferbyniol  eu  natur. 

Wrth  ddyfynu  y  geiriau,  "  Ac  ymguddiodd  Adda  a'i  wraig  o  olwg  yr 
Arglwydd  Dduw,"  gofynir  gan  Philo :  "  Pa  fodd  y  dywedir  fod  neb 
yn  ymguddio  oddiwrth  Dduw  9 "  Ymddengys  hyn  yn  hawdd  iawn, 
ond  gwelwn  ddylanwad  ei  gyfundrefn  ar  feddwl  ein  hawdwr  yn  ei 
ateb.  a  Oni  ddef nyddir  alegori ;  mae  yn  anmhosibl  derbyn  yr  hyn  a 
ddywedir  yn  y  geiriau,  canys  y  mae  Duw  yn  llenwi  pob  peth  ac  yn 
treiddio  trwy  bob  peth,  ac  nid  oes  dim  wedi  ei  adael  yn  wag  ganddo  o 
hono  ei  hun.  .  .  .  Rhaid  deall  fel  y  canlyn,  yn  y  dyn  drwg  mae  y 
gwir  syniad  am  Dduw  wedi  ei  gymylu  a'i  guddio,  gan  fod  y  fath  un  yn 
Dawn  tywyllwch,  heb  y  ddysgleirdeb  dwyfol,  ag  y  canfyddir  trwyddo 
y  pethau  sydd  yn  gwir  fod."* 

*  Legù  AUeg.  iü.,  2,  8 


m  « 

!f  íd   rm  tertjn  í  feddwt  *   híwínnarj.  3f 
p*than  fno«*ol,  ar  y  pombilrwyrLi  : 
jw  jn  wír  eginrnad  #»  «ríaa  sjmi  j  Bäú. 
athronjddol,  eto  wedi  äjüjcîi  sfnn: 
yr  nn  mor  fynjẁ  edaajgn  üa 
hMìUlnM.     Cymtrwn  eto  eeaaaapi  aem  -miwy.  «r  j 
y  w  alAjrorf  yn  nwjtew  Pbüfe     Mtwn  »  tjfr  Ci 
OH*tíofiofçewlfw  gaa  Morá  Cl jwac,  »í 

Anwlr  Mr   pedeír  príf  rínwedd,*~M  kyav      t    ^ r  _^ 

*tflof>ê/|/|f  tjmhered/i*  Cyterír  a*  j  4awharammá  ns>  jìr  i 
tfwyd/lj*,  nyfìti  eí/Jdo  Plato,  aamrjw  wìlìum  gv  PÛdl  m  i 
(íyttira/itf  /líwed/Jar  eo  henwî — dtMthînrrh,  gwrafeàsi*. 
<iyrnẅ/lrold«b,  Wedí  dwjn  j  rhaF  a  î  g*fc  aeea  j  <àarm  cawlymai.  Fei  iri 
I,  yn  fU*u*  hjnod,  "  Ae  afoo  *  aeth  aílam  o  Edam  i  ihfií—  jr  arîi 
e/t  oddiyno  hi  *  ranwyd  ae  a  aeth  jm  eedwar  peaL  Eaw  j  gjasaf  jv 
í'i&oh  ;  hon  nytlti  jíì  amgylehn  boü  wimd  IlariTam,  0»  aeee  jr  mt  Af 
Mtir  j  wl*/l  hono  «ydd  dda;  yno  j  aaa*  fidt&wm  m*r  aaacm  Óéíl  .... 
ä>  Imdwero/ld  efon  vr  Enphratee"  (Gem  m>  10 — 14.  Djnem  jgúuM 
l'w  hft«t»oriio,  ec  fcf  hjn  jr  jagrífema  Phüo: — ^Bwtdhì  jr  jepa- 
anydd  vn  y  #oiríau  hyn  jw  darranio  j  rmîmwwddam  mciManL  Maan 
jh  hwUlr  rriown  nífer--doethÌBeh,  c j  aatdroideby  g>wiufckh»  cjim» 
dwr.  Y  brlí  efon,  o'r  hon  j  ffirjdm  j  pedair,  jw  laiaaialil  gjfnm- 
lífol,  jr  hon  a  onwaeom  jn  ddaioui,  a'r  pedair  flrwd  jw  j  ihiaawMw 
aydil  o'r  hlfor  hwnw,  Yn  awr  mee  rhinwedd,  aì  ■■atjúed  ji 
Kyífr<*<llhot,  vn  ceol  ei  dechrenad  o  Eden,  má  o  ^^^^■■*r  Dnw— 


KyrTr<*mhoi,  vn  caol  et  dechrenad  o  JSden,  eaf  o  ^^^'"■■'r  Dnw— 

Ít  lioo  MvHd  jn  llawonjchn  ac  jn  jmorfoledda,  gan  gani  m  a»»r* 
mil  a'l  liiiroMftn  jn  ei  hunig  Dad,  aef  Duw.  ìtae  j  pedair  rka> 
wíwM  nnllldiiol  vn  tarddn  o'r  gjffredinol,  jr  hon  fei  afon  tjdd  ji 
rlyfihau  imiioimIoí»  poh  un  A  ffrwd  gref  o  ddaionL  Un  oV  pedair  jv 
<|o0f.hlhtih,  jr  hon  a  elwir  yma  Piaon  gan  Moeea;  o  herwjdd  fod  jr 
0imhl  vn  ymatUl  oddiwrth  ac  jn  gwarchod  rhag  gwetthredoeài 
m^l»>lúwn,*  Mao  yn  dolonu  ac  jn  amgjlchn  gwiad  Hafilah,  hjaj 
yw,  oiftP  vn  dilyn  bywjd  tawel,  addfwjn,  a  hjnawa.  Ac  megji  mi 
y  ^ot ou  a  r  godldocaf  o'r  iylweddau  a  doddir  yw  yraur,  felly  j  rhinwedd 
líoillilocftf  yn  yr  onaid  yw  doethineb."  44A  phan  ddjwedir,  4Dej 
nm«  yr  aur/  nid  man  neillduol  a  feddylir  ag  j  ceir  anr  ynddo, 
oinl  y  llo  y  tnao  y  ddoothineb  eurliw  wedi  ei  phrofi  trwj  dan, » 
^wnrllifftwr,  yn  horohenogaeth.  A  chydnabyddir  mai  hi  yw  parch* 
nim^ftoth  rw^^raf  Duw.  Ond  Ue  y  mae  rhinwedd  mae  dan  gymer- 
Ind  ,  y  hnlll  yw  y  dooth,  a'r  llall  yw  y  hwn  a  arfer  ddoethioeb,  J 
rhnl  n  nylíolyhir  gan  Moses  i'r  Bdeliwm  a'r  maen  Onir.  *  Ac  enw  jr 
all  Mfon  yw  (iíhon,  hono  sydd  yn  amgylchu  holl  wlad  Ethiopi^' 
Arwvddoond  yr  afon  hon  yw  gwroldeb;  oanys  ystyr  Oihon  o'i  ddeongí 
yw  (íwyfroii,  nou  anifail  sydd  yn  cornio;  mae  j  ddau  ddeongliad  yn 
awurymu  gwroldob ;  oddeutu  j  ddwyfron  y  mae  trígle  gwroldeb,  Ue 
hofyu  v  mae  y  galon,  ao  yno  y  parotoir  er  amddiffyniad.  Ctnys 
gwybodaeth  o'r  hyn  sydd  i'w  wrthsefyll  a'r  hyn  nad  yw  i'w  wrthsefjìl, 
ao  o'r  hyn  na<i  yw  y  naill  na'r  llall,  yw  gwroldeb.f    Mae  yn  amgylcha 

•  Pheiêon  yw  jr  enw  yn  y  Oroeg,  a  phêidomai  yw  y  ferf  am  ymattal. 
f  Adgof  o  nen  ddytgeidiaeth  Sooratee,  mai  doethineb  yw  rhinwedd. 


philo.  279 

Ethiopia  ac  yn  rhyfela  yn  ei  herby n,  y r  hon,  o'i  deongli,  yw  darostyngiad, 
apheth  darostyngol  yw  Uwfrdra,  tra  y  mae  gwroldeb  yn  wrthgyfer- 
byniol  i  ddarostyngiad  a  llwfrdra.  4  Y  drydedd  afon  yw  y  Tigris  — yn 
oldarlleniad  y  LXX.,  yr  hwn  a  ddefnyddid  gan  Philo — ac  y  mae  hon  yn 
golygo  cymedroldeb,  am  ei  bod  yn  rheoli  pleser,  yr  hwn  sydd  yn  rhci 
ei  gyfeiriad  i  wendid  y  ddynoliaeth.  Oeir  hyn,  o  ddeongli  yr  enw 
Ànyria,  y  wlad  y  mae  yr  afon  o  du  y  dwyrain  iddi,  ac  hefyd  am  fod 
pleser  yn  debyg  i  deigr  gwyllt,  yr  hyn  a  awgrymir  yn  yr  enw  Tigris. 
'A'rbedwaredd  afon  yw  Euphrates."  Ystyr  yr  enw  hwn,  Euphrates, 
yw  ffrwythlondeb,  ac  y  mae  yn  arwyddocaol  o'r  bedwaredd  rinwedd, 
•ef  cyfiawnder,  yr  hon  sydd  wir  ffrwythlon  ac  yn  llawenhau  y  deall. 
Pa  bryd  y  bydd  hyn  ?  pan  fo  tair  rhan  yr  enaid  mewn  cydgordiad  â'u 
gilydd  ;  a  chydgordiad  rhyngddynt  hwy  yw  goruchafiaeth  yr  oreu,  sef 
pan  fo  y  chwant  a'r  nwyd  yn  cael  eu  ffrwyno  gan  y  rheswm ;  yna  y 
daw  cyfiawnder." 

Pan  y  dy wed  Jehofab,  "  Myfi  y w  Duw  Abraham,  Isaac,  a  Jacob,"  y 
fwir  ystyr  y w  yr  un  mewn  alegori,  yn  ol  Philo :  fod  y  tri  gwr  yn 
arwyddo  tri  math  o  rinweddau :  Abraham  y w  y  rhinwedd  sydd  yn 
ffrwyth  hyfforddiant,  gwybodaeth,  a  doethineb ;  Isaac  y w  y  rhinwedd 
sydd  yn  tarddn  o  natur  dda ;  ac  yn  Jacob  gwelir  y  rhinwedd  a  fegir 
gan  ddysgyblaeth  a  phrofiad  bywyd  ystormus.  Eto,  meddir,  mae  Duw 
trwy  alw  ei  han  wrth  yr  enw  hwn  yn  cydnabod  y  tri  rhinwedd  fel  ei 
eiddo  el 

Yr  ydys  eisoes  wedi  cyfeirio  at  y  defnydd  a  wneir  o'r  dull  arwydd- 
ocaoi  hwn  o  drin  yr  Hen  Destament  gan  Paul,  ac  yn  y  Uythyr  at  yr 
Hebreaid.  Pan  y  dywed  yr  Apostol  ddarfod  bedyddio  holl  Israel  i 
Moeet  yn  y  cwmwl  ac  yn  y  môr,  a  bwyta  o  bawb  o  honynt  yr  un  bwyd 
ysbrydol,  ac  yíed  o'r  un  ddiod  ysbrydol,  ac  mai  Crist  oedd  y  graig  ag 
oedd  yn  canlyn,  y  casgliad  naturiol  y w  ei  fod  yn  rhoddi  i'r  ffeithiau  hyn 
y«tyr  tu  hwnt  i'r  un  hanesiol.  Yr  oedd  hyn  yn  naturiol  i  un  oedd  yn 
creda  ei  fod  yn  cyfeirio  at  oruchwyliaethau  Duw  yn  hanes  y  genedl 
etholedig;  yr  oedd  hefyd  yn  arbenig  naturiol  yn  y  cyfryw  lyfr  Ä'r 
Uythyr  at  yr  Hebreaid ;  ac  yn  y  manau  hyn  mae  y  Testament  Newydd 
wedi  cydnabod  fod  alegori  neu  ddammeg  i'w  chymhwyso  at  gynnwys  yr 
Hen  Deetament  Ond  edrychwn  ar  Philo  yn  trin  yr  un  pethau  mewn 
aiegori,  fel  y  gweler  mor  ddyeithr  y w  mater  y  rhanau  alegorîaidd  o'r 
Testament  Newydd  i  ddim  a  geir  yn  Philo : — "  *  A  Moses  a  gymerodd  y 
babeil  ac  a'i  Uedodd  o'r  tu  allan  i'r  gwersyll,  ymhell  oddiwrth  y  gwersyll, 
ac  a'i  galwodd  pabell  y  cyfarfod ;  a  phob  un  a  ^eisiai  yr  Arglwydd,  a  äi 
allan  i  babell  y  cyfarfod,  yr  hon  ydoedd  o'r  tu  alian  i'r  gwersyll'  (Ex. 
xxxiil  7).  Oni  welir  pan  dderbyniodd  Moses  y  tabernacl,  hyny  y  w,  doeth- 
w6,  gan  Dduw,  yn  yr  hwn  y  trig  ac  y  preswylia  y  doeth,  iddo  ei  osod  a'i 
•ylfaena  yn  gadarn,  nid  yn  y  corff,  ond  allan  o  hono.  Canys  y  mae  yn 
çyffelybu  y  corff  i  wersyÚ  llawn  o'r  hyn  a  berthyn  i  ryfel,  ac  heb  fedd- 
iwit  o  dangnefedd.  '  A  thabernacl  y  dystiolaeth  y  galwyd  ef '  [fel  y 
darflena  y  LXX.],  sef  yw  hyny,  doethineb  yn  cael  tystiolaeth  gan 
Ddaw.  Canys  yn  hollol  naturiol  yr  oedd  pob  un  a  geisiai  yr  Arglwydd 
yn  myned  alian  o'i  dŷ  ei  hun.  Os  myni,  O  fy  enaid,  geisio  Duw,  dos 
allan  o  honot  dy  hun,  a  chais  Ef ;  ond  os  arosi  yn  sylwedd  y  corff,  neu 
yn  y  eyniadau  a  berthyn  i'r  deall,  nid  oes  ynot  gais  am  bethau  dwyfol, 


ä-    t»   ìimz  mr  nu.   nx   yr   cmsmw   .  .  .  Ttocam  cr  cjfrmaogi   o'r  hjn 

{ç^liL    Q^k   JW    T.   rni/    t    ■   |     im  |     WÊBBt  O  gemmO,   CHBJ8    111*0    CJTchu 

&  Wi^u  n-jçr.irj^  èr  &bi£  i  r  mc.  jm  mori  ttmwmm/dd  fr  rhmi  a'i 


Tmm  í.<í:'..'w  it  t  ìuosá  jx  j  oìmmetmwcm.  Mewn  min  ftrmli, 
mmr  t  ík:*flrtifc=.  ry^fcl  uwr  ■■minninìrf  jr  mwm  mid  oedd  Ujgmid 
j  rifcrgcj  i  rr=m.  juaù  mmT  *  j  mr  ÌBÒèrìddrjcà  o  o  rinwedd  ; "  m'r 
mlinr  i*L.-.sk.aff  jan:  jw  t  noa.-w  i  m-wedd  ijdd  wolcdig  iV  synwjrma 


Trwr  t  fí  jrâ£  uan.insrjTÒiiL  miw.  j  ümn  i  gmnfmd  mtnronimeth  Philo 
at  yr  nviì£L  rmr  srwtu£*^r  jimwx  crm.  jm  jmwmejd  â  medd  jlddrjcluu 
axvxnf  ^r  y  ritóFwn  ttt  ^m.  m  rwmmcBÒr  oddiwTtai,  â  phmrch  prin,  J 
FTTWTrmt.  mn.  t  r^  itsrri.  j-t  &  rrfnmdreim  miwjddocmol  o  mlegori  j 
mmr  j  iîki  £a  ìwrs.  *  »acwyi  i  Aòdm,  mjmj  jw,  m  roddwjd  fr 


tt  j£t*.  jx  SL2C  dimugom  mmmw  j  dnB  jmm  o  djna 

.  îrmx  V  u»  mm  fwrimdwjd  ìddjmt  en  ejflea ;  dmw  eto 

jr  m=L<«r  :  w<ùt*ì  í;»i  tt  xx  £xH  weü  dwjm  i  mi  gjimjrchion  mrnehel  o 
foiijjM  m&  ûìtx  m  I*=w„  «r  em  sod  j  cyfrjw  mg  jt  ocdd  jr  Eglwyi 
GŴBL,y3:*ç:L  jx  £-:cî>i.  mr  mmirjw  grìräom,  om  hjmtjrìed  jn  elynimethol, 
trm  j  bc  »i;L  itìrri  ec  L:«cci  mmmmmicmmw  mrmymt, 

Yn  mwr,  o  rmm  £yi  i:oìe*  jm  ^ij^  «r  gwolod  dull  o  feddwl  m  fa 
cnwmÎLh  jr  fmwr  et  ö*ttì.  coi  -*yii"erbjm  hjm  wedi  llwjr  ddiflmnu, 
eiftLÌma  fwirri  j  dmrìlecyii  jm  »»wwfc_  i  wrmmdo  mr  Pbilo  jo  tri» 
jr  YfiirjîhTTma  jm  yẁŷd  diîjmwjr  mewjdd  Pjthmgorms,  gmn  fod  J 
gyfandrehi  h»  a*írl  jmmil  fyw  rm  AkxmmdrnL  Nid  oos  neb  nmd  jw 
wedi  teimlo  iod  pethma  rhyíedd.  sjdi  jm  merì  Fr  mteddmi  sjno,  jn  ein 
CTfmrfod  jn  nihtrthr&ms  rhiimm  -  mmbcrs)  à  a  giljdd.  O  deimlo  f 
rhjwheth  crfrnìioi  srdi  jm  j  rmmi  hjm,  mrweimiwjd  djnion  i  r  grod  foi 
m  fjnoot  à  hxoiod  pc^ita,  mc  mr  j  gred  hom  j  sjlfmonwjd  dmmcmnimoth- 
ma  c jwrmin  ^mn  Pjihmg^rmi;  mc  jm  ìimwer  diwoddmrmch  gmn  rmi  m  mlweat 
ea  hanmin  mr  ei  enw. 

Yn^lfn  â  hmnes  j  gremdigmetb  jm  mhennod  gjntmf  Geneeis,  cmwn 
gmn  Philo  bron  drmeihmwd  mmìüi  mr  ddirgebon  hjnod  jn  nmtar 
pob  rhif,  o  an  hjd  ddeg,  mc  j  mme  j  cjfrjw  gjwrmin  gjfnnioiu 
bid  «cr,  oll  i'w  pnodoü  i  Moses  fel  mrch-foddjiiwr  j  b jd.  Dẁoo 
fjdd  jmm  gjfeirio  mfc  jr  hjn  m  ddjwedir  mm  j  rhif  smìth : — "  Wedi 
gorphen  jr  hoU  fjd  jn  ol  mmUir  berfimith  j  rhif  chwech,  mmoctr 
eiddiodd  j  Tmd  j  seithfed,  gmn  ei  fendigo  mì  gjhooddi  jn  smoctmHÌd 
Cmnjs  mme  hwn  jn  ddjdd  gwyi,  nid  i  on  ddinms  nmc  i  an  wlmd,  ond  i 'r 
hoU  f  jd,  un  j  geUir  jn  bríodol  ei  mlw  jn  wyl  jr  hoU  genedloedd,  * 
djdd  genedigmeth  j  bjd.  Nis  gwn  m  mU  neb  ddmtgmn  clod  j  rhif  mmith 
jn  briodol  gmn  ei  fod  uwchlmw  pob  rheswm  Eto  er  ei  f od  jn  tn 
rhmgori  mr  bob  peth  m  ddichon  djn  ddjwejd  mm  dmno,  gweddas  jw 
ceisio  jn  ol  ein  gmUa.  Heblmw  mmi  nmtor  j  rhif  smith  jw  un  wedi  « 
jchwmnegu  gjnifer  o  weithima,  j  mme  iddo  j  briodoledd  hjnod  % 
emnlyn  :  Cychwyner  o  mm,  gmn  ddjbla  j  nmül  mr  ol  j  Umll,  hyd  j  jbÜIM 
(1  2  4,8  16,  32,  64) ;  gwelir  mmi  64  jw  hwnw :  jn  mwr  mme  64  jn 
jsgwmr  o  8,  mc  jn  cube  o  4.  Fellj  hef  jd  trwj  drebla  ^mẅ»  » 
Jjchwjnmnt  o  un  (1,  3,  9,  27,  81,  243,  729)  ceir  fod  j  sttihfed,  sef  729. 


philo.  281 

yn  ysgw&r  o  27  ac  yn  cube  o  9.*  Daw  yr  un  peth  i'r  golwg  pe  baem  yn 
llìosogi  pob  ffigyr  â  4,  neu  unrhy w  rif  arall ;  bydd  y  seithfed  ysgwâr  ac 
jnçube?9 

"  Heblaw  hyn  mae  y  triongl  ysgwâr,  dechreaad  pob  priodoledd, 
al  ochrau  yn  3,  4,  5.f  Ond  os  y  w  y  triongl  hwn  yn  gyfryw,  ac  os  yw 
hanfod  y  rhif  saith — sef  tri  a  phedwar — yn  gwneyd  rhanau  hanfodol  o 
hono,  sef  yr  ongl  ysffwâr,  gellir  ystyried  saith  fel  ffynnonell  pob  ffurf  a 
phob  priodoledd.  Ond  fe  berthyn  i'r  rhif  saith  weddeidd-dra  cysegr- 
edig  arall,  sydd  yn  ei  osod  yn  uwch  ei  radd  na'r  un  arall  o  fewn  y 
deg.  O'r  lleill  mae  rhai  yn  cynnyrchu  heb  gael  eu  cynnyrchu  ;  eraill 
yn  cynnyrchu  heb  allu  i  gynnyrchu  eu  hunain ;  eraill  eto  yn  cynnyrchu 
ac  yn  cael  eu  cynnyrchu.  Mae  un  yn  cynnyrchu  yr  oll,  heb  gael  ei 
gynnyrchu  yn  ol ;  felly  daw  8  o  ddau  bedwar,  ond  nis  gall  genedlu  yr 
un  arall ;  mae  4  yn  dad  8  trwy  ei  ddyblu,  ond  yn  blentyn  2  trwy  yr  un 
ffordd ;  eithr  am  saith,  ni  eilir  na'i  wneyd  o  un  rhif  arall  o  fewn  y  deg, 
na  gwneyd  yr  un  o  hono  yntau.  Am  hyn  gallwn  yn  rhesymol  weled 
delw  Llywodraethwr  ac  Arglwydd  y  bydysawd  yn  y  rhif  hwn.  Canys 
y  mae  Duw  3m  Llywodraethwr  ac  Arglwydd  pob  peth,  gan  ei  fod  yr  un, 
yn  dragywyddol,  yn  barhaol,  yn  ansigledig,  yn  tebygu  iddo  ei  hun  yn 
unig,  ac  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  bob  peth  aralL" 

Llawer  yn  ychwaneg  sydd  i'w  ddywedyd  ac  a  ddywedir  gan  Philo 
am  y  rhif  saith.  "  Ona  anrhydeddwyd  y  rhif  hwn  yn  fawr  gan  Moses, 
cyfaül  rhinwedd,  yr  hwn  a  ysgrifenodd  ei  brydferthwch  ar  gysegredicaf 
biieri  y  gyfraith,  ac  ar  feddyliau  ei  holl  ddysgyblion,  gan  orchymyn  ar 
derfyn  chwe'  diwrnod  gadw  y  seithfed  yn  sanctaidd,  ac  ymattal  oddi- 
wrth  orchwylion  er  cynnaliaeth  by wyd,  a  chysegru  y  dydd  i'r  un  amcan 

0  wella  eu  buchedd  a  chwilio  eu  cydwybod." 

£r  ofni  blino  y  darllenydd,  angenrhaid,  fe  allai,  yw  na  adewid  v 
pethau  hyn  heibio  wrth  geisio  dangos  yn  mhajffurf  y  cymhlethid  ffrwyth 
ysgolion  Groegaidd  Alexandria  ftg  addysg  y  Synagog  yn  ysgrythyrau 
yr  Hen  Destament 

Mae  un  effaith  o  hvn  ar  feddwl  y  fath  un  a  Philo  i'w  dwys 
ystyried,  sef  ddarfod  i  r  cyfuniad  hwn  yn  ei  amryfal  ddylanwad- 
au  beri  eangiad  yn  nheimlad  yr  Iuddew,  nid  annhebyg  i'r  un  a  sicrha- 
wyd  trwy  Apostol  y  Cenedloedd.  "Mae  gwasanaeth  pethau  cysegr- 
edig,"  medd  Philo,  "a  ffydd  yn  yr  aberthau  yn  blanieyn  o'r  fath 
rmgoraf,  eto  fe  dwf  yn  agos  ato  un  drwg,  sef  coelgrefydd,  yr  hwn  y 
dylid  ei  ddiwreiddio  cyn  iddo  flaendarddu.  Tybia  rhai  fod  aberthu 
ychain  yn  dduwioldeb,  a  chyfranant  o'r  hyn  a  ladratânt  neu  a  gânt 
trwy  wadu  a  thwyllo  ac  yspeilio,  at  yr  allorau, — rai  melldigedig, — ^gan 
dybied  hyny  yn  bridwerth,  fel  na  ddyoddefont  gosbedigaeth  am  eu 
pechodau.  Eithr  wrth  y  dynion  hyn  y  dy wedwn,  c  Chwi  wŷr,  nid  yw 
brawdle  Duw  i'w  ilygru  â  gwobrau ;  caiff  y  rhai  sydd  o  feddwl  euog  eu 
gwrthod  pe  offryment  gant  o  fustych  bob  dydd,  a'r  dieuog  eu  derbyn 
pe  heb  oflrymu  dim.     Oanys  mewn  allorau  heb  dân  arnynt,  y  cyfryw 

*  lÍAe  y  peth  gydd  yn  ymddangos  i  Phüo  yma  mor  gyíriniol  yn  amlwg  ddiçon  i'r 
rbai  iydd  yn  gydnabyddus  ftg  elfenau  oyntaf  Algebra.    Bhaid  i'r  seithîed  rhif  yn 

01  y  duH  hwn  fodyn  *• ;  yna  »•=(«*)» =(«*)*. 


LLTFH   JOB. 

ag    a    amgylchir    gan    gôr    o    rinweddau,    y    mae   Duw    yn    jm- 
hyfrydu.'  ìV 

Mae  Philo  mewn  un  man  wedi  ysgrifenu  ei  brofiad  gyda'r  gwaith  yr 
ymgymerasai  âg  ef,  a  chan  yr  ymddengys  yn  hynod  nodweddiadol, 
douir  ef  yma : — "  Nid  yw  gy wilydd  genyf  ddyweyd  y  profiad  a  gefc» 
filoedd  o  weithiau.  Weithiau  pan  yn  ewyllysio,  yn  ol  ty  arfer,  ddyfod 
at  y  gwaith  o  ysgrifenu  am  athrawiaethau  athroniaeth,  er  y  gwyddwn 
yn  dda  pa  beth  oedd  genyf  i'w  ddodi  i  lawr,  ymadawn  heb  gyflawm 
dim,  gyda  meddwl  diffrwyth,  digynnyrch.  Yr  oeddwn  yu  ddig  wrth 
natur  fy  meddwl,  ond  yn  llawn  rhyfeddod  at  allu  y  Bôd  Mawr,  oddì* 
wrth  yr  hwn  y  daw  agor  neu  gau  croth  yr  enaid.  Ond  weithiau,  ptn 
y  deuwn  at  fy  ngwaith  yn  wag,  llenwid  fi  yn  ddisymwth  gan  feddyl- 
iau  yn  dyfod  arnaf  fel  plu  yr  eira,  neu  fel  hadau  oddiuchod,  nea,  trwy 
ddylanwad  dwyfol,  fy  nghynhyrfu  yn  gyffrous,  a  llwyr  anghofio  y  Db 
yr  oeddwn  a'r  rhai  oedd  gyda  mi,  a  mi  fy  hun,  ynghyd  a'r  peth  a  ddy- 
wedwn  neu  a  ysgrifenwn.  Canys  deuai  megys  eglurhad  darganfyddiid, 
mwynhad  o  oleuni,  dirnadaeth  dreiddiol,  bywiogrwydd  oglurdeb  tt 
waith,  y  cyfryw  ag  a  geir  o  ganfyddiad  yílygaid  ei  hun  pan  fo  0^00.** 
Y  peth  mwyaf  i'r  rhai  a  brofant  y  cyi ry WT>ethau,  medd  ef,  yw,  cyrcho 
at  un  nod  goruchel  trwy  ddwfn  ddifrifwch  ac  awydd,  sef  na  wihaner 
hwy  oddiwrth  Dduw  Hollalluog,  ond  bod  yn  abl  i  oddef  ei  ddyfodnd 
atynt  yn  ddigryn,  heb  ddychry^  ac,  yn  y  fath  feddwl,  ei  ddeffiniad  0 
fawredd  y  w — Bod  yn  agos  at  Ddurn,  neu  ai  yr  hyn  y  mae  Duw  y»  agos  afe 

HüGH   WILLIAM& 


LLYPR   JOB. 


Lectures  on    the  Booh  of  Job.    By   the    Rev.  G.  G.  Bbadlet,  DJ)-, 
Dean  of  Westminster.    Oxford,  at  the  Clarendon  Press. 

Mab  rhyw  swyn  rhyfedd  i'r  meddwl  dynol  m9wn  pellder  a  dirgelwcL 
Tynwyd  sylw  dyn  yn  dra  boreu  gan  y  ser  a'r  planedau,  er  ea  bod 
filiynau  o  filldiroedd  oddiwrth  fangre  ei  breawylfod.  Gadawmi  i 
ryfeddodau  lawer  gysgu  yn  y  graig  wrth  ei  draed,  a  chai  nerth  <hr- 
fawr  aros  yn  ddiwasanaeth  yn  yr  elfenau  o'i  gwmpas,  am  y  rheewm, 
ond  odid,  fod  y  pethau  hyny  yn  agos  ato.  Mae  dirgelwcb  lawer  mewa 
natur  ymhob  man,— yn  y  blodau  a'r  Uysiau,  yn  y  môr  a'r  tír,  y  dyftjn 
a'r  mynydd,  yn  yr  adar  a'r  pysgod,  yr  anifeiliaid  amrywiol,  ac  heryd 
yn  nghyf ansoddíad  dyn ;  f%y  mae  olrhain  y  cyfryw  ddirgetweh  jn 


DêMigra.  Abra.t  7. 


W 


LLYÍH  JOB.  288 

rhoddi  boddhâd  nid  bychan  i'r  llysieaydd,  y  daearegwr,  y  naturiaethwr, 
a'r  athronydd.  Mae  dirgelwch  lawer,  ac  o  wahanol  nodweddau,  i'w 
gael  yn  y  Bibl,  a  dyna  un  rheswm  paham  y  mae  y  fath  newydd-deb 
tragywyddol  yn  perthyn  iddo,  a'r  fath  ddyddordeb  dihysbydd  yn  cael 
ei  gynnyrchu  gan  ei  du  dalenau. 

Mae  ílawer  o  nodweddau  y  pell,  yr  hynod,  a'r  dirgel,  yn  perthyn  i 

Job  a'i  lyfr,  ac  o  herwydd  hyny  ceir  yma  faes  dymunol  gan   lu  o 

esbonwyr  hen  a  diweddar.     Yn   nghanol  yr  holl   ddyeithrwch,  ceir 

yoddo  drysorau  gwerthfawr  yn  gorwedd  yn  agos  i'r  wyneb,  trysorau  y 

gellir  yn  rhwydd  gael  gafael  arnynt  i'n  cyfoethogi.     Mae  y  Dyfr  a 

nodir  uwch  ben  yr  yagrif  hon,  sef  Darlithiau  y  Deon  Bradley,  wedi 

cyrhaedd  yr  ail  argraffiad,  yr  hyn  sydd  yn  profì  eu  bod  yn  dderbyniol 

gan  líaws  o  ddarllenwyr.     Dywed  yr  awdwr  fod  ei  astudiaeth  o'r  llyfr 

wedi  dechrau  mewn  canlyniad  i  ddarllen  erthygl  nodedig  ar  y  pwnc 

yn  y  fPestminster  Review  yn  y  flwyddyn  1853.     Awdwr  yr  erthygl 

hono  oedd  yr  hanesydd  enwog,  Mr.  J.  A.  Froude,  yr  hwn  a  ddywedai, 

pan  ddeallid  y  farddoneb  hon  yn  iawn  y  ceid  ei  bod  yn  rhagori  ar  bob 

barddoniaeth  arall,  fel  y  mae  pyramidiau  yr  Aipht  yn  ymgodi  uwch- 

law  adeiladau  erailL     Yn  gyffelyb  ceir  tystiolaeth  gref  Thomas  Carlyle, 

yr  hwn,  yn  ei  lyfr  ar  Heroes,  a  ddy wed  :  "  I  call  that,  apart  f rom  all 

tbeoúea  about  it,  one  of  the  grandest  things  ever  written  with  pen. 

There  is  nothing  written,  I  think,  in  the  Bible  or  out  of  it,  of  equal 

literary  merit"     Ceir  yn  Uyfr  Dr.  Bradley  y  darlithoedd  fel  y  traddod- 

wyd  hwynt    i    gynnulleidfaoedd    yn    Mynachlog  Westminster.     Yn 

ychwanegol  at  beth  mantais  rydd  ei  ffurf  hon,  ceir  rhai  anfanteision, 

megys  ail  adroddiad  o'r  un  syniadau,  a  chryn  lawer  o  ymesgusodion  a 

ymddengys   braidd  fel  rhodres,  yr  hyn  dichon  na  theimlid  wrth  ei 

draethu  ar  y  pryd,  ond  nad  yw  yn  edrych  cystal  wedi  ei  argraffu  mewn 

llyír.     Ar  yr  un  pryd  buasai  yn  golled  i  lenyddiaeth  gysegredig  v 

cyfnod  pe  na  chyhoeddasid  v  darlithiau  hyn,  y  rhai  ydynt  gynnyrch 

myfyrdod  manwl  meddwl  goíeuedig  a  chlir.     Mae  yr  arddull  yn  dra 

dymunol :  siaredir  cryn  lawer  mewn  trofegau  a  darluniau,  nes  y  cipir  y 

darllenydd  ymlaen  gan  rym  y  meddwl  a  swyn  yr  iaith.     Dilynir  v 

Cyfieithiad  Diwygiedig  braidd  yn  ddìeithriad  drwy  y  llyfr,  ac  wrth 

wneyd  hyny  rhydd  y  Deon  y  ganmoliaeth  uchelaf  i  lafur  a  llwyddiant 

anrhydeddus  y  cyfieithwyr.  *  Ystyria  eu  bod,  tra  heb  gyrhaedd  y  per- 

ffeithrwydd  hwnw  nad  oedd  gan  neb  hawl  i'w  ddysgwyl,  eto  wedi 

gwneyd  gwaith  ardderchog,  ac  wedi  dwyn  goleuni  i  lawer  brawddeg 

oedd  yn  dywyll  yn  yr  hen  gyfieithiad,  ac  wedi  dwyn  i'r  golwg  y  nerth, 

y  prydferthwch,  a'r  tynerwch  sydd  yn  perthyn  i'r  gwreiddiol.     Sieryd 

y  Parch.  6.  A.  Smlth,  M.A.,  yn  uchel  iawn,  er  nad  yn  hollol  mor  gryf 

â  Dr.  Bradley,  am  ragoriaeth  y  Cyfìeithiad  Diwygiedig  o  brophwydol- 

iaeth  Esaiah.     Ai  nid  yw  yr  amser  wedi  d'od  i  wneyd  defnydd  hel- 

aethach  o'r  cyfìeithiad  hwn  ?    Ai  ni  allai  y  Cwmni  anrhydeddus  gyfar- 

fod  drachefn  i  adolygu  eu  gwaith  eu  hunain,  gan  gymeryd  mantais  ar 

vr   awgrymiadau  a'r  feirniadaeth  a  wnaed  ar  eu  cynnyrch)     Beth 

hefyd  am  gyfìeithiad  Cymraeg  o'r  Bibl  9    A  raid  i  ni  hyd  y  diwedd 

ddwyn  nodau  cenedl  orchfygedig,  a  thalu  yn  ddrud  am  fychandra  ein 

rhií  1     A  raid  i'n  gwahaniaethan  enwadol  a  chenfigen  sectol  gael  eu 

haddef  yn  fur  digon  uchel  i  gadw  cyfìeithiad  cy wirach  ac  eglurach  o'r 


LLTFft   JOB. 


Ysgrythyrau  oddiwrthym  1     Yn  nghanol  joia  ddîwjgiadaa  jrwysig 
rr&íll  ag  y 


eraílí  ag  y  mae  arnom  fel  cenedl  angen  am  danjnt,  aac  anglniiìwn  jr 
angen  presennol  hwn. 

bellach,  mae  yn  hryd  i  ymweled  â'r  "gwr  o  wbd  Ua,"  gaa  gradn  y 
bydd  i'w  jmadroddion,  eto,  fel  o'r  bLaen,  godi  i  fymy  y  rhai  sjàd  yn 
•yrthío.     Dilynwn  y  rhaniad  a  gymerir  gan  y  dartithydd. 

Cynnwysiad  t  Llypr.— Nid  oea  angen  ajrwi  yn  haheth  mr  hja, 
gan  fod  y  maes  hwn  yn  nn  mor  agored  i  bob  darìlenjdd,  ae  nad  oet 
nemawr  le  i  wahaniaeth  golygiadan.     Cynnwyam  y  Ilyfr  hwn  btm&'  rhaa. 
L  Y  rhagarweiniad,  wedi  ei  ysgrifenn  mewn  rhyddiaeth      Mae  j  rhaa 
flaenaf  yn  gystal  a'r  rhan  olaf  wedi  en  goeod  ar  ftnrf  rhyddiaeth  yn  y 
Cyfieithiad  Diwygiedig,  tra  y  mae  corff  y  gwaith  wedi  ei  gyffcea  eaewn 
ffurf  farddonol.     Dygir  o'n  blaen  hanea  gẃr  perffahh  ae  nniawn  o'r  eaw 
Job,  yn  by w  yn  ngwlad  Uz.     Amgylchjrnir  ef  gan  ei  deuln  al  gyfeäfion, 
ac  yn  ei  berson  ef  cynnrychiolir  daioni  ucheìryw,  mewn  cyaylltáad  â 
Uwyddiant  mawr.     Ond  traws-symudir  ni  i  lys  y  nef,  lle  j  gweiwn  j 
^wrthwynebwr  Satan  yn  dwyn  cyhnddiadau  bry  ntion  yn  erbjn  cymer- 
ìad  Job,   ac  yn   cael  cenad  gan  Dduw  i  wneyd  prawf  arno,     Âi 
ddydd  neillduol  daw  adfyd  chwerw  i  gyfarfod  â'r  patríarch ;  ymddengya 
fel  pe  byddai  elfenau  natur  a  llwythau  yspeilgar  ac  anwaraidd  jr  aaial- 
dir  wedi  cydgynghreirio  er  niwed  iddo.     Dinystrir  ei  anneddao,  cjmerir 
ymaith  ei  amfeiliaid,  a  lleddir  ei  blant ;  ond  erys  ei  ffydd  a  chadernid 
ei  gymeriad  yn  ddisigl.     4t  Yn  hyn  i  gyd  ni  phechodd  Job,  ac  ni  roddodd 
yn  ynfyd  ddim  yn  erbyn  Duw."    Eilwaith  arweinir  ni  i'r  Cjnghor 
nefol,  ac  eilwaith  cawn  y  gwrthwynebwr  yn  dadgan  ei  ammheaaeäi  o 
ddilysrwydd  cymeriad  Job.     Rhoddir  cenad  iddo  ymosod  arno,  ond  i 
ofalu  cadw  ei  hoedl.     Tarewir  Job  â  chornwyd  blin,  ac  erbyn  hjn  nid 
oedd    ganddo   ddim    wedi   ei  adael   ond  cragen  a  chydwjbod   Un. 
üwir  fod  ei  wraig  wedi  ei  gadael  iddo,  ond  jr  oedd  hjnj  jn  etfen 
newydd  o  boenedigaeth  i'w  ran.     Sylwa  Cynfaen  yn  ei  Ddarüth  ar  Job, 
.  na  osodir  y  patriarch  allan  yn  euog  o  amlwreiciaeth,  fel  dynion  jr  oes 
hono:  uA'r  fath  drugaredd  oedd  hjny  iddo— nad  oedd  ganddo  ond 
un,"  meddai.     Llawer  o  ddadleu  sydd  wedi  bod  o  barthed  i  gymeriad 
gwraig  Job,  a  natur  ei  chynghor  iV  gŵr.     Mae  amryw  feirniaid  di* 
weddar  wedi  ceisio  tyneru  ei  geiriau,  ar  sail  y  ffaith  fod  y  gair  berec  a 
ddef nyddir  ganddi  yn  golygu  u  bendith  "  ýn  gystal  a  melldith,  ac  i'w 
esbonio  yn  ol  fel  y  bydd  yr  amgylchiadau.     Ond  mae  atebiad  Job  iddi 
hi  yn  ddigon  o  ateb  hefyd  i  syniadau  fel  hyn.     Druan  o  honi !  os  eeir 
rhai  yn  ei  hamddiffyn,  ceir  eraill  yn  ei  gwawdio.     Mae  hyd  jn  nod 
Delitzsch,  yr  hwn  sydd  mor  rydd  oddiwrth  ffraethineb  ac  ysgafnder  a 
nemawr  un,  yn  methu  peidio  sylwi  fel  rheswm  paham  na  chymerwyd 
gwraig  Job  oddiarno,  na  chafodd  pan  mewn  canlyniad  i'w  adferiad  ded- 
wydd  ar  ol  ei  ddyoddefiadau,  y  rhoddwyd  iddo  bob  peth  yn  ddwW, 
dderbyn  y  swmbwl  hwn  yn  y  cnawd  yn  ddwbl !    Er  gwaethaf  temtas- 
iwn  ei  wraig,  ni  phechodd  Job  â'i  wefusau.     Daw  tri  o  gyfeillion  j 

Eatriarch  i'w  gysuro.  Yn  eu  presennoldeb  cyll  Job  ei  hunanfeddiant 
laenorol,  a  melldithia  ddydd  ei  enedigaeth.  Y  mae  yr  iaith  yma  jn 
aruchel  a'r  wisg  yn  farddonol,  ond  mae  y  syniadau  yn  taro  yn  dra 
chwithig  ar  ein  cly  w,  ar  ol  ei  dawelwch  hynod  blaenoroL  Yn  aogerdd 
ei  deimhMÌau  siomedig,  ymeifl  yn  j  cjmhariaethau  crjfaf  a  mwjaf  ar- 


LLYfrR   JOB.  286 

wyd'locaol,  gan  ea  hyrddio  ar  ol  eu  gilydd  mewn  iaith  sydd  wedi  cydio 
yn  nghalon  dynoliaeth  hyd  heddy w.  Ond  er  mor  eithafol  ei  aiomedig- 
aeth,  ac  er  ei  fod  yn  camfarnu  am  ly  wodraeth  yr  Ánfeidrol,  ni  chyll  ei 
ymlyniad  wrth  Dduw. 

2.  Cymerir  ail  ran  y  llyf r  i  fyny  gan  y  ddadl  rhwng  Job  â'i  gyfeillion. 

ahaz,  mae'n  debyg,  oedd  yr  henaf  o'r  tri  chyfaill,  ac  efe  y w  y  mwyaf 
ìog  a  boneddigaidd.  Y  mae  Bildad  yn  fyrach  ei  anadl  na'r  un  o'r 
,  ac  yn  Uawer  chwerwach  ei  ysbryd  nag  Eliphaz.  Y  mae  Sophar 
yn  waeth  fyth  o  ran  diffyg  boneddigeiddrwydd,  ac  y  mae  yn  dueddol  i 
ail  adrodd  ei  syniadau.  Aiff  y  ddadl  ar  gylch  dair  gwaith,  a'r  tri 
ehyfaill  yn  f wy  uniongyrchol  eu  cyhuddiadau  y  naill  ar  ol  y  llall ;  ond 
ceir  Job  yn  ennill  buddugoliaeth  mor  dda  yn  y  diwedd  nes  y  mae 
ffrnnon  seniadau  Sophar  wedi  myned  yn  hesb,  ac  ni  ddaw  cynnorthwy 
chwaith  oddiwrth  yr  nn  o'r  lleill. 

3.  Ymadroddion  Elihu,  pen.  xxxii. — xxxvii.  Mae  y  rhan  hon  wedi 
peri  Uawer  o  ddyryswch  i'r  beirniaid.  Achosir  hyn  gan  y  ffaith  fod 
Elihu  yn  ymddangos  ar  y  chwareu-fwrdd  mor  sydyn,  a  hyny  pan  oedd 
yddadl,  yn  ol  pob  tebygolrwydd,  wedi  cau,  a  dim  ond  dysgwyl  am 
ddedfryd  yr  Ánîeidrol,  at  yr  Hwn  yr  oedd  y  naiU  blaid  a'r  llall  wedi 
apelio.  Ni  enwir  Elihu  yn  flaenorol  i  hyn,  ac  ni  sonir  am  dano  eto. 
Cyfeiria  yr  Arglwydd  at  Job  i'w  gymeradwyo,  ac  at  Eliphas  a'i  gym- 
deithion  i'w  condemnio,  ond  ni  chyfeirir  at  Elihu  mwy  na  phe  buasai 
heb  agor  ei  enau  o  gwbL  Heblaw  hyn  oll,  nid  ydyw  geiriau  y  dyn 
ieoanc  hwn  yn  taflu  nemawr  oleuni  ar  y  dyrysbwnc,  nac  yn  dwyn 
nemawr  o  syniadau  newyddion  i  f wrdd  y  cyfnewid. 

Coleddir  barnau  hynod  o  amrywiol  am  werth  cyfryngiad  Elihu  gan 
wahanol  ysgrifenwyr,  hen  a  diweddar.  Tra  y  barnai  Awstin  ei  fod  yn 
"ddyn  doeth  a  gwylaidd,"  edrychai  Gregory  arno  fel  dyn  "ffol, 
rhyfygus."  Bhai  a  edrychant  arno  fel  un  medrus  i  siarad  llawer  heb 
ddyweyd  dim,  ac,  ysywaeth,  os  ydy w  felly,  mae  iddo  lawer  o  ddilynwyr 
rhy  flyddlawn.  Nis  gall  Dr.  Bradley  uno  gyda  y  rhai  a  ddaliant  mai 
ychwanegiad  diweddar  yw  y  gyfran  hon,  a  hyny  heb  fod  yn  gwasan- 
aethu  un  pwrpas.    Dyfynwn  ei  eiriau : — 

NbffaUaí,  yr  wyf  yn  oydnabod,  gyfrif  am  y  ffaith  fod  y  traethiad  maith  hwn 
yn  oadf  ei  adael  yn  hollol  ddisylw  yn  nedfryd  yr  Anfeidrol.  Paham  y  mae  Job 
a'i  gyfeillioii  yn  derbyn  eu  oyfran  o  gymeradwyaeth  neu  gondemniad,  tra  na 
chaö  ef  na'r  naill  na'r  llall?  Paham  y  gadewir  y  siaradwr  diweddaf,  ar  ol 
araeth  anarferol  faith,  yn  hoilol  ddisylw?  I'r  gwrthwynebiad  hwn  nid  wyf 
erioed  wedi  gweled  atebiad  boddhaol.  Eto,  ar  yr  un  pryd,  nis  gallaf  lai  na 
pMddwl  nad  yw  ei  ▼madroddion,  fel  un  yn  oynnryohioli  teimladau  dosbarth 
ienengaoh  o  amgylon  Job,  er  yn  aohlysurol  ya  dywyll  a  ohymysglyd,  eto  yn 
meddn  hawl  wirioneddol  ar  ein  sylw  a'n  parch.  Oredaf  y  gallwn  gasglu  oddiwrth 
«  eirian  rai  ayniadau  newyddion,  na  ddygwyd  ymlaen  hyd  yma  vn  ystod  y  ddadl. 
Pa  on  bynag  a  ffurfia  y  geiriau  hyn  ran  o'r  gwaith  fel  yr  oedd  yn  wreiddiol  ai 
peidio,  nis  gallaf  eu  gwrthod  fel  yohwanegiad  diwerth  oea  arall  mwy  diweddar. 
Ao  nid  hyn  yw  yr  oll.  Mae  rhywbeth  dyddorol  ao  addysgiadol  yn  y  dull  y  daw  y 
llafarwr  hwn  ymlaen.  "Ieuano  ydwyf  û"  meddai,  "ohwithau  ydyoh  hen 
iawn ; "  eto  oynneuodd  ei  ddigofaint  yn  erbyn  Job  a'i  dri  ohyfaill,  ao  yn  ei  ym- 
dreoh  i  gyfrynçu  rhyngddynt,  ao  yn  ei  gyf eirlad  at  yr  hen  f el  heb  fod  vn  ddoeth 
bob  amaer,  gau  fod  yn  ddangosiad  o'r  oyfnod  pan  y  daeth  oenedlaeth  ìeuengaoh 
yn  f wy  açored  i  eyniadau  newyddion,  ao  yn  gymhwysaoh  i  weithredu  fel  moddion 
tooeglwyddiad  goleuni  ysbrydol  a  gwybodaeth  grefyddol  na'r  genedlaeth  a'i 
blaenorai. 


18A  tJLm  job. 

4.  Deferydd  jt  Argiwydd  allan  o'r  eorwynt  (pen.  xxxüL — xü 
Bhydd  çytres  o  ofynmdaai   i  Job  am  weithredmdan  rhyfeddol 
AnfcJdroT  mewn  natur,  er  mwyn  maithrin  yniwybodohrwydd  byw  • 
fewn  am  anmherffeitbrwydd  y  deaUtwriaeth  dynol  tnewa  cyretw} 
iad  i'r  docthineb  a'r  hollalraogrwydd  Dwyfol.    Mae  y  gyfran  hon  «r 
lryfr  fel  cyfansoddiad  yn  aruchel  a  djrchafedig  iawn. 

6.  Y  Cynghload  (petL  ilii  7-14).  Yma  adWdir  àm  gyfewftMai 
Joh,  «'r  modd  y  tywynodd  yr  haol  yn  siriol  ar  ei  babeU,  ar  ot  y  dryg- 
hinoedd. 

Od  ao  Awdubia&th  t  Llyfr. — Mae  rhai  betrniaid  yn  dndlê* 
mai  dyehymygol  hollol  ydyw  y  Uyfr,  nad  yw  Job  ond  eymeriad  wedi 
ei  gren  gan  ddychymyg  y  bardd.  Ceir  Daw  ei  h«n  trwy  y  profmwyá 
Ececiel  yn  cyfetrio  at  Job  ar  yr  nn  tir  a  Noah  a  Danîel  flSaea  xrr.  H). 
Ymddengys  fod  Iago,  wrth  ysgrifenu  ei  Epistol,  yn  eream  fod  Joh  yn 
berson  gwrrioneddol,  oblegid  pa  rym  foasai  cyfeirio  at  amynedd  perlìon 
ffugiol  t  Mae  George  Eliot  wedi  portreadu  rhai  cymertadaa  gwirien- 
eddol  brydferth  yn  Middlemarch,  ond  pwy  feddyliai  am  aimog  darlka> 
wyr  i  feithrin  rhinwedd,  gan  ddal  yn  ffÿddlawn  yn  ngwyneb  remmn 
iynan  cryfion  fel  y  gwnaeth  rhai  o'r  bedan  dychymygol  hyny  f  Dairwn 
i  gredn  yn  nilysrwydd  prif  gymeriad  y  Uyfr,  ac  os  methwn  feUy, 
hònwn  ein  bod  mewn  cwmni  tra  nrddasoL 

Pwy  a  jrsgrif enodd  y  Uyfr  sydd  gwestiwn  nas  geUir  rhoddi  aUb  kẁk 
Gwir  fod  Uawer  o  ddyfaUadaa  wedi  ac  yn  cael  eu  gwneyd,  a  pferiod- 
ohr  yr  awdoriaeth  bron  i  bob  un  o  fri  yn  yr  hen  amser.  Mne  y» 
gysur,  fodd  bynag,  i  rai  feddwl,  fél  y  dywed  Dr.  DaràdsoB  yti  ei  iyfr 
gwerthfawr,  fod  rhai  pethau  yn  aros  yn  dy  wyUwch  hyd  yn  nod  tY  ees 
hollwybodol  hon,    Onid  yw  yn  syndod  gymahtt  o  gynnyrchien  eawymf 

fwahanol  genedleedd  ac  oesau  sydd,  o  ran  eu  tarddiad,  yn  enhyabysl 
a  sawi  myrdd  o'r  teulu  dyaoi  ganasant,  er  yn  y  cywair  fieddf,  yn  nwr 
gorthrymder,  eiriau  rhy w  Salmydd  anhysbys,  a  glywir  fel  £oa  yn  cm 
drwy  nos  yr  oesaut  Genir  rhai  o  ganiadau  Sion  yn  ngnyfaffodydd 
crefyddol  y  Cymry,  ond  nis  geUir  dyweyd  pwy  a'u  cyhrJBoddwhL  I 
nodi  un  engraifft,  nid  wyf  yn  deall  y  gaíl  neë  ddy weyd  yti  broowisw 1 
pwy  yw  awdwr  "  Bydd  myrdd  o  ryf eddodau,"  a  genir  mor  fynych  yn 
gymysgedig  &  dagrau  ar  yr  achrysur  o  osod  ein  feanwytraid  yn  y  bedd, 
mewn  gwir  ddiogel  obaith  am  adgyfodiad  gwelL 

Er  nas  gellir  meddu  gwybodaeth  am  enw  awdwr  Uyf r  Job,  ychydìg 
a  geir  nad  ydynt  yn  barod  i  gydnabod  mai  rhyw  Israeüad  a't  iijflaa 
seddodd.  Ymhlìth  y  Uíaws  proion  o  hyn,  gettir  nodì  y  fmfth  f od  yr 
awdwr  yn  wastad,  pan  yn  ysgrifenu  yn  ei  enw  ei  hun,  yn  defnyddìo  yr 
enw  am  Dduẃ  a  ddadguddiwyd  i  Moses  yn  y  berth,  hyúy  yw,  fely  dywed 
Dr.  Bradley,  "  mae  yn  ysgrifenu  am  Dduw  fel  y  buasai  fiabröwr  «V 
Hebreatd  yn  gwneyd.  Yn  y  rhagarweiniad  hefyd  rhydd  yr  enw  hwn 
yn  ngenau  Job."  Ac  o  herwydd  rhyw  reswm,  lüthra  yr  enw  unwnifh 
neu  ddwy  i  ymddyddanion  y  personau  eraill  (gwel  xii.  9.  Noák 
xxYÜL  28  fel  engraifft  o  hyn  gan  Dr.  Daridson,  ond  y  gair  AdonaijgoÊË 
yno).  Gwneir  i'r  cymeriadau  yn  nghorff  y  gwaith  ddefnyddio  yt 
enwao  patriarchaidd  am  Dduw,  megys  El,  Eloah,  El-Shaddai. 

Ffynai  tybiaeth  gyffredinol  braidd  unwaith,  i'r  llyfr  gael  ei  ,gyXu- 
soddi  yn  foreu  iawn  yn  oes  y  byd,  yn  uniongyrchol  wedi  i'r  4y^wjdé- 


LLTFB  JOB.  287 

iadau  a  gofnodir  ynddo  gymeryd  lle.  Tybid  hyny  yn  ddiau  am  íod 
arogl  henafiaeth  ar  ei  gynnwysiad,  ac  na  cheir  cyfeiriad  o'i  fewn  at 
ddeddf  Sinai,  nac  arferion  Iuddewig  o  fath  yn  y  byd.  Y  grefydd 
batríarchaîdd  yn  ei  phurdeb  cynhenid  yw  y  grefydd  a  ddilynir,  ac  y 
mae  oedran  Job,  a  lhaws  o  ystyriaethau  eraill,  yn  dangos  ein  bod  yn 
sanffu  Uanerchau  mewn  byd  boreuol  cyn  bod  gwlad  Canaan  wedi  ei 
meddiannu  gan  hil  Abraham,  a  chyn  bod  Oroeg  a  Ehufain  wedi  rhoddi 
defnydd  i'r  un  hanesydd.  Cydnebydd  pawb  y  pethau  hyn,  ond  dadl- 
eair  gan  lawer  fod  y  wisg  henafol  hon  wedi  ei  gosod  yn  bwrpasol  gan 
yr  awdwr  yn  gyson  â'r  cyfnod  a'r  lle  yr  oedd  Job  yn  by w,  ond  fod 
ystyríaethau  eraill  yn  pwyntio  at  ddyddiad  cymharol  ddiweddar  i'r 
Uyfr  fel  cyfansoddiad.  Yn  awr,  gan  ba  ochr  y  ceir  y  rheswm  cryfaf 
o'u  plaid  i  Barna  Barnes,  yr  hwn  sydd  yn  dadleu  yn  gryf  dros  yr  hen 
olygìad,  y  buasai  yn  nesaf  peth  i  anmhosibilrwydd  i  unrhyw  awdwr 
ymdaflu  mor  llwyr  i  ysbryd  oes  ei  arwr  fel  ag  i  beidio  bradychu  ei  hun 
weithiau.  Teimlwn  fod  grym  yn  yr  wrthddadl  hon.  Ceir  y  mil- 
eneidiog  Shakespeare  weithiau,  er  ei  graffder  anghymharol,  wrth  ddar- 
lunio  oes  y  Cesariaid,  yn  gwneyd  i  rai  personaù  ymddangos  fel  Pryd- 
einwyr ;  a  cheir  Syr  Walter  Scott  rai  prydiau  yn  gwneyd  i  arwyr  yr 
068  o'r  blaen  ymwisgo  yn  rhy  gynnar  yn  arferion  ei  oes  ei  hun.  Ond 
cwestiwn  arall  ydyw,  ai  nid  oes  rhywbeth  tebyg  yn  cymeryd  lle  yn 
achlysurol  yn  llyfr  Job?  Ar  gwestiwn  adeg  ysgrífeniad  y  llyfr,  tra 
gochelgar  a  chynnil  yw  y  Deon.  Mae  flfurf  ei  lyfr  fel  darlithiau,  ond 
odid,  yn  rhwystr  iddo  drin  y  mater  yn  ddyhysbyddol  a  llwyr,  oblegîd 
ceir  y  pwnc  hwn  yn  cael  ei  drafod  yn  llawer  mwy  manwl  gan  awduron 
eraill — rhai  ar  bob  ochr.  Ond  ar  bwnc  mor  ammheus  nis  gallwn  ei 
feio  am  fod  yn  anmhenderfynol.  Ffafria  y  golygiad  diweddar,  ond  pa 
mor  ddiweddar  nis  gall  ddy weyd.  Pan  ofynai  rhyw  foneddiges  i  Dr. 
Johnsoa  paham  na  buasai  weai  nodi  rhyw  wybodaeth  angenrheidiol 
yn  ei  Ew\adwr%  ateb  gonest  yr  hen  ddoethawr  oedd,  "  Anwybodaeth 
hollo],  m'am."  Ar  bwnc  fef  sydd  dan  ein  sylw,  bydd  cyfaddefiad 
goaeat  o  anwybodaeth  yn  iechyd.  Ymddengys  y  pethau  canlynol,  ac 
ystyriaethau  eraill,  yn  ffurfio  dadl  ^ref,  rhyngddynt,  dros  gredu  na 
chyfansoddwyd  y  ílyfr  cyn  amser  Solomon : — 1.  Nas  gallesid  cyfleu  o 
flaen  meddyhau  yr  Hebreaid  olygfa  fel  ag  a  geir  yma,  mor  estronol  i 
arferíon  a  díülwedd  Iuddewig,  cyn  y  cysylltiad  agos  y  daethpwyd  iddo 
y»  uheyrnaaiad  Solomon.  2.  Y  dull  o  osod  y  meddwl  allan  drwy 
ddammegion  neu  ddiarebion.  Cymharer  Job  xxviii.  a  Diar.  yiii. 
3.  Gelwir  Job  y  mwyaf  o  feibion  y  dwyrain,  gyda  doethineb  pa 
rai  y  cymherir  doethineb  Solomon  (1  Bren.  iv.  30).  Yr  oedd  llwyth 
Teman,  i'r  hwn  lwyth  y  perthynai  Eiiphas,  yn  enwog  am  feddiant  o'r 
eyfryw  wybodaeth  "Fel  hyn  y  dywed  Arglwydd  y  lluoedd  am  Edom, 
Onid  oe8  doethineb  mwy  yn  Teman  ? "  (Jer.  xlix.  7).  4.  Ymddengys  y 
cyfeiriadau  mynych  at  ddaearyddiaeth,  athroniaeth  naturiol,  &c,  yn 
aanaturiol  i'w  choddi  mor  foreu  yn  oes  y  byd  à  dydfliau  Abraham. 
5.  Y  defnyddiad  o'r  enw  Jehofah  am  Dduw.  6.  Cynllun  ac  adeilad- 
*eth  y  bryddest  a'r  iaith.  Oweddus  cofio  nad  oes  yn  y  llyfr  ei  hun 
ŵnthyw  haeriad  am  ei  amseriad,  ac  felly  gellir  yn  gyfreithlawn  chwilio 
i'r  m*tar. 
áJCTOaTliL  A  Nodwedd  Cyfansoddiad  y  Llyfr.— Mae  llyir  Job  yn 

U    2 


288  LLYFB   JOB. 

brìodol  iawn  wedi  cael  ei  restru  ymhlith  Uyfrau  barddonol  jr  Hea 
Destament,  a  gosodir  ef  yn  y  Bibl  Hebraeg  ymysg  yr  Hagiograpfaa. 
Ond  y  mae  gwahanol  rywiau  o  farddoniaeth  ymhlith  y  beirdd  ymbryd- 
oledig  hyn.  Telynegion  bugeilaidd  gan  mwyaf  yw  Salman  per  gaiuod- 
ydd  lsrael ;  barddoniaeth  addysgiadol  geir  yn  y  Pregethwr  a'r  Diareb- 
lon ;  a  barddoniaeth  arwyddluniol  yn  rhai  o'r  prophwydL  Prin  y  geJhr 
dy weyd  fod  Uyf r  Job  yn  perthyn  i  un  o'r  rhywiau  achod.  Ceir  fe  aDai 
farddoniaeth  àddysgiadol  ynddo,  ond  nid  dyna  y  nodwedd  amiycaL  T 
mae  yn  cyfranogi  o  nodwedd  yr  arwrgerdd  i  ryw  raddau,  yn  gymaint  a 
bod  gwron  enwog  yn  cael  ei  osod  allan,  yn  dechreu  mewn  Uwyddiant, 
yn  cyfarfod  &  siomedigaethau  a  helbulon,  ond  yn  gweithio  ei  ffbrdd 
drwy  çymoedd  dyfnion  adfyd,  a  thrwy  ddyryslwyni  temtasijiiaa 
enfawr  i  dir  cadarn,  iach,  heulog  dedwyddwch  a  thangnefedd.  Portre- 
adir  hefyd  ts-gymeriadau,  y  rhai  a  gymerasant  ran  iaraddol  yn  y  gwaith, 
a  cheir  ystlys-ganiadau  Uawn  o  swyn  a  phrydferthwch. 

Mae  br.  Bradley  yn  foddlawn  i'w  galw  yn  ddrama,  eto  felly  mewn 

Îstyr  gyfyngediff,  yn  gymaint  ag  na  cheir  ynddi  gyfnewidiad  goljgfa, 
im  symudiad,  dygwyddiad,  na  gweithred.  u  Nid  y w  y  weithred  ood 
yr  ing,  yr  ymdrech,  yr  ymsiglo  yn  ol  ac  ynüaen,  yr  ammheuon,  yr  hol- 
ladau,  a  ffydd  un  enaìd  unigol,  wedi  ei  osod  mewn  gwasgfa  a  chaledi, 
gwaeth  na'r  cystudd  garwaf ,  a'r  tlodi  mwyaf  eithafol.  Ac  os  dyma  yw 
eithaf  V  weithred,  fel  j  gelwir  hi,  beth  y w  yr  olygfa  ddiweddol  t  Nid 
yw  ond  gwaith  yr  enaid  nwnw  yn  dyfod  w^meb  yn  wyneb  â'i  Ddaw,  a 
chwaliad  y  cymylau  trwchus  a  guddient  oddiwrtho  wyneb  ei  Dad"  0 
herwydd  yr  hyn  a  nodir  gan  Bradley,  mae  llawer  o  feirniaid  yn  anf odd- 
lawn  rhestru  y  gerdd  yn  nosbarth  y  ddrama ;  ond  paham  na  chaüf  y 
ddrama  Hebreig  flodeuo  ar  ei  thir  ei  hun  yn  ei  ffordd  ei  hun,  fel  y  caiff 

Îddrama  Roegaidd  yn  ei  gwlad  hithau  t  Paham  y  rhaid  i  awdwr  llyfr 
ob  gael  ei  fesur  wrth  safon  ^EschyJes,  Sophocles,  neu  Euripidest 
Nodweddir  y  cyfansoddiad  f&n  feiddgarwch  barddonol,  ehediadau 
dychymygol,  a  dyfnder  teimlad,  sydd  yn  gwisgo  y  gán  à  swyn  anghy- 
mharol.  Ceir  ynddi  fwy  o  gyfeiriadau  cyffredinol  na  Ueol,  a  daw  y 
dyn  i'r  golwg  yn  Uawer  amlycach  na'r  Arabiad  neu  yr  Idumead.  Mae 
amgylchiadau  cyfnewidiol  v  patriarch  yn  ddrych  i  ni  weled  ei  galon,  ar 
rheswm  fod  v  fath  ddyddordeb  yn  cael  ei  deimlo  yn  hyny  yw,  fòd 
calonau  myrdd  yn  gartref  i  deimladau  cyffelyb,  ac  yn  faes  brwydran 
egwyddorion  cyfunryw.  Ghwareuir  tànau  y  teimlad  ar  gylch  gan 
hapusrwydd,  gofid,  gobaith,  siomiant,  dysgwyliad,  hiraeth,  digter, 
Uawenydd,  a  mwyniant 

Mae  yr  oes  hon  dan  rwymau  neiUduol  i'r  Esgob  Lowth  am  y  cyfiröad 
a  barodd  i'r  ymchwU  i  natur  barddoniaeth  y  Bibl,  er  mai  ychydig  o 
gynnydd  sydd  wedi  ei  wneyd  er  ei  amser  ef.  Dangosodd  fod  barddon- 
ìaeth  Hebreig  yn  cael  ei  nodweddu  nid  ean  fesur,  nac  odl,  na  chynghan- 
edd,  ond  yn  benaf  gan  linellau  ystlysol,  neu  gyfochrol,  a  chan  y  nod- 
wedd  benenwol  neu  lythyrenol  (acrostic  or  alphabetical).  Ceir  v  nod- 
wedd  ddiweddaf  yn  Salm  cxix.,  yr  hon  sydd  yn  rhanediç  i  ddwy  ar 
hugain  o  ranau  yn  ol  rhifedi  Uythyrenau  y  wyddor  Hebreig.  Mae  y 
rhanau  drachefn  wedi  eu  dosbarthu  yn  wyth  o  adnodau,  pob  adnod  yn 
j  rhan  yn  dechreu  gyda'r  un  lythyren.  Mae  Galarnad  Jeremíah,  pen. 
l — iv.,  yr  un  modd;  ond  nid  ydym  wedi  sylwi  fod  un  rhan  o  lyfr  Job  yn 


LLYFB   JOB. 

dwyn  y  nodwedd  hwn.  Fodd  bynag,  ceîr  llawer  o'r  nodwedd  ystlysol 
neu  gyfochrol  ynddo.  Dyfynir  engraifft  o'r  gwahanol  fathau  a  nodir 
gan  Lowth. 

1.  Cyfochraeth  cyfystyrol,  hyny  yw,  pan  fynegir  yr  un  gwirionedd 
mewn  dull  gwahanol  mewn  dwy  linelí  agoeaf  i'w  gilydd — megys, 

Tywyllwoh  a  chysgod  marwolaeth  a'i  halogo, 
Áo  arosed  owmwl  arno. 

Paham  na  bum  farw  o'r  bru, 

Na  threngaifl  pan  ddaethum  allan  o'r  groth  ? 

2.  Cyfochraeth  cyferbyniol,  hyny  yw,  pan  y  cyfetyb  dwy  linell  i'w  gil- 
ydd  drwy  wrthwynebiad  termau  neu  syniadau. 

Wele  ymlaen  yr  äf ,  ond  nid  ydy w  efe  vno, 
Yn  ol  hefyd,  ond  ni  fedraf  ei  ganfod  ef ,  &o. 

3.  Cyfochraeth  gyfosodol,  yn  yr  hon  ni  cheir  y  cyf ochraeth  fel  y  rhai 
blaenorol,  gair  yn  ateb  i  air,  na  brawddeg  i  frawddeg,  drwy  fod  yn 
gyfystyr  neu  yn  wrthwynebol,  ond  Ue  ceir  rhanau  ymadrodd  yn  ateb 
rw  gilydd,  berf  yn  ateb  berf,  enw  yn  ateb  enw,  &c. 

Pan  y'm  olywai  olust,  hi  a'm  bendithiai, 

Pan  y'm  gwelai  Uygad,  efe  a  dystiolaethai  gyda  mi. 

Nid  yw  y  rhai  hyn  ond  ychydig  engreifftiau  allan  o  lawer.  Felly  y  mae 
llyfr  Job  yn  cynnwys  y  syniadau  mwyaf  dyrchafedig,  wedi  eu  gosod 
aîlan  yn  y  wisg  fwyaf  cywrain. 

PrÍp  Bwnc  y  Llyfr. — Dywedai  Luther  yn  chwareus  fod  Job  wedi 
dyoddef  mwy  oddiwrth  ei  gyfìeithiad  ef  nag  oddiwrth  ei  gornwyd  ei 
hon,  a  bod  3m  well  ganddo  ei  le  ar  y  domen  na'i  le  yn  llyfr  y  Diwygiwr. 
Ond  beth  a  ddy wed wn  am  y  dull  rhyf edd  o  esbonio  amcan  llyf r  Job,  svdd 
wedi  cael  ei  gymeryd,  oes  ar  ol  oes  ì  Gymerodd  amry w  o'r  Tadau  olwg 
arno  fel  alegori,  ac  wedi  colli  y  llinell  felly  wrth  gychwyn,  rhyfedd  yr 
eithafion  a  gyrhaeddent  cyn  gorphen.  Barnai  Gregory  fod  ei  saith 
merch  vn  sefyll  am  saith  gras  yr  Ysbryd,  ond  cyn  hir,  trwy  y w  gyf- 
newid  hynod  ar  rif  a  phob  peth,  golygant  y  deuddeg  apostol.  Nià 
llawer  gwell  oedd  esboniad  yr  Esgob  Warburton  yn  y  ganrif  ddiweddaf. 
Barnai  efe  fod  gwraig  Job  yn  golygu  y  gwragedd  dyeithr  am  ba  rai  y 
ddarllenwn  yn  llyfr  Ezra,  a  bod  y  tri  chyfaül  yn  sefyll  am  Tobiah, 
Sanbalat,  a  Geshem. 

Bellach  mae  y  dull  hwn  o  ddeongli  yr  Ysgrythyrau  wedi  myned, 
byth  i  ddychwelyd,  ni  a  hyderwn.     Ond  er  fod  amry w  wersi  buddiol  yn 

Sigynnyg  i'n  meddwl  wrth  ddarilen  y  llyfr  rhyfedd  hwn,   nid  mor 
wdd  y w  gosod  ein  bys  ar  un  egwyddor  fawr  a  dyweyd,  Dyna  amcan 
uniongyrchol  y  Uyir.     Er  mwyn  gwneyd  cyfiawnder  â  Dr.  Bradley, 

Sosodwn  jt  hyn  a  ddy wed  yn  ei  eiriau  ei  hun : — "  Nid  yw  y  rhai  a 
dywedant  wrthym  mai  gwers  fawr  y  llyfr  yw  dangos  y  patriarch  Job 
fel  «riampl  o  amynedd,  neu  y  rhai  a  chwüiant  ynddo  am  amddiffyniad 
ac  eglurhad  cyflawn  ar  drefn  Duw  o  lywodraethu  y  byd,  nac  ychwaith  y 
rhai  a  welant  ynddo  ddadguddiad  o  obaith  sicr  anfarwoldeb,  eríoed 


990  Dnrtn  clyth 

wedí  myí Vrio  geirian  Job  i  bwrpaa.    Un  meddwl  a  ddjgir  fr  wjaaib  juUê 
ydjw  fod  v  bjd  yn  llawn  o  ddirgelion,  dirgei*»  rhyiedd,  aaîiJ 
wy,  a  gorchfygol,  nas  geliir  eu  áarllen.     Ymddiried  ynte,  jm  i 
noethineb»  ac  yn  naioni  yr  Anf eidrol  Vòd  sydd  jn  rheoü  j  < 
Dyne,  mewn  tylwedd,  yr  ateb  ddaefch  at  Job, — nor  amigaml,  mar  mt 
wyddonol,  mor  anghyflawn,  fel  yr  ymddengys  i  raL     Eto  er  rhyfoddad 

Ír  ymddengyt,  profodd  yn  foddhaol  i  Job.  Yr  oedd  ya  rbjwíeth  fed 
>uw  wedi  ei  ateb  o  gwbl  .  .  .  Dysgir  ef  hefyd,  a  dyagir  unH 
drwyddo,  nad  ydy w  gofid  a  chystudd  yn  profi  anfoddlonrwydd  jr  Aa- 
feídrol,  y  gall  y  dyroodiau  trymaf  a^mwyaf  gorchuddiol  dd'od  oddi- 
wrth  Ẃneuthurwr  a  Meiatr  sydd  yn  llawn  o  gariad  at  jt  hwn  ar  ba  ui 
y  dẃgynent,  y  gall  y  cymylau  tywyllaf  groni  uwch  ben  j  bjwjd  dyW, 
tra  y  mae  heulwen  ddigyfnewid,  dawel  a  dymonol,  ta  draw.  Ba  zaid 
í'r  dyoddefydd  edrych  ar  Dduw  fel  ei  elyn,  ond  gail  dynn  yn  né§  ato, 
ac  ymddiríed  yn  holloi  ynddo." 

Öymaint  yn  fwy  du  y w  pynoiau  pwysieaf  bodolaeth  yn  Uyfr  Job,  er 
iddo  gael  ei  gyfansoddi,  a  dyweyd  y  lleiaf,  amryw  ganrifoedd  cyn  jt 
Yragnawdoliad,  nag  y  ceir  hwy  yn  llenyddiaeth  fwyaf  blodeoog  y  eŷd 
paganaidd,  Ue  nad  oedd  ysbrydoliaeth  wedi  bod  yn  symud  ar  wynefc  y 
dyfroedd.  Oyfeiria  Dr.  Fairbairn  at  engreifftiau  o  gynnyrohion  drana- 
yddol  v  Oroegiaid,  lle  yr  edrychir  ar  bob  peth  fel  effiûth  ffawd  neo 
dynged.  Mae  gallu  mawr  o'r  byd  anweledig  yn  Uethu  dynion,  ond  ni 
wahaniaetha  y  gallu  hwnw  rhwng  y  drwg  a  r  da,  rhwng  rhinwedd  t 
drygioui.  Athrawiaeth  Budha  ydyw  fod  bodolaeth  yn  anffawd,  a 
thrueni  yn  anwahanol  gysylltiedig  â  bywyd.  Eithaf  cyaor  Bodat 
ydy w,  Ooddef  am  ychydig ;  nid  ydyw  dy  gyfran  ond  cyffelyb  i  eiddo 
eraill.  Cais  waredigaeth  oddiwrth  y  fath  sefyllfa  yn  nhawelwch  y 
Nirvana,  Ond  dywed  Job,  Gwn  fod  drwc  yn  bodcíi,  ond  ni  ddybu 
fodoli.  Mae  gofid  yn  ddysgyblaeth  i'th  dynu  di  ac  eraill  o  hono.* 
Mae  llyfr  Job  yn  tueddu  i  ddyrchafu  ein  syniad  am  Dduw  o  ran  ei  alto, 
ac  o  ran  ei  gymeriad.  Mae  ei  hoil  weithrediadau  mewn  trefn,  ac  wedi 
eu  bwriadu  o  gariad  at  ddyn.  Gosodir  bri  ar  ddyn  hefyd,  îe  dyn,  yn 
annibynol  ar  ei  gysylltiadau.     Er  mai  Hebrëwr,  mae  yn  dra  aicr,  yw  yr 

Ísgrifenydd,  un  o'r  tu  allan  i'r  cylch  cyaegredig  hwnw  ydyw  yr  arwr, 
u  yn  ganwyll  yn  goleuo  acyn  llosri,  adynion  tu  draw  i  wladyr  addewid, 
a  thu  hwnt  i  derfynau  y  genedl  etholedig,  yn  ewyllysgar  i  aroa  yn 
ei  oleuni  ef.  Yr  oedd  Job  ar  y  domen,  pan  oedd  ei  feddiannau  daearol 
wedi  myned  yn  wawd  elfenau  ac  ymgiprys  yspeilwyr,  yn  werth  syl* 
yn  llyg  gogoneddu8  y  nefoedd.  Mae  Duw  yn  adnabod  dynolryw  nid 
wrth  oesau,  neu  wledydd,  neu  yn  dyrfaoedd,  ond  fel  unigolion,  ac  yn  ol 
eu  cymeriad.  "  Dos  dithau  hyd  y  diwedd,  canys  gorphwysi,  a  aefi  p 
dy  ran  yn  niwedd  y  dyddiau." 

H.  Cernyw  WnjJAMa 
Corwen. 


•  Th§  Oity  of  God,  tu  dal.  186. 


DYFFRYN    OLWH). 

O !  'r  ymehwyddol  douau  biraeth, 

Yn  f y  mynwes  brudd  a  gwyd, 
Wrth  adgofio  myrdd  teleidion, 

Anwyl,  anwyl  Ddyffryn  Clwyd  ; 
Alltud  wyf  mewn  bro  eatronol, 

Heb  ei  dawel,  dawel  bedd, 
Heb  gusanau  ei  awelon, 
Na  pher  sawyr  ei  bwysion, 

Fu  i'm  henaid  gynt  yn  wledd. 

0 !  na  chawn  yn  awr  ollyngdod 

Gan  y  byd  o'i  ddYyslyd  rwyd, 
Fel  y  gaUwn  roi  fy  pghalon 

Yn  fy  nghân  i  Ddyffryn  Clwyd  : 
Brysia,  brysia,  hafddydd  melyn, 

Mynaf  eto  roddi  'm  troed, 
Ar  ei  lwybrau  cysegredig, 
Yn  swyn  byw  nefohudd  fiwsig, 

Engyl  bach  ar  gangau  'r  coed. 

Yma  y  mae  Natur  geindeg 

Yn  ei  holl  ogoniant  gwiw ; 
Dyma  drothwy  aur  y  gwynfyd, 

Dyma  fan  yn  ymyl  Duw; 
0 !  hudolua  f wyn  dawelwch, 

Fel  addoliad  engyl  cûn  ; 
Ffarwel  byth  i  flin  ofidiau, 
Croesaw,  croeaaw,  hoff  f wynderau, 

Melus  hanfod  nef  ei  hun. 

Dringaf  lethrau  serth  y  Famau, 

Gwnaf  ei  choryn  balch  yn  sedd, 
Ac  oddiyma  ar  y  Dyfiftyn 

Syllaf  mewn  gwynfydol  hedd  ; 
Yma  'n  deyrnfardd  ar  fy  ngorsedd, 

Urddir  fi  gan  Anian  fawr ; 
Dyma  orsedd  fil  esmwythach, 
Uwch  ei  bri  a  nef oleiddiach 

Na  gorseddau  teyrnoedd  llawr. 

Yma  mesys  rhwng  dwy  nefoedd, 
Nefoead  dyn  a  nefoedd  Duw, 

Nis  gallaeai  'r  uchaf  angel 
Beidio  hoflä  'r  fan  i  fy  w ; 


292  BTFPRTH   OLWTD. 

Credwn  na  cha'àd  melldith  Eden 

Boddì  rmt  *i  throed  i  lawr ; 
Gweür  y  boreool  burdeb 
Yma  *n  gwenu  yn  em  gwyneb, 
Ac  yn  ddwyfoi  wỳn  ei  wawr. 

Anwyi,  anwyt,  angel-ddyffryn  I 

Beth,  ai  gw$n  y  nel  wyt  ti, 
Wedi  prydferth  ymgoffori 

Mewn  teleidion  mwya  'u  bri  t 
Mae  dy  fynwes  fawr,  ymledol, 

Fel  carnol  fynwes  tad ; 
A  gogoniant  mewn  goçoniant, 
Yn  rhoi  newydd  dant  ì'th  foliant, 

Yn  nhelynau  glynan  'n  gwlad. 

O  1  V  eangfaith  felyn-wenawg 

Feusydd,  sy  'n  ymledu  draw, 
Yn  eu  hamwê  eur-eidanog, 

Ddaeth  o  ryw  gyf oethog  law  ; 
O  dan  awel  haf  ymdonant, 

Suant  alaw  hedd  o  hyd, 
A  thrugaredd  hael  sy  'n  gwenu, 
Ymhob  gwelltyn  bach  wrth  blygu 

I  gusanu  angen  byd. 

Sawyr  y  perllanau  ffrwyihlawn 

Gluda  r  awel  ar  ei  hynt, 
Nes  ein  gyru  i  freuddwydio 

Am  y  Wynfa  hono  gynt ; 
Cana  'r  gwenyn  eu  mêl-emyn, 

Ar  aurdelyn  rhwng  y  dail, 
Gan  ddylanw  cwpan  bywyd, 
A  meluader  nefol  wynfyd — 

0 !  ysbrydol  swyn  dìail ! 

Wele  'r  derw  Uydan-frigog, 

Sydd  yn  tlysu  bronau  'r  ddôl, 
Ac  yn  taflu  eu  cysgodion 

Breiniol  dros  ganrifau  'n  ol ; 
Ac  o  fronau  'r  glân  anneddau 

Dyrcha  'r  mwg-golofnau  fry; 
Dringol  fynegfysau  ydynt, 
Ac  yn  argraffedie  arnynt 

Y  dedwyddwcn  yma  sy  1 

Wele  eto  'n  ymddyrchafu, 
Hen  gastellau  Rhyddid  prid ; 

Duwies  deg  Gwladgarwch  wena 
Arnynt  yn  ei  dwyfol  wrid  ; 


DYTFBYN   CLWTD.  298 

0  na  b'ai  tafodau  iddynt, — 
Traethant  i  ni  chwedlau  lu 

Am  fradwriaeth  ein  geljnion, 
Ac  am  lwyddiant  eirfein  dewrion, 
Dewrion  feibion  "  Cymru  Fu." 

Oesol  fryniau  sy'n  tynghedu 
Yr  ystormydd  ar  eu  rhawd 

1  arafu,  fel  na  feiddiont 
Wneyd  y  tlysni  hwn  yn  wawd ; 

Taflant  eu  cysgodion  drosto, 

Fel  i'w  noddi  rhag  un  cam, 
Yntau  chwardd  mewn  rhôs  a  blodau, 
Megya  angel  diofidiau — 

Llifa  nef  o'i  wên  ddinam. 

Yma  y  mae  pob  aderyn 

Am  y  goreu  'n  eilio  cerdd, 
A  phob  deilen  f ach  sy  'n  siarad 

Wrth  ei  chymhar-ddeilen  werdd ; 
Byddai  'n  werth  i'r  byd  ddystewi 

Er  cael  gwrando  Anian  gûn, 
Gydag  amllaÌB  melusaf, 
Yn  ei  diniweidrwydd  puraf, 

Yn  cyngherddu  iddi  ei  hun  I 

Tyr'd  yma,  dref-gyfaill,  cei  'th  galon  yn  rhydd, 

^^d,  gyda  'r  ìân  wawr  a'r  ehedydd, 
Gaeí  i  ti  wel'd  anian  a  rhôs  ar  ei  grudd, 

Yn  ymolchi  yn  ncwlith  y  boreuddydd ; 

A  cheinciau  melodus  vr  adar 

Yn  tynu  y  nef  at  y  ddaear, 
A'r  ddaear  yn  esgyn  i  wynder  o  wawl, 
At  orsedd  y  Duwdod  ar  edyn  ei  mawL 

Fy  mrawd,  sy  'n  nghadwynau  afiechyd  yn  dỳn, 

Yn  cwynían  yn  brudd  am  ollyngdod ; 
Yn  gwywo  i'r  bedd  o  dan  awel  y  glyn, 

A  mwynder  y  byd  yn  ymddarf od ; 

Ond  ha,  yn  dy  fiydd,  ymwregysa, 

Yn  Uaw  angel  gobaith  tyr'd  yma, 
I  yfed  awelon  y  mynydd  a'r  ddôl ; 
Daw  'r  gwyngoch  rosynau  i'th  ruddiau  yn  ol. 

Ymdeithydd  chwilfrydig,  wrth  rodio  y  byd, 

Ganfyddaist  lanerchau  llawn  swynion ; 
Ond  welaist  ti  ry wle  wnai  'th  dafod  yn  f ud 

Gan  ymchwydd  edmygedd  dy  galon  ? 

08  naddo,  attolwg,  tyr'd  yma, 

Ar  werddJen  ddarledol  cei  Wynfa, 


DTFFBTH   OI.WTO. 

A'i  çwychder  yn  denu  heirdd  engyl  y  oe' 
Fel  1  gymdeithaau  ftg  yẁrjd  j  ile. 

Arlunydd  oywreindee,  a  weUàst  wood 
Olygfa  yn  treohu  dy  bwyotel, 

A'th  enaid  yn  plygu  o'i  blaen  yn  ddioed, 
Mewn  teilwng  addoliad  geroetal  f 
08  naddo,  ymwél  ft'n  glftn  Ddyffryn, 
A  wisgwyd  gan  ddwytaw  j  gwanwyo  : 

Mae  'r  bryniau  dyrchafol  ar  nea  oJm  dêr 

Tn  traethu  am  dano  yn  nghymanfa  y  eer  t 

Ond  tremiaf  acw,  draw, 

Ar  Forfa  Rhuddlan, 
Lle  gwelwyd  ingol  fraw, 

Ac  erch  gyflafan ; 
Pan  oedd  Hedd-dduwies  wen, 
Yn  wylo  uwch  ei  hen, 
A  gwaed  f el  porphor  len, 

Àr  Forfa  Rhuddlan. 

Pryd  hyn  'r  oedd  gwŷr  eiu  gwl*4 
Yn  rhuthro  aüan, 
I  gwrdd  eUyllon  brad, 

Ar  Forfa  Bhuddlan ; 
Gan  roi  eu  gwladgar  fron, 
Fel  craig  yn  erbyn  ton  : 
Awr  gyfyng  ydoedd  hon 

Ar  Forfa  Éhuddlan, 

Ond  wele  hedd  yn  awr 

Ar  Forf  a  Bhnddlau  ! 
Ni  chly wir  dolef  fawr, 

Na  swn  cyflafan : 
Yr  unig  gofnod  sydd 
0  erchyllderau  'r  dydd, 
Yw  yr  hen  gastell  prudd 

Ar  Forfa  Bhuddlan. 

Ac  wrtho,  Amser  certh, 
Bydd  dyner  weithian ; 

I'n  gwlad,  yn  nydd  ei  nerth, 
Bu  'n  rcmuç  darian ; 

Mae  'n  syllu  arno,  fry, 

Yabrydion  dewrion  lu, 

Mewn  adgof  am  a  fu 
Ar  Forf a  Bhuddlan ! 

Ond  eto  prif  addurn  ein  Dyffryn  ni 
Yw  'r  Glwyd  ferth,  ymlifoi,  arianol  U' ; 


DYFtaiN   OLWYD.  Wt 

Ymdreigla  ei  haraf  wyleiddiaf  dòn, 
A  delw  hadoliaeth  sydd  ar  ei  bron; 
Mewn  aerchog  gusanau  cyfranai  1  rhîn 
Tr  brtall  ieuançoed  oreura  'i  min ; 
Yn  mhalas  ei  thònau  y  gleásiaid  glâö 
Chwareoant  â'r  gemíy  w  f  ríthyUiaid  n\ân ; 
Ei  gwyneb  sy  'n  ddryoh  i  Aurora  wen, 
Gwawlwenau  yr  hon  sy  *n  goleoo  'r  nen  ; 
Ac  wrth  syUa  arni  o'r  nef  heb  ball, 
Delweddwyd  y  naill  yn  nghain  wenau  y  llall. 
Uwch  ben  ei  haur-wely  graianog,  glâu, 
Y  deiliog  orielau  sy  'n  Uawn  o  gân ; 
A  gwena  f el  duwiea  hawddgara?  lun, 
Fel  pe  yn  mwynbau  ei  pharadwya  gon. 
Yn  cludo  ei  chedau  er's^oeeau  lu 
Mae  'r  Elwy  seirianwawr,  a'r  Aled  gu ; 
Fel  dwy  lân  forwynig  garedig  änt 
I'w  teithiau  bendithfawr,  a  chanu  wnant. 
Ymbrancia  y  däoedd  wrth  swn  eu  tòn, 
A  nefol  lawenydd  yn  ehwyddo  'u  bron ; 
Ar  fythleision  gangau  pob  cethlydd  cân 
ArUwysant  ber  fohant  eu  dyfroedd  glân  ; 
Eu  byw  bresennoldeb  fyth  geidw  wên 
I  chwareu  ar  wyneb  tlws  Natur  hen. 

Ond  aeth  yr  Aled  wenawff 

Yn  uwch  mewn  clod  a  bri, 
Hon  ydyw  mam  athryUth 

Ddyagleiria  yn  cenedl  ni ; 
Swyn  ei  cheulanau  rhosliw 

Fu  'n  denu  dysg  a  dawn, 
I  fynwes  ei  thawelwch 

Am  faith  ganrif au  Uawn. 

Ba  'r  awenyddfawr  Tudor* 

Yn  odli  cân  i'w  chlyw, 
Er  marw  'r  bardd,  mae  'r  af on 

Yn  cadw  'i  enw  'n  fyw. 
Pan  oedd  ein  çwlad  yn  gorwedd 

Dan  leni  'r  fagddu  fawr, 
Ac  ofergoeledd  ynfyd 

Yn  Uwyr  feddiannu  'r  Hawr ; 
Ond  wele  haul  yn  codi 

Ar  fin  yr  Aled  ferth, 
Nid  oeg  ond  Duw  ei  hunan 

Yn  Uwyr  a  ẁyr  ei  werth. 

0  flaen  ei  fiiam-dywyniad 

Diangai  'r  gwyil  o'n  gwlad 
A  diluw  o  oleuni 

Ddysgleiria  'i  gwyneb  mad. 

*  Tndor  Äled. 


296  DTFFBTN   OLWTD. 

Yr  enwog  William  Salsbri 

Oedd  y  goleuad  gwiw, 
Çyfieithydd  cyntaf  ini 

Oludog  eiriau  Duw ; 
A  hen  adnodau  'r  Bibl, 

Fel  ser  y  nosawl  nen, 
Tn  arllwys  ter  oleuni 

Wnaeth  Gwalia  'n  "  Walia  Wen.w 

Ac  Henry  fawr*  seraphol, 

Hedd-genad  ucha  i  fri, 
A  ysbryaolwyd  filwaith 

Tn  ei  chyf  rinach  hi ; 
Trwy  ddysglaer  ddrych  yr  afon 

Oanfyddodd  afon  Duw, 
0  !  f el  y  traethai  ini 

Am  rin  y  dyfroedd  byw. 

0  Ipwy  na  theimla  'n  wylaidd 

Wrth  sangu  ei  min  yn  awr, 
Pan  gofir  ei  gysegru 

Gan  droed  Hiraethog  fawr  1 
Tn  swn  ei  mân  sibrydion 

Defirôdd  ei  awen  gref, 
A'i  cododd  megys  angel 

I  uchaf  farddol  neí 

Fy  ngwlad,  fy  ngwlad  ddiddiolch 

l'th  gymwynaswyr  hyn, 
Pa  le  mae  'th  gofgolofnau 

Mewn  meini  mynor  gwyn  f 
Mae  'r  Aled  fach  wrth  ymdaith, 

Gan  8erch-gu8anu  'r  Üe, 
Mewn  murmur  prudd,  hiraethus, 

A  mi 'n  cydofyn,  "Flet" 

A  thlysau  yn  nghoron  ein  Dyffryn  goludog, 

Tw  'r  temlau  mawreddog  ar  enw  ein  Duw  ; 
Tn  uchel  cyhoeddant,  mewn  ffrydlif  o  foliant, 

Fod  crefydd  a  rhinwedd  yn  bur  yma  'n  by  w ; 
Gwel  acw  'n  ymsaethu  i'r  wybren  risialog, 

Ein  ceindwrf  godidog  a  llathroç  ei  fri  ; 
Saif  byth  yn  arwyddnod  o  haeledd  ein  bonedd, 

Tn  wrthddrych  edmygedd  am  oesoedd  diri'. 

Er  cadw  ein  balchder  tu  fewn  i  derfynau 
Cawn  wersi  beddrodau  yr  hen  Eglwys  Wen ; 

0  Y  Pftroh.  Henry  Beee. 

f  Pinaol  uohel  Eglwys  Bodelwyddmn,  nn  o'r  adeiladu  harddaf  yn  Nghymrn.  rhodd- 
edlg  gan  Arglwydde*  Willoughby  de  Broke.    Oostáodd  yr  adeilaa  yn  unig  JBOOyOOO. 


DAHMBG   Y   OWTMP.  297 

Y  llanerch  gysegrwyd  ft  dagraa  yr  oesau, 
Anwylwn  eì  henw  tra  haul  yn  j  nen ; 

Ah  !  yma  yr  huna  Brythoniaid  gwladgarol, 
Boneddion  urddasol,  dysgawdwyr  o  glod, 

Ond  awel  y  Dyffryn  fydd  yma  'n  wastadol, 
Yn  suo  u  hûn  olaf  am  oesau  i  dd'od. 

Yn  nghysegredigrwydd  y  Uanerch  hoff  yma 

Yr  huna  yr  enwog  Awenydd  o'r  Nant ; 
Ei  ffrewyll  fawreddog  yn  awr  a  orphwysa, 

Y  byd  ga'dd  ei  phrofì  am  ddrygedd  ei  chwant ; 

Y  gwanwyn  dymunol  ddaw  fel  hen  gydnabod, 
I  daenu  gwyrddlesni  o'i  amgylch  yn  llon, 

A  choron  o  flodau  a  rydd  yn  arwydd-nod 
0  fywyd  yn  gwylio  marwoldeb  fan  hon. 

Ond  er  mor  ddwyfol  y w  fy  oriau  hyn 

Yn  nghysegr  sancteiddiolaf  Natur  lân, 

Fel  llygad  aur  serenig  fach  yr  hwyr, 

Sy  'n  gwylaidd  wneyd  ei  hymddangosiad  tlws, 

Fm  hadgoffhau  i  'mado  cyn  y  nos. 

Pfarwel,  ffarwel,  fawledig  Ddyffryn  hoff ! 

Dy  erddi  gwridog  a'th  roslwyni  teg, 

Dy  Glwyd  angel-drem,  a'th  enfysliw  ddôl, 

Dv  leddf  awelon,  anadl  blodau  by w, 

A  th  gyf areddol  swyn  didranc,  ffarwel ! 

Henry  Isgaeb  Lswis. 
Porthdinorwig. 


DAMMEG   Y   CWYMP. 


iii. 

Y  Máb  y  llwvbr  yr  ydvm  wedi  ei  gymeryd  yn  yr  ysgrifau  hyn,  wedi 
ein  harwain  1  gyfeirio  fwy  nag  unwaith  at  y  syniad  o  addasrwydd,  neu 
ei  wrthwyneb,  yn  eigysylltiad  â'r  prawf  ar  ufudd-dod  dyn;  ac  yn  wyneb 
fod  y  syniad  hwnw  yn  dwyn  perthynas  agos  â'n  hymresymiad,  gosodir 
angenrheidrwydd  arnom  i  amcanu  ateb  y  cwestiwn : — Ymha  beth  y  mae 
jm  gynnwysedig  addasrwydd  prawf  o  fath  yr  un  a  roddwyd  ar  ufudd- 
dod  y  dyn  cyntaf  f  Tuag  at  ateb  y  cwestiwn,  mae  yn  amlwç  mai  at 
ein  rheswm  yn  unig  y  gellir  apelio.  At  eu  rheswm  yr  apelir  gan  y 
rhai  a  lynant  wrth  y  golygiad  flythyrenol  ar  hanes  y  Cwymp,  pan  j 
maent  yn  barnu  ac  yn  dadleu  nad  ydoedd  anaddasrwydd  yn  y  gwaharda- 
iad  i  fwyta  o  ffirwyth  un  o  brenau  yr  ardd  fel  prawf  ar  ufudddod  dyn 


298  DAMMEO   T   CWfMP. 

i'w  Grëwr.  O'r  ochr  arall,  eu  hargyhoeddiad  o  anaddasrwydd  prawl  o 
fath  hwn  sydd  wrth  wraidd  yr  ymchwiliad  am  ystyr  arall  i  r  hanes 
gan  y  rhai  a  wrthodant  y  golygíad  llythyrenol,  ac  at  reewm  yr  apeliant 
hwythau.  Gesyd  y  naill,  mae  yn  debyg,  f wy  o  bwys  ar  ystyriaethaa  a 
gyfodant  oddiar  y  syniad  o  awdnrdod  benarglwyddiaethol  y  Creawdwr 
nag  a  wneir  gan  y  lleill ;  ond  rheswm  sydd  o  angenrheidrwydd  gan  y 
naül  a'r  llall  yn  penderfynu  i'w  meddyliau  addasrwydd  neu  anaddas- 
rwydd  y  prawf.  0  herwydd  yr  amry wiaeth  a  nodwyd  yn  yr  hyn  a 
ddywed  rheswm  mewn  gwahanol  ddynion, — rhydd  hi  ei  dedfryd  yn  ol 
natur  a  graddau  y  goleuni  a  fwynheir  gan  y  deall, — anmhosibl  ydyw  i 
ni  wybod  a  fydd  yr  hyn  a  fernir  genym  ni  yn  rhesymol  yn  cymerad- 
wyo  ei  hun  i  reswm  a  barn  ein  darüenwyr ;  eithr  gan  fod  y  cwestiwn  o 
addasrwydd  prawf  wrth  wraidd  ein  hymresymiad,  y  mae  yn  ofynol  i 
ni  egluro  pa  elfenau  a  olygwn  ydynt  yn  angenrheidiol  i'r  cyfryw  addas- 
rwydd.     Cynnwysir  ein  hateb  yn  y  tri  pheth  canlynol :— 

1.  Symledd  ac  esmwythder,  neu  hawsder.  Yr  ydym  yn  cysylltu  y 
ddau  beth  hyn,  er  eu  bod  yn  wahaniaethol,  gan  mai  ar  y  ddadl  fod  y 
gwaharddiad  i  fwyta  o  ffrwyth  y  pren  yn  syml  ac  yn  esmwytìi,  y 
dybynir  yn  benaf  gan  y  rhai  a  lynant  wrth  y  golygiad  Dythyrenol,  er  eu 
harwain  i  ymdawelu  yn  addasrwydd  y  prawf  a  gjnanwysid  yn  y  cyf  ryw. 
"Yr  oedd  ammodau  y  cyfammod  yn  dra  hawdd  ac  esmwyth  i'w 
cyflawni."  (Charles,  Oeiriadur.)  Mae  yn  debyg  mai  yr  esbonwyr 
llythyrenol  a  dueddant  i  roddi  mwyaf  0  bwys  i'r  ystyriaethau  hyn;  ond 
nis  gall  yr  esbonwyr  allegawl  flforddio  bod  yn  ddiystyr  o  honynt,  gan 
yr  ymddengys  yn  rhesymol  synio  am  y  sefyllfa  y  gosodwyd  dyn  ynddi 
ar  y  dechreu  fod  ammodau  ei  ddedwyddwch  yn  gwbl  eglur,  ac 
anmhosibl  i'w  camddeall;  ac  hefyd  y  byddai  daioni  y  Creawdwr  yn 
gwaeyd  y  cyfryw  ammodau  yn  hawdd  ac  esmwyth.  * 

2.  Fod  natur  y  prawf  yn  cyf ateb  i  urddas  y  dyn  y  gosodwyd  y  prawf 
arno.  Bhydd  Mr.  Charles  yn  y  Geiriadur  y  desgrifiad  canlynol  o 
urddas  .y  dyn  cyntaf  yn  ei  gyflwr  creadigol — ^cwirionedd  yr  hwn 
ddesgrifiad  sydd  mor  amlw?  ag  ydyw  yr  iaith  ymha  un  y  gwisgir  ef  o 
rymus  a  choeth :  "  Yr  oedd  ei  wybodaeth  yn  eang,  tu  hwnt  i  raddau 
pell  iawn  i  wybodaeth  ei  holl  hiliogaeth  wedi  hyny.  Yr  oedd,  trwy 
fywiogrwydd  ei  feddwl,  yn  treiddio  yn  drwyadl  i  naturiaeth  a  chyn- 
neddfau  y  creaduriaid,  fel  y  gallodd,  ar  unwaith,  roddi  enwau  addas 
i'w  naturiaothau  iddynt  oll.  Yr  oedd  ei  wybodaeth  am  Dduw,  ei  ber- 
flfeithrwydd  a'i  ogoniant  dwyfol,  yn  gyflawn,  yn  ol  ei  radd  fel  creadur — 
er  nas  gall  dim  meidrol  gynnwys  anfeidroldeb.  Yr  oedd  ei  feddwl  pur 
heb  len,  yn  ddigwmwl,  yn  edrych  ar  y  gogoniant  dwyfol  yn  y  neÿhau  a 
welir ;  ac  yr  oedd  agwedd  ei  holl  ysbryd  yn  hollol  addas  i'w  adnabydd- 
iaeth  o'r  Bod  Dwyfol.  Fel  yr  oedd  ei  wybodaeth  am  Dduw  yn  eang, 
yr  oedd  ei  ewyllys  a'i  serchiadau  yn  gweithredu  yn  fywiog,  mewn 
gwresogrwydd  rheolaidd,  ac  ymostyngiad  sanctaidd  iddô.  Nid  oedd 
dim  paUdod,  na  dim  yn  ormod  ynddo  mewn  un  gradd."*    Syniad  oyffelyh 

*  For  what  reaoh  of  obsenration  oould  be  wanting  to  him,  to  whom  the  knowledge 
of  aU  animal  life  was  intuitive,  and  what  power  of  ìntelleot  oould  be  denoient  in  him, 
in  whom  the  gift  of  langoage  was  an  original  endowment?  The  worâB  oí  the  poet 
Ao  but  go  along  with  onr  natural  feeling— - 

"  Adam,  the  goodliest  of  bÌM  jobb  «noe  born." 


DAWMÊO   Y   CWYÄ*.  ÄÔ9 

i'r  hyn  a  gyfl  wyuir  yn  y  dyfyniad  uchod,  ag  y  gorfodid  hwy  i  ffurfta 
am  urddas  dyn  yn  ei  gyfl  wr  creadigol,  yn  cael  ei  gyplysu  âg  ystyriaeth 
o*r  hyn  a  foasal  y  Crëwr  yn  ei  ddoethineb  yn  ei  osod  yn  brawf  ar 
ufudd-dod  un  yn  meddu  y  fath  urddas,  sydd  wedi  arwain  cynifer  o 
feirniaid  galluog  i  chwilio  am  ystyr  heblaw  yr  un  Uythyrenol  i  hanes 
ysgrythyrol  y  cwymp ;  ac  y  mae  y  ddadl  oddiwrth  leswm  a  ddygir 
ymlaen  ganddynt  er  attegu  eu  barn,  yn  un  a  gydnabyddir  yn  gyffredinol 
fei  ft  grytn  mawr  ynddi,  a  byddai,  mae  yn  debyg,  yn  dwyn  argyhoeddiad  i 
feddyliaa  pawb  oni  b'ai  ei  bod  yn  dyfod  i  wrthdarawiad,  yn  meddyliau 
rhai,  ftV  dybiaeth  nas  gellir  ei  derbyn  yn  unol  âg  ymostyngiad  dyladwy 
i  awdurdod  Gair  Duw. 

3.  Ymddengys  i  ni  y  dylai  y  prawf  fod  âg  addasrwydd  ynddo  i  bar- 
heu  yn  brawf  ped  arosasai  dyn  am  yspaid  mewn  ufudd-dod.  Yr  oedd 
Duw  yn  thagweled  mai  anufuddhau  yn  ebrwydd,  fe  allai,  a  wnaethai 
dyn ;  golygwn,  er  hyny,  ei  f od  yn  rhesymol  tybied  y  byddai  y  prawf,  o 
ran  ei  natar,  yn  gyfryw  ag  a  allasai  barhau.  Os  caniateîr  rhesymoldeb 
hyft,  yna,  cyn  y  geliir  oanfod  addasrwydd  ffrwyth  un  o'r  prenau  a  dyfai 
o  r  ddaear  i  f od  yn  brawf  ar  ufudd-dod  dyn,  y  mae  yn  rhaid  tybied 
gwyrth  mewn  natur  a  fuasai  yn  cadw  ffrwyth  addfed,  bwytadwy  a 
dymunol  ar  y  cyfryw  bren,  ymhob  tymmor  ac  amser,  heb  addfedu  na 
myned  yn  or-addfed.  Ac  awgrymir  i  ni  gwestiynau  eraill,  megys,  A 
ydoedd  y  pren  hwn,  fel  prenau  eraill  natur,  i  ddwyn  ei  rywogaeth  f  A 
ydoedd  pob  pretro'r  un  rhywogaeth  i  fod yn  brawf  ar  ufudd-dod  y  neb 
a'i  gwelai  1  &c,  ŵe.  Fe  ddichon  mai  am  yspaid  byr  yn  unig  yr  aroe- 
odd  dyn  mawn  ufadd-dod;  ond  ymddengys  i  ni  yn  dra  afresymoî  tybied 
lod  nator  y  prawf  y  goeodwyd  ef  dano,  yn  cynnwys  ynddo  awgrym  y 
byddai  ei  ufndd-dod  yn  fyr-barhäol. 

Pa  gymaîot  bynag  o  resymoldeb  a  fernir  sydd  yn  y  pethau  a  enwyd, 
fe  welir  y  gafi  pleidwyr  y  golygiad  Uythyrenol  ar  nanes  y  cwymp 
hawlio  y  eyntaf  o  honynt  yn  flaf r  eu  golygiad  hwy ;  tra  y  mae  yr  ail 
a'r  tryuydtt  o  honynt  yn  ffafrìo  yn  hytrach  y  golygiad  ffugyrol  neu 
attaçawl  ar  yr  banes ;  eithr  y  mae  pob  un  o'r  trì  pheth  yn  gyfryw  ag  y 
riellw  eu  ihawlio  mor  llwyr  gan  y  deongliad  a  gynnygir  yn  yr  ysgrif am 
hym,  «g  a  wueir  gan  y  saill  n*u  y  lìall.  Oblegid,  1.  Y  nu*  y  gor- 
chynryn  "Na  wna  yaddo" — yn  y  seìthfed  dydd — "ddim  gwaith," 
mor  sjml  ag  ydyw  y  gorchymyn,  MOnd  o  bren  gwybedaeth  da  a  drwg, 
na  fwyta  o  hemo."  Y  mae  hefyd  mor  hawdd  ac  esmwyth  ag 
ydyw  hwaw,  yn  gymaint  felly  fel  y  dichon  ei  fod  wedi  awgrymu 
ì  rai  o'b  darltenwyr  ofyn,  yn  wyneb  ein  golygiad,  Pa  anhawsder  a 
allasai  fod  yn  ngorphwysiad  y  seithfed  dydd  i  ddyn  sanctaidd  ?  I  hyn 
digon  ydyw  ateb,  nad  ydoedd  anhawsder  o  gwbl  ynddo,  oddieithr  yr 
hyn  ydoedd  yn  gynnwysedig  yn  y  gwaharddiad  i'w  ddefnyddio  i'w 
amoanion  ei  him,  y  cyfryw  anhawBder  ag  a  awgrymir  yn  ngeiriau  Paul, 
"  Eithr  pam  ódaeth  y  gorchymyn  yr  adfywiodd  pechod."  2.  Y  mae  yn 
cyfateb  i  «rddaa  dyn.  Annuwiaeth  yn  unig  a  feiddiodd  erioed,  noa  a 
faidd  byth  wadu  ei  Tesymoldeb.  3.  Yr  oedd  addasrwydd  mewn  prawf 
o  fath  hwn  i  harhau,  ped  arosasai  dyn  mewn  uf  udcUdod.  Ac  y  mae 
ystyr  ymha  un  y  mae  yn  parhau,  nid  yn  gyfryw,  ni  a  addefwn,  ag 
ydoedd  i'r  dyn  cyntaf,  ar  ymddygiad  yr  hwn  yn  ei  wyueb,  y  gor* 
phwyaai  tynged  dynolryw;  -ond  y  mae  yn  parhau  yn  brawf  yn  yr  yètyr 


800  DAMMEO    7   OWYMP. 

o'i  fod  yn  arwyddocaol,  yn  mhawb,  o'u  hymostyngiad  i  ewyllys  ac 
awdurdod  eu  Creawdwr;  ac  ymhob  cychwyniad  newydd  yn  hanes 
dynolryw,  adnewyddir  ef  fel  ammod  bendith  ar  ddyn  ac  ar  waith  ei 
ddwylaw. 

Y  peth  nesaf  a  ddaw  dan  ein  hystyrìaeth  ydy w  yr  hyn  a  ddywedwyd 
yn  niwedd  yr  ysgrif  gyntaf  a  fyddai  yn  ail  brif  ran  ein  hymresymiad, 
sef  edrych  pa  f  odd  y  cydsaif  ein  golygiad  â'r  hanes  a  rydd  yr  Ysgrythyi 
am  y  gosb  a  ddilynodd  anufudd-dod  dyn.  Yr  ydym  yn  barnu  y  ceir 
yma  gadarnhad  pwysig  a  tharawiadol  i  gywirdeb  ein  damcaniaeth,  gan 
y  galluogir  ni  i  weled  fod  y  rhan  ag  ydoedd  dymmorol  a  gweledig  o'r 
gosb  a  ddilynodd  y  trosedd  yn  ganlyniad  naturiol  ac  anocheladwy  i'r 
trosedd,  ac  ei  fod  o'r  nn  fath,  o  r  un  natur  a'r  trosedd.  Nid  y w  ein 
cyfeirìad  at  y  farwolaeth  ysbrydol  a  thragywyddol  a  gynnwyair  yn  yr 
ymadrodd,  "Gan  farw  ti  a  fyddi  farw,"  yr  hyn  ydoedd  canlyniad 
ymadawiad  oddiwrth  Dduw  ac  anufudd-dod  i'w  orchymyn,  o  ba  natur 
bynag  ydoedd  y  trosedd  trwy  baun  yr  anufuddhawyd ;  eithr  at  y  rhan 
o  r  gosD  a  gynnwysir  yn  y  geiriau,  "  Melldigedig  fydd  y  ddaear  o'th 
achos  di,  trwy  lafur  y  bwytei  o  honi  holl  ddyddiau  dy  einioes.  .  .  . 
Trwy  chwys  dy  wyneb  y  bwytei  fara,  hyd  pan  ddychwelech  i'r  ddaear." 
Yn  ol  y  golygiad  y  dadleuwn  drosto,  ammod  bendith  ar  lafurwaith  ei 
ddwylaw  a  osodwyd  i  ddyn  yn  ngosodiad  y  seithfed  dydd  i  fod  yn 
ddydd  iddo  orphwys  arno  a'i  sancteiddio,  yr  hwn  ammod  a  dorwyd 
ganddo,  yr  hyn  a  ganlynwyd  yn  naturiol  ac  anochejadwy  gan  attaliad 
y  cyfryw  fendith,  ac  yn  ei  lafur  y  dygai  y  gosbedigaeth.  Deddf  gyff- 
redinol  ac  adnabyddus  cosbedigaeth  pechod  ydyw  yr  hyn  a  ddangosir 
yn  y  geirìau,  "  Dy  bechod  dy  hun  a'th  gosba  di,  a'th  wrthdro  a'th 
gerydda."  Deddf  ydyw  ag  y  rhoddîr  arbenigrwydd  mawr  iddi  yn 
mhrophwydoliaeth  Hosea,  ac  a  ddangosir  mewn  ymadroddion  fel  y 
rhai  canlynol :  <(  Arddasoch  i  chwi  ddrygioni,  medasoch  anwiredd ; " 
"Canys  gwynt  a  hauasant,  a  chorwynt  a  fedant;"  "Ephraim  a 
ymgysylltodd  âg  eilunod,  gad  iddo ; "  "0  herwydd  amlhau  o  Ephraim 
allorau  i  bechu,  allorau  fydd  ganddo  i  bechu.  Yn  unol  ft'r  ddeddf 
hon,  os  ydyw  ein  golygiad  am  natur  ei  drosedd  yn  gywir,  y  cosbwyd 
Adda,  a'r  un  modd  ei  hiliogaeth.  Nid  cosbedigaeth  wedi  ei 
dwyn  arno  megys  o  bell,  ac  heb  berthynas  agos  ac  amlwg  rhyngddi  ft'r 
trosedd  ydoedd ;  eithr  cynnwysid  y  gosb  yn  y  trosedd.  Dewisodd 
lafur,  am  hynv  "  trwy  lafur  y  bwytei  o'r  ddaear."  Ni  fynai  orphwya, 
am  hyny  ni  chaiff  orphwys  :  "  Trwy  chwys  dy  wyneb  y  bwytei  fara, 
hyd  pan  ddychwelech  i'r  ddaear."  Dysgeidiaeth  gy ntaf  yr  Ysgrythyr, 
gan  hyny,  ydyw  jrr  hyn  y  mae  pob  oes,  a  phrofiad  pob  dyn  yn  ei 
gadarnhau,  mai  pechod  ydy w  ei  gosbedigaeth  ei  hun. 

Ymadrodd  dewisol  er  desgrifio  a  symio  i  fyny  ganlyniadau  anufudd- 
dod  dyn  ydyw,  iddo  "golli  delw  Duw."  Ymadrodd  ydyw  sydd  yn 
cymeradwyo  ei  hun  i'r  meddwl,  fel  un  yn  meddu  cymhwysder  arbenig 
i  grynhoi  ynddo  wahanol  effeithiau  y  cwymp.  Ac  ni  ddylai  unrhywr 
ymdriniaeth  ar  hanes  ddechreuol  dynolryw  fod  heb  sylw  arno,  ac 
ymgais  i  benderfynu  beth  a  feddylir  wrth  y  ddelw  hono  aç  y  rnoddir 
cymaint  o  arbenigrwydd  iddi  yn  hanes  creadigaeth  y  dyn  cyntaf : 
"Gwnawn  ddyn  ar  ein  delw  ni,  wrth  ein  lluu  ein  hunain."    Am  y 


ÖAMMEO  t  owym*.  ÍOl 

ddau  air  a  gyfieithir  "  delw  "  a  ••  Uun,"  nid  ydy  w  Delitszch  yn  gallu 
siarad  yn  benderfynol  am  eu  hystyr,  nac  am  y  gwahaniaeth  rhyng- 
ddynt  Cynnwysir  ei  farn  yn  y  dyfyniadau  canlynol; — "The  idea  of 
I.  [delw]  ia  more  rigid,  that  of  II.  [llun]  more  fluctuating,  and,  so  to 
speak,  more  spiritual ;  in  the  former,  the  notion  of  the  original  image, 
in  the  latter,  that  of  the  ideal  predominates.  Hence  the  Oreek  and 
many  of  the  Latin  Fathers  started  from  at  least  a  correct  feeling, 
when  they  referred  L  to  the  physical,  and  II.  to  the  ethic  side  of  the 
•  imago  dimna,'  though  there  is  no  linguistic  necessity  for  this  distinc- 
tion.  The  narratiye  does  not  eipressly  state  wherein  the  Diyine 
likeness  consisted."  Ni  welsom  yr  un  cyfeiriad  gan  yr  awdwr  hwn  at 
eiriau  Paul  (Eph.  iv.  23,  24;  Col.  iii.  10),  a  ddefnyddir  yn  aml  er  esbonio 
y  gair  "  delw ; "  a  hyn  sydd  briodol,  gan  nas  gellir  seilio  ar  eiriau  a 
fwriadwyd  i  ddesgrifio  y  ddelw  yn  ol  pa  un  y  crewyd  y  dyn  newydd, 
ddadl  mai  hon  ydoedd  y  ddelw  ar  ba  un  y  crewyd  y  dyn  cyntaf. 
Nid  ydy w  yr  hanes,  meddai  Delitzsch,  yn  dangos  y n  benderfynol  ymha 
beth  y  cynnwysid  y  ddelw  a'r  cyffelybrwydd  dwyfol ;  ymddengys  i  ni, 
er  hyny,  y  ceir  awgrymiadau  o  gryn  bwysigrwydd  yn  yr  hanes  ei  hun, 
ac  y  mae  yn  dra  rhesymol  dysgwyl  y  ceid  y  cyfryw ;  oblegid  onis  ceir 
hwynt,  gadewir  ni  heb  awgrym  yn  yr  oll  o'r  Hen  Destament,  ac 
oddieithr  yn  ngeiriau  Paul  y  cyfeiriwyd  atynt,  yn  yr  oll  o'r  Ysgrythyr, 
am  ystyr  yr  ymadrodd.  Y  mae  fod  a  wnelo  yr  hanes  â'r  cynfyd,  ac 
yn  seiliedig  ar,  os  nad  yn  corffori,  traddodiadau  yn  dyddi>  o'r  cynfyd, 
yn  ffafrio  y  golygiad  fod  cyfeiriad  yr  ymadrodd  àt  nodweddion 
allanol  ac  amlwg,  yn  hytrach  nag  at  nodweddion  meddyliol  a  mewnol, 
neu  dueddiadau  moesol.  Ac  â  hyn  y  cytuna  y  defnydd  a  wneir  o'r 
ymadrodd,  yn  ei  unionffurf  ddechreuol,  mewn  cysylltiaa  â  genedigaeth 
Seth  (Gen.  v.  3).  Eithr  os  allanol  a  gweledig  ydoedd,  ymha  bethau  yr 
oedd  y  ddelw  yn  gynnwysedigî  1.  Arglwyddiaeth  ac  awdurdod: 
"Gwnawn  ddyn  ar  ein  delw  ni,  wrth  ein  llun  ein  hunain;  ac 
arglwyddiaethant "  &c.  (Gen.  i  26).  "  A  dy wallto  waed  dyn,  trwr 
ddyn  y  tywelltir  ei  waed  yntau,  o  herwydd  ar  ddelw  Duw  y  gwnaeth 
efe  ddyn"  íGten.  ix  6).  Cynnwysa  yr  ymadroddion  hyn  fod  yr 
arglwyddiaetn  â  pha  un  y  gwisgwyd  dyn,  nid  yn  unig  yn  cyrhaedd 
dros  yr  anifeiliaia  direswm,  ond  hefyd,  mewn  achosion  neillduol,  dros 
ei  gyd-ddyn  ("  awdurdod  boliticaidd,"  Delitisch) ;  ac  y  mae  y  cvfeiriad 
at  v  ddelw  Ddwyfol  yn  y  ddau  gysylltiad,  yn  awgrymu  mai  yn  yr 
arglwvddiaeth  â  pha  un  y  gwisgwyd  dyn,  mewn  rhan  o  leiaf,  yr  ydoedd 
y  ddelw  hono  yn  gynnwysedig.  2.  Ai  nis  gellir  golygu  fod  yr  adnodau 
Gen.  i.  27,  v.  1,  2,  yn  awgrymu  fod  y  drychfeddwl  a  gyflwynir  yn  y 
gair  "dyn,"  yr  un  modd  a'r  drychfeddwl  a  gyflwynir  yn  y 
gair  "  Duw  "  (Elohim),  yn  cynnwys  unoliaeth  ac  undeb  mwy  nag  un  ì 
3.  Yn  ol  y  ddelw  a'r  cyffelybrwydd  Dwyfol  y  gosodwyd  i  ddyn  orphwys 
ar  y  seithfed  dydd.  Bendigwyd  a  sancteiddiwyd  y  seithfed  dydd, 
oblegid  ynddo  y  gorphwysasai  Duw  ei  hun  oddiwrth  ei  holl  waith. 
"Gofia  y  dydd  Sabboth  i'w  sancteiddio  ef ;  chwe'  diwrnod  y  gweithi,  ac 
y  gwnei  dy  holl  waith.  ...  0  herwydd  mewn  chwe  diwrnod  y 
creodd,"  &c.  Ni  ddefnyddir  yn  y  cysylltiadau  hyn  y  geiriau  "delw" 
a  "Uun,"  ond  y  mae  yr  hyn  a  gynnwysir  ynddynt  iV  weled  mor 
amlwg  yn  y  geiriau  "  oblegid  "  ac  "  o  herwydd  "  ft  phe  defnyddiasid 
1889.  x 


802  DAMMtfiG    Y   CWYMP. 

hwynt.  Cynnwysid  y  ddelw  ddwyfol  ar  ddyn,  gan  hyny,  mewn  rhan, 
yn  y  ffaith  ddarfod  i  ddyn  gael  ei  osod  ar  y  ddaear  i  amlygu  yn  ei 
waith  a'r  gorphwysiad  ar  y  seithfed  dydd,  drefn  y  gweithrediad 
Dwyfol  yn  nygiad  i  fod  y  greadigaeth,  o  ba  un  yr  ydoedd  dyn  yn 
rhan  mor  bwysig.  Oblegid  yr  ydoedd  y  gwaith  yn  gystal  â'r  eorphwys- 
iad  yn  ol  y  ddelw.  "  When  the  name  c  work  *  is  given  to  God  s  six  days 
creation,  human  work  is  ennobled  to  the  highest*conceivable  degree  as 
being  the  copy  of  this  mcdel "  (Deütesch).  Mewn  cyffelyb  fodd,  gan 
hyny,  ag  yr  ordeiniwyd  cadw  mewn  coffhftd  y  waredigaeth  a  wnaeth 
bobl  Israel  yn  genedl,  yr  ordeiniwyd  hefyd  fod  gwaith  a  threfn  y 
greadigaeth  i'w  gadw  mewn  coffhâd ;  nis  gosodwyd  y  gwirionedd  yn 
ei  gylch  i  ddibynu  ar  ansicrwydd  trosglwyddiad  trwy  draddodiad 
dynol,  nac  ychwaith  ar  gerfiadau  mewn  llechau  ceryg ;  eithr  gosodwyd 
ef  yn  argraffedig  mewn  arfer,  defod  a  gweithred,  a  fyddai  yn  ol  delw 
a  chyffelybrwydd  y  gweithrediad  dwyfol;  fel  "pan  ofyno  dy  fab,  gan 
ddywedyd,  Beth  y w  hyn  î  yna  dy wed  wrtho :  0  herwydd  mewn 
chwe  diwrnod  y  gwnaeth  yr  Arglwydd  y  nefoedd  a'r  ddaear  a'r  môr  a'r 
hyn  oll  sydd  ynddynt,  ac  a  orphwysodd  y  seithfed  dydd,  ac  a'i 
sancteiddiodd  ef."  Neu,  os  newidid  ffurf  yr  ymholiad,  a  gofyn,  u  Eiddo 
pwy  y  ddelw  hon  a'r  argraffî"  ac  yr  atebid,  "Éiddo  Duw,"  yna 
rhoddid  grym  adnewyddol  bob  tro  yn  y  teimlad  o'r  rhwymedigaeth  i 
roddi  "yr  eiddo  Duw  i  Dduw."  Collwyd  y  ddelw;  ac  os  cywir  y 
golygiad  y  dadleuwn  drosto,  mai  halogi  y  seithfed  dydd  ydoedd  y 
trosedd  dechreuol,  trwy  ba  un  yr  anufuddhaodd  dyn  i'w  Crëwr,  nid 
cosbedigaeth  ydoedd  hyn  wedi  ei  dwyn  ar  ddyn,  heb  berthynas  union- 
gyrchol  ac  amlwg  rhyngddi  â'r  trosedd,  eithr  cynnwysid  y  gosb  yn  y 
trosedd,  gan  mai  y  prawf  a  osodasid  arno  ydoedd,  À  gadwai,  ai  ni 
chadwai  efe,  y  ddelw  ddwyfol  y  crewyd  ef  arni?  A  barhâi,  ai  nis 
parhài  efe,  i  amlygu  yn  ei  fywyd  a'i  weithred  drefn  y  gweithrediad 
dwyfol  yn  y  greadigaeth,  o  ba  un  yr  ydoedd  yn  rhan,  ac  yn  nghanol  yr 
hon  y  bwriadwyd  iddo  gynnrychioli  a  dangos  y  Duw  a'i  gwnaeth  t 

Yt  ydym,  hyd  yn  hyn,  wedi  cyfyngu  ein  sylwadau  i'r  cwestiynau 
hyny  a  awgrymir  gan  y  pennodau  ymha  rai  y  cynnwysir  hanes  y 
cwymp ;  erys  i  ni  eto.  cyn  gorphen,  i  edrych  ar  ein  golygiad  yn  ngoleu 
hanesiaeth  ddilynol  dynolryw.     Profìon   uniongyrchol    ac  amlwg    o 

Swirdeb  ein  eolygiad  am  natur  y  trosedd  dechreuol  nis  gaUwn 
ysgwyl  eu  caei,  ac  yn  hyn,  nid  ydym  dan  unrhyw  anfantais  amgen  y 
golygiadau  eraill  a  gynnygir,  gan  nas  gellir  cael  prawf  uniongyrchol  y 
tu  allan  i'r  hanes  ei  hun  o  gywirdeb  yr  un  o  honynt;  ond  mae  yn 
debyg  y  dysewylir  i  ni  geisio  ei  attegu  â  rhy w  ffeithiau  neu  awgrym- 
iadau  mewn  nanesiaeth  ysgrythyrol  O-osodir  y  Sabboth  genym  i  ddal 
lle  uy  pren  gwybodaeth  da  a  drwg,"  yn  "arwydd"  y  cyfammod  cyntaf 
ft  dynolryw,  yn  wyneb  yr  hwn  y  cyflawnwyd  y  weithred  gyntaf  o 
anufudddod,  yr  hwn  a  ddygodd  farwolaeth  ar  bob  dyn.  A  ydyw 
hanesyddiaeth  yr  Ysgrythyrau  yn  ein  cyfìawnhau  mewn  gosod  y  fath 
arbenigrwydd  arno?  Fod  arbenigrwydd  mawr  ac  amlwg  yn  cael  ei 
roddi  ar  y  Sabboth  yn  yr  Ysgrythyrau,  a  addefir  yn  barod  gan  ein 
darllenwyr,  ac  fe  ddichon  yr  addefai  llawer  o  honynt  fod  iddo  y  fath 
arbenigrwydd  yn  hanes  dynolryw  yn  gyflredinol  fel  ag  i  awgrymu,  os 
nad  i   ddangos,   perthynas  o'r  fath   agosaf, — mor  agos  ag  ydyw   y 


DAMMBG  T  OWTMP,  303 

berthynas  rhwng  achoe  ac  effaith, — rhwng  y  Sabboth  yn  y  parch  a 
delid  iddo,  neu  y  gwrthwyneb,  â  dyrchafíad  neu  ddirywiad  cenedloedd, 
teuluoedd,  a  phereonau  unigol.  Rhaid  i  ni,  fodd  bynag,  adael  i'n 
darllenwyr  dynti  y  casgliad  a  dybir  ganddynt  yn  rhesymol  oddiwrth 
ystyriaethau  cyflfredinol  o  fath  y  rhai  nyn,  a  chyfyngu  ein  sylwadau  at 
ffeithiau  ac  awgrymiadau  a  ymddangoaant  yn  gosod  arbenigrwydd  ar  y 
Sabboth,  a  ofyna  dybiaeth  o  fath  yr  un  y  dadleuwn  drosti,  tuag  at 
gyfrif  am  dano. 

Bydd  ein  cyfeiriad  cyntaf  at  y  diluw.  Yn  yr  hanes  a  geir  yn  llyfr 
Geneeis  am  y  diluw,  cyfarfyddir  bedair  gwaith  âg  ymadroddion  fel  y 
rhai  a  ganlyn  :  "  Ac  wedi  saith  niwrnod;  "  Ac  efe  a  arosodd  eto  saith 
niwrnod  eraill."  Yn  un  o'r  manau  lle  y  dygwydda  yr  ymadrodd, 
rhydd  ymyl  y  ddalen  y  darlleniad,  "  Ac  ar  y  seithfed  dydd."  Mewn 
dau  le  ceir  yr  ymadrodd  mewn  cysylltiad  â  dyfodiad  y  diluw  ar  y 
ddaear,  ac  yn  y  ddau  le  arall  mewn  cysylltiad  âg  anfoniad  y  golomen 
allan  o'r  arch  er  gwybod  a  dreiasai  y  dyfroedd.  Nis  gallwn  gyfrif  yn 
ddamweiniol  y  cyfeiriadau  hyn,  o  ran  y  ffaith  a  gofnodir,  nac  o  ran 
manylrwydd  y  cofnodiad  gan  yr  hanesydd.*  Ai  nid  ydym,  yn  hytrach, 
i  weled  yma  awgrym  fod  cyfeiriad  y  diluw  fel  cosbedigaeth,  nid  yn 
unig  at  ddrygioni  cyffredinol  dynolryw,  ond  hefyd  at  yr  halogiad 
cynnyddol  o'r  dydd  a  sancteiddiodd  Duw ;  ac  fod  Noah  ai  deulu  ar  y 
dydd  hwnw  yn  addoli  Duw,  ac  yn  dysgwyl  amlygiadau  o'i  drugaredd  f 

Yn  hanes  y  diluw,  megys  yn  hanes  y  greadigaeth,  ceir  dau  adroddiad 
gwahanol,  y  naill  yn  gwneyd  defnydd  yn  unig  o'r  enw  Duw,  a'r  llall 
o'r  enw  Jbhofah.  Y  mae  y  cyfeiriadau  at  y  seithfed  dydd  yn  dygwydd 
yn  unig  yn  yr  olaf.  Y  mae  yr  adroddiad  a  gydnebydd  y  berthynas 
gyfammodol  ddechreuol  gan  hyny,  yn  ofalus  hefyd  i  roddi  ei  le  príodol 
i  **  arwydd  "  y  cyfammod  hwnw — y  seithfed  dydd. 

Yr  egiurhad,  mae  yn  debyg,  a  roddid  gan  rai  ar  y  cyfeiriad  at  y  rhif 
"  aaith  '  yn  y  manau  hyn,  fyddai  ei  fod  yn  dwyn  ei  ystyr  gyf riniol, 
megys  mewn  llìaws  o  leoedd  yn  yr  Ysgrythyr  ;  ond  gellir  gofyn,  0  ba 
le  y  daeth  y  nodwedd  gyfrin  a  berthyn  iddo,  os  nad  oddiar  y  seiliau  a 
awgrymir  gan  y  golygiad  y  dadleuwn  drosto  ? 

Ymhen  tua  mü  o  flynyddoedd  ar  ol  y  diluw,  gwelir  had  Abraham 
wedi  dyfod  yn  genedlaeth  gref,  ac  wedi  ei  haddysgu  trwy  brofiadau 
dyeithr  i  fod  yn  bobl  ag  y  gallasai  Duw  adnewyddu  ei  gyfammod  à 
dynolry w  ac  â  r  ddaear  jmddynt.  Aneglur  a  rhanol  ydoedd  y  berthynas 
gyfammodol  cyn  hyn,  eithr  yn  awr  yr  ydoedd  i  fod  yn  amlwg  a 
diammheuol  "  Erbyn  fy  enw  Jehofah  ni  bum  adnabyddus  iddynt ; " 
eithr  o  hyn  allan  yr  ydoedd  i'w  adnabod  yn  "  Jehofah.  Jehofah," — ail 
ffyfammod.  A  phan  y  llefarodd  Dnw  wrth  Moses  yn  mynydd  Sinai  y 
deng  air  deddf,  gosodir  "  arwydd  "  y  cyfammod  yn  y  Ue  amiycaf  yn  eu 
mysg ;  a  phe  b'ai  bríodol  i  fesur  ei  bwysigrwydd  cymhariaethol  yn  ol 
nifer  y  geiriau  a  ddefnyddir  i'w  fynegu,  y  mae  y  mwyaf  pwysig  o 
honynt  olL     Arno  ef  hefyd  yn  unig,  o'r  holl  orchymynion,  y  gosodir  yr 

*  Aooording  io  the  Cnoeiform  aoooont  of  the  flood,  di800vered  1872,  in  the  British 
Moieum  by  Oeo.  Smith,  Flood  »nd  Storm  raged  for  6  days  and  7  nights  iu  a  oontinoal 
tempest.  At  the  dawn  of  the  7th  day,  however,  the  storm  abated.  On  the  7th  day 
aftar  the  Teseel  stranded— he  let  the  dove  flj  out,  whioh,  beoanse  it  found  no  resting 
pUoe,  retumed.— DtUUäch. 

x  a 


804  DAltlfSG   T   OWTMP. 

arbenigrwydd  a  gyunwysir  mewn  cysylltu  âg  ef  y  gair  "  cofia."  A  chyn 
gorphen  o  Ddaw  íefaru  wrth  Moses  yn  y  mynydd,  dychwelir  drachefn 
at  bwysigrwydd  y  pedwerydd  gorchymyn ;  ato  ef  yn  unig  o  eiríaa  y 
ddeddf  y  dychwelir ;  ac  olaf  hefyd  ydyw  o'r  geiriau  a  lefarodd  Daw  yn 
y  mynydd  :  "  Llefara  hefyd  wrth  feibion  Israel n — pe  dilynasai  y 
eyfieithwyr  Cymraeg  eu  harfer  yn  Uyf rau  Moses,  hwy  a  roisent  air  mwy 
grymus,  "gorchymyn"  (Gen.  xxvl  2), — "Gorchymyn  hefyd  i  feibion 
Israel;  diau  y  cedwch  fy  Sabbothau"  (Edrychwch  ar  gadw).  A 
dangosir  ymhellach  y  pwysigrwydd  a  berthyn  iddo,  trwy  nodi  yr 
ystyriaethau  amry wiol — pump  mewn  nif er — ymha  rai  y  mae  i'w  gyfrif : 
1.  Y  mae  yn  "arwydd  rhyngof  fi  a  chwithau."  2.  "Sanctaidd  ydyw  i 
chwL"  3.  "  Gorphwysdra  sanctaidd  i'r  Arglwydd  ydy  w."  4.  Y  mae 
yn  "  arwydd  mewn  cyfammod  tragy wyddol. '  5.  Y  mae  yn  *'  arwydd 
tragywyddol  mai  mewn  chwe'  diwrnod,"  &a,  ac  mai  "ar  y  seithfed 
dydd  y  peidiodd,  ac  y  gorphwysodd  efe"  (Exod\  xxxi.  12 — 17). 

Ni  a  adawn  i'r  rhai  ydynt  hyddysg  mewn  geiriadaeth  Hebreig  i 
benderfynu  a  oes  yn  y  gair  "  cofia,"  heblaw  ei  gyfeiriad  i'r  dyfodol — 
"  edrychwch  ar,"  neu  "  gwyliwch  ar  " — gyfeiriad  hefyd  i'r  gorphenol ; 
ac  a  geir  awgrym  ynddo  fod  y  "gorchymyn  hwn  o'r  dechreaad." 
Boddlonwn  yma  yn  unig  ar  ddy wedyd  fod  yr  arbenigrwydd  a  roddir 
yn  Uyfrau  Moses  a'r  Hen  Destament  ar  y  dydd  Sabboth,  mynychder  a 
difrifolder  y  cyfeiriadau  ato,  manylrwydd  y  sancteiddiad  a  ofynir  iddo, 
ynghyd  a'r  flfaith  f od  yr  ymadrodd,  "  Halogasant  fy  Sabbothau  "  yn  cael 
ei  gyfrif  yn  ddigon  grymus  i  ddesgrifio  yr  annuwioldeb  mwyaf,  wedi 
arwain  Calrin  i  ddefnyddio  y  gair  "  dirgelwch  "  wrth  ymdrin  am  dano. 
"  If  there  had  not  been  some  excellent  and  peculiar  mystery,  &c"  A 
gyfrifir  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  genym  yn  gwasanaethu  er  egluro  y 
"  dirgelwch  "  a  berthyn  i  "  Sabboth  gorphwysfa  sanctaidd  yr  Arglwydd 
ein  Duw  î "  Yr  ydym  yn  maentumio,  modd  bynag,  mai  yr  hyn  a  oeod- 
odd  y  Sabboth  yn  y  fath  arbenigrwydd  fel  ag  i  fod  yn  sacrament  goruch- 
wyliaeth  y  ddeddf,  ydoedd  mai  y  Sabboth  a  f u  hefyd  yn  sacrament  y 
sefyllfa  greadigoL 

Y  mae  yn  demtasiwn  gref  i  ni  aros  enyd  gyda'r  gyf undrefn  eang  a 
manol  hono,  a  gynnwysai  y  seithfed  flwyddyn  i'r  tir,  blwyddyn  y  Ja- 
biH,  &c,  i  ba  un  yr  oedd  y  seithfed  dydd  yn  ganolbwynt,  yr  hon  a 
ddengys  mor  amlwg  a  dim  a  nodwyd  neu  a  ellid  ei  nodi  genym,  yr 
arbenigrwydd  rhyf eddol  a  osodid  ar  y  Sabboth ;  ond  rhaid  i  ni  ymattal, 
a  chymeryd  llam  eto  dros  fil  o  flynyddoedd,  a  disgyn  ar  y  geiriau  y 
cyfarfyddir  ft  hwynt  yn  niwedd  ail  lyfr  y  Chronicl  (xxxvL  21),  lie  y 
gwelwn  y  gellir  eymio  i  fyny  ymddygiad  plant  Israel  ar  y  Sabboth,  er 
pob  gwrthglawdd  a  godwyd  yn  y  ddeddf  i  w  amddiffyn,  ynghyd  a  chy- 
sylltiad  y  cyf ry w  ymddygiad  &  dadl  yr  ysgrifau  hyn,  mewn  geiriau  ag  yr 
ydym  eisoes  wedi  cyfeirio  atynt :  "  A'r  rhai  hyn,  fel  Adda,  a  dorasant 
y  cyf ammod,  yno  y  buont  anffyddlawn  i'm  herbyn  "  (Hosea  vi.  7) ;  ac 
y  daneosir  hefyd  mai  yr  halogiad  parhäol  o'r  Sabboth  a  ddygodd  ar  y 
renedl  y  caethgludiad  i  Babylon,  yr  hwn  a  f a  yn  llwyr  ddinystr  arnynt 
el  teyrnas.  Ac  fel  y  byddai  hvn  yn  hollol  amlwg,  goaodir  Duw  aÛan 
f el  yn  mesur,  gyda  manylrwydd  dyeithriol,  feithder  y  caethiwed^  yn  ol 
nif er  y  blynyddoedd  y  collodd  y  wlad  ei  Sabbothau,  "  i  gyflawni  deng 
mlynedd  a  thriugain;"  oddiwrth  yr  hyn  y  casglwn  y  cyfrifid  fod  y 


t, 


DAMMBG   T   OWTMP.  805 

wlad  heb  f  wynhau  ei  Sabbothau  am  yr  yspaid  o  70  x  7 — deg  a  thri- 
ngain  o  flynyddoedd  saith  o  weithiau. 

Awgryma  hyn  fod  ystyr  ymha  un  y  gellid  dywedyd  fod  y  ddelw  a'r 
argraff  gydd  eiddo  Duw,  ac  sydd  gyffeìybrwydd  trefn  y  gweithrediad 
Dwyfol  yn  y  greadigaeth,  yn  cyrhaedd  ymhellach  ac  yn  ddyfnach  na'r 
dynion  a  breswylient  wyneb  y  ddaear,  i'r  tir,  o  gynnyrch  pa  nn  y  der- 
bynient  eu  cynnaliaeth.*  Wrth  y  tir  hefyd,  dydd  a  nos  yr  hwn  ydyw 
ei  haf  a'i  auaf,  y  dywedir,  "  Chwe'  diwrnod  y  gweithi,  ac  y  gwnei  àr 
hoU  waith,  ond  y  seithfed  dydd,  &c."  A  phan,  o  herwydd  anufudd- 
dod  dyn  i  orchymyn  ei  Grëwr,  y  dilëir  Uinellan  yr  argraff  hon,  mell- 
digedig  fydd  y  ddaear  o'i  achos,  drain  ac  ysgall  a  ddwg  hi  iddo. 
Ehchon  hefyd,  pan  y  caffer  gwlad  yn  hanes  y  ddaear  yr  hon  y  bydd  ei 
phreswylwyr,  mewn  ymostyngiad  i  ewyllys  eu  Crëwr,  yn  rhoddi  iddi 
ei  Sabbothau,  yr  eglurir  y  pryd  hwnw  y  dirgelwch  sydd  yn  awr  i  lawer 
yn  anesboniadwy,  pa  fodd  y  gallodd  gwlad  Canaan,  allan  o'i  chyn- 
nyrchion  ei  hun,  gynnal  llíosogrwydd  y  boblogaeth  ag  y  dywed  hanes- 
iaeth  yr  Ysgrythyr  iddi  ar  rai  adegau  yn  ei  phreswylio. 

Effaith  cosbedigaeth  y  caethiwed  tost  yn  Babylon  ar  y  genedl  a  fu 
iddynt  fyned  i'r  eithaf  gwrthwyneboL  Yn  lle  halogi  y  Sabboth  yn  y 
modd  ag  y  gwnaethai  eu  tadau,  cauasant  o'i  amgylch  â  rheolau  manwl 
a  beichus;  achleswyd  ac  anweswyd  ef  ganddynt  i'r  fath  raddau,  fel, 
megys  ag  y  dygwydd  yn  fynych  gyda  pnrenau  natur  pan  yr  achlesir 
hwy  yn  ormodol  ac  y  gwrteithir  hwy  mewn  annoethineb,  bwriant  allan 
ganghenau  mawrion,  deiliog,  a  bras,  ond  ychydig  a  fydd  eu  ffrwTth, 
Felly  y  bu,  os  caniateir  i  ni  yma  ddef nyddio  iaith  ffugyrol  Eden,  gyda  y 
pren  gwybodaeth  da  a  drwg ;  pan  ddaoth  cyflawnder  yr  amser,  ymhen 
taa  hanner  mil  o  flynyddoedd  ar  ol  y  caethiwed,  ac  y  daeth  pren  y 
by wyd  i'w  ardd,  yr  oedd  y  pren  oedd  yn  nghanol  yr  ardd  wedi  tyf u  i  r 
fath  faintioli,  a'i  ddail  mor  fras,  fel  ag  i  guddio  pren  y  bywyd,  ac 
.  ychydig  yn  unig,  gan  ordyfiant  y  cyntaf,  a  welsant  ogoniant  yr  olaf, 
ac  a  estynasant  eu  dwylaw  i  gymeryd  ac  i  fwyta  o'r  ffrwy th  dymunol  a 
da  a  dyfai  arno. 

Maes  y  frwydr  i'r  Adda  diweddaf,  megys  y  ceisiwyd  dangos  y  bu  i'r 
Adda  cyntaf,  rhyngddo  ft  gallu  y  ty wyllwch,  ydoedd  y  Sabboth.  Efe 
yn  awr  ydoedd  yr  ymosodydd,  ac  Efe  a  ddewisai  y  maes  trwy  amlyeu 
ei  ogoniant  yn  ngweithredoedd  rhyfeddol  ei  drugaredd  ar  y  dydd 
hwnw,  a  dangos  fod  u  y  Sabboth  wedi  ei  wneuthur  er  mwyn  dyn,  ac 
nid  djm  er  mwyn  y  Sabboth,"  tra  yr  oedd  rhengau  y  gelyn  yn  "gwylied." 
Mynych  ar  y  maes  hwn  y  cly wyd  trwst  eu  harfau,  pan  y  deuai  ar  y  cryf- 
arfog  a'i  saith  ysbryd  eraill  gwaeth  nag  ef  ei  hun — un  cryfach  nag  ef,  ac 
j  gwelwyd  hwy,  dan  ei  ymosodiadau  yn  gwladeiddio,  yn  cywilyddio, 
âc  yp  ffoi.     "  Y  mae  Mab  y  dyn  yn  Arglwydd  hefyd  ar  y  Sabboth." 

Éithr  dechreu  eftd  yn  unig  ydoedd  yr  ymosodiadau  hyn,  i  ddysgwyl  y 
frwydr  dost  "yn  nglỳn  terfyniad,"    at    yr    hon    y   cyfeirir    mewn 


oyrbaedd  hyd  at  gyfnodan  h&nesyddol,  obleçid  nodwe&ion  y  "  seithfed  sêl "  ydyw 
gosteg,  dyBtewrwydd,  gorphwysdr»,  yiii.  1,  a  nodwedd  ndganiad  y  seithfed  angel 
ydyw  gorpheniad  çwaith.  "  Ond  yn  nyddUu  llef  y  seithf ed  angel  pan  ddeohreuo  efe 
ud^ann  y  gorphemr  dirçelwchDuw."    Da$.  x.  7,  gwel  hefyd  xi,  16, 


jwuAsoòiiam  o  faíh  j  rhai  a  gn^n  :— M  Sid  jaaddyddaaaf  â  ckwi 
nmawr  bellach,  eanys  tywyaog  y  byd  bwa  eydd  j»  djiod;"  °ft* 
rw  eidi  awr  cbwí  &  gaílu  y  tjwjflwch;*  «Yn  awr  j  bm  kn  y 
bjd  bwn,  jn  awr  j  bwrir  allan  djwjaog  j  byd  bwn." 

Dnwr  ar  ypt  b^m  ŵiìgnaba 
Ba^jmÌeddfefwja'anoed. 

Memrwjd  ameer  gan  arfaethan  nef  Fr  jnúaddfia  bon  gjda  aaan ji- 
rwjdd  asor  fawr,  tel  naa  dachreoodd  hjd  derfjn  j  ehwecbed  djdd 
bwnw,  Yen  bvebjeir  o'i  enan  Ef  ei  Hon  jmha  le  j  bn  j  cjfar- 
f  jddíad  rh jngddo  à  thjwysog  j  bjd  hwn,  jn  j  geiriau  a  ddjwadwjd 
ganddo  wrth  j  lleidr,  "Heddyw  j  bjddi  gyda  mi  yn  Mhandwya.* 
Níd  vdym,  er  chwilío,  a  gofyn  gan  errnill  chwüio,  jn  caal  un 
eograifft  o  ddefnjddiad  j  gair  Paradwya,  hjd  aroly  pryd  hwn,  aam 
j  drjdedd  nef*  Yr  ydym,  gan  hjnj,  hjd  yr  argjhoeddir  ni  o*n 
eamsyníad,  Jn  dewia  gweled  jn  j  gair  hwn  gyfeuiad  at  jmwjbjddiaeth 
jn  meddwl  eín  Harglwydd,  fod  tjwyaog  j  bjd  hwn  jn  agoaân  i  afl 
ymladd  brwjdr  j  Baradwys  gyntaf,  ac  ei  fod  Yntaa  ei  Hon  jn  mjned 
i'w  gyfarfod  ar  ran  dynolryw.  Yn  achoe  j  ddau  leidr,  gan  hjnj,  y 
mae  £fe,  yn  ol  prophwydoliaeth  Eeaiah,  "  yn  rhann  yr  yspail  gyda'r 
eedyrn,"  ac  vn  dwyn  ei  ran  o'r  yapail  gydag  Ef  i  gyfarfod  y  cedyrn 
yn  maea  j  frwydr.  Ar  j  aeitbied  dydd  j  bu  hef jd  j  frwydr  hon, 
Fa  ganl jniadao  a  f u  iddi,  caiff  jr  Apostol  Paol  eu  deegrifio  jn  j  tri 
ymadrodd  rhjfedd  a  ganlyn: — "gan  faddeu  i  chwi  yr  hollgamweddan;* 
"gen  ddílen  yagrífenlaw  yr  ordeiniadau  yr  hon  oedd  in  herbyn  ni, 
jt  hon  oedd  yn  ngwrthwyneb  i  ni;"  "gan  yspeilio  y  tywyaogaethan 
a'r  awdnrdodau  "  (Col.  iii.  13—15). 

üynnwyaa  nodiad  Ellicott  ar  yr  ymadrodd  anhawdd,  "  jsgrifenlaw 
yr  ordeioíadau,"  y  geiriau,  "clearly  not  the  command  giren  to 
Adem,     (Theoph)."     Ymddengys,    gan  hyny,   fod    Theophylact   yn 

;olygu  fod  cyfeiríad  yr   ymadrodd  at   y  cyfammod  âg  Adda.     Oa 

íerbynir  y  golygiad  hwn,  yna  ni  a  gawn  yn  y  geiríau  ystyrfawr  hyn 
gadarnhad  o'r  fath  íwyaí  uniongyrchol  a  tharawiadol  i'n  dadl  am 
natur  y  cyfammod  ftg  Adda,  a'r  "arwydd"  ag  ydoedd  iddo;  oblegid 
amcan  unionçyrchol  yr  Apostol  Paul,  wrth  ddesgrifio  canlyniadau 
marwolaeth  em  Hiachawdwr  yn  y  modd  y  gwna  yn  yr  adran  hon, 
ydoedd  tynu  y  casgliad,  '*  Am  hyny  na  farned  neb  arnoch  chwi  am  .  .  . 
Habbothau  "  (Col.  ii.  16).  Ni  ddechreuodd  y  frwydr  rhwng  yr  Adda 
diweddaf  a'r  tywysogaethau  e'r  awdurdodau,  hyd  ddechreu  y  aeithfed 
dydd ;  ac  ni  pharhaodd  y  tu  hwnt  i'r  seithfed  dydd ;  oblegid  arferir 
manyírwydd  mawr  gan  yr  oll  o'r  Efengylwyr,  i  ddangos,  pan  ddaeth 
y  gwragedd  at  y  bedd,  "  ar  y  cyuddydd,  a  "  hi  eto  yn  dywyH,"  nad 
oedd  Efe  yno,  "canys  cyfododd."  Cyfododd  i  roddi  cyfammod  newydd 
i  ddynolryw,  ac  arwydd  newydd  iddo  mewn  Sabboth  newydd,  yr 
hwn  aydd  yn  brawf  newydd  ar  ddynolryw  a  dderbyniant  hwy  yr  Ail 
Ddyn — yr  Arglwydd  o'r  nef,  yr  Hwn  ar  y  Pasc  bythgofiadwy  hwnw 

11  a  ddinystriodd  yr  hwn  oedd  ft  nerth  marwolaeth  ganddo,  hyny  y w 
diafol ; "  ac  a  ufuddhant  hwy  i'r  gwahoddiad  i  gyfranogi  o  ddedwydd- 

wch  a  gorphwyafa  Sabboth  tragy wyddol  yr  Oen. 


! 


OBEFTDD    TB   HEN   AIPHTÍAID  t&f 

Nid  ees  i  ni  yn  awr  ond  gadael  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  genym  i 
ystyriaeth  ein  darllenwyr,  y  rbai  sydd  i  farnu  a  ydym  wedi  llwyddo 
i  gyfranu  rhyw  gymaint  e  oleuni  ar  ran  bwysig  a  dyddorol  o'r 
Ysgrythyr,  ac  ar  yr  hyn  sydd  o  annhraethol  bwysigrwydd  yn  hanes 
dynolry w ;  ac  a  ydym  ar  ol  eu  harwain  ar  hyd  ffordd  ddisathr,  wedì 
cyrhaedd  man  y  gall  eu  meddyliau  orphwys  ynddo.  Ehaid,  modd 
bynag,  a  f u  i  ni  ddifeichio  ein  hunain  o  syniad  ag  ydoedd,  gyda  holl 
nerth  gwirionedd,  wedi  ymgynnyg  i'n  meddwl. 

W.  Morris  Lewis. 


CREFYDD    YR    HEN    AIPHTIAID. 

Lectwree  on  the  Origtn  and  Orowth  of  BeUgion,  as  IUuetrated  by  the 

BeUgion  of  Ancient  Egypt.    By  F.  Le  Page  Benouf.     (The  Hibbert 

Lectures,  1879.)    Williams  and  Norgate,  1880. 
OutUnee  of  the  History  of  Beligion  to  the  Spread  of  the   Univer$àl 

BeUgions.    By  C.  P.  Tiele.    Translated  by  J.  Estlin  Oabpenteb,  M.A. 

Trübner  &  Oo.,  1880. 
History  of  Ancient  Egypt.    By  Piofessor  Bawlinson,  M.À.    Two  Volumes. 

Longmans  &  Oo.,  1881.     [Ohapter  v.,  Literatnre.    Ohapter  vi.,  Beligion.] 
The  BeUaions  of  the  Ancient    World.    By  Proíessor  Bawunson,  M.Al 

The  Behgions  Traot  Society.     [Ohapter  i.,  The  Beligion  of  the  Ancient 

Egyptians.] 
The  Story  of  the  Natione.    By  Professor  Bawlinson,  M.A.    T.  Fiaher 

ünwin,  1887. 
The  Faithe  of  the  Worìd.    St.  Giles'  Lectnres.    Second  Series.    Blaok- 

wood  and  Son.     [Lectnre  v.,  Beligion  of   Ancient  Egypt.    By  Bev. 

James  Dodds,  D.D.J 
Egypt  from  the  EarUest   Times  to  B.C.  800.      By    S.  Biech,  LL.D. 

S.P  O.K.,  1888. 

Olrhain  pethau  i'w  dechreuad  ydyw  un  o  brif  orchwylion  y  dyddiau 
presennol,  a  hyny  oblegid  argyhoeddiad  nas  gellir  deall  dim  yn  drwyadl 
ar  wahan  oddiwrth  hanes  ei  gynnydd  a'i  darddiad.  Mewn  oesoedd 
eraill  gadewid  i  athronwyr  y  gwaith  o  chwilio  i  mewn  i  darddiad 
pethau.  Ac  yn  ei  dechreuad  cyntaf  ymysg  y  Groegiaid  dyna  ydoedd 
athroniaeth,—  cais  i  gael  gafaol  ar  darddiad  y  byd.  O'r  frawddeg  syml 
oedd  yn  swm  a  sylwedd  athroniaeth  Thales,  "  Dwfr  y w  pob  peth,"  y 
mae  holl  athroniaeth  yr  oesoedd  wedi  cychwyn.  Ond  erbyn  hyn  y 
mae  y  gwyddonydd  a'r  hanesydd,  ac  yn  wir  pob  ymchwilydd  ymhob 
maes,  yn  teimlo  mai  eu  gorchwyl  mawr  ydy w  gweithio  eu  ffordd  yn  ol 
hyd  at  ddechreuad  pethau.  Credir  y  deuid  o  hyd  felly  i  eglurhad  ar 
yr  amrywiaeth  presennol,  ac  y  gellid,  nid  yn  unig  ganfod  unoliaeth 
ynddo,  ond  ei  olrhain  hefyd  yn  y  diwedd  i  undod.  Hyny  ydyw,  y 
mae  pawb  bellach,  can  belled  a  hyn,  wedi  myned  yn  athronwyr, — y 


808  ourao  tb  Hn  aifhtiaidu 


yn  ymofyn  ami  yr  "  um  ymyag  y  Uîaws."  Ac  yn  hyn  oil  nid  oes 
ond  defnydd  cymmr  digymysg  fr  rhai  a  gydnabyddant  awdurdod  y 
dadguddiad  yn  y  Khl ;  y  mm  athroniaeth  a  gwyddoniaeth  ft'a  gwyneb 
ar  yr  un  nôd  eithaf  â  dadgnddiad.  Un  gwreiddyn  sydd  i'r  hil  ddynol ; 
un  çwreiddym  i  iaith ;  ae  im  gwreiddyn  hefyd  i  grefydd  Yn  wir, 
credir  yn  awr  ntai  nn  ym  y  deehreoad  oedd  yr  holl  fydoedd  yn  y 
gyfundrefn  y  perthyna  y  ddaear  îddi ;  ae  mai  nn  hefyd  yn  y  dechreuad 
oedd  yr  holl  gyfandrefnau  yn  y  greadigaeth.  Nis  gall  meddwl  dyn 
orphwys  nes  olrhain  pob  peth  crëedig  i  nn;  ac  ni  raid  i  ni  erfyn 
maddeuant  neb  am  ddywedyd  mai  ystyr  hyn  yw,  nas  gall  meddwl  dyn 
orphwys  ond  yn  onig  yn  nhjstiolaeth  syml  yr  Ysgrythyr  L&n  nad  oedd 
yn  bod  yn  y  dechreoad  ond  Daw. 

Fel  eanlyniad  y  doedd  ochod  cymerir  dyddordeb  dwfn  mewn  llawer 
o  bethaa  y  tybid  onwaith  mai  gorea  po  gyntaf  y  gollyngid  hwy  i 
ebargofiant    Çydnabyddir  nad  oes  dim  yn  hanes  dyn  yn  annheilwng  o 

71  w.  Ac  felly  yn  arbenig  y  teimlir  gyda  golwg  ar  ei  hanes  crefyddol. 
mae  yn  hwnw  lawer  o  bennodaa  nas  gelür  ea  darllen  heb  i  deimladau 
dyfnaf  ein  natar  gael  ea  cyûroi :  ond  y  mae  pob  llinell  er  hyny  ym 
bwysig,  a  rhaid  cadw  i  lawr  yn  benderfynol  bob  cyffro  hyd  nes  y 
byddom  wedi  Uwyr  ddeall  ea  hystyr.  Dichon  Uawer  o  honom  fod  heb 
gydymdeimlad  âg  amcanion  y  rhai  y  mae  eu  ael  yn  fwyaf  aiddgar 
gyda'r  wyddor  newydd  a  adwaenir  dan  yr  enw  The  Science  of  Beligion  ; 
ond  nis  gaüwn  fod  yn  ddiystyr  o'n  hymchwiliadau.  Ni  raid  i  ni  ar  yr 
un  pryd  eu  hofni ;  yn  hytrach  djiem  eu  gwerthfawrogi  a'u  defnyddio, 
o  leiaf  i'r  amcan  o  ddeall  gwir  hanes  gweithrediad  y  teimlad  crefyddol 
yn  natur  dyn. 

Ni  fyddai  yn  anmhriodol  ar  f  tir  cyffiredinol  hwn  i  ni  wahodd  sylw 
darUenwyr  y  Trasthodtdd  at  Grefydd  yr  Hen  Aiphtíaid.  Ond  y  mae 
hefyd  haws  o  ystyriaethau  neUlduol  yn  gwneuthur  y  mater  yn  nodedig 
o  ddyddoroL  Rhed  ein  meddwl  ar  unwaith  at  y  cysyUtiad  agos  rhwng 
yr  Ainhtiaid  a'r  Israeliaid, — y  bobl  gyfammodol,  y  rhai  yr  ymddiried- 
wyd  ìddynt  am  ymadroddion  Daw.  Yn  yr  Aipht,  a  hyny  mewn 
caethiwedf  yr  ymffurfìodd  meibion  Israel  yn  genedl ;  ac  nid  yw  ond 
naturiol  casglu  fod  i'r  cysyUtiad  agos  hwn  ddylanwad  mawr  ar  y 
caethion.  Heblaw  hyn,  yr  ydym  yn  yr  Aipht  yn  sefyU  megys  wrth 
gryd  gwareiddiad,  yn  man  genedigaeth  hanesiaeth.  Ac  fel  y  dangosir 
eto,  yr  ydvm  mewn  meddiant  o  wybodaeth  sicr  am  yr  Aiphtiaid  a'a 
crefydd  ddwy  neu  dair  mU  o  flynyddoedd  cyn  geni  Herodotus  yn 
ngwlad  Groeg.  Tra  y  mae  hanesiaeth  Groeg  a  Rhufain  ychydig  gan- 
rifoedd  cyn  y  Cyfnod  Cristionogol  yn  ymgolli  mewn  chwedloniaeth,  yr 
ydym  yn  yr  Aipht  ar  dir  caled  hanesiaeth  dair  mU  o  flynyddoedd  cyn 
y  cyfnod  hwnw.  Yr  hyn  sydd  yn  fanteisiol  gyda  golwg  ar  yr  Aipht 
ydyw  fod  genym  wybodaeth  foreu  am  dani,  a  hono  yn  wybodaeth  sicr. 

Ÿ  peth  cyntaf  sydd  i'w  ddywedyd  am  grefydd  yr  hen  Aiphtiaid 
ydyw  ei  bod  yn  cael  Ue  mawr  yn  eu  bywyd.  Yn  ol  tystiolaeth 
Herodotus,  yr  hwn  a  ymwelodd  â'r  wlad,  yr  oeddynt  yn  dra  ohrefyddol, 
yn  llawer  mwy  crefyddol  nag  un  genedl  arall.  Ac  felly  neiUduir 
ganddo  ef  un  a  deugain  o  bennodau  olynol  i  ddesgrifio  eu  temlau,  eu 
hoflfeiriaid,  a'u  defodau  crefyddol.  Ymweithiai  eu  crefydd  trwy  eu 
holl  fywyd.     Eu  hoffeiriaid  oeddynt  i  fesur  mawr  eu  Uywodraethwyr; 


OBBFTDD  TB    HBN   AIPHTIAID.  809 

ac  yr  oedd  gwedd  grefyddol  ar  eu  holl  wyddorau.  Ystyrid  y  brenin 
yn  dduw,  ond  yr  oedd  dylanwad  yr  offeiriaid  yn  fawr  arno  yntau. 
Coleg  o  offeiriaid  oeddynt  ei  gyfrin-gynghor ;  aelodau  o'r  tri  dosbarth  i 
ba  rai  y  rhenid  yr  offeiriaid  oeddynt  yn  cyfansoddi  y  llys  uchaf  i 
weinyddu  cyfiawnder  ynddo ;  ac  yr  oedd  by wyd  y  brenin,  i  lawr  hyd  at 
ei  fanylion,  yn  cael  ei  reoleiddio  trwy  gyfarwyddiadau  offeiriadol. 
Meibion  yr  offeiriaid  oedd  gweision  y  brenin,  y  rhai  a  gadwent  yn 
feunyddiol  y  wyliadwriaeth  fanylaf  arno  ;  a  chan  mai  yr  offeiriaid  yn 
unig  a  drosglwyddent  i  lawr  hanesiaeth  i  oesau  dilynol,  yr  oedd 
cymeriad  y  brenin  braidd  yn  gwbl  yn  eu  llaw.  A  theimlid  yr  un 
dylanwad  ymhob  trigfa  trwy  y  wlad,  yn  gystal  ag  yn  mhalas  y  brenin. 
Heb  ffyddlondeb  i'r  offeiriaid  nid  oedd  llwyddiant  yn  bosibl  mewn 
unrhyw  gyfeiriad;  ac  o  wrthryfel  yn  eu  herbyn  nid  oedd  dim  i'w 
ddysgwyl  ond  dinystr. 

Yr  hyn  sydd  yn  peri  i  ni  ddy  wedyd  fod  genym  wy bodaeth  sicr  am 
grefydd  yr  hen  Aiphtiaid  ydyw  ei  bod  yn  seiliedig  ar  dystiolaeth  gyf- 
oesol, — tystiolaeth  a  gerfíwyd  neu  a  ysgrifenwyd  filoedd  o  flynyddoedd 
yn  oí,  ond  a  ddarllenir  ac  a  ddeonglir  i  ni  yn  yr  oes  hon  gyda  chywir- 
deb  perffaith  gan  y  rhai  sydd  wedi  gwneuthur  yr  iaith  yn  efrydiaeth 
eu  bywyd.  Nid  ydym  mwyach  yn  dibynu  ar  Herodotus,  nac  ar  y  dy- 
fyniadau  o  Manetho  sydd  i'w  cael  yn  ngweithiau  Josephus  ac  Eusebius, 
nac  ar  dystiolaethau  neb  o'r  Tadau  Gristionogol  yn  y  canrifoedd 
cyntaf ;  y  mae  genym,  mewn  cyflawnder,  dystiolaethau  sydd  mor  sicr  ag 
ydy w  yr  hysbysrwydd  am  y  meirw  a  geir  ar  y  cofgolofnau  yn  mynwent- 
ydd  y  wlad  hon  yn  y  dyddiau  presennol.  Yn  wir,  y  mae  yn  amlwg 
mai  i  raddau  tra  anmherffaith  y  deallid  crefydd  yr  hen  Aiphtiaid  gan  y 
Tadau,  Clement  ac  Origen,  yn  gystal  a  chan  ysgrifenwyr  paganaidd 
gwlad  Oroeg. 

Dichon  mai  nid  annyddorol  yn  y  fan  hon  fyddai  adroddiad  o'r  prif 
ffeithiau  yn  hanes  darganfyddiad  vr  agoriad  i  iaith  arwyddluniol  yr 
Aipht  Ér's  llawer  o  ganrifoedd  ystyrid  yr  arwyddluniau  Aiphtaidd  yn 
gwbl  annealladwy,  ac  nid  oedd,  hyd  o  fewn  60  neu  70  o  flynyddoedd  yn 
oi,  ond  ychydig  obaith  y  ceid  byth  afael  ar  eu  hystyr.  Yr  oedd  yr  iaith 
wedi  cwbl  farw. 

A  welodd  rhai  o  ddarllenwyr  y  Traethodydd  y  Rosetta  Skme 
yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig?  Llech  ydyw  o  ryw  fath  o  farmor 
tywyll,  yn  dair  troedfedd  o  hýd  wrth  ddwy  droedfedd  a  hanner  o  lôd, 
yr  hon  a  osodwyd  i  fyny  er  anrhydedd  i  Ptolemy  Epiphanes,  yn  y 
tìwyddyn  193  C.O.  Ceir  yr  arysgrifen  arni  mewn  llythyrenau  arwydd- 
luniol,  Uythyrenau  cyffredin,  ac  hefyd  yn  yr  iaith  Roeg.  Ac  yn  y  Uin- 
ell  olaf  dy wedir  fod  yr  arysgrifen  i'w  gosod  ar  y  gareg  "  in  the  sacred 
charaeters,  in  the  vemacuiar,  and  in  Oreeh" — roîç  T€  UpoU  *aì  ryx*>piW«ai 
AXi^»icoîf  ypd^ui<riv.  Nid  y w  y  llech,  ysy waeth,  yn  gyfan.  Y  mae  rhan 
helaeth  o  r  liythyrenau  arwyddluniol  neu  gysegredig  ar  goll ;  a'r  rhan 
olaf  o'r  Groez  yr  un  modd.  Ac  y  mae  pymtheg  llioell  o'r  Uythyrenau 
cyffredin  wedi  colli  y  llythyren  neu  y  gair  dechreuol.  Gwelir  ar  un- 
waith  fod  yma,  er  yr  anmherffeithrwydd  uchod,  dir  sicr  a  diogel  i 
gychwyn  arno.  Ond  buwyd  am  lawer  o  flynyddoedd  hob  wneuthur 
nemawr  o  gynnydd  gyda'r  gwaith.  Yn  1822,  trwy  lafur  Ffrancwr  o'r 
enw  Champollion,  y  caf wyd  gafael  ar  yr  agoriad.     Heblaw  y  Bosetta 


310  OBsrruD  tb  hb*  ajpotiud. 

Stone,  yr  oedd  ganddo  ef  y  pryd  hwnw  aryagrifen  araH,  ddwyieithawg, 
a  fa  yn  gynnorthwy  gwerthfawr  iddo  gyda'i  lafur.  Yn  hono  yr  oedd 
enw  Cleapatr*;  Ue  y  ceid  yr  un  lythyren,  a,  ddwywaith,  a  Ue  y  ceid 
hefyd  amryw  o'r  llythyrenau  oedd  yn  yr  enw  Ptolemy  yn  yr  arysgrifen 
arall.  Cafwyd  cymhorth  gwerthfawr  hefyd  oddiwrth  y  Goptaeg,  jr 
hon  tydd  hithau,  erhyn  hyn,  yn  iaith  farw,  ond  syddyn  hysbys  er  hynjr 
mewn  cyfieithiadaa  boreu  o'r  Bibl,  ac  a  ddarllenir  hyd  y  dydd  heddyw 
yn  yr  Èglwysi  Coptaidd.  Oblegid  er  mai  nid  yr  an  â'r  hen  Aiphtaeg 
oedd  y  Öoptaeg,  yr  oedd  perthynas  agos  rhyngddynt,  ac  y  mae  ilawer 
o'r  geiriau  yn  yr  iaith  arwyddluniol  ar  y  cofgolofnaa  yn  gwbl  ddeall- 
adwy  i'r  ysgolhaig  Coptaidd. 

Er  yr  adeg  uchod  (1822),  y  mae  gwaith  mawr  wedi  cael  ei  wneyd ;  & 
gellir  dywedyd  yn  awr  fod  hen  iaith  yr  Aiphtiaid  yn  nyddiaa  Moeea, 
ac  yn  ílawer  boreaach  na  hyny,  wedi  ei  Uwyr  adfero,  Wedi  bod  yn 
farw  am  ganrifoedd,  hi  a  ddaeth  yn  fy w  drachefn ;  ac  y  mae  yn  gwbl 
•icr  na  adewir  iddi  farw  mwy,  o  leiaf  hyd  nea  y  byddo  ei  chyfoeth  wedi 
ei  ddiogelu  i'r  oesoedd  a  ddêl. 

Uywedir  wrthym  fod  y  Uenyddiaeth  Aiphtaidd  sydd  eisoes  yn  ad- 
nabyddus  yn  rhyfeddol  o  helaeth,  ac  o  henafìaeth  sydd  braidd  yn  an- 
hygoel.  Nid  yw  y  llawysgrifau  henaf  o'r  Testament  Newydd  sydd  yn 
awr  ar  gael — y  Codex  Paticanus  yn  Rhufain,  a'r  Codez  Smaiticus  yn  St. 
Petersburg — yn  dyddio  yn  foreuach  na'r  bedwaredd  ganrif;  nac  o 
ganlyniad  yn  fwy  o  oedran  na  rhyw  1550  o  flynyddoedd.  Ond  yn  yr 
Aipht  y   mae  sychder  yr  hinsawdd  wedi  peri  fod   Uawysgrifau  ar  y 

Í>apyr-frwyn  brau  wedi  cael  eu  cadw  yn  ddiogel  er  dyddiau  Moses.* 
ihoddir  hanes  un  o'r  cyfryw  gan  y  diweddar  Emanuel  Deutsch  (Liter- 
ary  Remaina:  Egypt,  Aücient  and  Modern,  pp.  173 — 181),  a  ysgrifen- 
wyd  yn  nyddiau  Rameses  ÍL,  yn  llys  yr  hwn — yn  ol  y  farn  fwyaf 
cyffredin — yt  addysgwyd  Moses.  Chwedl  ydyw  a  ysgrifenwyd  er 
addysg  a  difyrwch  mab  y  brenin  uchod ;  ac  o  ran  ei  chynnwys  y  mae 
yn  dra  chyffelyb  i'r  hanes  Ysgrythyrol  am  Joseph  a  gwraig  Putiphar. 
Ac  heblaw  y  papyr-frwyn,  y  mae  yn  y  beddau  a'r  temlau,  yn  nghanol 
adfeilion  yr  hen  ddinasoedd  gwychion,  gyfoeth  dihysbydd  o  arysgrif- 
au  yn  ein  harwain  i  mewn  i  holl  fywyd  cymdeithasol,  gwleidyddol,  a 
chrefyddol  y  bobl,  bedair  a  phum'  mil  o  flynyddoedd  yn  ol.  Cwynir  fod 
dinystr  mawr  yn  cael  ei  wneutbur  yn  barhaus  ar  yr  hen  drysorau  hyn. 
V  maent  wedi  eu  diogelu  trwy  yr  oesoedd  gan  y  tywod  sych  a*u 
gorchuddiai ;  ond  wedi  symud  hwnw,  y  mae  hyd  yn  nod  dylanwad  yr 
awyr  yn  niweidiol  i  ddefnyddiau  brau.  Ac  y  mae  y  temlau  a'r  beddaa, 
wedi  eu  dwyn  i'r  golwg,  a  gwneuthur  ffordd  rydd  iddynt,  yn  drigle- 
oedd  cyfieus  i'r  Arabiaid,  y  rhai  ydynt  yn  gwneuthur  difrod  a  galanaa 
dirfawr  ynddynt  Ond  dywedir  mai  teithwyr  o'r  wlad  hon  a  gwledydd 
eraill  Ewrop,  ac  hefyd  o*r  America,  ydynt  y  dinystrwyr  mwyaf  ar- 
swydus.  Fel  engraifft  o'r  dinystr  a  wneir  ganddynt  crybwylla  Renouf 
yr  hyn  a  ganlyn : — M  Y  mae,  neu  o  leiaf,  yr  oedd  yn  Benihassan  ddar- 

*  Tbe  Bgyptíao  mannsoripts  whioh  we  now  poisesa — very  few,  alatt  in  oom- 

Î»ariion  with  the  myriads  whîoh  h»ve  perished— h»ve  been  preterved  by  being  kept 
rom  the  eir  and  damp  in  a  perfeotly  ary  olimate,  hermeticáìly  tealed  in  eartben  or 
wooden  yesselt,  or  nnder  mammy  ooyerings,  sometimes  at  a  deptb  of  ninety  feet 
within  the  living  rook.  and  stül  f  urther  proteoted  by  a  thiok  oovering  of  the  pnre,  àry 
tandt  of  the  desert.— (Benonf ,  169, 170.) 


OBBFTDD   TB  HEN    AIPHTIAID.  811 

lun  nodediç,  yr  hwn  a  dybid  ar  un  adeg  oedd  yn  gosod  allan  Joseph  yn 
tyfl  wyno  ei  frodyr  i  Pharaoh.  Clywyd  boneddiges  Seisonig  unwaith 
yn  gofyn  i'w  harweinydd  dori  allan  iddi  hi  o'r  darlun  wyneb  Joseph  !M 
Oddiwrth  y  Uenyddiaeth  uchod  gellir  cael  gwybodaeth  sicr  am 
grefydd  yr  hen  Aiphtiaid ;  oblegid  mewn  rhy w  ystyr  y  mae  y  cwbl  o 
honi  yn  llenyddiaeth  grefyddol.  Gellir  o  leiaf  dywedyd^  fod  gwedd 
>ddoI       "  ~  "" 


idol  arni  olL  Nid  oea  ynddi  ddim  y  gellid  ei  ystyried  vn  "  Gyffes 
fydd"  y  bobl, — mewn  oesoedd  llawer  diweddarach  y  meddyliwyd  am 
"Gyffes  Ffydd;"  ond  y  mae  yr  hyn  a  gredid  yn  eu  plith  yn  ddigon 
amlwg  oddiwrth  eu  hemynau  a'u  gweddìau.  Yn  wir  y  mae  yn  llawer 
haws  desgrifio  crefydd  yr  Aiphtiaid  dair  mil  o  flynyddoedd  cyn  Crist, 
nag  a  fyddai  desgrìfío  crefydd  Groeg  a  Rhufain  dri  chant  o  flynydd- 
oedd  cyn  yr  adeg  hono.  Ác  nid  oes  gwahaniaeth  hanfodol  rhwng 
crefydd  yr  Aiphtiaid,  yn  nghanrìfoedd  cyntaf  yjcyf nod  Cristionogol,  â'r 
cyfnod  boreuaf  y  cawn  hanes  am  dano.  "  Yr  oedd  yn  yr  Aipht,  lawn 
dair  mil  o  flynyddoedd  cyn  Crist,  lywodraeth  unbenaethol  gref  a  chyf- 
lawn  ei  threfniadau  ;  ac  nid  oedd  gwareiddiad  materol  y  cyfnod  boreu 
hwnw,  mewn  llawer  ystyr,  yn  is  na'r  hyn  ydòeddjgwareiddiad  materol 
Ewrop  yn  y  ganrif  ddiweddaf.  A  rhaid  oedd  fod  y  gwareiddiad  hwnw 
yn  gynnyrch  llawer  o  ganrifoedd  o  g^rnnydd;  ac  nid  oes  genym  un 
awgrym  hanesyddol  o  gwbl  am  gyfnod  o  farbareidd-dra,  neu  hyd  yn 
nod  gyfnod  patriarchaidd  yn  flaenorol  i'r  cyfnod  y  dygir  tystiolaeth 
iddo  ar  y  cofgolofnau.  Y  mae  y  cofgolofnau  boreuaf  sydd  wedi  eu  dar- 
ganfod  yn  dwyn  tystiolaeth  i'r  un  gwareiddiad  addfed  a'r  un  grefydd 
ag  y  tystiolaethir  iddynt  gan  y  cofgolofnau  diweddaraf.  .  .  .  Addolid 
y  duwiau  y  cawn  eu  henwau  yn  y  beddrodau  mwyaf  henafol  i  lawr  hyd 
y  cyfnod  Cristionogol.  Ac  yr  oedd  yr  un  math  o  offeiriadaethau  ag  a 
grybwyllir  yn  llechau  Canopus  a  Rosetta  yn  amser  Ptolemy,  moi  henaf- 
ol  &'r  pyramidiau,  ac  yn  f wy  henafol  nag  un  pyramid  ag  y  mae  genym 
sicrwydd  am  ei  ddyddiad." — (Renouf,  81.) 

Dichon  mai  yn  y  fan  hon  y  byddai  yn  fwyaf  priodol  gwneuthur 
crybwylliad  byr  am  rai  o  brif  lyfrau  yr  hen  Aipthiaid.  Ofer  fyddai 
ceisio  cyfleu  syniad  cywir  am  helaethrwydd  y  lenyddiaeth  a  gynnwysir 
ynddynt  Meiddiodd  Syr  George  Cornewall  Lewis  ddywedyd,  yn  ei 
Astroiiomy  of  íhe  Ancients,  "  nad  oedd  gan  yr  Aiphtiaid  na  llenyddiaeth 
na  hanesiaeth:"  ond  y  mae  eisoes  lawer  o  gyfrolau  wedi  eu  cyhoeddi  yn 
Lloeer  ac  yn  Germany,  a  dywedir  wrthym  uad  yw  yr  hyn  sydd  wedi  ei 
gyfieithu  ond  megys  dyferyn  o'r  cyflawnder  sydd  yn  weddill.  Ac  y 
mae  amrywiaeth  mawr  yn  materion  y  cyfrolau  hyn. 

Bôsides  history,  whioh  is  largely  represented  on  the  monumento,  and  is 
oocaaionally  illostrated  by  the  papyri,  Egyptologers  enumerate  works  on  religion 
and  theoloçy ;  poems,  historioâl  and  iyrioal ;  trayels ;  epistolary  oorrespondenoe ; 
reports,  müitary  and  statistioal;  romanoes,  or  rather  short  tales;  orations; 
treatises  on  morals  and  rhetorio;  mathematical  and  medioal  works;  books  on 
ffeoçraphy,  astronomy,  astrology,  and  magio ;  oolleotions  of  proyerbs ;  oalendars ; 
booo  oí  reoeipts;  aooonnts ;  oatalogues  of  libraries,  and  yarious  others.  —  (Raw- 
linson's  Bçypt,  i.,  135.) 

Ond  gweddufl  ydyw  cydnabod  nad  ydyw  efrydwyr  mwyaf  brwdfryd- 
ig  llenyddiaeth  Aiphtaidd  yn  meddwl  am  foment  ei  bod  i'w  chymharu 
o  ran  gwerth  ft  llenyddiaeth  Groeg  a  Rhnfain.    Nid  rhagoriaeth  Uen- 


312  CHEFÎDD    TR    HBN   AIPHTIAIO. 

yddol  sydd  yn  ei  gwneuthur  yn  bwysig,  ond  yn  hytrach  y  ffaith  ei  bod 
yn  ein  galluogi  i  ddeall  yn  llawn  a  chywir  fywyd  y  bobl  mewn  adegau 
mor  bell  yn  ol. 

Ymlaenaf  oll,  o  ran  pwysigrwydd  a  henafiaeth,  rhaid  crybwyll  y  llyfr 
a  adwaenir  yn  gyffredin  wrth  yr  enw  "  Llyfr  y  Meirw."  Bawyd  yn 
tybio  mai  Pf urf  wasanaeth  claddedigaeth  y  marw  ydoedd ;  ond  y  mae 
rhanau  helaeth  o  hono  yn  iaith  i'w  defnyddio  gan  y  marw  ei  hun. 
Dy wed  Renouf  mai  yetyr  ei  deitl  Aiphtaidd— peri  em  hru — ydyw  "  Com- 
ing  forth  by  day."  Yr  ystyr  a  roddir  gan  Rawlinson  y w,  "  Y  llyfr  sydd 
yn  dadguddio  goleuni  i'r  enaid."  Y  mae  braidd  bob  arysgrif  a  gaf wyd  yn 
y  beddau  yn  cynnwys  rhanau  o'r  llyfr  hwn ;  *  ond  y  mae  y  testun 
cyflawn  o  hono  yn  beth  na  cheir  mewn  un  man.f  Ac  y  mae  ansicr- 
wydd  am  ystyr  rhanau  helaeth  o  hono  o  herwydd  y  cyfeiriadau 
chwedlonol  sydd  ynddynt,  y  rhai  nad  oes  llawer  o  obaith  mwyach 
cael  gafael  ar  yr  agoriad  iddynt.  Rhenir  y  llyfr  gan  Ghampollion  yn 
dair  rhan.  Cynnwysa  y  rhan  gyntaf  un  ar  bymtheg  o  bennodau  o 
ffurfweddíau  i'w  harfer  uwch  ben  y  marw,  o  foment  ei  farwolaeth  hyd 
ddechreuad  y  gorchwyl  o  berarogli.  Cynnwysa  yr  ail  ran  gant  ac  wyth 
o  bennodau;  ac  yn  y  rhai  hyn  ceir  yn  gyntaf  oll  fath  o  grynhoad 
o'r  "  Pfydd  Áiphtaidd,"  mewn  iaith  dra  chyfriniol  a  chwbl  annealladwy, 
er  pob  ymdrech  a  wnaed  i  gael  gafael  ar  yr  ystyr.  Yn  dilyn,  ceir 
nifer  mawr  o  weddíau.  Cynnwysa  y  drydedd  ran  uwchlaw  deugain  o 
bennodau,  y  gyntaf  o  ba  rai  sydd  yn  desgrifio  y  Farn.  Owneir 
cyfeiriad  pellach  at  y  bennod  hon  pan  y  deuir  i  osod  allan  syniadau 
crefyddol  yr  hen  Aiphtiaid.  Yr  oedd  i'r  llyfr  hwn  le  mawr  yn  eu 
meddyliau.  Honai  fod  yn  ddadguddiad  oddiwrth  y  duw  Thoth 
(Tehuti),  neu  Hermes,  yr  hwn  a  hysbysai  ynddo  i  ddynion  ewyliys  y 
duwiau,  a'r  dirgelwch  a  berthyn  i  natur  pethau  dwyfol.  Dywedir  fod 
rhanau  o  hono  wedi  eu  hysgrifenu  â  bys  y  duw  hwn,  tra  y  dy wedir  am 
eraill  eu  bod  wedi  eu  cyfansoddi  gan  "ddnw  mawr."  Y  fath  oedd  y 
parchedigaeth  iddo  fel  y  dodid  rhanau  o  hono  yn  eirch  y  meirw  mewn 
gwahanol  ddulliau  o  amseroedd  hynod  foreu  (the  eleventh  dynasty). 

Hawdd  fyddai  nodi  llyfrau  eraill,  megys  "  Dagrau  Isis ; "  ••  Anadl- 
iadau  Bywyd ; "  "Dinystr  Dynolryw  gan  Ra :  "  y  rhai  ydynt  wedi  eu 
cyfieithu  i'r  Saesoneg  (Becords  of  ihe  Pastj.  Ond  ofer  fyddai  myned 
ymhellach  yn  y  cyfeiriad  hwn,  gan  mai  amcan  ein  herthygl  ydyw 
cyflwyno  rhyw  syniad  am  grefydd  yr  hen  Aiphtiaid. 

Un  peth  arall  y  rhaid  dyweyd  ychydig  eiriau  arno  ydyw,  Amser- 
yddiaeth  Aiphtaidd.  Yr  ydym  wedi  cyfeirio  eisoes  yn  fynych  at  henaf- 
iaeth  mawr  y  lenyddiaeth  sydd  yn  ein  dwylaw,  ac  at  y  ffaith  fod  genym 
arysgrifau  sydd  yn  dair  a  phedair  a  phum'  mil  o  oedran.  Ond  rhaid  cyd- 
nabod  ar  unwaith  nan  gellir  ffurfio  cyfundrefn  o  Amseryddiaeth  ag  y  mae 
y  gobaith  lleiaf  am  dderbyniad  unfrydol  iddi.     Y  rheswm  am  hyn  ydy  w 

*  It  ia  Dot  only  in  papyrns  rolls  that  the  Book  of  the  Dead  has  been  preaenred. 
Maoy  of  the  ohapters  are  insoribed  upon  coffins,  mummiea,  sepolohral  wrappinga, 
statnes  and  the  walla  of  tombs.  Tomos  of  the  time  of  the  twenty-sixth  dynasty, 
like  thoae  of  Bekenrenef  or  Petamonemapt,  may  be  said  to  oontain  entire  reoen- 
sions  of  the  book.  The  ohambers  of  the  latter  of  these  tombs  ooonpy  together 
nearly  an  aore  and  a  quarter  of  ground  exoavated  in  the  rook,  and  every  square  inoh 
of  their  high  walls  is  ooTered  with  beautifully  soulptured  insoriptions  from  the 
Book  of  the  Dead  and  other  religious  teits— (Renouf,  178.) 

t  None  of  the  oopies  oontains  the  entire  oolleotion  of  ohapters.— (Bonouf ,  174.) 


OBBFTDO    TB    HBN    AIPHTIAID.  818 

nad  oedd  gan  yr  Àiphtiaid  eu  hanain  gyfundrefn  o  gwbl.  Gofnodent 
ddygwyddiadau  yn  ol  blynyddoedd  teyrnasiad  eu  brenhinoedd.  Ac  nid 
068  genym  bob  araser  sicrwydd  fod  y  flwyddyn  uchaf  a  gysylltir  àg 
enw  brenin  yn  flwyddyn  olaf  ei  deyrnasiad ;  ond  fe  welir  mai  y 
camgymeriad  a  ddygwyddai  trwy  hyny  fyddai  cyf rif  llai,  ac  nid  mwy  o 
flynyddoedd  nag  a  adylid.  Y  mae  y  cofgolofnau  yn  ein  galluogi  i  gael 
gafael  ar  olyniad  y  brenhinoedd ;  ond  y  mae  camgymeriadau  yn  bosibl 
weithiau  trwy  fod  blynyddoedd  cyntaf  teyrnasiad  eu  brenin  yr  un  à 
blynyddoedd  diweddaf  teyrnasiad  ei  ragflaenydd.  Mewn  cysylltiad  â'r 
cwestiwn  o  Am8eryddiaeth  y  mae  lle  pwysig  wedi  ei  roddi  i  restrau 
Manetho,  ymha  rai  y  ceir  30  o  deyrnachau  (dynasties).  Yn  anffodus 
nid  yw  y  rhestrau  hyn  ar  gael  cnd  mewn  dyfyniadau  yn  ngweithiau 
haneswyr  eraill,  ac  nid  ydynt  ar  gael  yn  gyflawn  o  gwbl.  Ond  y 
maent  er  hyny  o  werth  mawr ;  ac  mewn  Uawer  o  fanau  profìr  eu 
cywirdeb  gan  dystiolaeth  y  cofgolofnau. 

Yr  hyn  y  mae  ysgrifenwyr  yn  gwahaniaethu  gyda  golwg  arno  ydyw, 
Á  oedd  rhaì  o'r  teyrnachau  hyn  yn  gyfoesol  â'u  gilydd  ?  Ond  y  mae 
yr  ansicrwydd  mwyaf  ynghylch  amseryddiaeth  y  teyrnachau  boreuaf. 
OV  18fed  hyd  y  26ain,  y  mae  yr  ansicrwydd  yn  gyfyngedig  o  fewn 
terfynau  gweddol  gyfyng.  Rhana  Manetho  yr  holl  f renhiniaethau  hyn  i 
dair  rhan.  Yn  gyntaf,  y  mae  ganddo  yr  Hen  Yraherodraeth,  yn  cyn- 
nwys  y  14  cyntaf  o'r  teyrnachau;  yna  yr  Ymherodraeth  Ganol,  yn 
cynnwys  y  3  dilynol ;  ac  yn  olaf,  yr  Ymherodraeth  Newydd,  yn  cyn- 
nwys  y  13  diweddaf.  Mewn  manau  oraill,  ysywaeth,  y  mae  eu 
tystiolaeth  yn  cael  ei  gwrthddy  wedyd  gan  y  cofgolofnau.  Neu  os  ter- 
fynir  yr  hanes  gyda  goruchafìaeth  Cambyses,  gadewir  allan  felly  y 
pedair  olaf.*  Offeiriad  Aiphtaidd  oedd  Manetho,  yn  byw  yn  y 
drydedd  ganrif  cyn  Crist,  ac  yn  ysgrífenu  hanes  ei  wlad  a'i  bobl  er 
mwyn  hysbysrwydd  i'r  Groegiaid,  y  rhai  oeddynt  ar  y  pryd  wedi 
darostwng  yr  Aipht  dan  eu  lly wodraeth ;  ac  y  mae  yn  gwbl  amlwg  fod 
ganddo  wrth  ei  law  awdurdodau  gwreiddiol  a  diogeL  Ond  arweinid 
ni  yn  rhy  bell  pe  ceisiem  fanylu  ar  anhawsderau  y  mater  hwn. 
Digon  fydd  dyfynu  ychydig  frawddegau  o  waith  rhagorol  y  Proffeswr 
Rawlinson ; — 

Oorchfygwyd  yr  Aipht  gan  Oambyses,  brenin  Persia,  c.c.  527.  Ohwe'  mis  j 
buasai  Psamatüí  III.,  yr  hwn  a  ddiorseddwyd  ganddo,  yn  teyrnasu ;  teyrnasasai 
ei  dad  Amasis  44  mlynedd';  Apries,  rhaffflaenydd  Amasis  íoan  belled  ag  y  gellir 
oasglu),  25  mlynedd;  Psamatüc  II.,  tad  Apnes,  6  mlynedd;  Neoo,  ei  daid,  16 
mlynedd;  a  Psamatii  I.,  tad  Neoo,  54  mlynedd,— oyíanswm  o  145  mlynedd. 
Esgynodd  Psamatüc  i'r  orsedd  gan  hyny  c.c.  672.  Ei  ragflaenydd  ef  ydoedd 
Tirhakah,  yr  hwn  a  deyrnasodd  26  mlynedd ;  ao  felly  a  ddeohreuodd  deyrnasu 
o.o.  698.    Can  belled  â  hyn  yr  ydym  ar  dir  owbl  aicr. 

Pan  elom  ymhellach  yn  ol,  y  mae  ansicrwydd  yn  dyfod  i  mewn  ;  ond 
dywed  Rawlinson  nad  ydy w  yn  bofibl  i'r  ansicrwydd  am  adeg  dechreu- 

*  Yn  ol  Biroh  cyfrinr  yr  Ymherodraethan  fel  y  oanlyn :— 

"  Old  Empire :  From  the  First  to  the  Close  of  the  Sixth  Dynasty.  From  about 
8000  b.c.  to  2000  b.o. 

"  Middle  Bmpire :  From  the  Serenth  to  the  Eighteenth  Dynasty.  From  abont 
2000  B.c.to  1600  b.c. 

"New  Bmpire:  From  the  Eighteenth  to  the  Twentieth  Dynasty.  From  about 
1600  b.o.  to  1100  b.c." 


814  CBBFTDD   TB   HEN    AIPHTIAID. 

ad  yr  Ymherodraeth  Newydd  fod  yn  gymaint  a  dwy  ganrii  Y  dydd- 
iad  yn  ol  Birch  ydyw  aa  1600,  yn  ol  Brussch  c.c.  1700,  ac  yn  ol 
Stuart  Poole  (Smith's  Bible  Diciwnary),  c.c.  1525.  Addefa  Rawlinson 
fod  yr  ansicrwydd  yn  yr  Ymherodraeth  Ganol  yn  cynnyddu  i  bum' 
canrif ;  ac  yn  yr  Ymherodraeth  Gyntaf  i  ddwy  fil  o  flynyddoedd. 
Yn  ol  Manetho,  parhaodd  yr  Ymherodraeth  Gyntaf  2905  o  flyn- 

Îddoedd.  Wedi  gwneuthur  ychydig  gywiriadau  yn  y  rhestrau,  cyf rifa 
[ariette  ei  pharhâd  yn  2790  o  flynyddoedd;  a  chyfrifa  Brugsch  ei 
pharhâd  yn  2400  o  flynyddoedd.  Nid  oedd  ei  pharhâd  yn  ol  Bunsen 
ond  1076  o  flynyddoedd ;  a  dyddia  efe  ei  chyfodiad  ac.  3059.  Ác  yn 
ol  Stuart  Poole  a  Willrinson,  nid  oedd  ei  pharhftd  ond  637  o  flynydd- 
oedd.  Y  modd  y  gostynga  y  ddau  awdwr  diweddaf  y  cyfrif  mor  fawr 
ydy w  trwy  gymeryd  nifer  o'r  teyrnachau  a  enwir  gan  Manetho  yn  gyf- 
oesol ;  ond  y  mae  y  profion  o  wirionedd  y  fath  dybiaeth  yn  eiddil  ac 
annigonol.    Pel  y  canlyn  y  dy wed  Benouf : — 

Nifl  gellir,  yn  ol  unrhyw  gyfrifiad,  dyddio  gwaredigaeth  yr  IsraeUaid  o'r  Àipht 
yn  nés  atom  na  1310  c.c.  ;*  ac  nis  gellir  dyddio  deohreuad  y  llywodraeth  unben- 
aethol  ag  y  mae  ei  hanes  genym  yn  yr  Aipht  lai  na  9050  oyn  yr  amgylohiad 
bwnw.  Ánmhoeibl  ydyw  oredu  i'r  Pyramid  Mawr  gael  ei  adeiladu  lai  na  3000  o 
flynyddoedd  oyn  Orist. 

Y  mae  yr  ansicrwydd  amseryddol  y  cyfeiriwyd  ato  yn  dra  annymun- 
ol ;  ond  fe  welir  nad  ydyw  mewn  un  modd  yn  siglo  yr  hyn  a  ddywed- 
wyd  eisoes  am  sicrwydd  ein  gwyhodaeth  am  yr  Aiphtiaid  a'u  crefydd 
mewn  cyfnodau  tra  boreuol.f  O'r  bedwaredd  o  deyrnachau  Manetho, 
sef  o  ddyddiau  Senopheru,  y  mae  genym  aryserifau  cyfoeaol  (con- 
temporary  inscriptions).  Hwn  oedd  y  cyntaf  o  frenhinoedd  yr  Âipht  ag 
y  mae  y  fath  aryagrifen  o'i  eiddo  yn  awr  ar  gael.  Cafwyd  yn  ngenaa 
ogof  yn  mynydd  Sinai  lech,  ac  arni  arysgrifen  yn  gosod  allan  ei  fuddug- 
oliaeth  ar  bobl  yn  y  parth  hwnw  a  adwaenid  wrth  yr  enw  "  Bugeiliaid 
y  Dwyrain."  Àm  y  brenin  hwn  y  dywed  Dr.  Dodds : — "  Gorchfygodd 
Árabiaid  cymydogaeth  Sinai,  a  gweithiodd  ei  mwngloddiau  1100  o 
flynyddoedd  cyn  geni  Abraham,  2200  cyn  gwarchaead  Gaerdroia,  a 
2600  cyn  sylfaenu  dinas  Rhufain." 

Ond  y  mae  yn  llawn  bryd  i  ni  bellach  fyned  ymlaen  at  y  gorchwyl  o 
gyflwyno  rhyw  fath  o  ddeagrifiad  o  grefydd  yr  hen  Aiphtiaid.  Ac  ni 
raid  petruso  pa  le  y  dylem  ddechreu,  gan  mai  sylfaen  crefydd  cenedl 
ydy w  ei  syniad  am  Dduw.     Yr  ydym,  pa  fodd  bynag,  ar  unwaith  mewo 

*  Ymdreoha  ysgrifenydd  yn  y  Theological  Monthly  am  ûb  Mawrth  diweddaf, 
Jaoob  SohwarU  o  New  í ork,  brofi  mai  dyddiad  yr  Exodus  oedd  oddeutu  Bbrill  90, 
yn  y  flwyddyn  1488  oyn  Crist. 

ŷ  The  ohronological  riddle  ìb  insolnble.  The  historian  oí  early  Egypt  moit  set  U 
aside.  But  he  needs  not  thereíore  to  set  aside  that  immense  mass  of  material, 
pos8essing  the  highest  interest,  whioh  the  toils  of  traveUers  and  esplorers.  and  the 
Ubonrs  of  philologiate,  have  aoonmnlated  dnring  the  last  oentury.  The  "Old 
Empire  "  of  M  anetho  is  a  reaüty.  It  lives  and  moves  before  ns  in  the  oonntless  tombs 
of  Ghizeh,  8aooarah,  snd  Beni-hassanv  on  the  rooks  of  Assonan  and  the  Wady 
Magharah,  on  the  obelisk  of  Heliopolia,  and  in  nnmerous  anoient  papyri;  its  epooha 
are  well  marked ;  its  personages  oapable  in  many  cases  of  being  exhibited  distinotly ; 
its  life  as  olearly  portrayed  as  that  of  the  olassioal  nations.  And  that  life  is  worth 
studying.  It  is  the  oldest  presentation  to  us  of  oivilised  man  whioh  the  world  con- 
tains,  beinff  certainly  antenor,  much  of  it,  to  the  time  of  Abraham ;  it  is  given  with  a 
ínlness  and  minuteness  that  are  most  rare;  and  it  is  intrìnaioally  most  ourioui. — 
BawUnson'i  Bgypt%  U.  «1, 99. 


CBBFTDD   TB    HBN   AIPHTIAID.  815 

anhawsder.  Ar  y  naill  law  ceir  ymjsg  yr  hen  Aiphtiaid  amldduwiaeth, 
ac  ar  y  llaw  arall  grediniaeth  mewn  un  gwir  Dduw.  I  ni  ymddengys 
yn  anhawdd  rhoddi  cyfrif  am  hyn.  Onid  y w  y  naill  yn  gwneuthur  y 
llall  yn  anmhosibl  î  Pa  fodd  y  gall  cred  yn  modolaeth  un  gwir  Dduw 
gydsefyll  â  chrediniaeth  mewn  llawer  o  dduwiau  ?  Ac  onid  y w  credin- 
ìaeth  mewn  Uawer  o  dduwiau  yn  gwneuthur  y  gred  mewn  un  gwir 
Dduw  yn  anmhosiblî  Ond  ymysg  yr  hen  Aiphtiaid  y  mae  profion 
diymwad  o  fodolaeth  y  naill  a'r  llall.  Dy wedwyd  eisoes  fod  eu  crefydd 
yn  hanfodol  yr  un  o*r  adegau  boreuaf  hyd  adeg  ei  diflaniad  yn  ngoleuni 
Cristionogaeth.  Ond  cydnabyddir  ar  yr  un  pryd  mai  yn  y  cyfnodau 
pellaf  yn  ol  yr  ydoedd  yn  fwyaf  pur.  Fel  y  deuir  i  lawr  ac  yr  agosëir 
at  y  Cyfnod  Cristionogol,  cawn  hi  yn  ymlygru;  ond  nid  ydym  am 
foment  i  dybio  mai  nodwedd  y  grefydd  yn  adeg  ei  phurdeb  cymharol 
oedd  crediniaeth  mewn  un  gwir  Dduw,  ac  mai  ei  nodwedd  yn  adeg  ei 
Uygriad  oedd  crediniaeth  mewn  ltiosogrwydd  o  dduwiau.  Cawn  y  naill 
a'r  llall  gyda'u  gilydd  yn  yr  un  oes.  Drachefn,  y  mae  yn  naturíol 
tybio  mai  y  ffordd  allan  o'r  anhawsder  ydy  w,  mai  nid  gan  yr  un  bobl, 
er  fod  y  rhai  hyny  yn  byw  yn  yr  un  oes,  y  coleddid  y  naill  grediniaeth 
a'r  llall.  Onid  crediniaeth  y  itiaws  anwybodus  oedd  y  grediniaeth 
mewn  llawer  o  dduwiau  î  Ac  onid  yr  ychydig,  oeddynt  wedi  cyrhaedd 
diwylliant  a  dysgeidiaeth  uchel,  oeddynt  wedi  ymddyrchafu  at  y  syniad 
am  un  gwir  Dduw  î  Can  belled  ag  y  gallwn  weled,  dyma  ydy w  syniad 
y  Proffeswr  Rawlinson  ar  y  mater : — 

Yn  y  Ue  oyntaf,  ynte,  ymddengys  yn  dra  eicr  íod  i  grefydd  yr  hen  Àiphtiaid, 
fel  i'r  rhan  fwyaf  o  grefyddau  eraill  yr  hen  fyd,  ddwy  wedd.  Yn  y  naill  y  oyf- 
lwynid  hi  i'r  lliaws ;  ao  yn  y  llall  yr  edryohid  arni  gan  y  rhai  deallus  a  dysgedig. 
Yn  y  wedd  gyntaf ,  amldduwiaeth  tra  isel  mewn  llawer  ystyr  ydoedd ;  ond  yn  yr 
ail  wedd,  cyfundrefn  ydoedd  yn  yr  hon  yr  unid  orediniaeth  mewn  nn  Duw  ft  rhyw 
fath  o  athroniaeth  uchanianol  yn  nghylch  natnr  Duw  a  thynged  dyn.  Yn  of  y 
ffolygiad  iselaf  ar  y  grefydd  hon,  oydnabyddir  fod  yn  dybiedig  yn  y  syniadau  a 
ddyBgid  ynddi  "  y  dryohfeddwl  am  un  duw  hunan-hanfodol ; "  a  bod  y  drych- 
feddwl  hwn  i'w  gael  mewn  liawer  o'r  emynau  a'r  gweddîau  a  arferid.  Ond  buas- 
ei  y  fath  ddrychf eddwl  yn  gwbl  anmhosibl  heb  f od  yno  ry w  ddosbarth  o  bersonau 
yn  oanfod  y  tu  hwnt  i'r  chwedloniaeth  bobloçaidd,  ao  yn  deall  ei  nodwedd 
arwyddluniol  neu  uohanianol,  ao  felly  yn  alluog  1  gysoni  eu  cydffurfiad  a'r  add- 
oliad  oyffredin  ft  ffydd  yn  ngwirioneddau  mawrion  crefydd  naturiol,  a  ddealhd  ao 
a  anwyiid  ganddynt  yn  eu  calonau. — (Ancient  Egypt,  1.  313 — i.) 

Dywed  Rawlinson  ymhellach  mai  erthygl  sylfaeùol  y  grefydd  hon,  a 
goleddid  gan  y  deallus  (the  esoteric  religion),  oedd  Undod  gwirioneddol 
a  hanfodol  y  Duwdod.  A  dyfyna  ymhellach  nifer  o  ymadroddion 
ymha  rai  y  gosodir  hi  allan  yn  y  llyfrau  cysegredig.  Darllenir  hwynt 
gyda  dyddordeb  gan  aelodau  YsgoUon  Sabbothol  Cymru: — "Unig  gyn- 
nyi-chydd  pob  peth  yn  y  nefoedd  a'r  ddaear,  heb  gael  ei  gynnyrchu  ei 
Hunan  gan  neb ;"  u  Yr  unig  wir  a  bywiol  Dduw,  a'i  darddiad  o  hono  ei 
hun  ; M  "  Yr  Hwn  sydd  yn  bod  o'r  dechreuad ;  "  "  Yr  Hwn  a  wnaeth 
bob  peth,  ond  na  wnaed  ei  hunan."  Ac  y  mae  y  brawddegau  canlynol 
o  eiddo  Rawlinson  yn  llawn  mor  ryfedd: — <cNid  ymddengys  y  gosod- 
id  y  Bôd  hwn  allan  o  gwbl  mewn  unrhy w  ffurf  faterol,  nac  hyd  yn  nod 
arwyddluniol.  Tybir  nad  oedd  iddo  un  enw,  neu  ynte,  os  oedd  iddo  enw, 
nad  cyfreithlawn  oedd  ei  lefaru  na'i  ysgriíenu.  Ysbryd  pur  ydoedd, 
perffaithymhob  ystyr;  hollddoeth,  hollalluog,  ac  anfesurolyn  eiddaioni." 


16  OBEFTDD   YB   H0  AffRUDl 


Dycfthrol  ydyw  cyfarfod  y  fath  symiadaa  ac  jmmìuhMmi  ym  Denydd- 
iaetfi  yr  hen  Aiphtiaíd.  Gosodant  aBaa,  newn  saodd  cfir  a  dîaBiwya, 
y  gwiríonedd  am  un  gwir  Dduw.  0  ba  le,  yiite,  y  daeth  y  dnwiaa  1 
Ateb  Itawlínson  vdy  w  yr  edrychíd  ar  ddowiaii  y  chwedlotriaeth  bobJog- 
aidd  gan  y  dealfaa  a'r  dysgedig,  caül  ai  fel  priodolaethin  y  Dmrdod 
wedí  eu  personoli ;  ìiea  ynte  ranaa  o  nator,  a  grêwyd  ganddo,  yn  cmei 
•u  hysbrydolí  ganddo : — 

Cynnryohiolai  Num  neu  Kneph  y  meddwi  enmdâpA ;  Fhftfaah  y  Daw  greadisyil ; 
»*u  y  wsithrcd  o  greu;  Maut  a  gynnryehioiaí  áàetnjád ;  Ba  yr  hanl;  Khona  y 
llouad ;  Hôb  y  ddaear ;  Khem  y  saOu  cenodliadol  (gemeratíne)  mewn  nater;  Nuí, 
ff  urfofon  y  nefoodd  (the  upper  hemisphere  of  heaoen);  Athor  y  byd  iaoi  (mtd*r 
hfírnlM/'horti) ;  Thoth  oodd  bersonoliad  o'r  doethineb  dwyfol ;  Ammoo  o*r  dwyfol 
íWirtíftl  woh  (mysUriousness  or  incomprehensibüUy),  fe  slíaî ;  Osiris,  yn  ol  rhai,  o*r 
dwyfol  ddalonf.  Mown  llawer  o  amgylohiadao,  anhawdd  yw  penderfynn  pa  nod- 
wtníií,  gwolthrod,  neu  ran  mewn  nator  a  fwriedid;  ond  am  yr  egwyddar  nis  gaü 
M  yr  amrnhouaeth  lsiaf.  Y  mae  yn  sicr  na  syniodd  un  offeiriad  dys^edig,  nae 
y«hwaltli,  yn  ol  pob  tebyg,  un  lleygwr  dysgedig  ymysg  yr  hen  AJphtiaid,  am  y 
iluwlau  poblogaldd  fol  bodau  ar  wahan.  Gwyddent  oll  nad  oedd  ond  un  Duw,  a 
rioallorit  pan  yr  addolid  Khem,  neu  Kneph,  nen  Phthah,  neu  Maut,  neu  Thoth, 
fiou  Amrnon,  mai  addoli  yr  Un  Duw  yr  oeddid  o  dan  ryw  un  o'i  ífurfiaa  neu 
rnowri  un  o'l  agwoddau.  Nid  ymddengys  ddarfod  i'r  grefydd  Aiphtaidd,  fel  j 
doallld  hi  gan  y  dysgodig,  oddigerth  mewn  ycnydig  iawn  o  amçylohiadao,  ddwyf- 
oll  poth&u  orüodlg,  neu  ddwyn  i  mewn  ddosbatcn  o  dduwian  eUraddol  yn  dibynu 
arii  ou  bodolaoth  ar  y  gwir  Dduw.  Nid  duw  yr  haul,  yn  meddn  bodoiaeth  ar  wa- 
han,  oodd  IU,  ond  y  Duw  goruohaf  yn  gweithredu  yn  yr  haul,  yn  peri  i'w  oleuni 
Ay wynu  ar  y  ddaear,  i'w  ohynhesu,  ei  Uoni,  a'i  bendithio ;  ao  mewn  eanlyniad 
gollíd  addolf  Ila  gyda'r  holl  deitlau  anrhydeddus  uohaf;  ao  feUy  yn  wir  y  gellid 
addoli  unrhyw  dduw,  gyda'r  eithriad  o'r  rhai  a  lanwent  yn  y  gyfundrefn  Aipht- 
aldd  y  Ue  nydd  i'r  angelion  yn  y  gyfundrefn  Gristionogol.  Un  o'r  rhai  diweddaf 
hyn,  y  mae  yn  debyg,  ydoedd  Anubis,  arweinydd  eneidiau  yn  y  byd  isod,  ynghyd 
ag  Amiot,  Tuamutef,  Hapi,  a  Eebhsnauf. — (Ancient  Eçypt,  i.  315 — 6.) 

Ilyderwn  fod  tyniadau  Rawlinson  yn  eglur  oddiwrth  y  dyfyniadau 
uohod.  Ond  nid  ydyw  pawb  yn  cytuno  ft  hwy.  Dadleua  Emmanuel 
Kotiuóf  yr  hwn  a  ddyfynir  gan  Renouf,  mai  crediniaeth  mewn  Un  Duw 
oodd  orthygl  sylfaenol  crefydd  yr  hen  Aiphtiaid.     Wele  ei  eiriau : — 

Nid  oo»  nob  wedi  ammeu  ystyr  sylfaenol  y  prif  adranau  trwy  gymhorth  pa  rai 
yr  ydym  yn  alluog  i  benderfynu  pa  beth  a  daysgai  yr  hen  Aiphtiaid  am  Dduw, 
am  y  byd,  ao  am  ddyn.  Am  Dduw,  a  ddywedais,  ao  nid  am  dduuriau.  Nodwedd 
nolllduol  gyntaf  ou  orefydd  ydyw  Undod  [Duw]  yn  oael  ei  osod  ailan  mewn  iaith 
grof ;  Un  ao  Unig  Dduw ;  heb  neb  eraill  gydag  Ef.  Efe  yw  yr  Unig  Fôd— yn 
byw  mown  RwirTonedd.  Tydi  ydwyt  Un,  a  miliynau  o  fodau  a  ddeUUant  o 
honot  ti.  Kfo  a  wnaeth  bob  peth,  ao  Efe  yn  unig  ni  wnaed.  Y  mae  y  syniad 
o'r  fath  egluraf,  symlaf,  a  mwyaf  penodol.— {Renouf,  89.) 

Ond  y  cwestiwn  yma  eto  ydy w,  0  ba  le  y  daeth  y  duwiau  î  Ac  nis 
gallwn  wneyd  yn  well  na  rhoddi  atebiad  Renouf  yn  ei  eiriau  ei  hun : — 

Ond  pa  fodd  i  gysoni  Undod  Duw  âg  Amldduwiaeth  yr  Aipht  ?  Hwyraoh  y 
teíllr  golouni  ar  y  mater  gan  ddaearyddiaeth  a  hanesyddiaeth.  Oynnwysa  y 
tfrofydd  Aiphtaidd  llaws  o  addoliadau  Ueol.  Rhenid  yr  Aipht,  a  ddygwyd  gan 
Mones  o  dan  ei  awdurdod,  i  ddwy  brif  dalaeth,  a'r  ddwy  yn  meddu  bob  un  ei  phrif 
ddinas  ei  hun.  Yr  oedd  i'r  naiU  a'r  UaU  ei  phrif  dduw,  dan  enw  neülduol ;  ond 
yr  un  athrawiaoth  a  geir  bob  amser  dan  amrywiol  enwau.  Ao  ymhob  man 
ymweithia  i'r  golwg  y  syniad  am  un  Duw,  yn  bod  o'r  deohreuad ; 


„,    .„ ,  yn  bod  o'r  deohreuad ;  ymhob  i , 

a  phob  amser.    Un  Sylwedd,  yn  hanfodi  o  hono  ei  hun  ydyw,  a  Duw  nas  geUir 
nesâu  ato.~ (Benouf ,  90.) 


OBEFYDD    YB    HEN    AlPHTIAtD.  817 

Ystyr  yr  ateb  ydyw  mai  amry  wiaeth  Ue  a  roddodd  fod  ar  y  cyntaf  i 
amldduwiaeth.  Oan  yr  addolid  y  gwir  a'r  unig  Dduw  dan  wahanöl 
enwau,  daeth  i  mewn  y  syniad  am  líosogrwydd  o  dduwiau.  Yn  y  Ue 
nesaf,  ymlygrodd  y  grefydd,  yn  nhreigliad  oesoedd,  fel  y  dygwyd  i 
mewn  iddi  mewn  adegau  diweddarach  y  grediniaeth  mewn  llawer  o 
dduwiau.  Ond  y  mae  Renouf  yn  galw  sylw  at  y  ffaith  nad  ydyw 
Bougé  yn  meiddio  haeru  nad  oedd  ar  unrhyw  adeg  ag  y  mae  genym 
hanes  am  dani  yn  yr  Aipht  ond  yn  unig  addoliad  un  Duw.  Y  gwirion- 
edd,  yn  hytrach,  ydy w  fod  y  ddwy  grediniaeth  iV  cael  gyda'u  gUydd. 
Nid  crediniaeth  yn  bodoli  yn  unig  cyn  cyfodiad  amldduwiaeth  oedd  y 
grediniaeth  mewn  Un  Duw  ;  ac  nid  crediniaeth  a  gafodd  ei  dwyn  i  foa 
wedi  coUi  y  grediniaeth  mewn  Un  Duw  oadd  y  grediniaeth  mewn 
Uawer  o  dduwiau.  A  dywed  Renouf  nad  oes  yn  holl  gylch  Uenydd- 
iaeth  yr  Aipht  unrhyw  ffeithiau  sydd  yn  fwy  sicr  na'r  ddwy  ganlynol: — 
(1)  Fod  yr  athrawiaeth  am  Un  Duw  a'r  athrawiaeth  am  lawer  o  dduw- 
iau  yn  cael  eu  dysgu  gan  yr  un  dynion  ;  (2)  Nad  oedd,  yn  eu  meddyl- 
iau  hwy,  unrhy w  anghysondeb  rhwng  y  naill  athrawiaeth  a'r  UaU. 

I  ni  y  mae  y  diweddaf  yn  gwbl  annealladwy.  Byddai  mor  hawdd  i  ni 
gredu  fod  Duw  a  chredu  hefyd  nad  oes  Duw,  ag  a  fyddai  i  ni  gredu  yn 
modolaeth  Un  Duw  ac  hefyd  yn  modolaeth  Uawer  o  dduwiau.  Yr 
eglurhad  a  roddir  gan  Renouf  ar  y  mater  ydy w  fod  ystyr  y  gaii  Duw 
gan  yr  hen  Aiphtiaid  yn  dra  gwahanol  i'r  ystyr  sydd  iddo  genym  ni. 
Nutar  yw  y  gair  Aiphtaidd  am  Dduw,  ac  y  mae  ystyr  y  gair  hwn, 
medd  efe,  yr  un  peth  ag  ydy w  ystyr  y  gair  Hebraeg  El, — gallu.  Y 
mae  vr  ymadrodd  Aiphtaidd  Nutar  Nutra  yn  gwbl  gyfystyr  â'r  Hebraeg 
Bl  Shaddai, — Duw  HoUaUuog.  Ac  ni  ddaeth  y  gair  nutar  yn  yr  Aipht- 
aeg  byth  i  gael  ei  ddefnyddio  fel  enw  príodol ;  parhaodd  yn  hytrach 
yn  enw  cyffredin  hyd  y  diwedd;  a  chymhwysid  ef  yn  ddiwahaniaeth 
at  yr  amrywiol  aUuoedd  oeddynt,  yn  ol  dychymyg  yr  Aiphtiaid,  yn 
gweithredu  mewn  natur,  yn  gystal  ag  at  y  gallu  o'r  hwn  y  mae  pob 
gaUuoedd  eraiU  yn  deiUiaw.  (<  Enwau  ar  aUuoedd  terfynol  ac  unigol 
oedd  Ba  ac  Oairis  a  Set ;  ond  cyfeirìr  hefyd  at  AUu  sydd  heb  enw,  ac 
heb  unrhyw  neülduolion  chwedlonol  yn  perthyn  iddo,  yr  hwn  nas  geUir 
ei  y8tyried  ond  yn  unig  fel  gwrthddrych  canfyddiad  uniongyrchoí  o'r 
AnfeidroL"— (Renouf,  99,  100.} 

Wedi  dyfynu  amryw  frawdaegau  o  wahanol  fanau  yn  cyfeirio  at  y 
gaüu  hwn,  dirwyna  i  fyny  fel  y  canlyn : — 

Yn  7  modd  yma  ymhob  cyfaod  o'u  hanes,  yn  y  boreuaf  yr  un  mor  hyderus  A'r 
diwecÙaraf ,  Ueíarai  yr  hen  Aiphtíaid  am  y  Nutar  (OaUu)  yn  y  rhií  unigol.  Ao 
nia  gaD,  mi  gredaf,  fod  un  ammheuaeth  pwy  yw  y  Gallu  hwnw,  yr  hwn  nad  yd- 
ym  ni  yn  ein  oyûeithiadau  yn  petruso  ei  alw,  Duw.  Yn  ddiddadl  yr  unig  wir 
Dduw  ydyw  yr  hwn  nad  yw  "  neppeU  oddiwrth  bob  un  o  honom ;  obfegid  ynddo 
ef  yr  ydym  ni  yn  byw,  yn  symud,  ao  yn  bod,M  yr  hwn  y  mae  ei  '*  dragywyddol 
allu  ef  ari  dduwdod,f>  a'i  lywodraeth  ar  y  byd,  wedi  ei  wneuthur  yn  adnabyddus 
«an  y  ••  Goleuni  sydd  yn  goleuo  pob  dyn  a*r  y  sydd  yn  dyfod  i*r  byd."  Yn  y 
dyfyniadau  a  wnaed  gwelir  elf enau  gwir  grefydd,  yn  rhydd  oddiwrth  bob  oymyig- 
edd  ohwedlonol.— (Benouf ,  103.) 

Bhaid  i  ni  adael  y  mater  hwn  gydag  ychydig  eiriau  ar  y  berthynas 
rhwng  y  GaUu  a'r  ffaUucedd,  f el  y  dealiir  hi  gan  Renouf.  Ac  yma  eto 
ei  einau  ef  ei  hun  fydd  oreu : — 

1889.  t 


811  OftBFTDD   YR    HEN   AIPRTIAID. 

Os  dyma  yw  y  Gallu,  pa  beth  yw  y  galluoedd  (Ùntriu),  a  pha  beth  yw  eu 
perfchynas  âg  ef  ?  Yn  ffurfiad  uurhy w  gyfundrefn  gyda  golwg  ar  y  bydysawd 
bawdd  fyddai  i*r  dryohfeddwl  o  Allu,  yn  dwyn  oddiamgyloh  ganlyniadau,  yn  ol  y 
deffiniad  a  rodder  o  hono,  arwain  i  gasgliadau  tra  gwahanol.  Gellid  synio  am 
dano  yn  gyffelyb  i'r  modd  y  gwneir  am  Aohos,  a  ohaeì  ein  harwain  ganddo,  fel  yr 
arweinir  dynion  meddylgar  yn  wastad,  er  pob  gwrthdystiad  oddiwrth  athronwyr 
beirniadol,  at  y  gydnabyddiaeth  o  ün  Aohos  Oyntaf,  neu  Allu  o'r  bwn  y  tardda 
pob  galluoedd  eraiil.  Ond,  f el  y  gwyddom  oddiwrth  hanes  gweithrediadau  medd- 
wl  dyn,  diohon  hefyd  i'r  dryohfeddyliau  o  Allu  a  Sylwedd  gael  eu  gwneyd  yn  Un ; 
a  hawdd  fyddai  dychymygu  am  un  Nerth  (Forcé)  cyffredinol  mewn  natur,  ynddo 
ei  hun  yn  dragywyddol  ao  anghyf newidiol,  ond  yn  amlygu  ei  hun  yn  y  fforfiau 
mwjaf  amry wiol.  Yn  y  naill  aohos  a'r  llall  arweinid  ni  at  Undod ;  ond  byddai 
yr  Ondod  yn  y  ddau  aohos  yn  dra  gwahanol.—  (Renouf ,  104.) 

Yn  y  cyntaf  byddai  yn  Theistic,  yn  yr  ail  yn  Pantheistic.  Hyny 
ydyw,  arweinid  ni  yn  y  naill  at  Dduw  personol,  ond  yn  y  llall  at  011- 
dduwiaeth, — pob  peth  yn  dduw ;  duw  yn  gyfanswm  y  ewbl  sydd  mewn 
bod.  Yn  y  grefydd  Aiphtaidd,  yr  Undod  diweddaf  a  geir  yn  adegau 
diwéddaraí  ei  hanes ;  ond  nid  felly  yn  yr  adegau  ag  yr  oedd  yn  f wyaf 
pur.  Ond  pa  un  bynag,  nid  oedd  duwiau  y  chwedloniaeth  boblogaidd 
yn  ddim  amgen  na'r  gallaoedd  gwiríoneddol  neu  ddychymygol  ydynt 
yn  gweithredu  mewn  natur. 

Nis  gallwn  aros  i  roddi  unrhy w  hysbysrwydd  am  y  "  duwiau  lawer  " 
oedd  gan  yr  hen  Aiphtíaid.  Amlwg  yw  fod  enwau  y  duwiau  70 
lliotocach  naV  duwiau  eu  hunain,  er  amled  oeddynt  hwy.  Ceir  75  o 
enwàu  ar  Ra  yn  ysgrífenedig  ar  furíaa  y  Beddrodau  Brenhinol  yn  Biban- 
el-moluk ;  a  cheir  un  bennod  gyfan  o  enwau  Osirís  yn  Llyfr  y  Meirw. 
Nid  oes  neb  a  ddichon  roddi  rhestr  gyflawn  a  chy wir  o'r  duwiau ;  ond 
ffall  y  neb  sydd  yn  teimlo  dyddordeb  yn  y  cwestiwn  gael  Uawer  o  hys- 
bysrwydd  yn  ngwaith  y  Proffeswr  Rawlinson  (Ancimt  Egypt,  i.,  322- — 
401). 

Rhenir  y  duwiau  gan  Herodotus  yn  dri  dosbarth, — y  cyntaf  yn  gyn- 
nwysedig  0  wyth,  a'r  ail  yn  gynnwysedig  o  ddeuddeg  o  dduwiau,  tra  y 
mae  y  nüer  yn  y  trydydd  yn  anmhenodol.  Nid  oes  un  cyfeiríad  at  y 
fath  raniad  ar  un  o'r  cofgolofnau,  nac  yn  yr  un  o'r  llyfrau  henafol ;  ond 
gan  fod  Manetho  i  ryw  fesur  yn  cadarnhâu  tystiolaeth  Herodotue,  tybir 
ìddo  gael  ei  ddwyn  i  mewn  yn  gymharol  ddiweddar.  Anhawdd,  pa 
f odd  bynag,  ydy w  cael  gafael  ar  egwyddor  y  dosbarthiad ;  ac  y  mae 
Uawer  o  amrywiaeth  barn  pa  rai  oedd  y  duwiau  hyd  yn  nod  yn  y  dos- 
barth  cyntaf.     Yn  wir,  ymddengys  fod  y  rhestr  yn  amrywio  mewn 

Íwahanol  fanau.  Yn  Memphis  y  rhestr  yn  ol  Rawlinson,  oedd  (1) 
lhthah;  (2)  Shu;  (3)  Tafné;  (4)  Seb;  (5)  Nutneu  Netpe;  (6)  Osiris; 
(7)  Isis  (gyda  Horus) ;  (8)  Athor.  Y  rhestr  yn  Thebes,  yn  ol  yr  un 
aŵdurdod,  oedd  (1)  Ammon-Ra;  (2)  Mentu;  (3)  Tum;  (4)  Shu  (gyda 
Tafné);  (5)  Seb;  (6)  Osiris ;  (7)  Set  (gyda  Nephthys);  (8)  Horus 
(gydag  Athor).  Ystyrir  mai  cwbl  ofer  ydyw  ceisio  cael  gafael  ar  y 
deuddeg  a  gyfansoddent  yr  ail  ddosbarth ;  a  thybia  Rawlinson  y  cyn- 
nẃysid  ynddo  yr  holl  dduwiau  na  pherthynent  i  r  dosbarth  cyntaf ;  tra 
y  rhestnd  yn  y  (rydydd  dosbarth  fodau  israddol, — demoniaid  ac  yabryd- 
ion  (genii) — nad  edrychid  arnynt  fel  duwiau. 

Mwy  pwysig  na'r  rhaniad  uchod  ydyw  yr  arferíad  gyffredinol 
o  neillduo  tri  o'r  duwiau  fel  gwrthddrychau  arbenig  addoliad.  Yn 
yr  holl  drefi  o  bwysigrwydd  yr  oedd  gan  y  trigolion  eu  triawd  ymysg  y 


GBBFn>D   TB   BBH   AIPBWAlDw  619 

duwiau, — yn  Memphis,  Phthah,  Sekhet,  a  Tum ;  yn  Thebes,  Ammon- 
Ra,  Maut,  a  Chonsu ;  yn  Abydos,  Osiris,  Isis,  a  Horus.  Yr  un  Baodd 
yr  oedd  gan  ddinasoedd  eraill  eu  tri  duw  neillduol  eu  hunain.  Ac 
mewn  rhai  lleoedd  ychwanegid  pedwerydd,  yr  hwn  a  ystyrid  bob  amser 
yn  israddol  i'r  lleill.  Yn  Memphis  yr  oedd  Bast  neu  Pasht  (os  nad 
yr  un  oedd  y  dduwies  hon  a  Sekhet) ;  ac  yn  Thebes  yr  oedd  Neith. 
Safai  y  eyntaí  o'r  tri  duw  ar  dir  uwch  na'r  lleill,  ac  yn  gyffredin  (er  nad 
bob  amser)  duwies  oedd  yr  ail  o'r  triawd.  Ýr  oedd  i'r  trydydd,  fcl 
rheol,  safle  israddol. 

Heblaw  y  duwiau,  addolid  hefyd,  am  ryw  resymau,  lîaws  o  anifeiliaid 
a  ystyrid  yn  gysegredig ;  ac  fe  allai  mai  y  rhan  hon  o  grefydd  yr  hen 
Aiphtiaid  sydd  fwyaf  adnabyddus.  Ystyrid  rhai  anifeüiaid  yn  gysegr- 
edie  trwy  yr  holl  wlad,  y  rhai  nas  gellid  eu  lladd  na'u  niweidio  dan 
unrhyw  amgylchiadau.  Edrychid  ar  eraill  bron  yn  gyffredinol  yn 
gysegredig ;  tra  yr  oedd  eraill  yn  meddu  cysegredigaeth  líeol  yn  unig. 
I'r  (ioebarth  cyntaf  perthynai  y  gath,  cysegredig  i  Bast  neu  Seíhet ;  yr 
ŵŵ,  a  math  o  epa  gyda  phen  ci,  cysegredig  i  Thoth ;  y  oidyü  coch  a'r 
chwilen,  cysegredig  i  Ra;  y  gacynen,  yn  ol  pob  tebyg;  a'r  gwartheg, 
neu  o  leiaf  y  gwarthee  gwynion,  cysegredig  i  Athor.  Yn  yr  ail  ddos- 
barth  yr  oedd  y  defaid,  cysegredig  i  Rneph ;  a'r  cwn,  y  rhai  nad  oeddynt 
gysegredig  i  un  duw  neillduol.  Yn  y  trydydd  dosbarth,  yr  oedd  liiaws 
mawr  o  anifeiliaid,  megys  Uewod,  crocodilod,  ceffylau  y  dwfr,  bleiddiaid, 
ceirw,  geifr,  llyffaint,  math  o  nadrodd,  a  rhai  mathau  o  bysgod,  &c. 
Yn  yr  holl  ddosbarthiadau  hyn  edrychid  ar  y  rhywogaethau  yn  gysegr- 
edig ;  ond  mewn  rhai  amgylchiadau  rhoddid  parch  i  un  anifail  neUlduol. 
Gredai  yr  Aiphtiaid  fod  y  duwdod  yn  achlysurol  yn  ymgnawdoli  mewn 
anifail,  ac  y  byddai  yr  anifail  hwnw,  o  hyny  allan  hyd  ei  farwolaeth,  yn 
drigfa  neillduol  iddo.  Yn  wir,  edrychid  arno  yn  dduw ;  ac  arweinid 
ef  i  r  deml  briodol  iddo  i  fod  yno  yn  wrthddrych  gofal  ac  addoliad. 
Yn  Memphis,  er  engraifft,  yr  oedd  ystafell  ardderchog  yn  breswylfa  i 
darw  cysegredig,  yr  hwn  y  tybid  oedd  yn  ymgnawdoliad  o'r  duw 
Phthah,  a  ymwelai  yn  bersonol,  yn  ol  y  farn  gyffredin,  o  bryd  i  bryd  à 
gwlad  yr  Aipht.  Yr  offeiriaid  a  benderfynent  pa  un  oedd  yr  anifail 
cysegredig.  Ac  wedi  iddynt  hwy  gyhoeddi  fod  y  nodau  priodol  ar  lô 
gwryw,  rhoddid  iddo  yr  enw  Apis,  ac  arweinid  ef  i'r  deml,  yr  hon  ni 
adawai  mwyach  hyd  ddydd  ei  farwolaeth,  oddigerth  ar  y  dyddiau  neill- 
duol  yr  arweinid  ef  trwy  heolydd  y  ddinas,  ac  y  rhoddid  iddo  barch 
cyffredinol  yr  holl  boblogaeth.  Wedi  marw  Apis,  naill  ai  o  farwolaeth 
naturiol  neu  ynte  trwy  foddiad,  os  na  welai  yn  dda  farw  o  hono  ei  hun 
cyn  bod  uwchlaw  25  miwydd  oed,  peraroglid  ei  gorff,  a  chleddid  ef 
gyda  rhwysg  mawr  yn  y  deml  oedd  wedi  ei  chodi  yn  arbenig  i'r  pwrpas 
hwnw.  Ac  ar  ol  ei  farwolaeth,  deuai  yr  anifail  yn  wrthddrych  addoliad 
neillduol.  Byddai  yr  holl  wlad  mewn  galar  hyd  oni  phenderfynai  yr 
offeiriaid  ar  ei  olynydd.  Yn  Heliopolis  yr  oedd  tarw  cysegredig  arall, 
yr  hwn  a  ystyrid  yn  ymgnawdoliad  o  Ea  neu  Tum.  Enw  hwn  oedd 
Mnevia     Ac  yr  oedd  anifeiliaid  cyffelyb  mewn  rhai  Ueoedd  eraill. 

Nid  rhyfedd  fod  y  Groegiaid  dysgedig,  er  bod  eu  huuain  yn  bagauiaid, 
yn  gystal  á'r  Criationogion,  yn  edrych  gyda  gwawd  a  dirmyg  ar  y  fath 
ofergoeledd.  Ond  y  mae  yn  werth  ceisio  ei  ddeall,  er  mor  isel  ydoedd, 
a  chaisio  çael  gafael  ar  y  gwir  reawm  neu  reaymau  am  ei  fodolaeth. 

t  a 


820  OBSTCDD    TB   HBN   AIPHTIAIDT 

Yn  ol  un  golygiad,  yroedd  gwreiddyn  yr  hollgyfundrefn  ynnghraffder 
yr  offeiriaid  yn  rhoddi  i'r  anifeiiiaid  gwir  ddefnyddiol  gysegredigaeth, 
er  mwyn  diogelu  eu  ffyniant  a'u  lliosogiad.  Ond  fe  welir  ar  nnwaith 
fod  ymysg  yr  anifeiliaid  lawer  nad  oeddynt  yn  ddefnyddiol  o  gwbL 
Bwystfiloa  niweidiol  oedd  amryw  o  honynt.  Mewn  canlyniad  y  mae 
Uawer  cais  arall  wedi  ei  wneuthur  i  daflu  goleuni  ar  eu  cysegredigaeth 
gan  awdwyr  hen  a  diweddar.  Goddefer  y  dyfyniad  canlynol  ar  y 
mater  hwn : — 

In  modern  times  the  Pantheistic  nature  of  the  Egypfcian  religion  has  been 
alleged  as  the  "  true  reaaon  "  of  the  worehip  by  one  writer,  while  another  has  seen 
it  in  an  orìginal  Afrioan  fetishism,  on  whioh  was  afterwards  engraited  a  more 
elevated  form  of  beUef  by  an  immigrant  Asiatio  people.  To  us  it  seems  a 
suffioient  and  probably  a  true  aooount  of  the  worship,  to  sav  that  it  grew  out  of 
that  exaggerated  symbolism  whioh  was  so  oharaoteristio  cf  the  Egyptian  religion, 
whioh,  beginning  by  traoing  resemblanoes  m  eertain  animals  to  oertain  attributes 
of  the  Diyme  Nature,  prooeeded  to  assign  to  partioular  deities  the  heads  of  these 
oreatures,  or  eren  their  entire  forms;  after  whioh  it  was  but  a  short  step  to  see 
in  the  animals  themsehres  a  quasi  divinity,  whioh  elevated  them  above  theìr 
fellows,  and  rendered  them  venerab2e  and  saored.  If  this  explanation  does  not 
oover  the  whole  of  the  worship,  as  (it  must  be  admitted)  it  does  not,  still  the 
exoeptions  are  so  few,  and,  oomparatively  speaking,  so  unimportant,  that  their 
eûtenoe  is  perhaps  not  inoompatible  with  the  truth  of  the  origin  suggested. 
— (Rawlinson\  Ancùnt  Egypt,  i.  417—9.) 

Tr  ydym  bellach  yn  symud  ymlaen  oddiwrth  dduwiau  yr  hen 
Áiphtiaid — gyda  chrybwyil  eu  bod  yn  dwyfoli  eu  brenin,  ac  yn  talu 
gwarogaeth  addoliadol  hefyd  i'w  henafìaid  ymadawedig— i  wneuthur 
rhai  nodiadau  ar  eu  haddoliad.  Yr  oedd  eu  temlau  yn  nodedig  am  eu 
gwychder,  ond  oll  yn  rhoddion  brenhinol  i'r  duwiau  arbenig  a  addolid 
ynddynt  O  hen  adeiladau  yr  Aipht  nid  oes  yn  awr  ddim  yn  aros 
oddieithr  eu  temlau  a'u  beddau.  Ond  camgymeriad  fyddai  ystyried  y 
temlau  yn  lleoedd  o  addoliad  i'r  cyhoedd.  Ni  dderbynid  y  bobl 
gyffredin  i  mewn  iddynt  o  gwbl ;  ac  nid  oedd  iddynt  unrhy w  ran  yn 
yr  addoliad  oddieithr  yn  y  gorymdeithiau  y  cyfeiriwyd  atynt  eiaoes, 
ac  ar  achlysuron  cyffelyb.  Gwaith  yr  offeiríaid  oedd  y  cwbl  yn  y 
temlau,  heb  Vr  bobl  eu  hunain  fod  yn  gymaint  a  llygaid-dystion  o'r 
gwaaanaeth.* 

Yr  oedd  yr  addoliad  yn  gynnwrsedig  o  weddi,  mawl,  ac  aberth. 
Ac  o'r  gweddlau  a'r  emynau  a  arferid  y  mae  llîaws  mawr  ar  gaeL  A 
ddymunai  darllenwyr  y  Tbaethodtdd  weled  engraifft  I 

I  AMMON  RA. 

Hail  to  Thee  for  all  these  things, 
Tho  One  alone  with  many  hands ; 
Lying  awake  while  all  men  sleep, 
To  seek  the  good  of  Thy  oreatures ! 
O  Ammon,  sustainer  of  all  things, 

*  We  mnst  not  Uke  for  granted  that  temples  at  this  early  period  wero  plaoes  of 
wonhip  in  oo»  modern  sense  of  the  term.  At  no  perìod  of  the  Ëgyptian  reli^on  wer» 
the  publio  admitted  to  the  temples  as  worshippers.  All  the  temples  we  know  were 
roysi  oflerings  made  to  the  divinîty  of  the  looauty,  and  none  but  the  prìestly  penon- 
ages  attaobea  to  the  temple  iUelí  had  free  aeoess  to  its  precinots.  But  the  tmages  of 
the  god  and  those  of  the  divinitiee  assooiated  with  mm  were  often  brougbt  oul  in 
solemn  proosesioos,  in  whioh  the  entire  popuUUon  took  part."— (Benoof,  8Ë-6.) 


OBBFTDD   TR    H«N   AlPHTIAJD.  821 

Afom-Horaa  oí  the  horizon ! 

Homage  to  Thee  from  all  yoioes  t 

Salvataon  to  Thee  for  Thy  meroy  towards  us ; 

Aofcnowledgement  to  Thee,  who  has  t  ortated  us. 

Hail  to  Thee,  say  all  oreatures, 

Salutation  from  every  land — 

To  the  height  of  heaven,  to  the  hreadth  of  the  aarth ; 

To  the  depths  of  the  sea. 

The  gods  adore  Thy  Majesty ; 

The  spirits  Thou  hast  oreated  eialt  Thee, 

Rejoioing  hefore  the  feet  of  their  Begetter. 

Thev  ory  out  weloome  to  Thee, 

Father  of  the  father  of  all  the  gods ; 

Who  raisest  up  the  heavens,  wno  fixest  the  earth. 

Maker  of  beings,  Oreator  of  erâtenoes, 
Sovereign  of  life,  and  health  and  strength,  Ohief  of  the  Gods ! 
We  worship  Thy  spirit,  whioh  alone  has  made  us : 
We  whom  Thou  hast  made,  thank  Thee  that  Thou  has  given  us  birth 
We  give  praises  to  Thee  for  thy  meroies  towards  us. 

Bêcardi  of  the  Pa$t,  ii.  188. 

Am  eu  haberthau  yr  oeddynt  mewn  rhan  yn  waedlyd,  ae  mewn  rhan 
heb  waed.  Yn  fwyaf  cyffredin  cyflwynid  offrymaa  yn  hytrach  nag 
aberthau ;  ond  cyflwynid  hefyd  lawer  o  anifeiliaid  yn  aberthau.  Ao  nis 
gellir  darllen  rhai  o'r  trefniadau  arferedig  yn  eu  plith  heb  gael  ein 
hadgofio  o  rai  o  ordeiniadau  deddf  Moses.  Önd  ni  chaniatâ  ein  gofod 
i  ni  fyned  i  mewn  i  unrhyw  fanylion,  nac  ychwaith  i  wneuthur  unrhyw 
grybwyUion  am  y  llíaws  gwyliau  ac  amaerau  nodedig  oedd  ymhlith  vr 
hen  Aiphtiaid.  Oddialian  yr  oedd  llawer  o  rwysg  yn  perthyn  i  w 
crefydd ;  ac  nid  oedd  pall  ar  eu  gweddìau  a'u  haberthau.  Pa  dywyll- 
wch  bynag,  fel  y  sylwa  y  Proffeswr  Rawlinson,  oedd  yn  gordoi  yr 
Aipht,  yr  oedd  ynddi  dystiolaeth  amlwg  i  deimlad  o  angtn  am  ymbiliau 
gwastadol  ger  bron  Duw. 

Ceisiwn  yn  awr  wneuthur  ychydig  nodiadau  ar  syniadau  yr  hen 
Aiphtiaid  am  sefyllfa  ddyfodol.  Ac  yn  gyntaf  oll  gellir  dy wedyd  yn 
ddibetrus  eu  bod  yn  credu  yn  gryf  yn  modolaeth  yr  enaid  ar  ol  ei  ym- 
adawiad  &'r  corff.  Brawddeg  hynod  a  ddywedir  gan  Diodorus: — 
44  Geilw  yr  Aiphtiaid  eu  tai  yn  Uetýau  (hostelrits),  **&  ^od  jv  amser  i 
aros  ynddynt  mor  fyr ;  ond  gaiwant  y  beddau  yn  dragy wyddol  drigfan- 
au."  A  dyma  yr  enw  a  gyfarfyddir  yn  barhaus  ar  y  bedd  vn  yr  arys- 
grifau,  f»a  f  eia,  "tragywyddol  drigfan.w  Yn  gyffelyb  y  gelwir  y  rhai 
ymadawedig,  "  y  rhai  byw."  Y  mae  yr  ymadrodd  ânch  f  äa,  "  bywyd 
tragywyddoi,,,  ymysg  yr  ychydig  eiriau  ysgrifenedig  ar  arch  goed  y 
brenin  Mykerínos,  sydd  yn  awr  yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig.  A 
dywedir  wrthym  mai  at  ysbrydion  drwg  yn  unig  y  cymhwysir  yr  enw 
"  y  meirw  "  yn  ysgrifeniadau  cysegredig  yr  hen  Aiphtiaid. 

Oredent  yn  ddiau  yn  anfarwoldeb  yr  enaid,  ond  nid  yn  ei  anfaterol- 
deb.  A  chredent  fod  rhy w  berthynas  rhwng  yr  enaid  a'r  corff  ar  ol 
marw.  Am  y  rheswm  hwn  y  peraroglent  y  corff  er  sicrhau  ei  barhad ; 
ac  am  yr  un  rheswm  y  treulid  cymaint  ar  y  beddau — beddau  oedd  y 
pyramidiau — sef  er  mwyn  diogelwch  y  corff  ar  ol  ei  berarogli  rhag  pob 
math  o  elynion  a  allent  ei  ddinystrío.     Y  mae  yr  adeiladau  mawríoo  a 


OBTII»   TB   HEH   *IPHTUAr 

chedyrn  hyn  yn  dystion  gweledig  heddyw  o  ffÿM  yr  hen  Aûèitiaìd 
mewn  sefyllfa  ddyfodoL  Ond  yr  oedd  yn  eu  syniadiu  sm  dani  lawer 
o  gymysgedd  tra  dyeithrol  Un  peth  a  gredid  yn  ddiyageg  ganddynt 
ydoedd  fod  y  marw  ar  unwaith  yn  cael  ei  ddwyn  i  farn.  Ÿn  Llyfr  y 
Meirw  (cxxv.)  cawn  ddeegrifiad  o'r  fara,  yr  hwn  nis  raH  neb  o  honom 
ei  ddarllen  heb  deimlo  fod  ganddynt  lawer  o  wirionead,  er  yn  gymyag- 
edig  ft  chwedlau  ofergoelus.  Dygid  yr  ymadawedig  i  "Neuadd  Gwir- 
ionedd,"  nen  yn  f wy  cywir  "  Neuadd  Dau  Wirionedd  n  (HaU  of  Two 
Truthsj,  i'w  farnu  ger  bron  Osiris  a  dau  a  dengain  o  farnwyr  cynnorth- 
wyoL  Dygir  allan  gan  Ánubis  glorian,  a  gosodir  ganddo  yn  y  naill  ben 
arwyddlun  Owirionedd  (Maat),  ac  yn  y  pen  arall  hm  calon,  yn  goaod 
allan  swm  a  sylwedd  cymeriad  yr  hwn  a  fernhr.  Y  mae  y  barnwyr 
cynnorthwyol  yno  i  ymholi  am  ddau  a  deugain  o  wahanol  bechodau,  a'r 
rhinweddau  gwrthgyferbyniol  iddynt  Y  mae  Horns  yno  i  wylio  pa 
fodd  y  byddo  y  clorian  yn  troi,  a  Thoth  (Tehuti)  i  ysgrifeuu  i  lawr  y 
canlyniadau.  A  chyhoeddir  y  farn  gan  Osiris  yn  holloí  yn  ol  y  canlyn- 
iad  hwnw. 

Yi  ydym  jm  cael  amrywiaeth  barn  ymysg  gwahanol  ysgrifenwyr  am 
yr  hyn  a  ddil^rna  y  farn.  "  Oaniateid  i'r  da  fyned  i  mewn  i  *  gwch  jr 
haul ; '  ac  arweinid  ef  ean  yabrydion  da  i  Aahlu  (Elysium),  i  l  lynoedd 
heddwch,'  i  breewylfod  Osiris"  (Rawiinson's  Ancient  Egyptt  L  318). 
Dywed  Renouf  yr  edrychid  ar  fywyd  tragy wyddol  i'r  ffyddloniaid  mewn 
Uir  agwedd.     Yn  y  lîe  cyntaf,  edrychir  ar  eu  bywyd  mewn  gwynfyd 

CgjriSeiyb  i'w  bywyd  ar  y  ddaear.  Y  mae  ganddynt  y  defnydd  o'u 
11  aelodau ;  bwytânt  ac  yfant,  a  llenwir  eu  holl  anghenion  anianyddol 
yn  hollol  yr  un  fath  ag  yn  y  byd  hwn.  A  dilynir  ganddynt  yr  un 
gorchwylion — aredig,  hau  a  medi,  casglu  ffrwythau,  rhwyfo  yn  y  cycb- 
od  ar  gamlesi,  &c.  Yn  y  Ue  nesaf,  dysgir  eu  bod  yn  myned  trwy 
drawsffurfiadau,  ond  fod  y  rhai  hyn  yn  dibynu  yn  hoilol  ar  eu  hewyilyt 
eu  hunain.  Ymysg  yr  amrywiol  ffurfíau  y  mae  amryw  aaifeiliaid, 
math  o  ddurtur,  math  o  aderyn,  a  math  o  lysieuyn,  a  ffurf  rhai  o'r 
duwiau.  Ond  y  mae  Renouf  yn  dadleu  yn  gryf  nad  oes  yn  llenydd- 
iaeth  yr  Aipht  un  awgrym  am  drawsffurfiadau  cosbawl  neu  boenydiawL 
A  dywed  ymhellach  nad  oes  ynddi  ychwaith  awgrym  am  unrhyw 
sefyllfa  o  bureiddiad  rhwng  marwolaeth  dyn  a'i  wynfyd.  Rhaid  teithio 
wrth  gwrs,  a  myned  trwy  lawer  o  ffurfweddiau,  ond  nid  oes  yn  y  petb- 
au  hyn  un  elfen  gosbawL  Yn  olaf,  y  mae  uniad  y  ffyddloniaid  ftg 
Osiris,  ag  ft  rhai  o'r  duwiau  erailL 

Y  mae  Rawlinson,  pa  fodd  bynag,  yn  dysgu  yn  wahanoL  Dadleua 
efe  y  collfernir  y  drygionus  i  fyned  trwy  nifer  o  drawsffurfiadau 
yn  nghyrff  anifeiliaid  mwy  neu  lai  aflan,  y  rhai  a  ddibynant  ar  raddau 
drwg  haeddiant  yr  hwn  a  gosbir.  Wedi  myned  trwy  gylch  o  drawa- 
ffurfiadau  lawer  ewaith,  cyhoeddid  barn  derfynol  gan  Oairis,  yn  dadgaa 
ei  fod  yn  hollol  ddiobaith,  a  thraddodid  ef  mewn  canlyniad  i  ddifodiant 
Uwyr  a  therfynol.  Fel  rheol  gwelir  yr  enaid  drygionus  yn  cilio  o 
wydd  Osiris  ar  ffurf  mochyn,  a  chymerir  ef  yn  oi  i'r  ddaear  gan 
Anubis  mewn  cwch,  yn  cael  ei  warchod  gan  nifer  o  epäod.  A  dy wed 
Rawlinson  ymhellach  am  y  da  fel  y  canlyn  : — 

Wedi  i'r  enaid  da  gael  ei  ryddhau  oddiwrth  ei  wendidau  trwy  dan  puredigol, 
yneaeleiwylioganypedwarjpbrydgydagwynebepa.a'i  wneuthur  mewn 


OREFYDD   TB    HEN   AIPHTIAID.  828 

lyniad  yn  gydymaith  i  Osiris  am  3000  o  fiynyddoedd,  dyohwelai  o  Amenti,  i  ail 
drigo  yn  ei  gorfí  ei  hun,  a  ohyfodi  o  feirw,  a  byw  drachefn  ar  y  ddaear.  Eid 
trwy  y  oyloh  hwn  amrjw  weithiau,  nes  oyflawni  nifer  oyfriniol  o  flynyddoedd, 
pan  y  oyrhaeddai  y  rhai  bendigaid  y  gwynfydedigrwydd  perffaith  o  nniad  â  Duw, 
gan  Iwyr  ymgolli  yn  yr  Hanfod  Ddwyfol,  a  dyfod  1  fwynhad  o'r  perffeithrwydd 
uohaf  a  llawnaf  sydd  yn  boaibl  i'w  nator. — (ÁncierU  Egypt,  i.  318—9.) 

Rhaid  i  ni  bellach  brysuro  i  ddwyn  ein  sylwadau  i  derfyniad.  Y 
mae  syniad  yr  hen  Aiphtiaid  am  farn  wedi  eia  harwain  ni  eisoes  i  ryw 
fesar  i  edryoh  ar  ea  syniadau  tm  foesoldeb.  Ond  y  mae  yn  awr  ar 
gael  amry w  lyfraa  yn  cynnwys  ea  moesddysg.  Un  o'r  rhai  hyn  ydyw 
y  "Llyfr  Henaf  yn  y  Byd,"  sef  "  Gosodiadau  (Mamma)  Ptahhotep." 
Am  y  llyfr  hwn  a  llyfraa  eraill  cyûeiyb,  ceir  gan  Renouf  y  sylwadau 
canlynol : — 

O  ran  eu  oymeriad  a'u  tôn  y  maent  yn  debyg  i  Lyfr  y  Diarhebion  yn  y  Bibl. 
Oymhellant  ymohwüiad  am  ddoethineb,  a  gosodant  allan  ddyledswyddau  plant 
at  eu  rhieni  ao  isafiaid  at  eu  huwohafiaid,  paroh  i  eiddo,  manteiaion  teimladau 
da  a  oharuaidd,  tangnefedd  a  boddlonrwydd,  haelioni,  gostyngeiddrwydd,  diweir- 
deb  a  sobrwydd,  geirwiredd  a  ohyfiawnder;  a  dangosant  hefyd  ffolineb  a  drygioni 
anufudd-dod,  oynhen,  balohder  ao  uohder,  diogi,  anghymedroldeb,  anniweirdeb, 
yn  gyBtal  ag  arferion  ffiaidd  eraill. 

Y  mae  M.  Chabas  yn  myned  mor  bell  a  dy wed vd  nad  oes  yr  un 
rhinwedd  Cristionogol  yn  cael  ei  adael  allan  o  foesddysg  yj  hen  Aipht- 
iaid.  Ac  y  mae  yn  rhyfedd  darllen  nid  yn  unig  y  cyfarwyddiadau 
moesol  mewn  gwahanol  lyfrau,  ond  y  geiriau  a  ddefnyddid  gan  ddynion 
yn  y  farn  o  flaen  Osiris  a'i  gynnorthwy wyr. 

Ni  niweidiai8  erioed  blentyn  baoh,  Ni  arthrrmais  erioed  weddw.  Ni  oham- 
driniais  erioed  fugail.  Yn  fy  nyddiaa  i  nid  oedd  un  oardotyo,  na  neb  yn  newynu. 
A  phan  y  deuai  bîynyddoedd  newyn,  byddwn  yn  aredig  holl  dir  y  dalaeth,  ao  yn 
daipar  ymborth  i'w  thrigolion.  Ni  adewais  neb  mewn  eisieu,  ao  yr  oeddwn  i'r 
weadw  megys  pe  bnasai  g^r  ganddi. 

Arall: 

Oymerais  hyfrydwch  mewn  dywedyd  y  gwir.  Er  bod  yn  fawr,  ymddygais 
megyB  pe  buaswn  nn  baoh. 

Arall  eto: 

Bara  oeddwn  i'r  newynog,  dwfr  i'r  sychedig,  dillad  i'r  noeth,  a  noddfa  i'r  neb 
oedd  mewn  eisieu;  a'r  hyn  a  wnaethwn  iddo  Ëf  a  wnaeth  y  Duw  Mawr  f  mi. 

Ond  yr  oedd  eu  bywyd  yn  dra  gwahanol  i'w  dysgeîdiaeth.  Mewn 
ymarferiad  rhoddid  pob  rhinwedd  dan  draed.  Ac  y  mae  yn  amlwg 
mai  tra  arwynebol  oedd  eu  syniad  am  bechod.  Yn  eu  gweddiau  nid 
oes  unrhyw  arwydd  o  deimlad  dwfn  o  euogrwydd  yn  ganfyddedig. 
Ymffrostiant  yn  helaeth  yn  eu  rhinweddau ;  ond  nid  ymddengys  fod 
eu  drygau  yn  pwyso  yn  drwm  ar  neb  o  honynt 

Hawdd  fyddai  ymhelaethu,  ond  ymattaliwn.  A  dichon  mai  gwell 
fyddai  gadael  i'n  darllenwyr  gasglu  oddiwrth  y  nodiadau  uchod  eu 
golygiadau  eu  hunain  am  hen  grefydd  yr  Aiphtiaid,  na  cheisio  crynhoi 
eu  cynnwys  i  ychydig  nodiadau.  Gwelant  fod  ynddi  ronynau  gwerth- 
fawr  o  wirionedd,  ond  yn  gymysgedig  â  Uawer  iawn  o  sothach.  A 
gwelant  ynddi  arwyddion  eglur  o  ymdreoh  y  meddwl  dynol  i  gael 
gafael  hyd  yn  nod  ar  y  gwirioneddau  uchaf. 

Griffith  Ellis. 


Y    DYDD    HWYÀF. 

0  DDYDD,  y  gogoneddna  ddjdd :  na  bcth  wyt  tiî 
Rhy  w  ronyn  bychan  wyt  o  amaer  dyn. 


Ac  nid  vw  'r  Hwyaf  Ddydd  ond  cyagod  gwm 
0  hirfaith  Dragwyddoldeb,— Cyrnod  Dow. 
Oi  twyna  tragwyddoldeb  deolu  'r  Nef, 
üofleidia  plant  y  llawr  y  cyagod,  gan 
Eiddilwch  eu  dirnadaeth  am  y  wlad 
Lle  nad  oes  nos  o  fewn  ei  dydd-lyfr  hL 

0  Hwyaf  Ddydd,  rhagorach  dydd  nid  oes, 
A  chreadigaeth  i'th  eroesawu  gawn 
Mewn  amwitg  o  brydferthwch  naa  gall  neb 
Ond  Natur  fod  yn  awdwr  iV  fath  nn. 
Eisteddaia,  do,  dan  oleu  canaid  loer, 

1  weled  geni  'r  hwyaf  blentyn  hwn. 
Dy  dad  ai  bwyntel  aur  a  baentiai  fyd, 
Fa  wridai  V  greadieaeth  can  ei  drem, — 
Uyfodai  byd  o  flinder  eithaf  cwsg 

Yn  adnewyddol  eilwaith  i  fwynhau 
fR  afrifed  ddoniau  a  gyfreni  di. 
Mae  'th  gael  dy  hunan  yn  nodedig  rodd. 
Mae  tref n  y  rhod  yn  newid.     Teyrn  y  dydd 
Yn  Alban  Hefin  gawn ;  y  tanllyd  gawr  I 
A'l  lygad  byw  yn  dftn  o  ufel  poeth, 
Ao  atnwltg  o  ogoaiant  sydd  o  i  gylch ; 
Mor  laohar  yw  ei  lygad  treiddgar  ef 
Fol  nai  gall  dyn  ond  crymu  yn  ei  wydd, 
,        A  gwyro  pen  mewn  rhyw  wyleidd  dra  mawr. 

0  Hwyaf  Ddydd !    OU  ôl  daw  tymmor  haf, 
A  gwre»  i  beíi  tyfiant  cnydau  byd. 
Oynnyrohion  daear  yn  addfedu  gawn, 

1  fod  px  çymhwys  ymborth  dynolryw, 
A  dinfedijereaduriaid  Nâf. 

O  Hwyaf  Ddydd,  bendithion  fyrdd  a  ddaw 
Fel  ffrwyth  blynyddol  dy  ymweliad  di. 
Oyfoethog  vw  dy  fynwes;  llwythog,  ilawn 
O  drugareddau  fyrdd  at  angen  byd. 
Ni  fedd  un  cymwynaswr  mwy  na  thi. 
Paradwys  fydd  ein  dae'r  dros  enyd  fer 
Yn  rhinwedd  dy  ddyfodiad,  Hwyaf  Ddydd  ; 
Croeaawol  fyddi  byth  gan  deulu  'r  Uawr. 

Bahlwtdon. 
Blcmau  F/estinwg. 


ACHOSION    TERFYNOL. 

n. 

Htderwn  ein  bod  wedi  llwyddo  yn  ein  herthygl  flaenorol  i  gyflea  i 
feddwl  y  darilenydd  yr  hyn  a  ddeallwn  wrth  "  Ddeddfau  Natur,"  ac 
wrth  "  Achosion  NaturioL"  Yn  gymaint  ag  fod  llawer  yn  meddu  syn- 
iadau  cyfeiliornus  am  le  a  gwaith  priodol  y  rhai  hyn,  dymunwn  gadarn- 
hau  yr  hyn  a  ddywedwyd  genym  yn  yr  erthygl  hono.  Yn  ol  y  meddyl- 
wyr  diweddaraf  mewn  Gwyddoniaeth  ac  Athroniaeth,  fel  Agassiz,  Dr. 
Carpenter,  Lionel  Beale,  J.  S.  Mill,  Mansel,  Martineau,  &c,  nid  ydym 
i  ddeall  fod  y  greadigaeth  yn  cael  ei  lly wodraethu  gan .  ddeddfau,  eithr 
yn  ol  deddfau.  Mynegiadau  yn  unig  ydyw  deddfau  natur  o  ddull 
gweithrediad  cyson  a  rheolaidd  yr  Ewyllys  Ddwyfol  a  Hollbresennol ; 
nid  allant  hwy  roddi  cyfrif  am  ddechreuad  dim,  nac  am  eu  dechreuad 
eu  hunain.  Cydnabyddir  hyd  yn  nod  gan  ammheuwyr  yn  bresennol, 
fod  rhyw  Un,  yr  hwn  a  alwant  weithiau  yn  "  Allu,"  a  phryd  arall  yr 
"  Anwybyddadwy,"  y  tu  ol  i  holl  ddrama  fawr  Natur.  Pa  bryd  bynag 
a  pha  le  bynag  y  gwelir  mynegiadau  o  ddeddfau  Natur,  dylem  gofío 
fod  Personoliaeth  yr  Anwybyddadwy  hwnw  yn  cyffwrdd  â  ni ;  oblegid 
yn  ol  y  syniad  o  Achosion  Terfynoi,  Efe  yw  cynllunydd  holl  beirian- 
waith  Natur,  yr  hwn  sydd  mor  lawn  o  amcan  ag  ydoedd  olwynion  y 
cerubiaid  yn  ngweledigaeth  Ezeciel  o  lygaid.  A  phwy  a  ddywed  nad 
y w  Amcan  yn  profi  dealltwriaeth  î  Y  mae  Achos  Terfynol  y  greadig- 
aeth  yn  Achos  deallgar,  yn  Feddwl.  Os  mynwn  ddilyn  camrau  gwydd- 
onwyr  ein  hoes,  fe'u  ceir  yn  y  ddau  osodiad  canlynol : — 1.  Y  mae  rhyw 
Allu  y  tu  ol  i  Natur.  2.  Y  mae  y  Gàllu  hwnw  yn  Un;  yn  rhywbeth 
anrhanadwy.  Yn  ol  yr  athrawiaethau  gwyddonol  diweddaraf  am 
"  barhâd  gallu  "  a  "  chydberthynas  galluoedd  natur,"  cynnwysant  y  syn- 
iad  nad  oes  ond  un  Achos  gwreiddiol  i'r  holl  greadigaeth.  Os  ydyw 
Duw  yn  bod,  nid  oes  ond  un  Duw.  Gan  hyny,  y  mae  yr  Achos  sydd  y 
tu  ol  i  natur  yn  Un,  yr  hwn  ydyw  yr  Achos  Cyntaf.  Ymhellach,  y 
mae  yn  achos  anammodol,  yn  achos  hunanfodol,  ac  yn  achos  effeith- 
ioL  Trown  eto  oddiwrth  y  gwrthddrychol,  yr  hyn  sydd  o7r  tu  allan  i 
ni,  at  yr  hyn  sydd  oddimewn  i  ni,  a  safwn  uwch  ben  y  gosodiadau  can- 
lynol: — 1.  Rhaid  fod  gan  bob  cyfnewidiad  ei  achos  digonol.  2.  Yr 
oedd  dyfodiad  dyn  i7r  byd  fel  bôd  yn  meddu  meddwl,  ewyllys  rydd,  a 
chydwybod,  yn  gyfnewidiad.  3.  Nis  gall  effaith  gynnwys  dim  nad 
ydyw  yn  yr  achos :  gan  hyny,  i  roddi  bod  i  greadur  yn  meddu  meddwl, 
ewyllys  rydd,  a  chydwybod,  rhaid  fod  yr  Achos  yn  meddu  meddwl, 
ewyllys  rydd,  a  chydwybod.  4.  Rhaid  fod  yr  achos,  gan  hyny,  o  ber- 
8onoliaeth  dyn  fel  bôd  yn  meddu  meddwl,  ewyllys  rydd,  a  chydwybod, 

Ín  Achos  Personol.     5.  Arddengys  y  greadigaeth  gynliun,  ac  amcan,  a 
yny  trwy  ei  hoil  derfynau,  mor  bell  ag  y  maent  yn  adnabyddus  i  ni. 


826  ACH06I0H   TKBFTKOU 

Yn  awr,  y  mae  cynllun  yn  amlygiad  o  feddwl,  ac  yn  bodoli  o  angen- 
rheidrwydd  yn  y  meddwl  cyn  ei  roddi  mewn  gweithrediad.  Gan  hyny 
rhaid  fod  yr  hwn  a  gynlluniodd  y  greadigaeth  yn  ei  hachosion,  ac  yn 
ngweithrediad  rheolaidd  ei  deddf au,  yn  Feddyliwr ;  ac  y  mae  Meddyl- 
iwr  yn  Berson. 

Fel  hyn,  dygir  ni  gan  osodiadau  gwyddonol  ein  hoea  i  sefyll  ar 
drothwy  teml  fawr  a  gogoaeddus  Achosion  Terfynol,  yn  yr  hon  y  gwel- 
ir  y  mynegiadau  llawnaf  o  ddoethineb  y  Meddwl  Dwyfol  yn  cynllunio 
ac  yn  cyfaddasu  y  naill  beth  ar  gyfer  y  llall  mewn  trefn  i  garío  allan  ei 
amcanion  ei  hun.  Fel  y  mae  gwelediad  y  bwa  yn  y  cwmwl  ar  ddydd 
gwlawog,  yr  hwn  sydd  o  dan  y  gwlaw  ac  yn  nghanol  y  gwlaw,  fetíy 
hefyd  y  mae  gwelediad  Achosion  Terfynol, — gwelediad  gogoniant  yr 
Arglwydd  jày  w,  yn  dyfod  i'r  golwg  oddi  arnodd,  oddi  tanodd,  ac  yn 
nghanol  yr  holl  greadigaeth. 

Bellach,  chwiliwn  i  berthynas  achosion  terfynol  ac  achoaion  effeithioi; 
yr  egwyddor  ar  yr  hon  y  gorphwyaant ;  eu  tynged  yn  eu  perthynas  à'r 
ddamcaniaeth  o  Ddadblygiad ;  a  pherthynan  yr  athrawiaeth  bon  âV 
ymreBymiad  duwinyddol  am  fodolaeth  Duw  PersonoL  Y  mae  yr  ym- 
resymiad  oddiwrth  achosion  terfynol  yn  ymranu  i  ddwy  gangen ;  sef 
yn  gyntaf,  fod  natur  yn  arddangoe  trefú,  a  chyfaddaaiad  moddion  i 
amcan ;  ac  yn  ail,  fod  pob  amlygiad  o  drefn,  neu,  yn  fanylach,  fod  pob 
cyfaddasiad  o  foddion  i  ddyben  yn  tybied  dealltwríaeth ;  neu  ymheilach, 
fod  y  syniad  o  ddyben  mewn  natur  yn  gyfartal  â'r  syniad  fod  Achoa 
cyntaf  y  gread  yn  Fôd  Deallgar.     Ond  gadawer  i  ni  edrych  yn  fyr  ar 

Berthtnas  Achosion  Terfynol  ag  Achosion  Effetthiol. 

Nid  ydy w  achosion  terfynol  yn  rhoddi  cyfrif  am  ddechreuad  dint ; 
yr  achos  effeithiol  sydd  yn  gwneyd  hyny ;  o  ganlyniad,  ni  pherthyn 
iddynt  yr  nn  swyddogaeth.  Nid  ydy w  achos  effeithiol  yn  dangos  pa 
fodd  y  cyf unir  galluoedd  neu  ddygwyddiadau  i  garío  allan  rhyw  ddyben 
neillduoí  Nid  y  ffaith  mai  i  gly wed  y  bwriadwyd  y  glust  a'i  gwnaeth» 
er  fod  Lamarck  yn  ceisio  profi  mai  dymuniad  y  pyagodyn  i  ehedeg  a 
roddodd  iddo  adenydd.  Defnyddir  yr  achos  effeithiol  i  egluro 
cynnyrchiad,  a'r  achos  terfynol  i  egluro  cyfuniad  o  bethau  i  amcan 
defnyddiol, — y  dat  fel  y  galwai  Aristotle  yr  achoe  hwn. 

Heblaw  hyn,  nid  ydynt  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  eu  gilydd,  fel  y 
ceisiwyd  profi  gan  y  Proffeswr  Newcomb  yn  ddiweddar,  o  flaen  y 
"  Gymdeithas  Amerícanaidd  er  Hyrwyddo  Gwyddoniaeth."  Ond  y  mae 
yr  achos  terfynol  mor  bell  oddiwrth  fod  yn  anghyson,  neu  yn  wrth- 
wynebol,  i  achos  effeithiol,  fel  y  mae  natur  yn  fynych  yn  cynnwya 
cyf uniad  o  achosion  effeithiol — y  rhai  sydd  yn  ddall  eu  hunain — wedi  eu 
rhagdrefnu  gan  yr  achos  terfynol  i  amcan  neillduol.  Oa  myn  Mair 
addoli  pan  y  mae  Martha  yn  gweithio,  ni  raid  iddi  ymguddio  i  hyny. 
Ac  ni  raid  i'r  meddwl  sydd  yn  alluog  i  ganfod  dau  achos  yn  gweithio 
mewn  natur,  er  nad  ydynt  )n  cyflawni  yr  un  gwaith  guddio,  neu 
ddifodi  y  naill  er  mwyn  rhoddi  Ue  i'r  llalL  Onid  oes  genym  brofion 
mor  eglur  ag  oedd  gan  Adda,  fod  y  glust  wedi  ei  llunio  i  giywed  a'r 
Uygad  i  weled ;  ac  onid  ydym  mewn  gallu  i  ddeall  yn  llawer  gwell  nag 
ef  fod  y  dyben  hwn  yn  cael  ei  gyrhaedd  trwy  weithrediad  y  peirían- 
waith  mwyaf  manwl  a  chywrain  ?    Ni  raid  gwrthod  y  ayniad  peirian- 


▲GHOSUUI    TBaFTHOU  387 

yddol  mawn  trefn  i  dderbyn  yr  athrawiaeth  o  aohosioa  tarfynol 
(teUology).  Mewn  trefn  i  egluro  hyn,  meddylier  fod  seryddwr  wedi 
gosod  ei  delescope  ar  ben  un  o  fynyddoedd  uehaf  Cymru  i  archwilio 
rhai  o'r  ser.  Byddai  yn  rhaid  i  oleuni  y  seren  deithio  trwy  füiynau  o 
filldiroedd  o  ether,  a  thrwy  filoedd  o  filldiroedd  o  awyr;  yna  trwy 
wydran  y  telescope,  cyn  iddo  gyrhaedd  ei  lygad  ef ;  yna  trwy  y  Uygad, 
gyda  ei  ddenddeg  neu  uçain  mil  o  hirgronellau,  yn  ol  Young  a 
Helmholts,  i'r  ymenydd.  Nid  ydy w  ei  amcan  yn  cael  ei  gyrhaedd  hyd 
nes  yr  argreffîr  gan  y  goleuni  ddelw  y  seren  yn  ei  lygad  ef.  Buasai  yr 
attaliad  nen  y  methiant  Ueiaf  yn  y  gweithrediad  hwn  yn  ddigon  i 
attal  gwelediad  eglur  o'r  seren.  Ohid  oes  yn  y  cyfryw  weithrediad 
fynegiad  amlwg  o  achos  peirianyddol,  ac  mewn  undeb  â  hyny  fynegiad 
Uawn  mor  amlwg  o  amcan?  Daw  yr  amcan  i'r  golwg  yn  nghyfan- 
soddiad  y  telescope  ac  yn  nghyfansoddiad  y  llygad.  Yn  sior  yr  un 
deail  ag  sydd  yn  canfod  perthynasau  a  ohysylltiadau  mewn  achos 
peirianyddol  ydy w  yr  oll  sydd  yn  eisieu  i  ganfod  cyfuniadau  o  acbosion 
ag  sydd  yn  cyfaosoddi  achos  terfynoL  Neu  fel  y  dy wed  Paul  Janet : 
"  Cyfeiliorna  y  gwyddonwyr  pan  yn  credu  eu  bod  wedi  alltudio  achos 
terfynol  o  natur  ar  ol  iddynt  ddangos  pa  fodd  y  mae  rhyw  fath  o 
effeithiau  yn  ddeilliaw  oddiwrth  rhyw  fath  o  achoaion." 

Dichon  fod  yr  hyn  a  ddywedwyd  ar  berthynas  y  ddau  achos  yma  yn 
ddigon  i  ddangos  fod  y  ddau  yn  dilyn  eu  gilydd  yn  wastad.  Ao  y 
mae  yr  hyn  a  nodwyd  yn  eu  cylch  yn  ein  harwain  i  ofyn  ymhellach, 

ÂB  BA  EûWTDDOR  T  GORPHWYS  TR  ÁCHOS  HWN  f 

Dywed  Aristotle  am  yr  achos  hwn  ei  hun  mai  y  dyben  ydyw  ar 
gyfrif  yr  hwn  y  gwneir  peth  (T6  tv  ívt/ca).  Yr  amcan  neu  y  dyben  ar 
gjirìí  yr  hwn  y  gwneir  unrhy w  beth,  ac  nid  achos  terfynol  (o/tío  T€kfaj) 
y  galwai  yr  hen  Athronydd  ef.  Yr  ysgolwyr  a  ddechreuodd  ei  alw  yn 
achos  terfynol.  Nid  y  gorchwyl,  na  chwblhad  y  gorchwyl,  pa  beth 
bynag  ydyw,  a  olygir  wrth  yr  achos  hwn,  ond  y  dyben  neu  y  drych- 
feddwl.  Dyna  ddyn,  er  engraifffc,  yn  bwriadu  ac  yn  ymgymeryd  ftg 
adeiladu  tý  neu  long;  neu  yn  ymgymeryd  à  dryllio  y  creigiau  neu 
wrteithio  y  ddaear ;  neu  yn  ymgymeryd  â  rhy w  welliant  moesol  neu 
ddeallol:  rhaid  fod  ganddo  rhyw  ddyben  ynddynt  oll.  Yr  achos  ei 
hun,  fel  y  nodwyd,  ydyw  y  dyben,  yr  hwn  sydd  yn  gwreiddio  fel 
syniad  yn  y  meddwl.  Yn  ychwanegol  at  hyn,  rhaid  fod  y  dyben  vn 
cynnwys  y  syniad  am  foddion  neu  gyf ryngau,  meWn  trefn  iyw  gyrhaedd. 
Fel  hyn,  gellir  dyweyd  fod  yr  achos  hwn  yn  ei  wreiddyn  yn  cynnwys 
dau  ddrychfeddwl  cyfunol;  sef  y  drychfeddwl  o  amcan  terfynol,  a'r 
drychfeddwl  o  foddion  cyfaddas  i'w  gyrhaedd.  Gellir  dyweyd  am  y 
cyntaf,  Dyma  ragwelediad;  a  gellir  dy weyd  am  yr  ail,  Dyma  gynllun  i'w 
gario  allan,  ac  i'w  wneyd  yn  ffaith.  Nid  ydyw  holl  athrawiaeth 
achosion  terfynol  yn  ddim  ond  effaith  rhagwelediad,  a  hwnw  yn  cael  ei 
gyrhaedd  trwy  foddion  cyfaddas,  neu  yn  ol  cynilun.  Heblaw  hyn,  nid 
ydym  wedi  cyrhaedd  i  waelod  y  pwnc  heb  ddyweyd  fod  y  ddau,  y 
rhagwelediad  a'r  cynllun,  yr  amcan  terfynol  a'r  cyfuniad  angenrheidiol 
o  foddion  i'w  sylweddoli,  yn  gorphwys  yn  ymwybodolrwydd  yr  amcanwr 
ayr  oynllunydd. 

Yn  awr,  y  cwestiwn  nesaf  ydyw  hwn : — A  yẁ  j  ddirnadaeth  fewnol 


828  AOHOSION   TEBFTNOL. 

hon  yn  un  o  egwyddorion  cyntaf,  angenrheidiol  a  chyffiredinol  j 
meddwl,  íel  yr  earychir  ar  berthynas  achos  ac  effaith  f  Gwyddom  yn 
dda  fod  ychydig  o  egwyddorion  aylfaenol,  angenrheidiol,  a  chyffredin- 
ol,  mejçys  yr  egwyddor  o  unrhywiaeth,  yr  egwyddor  o  ofod,  yr  egwydd- 
or  o  amser,  a'r  egwyddor  o  achosiaeth.  Gellir  eu  cyflea  yn  y  ffurf  gan- 
lynol : — Nis  gall  gwrthddrych  a'i  wrthgyferbyniad  hanfodi  ar  yr  an 
foment,  ac  yn  yr  un  ystyr;  y  mae  pob  peth  yn  hanfodi  mewn  lle; 
cymer  pob  dygwyddiad  le  mewn  amser;  y  mae  gan  bob  effaith  ei 
achos.  Y  mae  y  gosodiadau  hyn  yn  hunanbrofiedig,  y  rhai  a  elwir 
gan  Dr.  McGosh  yn  criteria  of  variou$  Mnd  of  Uuths.  Yn  awr,  a  ydym  i 
olygu  fod  yr  egwyddor  o  achos  terfynol  yn  un  o  egwyddorion  cyntaf, 
sylfaenol,  cyffredinol,  ac  angenrheidiol  y  meddwl?  Áteba  un  dos- 
barth  o  feddylwyr  y  cwestiwn  hwn  yn  nacäol,  ac  yn  eu  plith  Paul 
Janet,  yn  ei  draethawd  galluog,  ac  yn  ddiddadl  y  cyflawnaf  a'r  gallu- 
ocaf  yn  yr  iaith  Saesoneg,  ar  achosion  terfynoL*  Athronydd  Ffrengig 
ydvw  y  gẃr  hwn.  Yn  ol  ei  syniad  ef,  nid  ydyw  achosion  terfyuol  i'w 
golygu  fel  egwyddor  sylfaenol  y  meddwl,  ond  fel  egwyddor  a  gyr- 
haeddir  trwy  gasgliad  a  dosbarthiad,  trwy  Sylw  a  phrofiad.  "Pe 
buasai  yr  egwyddor  o  achos  terfynol,"  meddai,  "  yn  egwyddor  gyntaf , 
àpriori)  fel  yr  egwyddor  o  achosiaeth,  gallesid  ei  chymhwyso  ymhob 
man  ac  at  bob  amgylchiad;  ond  nid  ydyw  felly."  Tybia  fod  lîiawa 
mawr  o  arddangosion  natur  yn  hollol  amddif ad  o'r  mynegiad  o  ddyben, — 
megvs  ffurf  y  mynyddoedd,  ffurf  y  cymylau  uwch  ben,  ffurf  yr  aber- 
oedd  tanllyd  o  lafa  a  lifant  o  ffrwydriad  y  mynydd  tanllyd ;  fod  rhai 
bwystfilod  yn  meddu  dau  ben,  eraill  heb  benau  o  gwbl.  A  ymlaen  i 
syiwi : — 

Nid  ydyw  yr  athrawiaeth  o  aohosion  terfynol  (finality)  gan  hyny,  yn  ol  eìn 
syniad  ni,  i'w  golygu  yn  egwyddor  gyntaf ;  deddf  natur  ydyw,  yr  hon  a  gesglir 
trwy  sylwadaoth  a  phrofiad.  Golygwn  hi  yn  yr  un  modd  ag  y  golyga  y  natur- 
iaethwyr  ddeddfau  oySredinol  fel  tueddiadau,  fel  y  dywedant,  yn  nytraoh  na 
deddfau  manwl  (oblegid  eu  bod  yn  wastad  i  raddau  mwy  neu  lai  yn  gysylltiedig 
ftg  eithriadau)— deddf  oynnildeb,  deddf  rhaniad  Uafur,  deddf  oydbertnynasiad ; 
felly  am  ddeddf  aohosion  terfynol,  yr  hon  a  ymddengys  yn  oynnwys  y  deddfaa 
hyn — tuedd  at  derfynoldeb,  y  duedd,  yr  hon  sydd  yn  amlwg  mewn  bodau 
orçanaidd,  ao  fel  y  tybiwn,  pethau  nad  ydynt  felly.  Swm  y  owbl  ydyw  hyn :  nis 
geílir  penderfynu  aohosion  terfynol  à  priori  fel  ammod  angenrheidiol  y  meddwl ; 
rhaid  1  ni  eu  oyrhaedd,  eu  oadarnhau,  a'u  dosbarthu  trwy  arohwiliad. 

Fel  hyn,  tra  y  mae  yr  awdwr  hwn  yn  ymresymu  fod  deddf  achos- 
iaeth  yn  "ddeddf  angenrheidiol "  y  meddwl;  neu,  a  defnyddio  gair 
Kant,  yn  "ddeddf  gyfansoddiadol  y  meddwi,"  yn  ddeddf  pob  arddan- 
gosiad  naturiol  yn  ddieithriad,  yr  hon  a  gadarnheir  trwy  adgynnyrch- 
iad  cyson  o'r  un  math  o  arddangosion  o  dan  yr  un  ammodau;  myn 
osod  yr  egwyddor  o  achos  terfynol  i  orphwys  ar  gasgliad  a  phrofiad. 

Yn  ol  dosbarth  arall  o  feddylwyr,  atebir  y  cwestiwn  yn  gadarnhaoL 
Sylwa  Jouffrey  fel  y  caulyn  : — "  Y  cyntaf  o'r  gwirioneddau  hyn  ydyw 
fod  gan  bob  bôd  ei  ddyben.  '  Nid  oes  dim  wedi  ei  lunio  yn  ofer/ 
medd  Aristotle.  A  chyfetyb  hynyma  i'r  egwyddor  o  Achosiaeth  (sef 
y  berthynas  sydd  rhwng  yr  achos  a'r  effaith);  y  mae  yn  meddu  ei  holl 

*  Final  Oau8*8,  by  Paul  Janet,  tranalated  from  the  aeoood  editíon  by  W.  Affleok. 
B.D.    With  Prefaoe,  by  Bobert  Flint,  D J>.,  L  Ji J>. 


A3H0SI0N   TERFTNOL.  829 

brawf,  ei  holl  gyffredinolrwydd,  a'i  holl  angenrheidrwydd,  ac  nid  ydy w 
ein  rheswm  yn  caníod  mwy  o  eithriad  i'r  naill  nag  i'r  llall."  Eto: 
"  Yr  ydym  yn  g*eled  mai  angenrhaid  ydyw  fod  yr  Achos  [terfynol]  yn 
cynnwya,  gyda  y  rheswm  o  ddechreuad,  y  rheswm  hefyd  o  amcan  at  yr 
hwn  y  mae  yn  cyfeirio."*  Yn  awr,  ynte,  fel  y  mae  deddf  achosiaeth 
yn  un  o  egwyddorion  cyfansoddiadol  y  meddwl  dynol,  felly  hefyd  yn  ol 
Jouffrey,  Dr.  Noah  Porter,f  a  Uíaws  eraill,  yr  ydym  i  edrych  ar  yr 
egwyddor  o  Àchos  terfynoí.  Y  mae  yr  achos  effeithiol  a'r  achos  ter- 
fynol  yn  gwreiddio  yn  y  meddwl,  ac  yn  gweithredu  ar  fater  oddiallan 
iddo.  Heb  achos  terfynol  nid  ydyw  yr  achos  effeithiol  ond  peth 
gwag,  annirnadwy,  am  ei  fod  yn  beth  hollol  anmhenodol ;  tra  nas  gall 
gynnyrchu  dim  penodol,  nis  gall  gynnyrchu  dim  o  gwbL  Byddai  yr 
achos  terfynol  ar  wahan  i'r  achos  effeithiol  yr  un  mor  ddiystyr  a  gwag, 
am  y  rheswm  na  byddai  ond  amcan  gwag  yn  unig,  cyffelyb  i  fwriad  un 
i  gychwyn  am  daith  i'r  Sêr  Sefydlog,  ac  heb  y  moddion  a'r  cyfleusderau 
i  gy rhaedd  yno.  Os  ydyw  y  darnodiad  a  roddasom  o  Achos  effeithiol 
yn  yr  erthygl  flaenorol  yn  gywir,  sef  mai  gweithrediad  gallu  neu  egni  a 
olygir  wrtho,  yr  hwn  sydd  yn  gwreiddio  mewn  Ewyllys;  gallwn 
yehwanegu  yma  trwy  ddyweyd  ei  fod,  nid  yn  unig  yn  ymdrech  a  ben- 
derfynir  mewn  amser  a  lle,  ond  yn  ymdrech  a  chyfeiriad  neu  amcan 
penodol  iddi.  Nid  oes  y  fath  beth  yn  bod  ag  ewyllysiad  cyffredinol 
heb  ewylly8iad  neillduol.  Os  ewyllysio  o  gwbl,  rhaid  ewyllysio  rhyw- 
beth  neillduol, — megys  cerdded  at  y  drws,  rhedeg  ar  ol  y  defaid,  codi 
neu  roddi  pwysau  o'r  neilldu,  darllen  llyfr,  &c.  Mewn  geiriau  eraill, 
rhaid  fod  gan  ewyllysiad  bob  amser  ei  ddyben,  hyny  y w,  achos  terfyn- 
ol.  Ac  ymhellach,  rhaid  i'r  achos  bwn  yn  gyntaf  oll  fod  yn  wybyddus 
yn  yr  ymwybodolrwydd ;  oblegid  arddangosiad  o  feddwl,  ac  nido  fater, 
ydyw.  NÌ8  gall  ein  profiad  ein  dysgu  ymhellach  nag  am  ganlyniadau 
achosion  yn  unie,  am  y  symudiad  neu  y  cyfnewidiad  a  gynnyrchir; 
oddiwrth  y  rhai  hyny  yr  ydym  yn  casglu  rhy wbeth  ynghylch  gwreidd- 
yn  a  natur  y  gweithredydd.  Trwy  brawf  yn  unig  yr  ydym  yn  dyfod  i 
ddeall  fod  un  sylwedd  yn  toddi  mewn  dwfr,  a'r  lla.ll  yn  caledu ;  neu 
bod  y  tân  yn  toddi  haiarn,  ond  yn  caledu  clai.  Ganlyniad  profiad  yn 
unig,  meddwn,  ydy w  ein  gwybodaeth  mewn  materion  o'r  fath ;  ond  nid 
felly  am  ymdrech  feddyliol.  Mewn  ymdrech  feddyliol  cyrhaeddir  y 
canlyniad  am  ei  fod  wedi  ei  ragweled  a'i  ragfeddwl,  a  thrwy  hyny  ei 
ddarostwng  i  gyflawni  rhyw  amcan  neillduol.  O  ganlyniad,  rhaid 
edrych  ar  y  canlyniad  à  prẁri,  neu  fel  peth  blaenorol  i  brofiad.  Ac 
heblaw  hyn  eto,  nid  oes  neb  yn  barod  i  addef  bodolaeth  amcan,  pa  le 
bynag  y  gwelir  ef,  nad  ydyw  yr  un  mor  barod  i  addef  bodolaeth 
perthynas  rhwng  yr  amcan  a'r  moddion  i'w  gyrhaed^.  Mae  y  berthyn- 
as  hon  rhwng  yr  amcan  a'r  moddion  yn  treiddio  trwy  yr  hoíl  greadig- 
aeth,  ac  y  mae  yn  rhaid  edrych  arni  fel  sail  pob  eglurhad  o  ffeithiau  ac 
arddangosion  natur.  Y  berthynas  rhwng  yr  amcan  a'r  moddion  i'w 
gyrhaedd  a  elwir  yn  Egwyddor  Cyfaddasiad.  Oddiwrth  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  fe  welir  ein  bod,  nid  yn  unig  yn  edrych  ar  yr  athrawiaeth 
o  acho8Ìon  terfynol  fel  deddf  natur,  ond  yn  tueddu  i  osod  ei  phen  i 

*  Gwel  y  gyniad  hwn  yn  oael  ei  wrthwynebu  gan  P&ul  Janet,  yn  nechreu  ei  waith 
ar  Achoflion  Terfynol :  ond  nid  yn  llwydaiannus. 
f  TheHumanìntôlUctty.6M.    By  Noah  Porter,  D JX,  Preeident  of  Yale  OoUege. 


880  A0HO810K   TB8FTN0L. 

orphwys  ar  yr  un  egwyddor  ag  y  gorphwys  y  berthynas  a  fodola  rhwng 
achos  ac  effaith — yn  un  o  wirioneddau  cyntaí  y  meddwl.  Hyii  a  olygs 
y  Prifathraw  Noah  Porter,  D.D.,  pan  y  mynega  fod  hanfod  yr  achos 
terfynol  yn  ddarwelediad  (ìntuiHonj,  jt  hon  sydd  athrawiaeth  a  gam- 
ddeallir  gan  lawer  o'r  Saeson.  "  Teimlir  nerth  yr  ymresymiad  hwn,w 
sef  yr  ymresymiad  oddiwrth  amcan,  medd  Joseph  Le  Conte,  "trwy  ddar- 
welediad,  ac  y  mae  ei  effaith  yn  anorchfygol  i  bob  meddwl  syml,  gonest, 
ac  heb  ei  flino  gan  gyfrwys-ddadleuou  uchaaianol."  Y  mae  y  dybiaeth 
fod  ffeithiau  naturiol  yn  amcanion  hefyd,  yn  amlygu  ei  hun  yn  barhaus 
mewn  gwyddoniaeth  ddamcanol.  Gallwn  ddyweyd  fod  gwyddoreg  mor 
bell  oddiwrth  ddinystrío  darwelediad  mewnol  y  meddwl,  fel  y  mae  yn 
rhaid  iddi  sefydlu  ei  hun  ar  hyn.  Neu  mewn  geiriau  eraill,  y  mae  y 
ffaith  o  hanfodiad  achos  terfynol  mewn  natur  yn  dyfod  yn  wiríonedd 
angenrheidiol  i  wyddoreç  ddamcaniaethol,  nid  yn  unig  fel  casgliad 
oddiwrth  ffeithiau,  ond  fel  gosodiad  penodol  yn  ol  yr  à  priari  Neu 
yn  eglurach,  y  mae  yr  egwyddor  o  achosiaeth  terfynol,  fel  y  nodwyd 
yn  flaenorol,  yn  achosiaeth  sydd  yn  gwreiddio  mewn  ewyllys.  Gaílu 
hunanymwybodol  ydyw,  yr  hwn  sydd  yn  symud  ymlaen  at  nôd 
rhagbenodedig.  Y  mae  egwyddor  yr  achos  hwn  yn  meddu  yr 
anrhydedd  o  fod  yn  eguyddor  gychwynol  pob  peth,  ac  yn  egwyddor 
derfynol  pob  peth. 

Gadawer  i  ni  symud  ychydig  ymlaen  eto,  i  sylw  yn  fanylach  ar  yr 
hyn  ii  nodwyd  genym  eisoes,  sef 

Yr  Eowyddor  o  Gtfaddasiad. 

Mae  hon  yn  ymweithio  i'r  golwg  trwy  holl  ranau  y  greadigaeth.  Y 
mae  y  maea  hwn  mor  eang  fel  y  rhaid  i  ni  foddloni  ar  nodi  yn  unig 
ychydig  o  oeodiadau,  ac  ychydig  o'r  príf  ffeithiau.  Ac  yr  ydym  yn 
dewis  nodi  yn  gyntaf  oll  y  gosodiadau  canlynol : — 

1.  Fod  Natur,  fel  cyfangorff,  wedi  ei  sylfaenu  ar  amcan. 

2.  Fod  Natur  yn  arddangos,  fel  peth  cyffredinol  a  rhesymol,  fod  j 
naill  beth  wedi  ei  gyfaddasu  ar  gyfer  y  llall.  "  Duw  a  wnaeth  y  naill 
beth  ar  gyfer  y  Uall." 

3.  Fod  Natur  yn  amlygu  yn  Uawn  fod  moddion  yn  cael  ei  ddefnyddio 
i  gyrhaedd  dyben  penodol. 

Gwasga  y  gosodiadau  hyn  eu  hunain  arnom  yn  barhaus,  a  byny  yn 
llawn  mor  nerthol  ac  argyhoeddiadol  i'r  meddwl  ystyriol  â  phe  buasent 
wedi  cael  eu  hargraffu  ar  draws  gwynebau  tanllyd  holl  heuliau  j 
greadigaeth.  Cododd  yr  Atheniaid  allor,  ac  yn  ysgrifenedig  arni,  M  l'r 
Duw  Nid  Adwaenir."  Yr  oedd  yr  allor  hon  yn  mynegu,  nid  yn  unig 
fod  ganddynt  hwy  ddirnadaeth  am  y  fath  Dduw,  ond  fod  ganddynt 
amcan  neillduol  wrth  ei  chodi.  A  phe  buasai  y  tri  goeodiad  uehod 
wedi  eu  hargraffu  ar  wynebau  yr  holl  heuliau,  fel  y  galleeid  eu  darlleo 
o  bob  byd  perthynol  iddynt,  ni  fuasai  y  syniad  o  amcan  yn  gwaagu  m. 
hun  ar  ein  meddwl  yn  fwy  nerthol  ac  anwrthwynebol  nag  y  gwna 
eisoea  wrth  i  ni  edrych  ar  natur.  Ac  nid  oes  neb  yn  barod  i  addef  bod- 
olaeth  aincan,  heb  ar  yr  un  pryd  fod  yn  llawn  mor  barod  i  gydnabod  fod 
perthynas  rhwng  y  moddion  a'r  amcan  sydd  mewn  golwg.  I'r  rhai 
nyny  syáá  jn  edrych  trwy  lygaid  y  wyddoreg  fwyaf  cywir,  y  maent 
wepÜ  eu  tyagrifenu  ar  bob  haul ;  ac  nid  arnynt  hwy  ya  un\g»  ond  ar 


AOH0SI0M   TBR7¥N*U  Wl 

bob  gwrthddrych  naturiol — y  moroedd,  y  mynyddoedd,  y  coedwigoedd, 
pob  llysieuyn,  y  cyíansoddiad  dynol — fob  peth. 

Wrth  ddyweyd  fel  hyn,  nid  ydym  yn  golygu  fod  pob  peth  ar  ei  ben 
ei  hun,  trwy  boll  ymherodraeth  eang  natur,  yn  arddangos  amcan,  ond 
eu  bod  yn  gwneyd  hyny  fel  y  maent  yn  rhan  o'r  cyfan.  Ymddengys 
arddangoeion  natur  weithiau,  nid  vn  unig  yn  deg  ac  agored,  ond  yn 
chwareus,  ac  hyd  yn  nod  yn  dwyllodrus  a  siomedig.  Os  ydyw  cym- 
deithas  weithiau  yn  arddangos  ei  hun  y  peth  nid  ydyw,  gwna  natur  yr 
un  peth.  Ceir  ganddi  hedyn  gwyllt  a  gwenwynig,  yr  hwn  sydd  mor 
debyg  i  wenith  da  fel  nad  ellir  ei  wahaniaethu  oddiwrtho  oddieithr  yn 
ei  effeithiau.  Ac  er  mai  Hanesiaeth  Naturiol  sydd  yn  ein  cynnysgaeddu 
â'r  nifer  lîoaocaf  o  ffeithiau  i  brofi  achoeion  terfynol,  eto  o  fewn  y  maes 
hwn  fe  geir  rhai  ffeithiau  gwrthwynebol  iddynt  Weithiau  canfydda 
y  naturiaethwyr  fod  gan  raì  creaduriaid  organau  nad  ydynt  yn  gallu 
deall  pa  ddyben  sydd  iddynt,  fel  y  bledren  yn  y  cyfansoddiad  dynol ; 
bryd  arall,  canfyddant  fod  yr  un  organ  yn  cyflawni  amryw  ddybenion, 
a'r  rhai  hyny  yn  wahanol  hollol  i'w  gilydd.  Hefyd,  tybiant  eu  bod  yn 
gweled  mewn  rhai  creaduriaid  organau  hollol  ddiddefnydd.*  Dygir  y 
rhai  hyn  a'r  cyffelyb  ymlaen  gan  rai  naturiaethwyr  i  geisio  gwrthbrofí  yr 
athrawiaeth  o  achosion  terfynoL  Atebir  hwy  yn  dra  Dwyddiannus  gan 
Paul  Janetf  Ond  tra  yr  edrychir  ar  natur  fel  un  gyfundrefn,  gwelir 
fod  yr  amcan  a  amlyga  ei  hun  yn  yr  oll  yn  cyrhaedd  yr  holl  fanylion 
hefyd,  a  hyny  ar  sail  prawf  nad  ellir  ei  wrthod  heb  ar  yr  un  pryd 
wrthod  pob  cyfatebiaeth  ag  sydd  yn  cyfeirio  yn  uniongyrehol  a  nerthol 
at  ein  meddwl.  Mewn  undeb  â  chorö  y  gellir  deall  yr  amcan  sydd  i'r 
llygad  a'r  gluat.  Yn  ei  hundeb  â'r  Uaw  y  gellir  deall  amcan  y  fawd. 
Neu  ynte,  dyna  ddyn  yn  caaglu  ynghyd  ddefnyddiau  at  adeiladu  tŷ — 
eeryg,  priddfeini,  calch,  coed ;  fe  ŵyr  pawb  fod  ganddo  amcan  yn  ei 
feddwl,  a  hwnw  yn  amcan  penodol,  yr  achos  terfynol,  yr  hwn  syad  yn 
esbonio  dyben  y  fath  gasgliad.  Yn  awr  dyma  yr  egwyddor  ag  y  mae 
yn  rhaid  sefyll  arni  yn  y  mater  hwn — Pa  beth  bynag  a  benderfynir  yn  y 
presennol  gan  y  dyfodol,  rhaid  fod  ganddo  ddyben  neu  amcan,  Pan  y 
cyf unir  ynghyd  wahanol  arddangosion  i'r  dyben  o  gynnyrohu  canlyaiad 
terfynol,  yr  hwn  nad  allai  gynnyrchu  ei  hun  mwy  nag  y  gallai 
defnyddiau  tŷ  osod  eu  hunain  i  fyny  yn  dý  heb  i  ryw  un  eu  defnyddio 
mewn  modd  deallgar  i'r  amcan  hwnw.  Y  foment  yr  amlyga  unrhyw 
beth  fwriad,  cynllun,  a  darpariaeth  at  y  dyfodol,  y  mae  o  fewn  tiriog- 
aeth  amcan.  Y  mae  y  cynllun,  yr  hwn  sydd  yn  cyfuno  arddangosion 
gwahanol  ynddynt  eu  hunain,  mewn  trefn  i  gyrhaedd  amcan,  yn  edrych 
rr  dyfodol,  ac  yn  defnyddio  moddion  cyfaddas,  y  rhai  sydd  o  fewn 
natur,  mewn  trefn  i'w  gyrhaedd.  Dywed  Paul  Janet  fel  y  canlyn : 
<(  Pan  y  mae  cyfuniad  o  arddangosion,  y  rhai  y  gellir  eu  hegluro  trwy 
gyfeirio  yn  syml  at  eu  hammodau  rhagflaenol,  nid  oes  yn  hyn  ddim 
mwy  na'r  berthynas  o  achos  ac  effaith.  Ond  pan  y  mae  cyfuniad, 
mewn  trofn  i  ddyfod  yn  ddealladwy,  rhaid  i  ni  gyfeirio  nid  yn  unig  at 
yr  ammodau  rhagflaenol,  ond  at  ei  ganlyniadau  dyfodol,  am  nad  ydyw 
y  berthynas  syml  o  achos  ac  effaith  yn  ddigonol;  y  mae  wedi  ei 

*  DarwÌD,  Origin  of  8peeie$t  6tü  ed.,  pp.  337,  928. 
f  FituU  Cauê*,  pp.  147—172. 


382  AOHOslON   TBRFTNOL. 

drosglwyddo  i'r  berthyaas  o  foddion  a  dyben."     Yn   y  goleuni   hwn 
ymddengys  yr  holl  greadigaeth  fel  gigantic  teleological  construdion." 

Y  mae  yr  egwyddor  o  gyfaddasiad,  fel  y  nodwyd,  yn  golygn  trefniad 
o  foddion  neu  weithredyddion  i  gyrhaedd  dyben  neillduol.  Àc  y  maa 
yn  rhaid  iddynt  fod  wedi  eu  cynnysgaeddu  â'r  cyfryw  allu,  ac  â'r  cyf- 
ryw  berthynas  y  naill  a'r  llall,  fel  y  maent  yn  gyfaddas  hoilol  i  gyn- 
nyrchu  ffeithiau ;  hyny  yw9  rhaid  i  bob  moddion,  neu  bob  gweithred- 
ydd,  fod  mor  gymhwys  i  gynnyrchu  yr  hyn  a  wna,  fel  nad  all  gynnyrcha 
dim  arall.     Gwelwn  engreifftiau  o  hyn — 

1.  Yn  y  byd  elfenol.  Yma  gweíir  y  nerthoedd  elfenol  mwyaf,  a'r 
rhai  hyny  yn  gwbl  wrthwynebol  i'w  gilydd,  wedi  eu  cydgyfaddasu  yn 
y  fath  fodd  fel  y  mae  undeb  a  chynghanedd  natur  yn  dibynu  ar  ea 
cydweithrediad.  Meddylier  am  y  pedair  elfen  fferyllol  sydd  yn  cyfan- 
soddi  y  bywyd  organaidd,  sef  yr  oxygcn,  yv  hydrogen,  y  carbon,  a'r  niiro- 
gen.  Yr  ozygen,  dyma  yr  elfen  fwyaf  mamllyd — rhíant  tân ;  hydrogen, 
dyma  y  sylwedd  adnabyddus  mwyaf  di-dân  ;  y  carbon,  y  mae  hwn  wedi 
ei  dynghedu  i  losgi ;  y  nitrogen,  dyma  ddefnydd  y  powdr  gwn,  a'r  hyn  a 
elwir  nitroglycerine.  Eto,  mor  ogoneddus  y  mae  y  nerthoedd  eifenol 
hyn  wedi  eu  cywrain  gydgyfaddasu  mewn  cyfartaledd  mor  fanwl  fel 
y  maent  yn  adeiladu  pob  corff  by wydol.  Pe  dygwyddai  j  graddaa 
lleiaf  o  anghyfartaledd  rhyngddynt,  ni  fyddai  yn  bosibl  i  un  math  o 
fywyd — Uy8Ìeuol,  anifeilaidd,  na  dynol — fodoli;  îe,  byddai  mesur  o 
anghyfartaledd  rhwng  yr  elfenau  hyn  â'u  gilydd  yn  ddigon  i  rwygo  y 
ddaear  yn  yfflon,  apheri  iddi  ymddangos,  fel  yr  ymddengys  y  lleuad  yn 
bresennol  i  lygaid  y  seryddwr,  yn  fyd  wedi  ei  ddinystrio.  Fel  hyn, 
gwelwn  fod  lliaws  o  nerthoedd  yn  gweithio  yn  ddiorphwys  mewn  natur 
ag  y  byddai  yr  anghyfartaledd  lleiaf  rhyngddynt  yn  ddigon  i  droi  yr 
holl  greadigaeth  yn  afluniaidd  a  gwag ;  ond  y  maent  wedi  eu  cydgyfadd- 
asu  yn  y  fath  fodd  gan  y  Fferyllydd  Dwyfol  fel  y  mae  undeb,  trefn, 
prydferthwch,  a  bywyd  y  greadigaeth,  yn  dibynu  ar  eu  cydgyfaddaaiad 
a'u  cydweithrediad. 

2.  Yn  y  byd  organaidd  y  gwelir  hyn  yn  dyfod  i'r  golwg  amlycat 
Gellir  dy weyd  mai  y  cyf addasiad  bwriadol  hwn  ydy w  ammod  bodolaeth 
organiaeth  fywydol,  yr  hwn  sydd  yn  amlygu  ei  hun  yn  ei  chenedliad, 
yn  ei  dadblygiad,  ac  yn  ei  hamcan  eithaf.  "Dyma  egwyddor  lywodr- 
aethol  y  bywyd  organaidd,"  fel  ei  gelwir  gan  Claude  Bernard,  yr  hon 
yn  unig  sydd  yn  egluro  ei  ffurfiad  a'i  gyfansoddiad  yn  ol  cynllun  pen- 
odol,  a  r  hon  sydd  yn  cynnwys  tref niad  a  chyf uniad  o'r  holl  elfenau  y 
rhai  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  y  math,  y  type  rhagf wriadedig.  PreswyÜA 
yn  guddiedig  ymhob  hedyn  by wydol,  y  drychfeddwl  creadigol,  yr  hwn 
a  ymweithia  i'r  golwg  yn  nadblygiad  ei  gorff.  Sylwer  ar  hyn.  Yn  r 
gallu  ffurfiol,  neu  y  drychfeddwl  creadigol,  y  gwreiddia  hoÚ  neillduol- 
rwydd  pob  corff  cyfluniol,  ac  nid  yn  yr  elfenau  anian-fferyllol  sydd  yn 
ei  adeiladu.  Y  drychfeddwl  creadigol  sydd  yn  rhedeg  trwy  bob 
organiaeth  fywydol,  a  hyny  o  dan  ammodau  neillduol  ac  yn  ol  cynllun 
penodol.  Y  drychfeddwl  hwn,  ac  nid  cydweithrediad  elfenau  fferyllol, 
sydd  yn  diogelu  unrhy wiaeth  pob  peth  bywydol,  fel  y  mae  pob  hedyn 
yn  cael  ei  gorff  ei  hun.  Meddylia  rhai  esbonwyr  fod  amlinelliad  neu 
ddelw  o  gorff  pob  dyn  ar  ei  enaid  ef,  fel  y  mae  delw  o'r  goeden  ar  gefn 
pob  deilen  sydd  yn  tyfu  arni ;  neu  fel  y  mae  delw  o'r  holl  gorff  yn  y 


ACHOSION    TlSBFTNOL.  888 

llaw ;  ac  mai  y  ddelw  hon  fydd  yn  diogelu  unrhywiaeth  y  corff  yn  yr 
adgyfodiad  cyffredinol.  Yn  yr  adgyfodiad  Uenwir  i  fyny  y  corff,  yn  ol 
y  dybiaeth  hon,  yn  ol  y  ddelw  o  hono  ag  sydd  ar  yr  enaid.  Pa  fodd 
bynag  am  hyn,  dengys  natur  fod  gan  bob  bywyd  ei  gynddelw,  ei 
ddrychfeddwl  creadigol,  yr  hwn,  tra  yn  ymguddio  ei  hun  yn  natur  y 
bywyd,  sydd  ar  yr  un  pryd  yn  dadguddio  ei  natur  ef.  Trwy  ei  holl 
hanfodiad  fe  erys  pob  cyfluniaeth  neu  organiaeth  fywydol  o  dan 
ddylanwad  ac  yn  ngafael  y  drychfeddwl  creadigol  hwn.  Hwn, 
meddwn,  sydd  yn  gweithio  pob  peth  ymlaen  at  ei  ddyben. 

Os  edrychwn  ymhellach  ar  egwyddor  cyfaddasiad  yn  ngoleuni  a 
gwasanaeth  rhyw  organ  neillduol  mewn  corff  cyfluniol,  hawlia  y  llygad 
y  lle  blaenaf.  Dyma  ffenestr  y  by wyd ;  ac  ar  hon  tynir  delw  gan  y 
goleuni  o'r  pethau  sydd  o'n  hamgylch  ac  o  fewn  cyrhaedd  ein  golwg. 
Adeiledir  ffenestr  bob  amser  er  mwyn  bod  yn  gyfleusdra  i'r  preswylydd 
sydd  oddimewn  i  ddal  cymundeb  â'r  hyn  sydd  oddialian,  ac  nid  er 
mwyn  bod  yn  gyfleus  i  edrych  i  mewn  i'r  tý.  Pa  bryd  bynag  yr  ydym 
yn  gweled  Uygad  byw,  yr  ydym  yn  y  fan  yn  casglu  fod  yno  rhyw  fod 
yn  by w  y  tu  ol  iddo.  Ac  y  mae  ei  lygad  ef  wedi  ei  osod  fel  ffenestr, 
a  hono  bob  amser  yn  ymyl  ei  ymenydd,  trwy  yr  hon  y  derbynia  ei 
wybodaeth  am  y  gwrthddrychau  sydd  o'i  amgylch.  Y  tu  ol  i  lygad  yr 
anifail  y  mae  ei  holl  reddfau  a'i  nwydau  a'i  tìysiau.  Y  tu  ol  i  lygad 
dyn  y  mae — nid  yn  unig  ei  flysiau  a'i  dueddiadau,  perthynol  i'r  bywyd 
anianol,  ond  ei  ewyllys,  ei  serch,  ei  ddeal),  ei  gydwybod  a'i  reswm, — ei 
holl  ysbryd  fel  bôd  anrhanadwy.  Deil  hwn  gymundeb  â'r  byd  allanol, 
a'i  holl  arddangosion  a'i  wrthddrychau,  y  rhai  a  gyflwynir  iddo  trwy  y 
ddelw  a  dynir  gan  y  goleuni  o  honynt  ar  rwydleni  y  llygaid.  Oyflwyn- 
ir  egwyddorion  pethau  i'r  ysbryd  trwy  y  glust  heb  ddarlun  o  honynt ; 
canys  pa  ddelw  a  osodir  i  egwyddorion  ?  Ond  cyflwynir  gwrthddrych- 
au  ac  arddangosion  natur  i'r  enaid  trwy  y  ddelw  a  dynir  o  honynt  ar  y 
llygad.  Heb  y  ddelw  hon,  ni  allwn  ganfod  dim  yn  gywir.  Y  mae 
dau  fath  o  olwg,  sef  yr  un  cyffredinol  a'i  un  neillduol.  Nid  ydyw  y 
cyntaf  yn  golygu  dim  mwy  na  bod  goleuni  yn  cyffwrdd  â  gewyn  dyner 
y  llygad.  Byddai  y  cyffyrddiad  hwn  yn  ddigon  i'n  galluogi  i  wahan- 
iaethu  rhwng  nos  a  dydd ;  ond  nid  i  weled  yn  bcnodoi.  Mewn  trefn 
i  weled  gwrthddrychau  yn  eu  maint  priodol,  ac  yn  eu  lliw  eu  hunain, 
rhaid  i'r  goleuni  dynu  delw  o  honynt  ar  rwydleni  y  llygad,  yr  hyn 
sydd  yn  gofyn  am  weithrediad  neillduol  a  chywrain  dros  ben,  yr  hwn 
sydd  301  dra  thebyg  i'.  gweithrediad  sydd  yn  cymeryd  lle  yn  arlun- 
beiriaut  y  phoiographer  pan  yn  tynu  darlun. 

Mewn  trefn  i  weled  y  gweithrediad  hwn  yn  eglurach,  gadawer  i  ni 
edrych  arnynt  yn  eu  cjferbyniad  â'u  gilydd. 

1.  Ystafell  fechan,  dywell,  yn  agored  yn  ei  gwyneb  yn  unig  i'r 
goleuni  fyned  i  mewn  iddi,  ydyw  yr  arlunbeiriant  (camera),  gyda  gwas- 

godlen  wedi  ei  lleoli  yn  briodol  yn  ei  gefn.  Heblaw  hyn,  rhoddir 
aen  o  lampblaẃ  dros  yr  holl  ystafell  oddimewn,  mewn  trefn  i  attal 
adlewyrchiad  lleiaf  goleuni  ynddi,  oddieithr  y  goleuni  sydd  yn  rhedeg 
i  mewn  oddiwrth  y  gwrthddrych  y  tynir  ei  ddelw.  Byddai  adlew- 
yrchiad  goleuni  o  ochrau  yr  ystafell  yn  dinystrio  eglurder  y  ddelw  ar  y 
wasgodlen  sydd  ar  y  cefn.  Yr  un  modd  am  y  llygad  dynol.  Ys- 
tafell  fechan,  dywell  ydyw,  a  gwaagodlen  yn  ei  chefn,  y  retina,  yr  hon 


884  AOHOSIOff    TBRPTSOU 

sydd  wedi  ei  gwisgo  à  math  o  sylwedd  da,  yr  hwn  sydd  wedi  eî 
fwriadu  i  attal  pob  math  o  adlewyrchiad  goleuni  yn  y  llygad  oddieithr 
y  goleuni  sydd  yn  llifo  i  mewn  trwy  agoríad  bychan  yn  y  ganwyil, 
oddiwrth  y  gwrthddrychau  sydd  yn  bresennol  i'r  Uygad,  ac  yn  tyna  ea 
delw  ar  y  wasgedlen  wleb  sydd  ar  y  cefn. 

2.  Er  fod  y  goleuni  yn  treiddio  trwy  agoríad  yn  mhen  blaen  y  naiH 
aV  llall,  ac  yn  disgyn  ar  y  rhwydlen  y  tu  ol  iddynt,  eto  nid  ydyw  hjm 
yn  ddigon  i  dynu  delw  gynawn.  Y  mae  yn  rhaid  wrth  ddan  beth  i 
ffurfio  delw  gyflawn  a  pherffaith.  Yn  gyntaf,  rhaid  i'r  golenni  sydd  yn 
rhedeg  oddiwrth  un  gwrthddrych  gael  ei  wahanu,  ei  ddidoli  yn  hoUol, 
oddiwrth  v  goleuni  a  lifa  oddiwrth  wrthddrychau  erailL  Toag  at 
gyrbaedd  didoliad  hollol,  rhaid  i'r  goleuni  redeg  oddiwrth  bob  pwynt  i 
wrthddrych  a  disgyn  yn  unig  ar  y  pwynt  cyferbyniol  yn  y  ddelw ; 
felly  ni  bydd  cymysgedd  yn  y  ddelw  o  oleuni  yn  Uifo  oddiwrth  wahaool 
wrthddrychau.  Ÿn  ail,  rhaid  i'r  ddelw  fod  yn  glir  ac  yn  ambcŷ.  I 
gyrhaedd  hyny,  rhaid  i  ddigon  0  oleuni  syrthio  oddiwrth  wrthddrych 
ar  y  ddelw.  Yn  awr,  sylwer  ar  yr  anhawsder.  IV  graddan  y  mwyheir 
yr  agoríad — dyweder,  canwyll  y  llygad — i  ollwng  mwy  o  oleuni  i  mewn 
ar  y  wasgcdlen  gefn,  i'r  un  graddau  Ueiheir  didoliad  y  ddelw.  Ar  y 
Uaw  arall,  os  Ueiheir  yr  agoriad,  daw  y  ddelw  yn  fwy  didoledig  a 
phenodol;  ond  y  mae  yn  colli  i'r  un  graddau  mewn  eglurder.  Yn 
awr,  tuag  at  gyflenwi  y  diffyg  hwn,  fe  geir  gwasanaeth  y  cromlain 

Ílens).  Os  bydd  y  lenses  wedi  eu  llunio  yn  gywir,  ac  wedi  eu  goeod  yn 
triodoi  yn  yr  arlun-beiriant,  y  maent  yn  casglu  ynghyd  ac  yn  cyfleu  y 
goleuni  oddiwrth  filoedd  o  wahanol  bwyntiau,  fel  pe  yn  ei  godi  allan 
ac  yn  ei  wahanu  oddiwrth  wrthddrychau  eraill,  ac  yn  ei  osod  yn  ei  le 
príodol  ar  y  ddelw.  Fel  hyn,  am  bob  pwynt  goleu  ar  wrthddrych, 
ceir  pwynt  goleu  cyferbyniol  ar  y  ddelw;  ac  fel  y  mae  gwrth- 
ddrych  yn  meddu  nifer  mawr  o  bwyntiau  goleu,  gwneir  i  fyny  y 
ddelw  o  bwyntiau  goleu  afrífed  cyferbyniol.  Trwy  y  gweithred- 
iad  dirgel  a  chywrain  hwn  o  eiddo  y  lens  yn  yr  arlun-beiríant  ac 
yn  y  Uygad,  llunir  delw,  yr  hon  sydd  ar  unwaith  yn  ddidoUdig  ac 
yn  eglvr. 

3.  Yr  ydym  wedi  tynu  cymharíaeth  rhwng  y  llygad  ag  arlun-beiríant 
yr  arlunydd  ;  ond  gellir  nodi  ymhellach  mai  y  rhan  ryfeddaf  o'r  cyfan 
ydyw  y  trefniad  celfyddydol,  yr  hwn  Bydd  mor  guddiedig  fel  ag  i 
ddianc  yr  ymchwiliad  manylaf,  drwy  yr  hwn  y  gall  y  llygad  newid  yn 
ddisymwth  o  edrych  ar  wrthddrychau  pell  i  edrych  ar  rai  agos.  Y 
mae  y  Uygad  yn  meddu  gallu  ynddo  ei  hun,  fel  y  dangosir  gan  Helm- 
holtz,  i  weithredu  fel  chwyddwydr  trwy  newid  ei  lenses. 

Ond  nid  y w  y  ddelw  ei  hun,  yn  yr  arlun-beiriant  ac  yn  y  Uygad,  ond 
moddion  yn  unig  i  gyrhaedd  mncan  uwch:  yn  y  cyntaf,  i  gynnyrchu 
darlun ;  yn  yr  olaf,  i  gynnyrchu  gwelediad.  Gwelir  yn  y  naiil  a'r  HaU 
y  cyfaddasiad  mwyaf  cywrain  o  ddeddfau  anianyddol  i  gyrhaedd  am- 
canion  neillduol.  Gwelir  yn  y  Uygad  hefyd,  yr  hyn  sydd  uwchlaw 
gweithrediad  pob  deddf  mewn  aniaueg  a  fferylliaeth,  oblegid  gall  ef 
adnewyddu  ei  hun,  heb  gael  ei  adnewyddu ;  cyfaddasu  ei  hun,  ac  heb 
gael  ei  gyfaddasu.  Fr  hwn  sydd  yn  meddu  dau  lygad,  cyflwynir  pob 
gwrthddrych  gweledig  i'w  feddwl  trwy  un  ddelw  o  honynt,  tra  y  mae 
dwy  ddelw  yn  ei  lygaid — un  ymhob  Uygad.     Po  f wyaf  a  chwilir  i  gyf- 


ACH0810N   TBBFTNOL.  885 

ansoddiad  yr  organ  fechan  hon,  mwyaf  oll  ydyw  dirgelwch  ei  gweithred- 
iad.  Nid  yw  gwyddoreg  yn  gallu  egluro  na  Ueihau  dirgeíion  natur, 
ond  eu  mwyhau.  I'r  graddau  y  mwyheir  terfynau  yr  amgyffredadwy, 
mwyheir  terfynau  yr  anamgyffredadwy.  Y  mae  yr  amgyffredadwy  feí 
cylch  bach  o  oleuni  yn  nghanol  cylch  mawr  o  dywyllwch  yr  anam- 
gyffredadwy.  Yr  oll  a  welir  yn  arlun-beiriant  yr  arlunydd  ac  yn  y 
chwyddwydr,  ydy w  gweithrediad  peiriannol,  anianyddol,  a  fferyllol.  A 
chan  mai  cynnyrch  y  deall  dynol  ydynt,  beth  yn  amgen  ellid  ddysgwylt 
Tra  yn  y  Uygad,  gwelir  gweithrediad  peiriannol  cyffelyb  iddynt,  ynghyd 
a  chyfaddasiad  o  ddeddfau  anianyddol  a  fferyUol  cyffelyb,  ond  i  amcan 
peaodol.  Dyna  y  gwahaniaeth  rhyngddynt  Yn  y  llygad  arweinir  ni 
at  rywbeth  anamgyffredadwy  y  tu  ol  i'r  celfyddydol,  yr  anianyddol,  a'r 
fferylloL  Y  mae  y  dwyfoi  yn  sefyll  yma  yn  nghanol  yr  anianyddoL 
Fel  yr  oedd  yr  Àthraw  Dwyfol  yn  sefyU  yn  nghanol  ei  ddysgyblion 
ymgynnulledig  ar  y  mynydd,  ac  fel  yr  oeddynt  yn  edrych  arno,  Efe  a 
esgynodd  i  fyny  o'u  canol  hwynt,  gan  arwain  a  thynu  eu  Uygaid  hwynt 
i  edrych  i'r  nef,  a  "chwmwl  a'i  derbyniodd  ef  alian  o'u  golwg  hwynt;" 
felly  am  holl  arddangosion  natur.  Pan  ydym  yn  manwì  sylwi  ar  natur, 
cyfaddaaiad  y  naill  beth  ar  gyfer  y  llall,  ac  yn  neillduol  ar  weithrediadau 
greddfau  ac  organau  cywrain,  fel  y  Uygad,  y  glust,  y  galon,  &c, — yr 
amlygiad  a  geir  ynddynt  o  ddealltwriaeth,  o  ddyben,  ac  o  Achosion  ter- 
fynol, — yr  ydym  yn  canfod  y  Dwyfol  yn  sefyll  megys  yn  ein  canol,  ac 
yn  esgyn  i  fyny  o'r  terfynol  a'r  amgyffredadwy  i'r  annherfynol  a'r 
anamgyffredadwy. 

Y  cwestiwn  nesaf  ydyw,  Beth  yw  tynged  Achosion  terfynol  yn  eu 
perthjna8  â'r 

Ddamcaniaeth  o  Ddadblygiadî 

Nid  oes  neb  yn  meddwl  nad  oes  gan  yr  athronydd  a'r  duwinydd 
hawl  gyfreithlawn  i  ymholi  pa  fodd  y  cydsaif  y  ddamcaniaeth  hon  âg 
egwyddorion  amlycaf  athroniaeth  a  duwinyddiaeth.  Ni  raid  iddynt 
symud  eu  pabell  oddiar  y  tir  y  pabella  y  dadblygwyr  eu  hunain  arno 
mewn  trefn  i  wneyd  hyn.  Gallant  ymaffyd  ynddynt  ar  eu  tir  eu  hun- 
ain.  Derbynia  rhai  athronwyr  duwinyddol,  fel  Dr.  McCosh,  y  ddam- 
caniaeth  hon  fel  gwyddoreg  â  chymaint  o  bosibiirwydd  yn  perthyn  iddi 
fel  ag  i'n  galluogi  i  esbonio  trwyddi  hi  ddull  y  Oreadigaeth;  ac  amcanant 
ddangos  ei  bod  yn  hollol  gydweddol  â'r  syniad  Gristionogol  am  Dduw. 
Haerir  ei  bod  yn  hollol  gyson  â'r  syniad  am  achosion  terfynol,  a'i  bod 
yn  agor  o'n  blaen  y  dull  trwy  yr  hwn  y  gweithreda  gallu,  neu  achos. 
Prin  y  gaUwn  daflu  ein  hunain  mor  bell  ag  y  gwna  Dr.  McOosh  gyda'r 
ddamcaniaeth  hon,  pan  yn  dyweyd  ei  bod  "  wedi  ei  gweithio  allan," 
"  wedi  ei  phrofi,"  "  wedi  ei  harddangos."  Mwy  dewisol  genym  sefyll 
yn  wylaidd  wrth  babell  y  meddylwyr  hyny  a  edrychant  ar  y  ddamcan- 
iaeth  ddadblygiadol  fel  un  sydd  yn  fwy  neu  lai  priodol  i  egluro  dull  y 
greadigaeth,  ond  fel  un  sydd  wedi  bod  yn  analluog  hyd  yn  hyn  i  roddi 
cyfrif  am  arddangoaion  natur.  Nid  ydyw  eto  wedi  cael  caniatâd  i 
eîstedd  yn  nheml  Gwyddoriaeth,  ond  gorfodir  hi  i  sefyli  ar  ei  thraed 
yn  Uys  barn  yr  oes,  nid  fel  troseddwr,  ond  fel  tyst ;  ac  i'n  tyb  ni,  y  mae 
yn  methu  a  dal  y  prawf.  Y  mae  Darwiniaeth,  fel  seren  y  boreu,  ar 
auddo  o'r  golwg  mewn  goleuni  cryfach ;  ac  y  mae  Spenceriaeth  wedi 

2  2 


886  ACHOSION   TKRFîNOÍ>. 

ymaflyd  mewn  gorchwyl   rhy  fawr,  a  rhy  anhawdd  i'w  gyflawni,  ac 
yn  dechreu  marw  eisoes  o  dan  ei  bwysau. 

Bydded  i'r  darllenydd  gofio  fod  gwahaniaeth  pwysig  rhwng  y  ddam- 
caniaeth  hon  fel  y  delir  hi  gan  Darwin  a  chan  Spencer.  Yn  Uaw  y 
cyntaf,  math  o  ddamcaniaeth  ydyw  ar  hanesiaeth  naturiol,  yn  cyfyngu 
ei  hun  i  derfynau  Bywydeg,  ac  o  fewn  y  terfynau  hyny  yn  ymdrafod 
ftg  ammodau  bywyd,  ac  yn  ceisio  profi  fod  by wyd  y  greadigaeth  wedi 
bod  yn  rhedeg  gyrfa  faith,  ac  wrth  redeg  ei  fod  wedi  trawsnewid,  a 
hyny  yn  ol  deddf  benodol,  o  fturfiau  îs  i  rai  uwch,  o'r  anmherffaith  i'r 
perffeithiach.  Nid  ydyw  Darwin  yn  amcanu  alltudio  y  syniad  o 
achosion  terfynol  o  derfynau  amser  a  lle.  Yr  un  pryd,  nid  ydoedd 
yn  credu  ynddo.  Pan  y  traetha  ar  liaws  o  ffeithiau  o  dan  yr  enw 
cyffredinol  Ffurfnewidiaeth  (Morphology),  dywed :  "  Nis  gall  dim  fod 
yn  fwy  anobeithiol  na'r  ymdrech  i  egluro  yr  unweddiaeth  hwn  mewn 
cynddelwau  mewn  aelodau  o'r  un  dosbarth  trwy  leoldeb,  neu  yr 
athrawiaeth  o  achosion  terfynoL"  Y  flwyddyn  olaf  y  bu  byw,  talodd 
ymweliad  â'r  Duc  o  Argyle  yn  Llundain.  Yn  ystod  yr  ymddyddan 
rhyngddynt,  dywedodd  y  Duc  wrtho  fod  yn  anmhosibl  edrych  ar 
weithrediadau  rhyfeddol  natur  heb  weled  eu  bod  yn  arddangosion  ac 
yn  effeithiau  o  feddwl.  Edrychodd  Darwin  yn  graff  arno  a  dywedodd : 
"Wel,  y  mae  hyn  yn  gwasgu  ei  hun  arnaf  yn  fynych  gyda  nerth 
anorchfygol ;  ond  waith  arall  (gan  ysgwyd  ei  bên)  ymddengys  yn  ffoi 
ymaith."    Llefara  Darwin  am  ddadblygiad  fel  dull,  ac  nid  fel  achos  o 

Sanlyniad.  Ni  byddai  yn  deg  ei  gyhuddo  o  annuwiaeth,  nac  o  amcan  i 
ori  asgwrn  cefn  yr  ymresymiad  oddiwrth  amcan,  yr  hwn  sydd  yn 
profi  bwiiad.  Y  mae  ei  ddadblygiad  ef  yn  ganlyniad  "  Dosbarthiad 
Naturiol ; "  hyny  y w,  yn  ol  oi  eglurhad  ef  ei  hun  :  "  Ánhawdd  ydy w 
peidio  a  phersonoli  natur;  ond  yr  hyn  a  olygwyf  wrth  natur  ydyw 
gweithrediad  casgliadol  yn  unig,  a  chynnyrch  lliaws  o  ddeddfau  ;  ac 
wrth  ddeddfau,   dilyniad  o  ddygwyddiadau   fel  y   penderfynir  hwy 

fenym  ni."  Ond  pa  le  y  mae  gwraidd  ei  Fywydeg  ddadblygiadol  î 
)yma  ei  atebiad  :  "  Pan  yr  edrychwyf  ar  bob  creadur,  nid  fel  creadig- 
aeth  neillduol,  ond  tel  disgyniad  unionlinellol  o  ychydig  o  fodau  a  f u 
byw  yn  hir  cyn  gwaddodi  gwely  cyntaf  y  gyfundrefn  Siluriaidd,  hwy  a 
ymddangosant  i  mi  yn  ardderchog."  Gwelir  nad  ydyw  Darwin  yn 
gwadu  na  chrewyd  rhyw  ychydig  o  bethau  bywydol  rywbryd  yn  ol. 
Gwelir  fod  ganddo  Dduw,  yr  hwn  a  ddygwyddodd  ddeffro  o'i  gwsg 
yn  ddigon  hir  i  anadlu  bywyd  i  ryw  ychydig  o  ffurfiau  materoi  yn 
unig,  a  hyny  ryw  hanner  tragy  wyddoldeb  yn  ol ;  yna,  syrthiodd  yn  ol 
i  gysgu,  ac  y  mae  heb  ddeffro  byth.  Ond  pe  ddygwyddai  ddeffro,  cai 
weied  fod  y  by wyd  a  anadlodd  i  ychydig,  neu  un,  o  ffurfiau  materol, 
wedi  llíosogi,  ac  wedi  esgyn  i  fyny  o'r  glaswellt  a'r  chwỳn  i  goed 
mawrion  a  ffrwythlawn ;  o'r  ymlusgiad  isaf  hyd  at  ddyn  !  Ond  y 
mae  y  ddamcaniaeth  hon  ymhell  o  fod  wedi  ei  phrofi  fel  esboniad  ar 
ddadblygiad  organiaeth  fywydol,  ac  y  mae  y  dybiaeth  o  drawsnewid- 
iad  rhy wogaethau  yn  cael  ei  churo  i  lawr  gan  ffeithiau  o  bob  cyfeiriad. 
Ymhellach,  pe  buasai  wedi  llwyddo  i  brofi  ei  thybosodiadau,  ni  buasai 
trwy  hyny  yn  effeithio  ar  y  cwestiwn  o  achosion  terfynol  tra  yn  cadw 
o  fewn  terfynau  gwyddoreg,  ac  heb  neidio  i  derfynau  uchanianaeth,  a 
chymysgu  y  cwestiwn   Pa  fodd,  gyda'r  cwestiwn  Paham.     Yn   wir, 


A0HO9TON   TBBFYNOL.  837 

y  mae  y  ddamciniaeth  o  ddadblygiad  gan  Darwin  yn  fynegiad  o'r 
egwyddor  fwyaf  cywrain  a  chymhlyg  o  gyfaddasiad  y  naill  beth  ar 
gyfer  y  llalL 

"  Yn  ol  fy  meddwl  i"  medd  y  naturiaethwr  enwog  Agassiz,  "  nid  oes 
dim  yn  dangos  gweithrediad  meddwl  bwriadol  yn  fwy  oniongyrchol  a 
hollol  na'r  holl  ddosbarthiadau  hyny  ar  ba  rai  y  mae  rhywogaethau, 
tylwytbau,  trefn,  a  dosraniadau,  wedi  eu  sefydlu  mewn  natur;  nid  oes 
dim  yn  awgrymu  yn  eglurach  fod  ystyriaeth  bwyllog  ar  y  pwnc  hwn, 
na'r  amlygiad  cy wir  o'r  holl  nodweddau  hyn  trwy  ddilyniad  o  unigolion 
y  rhai  y  mae  eu  by wyd  wedi  ei  gyfyngu  i  amser  cymharol  fyr.  .  .  Tra 
y  mae  rhy wogaethau  yn  parhau  am  gyfnodau  meithion,  y  mae  yr  unig- 
olion  sydd  ynddynt  yn  newid  yn  barhaus.  ac  yn  meirw  y  naill  ar  ol  y 
llall,  yn  olynol.  Nid  oes  dim  yn  y  deyrnas  anorganaidd  yn  gwasgu  ei 
hun  mor  nerthol  arnom  â'r  unoliaeth  cynllun  ag  sydd  yn  amlygu  ei  hun 
yn  nghyfansoddiad  gwahanol  rywogaethau.  O  begwn  i  begwn,  dan 
bob  llinell  canolddydd,  amlyga  y  tethogion,  yr  adar,  yr  ymlusgiaid,  y 
pysgod,  yr  un  cynllun  cyfansoddiadol.  Amlyga  y  cynllun  hwn  ddîrnad- 
aeth  ddansoddol  o'r  fath  f wyaf  dyrchafedig,  ac  y  mae  yn  tra  rhagori  ar 
y  dosbarthiad  trefnol  eangaf  o  eiddo  meddwl  dyn,  a  rhaid  wrth  yr  ym- 
chwiliad  manylaf  i  alluogi  dyn  i  gyrhaedd  rhy w  fath  o  ddrychfeddwl 
priodol  am  danynt.  .  .  .  Eto,  dywedir  wrthym  fod  y  perthynasau 
rhesymegol  hyn,  yr  undeb  rhyfeddol  hwn,  yr  amrywiaeth  diderfyn 
yma  mewn  unoliaeth,  yn  etTeithiau  egnion  cwbl  amddifad  o  ddealltwr- 
iaeth,  o  feddwl,  o  allu  i  gyfuno,  neu  ddirnadaeth  o  amser  a  Ue.  Os  oes 
dim  mewn  natur  yn  dyrchafu  dyn  uwchlaw  anifeiliaid  y  maes,  y  medd- 
iant  o'r  gallu  hwn  sydd  yn  gwneyd  hyny.  Heb  y  doniau  hyn,  y  rhai 
sydd  yn  ein  codi  i  ystad  uwch  o  ragoroldeb  a  pherffeithrwydd,  nis  gaU- 
asai  un  o'r  nodau  cyffredinol  o  berthynas  ag  sydd  yn  cysylltu  llwythau 
mawrion  y  deyrnas  lysieuol  ac  anifeilaidd  fod  yn  ganfyddadwy  a  deall- 
edig.  Pa  fodd,  gan  hyny,  y  gallasai  y  perthynasau  hyn  fod  yn  ddeall- 
edig  ond  trwy  gymhorth  galluoedd  cyfatebol  ì  Os  yw  y  perthynasau 
hyn  y  tu  hwnt  i  alluoedd  deallol  dyn  i  gydio  ynddynt,  os  nad  yw  dyn 
ei  hun  yn  ddim  ond  darn  o'r  holl  gyfundrefn,  pa  fodd  y  gallesid  galw  y 
gyfundrefn  i  fod  os  nad  oes  dealltwriaeth  uwch,  sydd  yn  Awdwr  pob 
pethîM* 

Yn  llaw  Spencer  y  mae  y  ddamcaoiaeth  ddadblygiadol  yn  gwisgo 
gwedd  fwy  beiddgar  a  herfeiddiol.  Amcana  efe  esbonio  tarddiad  ac 
achos  cyntaf  pob  peth  trwy  weithrediad  achosion  a  deddfau  anianyddol. 
Ymgymera  â  phenderfynu  y  cwestiwn  o  darddiad  y  ddynoliaeth  trwy 
dybied  ei  bod  yn  bodoli  mewn  mater  difywyd,  a  bod  cadw  hunan- 
darddiad  yn  cysylltu  gronynau  poethion  y  ser-lwch  nofiedig  â'r  byd 
cyflawn  a  gorphenedig,  ac  hyd  yn  nod  â  dyn.  Y  mae  ei  ddamcaniaeth 
ef  yn  ddigon  eang  i  gynnwys  pob  peth  mewn  creadigaeth,  yn  faterol, 
by  wydol,  cymdeithasol,  moosol,  a  chrefyddol.  Dy ma  yr  ymdrech  benaf 
a  wnaed  erioed  i  gyfansoddi  creadigaeth  trwy  weithrediad  egnlon  peir- 
iannol,  a  hyny  heb  Dduw,  heb  amcan,  ac  heb  y  bwriad  lleiaf  i  ddangos 
bodolaeth  y  fath  beth  â'r  syniad  o  Achos  terfynol.  Y  mae  calon  y 
ddamcaniaeth  hon  yn  faterolaidd  a  di-Dduw,  ac  y  mae  rhai  o'i  hamddi- 

*  Addrets  delivered  by  Agassiz  to  the  University  of  Mâssaohusetti. 


338  A0B08I0N   TEBFYNOL. 

ffynwyr  mwyaf  aiddgar,  fel  Fiske  ac  Abbott,  yn  troi  cefa  arni.  Addefa 
y  diweddaf  fod  y  greadigaeth  yn  amlygiad  o  gynllun ;  fod  y  cynllun 
hwnw  yn  ffrwyth  Dealltwriaeth  Anfeidrol ;  fod  y  gwirionedd  hunan- 
brofedig  o  Enaid  yn  treiddio  trwyddo;  a  bod  athrawiaeth  yr  "An- 
wybyddadwy,"  yr  hon  sydd  yn  ceisio  gosod  ei  hun  yn  sail  i  athroniaeth, 
yn  freuddwyd  gwag  ac  afresymol.  Yn  ol  awdurdod  mor  uchel  ft'r  Pro- 
ffeswr  Cope,  y  mae  dadblygiad  beiríannol — yn  Lloegr,  yn  Germany,  ac 
yn  America — yn  encilio  yn  raddol  o'r  ffordd  i  roddi  Ue  i  ddadblygiad 
organaidd.  Pa  beth  a  olygir  wrth  hono  t  Dyma  ydy w :  y  ddadblyg- 
iaeth  sydd  yn  rhoddi  ei  le  ei  hun  i  Dduw  yn  ei  greadigaeth  ei  hun.  Y 
ddadblygiaeth  sydd  yn  edrych  ar  weithrediadau  yr  Achosydd  Personol 
hwn  fel  mynegiad  o  gynllun,  fel  y  mae  gwaith  y  peirianydd  medrus  yn 
fynegiad  o  gynllun.  Y  mae  gweithrediad  yr  Achos  hwn  trwy  yr  holl 
greadigaeth  mewn  undeb  â  gwirioneddau  hunan-brofedig,  y  rhai  a 
gydnabyddir  o  angenrheidrwydd  gan  ein  meddyliau.  Y  mae  Efe  yn 
treiddio  trwy  yr  holl  greadigaeth  ;  yn  Fy  wyd  ei  holl  fywyd ;  fel  awyr 
o'i  hamgylch,  a'r  greadigaeth  oll  fel  cymylau  yn  nofio  ynddo.  Ac  nid 
yn  unig  y  mae  Efe  o'i  hamgylch.  ond  y  mae  Efe  ynddi,  fel  y  mae 
goleuni  yn  y  ffurfafen.  Efe  sydd  wedi  rhoddi,  ac  yn  rhoddi  iddi  ei 
holl  ffurfiau  a'i  holl  gynddelwau,  fel  y  mae  y  cymylau  yn  derbyn  ea 
ffurfiau  gan  yr  awyr  sydd  o'u  hamgylch  ac  ynddynt  Ac  y  mae  y  ffurf- 
iau  a'r  cynddelwau  hyn — pob  peth  gweledig — wedi  arwain  meddyliau 
dynion  fel  Socrates  a  Cicero,  yn  foreu  yn  hanes  y  byd,  i  ymresymn  fod 
Creawdwr  yn  bod,  a  bod  ei  amcanion  i'w  gweled  yn  ei  weithredoedd. 
Nis  gellir  egluro  trefu  anianyddol,  ddeallol,  a  moesol  y  greadigaeth, 
trwy  un  math  o  egni  materol  a  pheiriannol;  rhaid  cael  meddwl  i'w 
egluro.  Dull  gweithrediad  y  meddwl  hwn,  ac  nid  galluoedd  ac  achos- 
ion,  ydyw  deddfau  natur.  Arddengys  natur  gynllun,  ac  amcan,  a 
chyfaddasiad ;  ac  nid  ydyw  cynllun  cyn  ei  gyflawni  yn  ddim  ond 
meddwl ;  ond  y  mae  cynllun  wedi  ei  gyfiawni  yn  dadguddio  Meddyl- 
iwr ;  ac  y  mae  Meddyíiwr  yn  Berson. 

JOSEPH  ROBERTS. 

Racine,  Wisconsin. 


PRYDAIN  FAWR  A'R  FASNACH  MBWN  GWLYB- 
YROUDD  MEDDWOL  YMHLITH  BRODOMON 
INDIA  AC  AFFRICA. 

Y  mae  y  testun  hwn  yn  addef  ffaith  ao  yn  awgrymu  cwestiwn.  Y 
ffaith :  fod  masnach  mewn  gwlybyroedd  meddwol  yn  cael  ei  dwyn 
ymlaen  ymhlith  cenedloedd  brodorol  India  ac  Affrica ;  a'r  cwestiwn : 
pa  beth  sydd  a  wnelo  Prydain  Fawr  â  hyny  î  Y  ddau  betìi  hyn — y 
ffaith  a'r  cwestiwn — a  ddeuant  yn  bresennol  dan  sylw. 

Y  mae  y  testun  yn  addef,  neu  yn  cymeryd  yn  ganiatäol,  y  dygir 
ymlaen  fasnach  mewn  gwlybyroedd  meddwol  ymhlith  poblogaeth  frod- 
orol  India  ac  Affrica.  Nid  oes  angen  am  brofi  hyn  fel  ffaith ;  y  mae 
bodolaeth  y  fasnach  yn  ddigon  hysbys,  heb  fod  neb  yn  cynnyg  ei 
gwadu.  Eithr  tra  yn  cymeryd  y  ffaith  ei  hun,  fel  y  cyfryw,  yn 
ganiatáol,  cyfyd  oddiwrthi  ddwy  ystyriaeth  a  hawliant  sylw:  fod  y 
fasnach  hon  yn  y  gwledydd  a  enwyd  yn  cael  ei  dwyn  ymlaen  ar  raddfa 
ëang  a  chyflym-gynnyddol,  ac  fod  yr  effeithiau  sydd  yn  canlyn  hyny 
yn  arswyâus  o  andwyol. 

Y  mae  y  fasnach  mewn  gwlybyroedd  meddwol  ymhlith  brodorion 
India  ac  Affrica  yn  cael  ei  dwyn  ymlaen  ar  raddfa  ëang,  ac  y  mae  ei 
chynnydd  diweddar  yn  aruthrol  fawr  a  chyflym. 

Y  mae  hyn  yn  wirionedd  am  India.  Addefir  yn  gyffredinol  fod 
trigolion  y  wlad  hono  yn  flaenorol  i'w  dygiad  o  dan  reolaeth  Prydain 
yn  bobl  sobr ;  ac  y  mae  yn  rhaid  addef  eu  bod,  erbyn  hyn,  yn  dra 
gwahanol  i  hyny.  Ni  olygir  nad  oedd  diodydd  meddwol  yn  cael  eu 
gwneuthur  a'u  hyfed  yno  cyn  i  Brydain  ei  meddiannu,  ac  ni  awgrymir 
fod  pobl  India  yn  bresennol  i  gyd  yn  feddwon.  Eithr  yn  flaenorol  i'r 
rheoìaeth  Brydeinig  nid  oeid  yfed  diodydd  meddwol  yn  arferiad 
cyffredinol  ymhlith  y  bobl ;  y  castes  isaf  oeddynt  yn  arfer  eu  hyfed ; 
ac  anaml  y  byddai  meddwdod  yn  cymeryd  Ue,  oddieithr  ar  uchel- 
wyliau  rhai  o'r  duwiau.  Erbyn  hyn,  modd  bynag,  y  mae  cyfnewidiad 
mawr  wedi  cymeryd  Ue,  a  hwnw  er  gwaeth ;  y  mae  ymyfed  yn  bygwth 
prysaro  i  fod  yn  arferiad  gyffredinol  yn  y  wlad.  Y  mae  mesur  helaeth 
o  ddemand  am  wirodydd  wedi  ei  greu,  ac  yn  cael  ei  greu  yn  y  wlad ; 
ac  y  mae  masnach  lwyddiannus  yn  cael  ei  dwyn  ymlaen,  mewn  canlyn- 
iad,  i'w  gyflenwL  Ni  chynnygiwn  olrhain  yr  achosion,  yr  amgylchiad- 
au,  a'r  ammodau  o  dan  ba  rai  yr  ymffurfiodd  yr  arferiad  niweidiol  hon 
o  dan  reolaeth  Prydain ;  ac  nid  ymholwn  parth  cyfodiad  a  dadblygiad 
y  fssnach  yn  y  dyddiau  gynt;  nid  oes  a  fynom,  ar  hyn  o  bryd, 
gymaint  ft  hanes  y  mynedol  ag  á'r  sefyllfa  f el  y  mae.  Cyfyngir  y  cylch 
i  hanes  y  deg  neu  y  deuddeg  mlynedd  diweddaf. 

Sicrhawyd  gan  lawer  o  dystion  o  flaen  y  Ddirprwyaeth  a  benodwyd 
gan  Raglaw-Reolwr  Bengal  yn  1883 — l,  fod  meddwdod  wedi  cynnyddu 


340  PRTDAIN    FAWB 

yn  ddirfawr  711  y  Dalaeth  hono  yn  ystod  y  pum'  mlynedd  blaenoroi 
Ac  y  mae  hyny  yn  eydfyned  yn  hollol  â  thystiolaeth  arall :  fod  y 
tynnydd  yn  mesur  y  gwirodydd  a  ddistylliwyd  yn  y  Dalaeth  yn 
nghyfnod  yr  wyth  mlynedd  a  derfynai  yn  yr  adeg  a  nodwyd  (1883 — 4), 
o  leiaf  yn  134  y  cant  ar  yr  hyn  a  ddistylliwyd  yn  ystoa  yr  wyth 
ralynedd  cyn  hyny  ;  ac  yn  mhellach,  fod  y  cynnydd  yn  mesur  y  gwirod 
a  ddadforiwyd  am  y  pum'  mlynedd  olaf  o'r  un  cyfood  yn  ddeuddeng 
mil  o  alwyni  yn  y  flwyddyn.  Ac  nid  yw  pethau  wedi  gwella  ar  ol 
hyny.  Ceir  y  prawf  yn  nghyfrifon  cyllid  y  Llywodraeth.  Yr  oedd 
cyfartaledd  blynyddol  derbyniadau  y  Llywodraeth  mewn  toll  ar  y 
gwlybyroedd  meddwol  yn  Bengal  am  y  saith  mlynedd  a  derfynent  yn 
1886  agos  iawn  yn  50  y  cant  yn  uwch  na'r  cyfartaledd  am  y  saith 
mlynedd  oedd  yn  blaenori.  Yn  Bombay  yr  oedd  cynnydd  cyllid 
y  Llywodraeth  am  y  pum'  mlynedd  a  derfynent  yn  1886  yn  31 
y  cant  oddiwrth  y  diodydd  a  wnaed  yno ;  ac  yn  22  y  cant  ar  y 
rhai  a  ddadforîwyd.  Ac  yr  oedd  adroddiad  swyddogol  y  NoriÀ 
West  Promncrs  am  1886,  yn  dangos  fod  y  cyllid  oddiwrth  y  tollau  ar 
ddiodydd  meddwol  yn  parhau  i  gynnyddu,  a'i  fod  yn  uwch  y  flwyddyn 
hono  nag  y  bu  erioed  cyn  hyny,  yn  12  y  cant  mwy  na'r  flwyddyn 
flaenorol.  Ac  wrth  edrych  ar  yr  holl  dderbyniadau  i  drysorfa  y 
Llywodraeth  oddiwrth  y  diodydd  meddwol,  yn  ein  holl  diriogaethan 
yn  India,  am  y  pum'  mlynedd  diweddaf  am  ba  rai  y  mae  y  cyfrìfon 
yn  gyrhaeddadwy,  cawn  fod  y  cynnydd  yn  gyson  a  pharhaus.  Yr  oedd 
y  cyfanswm  yn  1882—3  yn  £3,609,000;  yn  1883—4  yn  £3,836,000; 
yn  1884—5  yn  £4,012,000 ;  yn  1885—6  yn  £4,152,000 ;  ac  yn  1886—7 
yn  £4,266,000.  Dengys  hyn  fod  y  Llywodraeth  wedi  derbyn  mwy 
o  gyllid  oddiwrth  y  doll  ar  ddiodydd  meddwol  yn  1886 — 7  o  chwe' 
chant  a  dwy  ar  bymtheg  a  deügain  o  fìloedd  o  bunnau,  nag  a  dder- 
byniodd  yn  1882 — 3;  ac  y  mae  hyny  yn  gynnydd  cyson  o  ugain  y 
cant  am  y  pum'  ralynedd,  a  chymeryd  holl  India  i  mewn  i'r  cyfrii 
Arwydda  hyn  oll  fod  y  fasnach  hon  yn  eang  a  llwyddiannus  yn  y  wlad 
houo ;  ac  fod  ei  chynnydd  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn  wedi  bod 
yn  rhyfeddol  o  fawr  a  chyflym. 

Ac  y  mae  yr  unrhyw  fasnach  yn  cael  ei  chario  ymlaen  gyda  llawn 
cymaint  o  fywiogrwydd  a  ffyniant,  a  chyda  mwy  o  elw,  a  llai,  os 
yr  un,  o  gydwybodolrwydd,  ymhlith  cenedloedd  brodorol  Affrica. 
Gymerai  ormod  0  amser  a  gofod  i  osod  ger  bron  y  tystiolaethau  a'r 
profíon  a  roddent  syniadau  gweddol  glir  a  cbyflawn  am  eangrwydd  y 
fasnach  yn  y  cyfandir  pwysig  hwn.  Ac  yn  wir  y  mae  yn  anmhosibl, 
yn  ol  natur  pethau,  cael  ystadegaeth  fanwl :  rhaid  boddloni  ar  ddea- 
grifìadau  cyffredinol  yn  hytrach  na  manylion.  Ond  tra  nas  gellir  cael 
y  ffigyrau,  y  mae  y  ffeithiau,  ysywaeth,  yn  anwadadwy  Dygir  y 
diodydd  hyn  i  Affrica  o  bob  pwynt :  o'r  Gogledd  ac  o'r  Dwyrain,  o'r 
Dehau  ac  o'r  Gorllewin — yn  neillduol  o'r  ddau  bwynt  diweddaf,  ac  yn 
benaf  o'r  Gorllewin.  Gellir  nodi  fel  engraifft  fod  Affrica  wedi  talu  i 
wledydd  eraill,  yn  y  tair  blynedd  a  derfynent  yn  1886,  y  swm  o 
£81,000  am  y  gin  a'r  rum  a  ddygwyd  iddi  trwy  Sierra  Leone  yn 
nnig.  A  phan  v  cofir  fod  y  peth  a  eíwir  gin  yn  cael  ei  werthu,  wedi 
ei  gludo  ymhell  i  fyny  i'r  wlad,  am  bedair  ceiniog  y  botelaid,  a'r 
gwlybwr  a  elwir  rum  am  un  geiniog  y  galwyn,  rhaid  fod  y  mesur  a 


k. 


^ 


A'R    FA8MA0H   MRWN    GWLYBYBOEDD   MBDDWOL.  841 

gafwyd  gan  y  marsiandwyr  yn  Sierra  Leone,  am  un  a  phedwar  ugain 
mil  o  bunnau,  yn  aruthrol  fawr.  Cyfrifir  fod  dros  ddeng  miliwn  ar 
hugain  o  alwyni  o  bob  math  o  wirodydd  wedi  eu  tywaut,  megys,  i 
Affrica  o'r  flwyddyn  1883  hyd  ddiwedd  y  flwyddyn  1887.  Mewn 
adroddiad  o  eiddo  y  Parchedig  William  Allan,  gweinidog  yn  perthyn  i 
Eglwys  Loegr  yn  Llundain,  yr  hwn  a  fu  ar  ymweliad  ft  Öorllewinbarth 
Affrica,  dyddiedig  Ebrill,  1888,  ceir  y  desgrifiad  a  ganlyn :  "Ond 
parodd  yr  hyn  a  welais  ar  hyd  fy  nhaith  wedi  glanio,  ac  yn  enwedig 
pan  yn  myned  i  fyny  i'r  canoldir,  i  Abbeokuta,  gur  i'm  calon. 
JPotelau  gwirod  a  gwrddent  â'm  llygaid  ar  bob  llaw;  ystorfeydd  anferth 

0  faint  wedi  eu  llenwi  ft'r  diodydd  meddwol  a  llofruddiog,  bftdau  wedi 
eu  trwmlwytho  ft  chasgeni  rumt  coffrau  gwyrddion  ymha  rai  yr  oedd  y 
costrelau  gin  wedi  eu  pacio  yma  ac  acw  a  phobman,  y  ffyrdd,  i  ba  le 
bynag  yr  awn,  a'r  gwrychoedd  o'u  deutu,  ft  photelau  gint  wedi  eu 
fwaghau,  yn  wasgaredig  ar  hyd-ddynt,  ac  nid  potelau  yn  unig,  eithr 
hefyd  jars  o  gryn  faintioli  mewn  rhwyd-waith  gwiail  y  rhai  a 
ddefnyddid  i  ddal  rum,  a'r  rhai,  oni  buasai  am  eu  hamlder,  a  fuasent 
yn  werth  arian,  ond  oblegid  fod  y  fath  gyflawnder  o  honynt,  a  deflid 
ymaith  fel  pethau  diwerth.  Y  mae  nid  yn  unig  heolydd  y  trefì  a'r 
prif-ffyrdd  a'r  dyfr-ffyrdd,  fel  y  rhai  o  Lagos  i  Ábbeokuta,  ond  y 
ffyrdd  croesion  a'r  Uwybrau  a  arweiniant  i'r  pentrefl  pellenig,  oll  yn 
cyddystio  i  gyfesuredd  aruthrol  ac  ofnadwy  a  pharhaus  gynnyddol  y 
fasnach  ddrygionus  a  diraddiol  hon."  Nid  rhyfedd  fod  y  gẃr  da  a 
welodd  y  pethau  hyn  ft'i  lygaid  yn  dyweyd  fod  ei  galon  dan  ei  chur. 
Ooid  ydym  ni  yn  teimlo  aeth  wrth  ddarllen  yr  hanes,  ac  edrych  ar  y 
portread  !  Eithr  ar  ol  y  cwbl  rhaid  addef,  gyda  Syr  John  Rennaway, 
yn  ei  araeth  yn  Nhý  y  Cyffredin,  yn  mia  Ebrill  y  flwyddyn  a  aeth 
heibio,  nad  oes  genym  ni  yn  y  wlad  hon  ond  syniad  hynod  o  anmher- 
ffaith  am  y  mesur  o  wlybyroedd  meddwol  a  ddadforir  yn  flynyddol  yn 
Jffrica. 

Yr  ydym  yn  dyfod  at  yr  ystyriaeth  arall  a  gyfyd  o'r  ffaith  a  addefir 
yn  y  testun.  Wedi  meddwl  ychydig  am  eangder  a  ffyniant  cynnyddol 
y  fasnach  ^m  y  ddwy  wlad  o  dan  sylw,  arweinir  ni  i  ofyn  :  Beth  ydyw 
canlyniadau  y  fath  ffyniant  î  Ac  yr  ydym  yn  gwybod  beth  i'w  ddys- 
gwyî.  Dywed  Syr  William  Gull  ei  fod  ef  yn  credu  mai  Alcohol  yw 
y  peth  mwyaf  dinystriol  y  gwyddom  am  dano  yn  y  wlad  hon.  Cofir  i 
Mr.  Gladstone  ddywedyd  yn  Nhŷ  y  Cyffredin,  fod  dylanwad  y  diodydd 
meddwol  yn  fwy  marwol,  am  ei  fod  yn  fwy  parhaol,  na'r  tair  ffrewyll 
hanesyddol  fawr, — newyn,  rhyfel,  a'r  pla,  gyda'u  gilydd.  Ysgrifenai 
yr  hybarch  Archddiacon  Farrar  mewn  papyr  galluog  yn  y  Contemporary 
Rcirìew,  ryw  ddwy  flynedd  yn  ol,  i'r  perwyl  hwn:  "O  fewn  terfynau 
un  plwyf  bychan  yn  Llundain,  heb  fod  ynddo  fwy  na  phedair  mil  o 
eneidiau,  yr  wyt  yn  dyst  personol  pa  fodd  y  mae  y  ddiod,  flwyddyn  ar 

01  blwyddyn,  yn  achos  o  ymosodiadau,  o  ladradau,  o  buteindra,  o 
ymlosgach,  o  hunanladdiadau,  o  erchyll  greulondarau  ;  o  fod  plant  yn 
meirw  fel  g  >vybed,  fod  hen  wragedd  yn  cael  eu  curo  gan  eu  meibion 
meddwon,  gwragedd  yn  cael  eu  mathru  a'u  hanafu  gan  yr  adynod 
adgas  a  alwant  yn  wŷr  iddynt,  ond  y  rhai  y  mae  y  ddiod  wedi  eu 
gwallgofi  i  gythreuligrwydd,  ac  o'r  bron  i  bob  trosedd  ar  restr  ddu  y 
calendar,  oddeithr  ty  wallt  gwaed  yn  uniongyrchoi,  ac  hyd  yn  nod  hyny 


34* 

hefjd,  omd  fod  y  trmeramid  tlodiom  m  aberthir  faflj  jn  nif  mor  armf 
fet  nmd  oes  neb  jm  ék  alw  jn  üofra-idimeth,  Yr  moU  bethaa  hjn  jn  j 
■MMÌd  mwjaf  H jth  jrenol  m  weJais  jn  mjned  jmlaem  wrth  ein  drysmn, 
hjd  jn  nod  dan  gyígod  j  F ymacmlog,  me  o  fewn  ergyd  bwa  fn  Senedd- 
ómL9  Gwetír  fodDr.  Farrar  jn  defnyddio  Hiwiaa  ofnadwy  o  grjfion  ; 
ood  pwj  a  awgryma  en  bod  jn  rhj  gryfionf  Pa  le  mae  j  neb  a 
aaunheoa  gywirdeb  j  darìnn  f  Ae  wedi  gweled  jr  holl  bethaa  h jn  jn 
ein  gwlad  ein  hunain — wedi  bod  jn  djstâon  o'r  dirjwiadaa  poenna 
mewn  ieeh jd  a  eh jmeriad  persoool,  o'r  din jstr  dybryd  ar  gysoron  ac 
amgylehiadaa  teulnol,  o  gyfiredinolrwydd  galaroa  troeeddaa  a  thrueni 
eymdeîthaaol  sydd  yn  eanlyn  fiyniant  y  fasnaeh  gartref ;  wedi  gweled 
fod  i'r  gnrpalaee  gymaint  a  wnelo  á'r  amddiladrwydd  a'r  darostyngiad 
a'r  troeni  sydd  yn  wastadol  yn  rhythu  yn  ein  gwyneb  ar  heolydd  dinas 
fel  Ltrerpool,  ae  fod  eymaint  a  wnelo  á  thlottai,  ysbyttai,  gwallgofdaî, 
pateindai,  earcharaa,  a  chrogbrenan  y  wlad  hon,  nid  ydym  yn  dysgwyl, 
nis  gailwn  ddysgwyl  pethan  gwell  dan  ddylanwad  ffyniant  y  fasnach 
ymhlith  brodorion  y  gwiedydd  ag  y  mae  pob  peth  yn  eu  cyflyraa  yn 
ea  gosod  o  dan  fwy  fyth  o  anfanteision.  Yn  wir  yr  ydym  yn  analluog 
i  feddwl  y  gwaethaf  am  ddylanwad  y  diodydd  hyn  ar  y  brodorion  yn 
y  gwledydd  dan  sylw.  Dywedai  Mr.  Samael  Smith  yn  Nhŷ  y  Cy- 
ffredin  ar  j  13eg  o  FawrUi,  ÌSSSt  fod  jfed  diodydd  alcoholaidd  yn 
gymedroì  yn  beth  anmhosibl  i  bobl  Asia,  a  dyfynai  o'r  Conlemporary 
Beview  i'r  perwyl  eanlynol :  "  0  herwydd  rhy w  neilldaolrwydd,  mae'n 
debyg,  ag  sydd  eto  heb  ei  ddarganfod,  naill  ai  yn  eu  cyfansoddiad 
corffòl,  neu  yn  fwy  tebygol  yn  eu  cyfansoddiad  meddyliol,  y  mae 
nnrhyw  fesor  o  alcohol  yn  ymddangos  fel  yn  rhoddi  y  rhan  fwyaf  o'r 
Asiaid — yr  Iuddewon  yn  eithriad — ar  dán,  gan  gynnyrchu  ynddynt 
awydd  anorchfygol  am  ychwaneg  o  hono,  a'u  cymhell  i  barhau  i  yfed 
nes  colli  eu  hymwybodolrwydd  mewn  cyfl  wr  diymadferth  o  feddwdod." 
Y  mae  y  Sais  a'r  Gwyddel  a'r  Cymro,  ysy waeth,  yn  yfed,  ac  yn  yfed 
nes  meddwi;  ond  nid  yn  yfed  er  mwyn  meddwL  Buasai  yn  dda 
ganddynt  pe  gallasent  yfed  ac  yfed,  a  dal  i  yfed,  a  bod  yn  sobr  ar  ol  j 
cwbL  Ond  nid  fellj  jr  InduuL  Wedi  iddo  ef  gael  blas  ar  alcohol, 
ef e  a  ŷf,  ac  a  ddeil  ati  i  yfed,  nid  yn  unig  nes  meddwi.  ond  er  mwyn 
meddwií  Pa  beth  a  raid  fod  effaith  andwyol  y  ddiod  ar  y  rhai  a 
wnant  hyny !  Y  mae  un  effaith,  modd  bynag,  yn  sicr :  tystiolaethir 
yn  ddiamwys  gan  y  meddygon  yn  India  fod  marwolaethau  o  delirium 
tremens  yn  dyfod  yn  gyffredin  yn  y  wlad.  Ac  y  mae  y  ffaith  ofnadwy 
hon  yn  cynnwys  cyfrolau  o  ddychrynfeydd. 

Ac  y  mae  yr  un  desgrifiad  cyffredinol  yn  gywir  hefyd  am  genedloedd 
brodorol  Afirica.  Dywedai  Mr.  Joseph  Thomson,  F.R.S.,  fod  yr  awydd 
am  gin  yn  Affrica  yn  cynnyddu  tu  hwnt  i  bob  cyfartaledd  i'r  dymuniad 
am  bethau  gwell.  Ac  yr  oedd  yn  drwm  ei  gly wed  ef  yn  dyweyd,  mewn 
darlith  o  flaen  Cymdeithas  Ddaearyddol  Manceinion,  ei  fod  wedi  teithio 
ac  wedi  dyoddef  er  mwyn  y  Negro,  i'r  pwrpas  o  acor  ei  wlad  i  fasnach 
a  gwareiófdiad ;  ond  wrth  weled  effeithiau  difaol  y  swm  enfawr  o 
wlybyroedd  meddwol  a  ddygir  yno,  ei  fod  yn  ofni  y  buasai  yn  well  i'r 
hyn  a  wiiaethai  fod  heb  ei  wneuthur,  ac  mai  gwell  a  fuasai  i  Affrica 
barhau  yn  Gyfandir  Ty wylL 

Gallesid  ysgrifenu  pethau  trymion  lawer  iawn  yn  erbyn  y  fasnaeh 


à'B    FA8NA0H   MBWH   aWUTBTBOgDD   MBDDWOL.  343 

ymhlith  hyd  yn  nod  Mahometaniaid  Gogledd  Affrica,  ond  rhaid 
ymattal. 

Uwch  ben  y  galanas  a  wnaeth  y  faanach  hon  yn  Madagascar,  nis 
gellir  amgen  na  theimlo  mal  Dewi  Ẅyn  ar  achos  arall,  a  dy wedyd : — 

Edrych  yn  y  drych  hwn  dro, 
Gỳr  galon  graig  i  wylo  t 

Y  mae  hanes  gweithrediadau  Cymdeithas  Genadol  Llandain  yn  yr 
ynys  hono,  yn  un  o  bennodau  rhyfeddaf  y  ganrif  bresennoL  Cafodd 
Crístionogaeth  yno  rai  o'i  buddugoliaethau  enwocaf,  a  hyny  yn  ngwyneb 
yr  anhawsderau  mwyaf  a'r  gwrthwynebiadau  creulonaf.  Ni  chafwyd 
prawf  amlycach  o  fod  gwaed  y  merthyron  yn  had  yr  eglwys,  yn  unman 
erioed.  Ac  wedi  i  flynyddoedd  cystudd  erlidiau  fyned  heibio,  ac  i 
haul  llwyddiant  a  dedwyddwch  tymmorol  dywynu  ar  yr  holl  ynya, 
oedd  erbyn  hyn  wedi  ei  goresgyn  gan  Gristionogaeth,  och !  medrodd  y 
gwlybyron  meddwol  y  ffordd  i  mewn  iddi;  ac  y  mae  yr  hafog  a 
wnaethant  ynddi  yn  ofnadwy.  Yr  oedd  y  rum  a  wneid  o'r  gweddillion 
yn  melinau  siwgr  Mauritius,  yn  rhy  wael  i'w  gynnyg  yn  marchnadoedd 
Ewrop  ;  ond  bernid  ei  fod  yn  burion  i  bobl  Madagascar,  a  gwthiwyd  ef 
arnynt ;  a  hwythau,  yn  eu  diniweidrwydd,  a'i  derbyniasant ;  ac  mewn 
canlyniad  cododd  y  troseddau  mewn  un  flwyddyn  i'r  fath  uchder  ag 
sydd  yn  ddychrynllyd  i  feddwl  am  dano.  Wrth  weled  yr  effeithiau 
arswydua  hyn,  penderfynodd  y  brenin,  Radma  L,  attal  y  pla  :  talodd  y 
doll,  a  gorchymynodd  dywallt  cynnwys  pob  casgen  ar  y  traeth. 
Parodd  hyn  i  farsiandwyr  Mauritius  achwyn,  ac  ymyrwyd  gan  y 
swyddogion  Seisonig;  ac  o'r  dydd  hwnw  allan  y  mae  rum  gorwael 
Mauritius  yn  rhedeg  yn  rhydd  yn  Madagascar,  gan  ei  gorlifo  â  thros- 
eddau  a  thrueni.  Daeth  Radma  IL,  gwr  ieuanc  hynod  o  obeithiol,  un 
diwrnod  yn  feddwyn  gwallgof ;  ac  wedi  naw  mis  o  deyrnasiad  truenus, 
efe  a  f wrddrwyd  trwy  orchymyn  ei  gyf rin-gynghor  ei  hun.  Y  mae  cyf rif- 
oldeb  a  gwaradwydd  ein  gwlad  ni,  yn  yr  achos  ysgeler  hwn,  yn  ofnadwy  i 
feddwl  am  dano.  Ac  nid  yw  yr  hyn  a  wnaea  yn  Madagascar  ond 
engraifft  o'r  hyn  a  wneir  yn  barhaus  gan  farsiandwyr  diegwyddor 
ariangar  Mauritius,  ymhlith  y  brodorion  ar  hyd  glenydd  Dwyreiniol 
Affrica. 

Am  Ddeheudir  Affrica,  dywed  y  Proffoswr  Hofmeyer:  "Y  mae  y 
dyn  gwyn  wedi  dysgu  y  brodorion  i  yfed  brandy  trwy  arfer  ei  yfed  ei 
hunan,  a  thrwy  ei  ddwyn  mewn  masnach  i'w  plith.  Ac  y  mae  y  brandy 
hwn,  a  wneir  yn  y  drefedigaeth,  yn  waeth  am  ei  fod  wedi  ei  gymysgu, 
ac  y  mae  ynddo  elfenau  sydd  yn  cyffroi  tymherau  drwg  nes  gwneyd  y 
dyn  yn  ellyll.  .  .  .  Os  dechreua  y  brodoríon  yfed  brandy,  y  mae  y 
chwennychiad  awchus  am  dano  yn  myned  yn  fuan  yn  aflywodraethus ; 
ac  yn  ddioed  bydd  eu  gwartheg  wedi  eu  gwerthu  er  mwyn  cael  arian 
i'w  brynu.  Wedi  hyny  ant  yn  lladron,  a  suddant  yn  barhaus  yn 
ddyf nach,  nes  colli  eu  nerth  a'u  hiechyd,  a  marw  yn  druenus.  Y  mae 
y  fasnach  mewn  diod  yn  Affrica  yn  golygu  dinystr  a  marwolaeth  i'r 
brodorion.  Yn  y  fl.  1883,  cyhoeddwyd  mewn  adroddiad  swyddogol 
fod  cant  a  chwech  o'r  brodorion  wedi  líadd  eu  hunain  trwy  yfed  brandy 
mewn  dau  fis.  Ond  pa  nifer  yn  Nehendir  Affrica  sydd  yn  dihoeni  ae 
yn  marw,  o  ddydd  i  ddydd,  o  dan  offeithiau  y  diodydd  hyn,  heb  fod 


314  PBTDtânr  rxw* 

neb  dynoì  yn  cadw  cyfrit"  Àc  y  mae  Dr.  CUrk  yn  sylwi  fod  y  bobl 
ar  arfordir  Deheuol  Affrica  yn  dra  dirywiedig.  Gwerthìr  yno,  meddai 
efe,  gostrelaid  o  gin  am  chwe'  cheiniog;  a  dywed  iddo  weled  miloedd  o 
enethod  yn  gorwedd  yn  feddwon  o  amgylch  gwagenî  y  masnachwyr. 
Ac  yr  oedd  un  o'r  penaethiaid  brodorol,  o'r  enw  Rama,  yn  cwyno,  dair 
nen  bedair  blynedd  yn  ol,  fod  y  gwragedd  yn  yfed  ac  yn  meddwi,  ac 
yn  taflu  ymaith  eu  dillad,  gan  ymgolli  i  bob  teimlad  o  wyleidd-dra  a 
gweddusrwydd  Y  mae  y  ffeithiau  hyn,  er  nad  ydyat  ond  ychydig  o 
fawer  a  alleaid  eu  dwyn  ymlaen,  yn  dangoe  fod  y  sefyllfa  yn  y  rhan- 
barth  hwnw  o  Affrica  yn  ddifrífol  i'r  eithaf. 

Ac  yn  Ngorllewin  Affrica  y  mae  pethau,  os  yn  bosibl,  yn  waeth 
fyth.  Mae  gin  Hamburg,  yr  hwn  a  arllwysir  yno  mor  helaeth,  mewn 
gwiríonedd  yn  hollol  wenwynllyd;  ac  y  mae  y  "trade"  rum  yn  cyn- 
nwys  defnyddiau  mor  niweidiol  fel,  tra  mae  y  dyn  du,  druan,  yn 
awchus  am  dano,  y  mae  yn  andwyo  ei  gyfansoddiad  gyda  chyflymder. 
Edrydd  y  Parch.  Willam  Allan  hanes  ag  sydd  yn  rhoddi  prawf 
dychrynllyd  o  hyn.  Yr  oedd  gorilla  wedi  ei  bwrcasu  yn  Gaboon, 
gyda'r  bwríad  o'i  ddwyn  drosodd  i'r  wlad  hon.  Ond  fel  y  bu  y 
dygwyddiad,  bu  yr  hen  ewythr  farw  ar  y  fordaith ;  ac  yn  hytrach  nal 
gladdu  yn  y  dyfnder,  rhoddwyd  ei  gorff  mewn  casgenaid  o  trade 
rum,  i'r  dyben  o'i  ddwyn  yn  ddilwgr  i  olwg  ei  geraint  yr  ochr  hon  i'r 
môr.  Ond  pan  agorwyd  y  gasgen,  wedi  glanio  yn  Liyerpool,  yr  oedd 
yr  olwg  arno  yn  ddychrynllyd.  Yr  oedd  y  gwirod  ag  y  dysgwyliasid 
ìddo  ei  gadw  yn  bur,  wedi  Uosgi  blew  a  chroen  yr  hen  greadur 
yn  llwyr,  gan  adael  ei  gnawd  mewn  cyflwr  o  fadredd  adgas  a  ffiaidd 
A'r  rum  hwn,  yr  hwn  a  losgodd  flew  a  chroen  y  gorilla,  yw  y  ddiod  a 
yfir  wrth  y  miloedd  o  alwyni  yn  mharthau  gorllewinoî,  ac  i  fyny  i 
ganoldiroedd  Affrica  !  Y  mae  hwn  yn  waeth,  yn  fwy  marwol,  na'r 
peth  a  elwir  "Cape  Smoìce"  am  yr  hwn  y  dywedai  Commander 
Cameron :  "  Y  gwirod  gorwael  ag  sydd  yn  bwyta  allan  galon  rhai  o'r 
Uwythau  brodorol  goreu."  Ond  pa  angen  Uiosogi  tystiolaethau  ar  y 
cwestiwn  hwn  î  Tra  yr  yfir  y  fatn  swm  anferth  o'r  fath  wlybyroedd, 
nis  gall  yr  effaith  amgen  na  bod  yn  andwyol  i  foesau  ac  amgylchiadaa 
a  chyfansoddiadau  y  bobl. 

Ao  arweinir  ni  gan  hyn  oll  i  weled  yn  eglur  fod  y  fasnach  mewn 
diodydd  meddwol  yn  India  ac  Affrica  yn  llesteirio  masnach  gyfreithlawn 
mewn  nwyddau  priodoi  yn  y  gwledydd  hyny,  ac  yn  rhwystr  anorfod  i 
wir  wareiddiad.  Mae  y  bobl  o  dan  ddylanwad  y  ddiod  yn  myned  yn 
annhueddol  i  weithio ;  yn  wir,  y  maent  yn  myned  yn  anghymhwys  ac 
analluog  i  lafurío.  Ac  ymhellach,  y  maent  yn  myned  yn  ddiofal  am  y 
nwyddau  y  mae  bywyd  gwaraidd  yn  eu  hawlio,  ac  yn  ddichwaeth  atynt ; 
a  thra  y  gwariant  eu  harian  am  y  ddiod,  y  maent  yn  amddifad  o  fodd- 
ion  i'w  pwrcasu.  Rhaid  i  ni  gydsynio  â  Mr.  Joseph  Thomson,  nas  gall 
diwydrwydd  a  chynniideb  ffynu  lle  y  ffyna  y  fasnach  mewn  ÿtn,  mal  y 
gwna  yn  Affríca ;  a  Ue  na  byddo  diwydrwydd  a  chynnildeb  yn  ffynu, 
ni  cheir  yno  ddadblygiad  adnoddau,  na  dyrchafiad  mewn  moes  na 
chwaeth.  "  Y  mae  ein  gwlad  ni,"  ebai  Mr.  Alexander  McArthur,  yn 
Nhý  y  Cyffredin,  ar  y  24ain  o  Ebríll,  1888,  "yn  wlad  law-weithfäol  a 
masnachol,  ac  y  mae  o'r  pwys  mwyaf  i  ni  gael  maes  eang  i'n  masnach, 
a  chwsmeriaid  lliosog  i'n  nwyddau.     A  phe  cymerid  gofal  priodol  o'r 


à'r    FA8MA0H   MEWN    OWLTBYROEDD   MBDDWOU  345 

llwythau  biodorol  [yn  Affrica],  caem  hwynt  yn  fuan  yn  gwsmersiaid 
gwerthfawr.  Cof  genyf,"  ychwanegai,  "  gly wed  y  diweddar  hybarch 
Dr.  Moffat,  yr  hwn  a  lafuriodd  yn  Affrica  mor  faith  a  liwyddiannus, 
yn  dyweyd  ar  un  achlysur,  nad  oedd  gwerth  pum'  punt  o  nwyddau 
Prydeinig  yn  cael  eu  gwertnu  yn  Bechuanaland  pan  yr  aeth  efe  gyntaf 
yno,  ond  fod  yno  werth  degau  o  fìloedd  yn  cael  eu  gwerthu  yn  flyn- 
yddoedd  cyn  iddo  ymadael."  Ëithr  erbyn  hyn  y  mae  y  fasnach  mewn 
brandy  yn  dechreu  taflu  ei  heffeithiau  difäol  ar  y  fasnach  mewn  nwydd- 
au  priodol  i  wareiddiad  a  moes;  y  mae  y  nwyddau  hyny,  yn 
ol  eynnydd  y  wanc  am  rum  a  gin,  yn  myned  yn  ddialw  am  danynt 
Ac  y  mae  cwmni  y  Royal  Niger,  ac  yr  wyf  yn  meddwl  gwmni  neu 
ddau  arall,  yn  dechreu  agor  eu  llygaid  i'r  ffaith,  ac  yn  ymdrechu 
cyfyngu  masnach  y  ddiod  hyd  y  gallant 

Eithr  ar  ol  y  cwbl  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  y  path  yn  fwyaf 
ofnadwy  o  ddifrifol  yw  fod  ffyniant  y  fasnach  yn  y  diodydd  yn  India 
ac  Affrica  yn  dyfod  yn  rhwystr  aruthrol  i  ledaeniad  üristionogaeth  yn 
y  gwledydd  hyny.  A  pha  mor  analluog  bynag  ydym  i  gyfrif  y  golled 
i'r  byd  o  adael  adnoddau  cyfoethog  Affrica  heb  eu  dadblygu,  a'r  golled 
i'r  wlad  hon  o  fod  heb  gwsmeriaeth  ei  thrigolion  llíosog  i  nwyddau 
cyfreithlon  masnach ;  a  pha  mor  analluog  bynag  ydym  i  ddirnad  colled 
ein  brawd  du  o  fod  heb  fendithion  bywyd  gwareiddiedig,  y  mae  ei 
goìled  o  fod  heb  efengyl  gogoniant  y  bendigedig  Dduw,  a  chrefydd  bur 
y  Testament  Newydd,  yn  annhraethadwy  fwy.  Iesu  Grist,  a  hwnw 
wedi  ei  groeshoelio,  ydyw  yr  unig  Waredwr.  "Nid  oes  iachawdwr- 
iaeth  yn  neb  arall ;  canys  nid  oes  enw  arall  dan  y  nef  wedi  ei  roddi 
ymhlith  dynion,  trwy  yr  hwn  y  mae  yn  rhaid  i  ni  fod  yn  gadwedig." 
Cristionogaeth  yn  unig  a  all  osod  i  lawr  sylfeini  gwir  wareiddiad,  a 
phlanu  egwyddorion  gwir  foesoldeb  yn  y  galon  ddynol,  a'u  meithrin 
a'u  dadbfygu  mewn  bywyd  ymarferol  ar  ol  hyny.  Gras  Duw,  a'r 
iachawdwriaeth  a  ddygodd  gras  Duw  i  bob  dyn,  sydd  yn  dysgu  i  wadu 
annuwioldeb  a  chwantau  bydol,  a  byw  yn  sobr,  ac  yn  gyfiawn,  ac  yn 
dduwiol,  yn  y  byd  sydd  yr  awr  hon.  A  gras  Duw,  a'r  iachawdwriaeth 
trwy  ras,  yn  unig  sydd  yn  rhoddi  sail  a  rheswm  a  modd  i  ddysgwyl  am 
y  gobaith  gwynfydedig,  ac  ymddangosiad  gogoniant  y  Duw  mawr,  a'n 
Hiachawdwr  Iesu  Grist  Crefydd  Iesu  Grist  yn  unig  a  gyferfydd  âg 
angen  penaf  dyn  yn  India  ac  Affrica,  yn  gystal  ag  yn  ein  gwiad  em 
hunain.  Yr  ydym  yn  credu  hyn,  ac  am  hyny  yn  teimlo  ein  bod  yn 
ddyiedwyr  i'r  Groegiaid  ac  i'r  barbariaid  hefyd ;  i'r  doethion  ac  i'r 
annoethion  hefyd.  Yr  ydym  yn  anfon  Biblau  a  Chenadon,  fel  y  byddo 
i  air  yr  Arglwydd  seinio  ymhob  gwlad.  Ac  y  mae  hanes  y  ganrif 
bresennol,  hyd  yn  hyn,  yn  tystio  na  bu  ein  hefengyi  ni  tuag  at  yr 
Indiad  melynddu,  nar  Affricaniad  du,  mwy  na  thrigolion  anwar 
yny8oedd  y  môr,  mewn  gair  yn  unig,  eithr  hefyd  mewn  nerth,  ac  yn  yr 
Ysbryd  Glân,  ac  mewn  sicrwydd  mawr.  Naturiol  gan  hyny  yw  ein 
bod  yn  edrych  yn  eiddigeddus  wrth  weled  y  temtiwr  yn  eu  temtio 
hwynt,  a  pherygl  myned  ein  llafur  ni  yn  ofer.  Yn  y  biynyddoedd 
diweddaf  hyn  y  mae  maglau  angeu  masnach  y  ddiod  yn  cael  eu 
gwasgaru  ytnhob  cyfeiriad,  yn  y  gwledydd  hyn.  Estyna  yr  Ëthiop  ei 
ddwylaw,  a  phrysura  y  marsiandwr  diegwyddor  i  roddi  iddo  y  gostrel 
gin>  er  mwyn  elw,  cyn  bod  yr  Eglwys  Gnstionogol  yn  gallu  estyn  iddo 


346  PTTDAIH   FAWB 

y  Bibl.  Amgylchynir  7  Cenadwr  âg  anhawsderau  o  bob  natar  a  math. 
Cyfyd  lluoedd  o  rwystrau  yn  ei  ffordd,  yn  ol  natur  pethau,  yn  y 
gwledydd  y  llafuría  ynddynt;  ond  y  mae  y  rhai  gwaethaf  o  honyct, 
ysywaeth,  yn  cael  eu  dadforio  o'i  wlad  ei  hun. 

Ac  y  mae  y  rhwystrau  hyn — heblaw  peryglon  gwastadol  yr  eglwyâ 
yn  ngwyneb  v  f ath  amgylchiadau — yn  ymrestru  i  ddau  ddoebarth.  Y 
naill  yw  y  rhwystrau  sydd  ar  ffordd  i'r  gair  gyrhaedd  clastian,  heb 
son  am  ddylanwadu  ar  galonau  pobl  ag  mae  y  ddiod  yn  eu  cadw  jra 
feunyddiol  mewn  syfrdandod  a  dideimladrwydd,  neu  yn  gwnenthur 
gwallgofìaid  ellyllaidd  o  honynt  öwyddom  am  rwystraa  o*r  natur 
hyn  gartref ;  ond  beth  am  danynt  ymhlith  cenedloedd  Paganaidd !  Y 
dosbarth  arall  o  rwystrau  ydynt  y  rhai  a  godant  o  ragfarnaa  yn  erbyn 
y  dyn  gwyn  a'i  bethau,  y  rhai  a  gadarnheir  gan  effeithiau  y  gwlybyron 
meddwol.  Y  mae  llawer  o'r  penaethiaid  brodorol,  ac  eraill  ydynt  yn 
caru  eu  cenedl,  wrth  weled  effeithiau  trychinebus  y  ddiod,  yn  aylwì 
mai  y  dyn  gwyn,  a  hyny  yn  fynych  trwy  ddichell,  neu  draia,  neu  y 
ddau,  sydd  wedi  ei  dwyn  i'r  cyrhaedd ;  a'r  dyn  gwyn  drachefn  sydd 
yn  cynnyg  iddynt  y  Bibl  a'r  Efengyl :  y  mae  Uawer  o  benaethiaid  y 
llwythau  brodorol,  wrth  sylwi  ar  hyn  oll,  yn  dyfod  i  gasâu  y  dyn  gwyn, 
a'i  Fibl  a'i  Efengyl,  yn  gystal  a'i  gin  a'i  frandy.  Gwna  y  fasnach  hon 
agendor  mawr  rhwng  y  cenadon  a'r  bobl  yr  anfoair  hwynt  i  bregethu 
iddynt ;  ac  y  mae  yr  afonydd  a  dywelltir  ganddi  yn  India  ac  Affríca, 
yn  fil-fil  anhawddach  i'w  croesi  i  fyned  at  y  bobl,  na'r  moroedd  sydd 
rhyngom  a'r  cyfryw  wledydd,  a'r  tawch  afiach  a  gyfyd  o'r  afonydd 
Uygredig  hyny,  yn  ei  gwneyd  yn  f wy  anhawdd  by w  a  llafurío  yno,  na 
holl  elfenaa  anfanteisiol  yr  hinsoddau.  Pâr  yr  anhawsderau  a'r 
rhwystraa  hyn,  y  rhai  er  rowyn  badr-elw  a  deflir  mewn  modd  mor 
ddibris  ac  mor  greulon  ar  ffordd  llwyddiant  yr  efengyi  ymysg  y 
Paganiaid,  archoll  anaele  yn  man  tyneraf  calon  pawb  ymhob  man  a'r 
sydd  yn  caru  dyn,  ac  yn  caru  Crist 

Ond  y  cwestiwn  a  gyfyd  yw,  Pa  beth  sydd  a  wnelo  Prydain  Fawr  â 
hyn  oll  î  Ac  y  mae  yn  rhaid  ateb :  Llawer  ymhob  rhyw  fodd.  Y 
mae  gan  Lywodraeth  Prydain  allu  mawr,  a  dylanwad  mawr  yn  India 
ac  yn  Affrica  ;  ac  y  mae  gan  Farsiandwyr  Prydain  ran  fawr  yn  nygiad 
y  fasnach  ddifrodus  hon  ymlaen  yn  y  gwledydd  hyny.  Mewn  canlyn- 
iad  y  mae  Prydain  Fawr — y  Llywodraeth  a'r  bobl— o  dan  gyfrífoldeb 
ofnadwy  yn  ngwyneb  y  sefyllfa  ddifrífol  sydd  wedi  bod  o  dan  sylw. 

Ar  yr  un  pryd,  dyledus  yw  cofio  nad  oes  gan  y  Llywodraeth  Gar- 
trefol  awdurdod  uniongyrchol  dros  yr  oll  o'r  Meddiannau  Prydeinig 
yn  y  gwledydd  hyn  ;  ac  fod  rhai  parthau  heb  fod  ganddi  awdardod  o 
gwbl  ynddynt  Gyda  hyn  hefyd  yr  ydym  yn  dymuno  cydnabod  fod  y 
Llywodraeth  wedi  dadgan  syniadau  ar  y  cwestiwn  ag  yr  ydym  yn  falch 
o'u  cael.  Dywedodd  Is-Ysgrífenydd  y  Trefedigaethau  (Baron  Henry 
De  Worms)  yn  ei  araeth  ar  gynnygiad  Mr.  Alerander  McArthur,  yn 
Nhý  y  Cyffredin,  yn  Ebrill,  1888,  eiriau  i'r  perwyl  hyn :  "  Y  mae  yn 
ddyledswydd  ar  y  Llywodraeth,  ac  yn  ddyledswydd  na  bydd  iddi  yn 
ddiau  ei  hesgeoluso,  i  ledaenu  dylanwad  daionus  crefydd  a  gwareiddiad 
ymha  le  bynag  y  byddo  gallu  a  dylanwad  Prydain  yn  cyrhaedd.  Ac 
y  mae  y  Llywodraeth  yn  fyw  i  bwysigrwydd  y  ddyledswydd  o  am- 


A'R  FaSNACH  mewn  owltbtrobdd  meddwol.  347 

ddiffyn  y  rhai  analluog  i  amddiffyn  eu  hunain."  A  chwareu  teg  i 
Dŷ  y  Cyffredin,  pasiwyd  penderfyniad  Mr.  McArthur  yn  unfrydol. 
Arglwydd  Salishury  hefyd,  mewn  atehiad  i'r^Ddirprwyaeth  a  ymwelodd 
âg  ef  mor  ddiweddar  a'r  14eg  o  Ragfyr  diweddaf,  a  addawodd  na 
hyddai  unrhyw  ymdrech  ar  ran  y  Lly wodraeth  yn  eisieu.  "  Ni  bydd 
i  ni,"  ehai  efe,  "  by th  beidio  cymhell  y  mater,  pa  bryd  bynag  y  gwMwn 
gyfleusdra  i  wneyd  hyny  yn  effeithiol.  Bydd  i  ni  ei  wasgu  mewn 
am8er  ac  allan  o  amser,  canys  yr  ydym  yn  credu  fod  swm  enfawr  o 
hapusrwydd  neu  drueni  dynol  yn  dibynu  ar  y  cwrs  a  gymer  y  neges- 
euaeth  " — y  negeseuaeth  ar  y  cwestiwn  gyda  theyrnasoedd  eraill.  Ac 
y  mae  hyn  yn  ein  hadgofio  fod  Arglwydd  Granville,  o  dan  y  Wein- 
yddiaeth  o'r  blaen,  wedi  ymdrechu,  ond  wedi  methu,  yn  y  Gynnadledd 
yn  Berlin,  ennill  y  teyrnasoedd  i  gyd-ddeall  er  cyfyngu  (o  leiaf)  y 
fasnach  yn  Affrica.  Yr  ydym  am  roddi  pob  credyd  i'r  Llywodraeth 
ag  y  mae  ganddi  hawl  iddo,  a  hyny  gyda'r  boddhad  mwyaf. 

Ac  ni  wnawn  gam  â  Marsiandwyr  Prydain.  Y  maent  yn  ddwfn 
iawn  mewn  camwedd,  ond  nid  y  rhai  dyfnaf.  Yn  ystod  y  fl.  1887 
anfonwyd  398,980  o  alwyni  o  wirod  o'r  wlad  hon  i  Affrica ;  o'r  Unol 
Dalaethau,  747,030  o  alwyni ;  tra  mae  Oermany  yn  euog  o  fod  wedi 
anfon  5,481,400  o  alwyni  yno,  yn  ystod  yr  nn  flwyddyn.  Er  fod 
Prydain  yn  ddrwg,  ac  yn  ddrwg  iawn,  nid  Prydain,  fel  y  gwelir,  yw  y 
waethaf. 

Eithr  wedi  y  cwbl  y  mae  genym  gwynion  difrifol  iawn  yn  erbyn 
Llywodraeth  ein  gwlad;  ac  ni  ddylid  ymattal  heb  eu  traethn.  Nid 
yw  syniadau  cymeradwy  mewn  areithiau  ar  achosion  neillduol  gan  y 
Prif-Weinidog,  a  swyddogion  cyhoeddus  eraill,  yn  ddigon  ;  ae  nid  y  w 
addewidion  teg  i  foddloni  arnynt  Y  maent  oll  yn  buríon  yn  eu  lle ; 
ond  y  mae  lliaws  mawr  o  ffeithiau  er  hyny  yn  profi  y  Llywodraeth  yn 
euog  o  chwareu  a  chellwair  gyda  yr  hyn  sydd  yn  fwy  dinystriol  na'r 
pla.  Y  mae  y  drefn  a  fabwysiadwyd  yn  India  tua'r  flwyddyn  1877 — 
y  drefn  o  osod  y  Distylloedd  ar  ardreth,  wedi  achosi  cynnydd  dirfawr 
mewn  yfed  a  meddwi  yno  byth  er  hyny.  Ac  nid  oes  dim  ammheuaeth 
fod  is-swyddogion  yn  India,  yn  eu  zel  i  godi  y  cyllid,  yn  cymhell  ac 
yn  cefnogi  helaethiad  y  fasnach,  gyda  phob  dyfalwch.  "  Yn  ystod  fy 
ymweliad  diweddar  âg  India,"  ebai  Mr.  Samuel  Smith,  yn  Nhŷ  y 
Cyffredin,  dros  flwyddyn  yn  ol,  "dywedid  wrthyf  a?  bob  llaw  fod  y 
Llywodraeth  yn  cymhell  y  defnyddiad  o  ddiod  gadarn,  er  mwyn  y 
cyíiid;  ac  yr  wyf  yn  mawr  ofni  fod  y  cyhuddiad  yn  rhy  wir."  A 
nos  Fawrth,  y  30ain  o  Ebrill,  y  flwyddyn  hon,  efe  a  gynnygiodd  y 
penderfyniad  canlynol :  "Fod  y  Tŷ  hwn  yn  ystyried  fod  cyfundrefn 
gyllidol  Llywodraeth  yr  India  yn  arwain  i  sefydlu  distylldai,  a  siopau 
gwirod  ac  opium,  mewn  llîaws  mawr  o  fanau  Ue  na  buont,  hyd  yn 
ddiweddar,  a  hyny  yn  grocs  i  opiniynau  y  brodorion,  ac  i  wrthdyst- 
iadau  y  trigolion  ;  ac  fod  y  fath  ychwanegiad  at  y  cyfleusderau  i  yfed, 
yn  cynnyrchu  cynnydd  parhaol  ^m  y  defnyddiad  o'r  gwlybyron,  gan 
wasgar  trueni  a  dinystr  ymhlith  y  dosbarth  gweithiol  yn  India,  yn 
galw  am  sylw  dioed  y  Llywodraeth  gyda  golwg  ar  leihau  y  cyfryw 
gyfleusderau."  Dygodd  Mr.  Smith,  yn  ei  araeth  bwyliog  a  galluog, 
gyhuddiadau  trymion  iawn  yn  erbyn  y  syfundrefn  gyllidol  sydd  yn 
bresennol  mewn  grym    yno;    ac    yn   erbyn    y  Llywodraeth  mewn 


348  FSTDADÍ   FAWft 

cysjlltiad  &  hi  Un  o  efferthiaa  y  gyfmdrera  hoa  jw  gwertfru  j 
gwirod  yn  anghyffredin  o  rad,  ac  j  mae  jn  amrwg  i  ba  le  j  sae  kjnj 
jn  arwaín,  Cyhndda  Mr.  Smith  Lywodraeth  jr  Iadm  hefjd  o  ddj- 
chweljd  jn  ol  at  j  gyfundrefn  hon,  ar  ol  jr  ymdrech  a  wai.il  f w 
chjfnewid  mewn  canljniad  i  ddadgnddiadan  erehjü  j  Ciwwiiu  jn 
1883-4;  djchwelwjd  at  gjfandrefn  1877,  am  fod  j  cjffid  o  daiT  j 
cyfnewídiad  yn  lleihan.  Egwyddor  gyntaf  j  LJywodraeth  jw  cjflâd 
mawr,  a  ffordd  ddidrafferth  i'w  gasgln.  Am  hjnj  j  mae  Mr.  Smíth 
jn  condemnío  mjnegiadau  Brjsgenadwrí  Awst,  1887,  jr  hoo  j  geffîr 
ei  bjftjríed  fel  amddiffjniad  swyddogol  i'r  gyfundrcfn,  fel  nn  anghy- 
wir  a  chamarweinioL  Mae  jn  wir  fcd  Sir  John  Gorst  jn  gwiago*  jm 
brathn  ac  jn  cicio,  o  dan  sjmbjliad  djnoethiadaa  j  ddadi  j  noaoa 
hono;  ond  ni  thjciodd  iddo:  caríwjd  j  cjnnjgiad,  jn  erbjn  j  Lljw- 
odraeth,  gvda  mwyafrif  o  ddeg. 

Ac  hebíaw  fod  cyfundrefn  y  Llywodraeth  yn  cynnyrchn  gwîrod 
rhad,  y  mae  ar  yr  nn  pryd  wedi  rhoddi  toll  drom  ar  yr  hjn  a,  eiwir 
"toddy" — sudd  j  balmwjdden — jr  hwn,  pan  jn  ffrea,  sjdd  jn  gwhí 
ddiniwaid.  Ac  ni  raid  dywedyd  mai  taedd  anocheladwy — os  nad 
amcan — hyn  ydyw  gyru  y  bobl  i  yfed  gwirod  eontradors  j  Uywodrneth. 

Ac  nid  yw  yr  achwynion  yn  erbyn  y  Llywodraeth  wedi  darfod  eta 
Y  raae  yn  ffaith  fod  rhai  o'r  ls-swyddogion  yn  erlid  Dtrwestwyr. 
Ysgrífenaí  nn  o  honynt :  "  A  gawn  ni  eistedd  yn  llonydd,  a  goddef  i'r 
symudiad  [Dirwestol]  fyned  rhagddo  ac  ymledaenu,  a  thrwy  hyny 
oddef  i  iwm  mawr  o  gyllid  gael  ei  fforffeda  f "  Cyhoeddodd  nstus  o'r 
enw  A.  Reyser,  yn  nhalaeth  Colaba,  rybudd  yn  bygwth  cosbi  y 
Dirwestwyr  am  gymhell  y  bobl  i  beidio  yfed;  yr  oedd  cynnml  cyf- 
arfod  Dirwestol  yn  dyfod  yn  drosedd  i'w  gosbi  gan  farnwyr;  a 
chafodd  wyth  o  bersonan  eu  carcharu  am  hyny. 

Y  mae  gan  y  Llywodraeth  nid  yn  unig  ddylanwad  yn  yr  Indis,  ond 
hefyd  bob  awdurdod  yno ;  a  hi  a  saif  yn  euog  ger  bron  nefoedd  a 
daear  níd  yn  unig  o  beidio  arfer  ei  gallu  i  attal  difrod  y  ddiod,  ac  i 
bleidío  yr  ymdrechion  o  blaid  sobrwydd,  eithr  hefyd  o  fabwjsiado 
polícy,  ac  o  gefnogi  a  chymhell  arferíon,  ag  ydynt,  o  angenrheidrwydd, 
ac  yn  anocheladwy,  yn  peri  llwyddiant  i'r  fasnach,  ac  o  ganljniad 


gynnydd  mewn  yfed  a  meddwi ;  a  chyda  hyny,  achlesu  rhai  ag  ydynt 
vn  gwrthwynebu  ac  yn  erlid  cyfeillion  Dirwest  a  rhinwedd.  Nis  gellir 
bod  yn  rhy  ddiolchgar  i'r  Aelod  Anrhydeddus  dros  Sir  Fflint,  am  ei 


ffyddlondeb  gonest  yn  dal  y  ffaith  o  euogrwydd  y  Llywodraeth,  yn  yr 
achos  hwn,  ger  bron  y  wlad. 

Níd  yw  gallu,  ac  nid  yw  dylanwad  y  Llywodraeth  Brydeinig  yn 
Affrica  mor  gyffredinol,  nac  mor  fawr  ac  uniongyrchol ;  ac  felly  nid  yw 
ei  chyfrífoldeb  yn  gymaint  ag  ydy w  yn  India.  Ar  yr  un  pryd,  y  mae 
ganddi  lawer  o  nerth  dylanwad,  a  mesur  o  allu  ag  y  gellid  ei  ddefn- 
yddio,  os  nad  i  attal  y  Uifeiríant  dinystríol,  i  gyfyngu  llawer  iawn  arna 
Gwelsom  eisoes  fod  y  Prif-Weinidog  wedi  addaw  gwasgu  y  mater  st 
ystyríaeth  y  rhai  y  perthyn  iddynt,  mewn  amser  ac  allau  o  amser ;  ac 
y  mae  i'w  fawr  obeithio  yr  adgofir  ef  yn  fynych  o'i  addewid. 

Am  farstandwyr  Prydain,  rhaid  cydnabod  fod  Uiaws  mawr  o  honynt 
yn  hynod  o  ddigydwybod.  Nid  oes  gan  lawer  o  honynt  ddim  mewn 
golwg  ond  elw  personol.     Y  maent  nid  yn  unig  yn  fyddar  i  hawlian 


a'r    FA8NA0H    MBWM    GWLTBTROBDD   MBDDWOL.  510 

cyfiawnder  a  dynoliaeth,  eitbr  hefyd  yn  ddeillion,  hyd  yn  nod  i  good 
policy.  Ea  nod  uchaf  y w :  "  Nyni — nyni — a  gawn  bob  cyfoeth  gwerth- 
fawr;  nyni  a  lanwn  ein  tai  âg  ysbail."  Ac  er  mwyn  hyny  y  maent  yn 
barod  i  ddyweyd :  "  Cynllwynwn  am  waed,  ymguddiwn  yn  erbyn  y 
gwirion  yn  ddiachos ;  Uyncwn  hwynt  yn  fy w  fel  y  bedd,  ac  yn  gyfan 
fel  rhai  yn  disgyn  i'r  pydew."  Y  mae  ein  darllawyr  mawríon  gartref, 
er  yn  barod  i  gyfranu  deng  mil  at  adeiladu  Eglwys  Gadeiriol,  yn  gallu 
edrych  yn  ddigon  tawel  ar  eu  diottai  yn  gwasgaru  galanas  a  difrod  ar 
bob  llaw,  pan  y  mae  hyny  yn  dwyn  iddynt  bob  cyfoeth  gwerthfawr, 
ac  yn  llanw  eu  tai  âg  ysbail.  Ac  os  yw  ein  darllawyddion  teitlog 
gartref,  y  rhai  y  tybir  eu  bod  mor  grefyddol,  mor  ddiieimlad  nes  eu 
bod  er  mwyn  elw  yn  parhau  i  dy wallt  llifeiriant  o  wiybyroedd  i  foddi 
cysuron  presennol  miloedd  ar  filoedd  o'u  cymydogion  agosaf,  yn  y  byd 
hwn,  a  diffodd  eu  gobeithion  ar  gyfer  y  dyfodol,  ychydig  iawn  yn  wir  a 
ellir  obeithio  oddiwrth  y  marsiandwyr,  y  rhai  ydynt  yr  un  mor  gaeth 
i  elw  presennol,  ac  yn  cario  ymlaen  eu  marsiandiaeth  yn  y  gwledydd 
pell  o  dan  amgylchiadau  ag  y  mae  y  dylanwadau  moesol  i  attal  y 
cyfryw  ryseddau  yn  llai  teimladwy.  Nid  ydym  eto  wedi  anghofio 
erchyllderau  y  gaethfasnach.  Yr  oedd  ymhlith  marsiandwyr  Prydain, 
cyn  dyddiau  Granville  Sharp,  ddigon  o  ladron  dynion  i  gyflenwi  march- 
nadoedd  y  Trefedigaethau  â  deng  mil  a  thriugain  o  gaethion  bob  blwydd- 
yn,  a  hyny  wedi  i  ddeng  mil  feirw  ar  y  fordaith,  ac  ugain  mil  yn  ychwan- 
egoi  feirw  cyn  cynnefino  â  hinsoddau  gwledydd  eu  caethiwed.  Cym- 
hellai  y  rhagolwg  ar  gael  pob  cyfoeth  gwerthfawr  a  llanw  eu  tai  ftg 
ysbail,  iu  o  farsiandwyr  y  wlad  hon,  am  flynyddau  lawer,  i  dwyll  a 
thrais  a  chreulonder  rhy  arswydol  i'w  ddesgrifio.  Ond,  fel  y  dywed 
Dr.  Farrar,  "  Y  mae  hen  raib  y  gaethfasnach  wedi  ti  ddilyn  gan  raib 
mwy  trachwantus  a  dinystriol  y  diod-werthwr  1 "  Gwna  elw  y  fasnach 
y  masnachwr  yn  ddideimlad  i'r  gwaradwydd  a'r  cywilydd  a  berthyna 
iddi,  a  phâr  hyn  fod  y  rhagolygon  yn  y  cyfeiriad  hwn  yn  dywyll  ac 
anaddawol  iawn.  Y  mae  marsiandwyr  Prydain,  fel  dosbarth,  yn  fwy 
anobeithiol  na'r  Llywodraeth ;  ac  y  maent  yn  achosi  rhai  o  brif 
rwystrau  y  Llywodraeth,  yn  Affrica  yn  neillduol,  i  weithredu  yn  fwy 
effeithiol  er  cyfyngu  y  fasnach. 

Y  cwestiwn  mawr  yw,  Pa  beth  sydd  i'w  wneyd — pa  beth  a  eliir  ei 
wneyd  yn  yr  amgylchiadau  hyn  ¥  Rhaid  troi  at  y  bobl.  Y  cwestiwn 
unwaith   eto  yw9   "Beth    a  ddylai  Israel  ei   wneuthurt"    Rhaid  i 

f*efyddwyr  y  wlad,  yr  holl  bobl  sydd  yn  ofni  Duw  yn  Mhrydain 
awr,  bawb  yn  ei  gylch  ei  hun,  ymdrechu  creu  a  chyffroi  syniad 
cyhoeddus  iach  a  chryf  ac  effro  ar  y  cwestiwn.  Ni  wna  llai  y  tro  na 
theimlad  cyhoeddus  digon  cywir,  a  digon  nerthol,  i  gondemnio  y 
fasnach  fel  un  anghyfreithlawn  ac  anfoesol,  nes  dwyn  y  masnachwyr  i 
deimlo  eu  bod  yn  faich  annyoddefol  ar  gydwybod  y  wlad,  ac  nad  oes 
gan  grefydd,  mewn  unrhyw  fodd,  rad  na  bendith  iddynt  yn  eu 
masnach.  Pan  yr  oedd  Samuel  Bradburn  yn  arolygwr  ar  gylchdaith 
Brietol — yr  unig  un  y  pryd  hwnw — agos  i  gan'  mlynedd  yn  ol,  anfonwyd 
cais  i'r  pulpud  un  nos  Sabboth  am  weddi  ar  ran  cadben  a  dwylaw 
llong  y  bwríedid  iddi  hwylio  allan  drannoeth.  Ymddengys  i'r  cais 
gael  ei  wneyd  nid  gan  y  cadben  ei  hun,  canys  nid  ocdd  efe  yn  grefydd- 
wr,  er  yn  wrandäwr  rheolaidd  pan  gartref,  eithr  gan  chwaer  iddo  oedd 

2    A 


350      PBYDAIN    PAWB   A'R   FASNAOH   HEWH     GWLTBYBOBDD   MBDDWOL. 

yn  aelod  eglwysig.  Deallodd  y  pregethwr  mai  caethlong  oedd  yr  hon 
y  ceisid  gweddi  ar  ran  ei  chadben  ;  ac  efe  a  weddiodd  am  i  gydwybod 
y  cadben  ei  attal  i  gychwyn  i'r  fordaith ;  neu  os  mynai  efe  fyned  er 
gwaethaf  aflonyddwch  a  dychrynfeydd  ei  gydwybod,  am  iddo  gael  y 
fath  groes-wynt  ystormus  nes  peri  iddo  ddigaloni,  a  throi  yn  ol ;  neu 
08  byddai  efe  ar  ol  y  cwbl  yn  benderfynol  i  fyned  rhagddo,  am  i'r 
llonç  saddo,  a3  i'r  cadben  a'r  dwylaw  foddi  yn  yr  eigion  mawr !  Yr 
oedd  ymadroddion  cryfion  a  difrifoldeb  mawr  y  pregethwr,  yn  peri 
f od  v  weddi  hono  yn  un  ofnad wy.  a  c  atebwyd  y  rhan  gyntaf  o  honi 
Methodd  y  cadben,  wedi  clywed  y  fath  weddi,  a  chaledu  ei  gydwybod 
yn  ddigonol  i  gychwyn  i'r  fordaith.  Nid  "Sam  Bradburn"  oedd  y 
dyn  i  adael  i'r  cadben  fyned  at  ei  orchwyl  melldigedig  o  dan  y  dyb- 
iaeth  ei  fod  yn  myned  ato  dan  fendith  Duw.  A  rhaid  i'r  egwyddor 
hon  gael  ei  gweithio  allan  yn  achos  y  fasnach  sydd  yn  melldithio 
Affrica  y  dyddiau  hyn  hefyd.  Rhaid  i  grefyddwyr  Prydain  bender- 
fynu :  No  surrender  /  No  compromise  /  No  çuarters  /  Gofynai  Farrar, 
"A  yw  cydwybod  y  genedl  yn  farw?  Os  nad  yw,  oni  chyfyd  llais 
digon  cryf  i'w  defFro  o'i  thrymgwsg  1 "  Ond  paham  un  llais,  er  iddo 
fod  mor  awdurdodol  a  chryf  â'r  eiddo  Chatham,  pan  yn  appelio  at  yr 
esgobion  a'r  barnwyr  f  Paham  nad  deng  miliwn  o  leisiau  t  T  mae  7 
fasnach  yn  cael  ei  hamddiffyn  gan  anwybodaeth,  ac  arferiad,  a  blys,  ac 
elw.  Ond  y  mae  llais  crefyddwyr  gwlad  wedi  ymddeffrp  i  hawíiaa 
cyfiawnder,  fel  ilef  yr  Arglwydd,  yn  gwasgaru  fflamau  tân,  nes  ysu 
amddiffynfeydd  anghyfiawnder  a  chelwydd. 

A  thra  yn  ymdrechu  i  ddeffro  y  syniad  cyhoeddus,  ac  i  godi  moesol- 
deb  masnachol  i  safon  uwch,  bydd  yn  angenrheidiol  gwylio  gweith- 
rediadau  y  Llywodraethau  Indiaidd  a  Threfedigaethol ;  a  chymhell  y 
Llywodraeth  Gartrefol  i  arfer  pob  gallu  a  dylanwad  posibl  i  wahardd 
y  fasnach,  Ue  byddo  modd  gwiieyd  hyny,  a  chyfyneu  ar  ei  therfynau 
ymhob  man.  A  chyda  chynnydd  cywirdeb  a  nerth  yr  opiniwn  cy- 
hoeddus,  bydd  yn  hawddach  dylanwadu  ar  y  Llywodraeth  hefyd.  Yr 
ydym  yn  Uawenychu  am  fod  penderfyniad  Mr.  Samuel  Smith,  ddiwedd 
Ebrill  diweddaf,  wedi  pasio  yn  Nhý  y  Cyffredin,  yn  fwy  o  herwydd  ei 
fod  yn  adlewyrchu  y  syniad  cyhoeddus,  ac  yn  gymhorth  i'w  gryfh&u, 
naff  am  fod  ynddo  bwysigrwydd  deddf wriaethol.  Y  mae  defnyddio  y 
fath  gyfleusderau  yn  bwysig  iawn.  Ond  rhaid  i  grefyddwyr  Prydain 
yn  gyffredinol  weithio  yn  benderfynol  i  lesteirio  y  fasnach  ddamniol 
hon  yn  India  ac  Affrica ;  ac  un  ffordd  effeithiol  i  hyny  yw  arfer  pob 
moddion  cyfreithlon  i'w  llethu  a'î  thori  i  fyny  yn  Mhrydain  Fawr  ei 
hun. 

WlLLIAM  HUGH  EVANS. 

lÁoerpooL 


NODIADAÜ   LLENYDDOL. 

Thê  Preachers  of  ScoÜand  from  the  Sizth  to  the  Nineteenth  Century. 
Twelfth  Series  of  the  Cunningham  Lectures.  By  Willulm  Gor- 
DON  Blaikie,  D.D.,  LL.D.,  Profeseor  of  Apologetical  and  Pastoral 
Theoiogy,  New  College,  Edinburgh.     Edinburgh :  T.  &  T.  Olart 

Otfbol  ddarllenadwy  a  thra  addysgiadol.  Y  mae  Scotland,  fel  Cymru,  yn 
dra  rhwymedig  am  yr  hyn  ydyw  i'w  phregetbwyr ;  ae  wrth  fwrw  golwgdros 
en  Uafor  hwynt  y  mae  j  gyirol  ragorol  non  yn  dangos  y  nerth  aydd  wedi 
bod  wrth  wraidd  llwyddiant  y  genecU  Ysgotatdd  trwy  yr  oesoedd.  Yr  oedd 
Dr.  Blaikie  vn  ẃr  tra  ohymhwys  i  ymgymeryd  a'i  pharotoi.  Mae  efe  bob 
amser  wedi  bod  yn  fyw  i  draddodtadau  crefyddol  goreu  ei  genedl,  wedi  oael 
pob  mantaÌ8  i  astudio  yr  oll  a  allai  daflu  unrhy  w  oleuni  ar  ei  banes,  ae  yn 
meddu  pob  cymhwysder  mewn  gallu  ae  ysbryd  i  ddaugos  rhwymedigaeth  ei 
wlad  i'w  phrif  gymwynaswyr,  ynghyd  a*r  cyfrifoldeb  sydd  ar  bregethwyr  y 
dyddiau  hyn,  a  phregethwyr  y  dyfodol,  i  fod  yn  fifyddlawn  i'r  ymddiried  a 
osodir  arnynt.  Nid  oedd  y  defnyddiau  ond  prin  1  fifurfio  barn  am  y  llafur- 
wyr  boreuaf,  ond  cesglir  yn  amlwg  y  rhaid  fod  eu  gallu  ar  eu  cydwladwyr 
yn  fawr,  ao  fod  eu  haddysg  wedi  profí  iddynt  yn  ddatoni  parhaus.  Nid 
hygoeledd  i  gyd  ydyw  y  chwedloniaeth  sydd  wedi  tyfu  o  amgylch  eu 
henwaa,  ond  den^ys,  er  megys  mewn  aralleg,  fel  yr  oedd  eu  dylanwad  yn 
fywyd  ao  yn  fendith.  Mae  yn  werthiawr  meddwl  nad  ydoedd  y  Goruchaf 
yn  gadael  ei  hun  yn  "  ddidyst  "  yn  y  wlad  hono  trwy  yr  oesoedd,  ond  ei  fod 
yn  barhaus  yn  gofalu  am  godi  dynion  a'u  profent  eu  hunain  yn  rhai  yr  ym- 
ddiriedid  cenadwri  iddynt  o'r  orseddfaino,  ao  fod  yn  rhaid  i'w  oydwladwyr 
wrando  arnynt.  Cawsant  hwythau  eu  rhan  o  helbulon.  Yr  oedd  y  gallu 
gwladol  am  lawer  o  amser  yn  tybied  y  dylsai  arfer  pob  ymadferth  er  eorfodi 
y  bobl  i  gymeryd  y  golygiadau  crefyddol  ao  eglwysig  oedd  yn  gymeradwy  yn 
ei  olwg  ef ,  ac  yn  tybied  nad  oedd  eisieu  ond  iddo  fod  yn  ddigon  penderfynol 
na  ohai  ei  fifordd  arnynt  hyd  eithaf  ei  ewyUys.  Ond  fel  yn  yr  noll  erlidig- 
aethau  crefyddol, — ao  yn  wir  fel  y  mae  (( resolute  government "  Arçlwydd 
Salisbury  yn  awr  gydag  Iwerddon, — nid  oedd  hyny  yn  ateb  unrhyw  ddyben 
pan  oedd  calon  y  genedl  wedi  ei  meddiannu  gan  amoan  gwahanol.  A  pha 
greulonaf  yr  eiledigaeth,  cryfaf  yn  y  byd  oedd  y  bywyd  ysbrydol  a  ffynai  yn 
eu  pUth.  Y  mae  yr  hanes  a  geir  yma  am  bregethu  a  chrefyddolder  y  Cyf- 
ammodwyr  yn  hynod  o  werthfawr.  Y  mae  hefyd  yn  dra  dyddorol  çweled 
fel  yr  oedd  pregethu  y  gwahanol  gyfnodau  yn  ei  gyfaddasu  ei  hun  ì'r  am- 
gylchiadau  a'r  amseroedd.  Mae  yn  wir  fod  pobl  dda  yn  fynych  yn  teimlo 
fod  perygl  mawr  mewn  gwyro  o  gwbl  oddiwrth  dduuiau  o  feddwl  ae  ym- 
adroddi  ag  oeddynt  wedi  eu  gwarantu  gan  lwyddiant  noillduol  yn  nyddiau  y 
tadau;  ond  fe  geid  er  hyny  eu  bod,  o'u  cymhwyso  at  amgylchiadau 
gwahanol,  yn  profi  yn  gwbl  aflwyddiannus,  ac  fod  yn  angenrheidiol 
yn  barhaus  cael  dynion  o  feddwl  byw  ac  ysbryd  efiBro  1  adrodd  wrth  eu 
cydwladwyr  yr  ystori  am  drefn  Dwyfol  gariad  i  achub  y  byd.  Drachefn 
a  thrachem  fe  geir  fod  dynion,  wrth  chwilio  am  athrawiaeth  i'r  am- 
seroedd,  yn  coUi  golwg  ar  hanfod  oenadwri  Duw,  ao  feUy  vn  upreffethu 
efengyl  arall,  yr  hon  nid  oedd  arall," — yn  pregethu  efengyl  nad  oedd  yn 
efengyl  o  gwfol.  Canlyniad  anooheladwy  hyny  bob  amser  ydoedd  dirywiad 
a  marwolaeth,  Mae  profiad  yr  oesoedd  yn  dysgu  yn  amlwg  nad  oee  o»d  jt 
"ymadrodd  am  y  groes  M  yn  ateb  dyben  mawr  pregethu, <(  yn  nerthol  trwy 
Dduw  i  fwrw  eestyU  i'r  Uawr/'  A  gallwn  deimlo  yn  hyderus  f od  y  gwtfionedd 
<(  megyi  y  mae  yn  yr  Iesu,"  yn  oWigon  eang  i  gyíaríod  i  pbob  aytnewidiad- 


062  %ODlADAJD 


yagrttenyd 
Ud  athry] 


au,  yn  ddigon  cyfoethog  i  ddiwattn  hofl  i 

"  nydd  wedí  eí  ddysga  í  deyrnas  ] 

athryUth,  ood  yn  fynjeh  trwy  ddwj*  fyfjrând,  ae  jn 
gael  eí  vsbryd  wedi  ei  drwytho  mewn  defoerwn — **yn  dnwfgi  ẃr  o  : 
tý,  yr  bwn  sydd  yn  dwyn  ellan  o*i  dryaor  betiban  rawydd  m  1 
juae  l)r.  BlaikU  yn  teimlo  mu  gwerth  iiftflldonl  jr  adoJygiad  m  , 
gwftith  hwn  ftr  bregethu  tri  chant  ar  ddeg  o  4ynjddnedd  jnm 
wer*  ft  ftJl  roddi  i  bobl  j  dyddiao  hyn  a  phobly  djíodnlgydagnlw^j 
etbu,  Mftft  yr  ftmgyUhiaaau  erbyn  hyn  wodi  newid  yn  iawr ; 
Uwn  q  wftith  nftd  oedd  ond  y  pregethwr  i  wynebn  amo  yn  y 
gynt,  yo  ftwr  yn  Oftel  ei  wneyd  gaa  yr  ysgolfeisfcr,  n*r  proflfeewr  edhrrjfifcaì.  *T 
Wŵwyadiftdur,  ft'r  oyhoeddiadea,  a'r  llyíraa;  ae  y  mae  üawer  yn  tjìiiufl  j 
dylai  bvn  oll  beri  í'r  pregethwr  ei  osod  ci  hun  yn  ffordd  y  nertàrasdd'fcyiL*  a 
gweîtbLu  i'r  uu  ftiuoanion.  0  ran  Dr.  Blaüríe,  pob  oroenaw  iddo  jr^ineryd 
m»uUi«  ar  gftuVdiodftU  gwerthUwrocftf  y  "  meddwl  diweddar,"  jx  hwn  inl 
ttOfadd  yr  o««oedd,  ft  ddylai  fod — fel  yn  wir  y  mae — jn  gyioaShag  îaem; 
uqU  or«>ft*4W  Ì4do  befyd  gytnaryd  y  faotais  oreu  ar  y  dnifían  mwyaf  cyf- 
ftddftN  I  rfuuíll  «îust  a  sylw,  ao  feíly  ì  enoül  calon  y  rmu  a  wr  a  — 
wiA  àt)üâ  ft  ddoj,  glyned  wrth  y  gwirioneddaa  aohubol,  ae 
"  wm!  yn  nghroes  *in  Ilftrglwydd  Ietn  GriaV    Dywed  yr  awdwr: — 

'UIUi  \\ytr  fej  bwn  wftsftnftethu  fel  rhybndd  i*r  rhai  hyny,  os  oee  rhsâ  *b1jj,  a 
ddyidiymygftM  fod  y  pulpud  efengylaidd  hyd  yma  wedi  rhoddi  gocmod  o  2e  i  leem 
íni*l,  a  liwnw  Wödi  el  groaimoeUo.  Gwelwoh  yr  hyn  y  deuwch  iddo,  hmgnümji» 
uftu  buìdíft  \<\ttì  ft  bod  yn  Hftul  yn  eioh  ffurUfen!  Cydnabyddwch  fel  yn 
Uw»  fod  pitìgtitliu  v  pransonol  yn  dangos  eifod  ymlaen  ar  breffethn  oeae 
ft  fu,  i)ná  tfwelwtift  ei  fod  ymlften.  Gwelwch  ei  fod  yn  ddadhlygiad  teg  a  ffydd 
Jawu,  ímj  UÍ4  yn  oliwyldroftd.  Gwelwoh  ei  bod  yn  rhoddi  ei  Ue  poodol  i  ^mmìwti 
gfu^,  yt  iu)n  o  ddyddiftu  iwll  y  sanotaidd  Columba  yn  yr  Hehrides  pell,  ymlaen 
trwy  ftujd«ro«dd  y  I^oUrdiaíd  a'r  Merthyroo,  y  Diwygwyr  a*r  Cynunmodwyr,  jt 
Ymuüiliduwyr  a'r  bUid  föfengyUidd,  aydd  wedi  dwyn  gôrphwyedra  fr  hiinejaing, 
Ui^oufü<ii  j'r  trallododig,  a  bywyd  i'r  rbai  oedd  yn  ysbrydoi  yn  fotrw ;  eydd  wedä 
yäUydoii  y  uiurtltyr  a'î  nnweda  gwronftidd,  wedi  oysuro  y  weddw  yn  ei  nos  e 
wyMuiu,  wtidi  o<Uo»iogi  y  oenftdwr  yn  ei  lafur  unig;  sydd  wedi  gwneyd  meisâon 
jitíJuf  vu  aioynu-ldgtir,  diwyd,  a  gonest,  a  dyrobafu  ein  gwUd  o  htfhariaeth  i  k 
üOfljyou'Mut,  ytnyt»g  y  oanodioodd.  Dyma  yr  etifeddiaeth  a  ddaeth  i  Uwr  i  ni 
oddiwrth  uìn  ituUn  ;  ao  y  mae  ar  Uw  pregethwyr  ieuainc  ein  gwlad  i  ddyweyd 
j^tt,  uo  a  ydy  w  ytì  ftwr  Ì  gftol  ei  gosod  o'r  neilldu,  pa  on  bynag  ai  yn  barchns  si 
uiuwn  äìrwyt  >  ^  y,,to  ^  n^  iyàd  iddi  eto  sylweddoìi  arwyddlun  Hilton: — 

\fo\  ■mids  'r  seren  ddydd  i  wely  'r  môr, 

Ao  aU>  'ii  fuso  ffwyd  ei  ohrymswl  ben, 

Uüti  drofuu  '1  pnelydr,  ao  mewn  Uewyroh  olaer 

A  ddyëgisor  ofsuüa  yn  nhaloen  teg  y  wawr. 

PrU  y  llyfr  ydy w  7s.  Oo. 


Lëttêrê  from  ÌVaht :  a  RepubRcation,  by  permùsion,  of  a  Series  of  Lettcn 
in  thë  "  Tinw"  tlwling  with  Wates  in  especial  relation  to  the  Landy  the 
Ghurch,  and  the  Tithe.  By  a  Special  Correspondent.  London  :  W.  H. 
Áìkn&  Co. 

Go  yohydig  o  ddarllenwyr  Oymra  sydd  byth  yn  ^weled  y  Times,  ond  y  mae 
JUwer  o  bonynt  belUoh  yn  gwybod  digon  yn  ei  gyloh  i  alla  dygymmod  yn 
rhagoroi  A  pheidio  bod  o  nifer  ei  ddarllenwyr.  Yr  ydym  wech  elywed  cryn 
Uwer  am  gyfres  o  lythyrau  o  Gymru  a  gyhoeddwyd  ynddo  o  bryd  i  bryd 
yn  ystod  y  blynyddoedd  1887,  1888.    Y  maent  yn  awr  wedi  eu  eyhoeddi 


KODIADAU   LI.ENTDDOL.  858 

gyda'u  güydd,  ae  yn  gwneyd  y  gyfrol  sydd  o'n  blaen,  a  werthir  am  hanner 
coron,  a  gaUai  y  neb  a  faliai  am  eu  darllen  gael  felly  yn  hawdd  gyfleosdra  i 
wneyd  hyny.  Wrth  reswm  y  maent  wedi  ea  hysgnfeuu,  fel  fifug  lythyraa 
Pigott,  oddiar  safle  y  Times.  T  rheswm  mawr  a  foddlonai  Mr.  Soames  fod 
y  Uythyrau  enwog  hyny  yn  ddilys,  oedd  eu  bod  yn  oynnwys  pethaa  ag  y 
buasai  efe  yn  dysgwyl  i  Mr.  Parnell  eu  hys^rifena.  Mae  y  Time$  a'i 
gyfeüüon,  yr  un  franud,  weli  hen  wneyd  eu  meddwl  i  fyny  mewn  perthynas 
1  Gymru,  ac  y  mae  y  Special  Gorrespondent  hwn  yn  ysgrifena  yn  gyson  & 
hyny.  Tmddengys  mai  Gymro  ydy  w,  ao  nid  ydyw  yn  amidifad  o  allu  ao 
ysgolheigdod,  er  ei  fod  weithiau  yn  ysçrifenu  yn  lled  esgeulos.  Fel 
engraifffc  o'r  slipshod  nea  y  llipraidd  yn  ei  arddoll,  gellid  nocu  y  defnydd 
direswm  a  wna  o*r  gur  phenomenil;  mte  bron  bob  peth  ag  sydd  i  unrhyw 

fesar  yn  rhyfedd,  yn ,  wel,  yn  phenomenal.    Buasai  peth  fel  yna  gan 

rai  o'r  "preachers"  sydd,  dybygid,  mor  esgymon  yn  ei  olwg  fel  na  fyn  eu 
galw  felly  ond  dan  amddiffyniad  dyfyn-nodau,  yn  beth  y  buasai  ei  ohwaeth 
gaeth  yn  ffroeni  yn  ysblenydd  uwch  ei  ben.  Oad  pell  ydym  o  warafan  iddo 
bob  olod  a  all  hawlio  ynglŷn  â'r  ymdreoh  hon  o'i  eiddo  i  waeyd  Gymra  yn 
fwy  adnabyddos  i'r  deyraas.  Maa  yn  amlwg  ei  fod  wedi  oymeryd  Uawer  o 
drafferth  i  chwilio  i  helyntion  ein  gwlad,  ao  y  mae  ffrwytn  ei  ymohwiliad 
yn  gosod  ger  bron  lawer  o  wybodaeth  werthf  *wr.  Ond  y  mae  oryn  lawer 
o'r  pethau  ag  y  gwel  vn  dda  eu  dyweyd  wrth  y  Saeson  yn  ein  oyloh  yn 
bethau  sydd  yn  gwbl  newyddion  i  Gymru  ei  hun.     Dyma  yohydig  o'r 

Sethau  hyny: — Rhoddir  ar  ddeali  bod  a  fynai  y  terfysgwyr  Gwyddelig  A 
echreu  v  cyffro  gwrthldegymol,  ond  nad  oedd  y  Oymry  yn  hoffi  eu  dall 
hwy  am  fod  yn  weil  ganddynt  hwy,  y  Cyuary,  düohell  na  thrais.     Mae  yn 
Nghymru  bob  sect  grefyddol  y  geUid  middwl  am  danynt,  a  ohanddynt 
gapelau  ymhob  man,  ac  y  maent,  yn  ol  rhyw  awdurdod  sydd  yn  ngolwg  yr 
awdwr  yn  "  uchel,"  yn  oario  eu  gwaith  ymlaen  yn  y  gobaith  o  gyfranogi  o'r 
nawdd  gyhoeddus  a  ddangosir  fel  wedi  bod  yn  rhy  hir  yn  oael  ei  gorfaelugan 
nn  sefydliad  henafoi.    Fe  fydd  yn  syn  gan  bobl  dda  Bethesda  ddeall  fod 
nerth  y  oynhwrf  gwrthddegymol  yno,  er  na  wybaant  ddim  yn  ei  gylch  oad 
a  glywsant  o  draw.    A  byJd  yn  syn  gan  Gymra  oll  ddeall  fod  un  o'a 
oenedl  yn  ddigon  anwybodos  neu  yn  ddigon  di-egwyddor  i  ddyweyd  fod  yr 
holl  gyrff  Tmneillduol   Cymreig    yn  gymdeithasaa  politicaidd,  political 
arganUations  ;  ao  yn  neiUduol,  fod  hyny  yn  arbenig  yn  wir  am  y  Bíethod- 
istiaid  Calfinaidd,  er  fod  eu  crefyddolder  a'u  liedneisrwydd  y  fath  fel  na 
feddyUent  am  gyfeirio  at  wleidyddiaeth  yn  yr  un  o'u  cynnaliiadau.     Nid 
ydyw  y  bobl  hyny,  er  fod  y  Cymro  hwn  yn  meddwl  am  danynt  bobpeth 
sydd  yn  ddrwg,  byth  yn  cyfeirio  at  Eglwys  Loegr, — er  fod  yr  angenrheid- 
rwydd  am  ei  dadsefydlu  iddynt  mor  oleu  a'r  dydd, — ond  mewn  dull  parchus 
a  Christionogol ;  ao  eto  edrychant  arni,  medd  y  gŵr  hwn,  fel  eu  "gelyn," 
am  ei  bod  vn  llefaru  gydag  awdurdod  nad  aUant  hwv  hòni,  a  gwaeth  na'r 
owbl,  am  ei  bod  yn  eu  hamddifada  o'a  cwsmeriaid ;  Obfegid,  medd  efe,  rhiid 
peidio  anghofio  fod  y  capel  yn  antoriaeth  f asnaohol,  yn  Uwyddiant  ariauol  pa 
nn  y  mae  gan  yr  addolwr  fudd  neillduol.    T  mae  rhai  hyd  yn  nod  o'r  u  preg- 
ethwyr," — ond  feUy  hefyd  yn  rhy  halogedig  i'w  orybwyil  ond  rhwng  dyfyn- 
nodau, — yn  cydweithio  à'i  chierigwyr ;  ond  ar|yr  un  pryd|y  maent  yn  barod 
i  anghofìo  pob  gwahaniaeth  rhyngddynt  â'u  gUydd  er  ymiadd  yn  erbyn  yr 
Eglwys.    Fe  fydd  hefyd  yn  newydd  iawn  i  Gymru  fod  ei  gwasg  newyddiad- 
urol  yn  oymeryd  mantais  ar  yr  iaith  Gymraeg,  svdd  yn  ddyeithr  i'n  cyd- 
ddeiliaid  yn  Lloegr,  i  gyhoeddi  cabldraethaa  ao  i  ennyn  gwrthryfel  yn  y 
modd  mwyaf  dibris  y  geUid  meddwl  am  dano,  ac  felly  yn  cadw  y  Oymry 
mewn  cynddaredd  gwast  idol.     Tsgrifenant  o  blaid  dadsefydiiad,  gan  apelio 
at  raib,  ao  anwybodaeth,  a  rhagfarn  crefyddol  y  bobl.     Ond  prin  y  maent  yn 
llwyddo,  gan  fod  y  bobl  yn  rhy  ddeallus  iddynt ;  gwyddant  na  fyddent  hwy 
ddijm  elwach  o  hyny,  ao  y  mae  y  person  yn  foneddwr  yn  y  plwyf  ag  y  mae 
pawbyn  dyfod  ato  am  gynghor,  ao  efe— bondigrybwyll  1 — ydy  w  yr  unig  ddolen 


M4  H0DIADAU 

rbwng  J  dosbarthiadau  uohaf  a'r  issi ;  hebddo  ef  bjémwî  c^Mlé  ifcjaf 
ddynt  yn  anmhoeibl ;  ao  y  inae  son  am  ddadgysyiHtad  jb  pen  i  ná  ammmetfc- 
wyr  "  aeallos  "  wir  ddychrynu  wrth  íeddwl  na  aDai  eée,  v«i  srjmy,  fyw  j* 
eu  plitn.  Tr  oedd  y  pregethwyr  eu  honein  mewo  mn  ptwjf  ym  camÌÊmmo 
y  gwrth-ddegymwvr;  ond  er  hyny  y  mae  en  beow  yn  rhy  ■■himajajfmi  i 
gyffwrdd  âg  ef  ond  rhwng  dyfyn-nodau — "  y  pregethwyr."  Prŵwfalir  nswy 
nag  sydd  weddus  o'r  drygau  v  owyna  yr  awdwr  o'a  ntesjifL  gjmm  goiwsj,  mr 
ffrniant  v  teimlad  o  bUid  dadgysylltiad,  i  Mr.  Gee,  a  dywméW  fod  eá  cpi- 
Ÿinneillduwyr  yn  ei  gondemnio  am  fod  yr  hyn  y  dadlena  dioato  jn  nâewiá- 
lol  i'w  haragylohtadau ;  ao  eto  mae  y  teimlad  çwrthddegymol  yn  emmt  ei 
ddoftgriflo  fel  wedi  ennill  y  fath  nerth  fel  na  allai  dynion  daht  y  óY&mm  pe 
raynent,  rhag  iddynt  gael  en  boycotio  gan  en  cymydogwtL.  Nid  jẁyw 
Oyinru,  hyd  y  doallwn,  yn  gwybod  am  gymaint  ag  oa  pregethwr,  fel  y  eyf- 
ry  w,  a  gymerth  ran  yn  yr  ymgyroh  gwrthddegymol,  ac  eto  mae  y  myn  hwn 
y  n  barhaus  yn  rboddi  yr  boll  gyfrifoldeb  am  dano  ar  "  y  pregethwyr."  Bjèi 
vn  dda  g*n  ein  oyfeillion  yn  Sir  Feirionydd  ddeall  fod  gohebydo'  wmdi  iys- 
bym\  yr  awdwr,  ao  yntau  wedi  cyhoeddi  hyay  trwy  y  Time*  i*r  hydyamwd, 
Uìtì  aweinldogion  y  Methodistiaid  Oalfìnaidd  yn  Sir  Feirionydd  yn  "  fwy  di- 
wylílodlg  ar  y  oyfan  nag  mewn  unrhyw  sir  arall ; "  ond  hwy  ydyw  gmtynian 
lyr  Kgfw( 


gwaothai  yr  Kgfwy«,  ao  y  maent  yn  agitators  mor  beryglufl  fêl  j  i 
yr  yngrlfenydayn  oael  ei  ddirwasgu  i'r  casgltad  "  nad  all  y  oorff  CeJfinaiiid 
a'r  Jfiglwy*  gydnanfodi  yn  hir  yn  Nghymru."  Iddo  ef,  bid  aicr,  y'mac  i"r 
Iflglwys  beiuto  a  bod  yn  anmhosibl;  a  chan  nad  all  y  Methodissiaid 
gydhstifodi  a'r  Eglwye,  a  fynai  efe  gael  help  Mr.  Balfonr  a  "Uyw- 
odraeth  bondorfynolM  Arglwydd  Salisbury  i  yru  y  Methodistieid  o*r 
byd  ?  Cymored  ein  brodyr  y  Wesleyaid  gysur,  y  mae  g*n  y  Corrm- 
pondent  air  rhagorol  iddynt  Tn  ol  nerth  y  Methodistiaid,  medd  ele, 
y  tnae  ohwerwder  yr  elyniaeth  vn  yr  Eglwys,  ond  yn  ol  nerth  y  Wesleyaid 
y  tuae  y  rhagolwg  am  heddwch.  Ai  nid  yw  ein  cyfeillion  yn  ddiolch* 
gar  iawn  aiu  y  oomplimcnt  ì  Ond  lied  sigledig  ydyw  hanesyddiaeth  y  gŵr, 
a  phe  gwyddai  yohwaneg  am  y  Wesleyaid,  yn  gystal  ag  am  y  "Ueng"  o 
enwadau  oraill  sydd,  yn  ei  eiriau  ef,  yn  Nghymru,  mae  yndebyg  y  newidiai 
«i  dòn.  Nid  ydyw  ei  wybodaeth  yn  eang.  Dywed  fod  cryn  lawer  o  wehh- 
iau  plwm  ar  un  adeg  o  amgyloh  Trallwm,  fel  o  amgylch  y  Wyddgmg; 
dianuneu  y  byddai  yn  dda  gan  bobl  y  wlad  a  ddesgrifir  weithiao,  medd  efe, 
fol  ••  Hir  Drefaldwyn,"  wybod  ymha  gyfnod  yn  hanes  y  ddaearen  y  bn  y 
Trallwm  yn  ganolbwynt  1  woithiau  plwra.  Ÿr  un  modd  am  Betheada  fel 
oartref  y  oynhwrf  gwrthddegymol,  a'r  terfyagwyr  Gwyddelig  yn  oymetryd 
rban  yn  ei  ddeohreuad,  a'r  enwadau  Oymreig  yn  lleng  ao  yn  oynnwys  pob 
tteot  y  gellir  meddwl  am  dani,  heblaw  eu  bod  oll  yn  organiêotions  politicaidd, 
ao  oll,  ao  vn  enwedig  y  Methodistiaid  Oalfìnaidd,  yn  caaâu  yr  Eglwya, — 
nid  oee  bodolaeth  i'r  pethau  hyn,  a  Uawer  eraill  o  çyffelyb  natur  y  aonia  am 
danynt,— ond  yn  nyohymyg  a  rhagfarn  yr  ysgnfenydd  ei  hunan.  Mae 
ganddo  gryn  gydymdeimlad  a'r  heddgeidwaid  yn  nherfysgoedd  y  deçwm,  a 
theimla  fod  y  Llywodraeth  ar  fai  yn  penòdi  Dirprwywr  i  ohwilio  i'w 
hymddygiadau,  er  fod  y  Dirprwy  wr  hwnw,  ar  ol  gwneyd  ymchwiliad  Uwyr, 
ao  ar  gais  y  Llywodraeth  Doryaidd,  yn  oael  mai  eu  byrbwylldra  trHhaos 
hwynt  oedd  wedi  aohosi  y  terfysgoedd.  Ac  mae  yn  amlwg  mai  ychydig 
iawn  eydd  ganddo  o  feddwl  am  Mr.  Bridge,  oblegid  pa  fusnes  oedd  ganddo 
ef  i  adael  i'r  amaethwyr  gwyno  o  herwydd  yr  £glwvs,  a  phaham  na 
fuasai  yn  bwrw  llawer  mwy  o  amser  yn  Meifod  ?  Ar  ei  hynt  o  sir  i  sir, 
y  mae  yr  un  owestiynau  yn  barhaus  yn  oodi  i  fyny,  a*r  un  rhagfarnan  yn 
oael  eu  hawyro.  Mae  yr  Eglwys  yn  mhob  man  yn  enniil  tir,  oblegid  onid  jw 
oyfrifon  Ionawr  1887,  y  rhai  yr  oedd  Mr.  Gee  yn  gelu,  yn  dangos  hyny  f 
Ao  onid  ydyw  y  oyfoethogion  yn  oyfranu  i  adeiladu  ao  adgy weirío  Eglwysi  ? 
Ao  onid  oes  niferi  anferth  yn  derby n  oonfarmaBÌwn  ?  Mae  yn  wir,  chwedl 
y  Deon  Edwards,  fod  llîaws  mawr  o'r  rheiuy  na  welir  hwynt  byfth  wedyn 


i 


nodiaDaü  llekyddoi*  86$ 

o  fewn  muriau  yr  Eglwys,  ond  er  hyny,  yn  ol  yr  ysgrifenydd  hwn,  mae 
oyfrîfon  y  confnrmasiwn  yn  "  unimpeachable  figures."  Nid  oes  dim  dadln 
yn  eu  cylch.  Tuedda  i  gydolygu  a  rhyw  bobl  ddoeth  yn  yr  Eglwys  y 
bydd  pum'  mlynedd  yn  ddigon  i  sefydlu  ei  llawn  nchafìaeth  yn  Sir  Benfro, 
a  gellid  meddwl  na  fydd  eisieu  nemawr  ychwaneg  yn  Nghymru  oll.  Mae 
yr  Ymneillduwyr  yn  edrych  gyda  dwfn  ddirmyg  ar  waith  yr  Eglwyswyr  yn 
gwneyd  y  fath  ymdrech  1  broselytio  eu  pobl  hwynt  i'r  Eglwys,  ac  er  fod  yr 
ysprifenydd  ei  hun  yn  edrych  ar  broselytio  fel  peth  dirmygedig,  eto 
pnodola  hyny  i  zel  adnewyddol  yr  Eglwys  trwy  ba  un  y  mae  am  ad- 
îeddiannu  Oymru,  a  gwel  fod  yr  Tmneillduwyr  yn  cwyno  am  fod  yr  Eglwys 
yn  poaohio  ar  eu  pre$erve$.  Mae  pob  poachio  arall  yn  beth  meUdigedig  ; 
ond  mae  hwn  yn  sanctaidd  iawn.  Mae  hyd  yn  nod  Arglwydd  Selborne  yn 
ei  fendigo.  Àc  am  yr  Tmneillduwyr,  y  maent  hwy,  fe  ẃyr  pawb, — oanys  y 
mae  diweddar  Ficer  Caerfyrddin,  a  hwnw  yn  awr  yn  Esgob  Llanelwy  wedi 
dyweyd, — yn  darfod  o'r  tir ;  mae  eu  nif er  yn  myned  yn  llai,  a'u  oasgliadau 
yn  ysgafnaoh  o  flwyddyn  i  flwyddyn.  Am  yr  ystadegau  a  gyhoeddant,  nid 
oes  dim  dibynu  i  fod  arnynt.  Onid  y w  y  Methodistiaid  Calfinaidd— y  bobl 
felldigedig  hyny  sydd  yn  gyfrifol  am  bob  drwg, — wrth  ofyn  am  nifer  eu 
gwrandawyr,  yn  galw  am  fod  pawb  yn  cael  eu  cymeryd  i  fewn  i'r  oyfrif  fo 
yn  arfer  gwrando  gyda  hwynt,  er  na  fyddont  oU  yn  bresennol  ar  yr  nn  pryd, 
yn  golygu  fod  pob  un  a  ddelo  ar  ryw  ddamwain  ì'w  haddoldai  i'w  gyfrif  yn 
un  o'u  gwrandawyr  ?  T  maent,  medd  efe,  (t  yn  dymuno  cael  eu  twyüo." 
Ië,  y  ™ae  ganddynt  bregethwyr  neiUduol  yn  myned  oddiamgylch,  sydd  yn 
oodi  pum'  gini  am  bregethu,  a  llawer  o  bobl  yn  dyfod  ar  eu  hoí,  a  phob  nn  o'r 
rhai  nyny  yn  oael  ei  gymeryd  i  restr  eu  gwrandawyr.  Ac  o  ran  hyny,  nid 
ydynt  yn  cyfrif  mewn  trefn  i  osod  i  lawr  en  mgyrau ;  maent  yn  ddigon  dryg- 
ìonns  i  daro  i  lawr  unrhyw  ffigyrau,  os  dychymyg<&nt  y  gallai  hyny  wneyd  rhyw- 
beth  tuag  at  ddinystrio  yr  Eglwys.  Dyohwela  yr  ysgrifenydd  drachefn  a 
thrachefn  at  bwno  y  tir,  a  phob  amser  i  ddangos  nad  oes  eisieu  dim  ond 
parhau  y  drefn  ar  bethau  sydd  yn  awr  yn  bod.  Wedi  dyfynn  cwynion 
trymion  a  gyhoeddir  yn  ^  wasg  Gymreig,  boddlona  ar  en  galw  yn  ffamgy- 
huddiadau ;  ac  am  fifeitbiau  ofnadwy  Landlordiêm  in  Wale$  gan  Aafyfr,  y 
peth  cryfaf  sydd  ganddo  i'w  ddyweyd  gyda  golwg  arnynt  ydyw  fod  y 
pamphled  sydd  yn  eu  cynnwys  mewn  amlen  werdd.  Ond  fe  wèl  fod  cyfrif- 
oldeb  ofnadwy  ar  y  tirfeddianwyr,  am  nad  ydynt  yn  dyfod  aUan  yn  rhyfel 
y  degwm  yn  Uawer  mwy  pybyr  o  blaid  yr  offeiriaid.  Mae  arnom  ofn  y  bydd 
rhai  o'n  darllenwyr  tirion  yn  digon  pechadurus  i  lawenhau  wrth  un  ffaith 
dra  dyddorol  a  gy hoeddir  ganddo,  sef  fod  Uawer  o'r  offeiriaid  duwiol,  wrth 
welea  y  tirfeddianwyr  mor  annyddlawn  iddynt  yn  yr  helynt  yma,  wedi 
penderfynu  fotie  o  hyn  allan  gyda  y  BadicaUaidt  Ond  y  mae  ganddo 
fygythîad  ofnadwy  arall,  na  flina  yn  ei  daranu  yn  erbyn  y  tirfeddianwyr, 
sef  nad  ydyw  cynhwrf  y  degwm  ond  dechreuad  y  rhyfeí  yn  erbyn  y  tir,  ao 
mai  y  diwedd  anocheladwy  fydd  yspeüiad  cyftredinol,  a  chymdeithas  oU  yn 
cael  ei  dymohwelyd  i  dryblith  a  dinystr.  A  dyma  y  frawddeg  olaf :  <(  Ob 
ydyw  y  golygiadau  hyn  yn  gywir,  y  mae  yn  ymddangos  fel  gwinonedd 
amlwg  y  teüynga  gweithrediadau  yr  Eglwys  yn  Nghymru  yn  yr  amser 

Sresennol  gael  eu  gwyüo  gyda  y  gofal  mwyaf  a'u  dilyn  gyda  phryder  neül- 
nol  gan  y  rhai  sydd  yn  gofalu  am  barhad  heddwch  a  threfn." 
Tr  ydym  wedi  gosod  ger  bron  ein  darUenwyr  syniadau  ag  y  mae  oyhoedd- 
nsrwydd  mawr  wedi  ei  roddi  iddynt  yn  ein  cylch,  ond  fel  y  mae  y  goreu  y 
modd  y  mae  hyny  yn  y  Time$,  papyr  ag  y  mae  ei  anghlod  yn  glod  a'i  gabl 
yn  ogoniant.  Nid  awn  i'w  sarhau  trwy  gynnyg  nnrhyw  farn  amynt.  Y 
maent,  fe  ẃyr  pawb,  yn  Uawn  o  anwireddau,  ao  yn  arddangos  ysbryd  o'r 
fath  gulni  a  thraha  a  chwerwder  ag  a  bar  i  ddyn  ddiolch  am  ysbryd  rhydd, 
iachus,  a  chrefyddoi  Anghydffurfiaeth  Gymreig,  Ue  nad  yw  yn  bosibl  i  nod- 
wedd  o'r  fath  ag  sydd  yn  Uanw  y  llythyrau  hyn  hanfodi.  A  gwae  y 
Sefydliad  ag  y  mae  eisieu  dadleuon  o'r  fath  yma  i'w  amddinyn. 


856  MODIADAU   LT,EKYDDOU 

Tro  yn  yr  Eidal.     Gan  0  M.  Edwards,  B.  A.,  Áthraw  mewn  Hanes  jn 
Ngholegau  Balliol  a  Chorff  Crist,  Rhydychen.  Doglellau :  K  W.  Evanti 

Mak  y  gyfrol  fechan  brydferth  hon  yn  haeddu  croeaaw  mawr  gan  y  Cymry 
ymhob  man.  Mae  ei  hawdwr  wedi  cyrhaedd  enwogrwydd  ag  y  mae  ei 
genedl  yn  faleh  o  hono ;  ae  y  mae  ei  gariad  at  Gymrn  mor  fyw  yn  ei  fyn- 
wes,  fef  y  mae,  er  holl  gyfrtfoldeb  Dwysig  ei  sefyllfa  yn  y  Brifyagol,  yn 
awyddus  i'w  gwaaanaethu.  Gan  ei  fod  yn  eaef  gwibdaith  i'r  Cyfandir, 
ysgrifenodd,  f  el  yr  elai  ymlaen,  er  mwyn  cyfeiliion  a  fuaaent  yn  hoffi  cyfranogi 
o'i  fwynhad,  yr  hyn  a  welai  ac  a  ddelai  ar  draws  ei  feddwl ;  a  dyna  aydd  yn 
gwneyd  i  fyny  y  88  o  bennodan  a  geir  yn  y  Uyfr  hwn.  Tr  oedd  ganddo  ef 
gymhwyader  Úawer  iawn  nwch  at  y  fath  waith  nag  sydd  gan  lîaws  o'r  bobl 
dda  sydd  yn  yagrifenn  hanes  teitman,  Ue  na  cheir  ond  enwan  y  manan  yr 
ànt  trwyddynt,  ynghyd  a'r  ffeithian  a  grybwyllir  yn  y  guide-boolu.  Ýr 
oedd  meddwl  Mr.  Edwards  yn  Uawn  o  hanes  oren  y  manan  yr  ymwelai  à 
hwynt ;  yr  oedd  ganddo  hefyd  lygad  i  weled  en  gogoniant ;  ac  heblaw  hyny 
yr  oedd  ganddo  fedr  i'w  darlnmo  yn  y  fath  fodd  fel  y  gall  ei  ddarllenydd 
deimlo  en  bod  yn  fyw  o  flaen  ei  lygad,  a'i  fod  yntan  yn  cael  en  mwyn- 
han.  Mae  ei  wybodaeth  lenyddol  helaeth  hefyd  yn  oael  ei  gosod  dan 
deyrnged,  ao  yn  gwneyd  ei  waith  yn  hynod  o  ddifyr  ac  addyagiadol.  Nid 
oes  genym  ond  ychydig  weithian  o'r  natnr  yma  yn  ein  Uenydchaeth,  ac  yn 
Bicr  nid  oes  genym  yr  nn  mor  ddyddorol  ac  mor  f yw,  ac  ar  yr  nn  pryd  mor 
gywir  ac  yagoUieigaidd  ag  ydyw  hwn.  Darllenasom  ef  gyda  gwir  hyfryd- 
wch ;  a  hyderwn  y  darUenir  ac  y  mwynheir  ef  gan  lîaws  mawr  o'n  cydwUd- 
wyr.  T  mae  ei  Gymraeg  yn  Uithríg  a  choeth,  ond  weithian  yn  rhodresn 
mewn  dirodrearwydd.  Nid  ydyw  ei  orgraff  yn  sefydlog  nac  yn  ddeaUadwy. 
Dyblir  y  cydseiniaid  yn  helaeth,  ond  er  hyny  ysgrifenir  M  anaearol,"  "  anifyr,"* 
"  anaturiol,"  er  y  ceir  mewn  un  Ue  "  aunytiol."  Nid  ydys  yn  sicr  pa  un  ai 
"  Bhufen  "  ai  "  Bhufain  "  oedd  y  ddinas  fawr,  er  y  deìir  yn  bur  dỳn  wrth 
"Bydychen."  Mae  y  ph  wedi  ei  throi  dros  y  drws,  ac  ni  cheir  ond 
"  Ioseff,"  "gorffen,"  "  proffwydo,"  Ao.  Maeyomewn  Francia,  Franoeaco, 
Ac.,  yn  fynycb,  os  nid  bob  amser,  yn  myned  yn  «.  Am  "  soaejus,"  a  geiriaa 
cyfielyb  a  ddygir  i  mewn,  nid  ydyw  ein  hen  iaith  dda  yn  debyg  o  alln  en 
harddel.  Pan  mae  peth  yn  ddyeithr  i  ni,  gweU  cymeryd  ei  enw  gydag 
ef,  ac  fe  fydd  hwnw  yn  ei  ffarf  ei  hun  lawer  mwy  deaUadwy  a  golygus  nag 
wedi  ei  lurgynio  i  sülebiaeth  Cymreig.  Ond  nid  ydyw  pethan  fel  yma  ond 
prin  yn  werth  eu  henwi.  T  mae  y  Uyfr  yn  un  gwir  dda,  a  difyr  hynod.  Y 
mae  yn  240  o  du  dalenau,  ac  nid  yw  ei  bris  mewn  Uîan  ond  swUt.  Addewir 
nifer  o  lyfrau  cyffelyb  dan  yr  enw  "  Cyfres  y  Werin."  Pob  Uwyddiant  ìt 
antnriaeth,  a  phob  olod  i  wýr  ieuainc  gallnog  a  dysgedig  Cymrn  am  yr 
awydd  dwfn  sydd  yn  eu  meddiannu  i  wasanaethu  en  cenedl. 

Miriam:    ex  dyddiau  olaf.     Gan   David  Owbn,   M.A.,  gynt  o'r  Cei- 
newydd,  Ceredigion,     Lianelly :  D.  Williams  a'i  Fab. 

Gelwie  y  Uyfryn  hwn  yma  yn  Nofel  Gymreig.  Nid  ydyw  ond  bychan 
(pris  6c.),  ac  nid  oes  ynddo  nemawr  helyntion  yn  cael  eu  dwyn  i  sylw ;  ond 
y  mae  yn  ddeagrinad  rhagorol  o  fywyd  syml  pobl  dda  a  chrefyddol  Cered- 
ìgion,  ac  wedi  ei  ysgrifenu  yn  eu  tafodiaeth  bert  a  phrydferth  hwynt.  Mae 
"  gweled  anian  "  â*i  lygaid  ei  hun.    Wrth  ddesgrifio  < 


yr  awdwr  yn  "gweled  aman"  â*i  lygaid 

teuluaidd  yn  teithio  dywed :  "  Ond  dyma  oedd  yn  eu  boddio  yn  fawr,  aaf 
canf od  f el  y  gwnai  yr  wybren  oedd  yn  oleulwyd  a  dihaul  beri  i  lesni  y  meos* 
ydd  edrych  can  lased,  a  gweled  mor  ddyfnUwiog  oedd  ambeU  yamotyn  glaa 
o  dir  pori  ar  hyd  wynab  y  fro."  Blodeuyn  prydferth  ydoedd  Miriam,  yn 
gwywo  cyn  ymagor,  ond  yn  ngafael  y  darfodedigaeth  eron  yn  cael  gorphwys 
mewn  tangnefedd.  Mae  "  arogl  y  maes  "  ar  lawer  o*r  des^ifiadau  a  geir  yn 
y  Uyfr. 


HYSBYSUDAÜ. 


Llyfr  Newỳdd  at  Wasanaeth  yr  Ysgoüon  SabbothoL 

-  X, 

Yn  Awr  yn  barod,  mewn  liian,  pris  Hanner  Goron, 

BRASLUN 

FYWYD  ac  EPISTOLAU 

PATJL. 


OAN 


JOHN  EYANS  (FGLWYSBACH) 

1REFFYNN0N:  P.  M.  EYANS  â  80N. 


Ar  Werth  t?an  yr  holl  Lyfrwei  thwyr ;  neu  yn  uniongyrohol 
sddiwrth  y  Cyhoeddwyr  yn  ddidraul  trwy  y  Post,  ar  dderbyniad  ei 
tferth  mewn  tìtamps  neu  Order. 


Mewn  Llian,  pris  le.  60. 

YSGOLION  SABBOTHOL 

CYMBU. 


Cynnwysiad  : 

1.  Cftchwyniad  a  Chynnydd  yr  Ýsgolion. — Gan  y  Paroh.  David  Evans,  M.A.,  Gelligaer. 

2.  IAafur  yr   Ysgolion  Sabbothol  t'to  ddwyn  yn  tnlaen  mewn  Ysbryd  Cariad.— -Gan 
7  Parch.  Charles  Davies,  Liverpool. 

8.  Canu  yr  Ysgol  Sabbothol. — Gan  Mr.  Eleaaer  Roberte,  Liverpool. 

á.  Yr  Aíkrawon.—Q*n  Mr.  R.  D.  Roberts,  M.A„  D.So.,  Olare  CJollege,  Cambridge. 

5.  Yr  Aíhraw  yn  parotoi  ar  gyfer  ei  Ddosbarth. — Gan  y  Paroh.  John  Evana  (Eglwys 
>aoh). 

6.  Y  gtlfyddyd  o  addysgu   yn  ei  chysyütiad  â'r   Ysgol   Sabbothol.—G*n  Mr.  8.  X 
Williams,  Blaenan  Fíestimog. 

7.  Safonau  Addysg  yr  Ysgol  Sabbothol. — Gan  y  Parch.  John  Owen  Jonee,  Uanberfo, 

8.  Eoli.—Qan  y  Parcb.  Evan  Petera,  Bala. 

9.  ÇysyUtíad  yr  Ysgol  Sabbothol  a'r  Band  of  Hope.—Ono.  Oeridwen  Peris,  Fourcrosses, 

10.  Ÿr  Ysgol  Sabbothol  yn  Lloegr.—Gûn  Mr.  T.  Apsünon,  Southport. 

11.  Yr  Ysool  Sabbothol  fel  Moddion  Gnw.— Gan  y  Parch.  T.  Lewis,  BJL,  Ooleg  Anni 
>ynol  y  Bala. 

12.  Chwüiwch  yr  Ysgrythyrau.—Q&n  Dyíed. 

13.  Olysgrif.— Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A.,  Bangor. 

Treffynnon  :  P.  M.  Evans  ŵ  Son. 


ÜYFROL     GOFFADWRIAETHOL     0TNFAE5. 


YN  AWtt^h*   BAROD,   YN    Ulf  GüPBOL, 

PRIS     PEDWAR     SWL.LT, 

DETHOLiIAD  O  BREGETttAU  Y  DIWEDDAR  BARGHEDIG  JOHH 
HUGH  EVANS  (Cynfaen).  Mae  y  Gyfrol  yn  cynwys  Braslon  o  Fywyíiji 
Àwdwr,  a'i  ddarlith  ar  Job,  yn  nghyda  PHRYDuEST  FÜDüUGOL  CADVA1 
er  coffadwriaeth  am  dano.  Anfoner  pob  arohebion  at  Mrs.  J.  H.  Evahs,  i3,  Tennysaa 
Street,  Liverpool.    Bhoddir  yr  elw  arferol  i  Lyfrwerthwyr  a  Dosbarthwyr. 


Yn  awr  yn  barod,  mewn  Uian  hardd,  prìs  8s.  Oc. 

WILLIAMS    PANT  -  Y  -  CBIiYN, 


YN  CTNHWT8  EI 


Holl  Gyfaiisoddiadau  Barddonol, 

Oddieithr  ei   Hymnau,  gyda  Hanes  ei   Fywyd,  a  Thraethawd   Beù-niadol  ar  cî 
Weithiau,  gan  y  Golygydd,  y 

PARCH.    N.    CYNHAFAL   JONES, 


LLANIDLOES. 


Mae  y  gyfrol  hon  y  cydgasgliad  cyflawnaf  o  Weithian  Perg&niedydd  Cymrn  a  gyhoettó 
wyd  erioed — ao  mae  y  ffaith  fod  cannoedd  lawer  o'r  gyfrol  wedi  eu  herchi  cyn  «  hrm* 
ddangoaiad  o'r  waag  yn  siarad  yn  uchel  am  ei  theilyngdod,  a'r  anghen  a  deimlid  yn  y  wl*d 
am  Weithiau  Prif  Emynydd  y  Genedl. 

P.     M.     EYANS    &    SON,     PÜBLISHERS,    HOLYWELL. 


Yn  awryn  barod,  Pris  ls.  6c,  mewn  amlen  liwiedig,  y  Ffugchwedl 

Boblogaìdd 

Y    DREFLAN: 

EI     FHOBL     A'I     PHETHAU 

WEDI  EI  HYSGBrFENU  GAN 

AWDWR    "RHYS    LEWIS." 


tMae  y  chwedl  hon  wedi  derbyti  cymeradwyaeth  mwyai 
calonogol  y  wasg,  ac  ynddi  ceir  desgrifiadau  naturiol  o  gym* 
eriadau  ac  amgylchiadau  gwir  Gymreig,  wedi  eu  portreadu 
yn  null  dihafai  a  mwyaf  hapus  yr  Awd^r. 


Ar  werth  gan  yr  hoU  Lyfrwerthwyr,  neu  yn  unlongyrchol  oddìwrth 

y  Gyhoeddwyr, 

P.    M.    EVANS    &    SON,    HOLYWELU 


RHIFYN  CLXXX       ,       [      JA!     3  191 


ìa 


Y  TRAETHODYDL). 


Ta  dal. 


MEDI,    1889. 


CYNNWYSIAD. 

Johú  Jones  o  Bamoth.    Gan  y  Paroh.  Evan  Bobbbts  ...     ... 

Hollt  Ddaearegol  yr  Arabah  ao  Akabah.    Gan  y  Parch.  John  Jonbs, 

Jb.\j*t>.  ...  «•    -«  ...  •••  .*•"  •••   •••   ■••  •••  ...  •••  •••  •••  «77 

Hen  Aralleiriad  o'r  Bedwaredd  Salm  ar  Bymtheg 288 

Cymeriad  yr  Iesa  a'i  Ddylanwad  ar  y  Byd.    Qan  y  Parch.  B.  D 
Bowland      284 

Amaethyddiaeth.    Oan  Jòhn  Eyans,  F.L.S 291 

Personoliaeth  yr  Ysbryd.    Gan  y  Paroh.  Samuel  T.  Jonbs 296 

Bfr.  J.  W.  Priohard,  Plasybrain,  a  Mr.  Bobert  Hoghes,  Tyddyn  y 
Diawo    ••«     •••    •*•    ••*  "  *••    •*.    •«.    •••     •••     •••     ■•«     •••     •••    «••    ouu 

Y  Paroh.  Bdward  Boberts,  Geunant,  Arfon.    Gan  y  Paroh.  W.  Bylb 

A/AYIES    •  ••       •••       •••       •••       •  •*>      •••       ...       •••       •••       •••       •••       •••       ■••       ...       004 

Blodeuyn  mewn  Anialwoh.    Gan  y  Paroh.  0.  Pabbt-Owen 819 

Crybwyllion  Henafiaethol.    Gan  B.  Pbts  Mobbis 820 

Y  Sabboth.    Gan  Glabwybon     ...    826 

Anfiyddlondeb  Athrawon.    Gan  y  Paroh.  J.  Myfbntdd  Mobgan       ...  827 

Can  y  Tafarnan  ar  y  Sabboth  a*r  Ddirprwyaeth  PrenhinoL    Gan  y 
Paroh.  Danibl  Bowlands,  M.A 888 

Nodiadau  Llenyddol 852 

CYHOEDDIB  Y  BHIFYN  NESAF  TAGHWEDD  1,  1889. 


TREFFYNNON: 
P.   M.    EVANS  AND   SON,   CYHOEDDWYB, 


LLYFRAU  CYHOEDDEDIG  AC  AR  WEfíTH  QAN 

F.i.EfâlSâlOEHOLYWELL 


Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  Uìan  hardd.  ls.  6c. ;  amlen,  la.. 

"2T     SIS'WIR/IfcT, 

8EF 

DETHOLIOW       PRUDD      A      DYDOANOL,     NEWYDD       A       HES 

O    WBTTHIAF 

DÀNIEL     OWEN, 

Awdwr  poblogaidd  "RHYS  LBWI8,"  «Y  DRBFL.AN,"  Äc 


GWüBR  -  L^FR    I    BLAISTT. 

Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  llian,  1s.  60. ;  amlen.  1b., 

DARLITHIAU  TODD  I  BLANÎ 

Wedi  ei  gyfieithu  gan  y  Parch.  BLLIS  EDWARDS,  M.  A.,  Bala. 


Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  Uian,  1s.  60.;  amlen,  ls.. 

•  CAN EÜON, 

Ar  destynau  Orefÿddol  a  Moeeol,   gan  y  diweddar  Barohi.    ROGER 
BDWARDS,  Wyddgrug,  çyn-Olygydd  u  Y  DryBorft^.,, 


Yn  awr  yn  barod,  pris  mewn  llian,  ís.  60. 

Llyfr  Rhagorol  fel  Gwobr  i  Ferched   leuainc 

PT     CHWAER, 

Coflant  am  Miss  JONES.  Oefia  y  gader,  yr  Wyddgrug,  gao  ei  brawl 
y  diweddar  GLAN  ALUN. 


T  A^e  30' 


Y    TRAETHODYDD. 


JOHN    JONES    0    RAMOTfl. 

Yr  oedd  John  Jones — neu  fel  y  galwai  efe  ei  hun,  John  Richard  Jones, 
i'w  wahaniaethu  ei  hun,  mae  yn  debyg,  oddiwrth  y  John  Jonesiaid 
afrifed  sydd  yn  Nghymru — yn  ẃr  o  hynodrwydd  mor  fawr,  a  neillduol- 
rwydd  mor  arbenig,  a  rhai  rhagoriaethau  mor  ddysglaer,  fel  nad 
ydym  yn  teimlo  rhwymau  i  wneyd  unrhyw  esgusawd  dros  ei  godi  i 
sylw  darllenwyr  y  Traethodydd.  Mae  y  ffaith  ei  fod  yn  Gymro  mor 
aiddgar,  yn  llenor  da,  ac  yn  fardd  gwych,  yn  galw  am  i  ni  beidio  ei 
anghofío  fel  un  o  enwogion  ein  cenedl  Àc  y  mae  yr  hynodrwydd  mwy 
sydd  yn  perthyn  iddo,  fel  arweinydd  y  blaid  a  sefydlydd  yr  enwad 
crefyddol  a  elwir  y  "Bedyddwyr  Albanaidd"  yn  Nghymru,  wedi  ei 
wneyd  yn  offerynol  i  godi  i  sylw  rai  pynciau  Duwinyddol,  na  ddylent 
syrthio  i  ebargofíant.  Dyna  y  rheswm  penaf  a'n  cymhellodd  i  roddi 
adgof  uwch  anghof  i'w  goffadwriaeth.  Mae  Mr.  Jones  wedi  marw  er  ys 
8aith  mlynedd  a  thriugain  i'r  flwyddyn  hon ;  ac  er  fod  amrai  hen  bobl 
sydd  yn  ei  gofío  eto  yn  fyw,  nid  ydyw  cof  y  rhai  henaf  o  honynt  ond 
"cof  plant,  fel  nad  oes  ganddynt  ond  ychydig  i'w  adrodd  am  dano. 
Dygwyddai  fod  lliaws  o  berthynasau  agos  yr  ysgrifenydd  yn  perthyn 
i'w  blaid,  ac  yn  edmygwyr  mawr  o  hono.  Trwyddynt  hwy,  yn 
nyddiau  ei  fachgendod,  pan  oedd  coffadwriaeth  Mr.  Jones  eto  yn  lled 
wyrdd  yn  yr  ardaloedd,  daeth  i  wybod  cryn  lawer  am  dano,  ac  am  ei 
ddaliadau  crefyddol.  Bu  yn  dadleu  nid  ychydig  yn  eu  cylch,  ac  yn 
hyny  cafodd  fendith,  trwy  ddeffro  ei  feddwl  ac  addfedu  ei  farn,  i 
wrthod  rhai  pethau  yn  bendant,  ac  i  gymeradwyo  pethau  eraill.  Yr 
ydym  yn  adrodd  hyn  o  gyfrinach,  i  ddangos  fod  genym  barch  mawr 
i'w  goffadwriaeth. 

Plwyf  Llanuwchllyn,  yn  Sir  Feirionydd,  sydd  yn  meddu  yr  an- 
rhydedd  o  fod  yn  fangre  genedigaeth  Mr.  Jones,  fel  llawer  iawn  o 
enwogion  eraill.  Dywedir  fod  y  plwyf  bychan  hwn  wedi  cynnyrchu 
nifer  mwy  o  ddynion  enwog  nag  un  plwyf  arall  yn  Nghymru,  pa 
fodd  bynag  y  mae  cyfrif  am  hyny.  Tybia  rhai  fod  purdeb  aw^nr  yr 
ardal,  cynnyrch  ei  thir,  ei  bara  ceirch,  ei  llaeth  enwyn,  pysgod  ei  llyn 
enwog,  &c,  o  duedd  naturiol  i  fagu  ymenydd  mawr.  Meddylia  eraill 
fod  y  ffaith  fod  yr  ardal  er  ys  dros  gant  a  hanner  o  flynyddoedd  dan 
weinidogaeth  sefydlog,  effro,  a  meddylgar  yr  hen  Ymneillduwyr,  a'r 

1889.  t 


270  johs  joscs  o 

gweínidogion  hyny  trwy  j  bìjnjdden  jm  cmsw  jmgni  ddjiidiul  f  r  bk1 

áo  ar  ol  j  llall,  jd  ddigon  o  gjfríf  n  hjm.     Bm  jm*.  hcfjd  JJ"--" 

brwd,  oedd  o  doedd  i  ddeflro  nc  awehljmw  j  mtddwL 
y  peth  í'r  flaith  fod  poblogmeth  j  gym^doemeth  jm  <k 
yn  by w  ar  waháo,  beb  rwbto  ncmawr  jm  en  gäjdd.  < 
deb  A  hwj  eu  hunain,  A  Datar,  ac  A  Dnw.  Dícmom  fod  j  prthŵ  kji 
çyda  eu  gilydd  yn  ddigon  i  gjírif  pmhami  j  mmw  IJaMwcaJrjn  weè 
>od  er  y%  oesoedd  bellach  mor  gjmrjrehiol  o  emwcejen. 
Mewn  amaethdý  bychan  o'r  enw  Brjmmwljm,  jm  j  p*wjí  mcfaod,  ar 
1 3eg  o  Hydref,  1765,  y  ganwyd  j  bmehgen  pemdetfjmoL  m  ddme*h  wcè 
iyny  T  aflonyddu  y  byd  o  dan  yr  enw  *•  John  Jones  o  Rimmrwh  "  Ymv 
ddongys  fod  ei  rieni  yn  aelodaa  gjda  jr  Anmbynwjr  jm  jr  Hen  GmpcL 
Yn  ol  ei  dystiolaeth  ef  ei  hun,  jr  oedd  ei  ríeni  jn  bobl  grefjddoi.t 
bu  ei  fam  farw  yn  1782 — pan  nad  oedd  John  ond  jn  17  oed — gan 
adael  tystiolaeth  dda  o'i  ffydd  yn  Nghrist     Gweinidog  jr  Hen  Gmpel 

ran  oodd  John  yn  fachgen  ydoedd  yr  enwog  R  ETmne,  wedi  hjmy  o'r 
)rewen.  Ar  ol  ymadawiad  Mr.  ETans  daeth  gwr  îeamnc  wedi  cad 
addyng  àth,  o'r  enw  Timothy  DaTÌes,  o  Lanbrjnmair,  jm  ei  le,  m  chjda 
Mr.  Darios  y  bu  John  R.  Jonee  yn  jr  jsgol,  jn  derbjn  mddjmg  dda 
tia  y  paihaodd,  pan  ydoedd  o  12  i  14  oed.  Dangosodd  jn  jr  oedraa 
oytinurol  hwnw  ei  fod  o  feddwl  cyflym  a  phenderfynol,  ac  jn  meddn  ar 
aíliioodd  cryflon  os  nad  talentau  dyaglaer.  Ar  ol  gadael  jr  jsgol,  ba 
atn  rai  blynyddau  yn  gweithio  ar  y  tyddyn  gyda'i  dad ;  ond  lljfrma  á 
darllou  oedd  wedi  myned  Â'i  fryd  yn  lled  lwyr  trwy  gydol  jr  mdeg 
hotio.  Yr  oodd  ei  feddwl  hefyd  dan  argraffiadau  cref yddol  dwja  er  js 
foreu,  a  rhvw  awydd  pregethu  wedi  ei  feddiannu  yn  gynnar  mr  ei  oea. 

Tua'r  adog  yr  oedd  J.  R.  Jones  yn  ddeg  oed,  darfu  i'r  Bedjddwjr 
yn  y  Dehoubarth  anfon  pregethwyr  teithiol,  fel  cenadon  trwj  Wjn- 
mld  ;  ac  ar  yr  19eg  o  Awst,  1776,  bu  Dafydd  ETans  o'r  Dolau,  a  Mor- 
gati    Evatm  o  Bantycelyn — dau  ẃr  poblogaidd— yn  pregethu   jn  heo 

Î;ftpel  Llanuwohllyn.  Mae  yn  debyg  fod  J.  R.  Jones  yn  eu  gwrmndaw 
iwy,  ac  eraill  a  ymweUant  A'r  ardal  yn  y  blynyddau  dilynol,  cmnjs 
cawn  fod  oi  feddwl  wedi  ei  dueddu  yn  lled  foreu  at  olygiadau  j  Bed- 
yddwyr.  Yr  oedd  egiwysi  Bedyddiol  ymhell  cyn  hyn  wedi  eu  sefydhi 
yn  Ngwrocnam,  Cefnbychan,  a  Glynceiriog,  ac  yr  oedd  ambell  on  oedd- 
ynt  yn  aelodau  yn  yr  eglwysi  hyny  yn  byw  vn  ardaloedd  Peniljn  jr 
adeg  hoD.  YmwaagoddJ.  R.  Jones  at  y  rhaihyny,  abu  yn  eu  hanerch 
niown  ffordd  o  bregethu  iddynt  rai  gweithiau  cyn  ei  fedyddio  trwj 
drochiad.  Ud  tro  cymerodd  G.  Jones  o  Goed-y-foel  ef  i'r  Glynceiriog, 
er  mwyn  i'r  brodyr  yno  ei  gly wed  a  rhoddi  eu  barn  arno.  Traddododd 
ei  bregeth  iddynt  yn  bwyllog,  eglur  a  chryno,  er  mawr  foddlonrwjdd  i 
bawb  oedd  yn  gwrandaw.  Yr  oedd  hyny,  dybygid,  tua'r  flwjddyn 
1787.  Yn  gynnar  yn  1788,  daeth  Dafydd  Hughea,  gŵr  o'r  Deheudir, 
ond  oedd  erbyn  hyn  newydd  ymsefydlu  fel  gweinidog  yn  Ramoth, 
Frondanwy,  i  Lanuwchllyn  ì  bregethu.  Cymerodd  dý  o'r  enw  Penrhiw 
Dwrch,  i  bregethu  ynddo.  Daeth  J.  R.  Jones  i  gydnabyddiaeth  Ag  ef, 
a  bedyddiwyd  ef  Mehefin  7, 1788,  yn  yr  afon  gerllaw  Trawafynydd,  gmn 
Henry  Dafydd,  Llangloffau.  Yn  fuan  ar  ol  hyny  galwyd  ef  i  breg- 
ethu  i'r  lleoedd  oedd  dan  of al  Daf vdd  Hughes,  sef  Ramoih,  Hmrlech, 
Abermaw,  Trawsfynydd,  a  Llanuwchilya     Cyn  pen  ychydig  dychwet 


JOHN   JONE8   O    RAMOTH.  271 

odd  Dafydd  Hughes  yn  ol  i'r  Deheudir,  a  cheisiwyd  gan  J.  R.  Jones 
gymeryd  gofal  yr  eglwysi  yn  ei  le.  Wedi  bod  yn  y  sefyllfa  hono  am 
tua  deunaw  mis,  teimlodd  awydd  angerddol  am  ychwaneg  o  ddysg  i'w 
gymhwyso  i'w  waith  pwysig,  a  meddyliodd  am  fyned  i  Athrofa  Bristol 
i'r  perwyl  hwnw;  ond  ni  chydsyniai  yr  eglwysi  dan  ei  ofal  â  hyny 
mewn  un  modd,  ond  rhoddasant  alwad  unfrydol  iddo  i  fod  yn  weinidog 
rheolaidd  arnynt;  a  neiliduwyd  ef  i'r  gwaith  Tachwedd  4ydd,  1789 — 
can'  mlynedd  i'r  flwyddyn  hon,  pan  nad  oedd  efe  ond  ychydig  dros  24 
mlwydd  oed. 

Daeth  ar  unwaith  yn  bregethwr  poblogaidd  anarferol.  Yr  oedd  yn 
ddyn  tàl,  prydferth,  o  safiad  boneddigaidd,  dros  ddwy  lath  o  uchder. 
Meddai  dalcen  uchel,  llygaid  craffus,  ei  wallt  yn  grych  ac  yn  gringoch, 
ac  yn  eael  ei  godi  yn  ol  oddiar  ei  dalcen  Yr  oedd  ei  lais  yn  uchel- 
seiniol,  yn  glir  ac  yn  awdurdodol,  ond  yn  tueddu  mwy  at  y  cras,  metel- 
aidd,  na'r  peraidd  a  meddal  Yr  oedd  ei  barabl  yn  rhwydd  a  chroew, 
ei  iaith  yn  goeth  a  phur,  ei  draddodiad  yo  nerthol  ac  awdurdodol,  ei 
féddyliau  yn  gryfíon  a  dyrchafedig,  a'i  ysbryd  yn  danllyd  ac  angerddol. 
Pregethai  nes  y  byddai  y  rhai  mwyaf  difraw  yn  crynu  ger  ei  fron.  Yn 
ystod  yr  adeg  o  1789  hyd  1795 — pan  rhwng  pump  a  deg  ar  hugain  oed, 
— yr  oedd  yn  un  o'r  pregethwyr  mwyaf  poblogaidd  yn  Nghymru.  Nid 
oedd  gan  y  Bedyddwyr  odid  Gymanfa  yn  y  Deheubarth  yn  ystod  y  blyn- 
yddoedd  hyny  na  byddai  raid  cael  "  Jones  o  Ramoth  "  i  bregethu  yn- 
ddynt,  a  phregethu  y  byddai  gyda  zel  a  dylanwad  mawr  ar  y  tyrfäoedd. 

Tua'r  flwyddyn  179ö,  pa  fodd  bynag,  dechreuodd  cyfnewidiad  ym- 
weithio  yn  ei  feddwl  gyda  golwg  ar  y  dull  apostolaidd  o  bregethu, 
ynghyd  ag  amryw  bynciau  eraill  mewn  athrawiaeth  a  threfn  eglwysig. 
Cyfnewidiad  oedd  hwn,  ar  ryw  olwg,  a  dyweyd  y  lleiaf,  sydd  yn  alarus 
i  feddwl  am  dano,  pan  gofiom  yr  effeithiau  a  achlysurodd  ymysg  y 
Bedyddwyr  yn  Ngogledd  Gymru.  Rhoddir  hanes  y  cyfnewidiad  hwn 
jrn  syniad  a  barn  Mr.  Jones  fel  y  canlyn : — Yn  1794  yr  ydoedd  yn 
pregethu  gyda  zel  a  brwdfrydedd  mewn  cyfarfod  pregethu  a  gynnelid 

Sy  Gefn  bychan,  a  dygwyddai  fod  gẃr  o'r  enw  Robert  Roberts, 
oaddu,  ger  Gwrecsam,  yno  yn  gwrandaw.  Gofynodd  y  gwr  hwnw 
rywbryd  i  J.  R.  Jones,  a  oedd  efe  yn  bur  sicr  mai  y  dull  hwnw  o 
bregethu  oedd  yr  un  iawn  yn  ol  yr  Ysgrythyr  f  Atebodd  yntau  yn 
gadarnhäol,  gan  ddywedyd,  u  Beth  bynag  a  ymaflo  dy  law  ynddo  i'w 
wneuthur  gwna  â'th  holl  egni."  Bu  peth  dadl  rhyngddynt  ar  y  mater. 
Yn  y  man  dywedodd  R  Roberts  fod  ganddo  ef  lyfrau  o  waith  Mr. 
Ârchibald  McLean  o  Edinburgh,  yn  dangos  pethau  yn  edur  mewn 
goleu  pur  wahanol,  ac  y  byddai  yn  bleser  ganddo  adael  iddo  gael  eu 
benthyg  a'u  darllen.  A  hyn  y  cydsyniodd  yntau.  Ar  y  cyntaf  addefa 
fod  ei  ragfarn  yn  gryf  yn  eu  herbyn ;  ond  bu  i'r  goleuni  newydd 
belydru  ar  ei  feddwl  nes  ei  lwyr  ennill  i'r  un  golygiadau.  Wedi  iddo 
gael  yr  hyn  a  dybiai  ef  oedd  y  gwirionedd,  penderfynodd  aberthu  pob- 
peth  er  ei  fwyn,  a  gwneyd  pob  ymdrech  i'w  ledaenu  ymysg  ei  frodyr ; 

Îr  hyn  beth  y  bu  hefyd  ddiwyd  i'w  wneuthur.  Yn  fuan  agorodd  Mr. 
ones  ohebiaeth  â  McLean  a'i  frodyr  yn  yr  Alban,  a  phasiodd  cryn  nifer 
o  lythyrau  rhyngddynt  ffyda  golwg  ar  ddwyn  ymlaen  y  diwygiad  yn 
Nghymru.  Édrychai  Jcîn  Jones  erbyn  hyn  ar  yr  Hen  Fedyddwyr — a 
phob  enwad  arall,  wrth  gwre,  yn  fwy  iyth — "  yn  Fabylonaidd,"  wedi 

T    2 


272  Joh*  jom  o  tAiom 

uutolnlo  ymhell  oddiwrth  bardeb  a  fjndedd  jt  _ 
taoth  a  dysgyblaeth.  Bu  y  lefaín  am  nû  ìÀjwjódam  jm  ^■iilhii  ji  j 
blawd,  ao  efleithiodd  i  raddaa  mwj  nea  lai  ar  jt  hoü  eglwjs  ja  m- 
oodd  Mòn,  Arfon,  a  Dinbych.     Yr  oedd  broe  jr  hofl  wrŴMuîn&m  èu 

ol  ddylanwad,  ac  nid  oedd  neb  jn  meíddio  codi  Def  ym  ei  erbya,  oW 
ThomM  Jone»,  gweinidog  Glynceiriog.  Yr  oedd  jr  enw/og  Cfcrirtem 
Kvan»  o  Langefni,  ac  Edward  Francis  o  Gaernarfon,  jaabefl  dae  am 
ol  ddylanwaa.  Ymddengys  i  Christma»  Erans  ac  Edw/ard  Ffaaá»  ad 
oyfarfyddiad  à  Mr.  McLean  yn  LÌYerpooI,  a  bod  j  g#r  hwnw  jn  ctelfle 
I  dyblod  fod  y  ddau  wedi  eu  llwyr  ennill  droeodd  ar  j  prjd.  Modd 
hytiatf,  yn  raddol,  dechreuodd  y  rhai  mwyaf  crefjddol  a  meddjlgu  j» 
ou  |illth  twtruso  ac  ail  feddwl.  Yn  j  cjfamaer  daeth  gwaîth  A.  FoBar 
yn  orbyn  golygiadau  McLean  allan  drwj  j  wasg,  ac  atebiad  McIäb, 
a  Strùturnt  A.  Fuller  wedi  hyny,  pa  rai  a  ddarllenwyd  jn  fanwi  p» 
lawor  o  honynt :  a'r  canlyniad  fu  perí  iddjnt  betraso  ae  arafu,  ae  i  ni 
ddnohrou  tynu  yn  ol. 

Ity  wbrycl  tua  diwedd  1801,  gellid  tybio, — fel  y  mae  jn  rhjfedd,  iw 
yw  y  dyd'diad  ar  gael  er  ei  foî  yn  un  o'r  dyddiaa  hynotaf, — galwyd 
oytinadlodd  o'r  holl  siroedd,  gan  Mr.  Jones  a'i  blaid,  i  gyfarfod  p 
lUtnoth,  I  ttynnyg  sofydlu  a  phenderfynu  j  dadleaon  oedd  jn  ea  mj%, 
ao  yn  ol  0.  Kvans  —  "i  gael  gweled  pwy  oedd  am  ddiwygio  jn  d  J 
uwli íonotld,  a  phwy  oedd  am  aros  yn  jr  hen  Fabylon  fawr."  Yr  oedd 
Joiiom  wodi  parotoi  ei  ganlynwyr  i'r  frwydr,  ac  yn  dysgwyl  iddynt  fl 
Mofimgl  ar  ol  itldo  of  agor  y  pwnc.  Ond  dystaw  a  thawedog  oeddjnt 
oìl,  ium  y  darfu  iddo  eu  ceryddu  yn  llym  am  eu  Uwfrdra.  Bellscfl 
oododd  Uobnrt  Morgan — dyn  ieuanc  a  ddaeth  wedi  hyny  jn  gy<** 
woinldotf  k  Mr.  Jones— ac  a  geisiodd  lefaru  yn  ffwdanns  o  blaid  J 
dlwygiitd.  Ar  hyn,  aeth  yn  ddadieu  brwd  trwy  y  cyfarfod,  jn  enwedig 
rhwng  John  Jonos  a  Christraas  Evans,  gan  gyfarch  eu  güjdd  jn  "  tì  » 
thithau,"  yn  ol  arfor  newydd  y  Bedyddwyr  Albanaidd.  Wedi  llawero 
ymddoru,  pa  fodd  bynag,  cododd  J.  Jones  ar  ei  draed  o  dao  J 
pulnutl,  ao  yn  ei  ddtill  awdurdodol  ei  hun,  tynodd  allan  bapjr-len  f»w 
wodi  oi  hysgrifonu  yn  ddillyn,  a  darllenodd  restr  o  resymao,  yn  dango» 
paham  yr  oodd  ofo  yn  ymneillduo  oddiwrth  y  Bedyddwyr  yn  Nghymru. 
üyfarfod  hynod  oodd  hwn.  Mae  destfrifiad  C.  Evans  o  hono  yn  fywiog 
a  tharawiadol,  ond  gan  y  tybiwn  iddo  gael  ei  gario  gan  ei  deioílftdau 
brwd  i  raddau  o  eithafion,  ni  ddodwn  ef  i  mewn  yma.  Dyna  FJ^J 
■efydlwyd  yr  hyn  a  elwir  yn  gyffredin  Sandemaniaeth  yn  Ngog^" 
Cymru. 

Beilach  ceisiwn  osod  o  flaen  y  darllenydd  natur  ac  elfen&o  J 
Sandemaniaeth  hon,  y  bu  cymaint  o  gynhwrf  ac  ymddadleu  yo  tí 
chylch.  Teg  ydyw  dyweyd  mai  prin  y  mae  yn  briodol  galw  Job" 
Jones  a'i  blaid  yn  Sandemaniaid.  Yr  oedd  efe  ei  hun  yn  yniwrtbw 
â'r  enw  yn  bendant,  a  hyny,  dybygid,  oddiar  resymau  teg.  Ab; 
nibynwr,  mae  yn  debyg,  oedd  Robert  Sandeman,  ac  er  mai  yD  tf 
gyfundeb  ef  y  dycwyd  McLean  i  fyny,  eto  pan  drodd  yn  ddiwygi*1» 
gadawodd  y  blaid  hono  a  daeth  yn  Fedyddiwr,  ac  wrth  çymeryd  1 
cam  hwnw,  ymddençys  iddo  adael  ar  ol  braidd  holl  neilíduolion  ! 
Sandemaniaid.  Ni  ddarfu  i  John  Jones,  ychwaith,  fyned  ymhellftdt 
yn  y  oyfeiriad  hwnw  na  dilyn  McLean.     Er  y  cwbl,  dyna  yr  eow 


JOHN   JONBS   O    RAMOTH.  278 

wrth  ba  an  yr  adnabyddir  y  blaid  hou  yn  y  wlad.  Yn  ol  darluniad  yr 
eowog  Chri8tma8  Evans  o  Sandemaniaeth,  fel  y  myn  ef  ei  galw,  çellid 
meddwl  mai  y  gyfundrefn  fwyaf  niweidiol  a'r  ellyll  mwyaf  anrheithiol 
i  grefydd  ysbrydol,  y  gellid  braidd  meddwl  am  dano,  ydy  w ;  ei  bod  yn 
erbyn  Yagol  Sabbothol  ac  ymdrechion  cenadol,  yn  ddeifiol  i  wresog- 
rwydd  crefyddol,  megys  d  wy reinwynt  ar  lysiau.  Dengys  hyn  trwy 
ddangos  yr  effaith  anrheithiol  a  gafodd  ar  ei  brofiad  ef  ei  hun  yn 
bersonol,  yn  gystal  ag  ar  grefydd  yr  eglwysi  yn  gyffredinol.  Myn  ef 
hefyd  osod  Mr.  Jones  allan  fel  dyn  meistrolgar  hunanoì,  na  allasai 
oddef  cael  ei  wrthwynebu;  un  fel  Gesar,  yn  well  ganddo  fod  yn 
benadur  mewn  pentref,  na  bod  yn  ail  yn  Bhufain;  ac  mai  dynion 
sychion,  di-weddi,  oedd  ei  bleidwyr  a'i  ganlynwyr.  Gyda  phob 
dyledus  barch  i  Mr.  Evans,  er  mor  anwyl  ei  goffadwríaeth  genym,  yr 
ydym  yn  rhwym  o  anghytuno  ftg  ef  yn  y  dystiolaeth  hon.  Wedi 
darllen  yn  ystyriol  y  "Crynhodeb  o  egwyddorion  ysgrythyrol,"  sef 
cyffes  ffydd  y  blaid  hon,  nis  gallwn  weled  ond  ychydig  o  bethau  ynddi 
i  anghytuno  a  hwynt,  yn  enwedig  yn  y  príf  bynciau  athrawiaethoL 
Er  ei  bod  yn  gwadu  tragy wyddol  genedliad  y  Mab,  y  mae  yn  dal  ei 
bersonoliaeth  a'i  Dduwdod  yn  eglur.  Er  ei  bod  yn  gwadu  cyfammod 
Dnw  ftg  Adda  a'i  had,  y  mae  yn  dal  cwymp  dyn  a'r  pechod  gwreiddiol 
yn  ddiamwys.  Am  y  trefniadau  eglwysig  na  allem  gytuno  â  hwynt, 
y  maent,  ar  y  cyfan,  yn  bethau  dibwys,  ac  heb  fod  yn  perthyn  yn 
hanfodol  i  fywyd  crefydd.  Mae  yn  rhaid  mai  yn  y  dadleuon  cecrus, 
a'r  teimladau  drwg  a  achlysurodd  y  symudiad,  yn  f wy  na'r  gyfundrefn 
ei  hun,  yr  oedd  y  niwaid  anrheithiol  i  grefydd  ysbrydol.  Gyda  golwg 
ar  Mr.  Jones  ei  hun,  er  yn  benderfynol  ac  anhyblyg,  mae  yn  rhaid  i 
ni  gredu  ei  fod  yn  ẃr  cy wir  a  chydwybodol  dros  yr  hyn  a  yûtyriai  efe 
yn  wiríonedd.  Treuliodd  ei  oes  mewn  ymdrech  diflino  i  ogoneddu 
Duw  a  llesâu  dynion.  Bu  ei  lafur  hefyd  yn  Uwyddiannus  a  bendith- 
iol,  canys  parhaodd  i  ennill  a  bedyddio  dysgyblion  hyd  ddiwedd  ei  oes. 
Dywedir  i  Elias  o  Fôn,  ar  ryw  adeg  gael  cyfle  i'w  wrando  yn  pregethu, 
ac  mai  argyhoeddiad  ei  gydwybod  ef  ydoedd,  fod  J.  Jones  yn  <(  ddyn 
Duw  mewn  gwirionedd."  Er  ei  fod  yn  naturíol  yn  benderfynol,  os  nad 
ystyfnig,  eto  mae  yn  amlwg  mai  nid  gan  awelon  hyrddiog  mympwyon 
ygyríd  ei  lestr,  ond  fod  ynddo  lawer  o  ager  egwyddor,  a  charíad  at  ei 
Waredwr. 

Dyna  ydoedd  yr  hyn  a  elwid — ond  fe  ddichon  a  gamenwid — yn 
Sandemanicuth :  ymgais  i  sefydlu  Eglwys  Gristionogol,  ar  gynllun 
Apostolaidd,  yn  ol  egwyddoríon  syml  y  Testament  Newydd,  ac  yn  ol 
esiampl  y  cyn-Gristionodon.  Gadael  heibio  bob  traddodiadau  eglwys- 
ig  fel  pethau  aflan,  a  diTyn  Crist  a'i  apostolion  yn  fanwl  i'r  Uythyren. 
"Commissium  Crist  i'w  apostolion,  Matthew  xxviii.  18 — 20,"  yn  ol 
McLean,  ydy w  rheol  fawr  crefydd  Críst :  "  Gan  ddysgu  iddynt  gadw 
pob  peth  a'r  a  orchymynais  i  chwi."  Mae  genyro  barch  mawr  i'r  syniad 
hwn.  Y  Bibl  ydyw  unig,  ddigonol,  ac  anffaeledig  reol  ein  ffydd  a'n 
hymarweddiad.  Dyna  egwyddor  fawr  Protestaniaeth  a  Phuritaniaeth. 
Dylid  bod  yn  ofalus  rhag  dirymu  Gair  Duw  trwy  ein  traddodiadau 
ein  hunain,  na  chymysgu  defodau  mympwyol  â  ^air  awdurdodol  y 
nef.  Teimlwn  yn  eiddigeddus  dros  awdurJod  Gair  Duw  fel  rheol  fawr 
pob  peth  crefydd.    Ond  y  mae  modd  cario  hyn  yn  rhy  bell,  ac  allan  o'i 


274  JOBN   JONES   O    BAMOTH. 

derfynau.  A  dyma  wnaeth  Joho  Jones  o  Ramoth,  dybygid,  yn  et  ssl 
danbaid,  nes  torí  ei  hun  allan  o  bob  cydymdeimlad  â'i  gyd-Grìation- 
ogion,  oddieithr  ychydig  o  Fedyddwyr  yn  yr  Alban.  Aeth  yn  gnl  ae 
yn  gyfyne  i'r  eithaf,  gan  ystyried  pawb  yn  Babyddol  ond  ei  blsâd  ef 
ei  hon.  Mae  modd  gwyro  ar  y  Uaw  ddehau  yn  gystal  a'r  Uaw  aswy. 
Dylid  cofio  mai  llyfr  egwyddoríon  ydyw  y  Bibl,  ac  nid  llyfr  manyüon. 
Llyfr  Dwyreiniol  ydyw  hefyd,  wedi  ei  ysgrifenu  filoedd  o  flynyddaa 
vn  ol,  ymysg  cenedl  fechan  gyfyng  ei  syniadau,  a  neillduol  iawn  eî 
harferíon.  Felly  nid  ei  fanylion  sydd  i  fod  i  ni  yn  fam-reolaa  pa  fodd 
i  fyw  bob  dydd  ymhob  gwlad  ac  oes,  ond  ei  egwyddoríon  sydd  i'w 
cymhwyso  at  amgylchiadau  pob  dyn,  ymhob  man.  Dyna  fel  y  mae  y 
Bibl  yn  Uyfr  i  bawb  o  bobl  y  byd.  Ci  gymeryd  fel  hyn,  ni  bydden 
byth  heb  arweinydd  anffaeledig  ar  bob  amgylchiad.  Wrth  ochei  b*d 
yn  fympwyol  a  defodol,  dylid  gwylio  rhag  bod  yn  frurfiol  a  Uythyrenol 
Mae  dilyn  y  rheol  a'r  Uythyren  yn  gaethiwêd;  dilyn  yr  ysbryd  a^ 
egwyddor  sydd  yn  rhyddid.  Wrth  roddi  Ue  mawr  i'r  Testanent 
Newydd,  dylid  peidio  diystyru  yr  Hen  Destament  Y  Bibl,  yr  boD 
Fibl,  a  dim  ond  v  Bibl,  ydyw  crefydd  Protestaniaid.  Nid  ydyw 
hyn  yn  peri  na  ddylem  gymeryd  pob  addysg  a  hyfforddiant  a\  aüwm 
gael  oddiwrth  Hanes  yr  Eglwys  a  dadblygiad  athrawiaethaa  crefydd 
mewn  oesau  diweddar.  Mae  dal  gafael  yn  egwyddoríon  mawr  y 
Bibl  yn  bwnc  o  Ffydd,  ond  y  mae  y  cymhwysiad  beunyddiol  o  bonynt 
at  amgylchiadau  bywyd  wedi  ei  adael  i  ddoethineb  ein  Rheswm. 

Dylem  yn  wastad  fedru  gwahaniaethu  rhwng  yr  hanfodol  a'r  ant- 
gylchiadol  mewn  crefydd.  Yn  hyn  y  mae  Sandemaniaeth,  fel  ei  gelwir, 
jn  methu  yn  ddirfawr,  dybygem.  Cofus  gan  yr  ysgrifenydd,  pan  yn 
fachgen  lled  ieuanc,  fod  mewn  dadl  âg  un  o  ganlynwyr  Jones  o  Bajnoth ; 
hen  ŵr  o  berthynas  agos  iddo,  at  yr  hwn  y  teimlai  lawer  o  barch 
fel  dyn  cywir,  er  yn  lled  gyfyng.  Yn  yr  ymddyddan  soniaaom  aaa 
y  "pwysig  a'r  dibwy8,,,  neu  yr  "hanfodol  a'r  amgy lchiadol "  mewn 
crefydd.  Methai  yntau  a  gweled  y  gwahaniaeth.  Iddo  ef  yr  oedd 
pobpeth  a  ddysgmyd  gan  Grist  a'i  apostolion  moi  bwysig  a'u  gilydd. 
1  egluro  y  gwahaniaeth,  dywedasom  fod  credu  yn  Nghrist  a  chyíranogi 
o  Swper  yr  Arglwydd  yn  bur  wahanol ;  fod  y  cyntaf  yn  hanfodol  i 
fyned  i'r  nefoedd,  ond  nid  feUy  yn  hoUol  yr  olaf.  Nid  oedd  efe  yn 
barod  i  gydnabod  y  gwahaniaeth.  Yn  ol  ei  syniad  ef,  yr  oedd  y  nafll 
mor  hanfodol  a'r  llall.  Yr  un  un  ag  a  ddywedodd  "Cred,"  a  ddy- 
wedodd  hefyd,  u  Gwnewch  hyn  er  coffa  am  danaf."  I  egluro  ymhellach, 
dywedasom :  a  chaniatâu  fod  cyfranogi  o  Swper  yr  Arglwydd  yn  hanfod- 
ol,  fod  y  dull,  y  modd,  a'r  amser  yn  ddibwys;  ond  ni  chaniatâi  efe  hyii 
ychwaith,  ond  yr  oedd  yn  ystyried  y  dyüd  düyn  Crist  a'r  Apoetolion  yn 
fanwl  i'r  Uy thyren  "  bob  dydd  cyntaf  o'r  wythnos,"  a  chondemniai  yn  Uym 
y  dull  oedd  gan  rai  o  dori  y  bara  yn  barod  â  chyUell,  ac  nid  ei  ddryftio 
â'u  dwylaw  wrth  fyned  ymlaea  Ar  hjm  gofynasom,  a  oeddynt  hwy 
yn  defnyddio  "  bara  croew  "  yn  yr  ordinhad,  ac  hefyd  yn  Uedorwedd 
wrth  y  bwrdd  fel  y  gwnai  Crist  a'i  Apostolion,  yn  ol  yr  arfer  ddwyran- 
iol?  Atebai  nad  oeddynt,  y  naill  na'r  UaU.  Nid  ydych  felty  ju 
dilyn  Crist,  meddwn  wrtho,  canys  yn  sicr  "  bara  croew  n  oedd  ganddo 
ef  yn  yr  oruwchystafell  ar  y  Pasg,  ac  ar  eu  Uedorwedd  yr  amgylchyn- 
ent  y  bwrdd.     Wedi  peth  dystawrwydd,  addefodd  fod  y  "  bachgen  am 


JOHN  JONB8  O   BAUOTH.  275 

unwaith  yn  hytrach  wedi  cael  y  trechaf  arno."  Dwyn  i  mewn  arferion 
dwyreiniol,  megys  "golcbi  traed  y  saiut,"  ac  arfer  y  "cnsan  sanct- 
aidd,"  teimlo  zel  angerddol  drostynt,  a  rhoddi  pwys  mawr  arnynt  fel 
pethau  hanfodol  crefydd,  yn  sicr  oedd  yn  cario  J.  Jones  a'i  blaid  yn 
eithafol  o  bell,  gan  edrych  ar  bawb  arall  yn  Fabylon  lygredig.  Yn  ei 
barch  mawr  i  Air  Duw,  ei  zel  danbaid  dros  y  gwirionedd,  a'i  wrth- 
wynebiad  pendant  i  ddefodau  dynol  a  chi*efydd  wladol,  yr  ydym  yn 
teimlo  fod  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig,  a'i  enw  yn  beraroglaidd  yn 
Meirion  hyd  heddyw. 

Trwy  ddyfod  dan  ddylanwad  McLean,  bu  cyfnewidiad  mawr  yn 
syniad  Mr.  Jones  gyda  golwg  ar  <(  natur  ffydd,"  neu  yn  hytrach  daeth 
i  edrych  ar  ffydd  mewn  goleu  newydd.  Dywed  am  ffydd,  mai  credin- 
iaeth  noeth  o  wirionedd  Gair  Duw  ydy w  ;  ac  mai  dyna  ydy w  "  sicr- 
wydd  ffydd,"  sicrwydd  o  wirionedd  yr  efengyl.  "  Ffydd  gadwedigol," 
meddai,  "heb  na  mwy  na  llai,  yw  crediniaeth  o'r  efengyl  fel 
gwir  Air  Duw."  Gelhd  meddwl  ei  fod  yn  dal  allan  fod  holl 
fendithion  a  phrofiadau  crefydd  yn  ganlyniad  ffydd,  ac  nad  oes 
angen  dim  parotoad  blaenorol  i  gredu.  0  herwydd  hyn  yr 
oedd  ei  wrthwynebwyr,  yn  enwedig  C.  Evans,  yr  hwn  oedd  o  natnr 
danllyd,  a  thymher  boethlyd,  yn  galw  ei  ffydd  yn  "ffydd  noeth 
ddigariad;"  ac  yn  dal  mai  y  syniad  hwn  am  natur  ffydd  oedd  yn 
effeithio  mor  ddeifiol  ar  rasuaau,  ac  mor  anrheithiol  ar  brofiadau 
crefyddol  yr  eglwysi,  yn  bregethwyr  ac  aelodau  Dyma  oedd  yn 
eu  gwneyd  mor  sychion  a  dadleuol,  u  ffydd  pen  "  ac  nid  (<  ffydd  y 
gaìon."  Nid  ydym  yn  canfod,  wedi  y  cwbl,  fod  syniadaa  Mr.  Jones 
am  <4  natur  ffydd  "  mor  wyrgam  ac  anysgrythyrol  ag  yr  haerai  ei  wrth- 
wynebwyr  ei  fod.  Gwir  ei  fod  yn  dal  yn  gryf  nad  oes  dim  yn  ffydd 
ond  ymafliad  golenedig  a  deallus  yn  y  gwirionedd  gwrthddrychol,  ac 
mai  peryglus  iawn  ydyw  synio  am  ffydd  fel  rhyw  dyb  ddychymygol, 
neu  deimlad  dall  oddimewn.  Mae  llawer  o  wir  hefyd  yn  y  dywediad 
hwnw  o'i  eiddo,  fod  ei  wrthwynebwyr  yn  cyraysgu  ffydd  ynddi  ei  hun, 
â'i  heffeithiau,  megys  edifeirwch  dwys,  gobaith  clir,  a  chariad  cynhes. 
Mae  y  Bibl  yn  rhoddi  pwys  mawr  ar  ^^ffydd  yn  unig"  fel  achos 
offerynol  cyfiawnhâd  yr  euog,  a  bod  trefn  gras  yn  ffordd  i  gyfiawnhâu 
yr  annuwiol;  nid  cyfiawnhâu  y  duwiol  neu  yr  ailanedig.  Ceir  duw- 
inyddion  goreu  yr  oesoedd,  a  Dr.  Ëdwards  yn  arbenig  yn  eu  plith,  yn 
ofalus  rhag  gosod  cyfiawnhâd  allan  o  gyrhaedd  yr  annuwiol,  a  dysgu 
fod  yn  rhaid  i  ddyn  gael  ei  wneyd  yn  dduwiol  mewn  trefn  i  gredu. 
Dichon,  ar  yr  un  pryd,  fod  Mr.  Jones  yn  gorfanylu,  pau  ddywed  mai 
ffrwyth  ffydd  ydyw  ymddiried  yn  Mherson  Crist,  ac  mai  ffydd  ei  hun 
ydyw  credu  tystiolaeth  y  Gair.  Tybed  nad  ydyw  ffydd  yn  llawn 
cymamt  o  ymddiried  mewn  person  ag  ydy w  o  ddirnadaeth  ddeallawl  o 
athrawiaeth  yr  efengyl  ? 

Fel  yr  awrymwyd  yn  barod,  aeth  syniad  Mr.  Jones  am  y  dull  iawn 
o  bregethu  dan  gyfnewidiad  mawr.  Yn  ei  flynyddoedd  cyntaf,  pan 
oedd  gyda  yr  Hen  Fedyddwyr,  byddai  ef  ei  hun  yn  pregethu  gyda  zel 
a  thanbeidrwydd  mawr,  gan  waeddi  nes  byddai  y  cymoedd  yn  diasped- 
ain  gan  ei  lais  clochaidd  ;  ond  trwy  ddarllen  llyfrau  McLean,  &c, 
gwelodd  ei  gamsyniad,  a  daeth  i  bregethu  mewn  dull  athrawol,  di- 
gyffro,  gan  ddefnyddio  y  naill  ran  o'r  Ysgrythyr  i  egluro  y  llall.     Diau 


276  JOHN   JONB8  O    RAMOTH. 

fod  cryn  lawer  o  bregethu  tanbaid  a  bloeddfawr,  heb  lawer  o  sylwedd, 
yn  y  wlad  ar  y  pryd.  Yr  oedd  G.  Evans,  yh  arbenig,  yn  pregethu  yn 
danllyd  iawn,  gan  ddefnyddio  ei  ddammegion  tarawgar,  a  rhoi  ffrwyn  i'w 
ddychymyg  by  wiog,  yn  ddramayddol,  nes  cyffroi  a  swyno  yr  holl  wlad. 
Dichon  fod  hyny  wedi  gyru  Mr.  Jones  yn  f  wy  i'r  cyfeiríad  aralL  Pa 
fodd  bynag,  mae  llawer  i'w  ddyweyd  dros  syniadau  Mr.  Jones-  am 
bregethu.  Athraw, yn fwy  nagaratÀtwr,  ydy w y  pregethwr  Cristionoçol 
i  fod.  Yr  oedd  yr  Apostol  Paul,  tra  yn  Gorínth  o  leiaf,  yn  rhoddî 
heibio  bob  oraiory  fel  y  gallai  ddysgo  gwìríoneddau  yr  efengyl  Myn 
eglurhâd  yr  Ysbryd  a  nerth."  Mae  pregethwyr  athrawol  fel  John 
Wesley  yn  rhoi  mwy  o  argraff  ar  y  byd  na  phregethwyr  areithyddol  fël 
George  Whitfield.  Y  mae  Pedr  danllyd  yn  f wy  poblogaidd  yn  y  byd 
na  Paul  athrawaidd,  am  fod  dynion  yn  f wy  awyddus  am  gael  en  cyfirai 
na'u  haddy8gu.  Am  yr  un  rheswm,  mae  (( llefaru  ft  thafodaa  "  yn  fwy 
poblogaidd  na  "phrophwydo."  Dysgu  gwirioneddau  a  dyledswyddan 
crefydd  a  ddylai  fod  prìf  nod  y  pulpud,  er  fod  tipyn  o  ddawn  i  dynn 
sylw  y  difraw  a'r  difater  yn  werthfawr  yn  y  pregethwr.  O  gymaint 
ag  y  mae  adeiladu  yn  weÜ  na  chÿflroi,  o  gymaint  a  hyny  y  mae  y 
pulpit  teacher  yn  f wy  o  werth  na'r  pulpü  orator.  Da  fyddai  fod  tipyn  o 
gymysgedd,  ond  yn  sicr  dylai  fod  y  diweddaf  yn  is-wasanaeth^r  Vt 
cyntaf.  Mae  o  flaen  ein  meddwl  yn  awr  ddwy  gynoulleidfa,  y  naül 
wedi  bod  er  ys  blynyddau  o  dan  weinidogaeth  y  pregethwr  athrawol, 
sydd  yn  ymdrechgar  i  "  iawn  gyfranu  gair  y  gwirionedd,"  a'r  llall  wedi 
bod  am  dymmor  maith  o  dan  weinidogaeth  y  pregethwr  areithyddol, 
sydd  yn  wastad  yn  amcanu  at  y  sensational.  Wel,  y  mae  y  gyntaf  yn 
annhraethol  fwy  goleuedig,  egwyddorol,  a  sefydlog  yn  eu  crefydd 
na'r  ddiweddaf.  Dyna  oedd  amcan  John  Jones,  "pregethu  y  ffair," 
"  dysgu  a  phregethu."  Dichon  iddo  yntau,  wrth  ochel  un  eithaf,  fyned 
braidd  i  eithaf  arall,  a  thrwy  hyny  ogwyddo  at  yr  oer  a'r  difywyd. 
Ond  (( yn  eglurhâd  y  gwirionedd  "  oedd  ei  arwyddair  ef  bob  amser  yn 
y  pulpud :  u  porthi  â  gwybodaeth  ac  â  deall."  Yr  oedd  Christmas 
Evans  fel  Llyfr  y  Dadguddiad,  a  John  Jones  fel  yr  Epiatol  at  y 
Bhufeiniaid. 

Am  yr  ugain  mlynedd  dilynol  i'w  ymadawiad  oddiwrth  yv  Hen 
Fedyddwyr,  ymroddodd  Mr.  Jones  i  weinidogaethu  i'r  eglwyai  a 
lynasant  wrtho,  yn  benaf  Ramoth  a  Harlech.  Ymohebai  gryn  iawer 
â'i  gyfeillion  yn  yr  Alban,  ac  â  "Beirdd  Eifion,"  yn  arbenig  R  Ab 
Gwilym  Ddu  a  Dewi  Wyn.  Yr  oedd  yn  Gymro  da,  ac  yn  Sais 
gweddoi.  Nid  oedd  yn  anhyall  yn  y  tair  iaith  oedd  ar  y  groee — 
Hebraeg,  Groeg,  a  Lladin.  Yr  oedd  hefyd  yn  fardd  a  cherddor 
rhaeorol,  fel  y  nodwyd.  Nid  awn  yn  y  fan  hon  i  son  dim  am  yr 
anghytundeb  a  fu  rhyngddo  ar  un  adeg  â'i  gydweinidog,  Robert 
Morgan — yr  hwn  gyda  Uaw  oedd  yn  berthynas  agos  i'r  ysgruénydd, — 
ac  y  mae  ei  lythyr  at  y  gwr  hwnw,  fel  y  ceir  yn  "Adgof  uwch 
ançhof  "  yn  ddangoseg  o'r  dyn,  sef  llym,  gonest,  a  didderbyn-wyneb  i'r 
eithaf.  Pa  fodd  bynag  gwnaed  y  rhwyg  hwnw  i  fyny  yn  foan,  a 
buont  yn  gyfeillion  mawr  hyd  y  diwedd.  Wedi  gorlafur  dibaid  am 
lawer  o  flynyddoedd,  dygodd  John  Jones  arno  ei  hun  nychdod  a 
henaint  cynamseroL  Mae  ei  lythyr,  dyddiedig  Ebrill  18,  1822,  at  & 
Ab  Gwilym  Ddu,  yn  effeithiol  iawn.    Dyma  rai  o'i  eiriau : — (<Gallaf 


HOLLT  DDAEABBOOL  TR  ARABAH  AO  AEaBAH.  277 

wirio  i  chwi,  iy  hen  gyfaill  caredig,  ddarfod  i  mi  lafurio  yn  iy  nghorff, 
ac  yn  f y  meddyliau  hefyd,  hyd  eithaf  fy  ngallu,  os  nid  yn  hytrach  tu 
hwnt  i  fy  ngallu,  er  mwyn  enw  ac  achos  Iesu  Griat,  er  ys  yn  agos  i  34 
o  flynyddoedd  bellach.  Yr  wyf  wedi  teithio  ar  fy  nhraed  trwy  bob 
math  o  dywydd,  dros  fynyddoedd  ac  afonydd,  er  ys  mwy  na  22  o 
tìynyddoedd,  hyd  oni  safais  ar  ganol  fy  ffordd  ddydd  Sadwrn  diweddaf, 
a  da  i  mi  oedd  tŷ  brawd  Cristionogol  i  droi  i  mewn  iddo,  yn 
amgen  buasai  raid  i  mi  syrthio  a  gorwedd  ar  y  ffordd  fawr."  Ar  ol 
cystudd  poenus  bu  farw  Mehefin  27,  1822,  yn  56  mlwydd  oed. 
Cyfansoddodd  R,  Ab  Öwilym  Ddu  farwnad  brydferth  iddo,  a  nod- 
weddiadol  iawn  ydyw  y  ddwy  linell  ganlynol  o'r  gwrthddrych : — 

Gair  Duw  oedd  ei  fpredo  ef , 
Hyd  a  wyddai,  rhaid  addef. 

EVAN  ROBERTS. 

Dyfiryn. 


HOLLT  DDAE\REGOL  YR  ARABAH  AO  AEABAH. 

Mab  y  llinell  uchod  yn  cychwyn  i  fyny  yn  Syría,  yn  rhedeg  drwy 
ddyffryn  yr  Iorddonen,  y  Môr  Marw,  tir  Edom,  anialwch  Sin,  nes 
myned  i  lawr  i'r  Akabah — neu  Elath  yr  Ysgrythyr.  Mae  Dr.  Hull, 
er  ei  bod  yn  un  hollt  neu  fault,  eto  yn  ei  dosharthu  yn  ddwy  ran,  ac 
yn  galw  y  naill  y  rhan  ogleddol,  a'r  llall  y  rhan  ddeheuol.  Mae  ei  hyd, 
o  derfyn  i  derfyn,  dros  200  o  filldiroedd.  Ac  mewn  ystyr  ddaearyddol 
a  daearegol  mae  y  llinell  hon  a'i  therfynau  yn  fangre  o  hynodrwydd  ac 
arbenigrwydd  neillduol.  Nid  oes  ar  ddalenau  gwyddoniaeth  nac  ar 
holl  dableis  daeareg  yr  un  fault  mor  amlwg,  arbenigol,  ac  arwyddocaol 
á'r  un  y  cyfeiriwn  ati. 

Yn  yr  ysgríf  hon  bwríadwn  roddi  hanes  y  rhan  ogleddol  o'r  llinell, 
a  gadael  y  llall  hyd  ryw  adeg  arall.  Geilw  Dr.  Hull  y  rhanbarth  hon, 
The  Jordan-Arabah  Depression.  Enw  presennol  yr  Iorddonen  gan  y 
brodorion  ydyw  y  disgynydd;  ystyr  y  gair  Ghor,  yr  hwn  sydd  yn  enw 
ar  y  dyffiryn,  ydyw  dyfnder;  ac  ystyr  y  gair  Arabah  ydyw  suddedig. 
Dyma  nodwedd  ddaearyddol  y  dyffryn  trwy  ba  un  y  rhed  yr  Iorddonen 
i  ben  ei  thaith ;  dyffryn  dwfn,  disgynedig  a  suddedig ;  y  lle  hynotaf, 
ac  hefyd  y  llecyn  dyfnaf  ei  waelod,  o  weithrediad  natur  ei  hun,  ar 
wyneb  y  ddaear.  Ac  nid  peth  hynod  yn  y  parthau  hyny  fyddai 
canfod  y  cymylau  yn  hofran  yn  llawer  is  na  lefel  y  Môr  Mawr; 

6n  fod  gwyneb  y  Môr  Marw  1292  o  droedfeddi  yn  is  na  gwyneb 
ôr  y  Ganoldir.     Yn   wir,  dyma  y  gynfas  ddwfr  isaf  ei  gwely  ar 
holl  arwyneb  y  belen  ddaearoL 


278  BOLLT   DDARARBOOL   YR   ARABAH    AO   AJC1BAK> 

Erbyn  heddy w  mae  y  fangre  hynod  hon  wedi  caei  sylw  arbeaig  gaa 
ddysgedigion  a  gwyddonwyr,  ac  wedi  cael  ei  harchwihe,  ae  hef já  m 
mapio  allan,  a  hyny  nid  yn  unig  yn  ei  gwedd  ddaearyddol,  ond  heáyd 
ei  gwedd  ddaearegoi.  Oddeutu  50  o  tlynyddoedd  yn  ol,  amijgodd  u 
o'r  enw  Leopold  yon  Buck,  ddymuniad  ar  i  Gymdeithas  Ddae&regoi 
Llundain  anfon  allan  nifer  o'i  gwŷr  mwyaf  cymhwys  a  dyagedig  i 
archwilio  y  Môr  Marw  a'i  derfynau,  a  dywedai  y  buasai  caolyniad  y 
cyfryw  archwiliad  yn  destun  o  ddyddordeb  a  Uawenydd  i'r  holl  fyd. 
Ond  nid  Cymdeithae  Ddaearegol  Llundain  a  gafodd  yr  aorhydedd  o 
wneyd  hyny  ac  o  ddal  lamp  oíeu  daeareg  uwch  ben  y  llanerch  ddofn 
a  dirgeledig  hon  am  y  waith  gyntaf,  ond  cymdeithas  araii,  ilawer 
ieuengach  a  Uawer  mwy  Uednais  ei  honiadau,  sef  y  Palestine  Ezpfaratiom 
Fund.  Bu  hon  am  flynyddoedd  yn  flaenorol  yn  dwyn  ymlaen 
archwiliad  daearyddol,  yr  hyn  sydd  bellach  wedi  ei  orphen,  a'r  canlyn- 
iad  wedi  ei  gyhoeddi  mewn  cofíantau  a  mapiau,  at  yr  hyn  y  buom  yn 
galw  Bylw  amser  yn  ol  ar  ddalenau  y  Traxthodydd.  Ond  erbyn 
heddy w  mae  yr  archwiliad  daearegol  hefyd  wedi  ei  gwblhao,  a'r  eanlyn- 
iadau  yn  ein  meddiant 

Yn  mis  Tachwedd  1883,  yr  ydys  yn  canfod  y  cwmni  daearegol  yn 
cychwyn  i'w  taith,  a*u  hwyneb  tua'r  dwyrain ;  ac  un  diwrnod  gweiir 
hwy  yn  dechreu  ar  yr  anialwch,  yn  dUyn  Uwybr  piant  Iarael,  gan 
ddringo  i  fyny  o'r  dehau  i'r  gogledd,  trwy  yr  anialwch  a  thir  £dom, 
ac  i'r  Môr  Marw  ac  Ëngedi,  nes  cyrhaedd  dinaa  Jerusalem,  ac  wrth 
fyned  yn  cyflawni  amcan  eu  cenadaeth.     Dyma  y  boneddigion  oedd  yn 
cyfansoddi    y    fyntai :    Dr.    Hull,    Àthraw    daearegol    yn    Ngholeg 
Brenhinol  Dublin,  ac  efe  oedd  y  penaeth ;  Uch-Gadben  Eitcfaener,  yr 
hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  yr  Àipht,  ac  yn  un  o  aelodau  yr  archwüiad 
blaenorol ;  Dr.  Gordon  Hull,  meddyg  y  cwmni,  a  mab  i'r  cyntai ;  Mr. 
Armstrong,  yr  hwn  hefyd  a  wasanaethai  yn  yr  archwüiad  blaenonol ; 
Mr.  Henry  C.  Hart,  naturiaethwr  y  fyntai ;  a  gweithredai  Mr.  Regìnald 
Laurence  o  Goleg    Brenhinol  Dublin    fel    areyllydd  a  meteorologisL 
Gweithredai  Dr.  Gordon  Hull  hefyd  fel  photographér.     Yr  oedd  gan  y 
Gwmni  y  cyflenwad  angenrheidiol  o  bob  celfí,  arfau  ac  offerynau,  er 
cyflawni  y  gwaith  yr  anfonwyd  hwynt  o'i  biegid,  a  hyny  yn  drwyadh 
Cawsant  bob  hamdden  a  mantais  i  gyflawni  y  program  gosodedig  am  y 
rhan  gyntaf  o'r  daith,  sef  o'r  Akabah  hyd  yn  Engedi,  yn  ystlys  orliew- 
inol  y  Môr  Marw.     Ond  o  herwydd  amgylchiadau  gwrthwynebns,  ac 
yn  enwedig  disgyniad  cnwd   trwchus  o  eira  anamserol  ar  y  ddaear, 
methwyd  a  dilyn  y  gwaith  i'r  gogledd,  a  bu  raid  dychwelyci  cyn  gailu 
ei  gwblhau  yn  hoilol.     Mae  Dr.  Hull  erbyn  hyn  wedi  cyhoeddi  ffrwyth 
yr  ymweliad  ac  ychwaneg,  mewn  dwy  gyfrol, — un  yn  cynnwys  y  wedd 
hanesiol  ac  amgylchiadol,  a'r  llall  y  wedd  wyddonol  i'r  daith,     Gelwir 
y  naill  yn  MowU  Seir,  a'r  llall,  Memoir  on  the  Physieal  Geology  of  Arabîa 
Petreay   Pale$tine>   and  adjoiniwi   Districts.     Yr  Iorddonen  a'i  dyfiryn 
ydyw  gwrthddrychau  yr  archwiliaeth  ogleddoL     Mae  i'r  afon  hon  fwy 
nag  un   tarddle,   un  wrth   wraidd  yr  Hermon,  a'r  Uail — y  brif  a"r 
bwysicaf — yn  Cesarea  Philippi.     Mae  hi  yn  dechreu  ei  chwra  yn  ffrwd 
risialaidd,  gref  a  bywiog,  ac  yn  rhedeg  ar  hyd  gwely  garw  a  charegog, 
i  Lyn  Huleh,  yr  hwn  sydd  yn  gorwedd  saith  troedfedd  uwchiaw  Môr  y 
Canoldir.     Yna  drachefn  rhêd  ar  hyd  sianei  oriwaered,  a  rhwng  glenydd 


HOLLT   DDA«A&BCK>L   TB    A&ABAH    AO   ARABAH.  279 

o'r  faealt,  i  fjrowea  Môt  Tiberias,  a  thrwyddo.  Mae  7  llyn  hwa  yn 
shoel  brydferth  o  ddwfr,  croew  ei  flas,  a  dysglaer  ei  olwg.  Ei  hýd  ydyw 
rmdair  ar  ddeg  o  filldiroedd,  a'i  led  yn  y  man  lletaf  ydyw  wyth  milldir. 
V  môr  bach  hwn  ydyw  y  creadnr  mwyaf  diymddiried  a  thwyllodrus 
mewn  bod,  gan  y  bydd  yr  ystorm  yn  codi  arno  mor  ddiaymwth,  ac  yn 
gyffelyb  yn  goetegu,  a  lìawer  gwaith  yn  y  dydd  y  dygwydda  hyny  l 
Mae  yn  gorwedd  682  o  droedfeddi  islaw  y  Môr  Mawr ;  a  chan  ei  fod 
yn  îs  na  llyn  Huleh  o  689  o  droedfeddi,  ac  mai  12  milldir  ydyw  y 
pellder  sydd  rhyngddynt,  gwna  hyny  y  ddisgynfa  yn  57  o  droedfeddi  y 
filldir.  Ar  yr  ystlys  ogleddol  iddo,  ceir  cyfres  fynyddig  fasaltaidd 
Safed;  i'r  dwyrain  ceir  gwastadtìr  Jaulon  a'r  Hauran,  ar  ba  nn  y 
gwelir  lliaws  o  hen  grydau  a  llosg  dyllau,  a.fu  unwaith  yn  gweithio  yn 
nerthol,  ac  yn  lluchio  ffrydiau  o  lafa  llosg,  pa  un  a  welir  yn  wasgaredig 
ar  hyd  y  fangre ;  ond  y  maeht  yn  bresennol  yn  Uonydd  a  diwaitL  Ar 
ei  draeth  eeir  gro  cymyag  ac  amry wiaethol,  yn  cynnwya  ceryg,  calch, 
oalleetr,  a  basaltaidd,  ac  hefyd  amrywiaeth  o  gregyn,  ac  oll  wedi  eu 
Ilyfnhau  a'u  caboli  gan  weithrediad  dwfr.  Wedi  i'r  afon  adael  Môr 
Tiberias,  y  mae  hi  yn  disgyn  ac  yn  prysuro  i  fynwes  y  Môr  Heli  Mae 
y  pellder  rhwng  y  ddau  fôr  hyn  yn  66  o  filldiroedd,  a  gwaelod  y  ddis- 

Snfa  yn  1292  o  droedfeddi  islaw  Môr  y  Ganoldir,  ac  yn  610  o  droed- 
Idi  islaw  Môt  Tiberias,  yr  hyn  a  wna  naw  troedfedd  o  ddisgyniad  y 
fiildir.  Mae  yr  afon  yn  rhedeg  i  lawr,  ar  ol  gadael  Môr  Tiberias, 
rhwng  glenydd  uchel  a  chymysg  o  dy  wod,  gro,  a  chlai  calchaidd,  pa 
rai  a  geir  yn  welyau  dilynol ;  a  cheir  ynddynt  hefyd  amry w  fathau  o 
gregyn-ffosylau.  Mae  cyflenwad  mawr  0  ddwfr  yn  disgyn  yn  wastadol 
Fr  Môr  Marw,  nid  yn  unig  o'r  Iorddonen,  ond  hefyd  o  afonydd  eraill, 
yn  enwedig  afonydd  gwlad  Moab,  a  rhai  hefyd  0  ochr  y  gorllewin. 
Mao  y  môr  hwn,  mewn  rhai  manau,  yn  hynod  ddwfn,  ac  yn  ddyfnach 
ar  oehr  Moab,  ac  yn  fwy  felly  mewn  rhai  manau  ar  yr  ochr  hono  na'u 
gilydd.  Yn  ol  y  soundings  a  wnaed  yn  y  flwyddyn  1848  gan  yr  Is- 
Gadben  Lynch,  yr  oedd  ei  ddyfnder  yn  mesur  1298  0  droedfeddi ;  ac 
yr  oedd  hyny  yn  fwy  o  fesur  nag  oedd  rhwng  ei  wyneb  a  gwyneb  Môr 
y  Canoldir.  Y  mae  ei  bwysau  a'i  halltrwydd  yn  cynnyddu  fel  yr  eir  i 
lawr  iddo,  ac  felly  fe'i  ceir  yn  llawer  trymach  a  halltach  yn  ei  waelod 
nag  ar  ei  wyneb.  Dyma  gyfrol  o  ddwf r  ag  y  mae  ei  wely  ddyf naf,  a'i 
bwysau  drymaf,  a'i  flas  halltaf  o  holl  ddyfroedd  y  byd.  Mae  Môr  y 
Werydd  yn  rhoddi  6  phwys  o  halen  mewn  100  rhan  0  ddẅfr ;  mae  y 
Môr  Marw  yn  rhoddi  yn  agos  i  25  pwys  yn  yr  un  mesur. 

Yn  awr  y  cwestiwn  a  awgrymir  ydyw,  paham  y  mae  mor  hallt,  a 
phaham  y  mae  Môr  Tiberias  yn  groew,  a'r  ddau  yn  cael  eu  cyflenwi  â 
dwfr  yr  un  afon  ?  Yr  ateb  syml  ydyw,  nad  ydyw  y  Môr  Marw  yn 
meddu  mynedfa  allan  (outiet),  pan  mae  Môr  Tiberias  yn  meddu  un. 
Mae  yn  ffaith  a  gadarnheir  gan  aichwiliadau  diweddar  nad  oes  un  outlet 
i'r  Môr  Marw,  gan  fod  ei  wely  yn  rhy  ddwfn  a'i  lefel  yn  rhy  isel  i  hyny, 
— yn  is,  fel  y  dywedwyd,  o  1292  na  gwjrneb  y  Môr  Mawr.  Dyma  y 
rheswm  am  ei  fod  yn  aros  yn  halen,  a  helì.  Ond  er  ei  fod  heb  fynedfa 
alian,  ac  er  fod  lliaws  o  afonydd  eraill  yn  rhedeg  iddo,  eto  nid  yw  byth 
yn  orlawn,  ac  yn  gorlifo  ei  geulanau.  Mae  bob  amser  yn  cadw  o  fewn 
erchwynion  ei  wely,  er  y  bydd,  ar  adegau,  yn  fwy  a  llai.  A'r  hyn  sydd  yn 
ei  gadw  yn  ei  fesur  a'i  nodwedd  ydy  wprocm  y  mygdarthiad  (ewporation), 


280  HOLLT  DDABABBGOL  TB  ABABAH  AO  ASABAH. 

yr  hyn  sydd  mewn  gweithrediad  ar  ei  wyneb  yn  barhaua,  a  thrwy  yr 
hyn  y  codir  ac  y  sugnir  y  dwf r,  a  hyoy  yn  gymhariaethol  bor  a  chroew, 
i'r  cwmwl,  gan  adael  yr  halen  ar  ol  yn  y  môr.  A  phan  y  bydd  ei  bwya- 
an  yn  ormod  i'r  dwfr  alla  ei  ddal  yn  ei  ffnrí  doddedig,  y  mae  yn  ei 
ollwng  i'r  gwaelod,  lle  y  mae  yn  ceulo,  ac  yn  ymffurfio  yn  haenaa  halen- 
aidd  Dyna  ydyw  ei  waelod,  yn  gyntaf,  math  o  glai  glas,  a  haenau  o 
ri8ialau  halen  a  gypsum,  yn  gorwedd  arno.  Yn  y  pen  deheu-orllewinol 
iddo,  ceir  mynydd  lled  uchel,  a  elwir  Jebel  Usdum,  yr  hwn  sydd 
gan  mwyaf  yn  graig  hâl,  ac  fe  allai  fod  a  wnelo  hyny  â  halitrwydd 
neHlduol  y  dyfroedd.  Mae  ei  hŷd  oddentu  47  o  filldiroedd,  a*i 
led  gyferbyn  â'r  "Tafod" — y  Lisan,  yn  8  milldir.  Bydd  codiad  a 
gostyngiad  y  dwfr  yn  amry wio  ychydig,  tua  phum'  troedfedd,  mwy  nea 
lai,  me wn  blwyddyn.  Âr  drai  isel  ceir  traeth  hir  yn  y  pen  dehoaol,  yr 
hwn  a  orchuddir  pan  fydd  y  dwfr  yn  weddol  ucheL  Óddigerth  yn  y 
ddau  ben,  mae  y  môr  fel  mewn  cawg  neu  gafn,  yn  cael  ei  amgylcha  gan 
lenydd  uchel  a  serth,  ac  yntau  yn  gorwedd  yn  isel  a  dwfn.  Mae  gleo- 
ydd  tir  Moab  yn  gyfansoddedig  o'r  dywodfaen  a'r  galchfaen  yn  on  gyf- 
res,  ond  pan  dorir  ar  eu  hunoliaeth  gan  yr  agenau  a  gwelyau  yr  afon- 
ydd  sydd  yn  rhedeg  i'r  môr.  Mae  y  glenydd  cyferbyniol,  yn  yr  ochr 
orllewinol,  yn  cynnwys  y  galchfaen,  y  dy wodfaen  a'r  graig  hâl.  Ceir 
pob  sicrwydd  erbyn  hyn  nad  oes  yn  ei  ddyfroedd  yr  un  pysgodyii,  na 
rhithyn  o  fywyd,  er  y  dywed  Lartet  y  gwelwyd  pysg  bychain  yn 
chwareu  mewn  dwf r  bás  yn  y  pen  deheuol ;  ond  myn  Dr.  Tristam  mai 
yn  nwfr  y  ffrydiau  croew  sydd  yn  rhedeg  iddo  yr  oeddent,  ac  mai  am 
ychydig  amser  y  gallent  fyw.  Sicrheir  gan  y  rhai  sydd  wedi  gweled,  y 
bydd  pysgod  yr  Iorddonen,  wedi  myned  i  ddwfr  y  Môr  Marw,  yn  meirw 
yn  fuan,  ac  y  gwelir  eu  hesgyrn  yn  wasgaredig  ar  ei  draeth,  wedi  eu 
tafiu  yno  gan  ei  dònau. 

Ymhlith  pethau  mwyaf  dyddorol  y  dyffryn,  ceir  y  ffynnonau  poeth- 
ion — Thermal  Springs, — pa  rai  sydd  oil  o  natur  fwnawl.  Fe  ddyry  y 
Dr.  Hull  y  lechres  ganlynol  o  honynt : — 

1.  Hammian  — i'r  gorllewin  i  Fôr  Tiberias.  Tymheredd,  143  Fahr.— 
dwfr  swlphwraidd. 

2.  Yarhmuch  Chasm—yn  Gadara.  Tymheredd,  109  Fahr,— dwfr 
swlphwraidd. 

8.  Zerka  Main — ^yn  Moab,  ac  yn  rhedeg  i'r  Mdr  Marw.  Tymheredd, 
109  Fahr. 

4.  Ain  Zara — yn  myned  i'r  Môr  Marw  ar  du  y  dwyrain.  Tymher- 
edd,  109  Fahr. 

5.  Engedi — yn  myned  i'r  Môr  Marw  ar  du  y  gorllewin.  Tymheredd, 
81  Fahr. 

6.  Ain-el  Beida — yn  yr  ochr  ddeheuol  i  Jebel  Usdum.  Tymheredd, 
93  Fahr. — dwfr  swlphwraidd. 

7.  Ain  W.  Khubarah—yn  myned  i'r  Môr  Marw  ar  du  y  gorllewin. 
Tymheredd,  93  Fahr. 

8.  Ain  Feshìcah— gorllewin  i'r  Môr  Marw.     Tymheredd,  82  Fahr. 

9.  Jericho,  Aines-Sultan — yn  y  gorllewin  i'r  Iorddonen.  Tymheredd. 
71  Fahr. 

^e  welir  oddiwrth  y  detholiad  uchod  fod  y  ffynnonau  o'r  tymheredd 
uchaf  fw  caei  ar  yr  ochr  ddwyreiniol  i  ddyffryn  yr  Iorddonen.     Ceir 


HOLLT  DDàBARBGOL  yb  ababah  ao  aeabab,  281 

chwech  o  honynt  a'u  poethder  yn  amrywio  o  109°  i  144°  Fahr.,  ac  fe'u 
ceir  yn  rhedeg  ar  hyd  llinell  yr  hollt — y  faidt — sydd  yn  nodweddu  y 
dyffryn,  yr  hyn,  medd  Lartet,  sydd  ffaith  arwyddocaol  mewn  ystyr 
ddaearegol. 

Deuir  i'r  casgliad  y  bu  y  fangre  hon  ar  un  adeg,  o'r  Libanus  hyd  yr 
Akabah,  am  bellder  o  200  o  fîlldiroedd,  yn  un  môr  mawr,  llydan  a 
dwfn,  a'i  wyneb  mor  uchel,  os  nad  yn  uwch,  na  gwyneb  presennol  Môr 
y  Canoldir.  Mae  presennoldeb  gwelyau  cymysg  o  ro,  llaid,  a  chlai,  yn 
y  ceunentydd,  ac  ochrau  yr  afonydd,  yn  yr  uchder  o  100  troedfedd 
uwchlaw  gwyneb  Môr  y  Canoldir,  yn  profi  hyny,  ac  y  bu  y  dwfr  mor 
uched  â  hyny  rywbryd.  Mae  yr  awdwr  a  enwyd  yn  crybwyll  y  ffaith 
y  ceir  profion  eglur  o  weithrediad  dwfr  ar  ochrau  uchel  creigiau 
Safed,  mor  uched  a  Môr  y  Canoldir,  ac  y  mae  yn  tynu  y  casgliad  y 
bu  Môr  Tiberias  mewn  un  cyfnod,  a'i  ddwfr  yn  cyrhaedd  y  fan  mewn 
lled  ac  uchder.  Yn  wir,  y  mae  cregyn-bysg  presennol  Môr  Tiberias 
yn  gwisgo  delw  eu  tarddiad  morawl,  ac  yn  tystio  drwy  hyny  fod  eu 
henafiaid  yn  breswylwyr  yr  eigion  dwfn  a  hallt  oedd  yn  gorchuddio  yr 
holl  ddyffryn.  Dywed  yr  awdwr  ymhellach,  nid  yn  unig  fod  y  dyffryn 
hwnw  wedi  ei  orchuddio  â  dwfr,  ond  y  bu  holl  Syria,  Arabia,  ac 
Affrica  Ogleddol,  yn  waelodion  moroedd  dyfnion  a  llydain,  gyda'r 
eithriad  o  gyfres  fynyddig  Sinai,  a'r  creigiau  cyffelyb  a  geir  o  bob  tu 
i'r  Môr  Côch.  Geiwir  y  cyfnod  hwnw  yr  Eocene  Period.  Hefyd  dyma 
dymmor  y  ffurfio  a'r  gwaddodi ;  cyfnod  yr  oedd  natur  mewn  seibiant 
yn  adeiladu,  a  hyny  ar  waelodion  a  lloriau  y  dyfnder  mawr.  Dyma  y 
gwaith  yn  cymeryd  lle  o  ffurfio  gwelyau  o  greigiau,  yn  mesur  miloedd 
o  droedfeddi  o  drwch,  mewn  modd  anelwig  ac  anweledig,  yn  mynwes 
yr  eigion,  ac  yn  benaf  y  galchfaen.  Ac  yn  ddilynol  i'r  cyfnod  hwnw, 
daeth  cyfnod  arall,  yr  hwn  a  adnabyddir  yn  ol  amser  daearegol,  y 
Miocene  Period.  Dyma  yr  adeiladu  ar  ben.  Dyma  ddiwedd  ar  y 
seibiant,  a'r  gwaith  dystaw  a  wneid  gan  natur  yn  flasnorol,  mewn 
cynhyrfiadau  a  chyfnewidiadau,  pan  y  cymerodd  dyrchafìad  a  gostyng- 
iad  le,  pan  y  codwyd  un  ran  ac  y  gostyngwyd  y  llall,  pan  y  dyrchafwyd 
y  creigiau  ffurfìedig  o'r  dyfnder  i'r  golwg,  a'u  sefydlu  yn  wastad-diroedd 
uchel,  ac  y  dyfnhawyd  hefyd  wely  y  môr.  Dywed  yr  awdwr  mai  y 
pryd  hyn  y  codwyd  cyfres  y  Libanus  iV  huchder  presennol,  y  gostyng- 
wyd  dyffryn  yr  Iorddonen,  ac  yn  wir  yr  holi  linell  hyd  yr  AkabaL 
Yn  y  cyfnod  hwn  yr  adffurfiwyd  gwyneb  yr  holl  ddaear,  mewn  amryw- 
iaeth  ac  arddunedd,  fel  y  ceir  hi  yn  bresennol. 

Ac  y  mae  dyffryn  yr  Iorddonen  heddyw  yn  ei  ffurfiad  yn  brawf 
eglur,  ac  yn  ganlyniad  i'r  hyn  a  elwir,  mewn  iaith  ddaearegol,  yn  fauli 
neu  hollt,  pan  y  cyfnewidiwyd  ac  y  symudwyd  safleoedd  y  creigiau 
aV  haenau.  Dyma  farn  prif  wyddonwyr  a  daearegwyr  sydd  wedi 
archwilio  y  fan  eu  hunain.  Ac  wrth  edrych  ar  y  map  daearegol,  a 
ddarparwyd  gan  yr  Archwilwyr,  canfyddir  hyny,  a  gwelir  yn  eglur  y 
gwahaniaeth  amlwg  sydd  rhwng  natur  y  ffurfiadau  yn  y  ddwy  ochr 
gyferbyniol  i'r  dyffryn.  O'r  Akabah  hyd  Jericho,  ceir  y  ffurfiadau  ar  yr 
ochr  ddwyreiniol  yn  llawer  hýn  na'r  rhai  a  geir  ar  yr  ochr  orllewinol. 
Ac  o  Jericho  hyd  Fôr  Tiberias,  er  fod  yr  haenau  yn  perthyn  i'r  un 
ffurfiadau,  eto  ceir  hwynt  yn  gwahaniaethu,  a'r  rhai  sydd  ar  y  gorllewin 
yn  meddu  rhagoriaeth,     Weitbiau    gwelir    yr  annhebygrwydd  hwn 


282  HOLIJT   DDASAftWOL    T»    *EâBaH    *C    A»AlUH, 

mewn  darn  Ued  hir  o  hollt,  yn  manr  fe  aliai  rai  müoedd  o  droadfatt. 
tel  jt  hon,  er  esiampl,  a  geir  jra  mhen  deheuol  y  djffirjn,  gyfarbfii 
Mynydd  Hor.  Ae  nid  jrn  unig  ceir  yn  j  d  jffryn  anrjddion  o  un  Wì 
f  awr,  ond  o  amry w  o  holltan  Ilai  ac  eilraddol,  jma  a  thraw,  pa  ni,  * 
eu  bod  jn  jmddangos  yn  fychain,  eto  jdjnt  jn  ddigon  pwyagft 
gosod  ar  y  map  A  dywed  Dr.  Holl  am  j  famJU  hon,  mai  hi  ydjw  7 
pegwn  nen  yr  echel  i  holl  symndiadan  daearegoi  j  dynryn,  ae  hrfyd  j 
tiroedd  cylchynol.  Diammen  j  byddai  deall  jn  drwyadl  wyddouaeiä 
y  dyffryn  hwn,  yn  agoriad  i  ddadgloi  ac  egioro  holl  ddngelwd  j 
gwledydd  cylchynol  yn  y  cyfryw  bethao. 

Y  mae  yn  gwestiwn  dyddorol  beth  oedd  natar  j  çynbyrfiadir 
eyfnewidiadau  a  achosasant  yr  hollt  fawr  hon  f  Pa  un  ai  yn  radtó 
ai  ynte  yn  sydyn  y  cymerodd  le  f  Tybia  Dr.  Hnll  jn  ei  iyituà 
graddol  iawn  fu  y  gweithrediadan  hjnj,  a'u  bod  wedi  parhac  aa  hâr 
amser,  a  bod  y  toríad  yn  y  dyffryn,  ynghyd  a  chodiad  j  tàr  jn  Edoa» 
Moab,  yn  y  dwyrain,  ac  hefyd  tir  Paleetina  yn  j  gorllewin,  yn  d& 
yr  un  gweithrediadau,  ac  wedi  cymeryd  Ue  ar  yr  nn  amaer,  yr  hya  J 
elwir  efe  (( The  tangential  pressure  of  the  eartìís  erutt  dme  to  amtné* 
Felly  gellid  tybied  fod  y  tir  jn  graddoi  godi  o'r  môr,  ae  yn  pari  i 
f  wrdd-dir  Judea  ac  Arabia  hefyd  gael  ei  godi  jn  uwch ;  heryd  fod  J 
grawen  yn  cwympo  i  fewn  ar  yr  ochr  orllewinol,  nes  ei  dryllio  11 
malurío,  ac  y  buasai  y  bwrdd-dir  a  enwyd  y  peth  cjntaf  i  wnefi  • 
ymddangoaiad,  a  buasai  y  tyllau  a  wneid  drwy  y  symudiad  yn  caal  * 
Ilenwi  â  dwfr  y  môr  cyntefìg.  Diau  mai  dwfr  cyntai  Môr  tìbeẃ»' 
bysgod  cyntaf — fel  y  ceir  profion  amynt  o'u  tarddiad  morawJ— jàosU 
dwfr  a  physgod  yr  unrhyw  Fôr.  Ac  y  mae  yr  un  peth  i'w  ddyweyd  ia 
ddwfr  cy ntaf  y  Môr  Heli,  ei  fed  wedi  aros  ynddo  o'r  môr  mawr  cyntafy 
A  chan  fod  gwaelod  ei  wely  wedi  ei  ddyfnhau  trwj  j  cymewMiadii 
yr  aethai  drwyddynt,  ceir  fod  swm  ei  ddyfroedd  yn  helaeth,  a'i  ddj» 
der  yn  f awr ;  ac  y  mae  yr  afonydd  cylchynol  yn  ei  gyflenwi  yn  &*1*1* 
Dy ma  y  Uynclyn  eydd  yn  yfed  yr  hoil  Iorddonen,  holl  afonydd  M*fc 
ac  afonydd  Paleetina ;  ac  er  nad  oee  iddo  fynediad  allan,  eto  nid  P 
byth  yn  cael  ei  ddigoni,  ae  er  pob  peth  y  mae  yn  cyfateb  i'w  enw,  J» 
Fôr  Marw.  Yn  y  cyfnod  maith  a  nodwyd  y  dygwyd  dyflryn  J* 
Iorddonen  i'w  ffurf  a'i  agwedd  bresennol,  ac  yn  wir  dyma'r  *de&f 
lleihäwyd  dyfroedd  Môr  y  Ganoldîr,  gan  ei  droi  yn  gadwen  o  lynotdd» 
ac  y  cysylltwyd  ei  ynysoedd,  megys  Sicily  a  Maita,  â'r  tir  mawr. 

JOHN  JON» 


HEN  ARALLEIRIAD  0*B  BEDWAREDD  SALM  AR 

BYMTHEÖ. 

Gafwyd  yr  Aralleiriad  a  ganlyn,  gyda'r  nodiad  Saesoneg  sydd  yn  ei 
ragflaenu,  wedi  eu  hysgrifenu  yn  ddestlus  ar  ddalen  wen  mewn  hen 
gopi  o  Heroeÿs  Mediiations,  a  brynwyd  rai  blynyddoedd  yn  ol  mewn 
8Ìop  hen  lyfrau  yn  Àwstralia,  gan  Mr.  D.  Hugh  Evans  (Daniel  Ddu  o 
Fôn),  a  f  n  yn  ddiweddar  ar  ymweliad  â'r  hen  wlad.  Pwy  fedr  roddi 
i  ni  ychwaneg  o  hysbysrwydd  am  y  Parch.  R.  Thomas,  a'i  gasgliad  o 
Emynau  at  wasanaeth  Eglwys  Beaumaris,  a'i  gyfrol  o  Bregethau 
Gymraeg  t 

The  following  beautiful  versifieation  oí  tbe  19th  PBalm  ifl  taken  from  a 
oolleotion  for  the  use  of  Beaumaris  Churoh,  by  the  Bev.  R.  Thomas,  author  of 
Sermona,  &c,  in  the  same  language. 

Mae  uwch  ein  pen  ffurfaíen  faith, 

A'i  gloywlas  waith  wybrenol ; 
Mae  dysglaer  gyloh  y  nef ol  gaer, 

Yn  datgan  Saer  anfeidrol. 

Mae  'r  haul  o  ddydd  i  ddydd  yn  son. 

Am  nerth  yr  Ion  yn  llafar  ; 
Mae  'n  dangos  Hollailuog  waith, 

I  wledydd  maith  y  ddaear. 

Y  nos  mae  'r  lloer  heb  gwsg  na  hûn 

Yn  traethu  'r  un  rhyfeddod ; 
Yn  adrodd  yma  i'r  byd  bob  awr 

Ddeohreuad  mawr  ei  hanf  od. 

O'i  ohyloh  holl  ser  y  wybrol  fro, 

Ao  yn  eu  tro  'r  planedau 
Sy  'n  taenu  'r  hanes  gwir  o  hyd 

O'r  gogledd  fyd  i'r  dehau. 

Beth,  er  eu  bod  â  dvstaw  dro 

Yn  oylohu  'r  fro  ddaearol  ? 
Beth,  os  na  ddaw  na  llais  nao  iaith 

O'u  rhodau  maith  dysgleîriol  ? 

Rheswm,  er  hyn,  a  gly w  eu  llef 

O  entrych  nef  vn  unf odd, 
Yn  oanu  fyth  ft  dibsid  dôn,— 

Deheulaw  'r  lon  a'n  oreodd. 


CYMERIAD  YR   IESÜ    A'I    DDYLANWAD  AR 

Y    BYD. 

Y  MAE  un  o'n  poëtau  ni  ein  hunain  yn  darlunio  dyn  yn  myned  i  ben  y 
Wyddfa  i  feirniadu  codiad  yr  haul  Llwyddodd  i  fyned  â'r  dymher 
feirniadol  gydag  ef  i  ben  y  mynydd,  ond  y  foment  yr  ymddangOBodd 
brenin  y  dydd,  fe  ffôdd  yn  y  fan.  Mae  y  beirniad  ar  ei  ddeolin  yn 
addolydd  Duw  mewn  Natur. 

Tebyg  i  hyn  ydyw  hanes  dynion  yn  eu  perthynas  â  Christ  yr 
Arglwydd.  Gosododd  aml  un  ei  fryd  ar  y  gorchẁyl  o  feirniadu 
ei  gymeriad  Ef,  a'i  gyferbynu  â  mawrion  y  byd  Ond  wedi  dyfod  i'w 
bresennoldeb — i  wyddfod  Haul  y  Cyfiawnder,  y  mae  y  beirniad,  megys 
er  ei  waethaf,  yn  troi  yn  addolydd.  Y  fath  ydy w  urddas  tawel  y  cymer- 
iad  fel  y  mae  yn  dofí  beiddgarwch  meddyliol,  ac  yn  perí  i  falchder  ys- 
bryd  dynu  ei  sandalau  yn  ei  wydd.  Ond  os  na  allwn  ei  feirniadu  ni 
a  gawn  ei  edmygu, — ei  ddyrchafu  goruwch  ein  llawenydd  penaf.  Nid 
oes  perygl  camgymeryd  yn  y  cyfeiriad  hwn,  oblegid  pe  meddem 
"  ddoniau  dynion  ac  angelion,"  a  phe  rhoddid  y  cyfry w  ar  lawn  waith, 
fe  fyddai  cymoriad  yrlesu  yn  aros  "uwchlaw  pob  bendith  a  moliant" 
— "  yn  fendigedig  yn  oes  oesoedd." 

Yn  awr,  yn  yr  ysbryd  ac  i'r  amcan  uchod,  y  dymunem  wahodd  y 
darllenydd  i  ddyfod  gyda  ni  tra  yn  ceisio  dilyn  esiampl  y  ddau 
ddysgybl  gynt :  "  A  hwy  a  ddaethant,  ac  a  welsant  Ue  yr  oedd  Efe 
yn  trigo,  ac  a  arosasant  gydag  Ef  y  diwrnod  hwnw."  Dichon  y  bydd 
nodi  y  ddwy  ystyriaeth  a  ganlyn  yn  gynnorthwy  i  ni  fyned  ymlaen  : — 
Mawredd  y  Cymeriad,  a  Dylanwad  y  Cymeriad. 

Priodoledd  amlwg  yn  nghymeriad  yr  Iesu  ydyw  ei  FAWREDD. 
Geiriau  yr  angel  am  dano  ydoedd:  "Hwn  a  fydd  mawr,"  ac  y  mae 
Dai8  yr  oesau  yn  ateb,  "  Y  dystiolaeth  hon  sydd  wir."  Codai  y  mawr- 
edd  hwn  o'i  ddyfnderoedd  Ef  ei  hun. 

Nis  gall  amgylchiadau  neu  safle  gymdeühasol  roddi  cyfrif  am  dano. 
Yr  oedd  holl  gylch  a  chwrs  ei  fywyd  yn  amddifad  o  r  elfenau  hyny 
sydd  yn  tynu  sylw  a  gwarogaeth  cymdeithas.  Nid  amgylchiadau 
ffafriol  roddes  fawredd  arno  Ef,  ond  Efe  a  roddes  fawredd  ar  yr  am- 
ffylchiadau  mwyaf  cyffredin.  Cysegrodd  lafur,  a  thaflodd  oleuni 
dysglaer  er  esiampl  i  gylchoedd  symlaf  bywyd. 

Nid  oedd  ei  fawredd  yn  gynnyrch  yr  oes  yr  ydoedd  yn  by w  ynddL 

Y  mae  pob  hanesydd  gonest  a  astudiodd  y  cyfnod  hwnw  yn  gorfod 
cydnabod  nas  çallasai  y  dylanwadau  meddyliol  a  chrefyddol  oedd  ar 
waith  roddi  bôd  i  gymeríad  Iesu  o  Nazareth.  Saif  Efe  mewn  gwrth- 
gyferbyniad  hollol  i  ysbryd  a  thueddiadau  llywodraethol  ei  oes.  Yn 
yr  ystyr  hwn,  "gwreiddyn  o  dir  sych"  ydoedd,  ond  nid  tir  sych 
"  Pharíseaeth  "  na  "  Saduceaeth  "  roddodd  f ôd  i  Wreiddyn  Jesse.  Nìb 
gallasai  awyrgylch  Judea  gynnyrchu  y  Blaguryn  digymhar  a  dyfodd 
mewn  dystawrwydd  yn  neillduaeth  Nazareth. 


OYMERIAD   YB    IBSt)    A*I   DDYLANẀAD   AB   T   BTD.  286 

Dengys  ei  hanes  hefyd  iddo  dyfu  yn  annibynol  ar  y  sefydÀiadau  hyny 
ag  y  tybir  eu  bod  yn  dullweddu  cymeriadau  arweinwyr  yr  oesau. 
"  Pa  fodd  y  medr  hwn  ddysgeidiaeth  ac  yntau  heb  ddysgu  ? "  Ni 
dderbyniodd  ei  addysg  wrth  draed  yr  un  Gamaliel ;  nid  oedd  ei  enw 
ar  restr  y  Rabbiniaid  Iuddewig.  Treuliodd  ran  helaeth  o'i  fywyd 
mewn  pentref  gwledig,  fel  <(  mab  y  saer."  Treuliodd  y  gweddill — ei 
fy wyd  cyhoeddus — yn  y  wlad  leiaf  ei  maintioli.  Ni  fu  braidd  dros  ei 
therfynau.  Nid  oes  hanes  iddo  deithio  gwledydd  i  ymweled  â  chewri 
meddyliol,  fel  rhai  o  enwogion  y  byd  Genedlig.  Nid  oes  argraff  Groeg  na 
Rhufain  ar  ei  ddysgeidiaeth.  Eto  i  gyd,  yr  oedd  yn  llefaru  "  megys 
un  âg  awdurdod  ganddo."  Yn  ei  bresennoldeb  yr  oedd  yr  ymadrodd 
"Rabbi"  yn  dyferu  yn  naturiol  dros  wefusau  ei  wrandawyr.  "Ni  a 
wyddom  mai  dysgawdwr  ydwyt  ti."  Ac  y  mae  yn  aros  hyd  y  fynyd 
hon  yn  oruchaf  ymysg  holl  ddysgawdwyr  y  byd.  Teimla  y  mwyaf  o 
honynt,  wedi  ei  adnabod,  nad  ydynt  deilwng  i  "ddattod  carai  ei 
esgid." 

Ond  nid  mawredd  meddyliol  yn  unig  sydd  yn  cyfansoddi  mawredd 
cymeriad  yr  Iesu.  Y  mae  yn  perthyn  iddo  hefyd  f awredd  tnoesol  ac  y$- 
brydol, — y  mawredd  hwnw  sydd  yn  argraffu  ei  hun  ar  y  gydwybod,  yr 
ewyllys,  a'r  serchiadau.  Mewn  gwirionedd,  cymeriad  yr  lesu  sydd 
wedi  dadguddio  mawredd  moesol  i'r  byd.  Efe  hefyd  ydyw  ei  safon. 
Mae  holl  fawredd  teyrnas  nefoedd  yn  cyfranogi  o'r  "  unrhyw  ddelw." 
Un  wedd  ar  y  mawredd  hwn  ydoedd  hunan-lywodraeth,  hunan-feddiani 
perffaith.  Yn  nghanol  yr  amgylchiadau  mwyaf  anhawdd,  yn  wyneb  yr 
ymosodiadau  mwyaf  annheg,  ni  chollodd  yr  Iesu  ei  hunanfeddiant  am 
amrantiad.  Yn  yr  adegau  hyny  pan  oedd  ei  ddysgyblion  yn  colli  pob 
llywodraeth  arnynt  eu  hunain,  yr  oedd  yr  Athraw  yn  hollol  dawel. 
Nid  oes  hanes  iddo  ar  un  adeg  roddi  ffordd  i  nwyd  ddigofus.  Ni 
chyflawnodd  un  weithred  i  ddial  ar  ei  elynion.  Ni  lefarodd  air  ag 
oedd  jm  gosod  angenrheidrwydd  arno  i'w  alw  yn  ol.  Rhodiai  yn 
barhaus  mewn  tanelwch  urddasol, — rhyw  dangnefedd  mewnol  na 
welodd  y  byd  ei  fath. 

Amlwg,  hefyd,  yn  ei  gymeriad  Ef  ydyw  yr  egwyddor  o  ymaberthiad. 
Treiddiai  hon  drwy  bob  rhan  o  fy wyd  yr  Iesa.  Nid  yn  unig  yr  oedd 
gweithred  olaf  ei  oes  yn  arddangosiad  digyffelyb  o  aberth,  ond  yr  oedd 
ei  holl  yrfa  yn  dwyn  tystiolaeth  i'r  un  egwyddor. 

Mae  cysgod  Hunan, — hunan-gais,  hunan-fwynhad, — yn  tywyllu  rhyw 
gymaint  ar  y  cymeriadau  dysgieiriaf  ymysg  dynion.  Ond,  wele  gy- 
meriad  nas  gallodd  Hunan  sangu  ar  ei  derfynau.  Yr  oedd  ei  holl 
gyfeiriad  at  erailL  Daeth  Mab  y  dyn,  nid  i'w  wasanaethu,  ond  i  was- 
anaethu.  Dibrisiodd  ei  hun  mewn  trefn  i  fod  yn  gymwynaswr  dyn- 
olryw.  Daeth  Efe  i  "çeisio" — nid  enwogrwydd  personol,  nid  dyrch- 
afiad  cymdeithasol — ond  yr  "hyn  a  gollasid."  "Grist  nis  boddhaodd 
ei  hun.w  "Eraill  a  waredodd."  Gosododd  ei  ewyllys  ei  hunan  o'r 
neilldu,  er  mwyn  cyflawni  ewyllys  yr  Hwn  a'i  hanfonodd,  a  gwneuthur 
ei  waith  Ef. 

Ac  ynglŷn  â'r  ymaberthiad  hwn,  gellir  nodi  y  rhinweddau  goddefol 
sydd  wedi  eu  gogoneddu  yn  ei  gymeriad  Ef.  Yn  y  cydser  yma  o 
brydferthion,  y  tywyna  ei  addfwynder,  ei  amynedd,  ei  dynerwch — 
"hynawsedd  Crist."    Mae  y  portrëad  geir  o  hono  yn  yr  ystyr  hwn, 

1889.  u 


286  OTMBBIAD   TB    IBSU    A'l   DDTLANWAD   AB    T    BTD 

"oll  yn  hawddgar."  Dyma  gymeriad  heb  ronyn  o'r  garw,  y  sarng, 
a'r  chwerw  yn  ei  lychwino.  "Tywalltwyd  gras  ar  ei  wefusau."  Yr 
oedd  ei  dynerwch  mor  fawr  fel  na  fynai  dori  y  "goreen  ysig,*'  na 
diffodd  "liin  yn  mygu."  Yn  nghanol  y  cymeriadau  haiarnaidd,  oet; 
diserch,  sydd  yn  ymddangos  yn  awr  ac  eilwaith  yn  yr  hanee  Efengyî» 
aidd— -cynnrychiolwyr  y  "  Sancteiddiach  ydwyf  fì  na  thydi," — y  mm 
addfwynder  yr  Iesu  yn  anadlu  arnom  fel  awel  haf  yn  nghanol  oerai 
ganafoL 

Ond  yr  ydym  hefyd  i  gadw  mewn  cof  fod  yr  holl  dynerwch  hwn  yn 
gorphwys  ar  burdeb.  Yr  oedd  ei  holl  brydferthwch  yn  brydferthwch 
aancteiddrwydd.  Ni  wnaeth  bechod,  ac  ni  chaed  twyll  yn  ei  enao. 
Cwefitiwn  fu  yn  dyrysu  y  byd  am  oeaau  ydoedd  hwnw, — "  Pa  fodd  y 
bydd  yr  hwn  a  aned  o  wraig  yn  lftn  ì "  Ond,  wele  un  wedi  ei  eni  o 
wraig,  un  o  fyag  meibion  dynion,  a'i  gymeríad  yn  lán  oil,  heb  unrbyw 
staen  neu  anaf  arno;  cymeríad  difai,  difrycheulyd, — "sanctaidd,  di- 
ddrwg,  dihalog,  didoledig  oddiwrth  bechaduriaid."  "Wedi  ei  demtio 
ymhob  peth — heb  bechod."  Anadlai  awyr  sancteiddrwydd  ymhob 
man.  "£fe  a  dỳn  ei  anadl  yn  ofn  yr  Arglwydd."  Fel  hyn  y  mae 
Mr.  Smith  yn  ei  esboniad  rhagorol  ar  Esaiah,  yn  cyfieithu  yr  ymad- 
rodd,  "Ac  a  wna  ei  ddeall  ef  yn  fywiog  yn  ofn  yr  Arglwydd" 
(Esa.  xi.  3).  Dadleua  yr  esboniwr  fod  yr  ymadrodd  hwn,  yn  ei  ystyr 
briodol,  yn  un  o'r  profion  mwyaf  diamwys  o  burdeb  dihalog  y  Gwar- 
edwr— "  Efe  a  anadla  yn  ofn  yr  Arglwydd."  Ebai  Mr.  Smith :— M  Y 
mae  yn  ddarnodiad  hynod  o  gryf  o  anmhechadurusrwydd — anmhech- 
adurusrwydd  ag  oedd  yn  bríodoledd  i  Grist  yn  unig.  Yr  ydym  ni,  pa 
mor  bur  bynag  y  gallo  fod  ein  hamcanion,  wedi  ein  cwmpasu  gydag 
awyrgylch  o  bechod.  Nis  gallwn  lai  nag  anadlu  yr  hyn  sydd,  un  adeg 
yn  ennynu  ein  nwydau,  adeg  arall  yn  fferu  ein  teimlad  cynheeaf,  ac 
yn  gwneuthûr  ein  gyddfau  yn  analluog  i  roddi  tystiolaeth  onest  neu 
foliant  gogoneddus.  Fel  oxygen  i  dân  sydd  yn  marw,  felly  y  mae  y  byd- 
olrwydd  a  anadlwn  i'r  pechod  sydd  o'n  mewn.  Nis  gallwn  wrtho ;  yr 
awyrgylch  ydyw  i  ba  un  y  ganwyd  ni.  Ond  oddiwrth  hyn  Criat  yn 
unig  oedd  rydd.  Yr  oedd  Efe  yn  awyrgylch  iddo  ei  Hun,  yn  tynu  ei 
anadl  yn  ofn  yr  Arglwydd.  Am  dano  ef  yn  unig  y  tystiolaethir,  er  yn 
byw  yn  y  byd,  nad  ydoedd  wedi  ei  heintio  â  phechod  y  byd,  Ni 
ddarfu  i  wynt  creulondeb  yr  un  dyn  eríoed  gynneu  digllonedd  ansanct- 
aidd  o  fewn  ei  fynwes ;  ac  ni  ddarfu  i  anghrediniaeth  dynion  gario  i'w 
enaid  Ef  ei  farwol  oerni.  Hyd  yn  nod  pan  yn  cael  ei  arwain  gan  y 
diafol  i  awyrgylch  temtasiwn,  ni  churodd  ei  galon  gan  yr  un  uchelgaia 
gwrthryfelgar.     Yr  oedd  Criat  yn  tynu  ei  anadl  yn  ofn  yr  Arglwydd. 

Gallai  efe  edrych  yn  llygad  ei  oes,  a'r  oesau  oll,  a  gofyn,  "  Pwy  a'a 
hargyhoedda  i  o  bechod  1 "  Methodd  ei  elynion  a  gwneyd  hyny.  Mae 
Pilat  wedi  crynhoi  y  dystiolaeth  am  dano, — "  Ni  chefais  yn  y  dyn  hwn 
ddim  bai."  Pe  buasai  y  Bradwr  wedi  canfod  eiliw  o  wall  yn  nghy- 
meriad  ei  Feistr,  buasai  hyny  yn  lleddfu  rhyw  gymaint  ar  ing  ei 
feddwl ;  ond  nid  oedd  yn  bosibl  cyfeirío  at  ddim  o'r  fath.  Yr  oedd 
mellt  cydwybod  o'i  fewn  yn  cyhoeddi  diniweidrwydd  y  Croeahoeliedig. 
"  Pechais,  gan  fradychu  gwaed  gwiríon  l " 

Ac  nid  cymeríad  heb  ei  brofi — ei  lwyr  brofi — ydoedd  cymeriad  yr  Iesu. 
Nid  mewn  unigedd  y  treuliodd  ei  oes,  ond  yn  nghanol  cymdeithas. 


0YMBR1AD    YR   IB8U    a'i    DDYLANWAD   AR   T   BYD.  287 

Nid  meudwy  ydoedd  Ef  yn  llechu  yn  ogofeydd  yr  anialwch,  ond  Mab 
y  Dyn  yn  ngwir  ystyr  y  gair.  "  A'i  gael  mewn  dull  fel  dyn ; "  yr 
ydoedd  i'w  gael  yn  y  wledd  ac  yn  yr  angladd,  yn  y  synagog  ac  yn  y 
farchnadfa,  yn  y  pentref  tawel  ac  yn  y  ddinas  boblog.  Daeth  Ëfe  yn 
bwyta  ac  yn  yfecL  Garai  ddynion  â'i  holl  galon.  Groesawai  bob 
grndd  yn  ddiwahaniaeth.  Derbyniai  y  cynghorwr  pendefígaidd  heb 
wenieitíno  iddo:  derbyniai  y  tlawd  heb  ei  sarhau.  Yr  oedd  rhyw 
gyfaredd  yn  ei  bresennoldeb  oedd  yn  attynu  pob  gradd.  Yr  unig 
ddoebarth  a  edrychai  yn  elynol  arno  oedd  y  dosbarth  a  ddywedent 
am  y  boM,  melldigedig  ydynt"  Galwent  hwy  ef  yn  "  gyfaill  public- 
anod."  "  Y  mae  hwn  yn  derbyn  pechaduriaid."  Eithaf  gwir.  Ond  yr 
oedd  yr  Iesu  yn  gallu  gwneyd  hyn  oM  heb  fyned  yn  bechadur  ei  hunan. 
Nid  hwy  oedd  yn  gosod  argraff  eu  pechod  arno  Ef,  ond  Efe  oedd  yn 
gosod  delw  ei  burdob  arnynt  hwy.  Daeth  i'r  cyffyrddiad  agosaf  ft 
phechod  y  byd,  heb  gyfranogi  o  hono,  heb  gael  ei  lychwino  ganddo. 
"  Ni  wnaeth  bechod."  Yr  oedd  gyda  phechaduriaid  ymhob  man,  ond 
o  ran  ei  gymeriad  arosodd  drwy  y  cyfan  yn  "ddidoledig  oddiwrth 
bechaduriaid. 

Pa  gyfrif  a  roddir  am  hyn  oll?  Y  mawredd  moesol  sydd  yn  argraff- 
edig  ar  yr  holl  gymeriad ;  cymeriad  sydd  yn  sefyll  wrtho  ei  hunan  yn 
ei  wreiddiolder,  yn  ei  unoliaeth,  ac  yn  ei  gydbwysedd  ;  cymeriad  sydd 
yn  gyfuniad  o  bob  rhinwedd  y  gall  meddwl  dyn  ei  ddymuno,  neu 
gyrchu  tuag  ato.  Pa  fath  ddyn  yw  hwn  ?  Onid  yw  syllu  ar  y 
portrëad  geir  o  hono  yn  y  podair  Efengyl  yn  peri  i  ni  ailadi  odd  geiriau 
y  canwriad  wrth  droed  ei  groes:  "Yn  wir  Mab  Duw  oedd  y  dyn 
hwn!" 

Dtlanwad  ei  Gymeriad.  Mae  hyn  yn  cael  ei  gydnabod  ar 
bob  llaw,  mai  y  dylanwad  moesol  cryfaf  o  fewn  y  byd  ydyw  cymeriad 
yr  Iesu.  Gredir  hyn  yn  ddiysgog  gan  Gristionogion,  ac  fe  addefír  yr 
un  peth  gan  wŷr  nad  ydynt  yn  cysylltu  eu  hunain  âg  unrhyw  ffurf 
weledig  ar  Gristionogaeth.  Ymysg  y  dosbarth  olaf,  gellir  enwi  awdwr 
y  cyfrolau  gwerthfawr  ar  "Hanes  Gwareiddiad  a  Moesoldeb  yn 
Ewrop."  Ni  fynai  yr  awdwr  hwnw,  fel  y  credwn,  gael  ei  gyfrif  ymysg 
amddiffynwyr  Cristionogaeth  yn  y  cyfnod  hwn.  Hanesydd  beirniadol 
ydyw  efe  am  yr  oll  a  ddô)  yn  ei  ffordd,  ac  felly,  hawlia  gael  ei  wrandaw 
fel  tyst  diduedd.  Ond  attolwg,  beth  ydyw  ei  dystiolaeth  ar  y  pwnc 
sydd  genym  mewn  llaw  î  Wel,  yn  un  o'r  cyfrolau  a  nodwyd  (History 
of  Marality  from  Augustus  to  CharUmagne,  Vol.  II.),  ceir  y  brawddegau 
a  ganlyn: — "  Cristionogaeth   a  gyflwynodd  i'r  byd  gynllun-gymeriad 

Íideal  character))  yr  hwn,  drwy  gyfnewidiadau  deunaw  canrif  sydd  wedi 
lanw  calonau  dynion  â  serch  brwdfrydig ;  a'r  hwn  sydd  wedi  nrofi  ei 
hun  yn  abl  i  weithredu  ar  bob  oedran,  ar  bob  cenedl,  ar  bob  tymneredd, 
ac  ar  bob  sefyllfa.     Y  mae  y  cymeriad  hwn  wedi  bod,  nid  yn  unig  y 

Eatrwm  uchaf  o  rinwedd,  ond  y  symbylydd  cryfaf  yn  yr  ymarferiad  o 
ono;  ac  wedi  dylanwadu  mor  ddwfn  fel  y  gellir  yn  wirioneddol  dystiol- 
aethu  fod  yr  hanes  syml  am  dair  blynedd  fer  o  fy wyd  ymarferoi,  wedi 
gwneyd  mwy  i  adnewyddu  a  thyneru  dynolryw  na  holl  draethodau  yr 
athronwyr,  ac  na  holl  annogaethau  moesolwyr  y  byd.  Mewn  gwirion- 
edd,  y  cymeriad  hwn  sydd  wedi  bod  yn  ffynnonell  yr  oll  sydd  oruchaf 
a  phuraf  yn  y  by  wyd  Gristionogol.     Yn  nghanol  yr  holl  bechodau  a'r 

u  2 


ÎHH  cmaauD  ra  ieiü  a'i  brlaiw  **  ? 

KW«ndfdau,  vn  Dghaool  jrr  holl  dajîl  a^âgnonaâL. 
Umi\uA  nydd  wedí  anurddo  hanes  yr  Egrwj*.  t  na 
ntfhym«riad  ac  eaiampl  ei  SyUaenyoSi  egwyoànr  ij 

«rdlíad," 

Ifyria  dyntiolaẃth  ud  nad   vw  yn  0cnlji  gráa 
í'r)«tJorjoj<ol,  tiutwn  llawer  o  bethaiL     Ond  íel  bfár 
arij£«urhaíd  a  oaodwyd  aroo  i  ddwyn  y  dyaiâolaeafc 
Hyumi  iml  y  dyri  Crí»t  Ieau,     Craffer  ychydig  e4o  nr 
y  niaont  yri  haeddu  gwneuthur  o  honom  byn  iddynL     Be*n 
aa«l  *i  aod«f  yw  y  dyfyniad  uchod  f 

ì,  Kod  Ciíatíonogaoth  wedi  cyflwyno  í'r  byd  gynSnn  o  . 
hii  ua*  j$«llír  rhagorí  arno,     Yn  awr,  mae  peütaa  pwyaîg ' 
inmuìwvtUìn  iV  byd  drwy  gyfundrefnau  eraiü,  hen  a  diwoddai  :  «ntf  i 
ilttêfyilil  y  Tofttammit  Newydd  yr  ymddiriedwyd  y  gorcnwyl  o  gyiwjnn 

í  i  holl  fyd  yr  un  peth  raawr  ag  y  bu  ealoo  dyn  yn  breni" *= 

dano  íirwy  yr  oeiau    cyraeríad  perffaith- 

%  Kod  y  cyrueriad  hwn,  drwy  gyfnewidiadan  dennaw 
llariw  <íalonau  dynion  A'r  cariad  mwyaí  brwdfrydig.  Addriad  ifrjfodd 
a  pijwyttitf  ydy  w  hwn.  At  bwy  arall  y  gellir  eymhwyao  y  peth  I  Cnir 
barina  dvnIori  yn  dylanwadu  yn  rymua  ar  eo  cydoeswyr;  yn  enaáD 
4;«lonau  f'w  dilyn  ao  i  aberthu  er  eu  mwyn.  Ond,  wedi  iddymt  gän 
o'r  uolwty  y  mae  y  brwdfrydedd  yn  darfod,  a'r  swjn  yn  paflo.  Dnw 
«ralíl  i  dnyrnaHU  yn  *u  Ue.  Ona  wele  eithiiad  i'r  rhcoL  Dynam  nn 
uytimiiul  riad  ydy w  deunaw  canrif  ddim  wedi  Uacio  yr  alael  aydd  iddo 
ar  Mdwl  y  byd,  Parhâ  i  lanw  calonau  ft  chariad  brwdfrydig.  T  i 
iti  utwìtl  yn  *ei  chladau  plant  dynion  yn  gadarnach  nag  erioei     T  : 


tíi  ragíyriotfiad  vn  cael  ei  aylweddoli  yn  mhob  gwlad  :  **Mi  a  djnaf 
bawh  aUÍ  fy  nun,"  Nid  oes  neb  ond  Efe  yn  medra  tynu  pawb, 
l>yl*nw*da  ar  bob  rhywogaeth  o  feddwl,  pob  dosbarth  mewn  cjm- 
dẁ)Mi*«,  M*o  carlad  Uriit  fel  yr  arddangosir  ef  yn  ei  gymeriad,  yn 
dttltio  toiruladau  dyfnaf  y  çalon,  ac  yn  cynnyrchu  brwdfrydedd  naa 
gall  u n  dWauwad  arall  ei  oen  na'i  ddiffodd. 

9,  Fod  öí  ddylanwad  raor  ddwfn  fel  y  geUir  tystio  iddo  wneyd  mwy 
i  adnwwyddu  a  thyneru  y  ddynoliaeth  na  holl  draethodau  yr  athronwyr, 
a  holl  woihì  inoeiolwyr  v  byd.  Mae  cymdeithasu  â  chymeriad  yr 
lo«u  yn  dwyn  dynion  í  feddiant  o  fywyd  newydd,  a'r  bywyd  hwnw  yn 
argra(fu  ai  hun  raewn  llinellau  o  dynerwch  ar  eu  hoU  weithredoedd. 
Both  nydd  yn  rhoddi  cyfrif  am  y  bywyd,  yr  yni  meddyliol  a 
chymdeitha«ol,  sydd  yn  uerthoi-weithio  yn  y  gwledydd  hyny  Ue  y  mae 
Crintionogaeth  wedi  rhoddi  ei  throed  i  lawr?    Mae  yr  esboniad  i'w 

Sael  yn  nghymeriad  Crist.  Pa  le  y  mae  cuddiad  cryfder  yr  ysbryd 
yngarol,  yr  ymdrechion  clodwiw  i  leddfu  poen  a  thrueni  y  ddynol- 
iaeth  f  Mae  hyn  oll  yn  deilliaw  o  gvmeriad  yr  Hwn  a  rodiai  oddi- 
aragylch  gan  wneuthur  daioni.  0  hono  Ef  y  mae  rhinwedd  yn 
rayned  allan  i  fywhftu,  i  iachâu,  ac  i  dyneru  y  ddynoUaeth. 

Addefir,  fel  y  gweíir  uchod,  fod  yr  Ieeu  wedi  gwneyd  mwy  yn  y 
cyfeiriadau  hyn  na  hoU  ddyegawdwyr  vr  oeaau  ynghyd.  Saif  ar 
fynydd  Hanes,  fel  y  gwnai  ar  fynydd  y  gweddnewidiad,  mewn 
dvsgleirdeb  difrycheuívd  yn  unig — heb  gystadlydd  î  Pwy  a  gyffe  lybir 
iddo  Ef  ymysg  meibion  y  cedyrn  1    Mae  yr  hyn  a  ddywedodd  ein 


OTMERIAD   TB   IS8Ü   A9I   DDYLANWAD   AB    T  BTD.  289 

pêr-ganiedydd  am  yr  angelion,  yn  wirionedd  am  holl  anfarwolion 
amser: — 

Holl  angelion  nef  çwmpasog, 

Svdd  o  nìfer  gwhth  y  wawr, 
Pe  b'ai  'u  tegwoh  a'u  hawddgarwch 

OU  mewn  un  rhyw  angel  mawr ; 
Twyllai  'i  harddwoh  mewn  mynydyn 

Toddai  'i  ddoniau  maith  yn  un, 
Wrth  ymddangos  i'w  gymharu 

A'r  hwn  wisgodd  natur  dyn. 

Ei  gymharu  â'r  Iesu !  Ni  fynai  yr  un  angel  yn  y  nef  fod  yn  euog  o'r 
fath  ryf yg.  "  Ac  addoled  holl  angelion  Duw  ef  1 "  Yr  oedd  Gabriel, 
mae  yn  ddiau,  yn  cynnrychioli  ei  frodyr  angelaidd  pan  ddywedai, 
"Hwn  a  fydd  mawr,  ac  a  elwir  yn  Fab  y  Goruchaf.  Ac  os  dyna 
syniad  yr  angel,  pa  faint  mwy  cyfaddas  ydy w  yn  ei  berthynas  â  dynion  t 
Pe  cesglid  holl  dy wysogion  ymherodraeth  y  meddwl  i'r  un  man ;  ie,  pe 
gwneid  un  athrylith  lachar,  f awreddog  o'r  oll, — 

T'wyllai  'i  harddwoh  mewn  mynydyn, 

Toddai  'i  ddoniau  maith  vn  nn, 
Wrth  ymddangos  i'w  ohymharu 

A'r  hwn  wiagodd  natur  dyn. 

Addoled  holl  feibion  athrylith  Ef  I  Ac  y  mae  y  dynion  mwyaf,  gallu- 
ocaf,  sancteiddiaf,  wedi  ac  yn  ymgrymu  ger  bron  cymeriad  y  dyn  Crist 
Iesu.  Y  maent,  gyda'r  doethion,  yn  ei  gydnabod  fel  yr  Hwn  a  anwyd 
yn  Frenin,  ac  yn  offrwm  "  aur,  thus,  a  myrr "  eu  calonau  ger  ei  f ron. 
Ac  y  mae  meddyiiau  cyffredin,  heb  un  argraff  o  goethder  na  dysg,  fei 
y  bugeiliaid  gynt,  yn  cael  eu  llanw  yr  un  ffunud  gan  ogoniant  y 
cymeriad,  ac  yn 

Rhyfeddu  byth  y  geni  'n  dlawd, 

Ý  byw  dan  wawd  a  chroesau  ; 
Y  dyoddef  oosb  heb  nnrhyw  fai, 

A'r  ufuddhâu  heb  rwymau. 

Ond  nid  mawredd  graddau  yn  unig  ydyw  mawredd  cymeriad  yr 
Iesu ;  y  mae,  hefyd,  yn  fawredd  o  naMir  ac  ansawdd  hollol  wahanol  i 
bob  mawredd  arall.  Nid  yn  unig  y  mae  mawredd  y  cymeriad  yn 
uwch,  ond  y  mae  cymeriad  y  mawredd  yn  wahanol  Y  mae  yr  Iesu 
yn  fwy  na  phawb  am  ei  fod  yn  wahanol  i  bawb.  Yr  oedd  Efe  ei  hun 
yn  hòni  ac  yn  dysgu  hyn.  Seiliai  ei  holl  addysg  ar  ei  Bersonoliaeth  ei 
hun  :  "  Yr  wyf  fi  yn  dywedyd  i  chwi."  Cyflawnai  ei  wyrthiau  yn  yr 
nn  modd :  "  Yr  wyf  yn  dy wedyd  wrthyt,  Cyfod  a  rhodia."  Cyhoedda 
ei  hun  yn  oleuni  y  byd,  bara  y  by wyd,  a  ffynnonell  gwirionedd.  Hona 
y  berthynas  agosaf  â'r  Dwyfol.  "Myfi  ydwyf  oddiuchod."  Nid 
esgyn  i  uchelderau  gwirionedd  mewn  mynydau  ysbrydoledig  yr  yd- 
oedd  Efe,  ond  sefyli  yn  ddigryn  ar  yr  uchelderau  hyny,  gan  gyfarch  y 
byd  oddiarnynt.  Llefarai  y  gwirioneddau  mwyaf  aruchel  a  ddisgyn- 
odd  ar  glustiau  dyn  erioed  heb  un  arwydd  o  ymdrech.  Yr  oedd 
cwestiynau  mawrion  bywyd  a  bodolaeth  yn  glir  iddo  Ef, — y  dyfodol  yn 
noeth  ac  yn  agored  o  fiaen  ei  olygon.  Treiddiai  i  gilfachau  cudd  y 
galon  ddynol,  gwyddai  beth  oedd  mewn  dyn.     Ond  gesyd  ei  hun  yn 


Ä90  0TMBR1AD   TR    IMT   11 

ogyfaweh  â  Daw:    "Myfi  a'r  Tad  «  jdj»^    T 

g warogaeth  Dd  wjfoL     Rhjfedd  a  djeühriel  jdyw  et  i 

y  bydT    Y  mae  eí  ymadroddíosi  jm  erwjm  ewww,  jm  ttowgi  M  ffw* 

ond  hona  awdardod  Ddwjfol  i  faddea  pob  jpirhii.  ac  jr  ewU 

gyhoeddiad  o  bardwn  jn  disgyn  fel  miwsig  Ptansri 

euog  edífeíríol.     Oeilw  bawb  ato  et  Hsn,  ae  addaw»  «pmwy 

bob  un  a  afuddhâ  i'w  air.     Djwed  hefjd,  fod  pôdio  ei  arddei  < 

dynlon  yn  arwain  i  wrthodiad  ganddo  Yntao,  pan  ddèl  jm  i 

eí  I)ad  1  fernu  y  byw  a'r  meirw. 

Yn  y  pethau  hyn,  a'u  cyffelyb,  «aif  jn  wahanol  i  boh  eymeried  iljnel 
y  gwyddys  am  dano.  Teimlir  y  boaeai  jn  rhjfy&  ìe, jn  waHgosrwydd 
yn  neb  arall  i  geisio  ei  efelychu.  Ond  jnddo  Ef  jr  oedd  jn  haDai 
naturlol,  er  ei  fod  yn  gwbl  groee  i  hanes  gyrfa  pawb  enSL  Wele,  bofch 
newydd  dan  yr  haul  I 

Yn  mhlith  a  fu,  neu  eto  âdew, 
'D  om  debyg  iddo  Ef. 

Pa  fodd  yr  esbonir  ei  ymddangosiad  yn  j  bjdt  O  ba  le  y  daethî 
Uymeriad  CJrist ;  ai  o'r  nef  yr  ydoedd,  ai  o  ddjnion  t  Mae  rhan  o"r 
byd,  fel  y  Phariseaid  gynt,  yn  petruso  ateb  j  cwestiwiL  Oe  dywedant 
ot  ddaear,  rhaid  iddynt  roddi  cyfrif  am  dano  ar  jr  un  egwyddor  â 
dynion  eralll.  Ond  pa  fodd  y  gwneir  î  Djwed  deddf  dadhljgsed : 
41  Nid  yw  yr  atob  ynof  fi."  Ac  et)b  Iaddewiaeth :  "Nid  jdjw  ynef 
8."  Ond  os  dywodant  mai  o'r  nef,  yna  rhaid  cydnabod  ei  ddwyfoldeh» 
a  hyny  nis  mynant.  Ond  beth  a  ddywedai  y  rhai  oedd  jn  ei  adwaen 
oreu  1  l)oth  oedd  tystiolaeth  yr  un  fu  yn  pwyso  ar  ei  fynwes  1  Onâd 
hyn  i  M  Ÿ  Uair  a  wnaethpwyd  yn  gnawa  ac  a  drigodd  yn  ein  plith  ni 
Ao  nl  a  wolsom  ei  ogoniant  Ef,  gogoniant  megy«  yr  uniganedig  oddi- 
wrth  y  Tad,  yn  llawn  gras  a  gwirionedd  !  " 

(1yn  terfynu,  dymunem  adgoffa  y  gwirionedd  mai  cymeriad  Crist 
sydu  yn  rhoddi  oymeriad  i  Oristionogaeth.  Y  mae  ei  hawliaa  fel 
orefydd  y  byd  yn  gorwedd  ar  gymeriad  ei  Sylfaenydd.  Y  mae  iaith  y 
Uristlon  unigof  yn  eithaf  cyíaddas  i'r  grefydd  Gristionogol  jmhob 
oes  j— 

Pê  unwaith  y  darfyddai 

Awdurdod  Oalfarì, 
Darfyddai  pob  oypuron 
Ar  unwaith  genyf  fl ; 
O  bawb,  3rn  sicr,  byddwn 

Y  druenusaf  un, 
Fe  'm  Uynoai  'r  bedd  dyohrynllyd 
Yn  fuan  iddo  'i  hun. 

Oall  y  gelyn  ymosod,  a  Uwyddo  i  ddymchwel  rhyw  bethau  a  ystyrid  yn 
broflon--yn  widences — mewn  amser  aeth  heibio;  ond  y  mae  un  pefch 
yn  aros  yn  ddiysgog—  cymeriad  yr  Iesul  Y  mae  Hwn  ddoe  a  heddyw 
yr  un,  ac  yn  dragywydi 

Dyma  neillduolrwydd  y  grefydd  Gristionogol ;  y  mae  ei  sail  a'i 
sylwedd  mewn  cymeriad.  Gallai  Mahometaniaeth  fyned  rhagddi  heb 
Mahomet.  Nid  yw  sylfaenwyr  hen  grefyddau  India  a  China  ond 
cysgodion  anelwig  yn  ngwyll  haneaiaeth.     Ond  pe  tynid  cymeriad  jr 


AMABTHYDDIAETB.  291 

Ieeu  o  Gristionogaeth,  fe  syrthiai  yr  holl  gyfundrefn  i'r  llawr.  Byddai 
7  Sheeinah  wedi  ei  golli  o  honi,  a'i  chyaegr  saneteiddiolaf  yn  ddim  ond 
adfail  dywell  ac  oer.  Ond  yn  y  meddiant  o  gymeriad  ei  Sylfaenydd, 
fe  eiys  yn  ddisîgl  yn  ngwyneb  pob  rhyferthwy,  a  u  phyrth  uffern  nis 
gorchfygant  hi." 

Y  mae  yn  canlyn  yn  naturiol  mai  rhagorfraint  Cristionogion  ydy w 
iyllu  ar  y  cymeriad  bendigaid  hwn ;  cymdeithaau  â'i  hanes ;  myfyrio 
ar  ei  brydferthion.  Fe  ddywedir  fod  Uygaid  y  sawl  sydd  yn  edrych  ar 
yr  haul  yn  myned  yn  heulog.  Mae  yr  haul  yn  gosod  ei  ddelw  ynddynt. 
Y  mae  hyny  yn  wir,  mewn  ystyr  uwch,  am  y  rhai  sydd  yn  edrych  ar 
Oleuni  y  Byd  ;  cyfnewidir  hwy  i'r  unrhyw  ddelw.  Sylweddolir  iddynt 
yr  addewid:  "Dy  lygaid  a  welant  y  Brenin  yn  ei  degwch."  Ac  yn 
ngoleuni  heulog  ei  gymeriad  Ef,  daw  y  meddwl  i  dystiolaethu  am  dano  : 
MTi  yw  Mab  Duw,  Ti  yw  Brenin  Israel."  Daw  y  galon  hefyd  i  ddir- 
grynu  mewn  addoliad  ger  ei  fron,  gan  gyffeau,  "l?y  Arglwydd  a'm 

R  D.  Bowlajtd. 
Caamarfon. 


AMAETHYDDIAETH. 

Nm  ydyw  Amaethyddiaeth,  fel  cangen  o  efrydiaeth,  orrd  dechreu  cael 
y  sylw  y  mae  yn  deilyngu  yn  Nghymru,  ac  yr  ydym  yn  calonog  lon- 
eyfarch  awdurdodau  Coleg  y  Gogledd  am  symud  yn  y  cyfeiriad  hwn  i 
nyrwyddo  addysg  amaethyddol  yn  ein  gwlad.  Hwyrach  nad  oes  yr 
un  alwedigaeth  na  chelfyddyd  ymha  un  y  mae  cymhwysiad  o  egwydd- 
orion  cywir  yn  talu  yn  well  nag  mewn  amaethyddiaeth ;  ac  hwyrach 
nad  oea  yr  un  gyda  yr  hon  yr  eageulusir  yn  gymaint  rhoddi  y  sylw 
priodol  i'r  egwyddorion  a'r  elfenau  hanfodol  i  lwyddiant.  Gyda  ein 
rhenti  uchel,  a'r  gystadleuaeth  gartrefol  a  thramor  sydd  ar  bob  llaw 
yn  ein  cyfarfod,  gweddus  yw  i  bob  un  y  mae  a  wnelo  mewn  unrhyw 
ffordd  â  galwedigaeth  yr  amaethwr  astudio  sut  i  wneyd  pobpeth  yn  y 
modd  mwyaf  cynnil  ac  effeithioL  Y  mae  rhai  personau  yn  erbyn  ath- 
lawiaethu  fel  hyn  mewn  llyfrau  ar  bynciau  amaethyddol,  a  gwawdiant 
y  syniad  o  ddysgu  elfenau  amaethyddiaeth  yn  yr  Athrofa  neu  yn 
ngweithdý  y  fferyllydd.  Dadleuant  mai  yr  unig  ffordd  i  dd'od  yn 
ffermwyr  llwyddiannus  yw  cael  digon  o  brofiad  ar  y  ffarm,  ac  nad  ydyw 
v  goaodiadau  a'r  cyfarwyddiadau  damcanol  a  geir  mewn  llyfrau  ond 
heresi  wael  a  chyfeiliornus,  croes  i  bob  synwyr  cyffredin.  Camgy- 
meriad  dybryd  ydyw  hyn.  Y  mae  damcaniaeth  gywir  yn  unol  â'r 
ymarferiad  goreu ;  ac  nid  yw  yr  hyn  a  ddysgir  mewn  ilyfrau  Amaeth- 
yddol,  fel  rheol,  ond  protîad  yr  anm^thwyr  a'r  gwyddonwyr  mwyaf 

§wybodus,  wedi  ei  gofnodi  fel  cynnorthwy  i'r  neb  a  fyno  ymberffeithio 
rwy  eu  líwyddiant  neu  eu  hafiwyddiant  hwy. 


299  AMlBTBYDDIACrB. 

Er  deall  yn  briodol  elfenau  amaethyddíaeth,  i 
o  egwyddorion  fferyliiaeth,  llysicuaeth,  daoaro&  ■■!■— g.  4 
f  eddylied  neb  mai  rhy  w  glytwaith  o'r  gwyddoran  hjm  jdjw À 
iaeth.  Nid  yw  y  rhai  hyn  ond  llawforwjnioB  defojddîol  i 
anhawsderau  ac  i  awgrjmu  gweliiantao.  Daw  fferyfìiaijili  F» 
i  ddeall  cyfansoddiad  y  tir,  a'r  elfenau  angeorheídioi  i  djnaol  ém 
enydau.  Dysg  i  ni  hefyd  werth  meithrinol  j  gwahaool  fwjdjdd,  a 
gaíluoga  ni  i  ddewis  y  rhai  mwyaf  cyfaddas  i'r  dyben  mewn  gotwg, 

Oalfem  nodi  engreifftiau  wrth  y  degau  o'r  cynnorthwy  a  rjdd  j 
gwahanol  wyddorau  i  ddadblygu  amaethyddiaeth ;  ood  jo  brw—pol 
gadawn  i'r  uchod  ateb  ein  pwrpas.  Pan  sjlfaenir  Ysgohon  Canolraddol 
yn  ein  gwlad,  edrychwn  ymlaen  yn  obeithiol  at  ddyfodol  djaglaar  poo 
drwythTr  ein  plant  yn  y  gwybodaethau  hyn. 

Ymae  Amaethyddiaeth  yn  faes  eang  iawn,  ac  jn  cjrhaedd  i  moujw 
o  wahanol  gyfeiriadau  ;  ond  hwyrach  nad  oee  yr  un  ran  o  hono  jn  fwj 
teüwng  o'n  sylw,  ac  o  amgylch  pa  un  y  mae  cjmaint  o  anwybodaeth 
neu  eageulusdra  yn  ffynu  â  chynnyrchiad  Llaeth,  Caws,  ac  Ymenyn  ;  oe 
yn  sicr  nid  oes  dim  a  ddyry  fwj  o  ad-daliad  am  y  sylw  a  roddir  iddo 
na'r  pwno  hwn. 

fìwriadaf  fyned  i  mewn  dipyn  yn  helaeth  i'rmater  yma;  a  pe  bjdd- 
ai  ty  sylwadau— pa  rai  a  fwnedir  i  awgrymu  yn  hytrach  nag  i  ddjhyab- 
yddu  y  testun — yn  foddion  i  symbylu  ein  darllenwyr  ieuainc  i  fwj  o 
ymohwiliad  ac  vmröadt  byddent  wedi  cyrhaedd  yr  amcan  mewn  golwg 
wrth  eu  hysgrifenu.     Dywedwn  air  ar 

I.  Laetn  o  ran  ei  gyfansoddiad. 

II.  Laeth  o  ran  ei  gynnyrchiad. 

III.  Ymenyn. 

Ond  yn  gyntaf,  Beth  yw  Llaeth  ?  Wel,  i  ateb  y  cwestiwn  hwn  jn 
briodol,  rhaid  cael  cynnorthwy  y  chwydd-wydr  (microscope)  a  fferjll- 
iaoth.  Pe  rhoddem  ddyferyn  o  laeth  yn  haen  deneu  ar  dafell  o  wydr  o 
dan  y  ohwydd-wydr,  gwelem  ei  fod  yn  gynnwysedig  o  ronynau  mân  jn 
noflo  mewn  gwlybwr.  Y  rhai  hyn  sydd  yn  cynnyrchu  yr  ymenyn  ;  ac 
j  mae  pob  un  o  honynt  yn  gynnwysedig  o  bilen  allanol  yn  amgan  o'i 
mewn  y  gwahanol  frasderau.  Y  crynynau  (globuUsj  hyn  sydd  yn  peri 
fod  llaoth  yn  wyn,  ac  y  maent  yn  amrywio  mewn  maint  o  Wn  i  *ŵ*  o 
fodfodd  mewn  tryfesur. 

Pan  roddir  y  llaeth  mewn  llestr,  coda  y  crynynau  hyn  i'r  wyneb, 
am  eu  bod  yn  ysgafnach  na'r  gwlybwr,  a  ffurfiant  yr  hufen.  Y  mae  jr 
ysgydwad  a  gynnyrchir  wrth  gorddi  y  Uaeth  yn  peri  iddynt  rwygo  ac 
ymuno  A'u  güydd  i  wnoyd  yr  ymenyn,  Po  fwyaf  fydd  maint  y  gron- 
ynau  hyn,  cyflymaf  yr  ymffurfía  yr  hufen  a'r  ymenyn.  Yn  Uaeth  j 
fuwch  Ayrshire  j  maent  yn  fach  neiliduoi,  ac  o  çanlyniad  y  maent  jn 
ymranu  jn  fwj  cjfartal  drwy  y  llaeth,  ac  yn  pen  fod  y  caws  a  wneir  o 
hono  yn  fraa  ac  unffurf. 

Trwy  gymhorth  fferylliaeth  gellir  dadansoddi  y  gwlybwr  y  cjfeirias- 
om  ato  yn  barod,  a  chawn  ei  fod  yn  gynnwysediff  o  ddwír,  ynghjd  a'r 
pethau  canlynol  mewn  ystád  doddedig  : — cawsed  (casein),  alwyn  (attm- 
rrun),  sucr  (laetosej,  ac  amryw  sylweddau  mwnawl  (mineral  substance*). 

Yn  y  daflen  isod  rhoddwn  ddadansoddiad  cyflawn  o  laeth,  a  gwel  j 
darllenyddarunwaith  y  cyfartaledda  fodolacydrhwngygwahanolbethao. 


AMARTHYDDTABTH. 

i.  Dwfr 86-676 

ii.  Yn  nofio  yn  y  dwfr  ar  fiorf  orynynau — 

(a)  Brasder  (fat)  3-800 

iii.  Yn  doddedig  yn  y  dwfrf  ao  íelly  yn  bresennol  hefyd 
yn  y  üaeth  enwyn — 

(a)  Sugr  (Lactoae)        4*600 

W8EÄ!!ÄLtf  }—.-»—   -     3*50 

(e)  Sylweddau  Mŵnawl— 

Sur  ffoddig  (phosphoric  acid)        . .  *284\ 

Llyshal  (potash ) '235 

QeAóh(lime) -173 

Llyshal-lasnur  (potassic  chloride)  '140  [ . .       '975 

Llyenur  ( soda)         '070 

Halen  (aodic  chìoride)        ..         ..  '047 

Orilysnur  (magnesia)  . .         . .  *021 

Egnd  haiarn  (oxide  of  iron)         . .  *005 

100000 

Gwelir  oddiwrth  yr  uchod  fod  llaeth  yn  cynnwys  amry wiol  elfenau,  yr 
hyn  sydd  yn  gosod  y  fath  arbenigrwydd  arno  fel  ymborth  i  ddyn  ac 
anifaiL  Y  mae  ynddo  y  pethau  sydd  yn  angenrheidiol  at  gynnaliaeth 
dyn;  a  cheir  y  rhai  hyn  ynddo  yn  y.cyíartaledd  priodol,  ac  hefyd 
mewn  dull  hawdd  iawn  i'w  treulio.  Gwasanaetha  y  casein  (yr  hwn  a 
gynnyrcha  gaws)  i  wneyd  i  fyny  y  gewynau ;  ac  o'r  brasder  y  daw  allan 
wres  ac  yni  i'r  corflf ;  tra  y  flfurfir  yr  esgyrn  allan  o'r  sylweddau  mwnawl 
a  nodir  yn  y  daflen. 

Llabth  o  ran  ei  gynnyrchiád.  Pan  ystyriwn  y  flfaith  fod  ryw 
125,000  o  dunnelli  o  fenyn,  ac  yn  agoê  i  100,000  o  dunnelli  o  gaws  yn 
cael  eu  hatgludo  yn  flynyddol,  i'r  wlad  hon  o  wledydd  tramor,  gwelwn 
ar  unwaith  y  dylid  gwneyd  pob  ymdrech  yn  ein  gallu  i  gjrnnyddu  y 
cyflenwad  cartrefol. 

T  mae  amledd  ac  ansawdd  y  Uaeth  yn  ymddibynu  ar  amryw  o 
bethau,  ymysg  pa  rai  gellir  nodi — 

1.  Bhywogaeih.  Fel  buchod  yn  rhoddi  cyflawnder  mawr  o  laeth,  aaif 
y  Shorthorn,  yr  Ayrshire,  a'r  Irish  Kerry  yn  y  dosbarth  blaenaf ;  tra  y 
mae  llaeth  yr  Alderney,  y  Jersey  a'r  Devonshire  yn  brin,  ond  o  ansawdd 
rhagoroL 

2.  Oedran.  Y  mae  buwch  yn  ei  hamser  goreu  pan  o  4  i  5  oed ;  ac 
nid  068  dim  yn  fwy  costus  na  hen  fuwch.  Tua  9  oed,  y  mae  cyflawnder 
ac  ansawdd  y  llaeth  yn  syrthio  yn  fyr. 

3.  Bwyd.  Gan  fod  y  llaeth  yn  dyfod  o'r  gwaed,  a  bod  cyflenwad  ac 
ansawdd  y  gwaed  yn  ymddibynu  ar  y  bwyd,  gwelwn  ar  unwaith  mor 
bwysig  ydyw  y  pwnc  o  borthi  y  fuwch.  Dylai  yr  amserau  priodol  i 
fwydo,  swm  a  natur  y  bwyd,  ynghyd  a'r  parotoadau  angenrheidiol 
arno,  gael  ein  sylw  neillduol.  Er  sicrhau  quaniity  o  laeth,  rhodder 
digonedd  o  fwyd  iraidd  a  noddlyd,  megys  glaswelit,  dwer,  &c. ;  ond  i 
sicrhau  y  çualiiy,  rhodder  bwyd  sychach  a  chyfoethog  mewn  elfenau 
caws  ac  ymenyn,  megys  oilcahe,  flfa,  bràn,  ceirch,  meillion-wair,  &c. 

4.  Triniaeth  gyffredinol  yr  anifaü.  Gofaler  fod  glanweithdra,  digon- 
edd  o  le,  ac  awyriad  da  (ventilaiion)  yn  y  beudý.  Pan  gedwir  y 
gwartheg  mewn  buchdai  cyfyng  a  chauedig,  buan  yr  halogir  yr  awyr 
gan  yr  ulyfsur  (earbonie  acid),  a'r  sylweddau  niweidiol  eraill  a  deflir 


Mm*  \f  *w<f  ,*i    rr  awi     i 
ŵrvvwM  tr&S&tn,  íSfatín*. -n 
f  \*0Ẃi  *'  ^n  j-i  WÊtmBMMM. 
»  />vír,  ffk  •*****+      Z*~m  rra  i 


ẀU\>**n  /-  'u'frît  ac&ui*  rlm  t  laadL     I»  k  'jra   i 

4*-/*.<i*'Aéi  t  -iit-wir  çnai  :w   n*t     -Mwno  -m  iiiìüm  ™*I  aẃa 
*f  mi*%  ;  r  ach.  ;*ir  — v*  iu  r*i  w*xû    i  Tm  mi  i'r  an£ 
/H*/vUvM  a  '•ytny-ẅuait  7 

n«f      í'*    ia«íjt»v»vtil4r  ^menyîL^ 

Ayf*r****/td  A&a+jri  > — 

f>ẃ m> 

fc*m*teca»v 9H 

OfcM|>i t 

*n<P  *.** -4 

•V/V»*ü*a  aii—t .„      -* 


hx*\>f  /sUUnrth  yr  trchoi  m*z  j  bcmwjam  ^ẃt  jb  jB-raiü  « 
4/Ii//rt,,  *>,  m*j  p*th*n  damweíniöl,  m*gjs>  J<ipr  jtti  eiaL  T  mms  j 
^,^,^/1  rrt*/)rn«  wrth  fcírníadri  jt  j ■■  ■  j  11  jm  ljiijiì  i  ■ftw  ht*# 
*  j^/r  ***♦.&*«,  j  rhaí  *  d<ijrj  Mr  Piíiiii— ■  MeCtudi  jm  ci  rjfr 
m**ttUt*ẅf  t*\  y  rMÌjn,  jn  f>\  em  pwyngrwydrf : — 

fiafam    Iffl 

V,  ffi/U  (fíar^r, ;  Yn  b«rm*i*l«íddalijnrjd, 

//» /  ,*/»  ttthAt.u  (k**jfwj)  ;  Yn  tnl  í  mewíd  a  &mmiflijgii 

í'/  ( ,/ff,ht**.T>nfl  (ít/iurê);  Y  ffrmem  jn  g*"^* 

K  Tl»  */  (r'ẁrttrj;  Yr»  n*torú>í  «e  tmffínf. 

|/,  />***T,M,iiri*d  ftnaíuj;    Glanwcitbäim,  tbjôáià  oddíwiüi  lmmtà\  omcwjm, 

hfilMtrt  /tt  )rt*A(A,  kt\, 

\tt  /*Mfw/íW  (fwtidUy) ;  Yn  ddarftng  ac  md  jn  toddi  ja  rhwjdd. 

Ow*l)r  ftf  fjriwaíth  rnai  níd  hawdd  jw  d'od  i  fjnj  à'r  *afon  vckod, 
A  /f  Ur/irn^n  mal  tchydíg  íäwd  o  fenjn  a  geir  jn  agosân  «t  j  perffaitb- 
f  ẅf /1/1  I»^m  ;  <;n<í  %r  jr  un  prjd  dm  jw  cael  safon  i  jmgjrhaedd  aio  jb 
ff  f  f»  í^)  |rnh<»h  pfith  aralh  Cjn  bjth  j  gellir  llwjddo  i  gael  jmeojn  o 
f«l'l  n<1iAl(  rlmid  ^ofala  fod  j  llaethdŷ,  a  phob  peth  a  berthjn  iddo, 
ju  IAí»,  jrr  <»<irf  yn  awyrog,  ac  jn  cael  ei  gadw  mewn  tjmheredd 
utiw*<)<\  h  ttia  ()()•  F, 

íítrfiftlr  yfiieriyn  yn  y  wlad  yma  o 

1,  Huf«n  oroyw. 

9,  líuf«nsor. 

M,  Hufon  sur  ynghyd  a'i  laeth. 

4,  ilufon  wodi  oí  lodforwi  (Deoonahirt  ereamj. 


amaethtddiasth.  296 

Y  mae  eu  rhagoriaethau  a'u  gwaeleddau  yn  perthyn  i  bob  un  o'r  dull- 
iau  uohod ;  ond  awn  heibio  ar  hyn  o  bryd. 

Pwne  sydd  wedi  cael  llawer  o  sylw  yw  y  dull  goreu  i  "oeod  y 
Uaeth  *  er  eynnyrehu  yr  hufen.     Y  mae  dau  gynllun  hollol  wahanol. 

Y  cyntaf  a'r  mwyaf  eyffredin  yw  dodi  y  llaeth  mewn  padellau  bfts  yn  y 
llaethdŷ,  mewn  tymheredd  o  tua  50°  F.  neu  60°  F.  Yna  ymffurfia  yr 
hufen  yn  raddol  ar  y  wyneb.  Y  gwrthwynebiad  i  r  cynllun  hwn  ydyw 
fod  y  Uaeth  yn  y  padellau  cêg-lydain  yn  cael  ei  ddynoethi  yn  orinodol 
i  ddylanwadau  yr  awyr.  Cyuuyrcha  y  dynoethiad  yma  surni  yn  y 
Uaeth.  Achosir  suriad  cyffredin  y  llaeth  gan  aelod  aruthr-fychan  o'r 
byd  UysieuoL  Oelwir  ef  yn  Bacterium  Lactis.  Perthyna  i'r  dosbarth 
Uysieuol  a  elwir  Schẁmycetes  ;  ac  y  mae  mor  fychan  fel  y  mae  yn  rhaid 
cael  cymhorth  y  chwydd-wydr  cryfaf  i'w  ganfod.  Y  mae  yn  bresennol 
yn  yr  awyr  a  Ueoedd  eraill,  a  phan  y  ca  fynedfa  i'r  Uaeth  dechreua  ar 
ei  waith  o  newid  y  sugr  (ladose)  i  Lacüc  Acid  (sur  llaethig).  Dangoeir 
y  cyfnewidiad  fel  y  canlyn  yn  iaith  y  fferyllydd: — 

OHO      +      HO      *      4    0    H    O 
ìs     n    u  f  s      6     s 

Laotoee.  Dẃr.  Laotio  Aoid. 

Mae  yr  Acid  hwn  yn  ceulo  y  cascin  (cawsed),  ac  yn  awr  y  mae  y  drwg 

În  d'od  i  fewn.  Ar  ol  ei  geulo,  cymysga  y  cawsed  fwy  neu  lai  â'r 
ufen,  ac  y  mae  y  menyn  a  wneir  o  hono  yn  fwy  tueddol  i  waethygu  a 
myned  yn  ddrygsawrus.  Oan  hyny  gofaler  dihufenu  y  llaeth  cyn  iddo 
suro,  mewn  tua  12  awr;  ac  hefyd  gofaler  fod  y  llestri  a'r  Uaethdŷ  yn 
berffaith  lân,  gan  fod  budreddi  hefyd  yn  cynnyrchu  y  surni  y  cyfeir- 
iwyd  ato.  Er  mwyn  ei  ochelyd  yn  gymaint  ag  y  mae  yn  bosibl,  y  mae 
cynUun  arall  wedi  ei  ddyfeisio.  Yn  ol  dull  Swartz,  rhoddir  y  Uaeth 
mewn  celyrnau  metelaidd  cul,  tua  dwy  droedfedd  o  ddyfnder.     Àm- 

§ylchynir  hwy  ft  rhew,  neu  gosodir  hwy  mewn  ffrydlif  barhaus  o 
dwfr  oer  mewn  cafn.  Ymgoda  yr  hufen  yn  gyflym  i'r  wyneb,  yn  ber- 
ffaith  groyw  a  rhydd  oddiwrth  gawscd.  Y  mae  y  tymheredd  isel  Â  pha 
un  yr  amgylchynir  y  llaeth  yn  lleihau  i'r  eithaf  y  cyfnewidiadau  fferyll- 
awl  y  cyfeiriwyd  atynt,  ac  y  mae  yr  ymenyn  a  wneir  o  hono  yn  cadw 
yn  well  heb  waethygu,  Y  mae  cynllun  Cooley  ar  yr  un  egwyddor,  ond 
gadawn  ef  heb  ddim  ond  ei  enwi.  Y  mae  dyfaie  fwy  diweddar  na'r 
rhai  a  nodwyd  i  ysgaru  yr  hufen  a'r  llaeth  oddiwrth  eu  gilydd,  a  chan 
mai  hon  yw  y  fwyaf  perffaith,  teilynga  ychydig  o'n  sylw.  Cyfeirio  yr 
ydym  at  y  peiriant  esgreiddiol  (cenirifugal  machine).  Yn  y  peiriant 
yma  cylchdroir  y  Uaeth  gyda  y  cyflymdra  mwyaf  chwyrn — ryw  6000  o 
droadau  y  fynya.  Mewn  ychydig  fynydau  daw  yr  hufen  i'r  wyneb  yn 
y  eanol,  ac  arweinir  ef  allan  drwy  bibell  yn  y  top,  tra  y  daw  y  "  llaeth 
glâs,"  fel  ei  gelwir,  allan  drwy  bibell  yn  yr  ochr.  Dihufenir  y  llaeth 
yn  llawer  mwy  trwyadt  gyda  y  duU  yma  na  chyda  yr  un  cynllun  arall ; 
ae  y  mae  y  Uaeth  yn  berffaith  ffres,  ac  yn  barod  i'w  ddefnyddio  ar  un- 

WMth. 

Yn  Denmark  y  mae  y  peiriant  hwn,  ynghyd  a'r  Swartz,  mewn  bri 
mawr;  ac  y  mae  y  diríawr  ofal  a  gymerir  yno  gyda  phob  rhan  ò'r 
gwaith  yn  peri  fod  ymenyn  y  wlad  hono  inewn  ffafr  neillduol  trwy  holl 


296  PER80N0LIAETH    TB  T8BRTD. 

wledydd  y  Cyfandir,  ac  711  hawlio  gwell  pris  yn  y  farchnad  nag  ymenyn 
goreu  Prydain.  Teilwug  0  sylw  hefvdt  yn  y  cysylltiad  hwn,  ydyw  y 
drafferth  fawr  a  gymer  y  Lly  wodraeth  yn  Denmark  i  rwyddhao  ffordd 
vr  ieuenctyd  sydd  â'u  cyfeiriad  at  Àmaethyddiaeth,  ac  yno  hyfforddir 
hwynt  yn  drwyadl  yn  egwyddorion  sylfaenot  eu  galwedigaeth. 

Cyn  terfynu  hyn  o  Tith,  dywedwn  air  yn  fyr  ar  gorddi  y  llaeth. 
Amcan  y  corddi  yw  peri  i'r  crynynau  brasder  y  cyíeiriwyd  atynt 
ymuno  â  u  gilydd  i  wneyd  yr  ymenyn.  Y  mae  yn  bwysig  i'r  llaeth  fod 
yn  y  tymheredd  priodol  wrth  gorddi,  os  ydym  am  gael  ymenyn  o'r 
iawn  ryw.  Os  bydd  y  tymheredd  yn  rhy  isei,  bydd  yr  ymepyn  yn 
galed  ac  yn  hir  cyn  d'od ;  os  yn  rhy  uchel,  daw  yn  fuan,  ond  bydd  yn 
feddal,  yn  ychydig,  ac  yn  ddiÛygiol  mewn  graen.  Tua  60°  F.  yw  y 
tymheredd  mwyaf  addaa.  Peidier  hefyd  a  gòr-gorddi  y  Uaeth,  ond 
ymattalier  can  gynted  ag  yr  ymddangoao  yr  ymenyn  yn  fân-ronynan. 
Yn  arbenig  goîaler  fod  yr  ymenyn  yn  hollol  rydd  oddiwrth  laeth 
enwyn,  onidô  bydd  i'r  cawsed  sydd  ynddo  droi  blas  yr  ymenyn. 

Rhag  blino  y  darllenydd  ft  meithder,  terfynaf,  gan  obeithio  y  bydd 
i'r  sylwadau  hvn  fod  yn  foddion  i  gynnyrchu  ymchwiliad  pellach  yn  y 
maes  dyddorol  hwn. 

JOHN   EVAK& 
Bow  Strcet. 


PERSONOLIAETH    YR    YSBRYD. 

Tuedd  beryglus  yr  oes  hon,  gyda  golwg  ar  Bereon  Crist,  ydy w  addef 
ei  bersonoliaeth  tra  yn  gwadu  ei  Dduwdod ;  ond  y  cyfeiliornad  mawr, 
gyda  golwg  ar  yr  Ysbryd,  ydy w  addef  ei  Dduwdod,  tra  yn  gwadu  ei  ber- 
sonoliaeth.  Gellir  casglu  beth  oedd  barn  gymysglyd  yr  Eglwys  gyntefig 
ar  y  pwnc  pwysig  hwn  oddiwrth  eiriau  Gregory  Nazianzen  :  "  6an  y 
rhai  deallus  yn  ein  plith,  ystyrir  yr  Ysbryd  Glftn  gan  rai  fel  gallu,  gan 
eraill  fel  creadur,  gan  eraill  fel  Duw,  ac  y  mae  eraill  heb  wybod  yn  sicr 
pa  syniad  i'w  dderbyn,  gan  nad  yw  y  Bibl  yn  dysgu  dim  pendant  0 
berthynas  iddo."  Yr  achos  o'r  cymysgedd  hwn,  yn  ddiau,  oedd  mai 
ychydig  o  sylw  a  gafodd  yr  athrawiaeth  hon  yn  ystod  y  pedair  canrif 
gyntaf.  Yr  oedd  y  dadleuon  y  pryd  hwnw  yn  benaf  ynghylch  y  Mab; 
ac  yr  ydym  yn  cael  mai  yn  Nghynghor  Caergyetenyn  (oc.  381)  y 
cyffeswyd  yr  Yabryd  fel  <c  Arglwydd  a  Rhoddwr  bywyd,  yr  hwn  sydd 
yn  deilliaw  oddiwrth  y  Tad,  xr  hwn  gyda'r  Tad  a'r  Mab  a  addolir  ae 
a  ogoneddir."  Ac  nid  cyn  Cynghor  Toledo  (o.O.  589)  y  cafodd  y  geir- 
iau  Jüiogue — "ac  oddiwrth  y  Mab" — eu  hychwanegu,  yr  hyn  a  acho« 
odd  y  rhwyg  dilynol  rhwng  yr  Eglwys  Ddwyreiniol  a'r  un  Orllewinol. 

Ond  uid  i'r  canrifoedd  cyntaf  yn  unig  y  gellir  priodoli  y  cyfeiliorn- 
adau  hyn,  oblegid  cawn  fod  rhai  eto  yn  parhau  i  wadu  personoliaeth  yr 


PERSONOLIAETH    Ttt    Y8BRYD,  297 

Ysbryd.  Nid  ydyw,  meddìr  wrthym,  yn  ddim  amgen  nag  ansawdd 
(gualityj,  neu  ỳni  (energyU  neu  ddull  gweithrediad  D  wy  fol.  Mae  yn 
rym,  ond  nid  yn  berson  Dwyfol.  Pan  sonir  felly  am  breswyliad  yr 
Ysbryd,  ni  olygir  preswyliad  personol  yn  y  saint ;  ond  gellir  dy weyd 
fod  un  yn  meddu  Ysbryd  Duw  pan  y  dygwyddo  fod  yn  debyg  o  ran 
egwyddor  a  chymeríad  i  Dduw.  Yn  debyg  fel  y  dywedir  weithiau  fod 
un  yn  meddu  ysbryd  un  o  gewri  yr  oesau  gynt — megys  ysbryd  Luther 
neu  Howard — yn  unig  am  fod  tebygrwydd  yn  y  cymeriadau  i'w  giiydd. 
Yu  ol  y  syniad  cyfeiliornus  hwn,  nid  yw  meddu  Ysbryd  Crist  yn  golygu 
mwy  na  bod  yn  feddiannol  ar  feddwl  Crist  Dylid,  gan  hyny,  roddi 
Ue  amlwg  yn  ein  duwinyddiaeth  i'r  gwirionedd  mawr  a  phwysig  hwn. 

Gellir  crynhoi  y  prawfion  a  ddygir  ymlaen  yn  gyffredin  o'i  blaid  i'r 
tri  hyn:  fod  (1)  bríodoleddau  personol ;  (2)  weithrediadau  personol; 
ac  (3)  enwau  personol  yn  caet  eu  priodoli  iddo  yn  y  Bibl.  Ni  wnawn 
ond  yn  unig  nodi  y  rhai  hyn  yn  bresennol.  Goddefer  i  ni  felly  ofyn  — 
Beth  yw  person  f  Cawn  fod  y  gair  gwreiddiol— persona — yn  yr  iaith 
Ladin,  yn  golygu,  yn  gyutaf,  y  gorchudd  (mash)  a  arferíd  gan  yr  actor 
ar  y  stage;  yna  daeth  i  ddynodi  yr  actor  ei  hun  ;  wedi  hyny  y  cymeriad 
a  actid  felly ;  ac  yn  ddiweddaf,  daeth  i  otygu  unrhy w  un  yn  meddu  un- 
rhyw  gymeríad  neu  safle.  Gall  y  gair  fod  yn  cael  ei  wneyd  i  fyny  o 
drí  o  eiríau  eraill — per  se  una;  yn  golygu  bôd  unigol  (an  indimdual). 
Gan  adael  y  gair,  cawn  fod  athronwyr  yn  gwahaniaethu  yn  fawr  am  yr 
hyn  yw  haníod  persocoliaeth.  Rhydd  rhai  bwys  neillduol  ar  ymwy- 
byddiaeth;  tra  y  aywed  eraill  ei  fod  yn  gynnwysedig  mewn  dealUwriaeÌh. 
"Eisteddle  deall  — the  seat  of  intellect—medd  Paley,  "  sydd  berson." 
"  Y  mae  person,"  medd  Locke,  "  jrn  golygu  bôd  meddylgar  a  deallol,  yn 
feddiannol  ar  reswm,  ac  yn  alluog  i  ystyried  ei  hun  fel  efe  ei  hun,  yr 
un  bôd  meddylgar  ar  wahanol  adegau,  ac  mewn  gwahanol  leoedd."  Yr 
un  modd  y  dywed  Taylor,  ac  eraill.  Ond  y  farn  fwyaf  cyffredin  ydyw, 
fod  haníod  personotiaeth  yn  yr  ewyUys.  Y  mae  pa  beth  bynag  sydd  yn 
gweithredu  o  hono  ei  hun,  medd  Arístotle,  yn  berson.  Ac  fe  ddywed 
Coleridge  mai  unigolrwydd  yn  bodoli  ynddo  ei  hun,  ac  yn  gweithredu 
o  hono  ei  hun,  y w  personoliaeth.  Yn  awr,  mewn  ffordd  o  gasgliad,  ac 
hefyd  gyfuniad  o'r  gwahanot  ddeffiniadau  athronyddol  hyn,  cynnygiwn 
y  darnodiad  hwn  o  berson,  sef  Bôd  deallol,  ymwybyddol,  a  rhydd  i  weith- 
redu.  Gwelir  y  gwahaniaeth  felly  rhwng  person  a  pheth.  Päh  y w  yr 
hyn  y  gweithredir  arno ;  person — yr  hyn  sydd  yn  gweithredu  o  hono  ei 
hun. 

Ond  y  cwestiwn  yn  awr  yw,  a  ellir  profi,  yn  ol  y  darnodiad  hwn,  fod 
yr  Ysbryd  Glân  yn  berson.  A  ellir  profi  ei  fod  yn  rhydd-weithredydd  î 
Cawn  fod  amryw  eiriau  yn  y  Bibl  yn  dynodi  gweithrediad  y  Tad  gyda 
golwg  ar  yr  Ysbryd,  megys  rhoddi,  anfon,  çweinyddu,  tywallt,  gosod,  &c. 
Ond  ceir  amryw  eiriau  hefyd  yn  gosod  allan  weithrediad  yr  Ysbryd  o 
hono  ei  hun ;  megys  deüliaw,  dyfod,  syrthẁt  gorphwysf  yrnadad,  &c 
Mae  y  rhai  hyn,  yn  ol  y  darnodiad  uchod,  yn  weithrediadau  person. 
Dynodant  ewyllysgarwch,  dechreuad,  sydynrwydd,  parhad,  ac  attaliad  ei 
weithrediadau,  gan  ei  osod  allan  fel  rhydd-weithredydd,  ac  felly  yn 
berson. 

Ond  y  mae  gwrthddadt  yn  cyfodi  yn  naturíol  yma,  sef,  Onid  yw  y 
Bibl  weithiau  yn  personoli  cariad,  ac  eto  na  feddyÜa  neb  fod  cariad  yn 


298  PEftftOftOLiaCTH    Tft   TSBÄTD. 

berson  ;   ond  dywed  Psnl   yn  egrar  fod  csríad    "yn   hirymftros,  71 

gym  wynssgsr,"  nsd  y  w  "  yn  eenfigeno,  yn  ymfirostio/'  <&c.     PriodoBT 

y  pethsn  hyn,  meddir  wrthym,  i  gsrisd, — yr  byn,  wrth  gwrs,  sydd  betfc, 

sc  nid  person, — tm  eo  bod  yn  wir  sm  y  dyn  csrísdlswn.     Yn  äwt,  oeàà 

yn  jrr  un  modd  y  dywedir  fod  yr  Ysbryd  GUn  yn  cyfiftwni  gweinY 

redoedd  persono],  psn  nftd  ydyw   yn  berson,   ond  yn  rhinwedd  nei 

illa  y  Tsd,  gftn  mmi  y  Tsd  sydd  yn  gweithreda  trwy  ei  ftllo  hwn,  yr 

bwn  ftlln  ft  elwir  yr  Ysbryd  Glân  1     Ni  wnftwn  ond  eyfeirío  ftt  eirisB 

yr  Arglwydd  Iesa  yn  Eíengyl  Ioftn  (pen.  iri  8,  &e),  i  gyfftrfod  yr 

wrthddftdl  hon  :  "Boddiol  yw  i  chwi  íy  myned  i  ymftith ;  canys  omi 

ftf  fi,  ni  ddftw  y  Dyddsnydd  fttoch ;  eithr  os  mi  s  ií,  mi  a'i  hsnfomf 

ef  stoch."     Yms  cswn  nn  person  Dwyfol  yn  snfon  person  Dwyfol 

srsll.     Ond  pwy  s  sll  jrr  Un  srsll  hwn  fod  f    Mse  y  cwestiwTj  hwn  ya 

ein  dwyn  sr  anwsith  i  gsnol  dirgelwch  mswr  sthrswiseth  y  Drindod. 

Gwnsed  Hswer  csis  cyn  hyn  i  egloro  y  geirisa  rhyfedd — "trftfiywyddoi 

genedÜsd,"  s  "  thrsgy wyddol  ddeülisd,"  jn  en  perthynss  ávr  Ail  sr 

Trydydd  Person,  o'r  Tsdso  eglwyaág  hyny  s  dybient  iddynt  dderbym 

eu  hsnfod  o'r  Tsd,  hyd  ysgrifenwyr  diweddsr, — mwy  oniongred  befyd, 

dybygem, — y  rhsi  s  ddesllant  y  geirísu  fel  yn  golygn  gweithrediftd  ts- 

fewnol,  ftîoso),  yn  yr  hsnfod  Ddwyfol ;  nid  peth  sÜsn  o'r  hanfod,  oná 

yn  yr  hsnfod  ;  peth  srosol,  s  thrsgy wyddol,  sc  sngenrheidiol  yn  noil  y 

Duwdod  o  hsnfodl     Ac  y  mse  duìl  o  hsnfodi  yn  golygo,  o  ftngan- 

rheidrwydd,  yn  ei  berthynss  â  Dnw,  drefn  o  hsnfodi ;  oblegid  nis  gelür 

meddwl  am  yr  Anfeidrol  yn  bod,  mwy  nsg  yn  gwneathor  dim,  ond 

mewn  trefn.     Er  fod  y  Tri  Pherson  yn  trsgywyddot  gyd-hftníodi,  sc 

felly  yn  ogyd-ogyfowch  â'u  gilydd,  eto  rhsid  credu  eo  bod  vn  bodoo' 

felly  mewn  trefn  berffsith,  hyny  yw,  fel  Tsd,  Mab,  sc  Ysbryd ;  neo  fel 

Cyntaf,  Ail,  a  Thrydydd.     Yn  unoi,  felly,  â'r  drefn  hon  o  fodoli,  rhsid 

mfti  y  Tad,  fel  y  Person  cyntaf,  yw  fiynnonell  wreiddiol  pob  peth,  nid 

yn  unig  o'r  tu  allan,  ond  hefyd  yn  yr  Hanfod  Ddwyfol  ei  hunmn,  fel  y 

gellir  dyweyd  mai  yn  y  Tad  y  mse, — nid  yr  oedd,  ond  y  mae,  yn  drs- 

gy  wyddol-ftrosol, — hyd  yn  nod  sail  bodolseth  y  Mab  a'r  Ysbryd  Glân. 

O'r  Tad  y  maent  yn  dragywyddol ;  y  Msb  yn  dragywyddol-genedledig, 

s'r  Ysbryd  vn  dragywyddol-ddeilliedig  o'r  Tad  a'r  Mab.     Ac  nid  yn 

unig  dyma  drefn  eu  hsnfodisd,  ond  dyma  hefyd  drefn  eu  gweithredisd. 

Mae  y  Tad  yn  gweithredu  pob  peth  o  hono  ei  Hun,  yn  a  thrwy  y  Mab; 

a'r  Tad  aV  Mab  yn  a  thrwy  yr  Yebryd.     Nis  gall  yr  Ysbryd  weithredo 

trwy  y  Mab,  na'r  Mab  trwy  y  Tad,  gan  fod  hyny  yn  groes  i  drefn  ea 

hanfodiad.     Yr  un  modd,  nis  gall  yr  Ysbryd  anfon  y  Mab,  na'r  Hsb 

anfon  y  Tad.     Y  Tad  yn  unig  all  anfon  y  Mab,  a'r  Tad  s'r  Msb  vn 

unic  all  anfon  yr  Ysbryd.    Fel  yma  y  dywed  Awstin  ar  hyn :  "Pftn  ddy- 

wedir  fod  y  Tad  yn  anfon  y  Mab,  nid  ydym  i  feddwl  f od  un  yn  fwy, 

a'r  llall  yn  llai ;  ond  am  fod  un  yn  Dad  a'r  llall  yn  Fab;  un  yn  gen- 

edlydd,  a'r  llall  yn  gecedledig;  un,  o'r  hwn  y  mae  yr  hwn  a  anfonir; 

y  Uall,  yr  hwn  sydd  o'r  hwn  a  enfyn.     Oblegid  y  Mab  sydd  o'r  Tftd, 

ac  nid  y  Tad  o'r  Mab.     Ni  ddywedir  fod  y  Tad  yn  cael  ei  snfon, 

oblegid  ni  fedd  Efe  neb  i  fod  neu  i  ddeilliaw  o  hono."— (Athrawiaeth  y 

Drindod). 

Wedi  rhoddi  yr  eglurhâd  hwn  ar  dref n  hanfodiad  s  gweithredisd  y 
Personftu  Dwyfol,  dymunwn  gyfeirio  y  darllenydd  eilwsith  st  eirían 


PEB80N0UAETH   YR    Y8BHYD.  299 

Crist  fel  atebiad  i'r  wrthddadl  y  cyfeiriwyd  ati.  ••  Myfi,"  meddai,  "  a'i 
hanfonaf  ef  atoch."  Nid  ydyw  yr  Ysbryd,  medd  yr  wrthddadl,  ond 
personoliad  o  allu  neu  rinwedd  yn  y  Tad.  Rhaid,  felly,  mai  wrth  yr 
Ef  y  dywedai  Crist  ei  fod  yn  ei  anfon,  yr  ydym  i  ddeall  y  Tad  ;  ac  yn 
unol  A  hyn,  rhaid  fod  yr  Ail  Bereon  yn  anfon  y  Cyntaf, — y  Mab  yn 
anfon  y  Tad  ;  yr  hyn,  yn  ol  yr  eglurhâd  uchod,  sydd  yn  amlwg  yn 
anmhosibl.  Rhaid  felly  fod  yr  Ef  yn  addewid  Crist,  yn  cyfeirio  at 
ryw  Drydydd,  yr  Hwn  a  raid  fod  yn  Bereon  mor  wirioneddol  a 
gwahanol  oddiwrtho  â'r  Tad.  Y  trydydd  Pereon  hwn  felly  yw  yr 
Ysbryd  Glàn,  anfonedig  y  Tad  a'r  Mab,  fel  y  mae  y  Mab  yn  anfonedig 
y  Tad. 

Ac  y  mae  Efe  nid  yn  unig  yn  Berson,  ond  yn  Bereon  Dwyfol.  Ceir 
prawf  o  hyn  hefyd  yn  yr  un  paragraph,  sef  ei  fod  yn  "  Ysbryd  y 
gwirionedd,"  ac  yn  "  tywys  i  bob  gwirionedd."  Mae  gwirionedd  yn 
anfeidrol  fel  Duw  ei  hun,  ac  nid  oes  ond  Duw  anfeidrol  fedr  ei 
gynnwys  a'i  amgyffred  yn  llawn.  Nis  gallwn  aynio  am  wirionedd  ar 
wahân  i  Dduw  y  gwirionedd, — pa  un  bynag  a  edrychwn  arno  fel 
harmony  rhwng  meddwl  a  reality,  ai  ynte  yn  ei  berthynas  à  pher- 
ffeithrwydd  bodolaeth.  Mae  yn  anwahanol  gysylltiedig  â'r  syniad  am 
Dduw.  Efe  yw  "  Arglwydd  Dduw  y  gwirionedd."  Rhaid  deall  Duw 
oll  i  ddeall  gwirionedd  oll.  Ond  nid  oes  a  ddeall  Duw  ond  Duw  ei 
Hun,  ac  Efe  yn  unig  felly  a  ddeall  yr  holl  wirionedd,  fel  y  mae  yn 
ffynnonellu  ac  yn  cartrefu  ynddo  ei  Hun.  Duw  yn  unig,  o  ganlyniad, 
fedr  "dywys  i  bob  gwirionedd."  Ond  yr  Ysbryd,  medd  Crist,  ac 
fel  "  Ysbryd  y  gwirionedd,"  sydd  yn  gwneyd  hyn;  ac  felly  rhaid  fod  yr 
Ysbryd  yn  Dduw.  Efe  fel  Duw  a  dywys  i  wirioneddau  natur.  Yn  ei 
oteuni  Ef  y  gwelodd  hyd  yn  nod  yr  h9n  athronwyr  paganaidd  oleuni. 
Yr  oedd  y  gwirioneddau  mawrion  a  ganfyddasant  hwy  ymhell  uwchlaw 
cyrhaeddiadau  rheswm  noeth.  Mor  uchel  a  dyrchafedig  yw  syniadau 
Plato  am  ddaioni  Duw  !  Er  profi  fod  pereonoliaeth  Dwyfol  wedi  creu 
byd  arall  o  bereonoliaeth,  mewn  trefn  i'w  lanw  â'i  gyflawnder  ei  Hun, 
dywed  fod  "Duw— yr  unig  Fôd  da — yn  gyflawn,  nid  yn  unig  ynddo 
ei  hun,  ond  yn  ei  duedd  barhaus  i  gyfranu  ;  fel  yr  haul,  yr  hwn  eydd, 
nid  yn  unig  yn  dangos  gwrthddrychau  eraili,  ond  yn  cyfranu  iddynt 
wres  a  bywyd.  Mae  yn  natur  Duw,  fel  y  Da,  i  gyfranu  ei  Hun  i'w 
greaduriaid."  Mor  agos,  onidê,  i  eiriau  Ioan  :  "  Duw  cariad  y w  ! " 
Buasai  ymadroddion  fel  hyn  yn  anesboniadwy  ond  yn  ngoleuni  geiriau 
Crist,  sef  fod  yr  Ysbryd  fel  Ysbryd  y  gwirionedd,  er  nad  yn  ysbrydoli 
pawb,  eto  yn  dadguddio  i  bawb, — yn  ty  wys  hyd  yn  nod  hen  athronydd 
o  bagan  i  bob  gwirionedd,  gan  ei  arwain  hyd  froydd  pur  yr  ysbrydol, 
y  tragywyddol,  a'r  anweledig  !  Ië,  nid  arwain  at,  ond  iV  gwirionedd  y 
mae  yr  Ysbryd.  Nid  oddiallan,  ond  oddifewn  i  Dẁr  Llundain,  y  mae 
ei  ogooiant ;  yno  y  mae  y  coronau,  y  perlau,  &c.  Felly  nid  o  amgylch, 
ond  o  fewn  i'r  gwirionedd  y  mae  gweled  ei  ardderchogrwydd  a'i 
02oniant  Ond  rhaid  cael  Pereon  Dwyfol  yr  Ysbryd  Glân  i'n  tywys 
iddo.     "  Efe  a'ch  tywys  chwi  i  bob  gwirionedd." 

Samuel  T.  Jonbs. 
Rhyl 


MR.    J     W.    PRICHARD,     PLASYBRÀIN,     A     MR. 
ROBERT    HUGHES,    TYDDYN  Y  BLA^D. 

Yn  y  Traethodydd  am  1883,  1884,  cawsom  yr  hyfrydwch  o  gyhoeddi 
amryw  Lythyrau  dyddorol  o  eiddo  y  Cymro  teilwng,  Mr.  J.  W. 
Prichard.  Mae  yn  dda  geDym  yn  awr  gael  goeod  ger  bron  ein  dsrilea- 
wyr  dri  yn  ychwaneg  o'i  lythyrau,  y  rhai  a  anfonodd  at  awdwr  domol 
y  OelL  Oymysg,  Mr.  Èobert  Hughes  o  Dyddyn  y  blawd,  neu  fel  y  gelwir 
ei  dý  ar  wynebddalen  y  Geü  Oymysg,  o  Neuadd  y  blawd,  LlanddeosaBt, 
Môn,  ac  wedi  hyny  o  Dy'n  y  cae,  Llanfwrog.  Cawsom  eu  gweled  trwy 
garedigrwydd  gorwyr  i  Mr.  Robert  Hughee,  Mr.  John  Hughee,  Meoti 
View,  Bangor,  yn  meddiant  yr  hwn  y  maent  Gwych  pe  cawnd 
ychwaneg  o  lythyrau  v  tadau  meddylgar,  rhinweddol,  a  dyddan  hyn,  y 
rhai  a  gymerent  hamdden  yn  eu  gohebiaethau  i  dywallt  eu  cmlonau  Fw 
gilydd. 

Mr.  Bobert  Hughes,  at  Tyddyn  y  Blawd. 

Fy  hen  Gyfaill  Robert  Hughes, 

Dyma  i  ohwi  ryw  swm  o  loffion  gorohestwaith  Talieain  Ben  Behdá; 
ef  a  allai  na  welsooh  monynt.  Eu  gyru  a  wnaed  i  mi  o  Gaerludd,  oddiwrth  Mr. 
William  Owain,  penadur  y  Gwyneddigion  ao  awdwr  y  Geiriadur  Oynraeg.a 
Saesoneg  sydd  weithian  yn  yr  argraffwasg  yn  Llundain,  ao  amryw  draethodu 
eraill  sydd  yn  perthynu  i'r  Gymraeg,  &o.  Pan  ddarllenooh  y  bàrddwmith  hwn, 
dymunaf  arnoon  ei  yrn  i  mi  yn  ei  ol  nan  gaffoch  gyfleusdra,  a'oh  barn  am  y 
gwaith.  Y  mae  llawer  o  waith  y  Cynieirdd  yn  yr  argraffwaeg,  ao  fe  fyddaat  y» 
barod  oyn  pen  hir  ddyddiau.  Ÿ  mae  y  Gwyneddigion  yn  bwriadu,  os  oafian* 
gymhorth  addaa  i'r  perwyl,  roddi  mewn  argraff  Holl  Waith  y  Oynfeirdd,  ag  sydd 
heb  fyned  ar  ddifanooll,  a'n  oyhoeddi  i'r  byd  yn  blyg-lyfrau  oyfleus.  Ao  hefyd  y 
maent  yn  bwriadu  oyhoeddi  bob  blwyddyn  lyfr  dan  yr  enw  Cambrian  Beçtstsr, 
yn  rhoi  hanea  yr  holl  bethan  mwyaf  hynod  a  ddigwyddasant  yn  Nghymra  yn  1 
Oynoesoedd,  dan  lywodraeth  ein  TywyBOgion,  &o. ;  ao  hefyd  hanes  am  y  Celfydd- 

Î'dau,  en  cynnydd,  a  than  nodded  pwy  y  bu  pob  cangen  o  ddysgeidiaeth  yn  fwyaf 
lwyddiannus,  a'r  amseroedd  y  dechreuasant  fyned  yn  ddi-ymgeledcL 


flodi  o'i  ohyntyn,  rhag  ofn  i  orffrydau'r  dyohymyg,  y  seroh,  a'r  meddylfrŷd  ym- 
ddrysu,  megys  dyn  a  f  ai  yn  glaf  o'r  oyagadglwy'.  Fy  nghyfaill  mwyn,  os  byw 
ydyw'r  Awen,  moeswoh  glywed  pa  beth  a  pha  reswm  a  ddywed  hi  drôeti  ei  hin 
am  f od  oyhyd  yn  fud. 

Mi  wyf ,  fel  oynt,  yr  eiddooh  tra  bwyf , 

J.  W.  Pbisulst. 
Plasybrain,  Mai  23ain,  1801. 

n. 

Mr.  Bobert  Hughes,  late  of  Tyddyn  y  Blawd,  now  of  Llanfwrog,  Anglais», 
care  of  Mr.  íohn  Thomas,  Smith. 

Py  hen  Gyfaill  Bobert  Hughes, 

Mi  a  gefais  ddwy  gerdd  o'oh  oyfanaoddiad  gan  John  Thomaa  y  Gof, 
Mwrog,  dan  ammod  i  mi  eu  hadferu  yn  ol  yn  lán  ao  yn  ddiwall;  felly,  i  gyflawni 


MB.    J.    W.    PRIOHARD,    PLASYBRAIN.  80 1 

ty  addewid,  dyma  hwy  i  ohwi,  a  dyma  i  ohwithau  damaid  praw  o  waith  Thomas 
Edwards  o'r  Nant,  o  waith  ei  law  ei  hun.  Dymunaf  aruooh  eu  cadw  yn  lân,  a 
phan  flinwoh  arnynt,  dyohwelwoh  hwy  i  mi  yn  eu  hol,  ynghyd  a  Llythyr  Mr. 
Gwilym  Owain.  Y  mae  hwnw  yn  werth  ei  ddarllain  a'i  ystyried,  o  ran  paroh  at 
y  gŵr  a'i  hysgrifenodd.  Yr  wyf  yn  lled  gydnabyddus  ftg  ef  er's  mwy  na 
phymtheg  mlynedd,  osniddeunaw,  allawer  llythyr  oaredig  a  gerddodd  rhyngom  o 
hyny  hyd  heddyw.  Yr  oedd  genyf  lythyr  arall  yn  Uawn  llonaid  dwy  bapyrlen, 
oddiwrth  Mr.  Öwen ;  ond  mi  a'i  benthyoais  i  rywun  nas  gwn  pwy,  ae  y  mae 
oolled  nid  byohan  genyf  ar  ei  ol ;  ao  y  mae  arnaf  of n  i  âodeuwaith  fy  nghyfaiU 
Gwilym  fyned  rhwng  y  own  a'r  oigfrain.  Nid  hwyraoh  na  buasai  waeth  iddynt 
hwy  furgyn  o  gerdd  Elisa  Gowper  i'w  difyru. 

Ýr  ydyoh  ohwi  a  minnau  wedi  myned  mewn  gwth  o  oedran,*  ao  ysgadfydd  na 
bydd  rhywrai  yn  ohwerthin  am  ben  ein  ffolineb  yn  yr  oes  nesaf ,  ao  yn  dyweyd  A 
gwôn  finçam,  M  Nis  talai  Brytwn  Baoh  a  Bardd  y  Blawd  eu  pobi  ynghyd  i  wneyd 
teisen  gri."  Wele,  wele,  nis  tŷf  gwallt  melyn  ar  ben  pawb,  onidê  m  buasai  fy 
ngwallt  i  ddim  yn  ysmoelgooh,  a'oh  gwallt  chwithau  yn  loywddu. 

Mi  freuddwyoiais  fy  mod  yn  Uygoden  gooh  yn  dyfod  i  ymweled  â  ohwi  ryw 
noson  yn  ddiweddar ;  ond  ooh  fi  t  f e  neidiodd  rhyw  anghenfíl  gwrthun  ar  dduU 
oath  goch,  dan  godi  ei  gwryoh  a  ohwyrnu  arnaf  yn  arswydus,  a  ohan  ei  harswyd, 
mi  a  ddeffroais  oyn  i  mi  gael  siarad  oymaint  ae  un  gair  â  ohwi.  Yr  wyf  yn  tyb- 
iaw,  oni  buasai'r  hengath,  y  buaswn  yn  mynullonaid  saoh  o  newyddion  ganthoch 
o  hwnt  ao  wng.  A  fyddwoh  jhwi  yn  breuddwydio  ambell  dro  ?  Yr  wyf  fl  yn 
tybiaw  fod  llawer  iawn  o  freuddwydwyr  yn  y  byd,  ao  yn  ymleferydd  trwy  eu 
owsff ;  rhai  yn  breuddwy/üo  am  enw,  paroh,  ao  anrhydedd ;  eraíll  am  elw  a 
ohyfoeth ;  eraül  am  bob  math  o  wyohder  a  phrydf erthwoh ;  rhai  am  gerddoriaeth, 
a  phob  difyrwch  maswedd  a  miwsig ;  rhai  am  ladd  a  Uadrata,  a  dinystrio  dinas- 
oeidd  a  threfydd ;  eraiU  am  gariad  cibddall,  a  phryd  a  gwedd,  yr  hwn  a  ddiflana 
fel  mwg ;  a  mil  filoedd  yn  breuddwydio  am  grefydd,  heb  erioed  wybod  pa  beth 
ydyw  sylwedd  orefydd,  ao  yn  ymleferydd  trwy  eu  hunain  am  Dduw,  a  pnriodol- 
ìaethau'r  Duwdod,  ao  heb  erioed  gredu  gair  Duw,  na'i  adnabod  ef .  Mae  rhai  yn 
breuddwydio  am  ragarfaethiad  ao  etholpdigaeth  neillduol ;  eraill  am  alwedigaeth 
gyffredinol,  owymp  oddiwrth  ras,  a  chymmod  A  Duw  trwy  weithredoedd,  <fco. 
Ehy  faith  fyddai  i  mi  enwi  breuddwydion  holl  blant  Âdda,  a'r  tybiau  gŵyrgeim- 
ion  y  syrthiasant  iddynt,  ac  y  denwyd  hwynt  gan  y  diafol  mewn  owsg,  <ko.  Fy 
nghyfaiU  anwyl,  onid  yw  hyn  yn  rhybudd  i  ni  wrth  weled  eraill  yn  hepian  mewn 
owsg,  ar  geulan  dinystr,  nas  hepiom  ninnau,  a  threulio  ein  hamser  gwerthfawr 
mewn  difrawder  a  onwsg?  Mi  fyddaf  ambell  dro  yn  teimlo  arswyd  ar  fy  nghalon, 
rhag  fy  mod  yn  tybiaw  fy  mod  yn  eff ro  yn  fy  enaid,  a  minnau  yn  y  oỳfamser 
mewn  Byrthni  a  thrwmçwsg.  Ÿr  wyf  yn  sicr  fod  mwy  yn  siarad  ar  flaen  eu 
tafodau  am  Dduw,  a  gweithrediadau  Ÿsbryd  y  gras,  nag  y  sy'n  adnabod  y  gwir- 
ionedd ;  mwy  o  daeru  ao  ymbleidio  dros  enwau  dynion  nag  o  edif arhau  am  beohu 
yn  erbyn  Duw ;  mwy  yn  oredu  dynion  na  gair  Duw ;  mwy  o  bechod  nag  o  raa, 


mwy  o  ryfyg  nag  o  wir  ffydd ;  mwy  o  ragrith  na  phurdeb ;  mwy  o  gelwydd  na 
gwirionedd,  a  mwy  o  d     " 
pan  fwyaf  yn  y  goleu. 


gwirionedd,  a  mwy  o  dwylí  a  pheohod  nag  a  ddychymygodd  un  gwir  gristion,  Ie, 


Byddwoh  wyoh,  fy  hen  gyfaill.  Fe  allai  mai  dyma'r  tro  diweddaf  y  caf  gyf- 
leusdra  i  ysgnfenu  atooh  y  tu  yma  i'r  Bedd.  Ond  pa  un  bynag,  hyn  a  daer 
ddymunaf  ar  Dduw,  roddi  i  mi  gymhorth  i  wneuthur  yn  fawr  o'm  hamser  tra  y 
bo  oôf  a  synwyr  yn  fy  meddiant,  a  gair  Duw  yn  yr  iaith  yr  wyf  yn  ei  deall,  ao  yn 
oyhoeddi,  M  Yr  hwn  a  ddêl  ataf  ataf  fl,  nis  bwriaf  ef  aUan  ddim." 

Mi  wyf  yr  eiddooh, 

Plas  y  brain,  Nos  Galanmai,  1808.  J.  W.  Pbichabd. 

III. 

Plas  y  brain,  Medi  7,  1808. 

Mr.  Bobert  Hughes,  at  Ty'n  y  oae,  Llanf wrog,  Anglesey. 

Y  Bardd  anwyl  a'm  hen  Gyfaill  mwyn, 

Mi  a  dderbyniais  eich  Uythyr  oaredig,  ynghyd  a  oherddi  Thomas 
Edwards  y  Nant.    Yr  wyf  fi  o'r  un  farn  A  ohwithau  mewn  perthyoas  i  Twm  o'r 

*  Yr  oedd  J.  W.  Priohard  ar  y  pryd  tua  69,  a  Bobert  Hughes  tua  55. 

x 


SOÎ  MB.    J.    W.    PRICHAbD,    PLASYBRAllt, 


Nant.  Dyn  yn  llawn  o  ehediadau  prydyddiaeth  ydyw  efe,  »  digo 
yr  hyn  a  ddywedo  ac  a  ysgrif eno ;  a  phe  bnasai  efe  wedi  cael  oysta 
o  ran  dysg  â  rhai  o  Peirdd  y  twf  heddyw,  nid  llawer  a  foasai  i'w 


i  digon  o  synwyr  yn 
oystal  dygiad  i  fytf 
ó  ran  dysg  i  rhai  o  Feirdóf  y  twf  hedäyw,  nid  llawer  a  foasai  i'w  gystadlu  ág  «I 
mewn  Barddoniaeth,  ac  amrywiol  bethaa  eraiil.  Llawer  iawn  o  Wthym 
gerddodd  rhyn^of  fi  ao  ef  er's  saith  neu  wyth  o  flynyddoedd,  ao  mae  yn  dda  râyf 
am  dano,  ac  mi  a  ddymunwn  ei  lwyddiant  yn  mhob  daionL  Y  mae  ganddo  ef, 
fel  finnan,  lawer  o  elynion,  ac  yn  benaf  Owyr  y  Gynau  Duon,  â'r  rhai  y  mae  «fi 
holl  ystod  ei  fywyd  mewn  rhyfel,  a  hyny  o  achos  ei  fod  yn  dywedyd  y  caswff 
arnynt,  yr  hyn  sy  anhawdd  ganthynt  ei  oddef.     Mi  a  gefaia  lythyr   oddiwrto 


y  Nant,  ao  mi  dybygwn  ei  fòd  wedi  cyhoeddi  rhyfei  yn  erbyn  gwfr  y  gynao 
onwaith  eto,  ac  yn  rhith  y  Bardd  Ctosg  y  mae  efe  am  ddywedyd  yr  bol 
gaswir  arnynt,  ac  fel  Samson  oyn  ei  farw,  ladd  ddeng  mwy  o'r  Prrîíistiaid  nag 


yn  holl  ystod  ei  fywyd.  Digon  gwir  y  dywedasoch  fod  rhai  yn  myned  i  Byd- 
ychain  i'w  perffeithio  mewn  drygiom,  dan  rith  myned  i*w  parotoi  i  dderbyn 
yr  Ysbryd  Glán ;  ond  y  mae  y  rhan  fwyaf  o  honynt,  cyn  gynted  ag  y  caflont 
arddodiad  pawen  sanctaidd  yr  Esgob,  jn  derbyn  nod  y  bwystfil  ao  arwydd  y  fsü 
yn  eu  talcenau,  mal  y  bo  yn  hawdd  1  bawb  eu  hadnabod,  a  gweled  mor  amlwg 
A  haul  hftf,  dan  faner  pwy  y  maent  yn  milwrio.  Digon,  a  gormod,  am  feíbioB 
a  Uwyth  Lefi. 

Soniasoch  fod  ŵyr  i  Wm.  Boberts,  o*r  Oarreg  fawr,  wedi  troi  allan  yn  Uata'  o 
Brydydd.  Dymunaf  gael  gwybod  yn  mha  le  y  mae  efe  yn  byw,  a  pha  un  o 
ferched  Wm.  Boberts  ydyw  ei  fam,  a  phwy  ydyw  ei  dad.  Mewn  pertnynas  i*r 
hyn  a  grybwyUasoch  am  dano,  sef  ei  f od  yn  hoffi  ymarfer  A  geirtan  ansathredig 
gan  ddynion  cyffredin,  y  mae'n  eglur  ddigon  fod  y  Beirdd  godidooaf  ymhob  os§ 
yn  arfer  geiriau  gorhenaidd  ac  ansathredig;  a  hyny  weithiau  nid  o  ddiiryg 
Çeiriau  oyffredin  o*r  un  sain,  ond  am  eu  bod  wrth  hyny  yn  oadw  ao  yn  ooleddn'r 
ìaith  yn  fwy  yn  ei  grym  a'i  phurdeb.  Nid  rhaid  i  mi  ddwyn  dim  gwell  tystíon 
am  ^yn  o  beth  na  Goronwy  Owain  a  Dafydd  ap  Gwüyn» ;  ond  yr  nn  pryd,  nM 
wyf  n  yn  canmawl  neb  am  arferyd  geiriau  henaidd  oni  byddant  yn  gwybod  et 
târddiad  a'u  grym,  ac  yn  hyddysg  yn  wyth  ran  ymadrodd  yr  iaith,  a'i  chynseüisn, 
a'i  phlethiadau.  Ond  nid  un  o  gant  o  feirdd  y  twf  hedäyw  a  ŵyr  am  ddim  o'r 
fath  beth  ;  felly  gweU  fyddai  iddynt  adael  çeiriau  dieithr  heibio,  hyd  onis  delont 
yn  hyddysg  ao  yn  gelfydd  yn  yr  iaith.  Ac  1  ddywedyd  i  ohwi'r  gwir,  nid  gwtith 
un-dydd  un-nos  ydyw  dysgu  Cymraeg.  Mi  fum  i  fwy  na  deg  mlynedd  ar  hugain 
ynmyfyrio  ac  yn  dysgu'r  ìaith  Gymraeg ;  ond  wedi'r  hoU  drafferth  a'r  boea,  nid 
ydwyf  fi  ddim  hanner  Oymro  etwa ;  ac  nis  byddaf  yn  oanfod  mo*m  gwaUau  ÎJ 
hun»  hyd  na  byddont  vn  rhedeg  yn  dryfrith  o  dan  fy  Uaw,  a  gormod  gwaün 
fyddai  oodi'r  hoU  falciau  heb  aíl  'sgrifenu'r  cwbl;  ac  ysgadfydd,  wrth 
wneuthur  hyny,  i'r  aU  fod  yn  fwy  ei  wallau  na'r  oyntaf.  Ond  hyn  sydd  genŷf 
i'w  ddywedyd  o'm  plaid  fy  hun,  ac  i'w  ddadleu  o  ethryb  fy  attfedrnarwydd,  sef, 
na's  cefaU  neb  i'm  haddysgu  a'm  cynnorthwyo  i  ddeaU  yr  iaith  pan  oeddwn  y& 
ieuano  a'm  oynneddfau  yn  fywiog ;  nis  cefais  i  neb  yn  athraw  ond  y  ganwyU  s1! 
Uyf r,  ao  yn  nhrymydd  y  nos,  mewn  rhyn  ac  anwyd,  y  lladratais  i  y  parth  mwyaf  o'r 
hyn  oU  a  ddysgais ;  a  bu  ryfedd  genyf  lawer  gwaith  fy  mod  wedi  dyfod  yn  fy 
mlaen  oystal. 

Y  mae'n  svn  can  i  feddwl,  wrth  eich  clywed  yn  dywedyd  fod  arnoch  gy- 
maint  o  gy wilydd  gjywed  eich  galw  yn  Hen  Brydydd,  a  phe  buasid  yn  eieh  gaîw 
yn  Oarn  Lleidr.  Dawn  o  eiddo  Duw  ydyw  Barddoniaeth.  Ooh  û9  paham  y 
gweddai  fod  ar  neb  gy wüydd  am  rodd  a  dderbyniodd  efe  san  Dduw  ?    Ond  os 


gwna  neb  gamddefnyddio  rhodd  Duw,  a'i  threulio  ar  faswedd  a  ohoegddigrifwoh, 
hyny  yn  gyfiawn  a  wna  achos  gwarth  a  ohywüydd ;  a  hyny  ydyw*r  aohos  fod 
Prydyddion  yn  wawd  a  gwaradwydd,  &o. 

Wele,  fy  hen  gyfaiU  mwyn,  dyna  i  ohwi  ohwedl  go  hir,  ao  nis  gwn  i  yn  iawn 
pa  beth  a  ddywedaf  yn  rhagor,  oni  soniaf  am  un  o  ddeddfau  newyddion  y  pro- 
phwyd  El— s,  a  D — o  Ll — d ;  ond  y  mae'n  debyg  mai  gwell  i  mi  dewi,  rhag  ofn 
1  mi  gael  fy  ysgymuno  gan  weision  neu  ddisgybUon  y  Prophwydi ;  o  herwydd 
mae  n  debyg  y  pwyddooh  fy  mod  yn  ddarn  o  Pethodist  pen-ohwiban,  ao  y  mao'r 
Wesleyaid  a'r  Mefchodistìaid,  o  hyn  aUan,  am  ymryson  am  y  mwyaf  eu  trwst  s 
Ueiaf  o  rinweddau. 

,  Ŵí  ì**  íod  ^1-  Feswoh  wedi  fy  nal  yn  garoharor  er  ys  dyddiau,  buaswn  wedi 
ÍLif.iI111^616^  »  ctwi»  ac  i  roi  tro  yn  y  gymydogaeth  yna,  i  ysRwyd  Uaw  so 
ymddidoan  A'm  hen  gyfeiUion.    Bhoddwoh  fy  ngwasanaeth  yn^aredig  at  tj 


A    MR.    ROBERT    HUGHE8,   T7DDYN    V   BLaWD.  803 

nghyfaill  Edward  Elias  a  Wil  Jones  y  saer,  gynt  o  Newhaven.     Dymunaf  gael 
llytnyr  oddiwrthyoh  pan  gaffooh  ronyn  o  hamdden  ao  amser. 

Yr  eiddooh  yn  ddiffuant  tra  bwyf, 

J.  W.  Pbichàrd. 

Bu  agos  i  mi  anghotìo  dymono  arnooh  roi  fy  aneroh  yn  garedig  at  Sion  Thomas 
Sion  Lasrws  y  gôf .  Mi  gly  wais  rywun  yn  dy wedyd  ei  fod  wedi  dyfeisio  rhyw  fath 
o  ermyg  neu  ddull  newydd  o  falu  eithin  yn  borthiant  anifeiliaid.  Da  ohwi, 
gyrwoh  ei  hanes  i  mi  yn  gyflawn,  a  pha  faint  o  fesur  a  all  un  dyn  falu  gyda'r 
peiriant  newydd  mewn  ysbaid  un  awr ;  a  pha  un  ai  gwaith  olwynion,  ynte  ad- 
lamiad  dur  (springs),  neu  bob  un  o'r  ddau,  sy'n  gwneuthur  y  gwaith,  <feo.  Deis- 
yfaf  arnooh  roi  desgrifiad  i  mi  mor  ehelaeth  ag  y  medrooh  dan  sél. 

Àc  yr  oedd  y  llythyr  canlynol  at  Robert  Hughes  yn  yr  un  sypyn, 
oddiwrth  John  Thomas,  y  gôf,  y  cyfeiria  J.  W.  Prichard  ato,  yr  hwn 
oedd  dad  i'r  Parch.  Thomas  Jonea,  Ámlwch,  ac  i'r  Parch.  Rees  Jones, 
yr  hwn  y  cyfeiria  ato  yn  niwedd  y  llythyr  fel  yn  pregethu  am  Israel  yn 
myned  o'r  Aipht 

Bobert  Hughes, 

Pel  yr  oeddwn  nos  Sul  yn  dyfod  o  Penterfyn,  daeth  y  geiriau  oanlynol  i 
fy  meddwl.    Gobeithiaf  na  byddant  yn  dramgwydd  i  chwi. 

'R  wy  'n  ooelio  byddwoh  ar  amserau  yn  gorfod  diodda  llawer  loes 

0  herwydd  treulio  'oh  dyddiau  'n  unig  ac  oedi  cynig  oodi  'r  groes ; 
08  yoh  yn  mygu  oymheíliadau,  nid  ydi  y  rheiny  i  bara  byth, 

Er  mai  gofld  fydd  dragwyddol  os  bydd  y  rheol  ddim  ond  rhith. 

Fy  anwyl  gyfaiil,  *r  wy  'n  eioh  oaru,  o  herwydd  hyny  'r  wy*  mor  hỳ, 
Ooelio  'r  wy'  fod  Duw  'n  eioh  galw  wrth  eicn  enw  at  deulu  'i  àf ; 
Ni  bu  'r  eglwys  yma  orau  heb  rai  beîau  ynddi  'n  bod, 
Er  hyny  mae  hi  'n  nofio  'r  tonau  ar  amserau  tryma  erioed. 

Gwell  oedd  noddfa  gyda  Noa,  i  nofio  'r  dyfnion  donau  du, 
Er  fod  Gam  a  Ohanaan  ynddi,  na  boddi  gyda  'r  oowri  cry' ; 
Os  yma  dros  y  teulu  talwyd,  yma  nefyd  dont  yn  hy' 

1  godi  'r  groes  a  ohario  'r  faner,  yn  dyner  ar  y  ddaear  ddu. 

Gwnewoh  arddeliad  mwy  oyhoeddus  efo  'r  rhai  gwnaeoh  ddewis  fy w, 
Nid  eisio  'oh  gyru  at  ryw  barti,  ond  rheiny  fyddo  deulu  Duw ; 
Bod  dan  y  golofn  gyda  'r  fyddin  y  byddo  'r  Brenin  yn  eu  plith, 
Yr  amser  gora  i  gasglu  manna  yw  bora  gola  dan  y  gwlith. 

Pan  ddeuthum  adre  mi  a'i  rhois  i  lawr  A  phensil,  ond  nid  oeddwn  yn  meddwl 
eu  hail  godi  nes  orywais  Bhys  neithiwr  yn  son  am  Israel  yn  myned  o'r  Áipht. 
Yr  ydwyf  yn  dymuno  eioh  ileshad  ym  mhob  peth  gan  yr  Arglwydd. 

John  Thomas. 


X    2 


Y    PAttCIL    EDWARD    ROBERTS,    GKUXA5T, 

ÀBFON. 

Nll»  ydyw  yr  onw  uchod  yn  adnabyddo*,  íe  ddicboa.  i  Lai 
llmiwvr   y  Thaicthodydd.     Yr  oedd  yn  im  n'r  _ 
fllyffifiortgar  ac  arighyhoedd,  ond  tr  yr  un  prjd  jp  n  ©Y 
rnwyaf  piir  a  dvrchaíodig  *  fu  mewn  unrhyw  wlad,  a 
a'i  liadwaonotit  fod  ei  goffadwríaeth  yn  dra  anrbydeddaa. 

Yfi  gytitaí  oll,  dymunwn  roddi  sjniad  Ued  gywir  fr  darttemjdd  aa 
fath  iin  ydoodd  Hdward  Roberto  o  rmn  ymddangoaiad.  Y  petk  cjataf 
f»  wtia  iin  wrth  ddarllen  gwaith  dvn  neu  ei  gofiant»  fydd  tynu  dariu  • 
hono  yn  ol  foddwly  ac  yn  fynych  bydd  hwnw  yn  bur  anghjwir.  Tr 
wyf  yti  ooflo  olywod  Mr.  Edward  FouUces,  henaf,  Llanberia»   warwmîth 

(mri  yri  gadoirydd  pryd  yr  oedd  Y  Gohtbydd  yn  darhthio,  jn  dj  wcyd 
od  ytr  rlmid  iddo  gael  gwneyd  ymddiheurad  cyhoeddns  o  herwjdi 
Iddo  dyfin  (Urlun  anghywir  o'r  GohebyddL  Yr  ydoedd  wodi  tjaa 
(Uihm  onwr  o  ran  oorlf,  yn  gystal  ag  o  ran  meddwl;  ond  erfojn  gweJed 
y  b\fiìmn%  yv  oo<ld  wodf  rhyfeddu,  ac  wedi  digio  braidd  hefjd  wrth 
ItttglMiiUolh,  yn  hytrach  nag  wrth  ei  ddychymyg.  "Ond,"  meddai,  "y 
f'uwr  oodd  yn  fv  moddwl  drachefn,  cyn  diwedd  y  ddarlith;  a  chorff 
oawr  ddyUaal  fod  gan  y  Gohebydd  hefyd."  Rhaid  cydnabod  fod 
llawor  vn  yinddaiigofiiad  dynion.  Hyn  yw  sylfaen  y  ddwy  wjddor 
liytiy  !  f'wyllwyddog  aPhrydwyddeg — Phrenclogy^  Physiognomy,  gwjdd- 
of ftii  nydd  yn  profloau  adnabod  natur  neu  gymeríad  dyn  oddiwith  ei 

Ì'Middstigo«íad,  yn  enwodig  oddiwrth  ffurf  ei  ben,  ac  amrywiol  fyneg- 
imUu  ol  wynobinyd.  Ni  pherthyn  i  ni,  ar  hyn  o  bryd,  ddywejd  dint 
aiti  y  tialll  na'i  llall  o'r  gwyddorau  hvn.  Ni  raid  i  ni,  ychwaith,  wrth 
gydtiahod  fod  rhyw  yntyr  i'r  hyn  a  ddywed  y  gwyddorau  hyn,  rwjmo 
oir»  hiitialn  i'w  dilyn  i'w  canlyniadau  eithaf — i  gredu  nid  yn  unig  mewn 
aiigotirhoidrwydd  mocsol,  ond  mewn  angenrheidrwydd  naturiol,  fel 
OfthotiUd  oithaf  ar  gymeriad  dyn.  Ar  yr  un  pryd,  y  mae  yn  debyg  na 
wolwyd  cymaint  ag  un  dyn  enoed,  pa  mor  ammheus  neu  elynol  bynag 

Ígallai  fod  i'r  gwyddorau  hyn,  nad  ydoedd  yn  rhoddi  rhyw  gymaint  o 
wys  ar  ymddangosiad  dynion.  Rhaid  addef  hefyd  fod  mwy  o  bwys 
Îtn  cael  ei  roddi  vn  barhaus  ar  hyn.  Yn  ddiweddar,  yn  Leipzig,  cy- 
tooddwyd  cyfrol  hardd  o  ddarluniau  prif  enwogion  Germany  o'r  flwydd- 
n  1476  hyd  1869,  ynghyd  a  chofnodiad  byr,  ar  waelod  y  ddalen,  o 
_rif  ffeithiau  eu  bywyd.  Ystyrir  fod  y  darlun,  yn  ngoleuni  y  prif 
fleithiau  a  nodir,  yn  ddigonol  i  gyflwyno  y  cymeriad,  gyda  graddan 
helaeth  o  berffeithrwydd,  ger  bron  yr  edrychydd.  Y  mae  j  gyfrol 
ryfedd  hon  yn  awr  ger  fy  mron,  ac  y  mae  yn  anhawdd  meddwl  y  gallai 
unrhy w  un  fyned  trwyddi,  nid  yn  unig  heb  deimlo  dyddordeb  dwfn 
ynddi,  ond  hefyd  heb  weled  fod  gwahaniaeth  eclur  rhwng  príf  linellaa 
ymddangosiad  enwogion  y  gwahanol  ddosbartniadau, — megys  jr  ath- 


c 


T   PAROH.  BDWABD    HOBIRT^,   OfiüNANT,   ARFON.  305 

ronydd  a'r  milwr,  y  cerddor  a'r  gwleidyddwr.  Gwasanaetha  hyn  oll 
fel  rheswm  am  geisio,  yo  gyntaf  oll,  osod  Edward  Roberts  ger  bron  y 
dartlenydd  o  ran  ei  ymddangoaiad,  cyn  dyweyd  dim  am  ei  fywyd. 

Yr  ydoedd  o  ran  ei  gorff  ac  yn  enwedig  ei  ysgogiadau,  yn  un  ag  y 
sylwai  pobl  arno  ymhob  man  Ue  y  byddal  Yr  oedd  yn  llawn  chwe' 
troedfedd  o  daldra,  ac  yn  hollol  syth  o  ran  ei  ystum  corfforol ;  yr  oedd 
yn  meddu  corff  cymesur  a  lluniaidd.  Yr  oedd  ei  ben  yn  weü-formed, 
ys  dywedir,  dan  gnwd  da  o  wallt  du,  hollol  ddigrych,  yr  hwn  a  dorid 
yn  gryno,  fet  perthen,  gylch  ei  ben ;  ei  dalcen  yn  uchel  a  llawn  hyabys- 
olrwydd;  ei  lygaid  yn  Tlym-dreiddiol,  dan  arleisiau  trwchus,  braidd;  ar 
brydiau  ymddangosai  ei  lygaid  fet  yn  croes-dremio,  yr  hyn  ynghyd  a'r 
syndod  a  fynegai,  oedd  yn  elfen  o  ddirgelwch  yn  ei  edrychiad ;  yr  oedd 
ei  wyneb  yn  graddol  golli  o'r  bochgernau  hyd  yr  ôn,  yr  hon  oedd  braidd 
yn  fain,  ac  o  gytch  yr  hon  y  ffurnai  ei  gernflew  du  trwchus  oedd  yn 
tynu  yn  ol,  hanner  cylch ;  yr  oedd  ei  enau  yn  gauedig,  ei  wefusau  yn 
deneu,  a'i  drwyn  yn  dwyn  yr  un  nodweddolrwydd ;  ei  wyneb  yn  wyn  a 
glftn,  gyda  rhosyn  coch  ar  ei  ruddiau,  yr  hwn  yn  y  diwedd  a  brofodd 
yn  un  twyllodrus.  Yn  awr,  pa  fath  ddyn  a  fuasai  y  darllenydd- 
tirion  yn  ddysgwyl  i  Edward  Roberts  fod  î  Dychymygaf  ei  glywed  yn 
dy weyd  :  u  O  ran  ei  ymddangosiad  gallasai,  gellid  tybied,  fod  yn  boblog- 
aidd."  Gallasai,  ac  nid  o  rau  ei  ymddangosiad  yn  unig,  fel  y  ceir 
gweled  eto.  Yr  wyf  yn  cofio  y  diweddar  Barch.  Roger  Edwards,  D.D., 
unwaith,  yn  cyfarch  ef rydwyr  y  Bala,  ac  yn  dy weyd  ei  fod  yn  cyfarch 
"potentially  great  men,  pa  un  bynag  a  wetid  hwy  felly  actually  ai  peidio." 
Yr  oedd  Èdward  Roberts  yn  potentially  great  man,  yn  yr  ystyr  gyffredin 
i'r  gair ;  ond  paham  na  fuasai  felly  adually  î 

Yr  wvf  wedi  cjrffwrdd,  o  bosibt,  â'r  prif  rwystr,  wrth  gyfeirio  at  ei 
yacogiadau  fel  yr  hyn  a  dynai  sytw  pobl  ato.  Buasai  araf wch  ei  ysgog- 
iadau  a  delw-debygrwydd  ei  ystum  yn  ddigon  i  rwystro  y  dyn  mwyaf  i 
fod  yn  boblogaidd.  Ltawer  gwaith  y  bum  yn  ei  wylied  bob  cam  o'r 
drws  i'r  man  yr  eisteddai  yn  Nghyfarfod  Misol  Arfon.  Deuai  i  mewn, 
datiai  ei  het  o'i  flaen,  a  cherddai  yn  araf ,  araf,  fel  rheol  ar  hyd  yr  alley, 
heb  edrych  ar  neb  na  chymeryd  sylw  o  ddim.  Wedi  myned  i  eisteddle 
wrth  ochr  y  sêdd  fawr,  eisteddai  yno  ar  hyd  y  cyfarfod,  yn  hollol  yn  yr 
un  ystum  ft  phe  buasai  yn  eistedd  i  dynu  ei  ddarlun  ;  ac  ar  ddiwedd  y 
cyfarfod,  äi  altan  gyda  yr  nn  arafwch  yn  hollot.  Y  mae  rhyw  reswm 
am  hyn  oll. 

Y  mae  i  ysgogiadau  corfforol,  teimladau,  meddyliau  a  gweithredoedd 
dynion,  hanes  gweledig  ac  anweledig,  fel  y  mae  i'r  planedau ;  a  phe 
galtai  by wgraffydd  wneyd  ei  waith  yn  berffaith,  dangosai  yr  hyn  ydoedd 
yn  penderfynu  pob  tuedd,  yn  cynnyrchu  pob  teimlad,  yn  arwain  i  bob 
gweithred,  ac  felly  yn  ffurfio  cymeríad  ei  wrthddrych,  ac  yn  dangos 
cwir  werth  by wyd  dyn  i  ddynolry w.  Ystyriaeth  fel  hyn  barodd  i  un 
ddy weyd  yn  ddiweddar  :  "  Pan  raid  i  ni  oll  ymddangos  ger  bron  brawd- 
le  Gríst,  mi  gredaf  y  bydd  yno  amt  i  grefftwr  gladdwyd  yn  naeargell- 
oedd  y  Spaenwyr,  wedi  ei  arteithio  i  farwolaeth  am  ei  grefydd,  yn  sefylt 
yn  fwy  gogoneddus  na  Chartemagne  neu  Frederick  Barborossa." 

Ganwyd  Edward  Roberts  yn  Hafodlas,  Ceunant,  Rhag.  6,  1827.  Enw 
ei  rieni  oedd  Richard  a  Margaret  Roberts.  Bu  iddynt  bump  o  blant, 
sef  Edward,  Mary,  Catherine,  Mirgaret,  a  Robert.     Cawsant  oll  fyw  i 


300  T   PAROH.  EDWABD    BOBftmT*.   OtUBAJTT,  AEft». 

sefydlo  mewn  teula  oedd ;  ond  erbyn  hyn  y  mmeot  oll,  oddieithr  Roberta 
Margaret,  wedi  marw.  Pan  oddeata  deg  oed,  meth  Edwmrd  i  weitino 
i  Ghwarelau  Dinorwig.  Derbyniwyd  el  i  gymondeb  egtwrmig  pu  y* 
dair  ar  ddeg  oed.  Dewiswyd  eí  yn  ddiacon  pan  yn  ddewjmmw  oêd. 
Aeth  i'r  ysgol  i  Glynnog,  at  Eben  Fardd,  pan  yn  on  ar  hagaiD  oed 
Dechreaodd  bregetha  pan  yn  ddwy  ar  hngmin.  Aeth  i  Athrofm  y  Bnk 
pan  yn  dair  ar  hugain.  Ebrill  5,  1958,  pan  yn  un  ar  ddeg  mr  hmgmim, 
ymanodd  mewn  príodas  âg  Ann  Jones,  Aberdesaeh,  Clynnog.  Deea- 
reuasant  eu  bywyd  priodaaol  mewn  tyddyn  o'r  enw  Tan'rmllt»  tte  y 
treuliasant  fywyd  dedwydd  hyd  derfyn  ei  oea  ef .  Dewiswjd  ef  ym 
fugail  gan  eglwys  y  Ceunant  yn  1869,  ac  ordeiniwyd  ef  ya  1870.  OY 
amser  y  gadawodd  y  Bala  hyd  y  pryd  y  dewiswyd  ef  yn  fngmB,  yr 
ydoedd  yn  parhau  i  ddilyn  ei  alwedigaeth  yn  ystod  yr  wythnom,  ac 
yn  pregethu  ar  y  Sabbothau.  Wedi  rhai  misoedd  o  gystodd,  ba  £arw 
Chwefror  5,  1885,  gan  adael  ei  briod  a'i  oni^  blentyn  i  akra  mr  eá  ei 
Chwefror  10,  daeth  tyrfa  fawr  i'w  hebrwng  i  áỳ  ei  hir  gartreC,  yn  liam- 
rug.     Cymerwyd  rhan  yn  y  gwasanaeth  wrth  y  tŷ,  ac  ar  làn  y  bedd, 

Îan  y  diweddar  Barch,  Rees  Jones,  Portdinorwig,  a'r  Parehn.  Joha 
ones,  Bryn'rodyn,  John  Williams,  Bangor,  Thomas  Gwynedd  Roberta, 
Rhostryfan,  Evan  Roberts,  Caeruarfon  (y  pryd  hyny),  R.  Pryddorcsi 
Williame  (k.Y  Waenfawr,  ac  eraill;  a  chefais  innao  y  fraint  o  dra/ldodi 
pregeth  angladdol,  y  noswaith  hono,  yn  nghapel  y  Ceunant,  oddiar 
Josua  i.  2,  pryd  yr  oedd  yr  holl  ardal  wedi  dyfod  ynghyd,  aV  cmpei 
wedi  ei  lanw  o  alarwyr. 

Dyma  brif  ffeithiau  ei  hanes, — dyma  yr  afforiadmo,  sea  jm 
hytrach  dyma  y  ffenestri  trwy  ba  rai  y  gallwn  weled  y  cymerimd  ya 
ymffarfío  yn  raddol,  dan  bwysau  yr  amrywiol  ddjdanwmdma  oeddjmt 
fel  tlifogydd  parhaus  yn  curo  arno.  Fe  wêl  y  darllenydd  oddiwrth  yr 
hyn  a  ddywedwyd  uchod,  mai  yn  ardal  y  Ceunant  y  bu  Edwmrd  Roberta 
fyw  o'i  gryd  i'w  fedd,  oddieithr  yr  ychydig  amser  y  bu  yn  Clynnog  m'r 
Baìa,  ac  un  Ue  aralJ,  yr  hwn  a  nodir  yn  fuan.  Y  mae  credinimeth  ym 
y  byd,  er  yn  foreu  iawn,  fod  gan  y  Ue  y  megir  dynion  ynddo  ddyima- 
wad  mawr  arnynt  mewn  llawer  ystyr.  Dywed  Homer  mm  Ithmem, 
Tpí)x*i\  <SXX'  àyaBrj  tuwporpóỳoç :  ysgy  throg,  ond  mamaeth  dda  i'r  ienmine. 
Y  mae  hyn  yn  golygu  fod  cymeriad  yu  ymffurfio  yn  naturiol,  mc  nid 
yn  gelfyddydol ;  y  mae  yn  torí  ei  ffordd  ymlaen  yn  y  byd  moesol,  fei 
y  mae  yr  afon  trwy  y  byd  naturiol. 

Y  mae  hyn  yn  ein  harwain  i  ddyweyd  gair  am  y  Ceanmnt  Y  mme 
y  gair  Ceunant  yn  hollol  gamarweiniol  i'r  darllenydd,  ac  yn  enw  hollol 
mnmhriodol  ar  yr  ardal.  Paham  y  rhoddwyd  y  fath  enw  mr  y  lie,  y 
mme  yn  anhawdd  gwybod  Y  mae  yr  anfarwol  Ceiriog  yn  rhoddi 
deagnfiad  da  o  geunant  yn  y  lliuellau  canlynol : — 

Edrych  ar  y  ceunant  du, 

Fel  bedd  ar  draws  y  brynian  ; 
Bedd,  yn  wir,  medd  hanes,  fu 

I  láwer  un  o'n  tadau. 

Ond  mor  wahanol  i  hyn  yw  ardal  y  Ceunmnt,  Arfon.  Y  mme  yn 
debyg  nas  gellir,  ond  yn  bur  anfynych  yn  ein  gwlad,  gael  golygfm  i'w 
chymharu  â'r  oîygfa  a  geir  o'r  fangre  dawel  a  diaddurn  hon.  Saif  yr 
mrdml  oddeutu  pedair  milldir  i'r  de-ddwyrain  o  Gaernarfon,  rhwng  y 


T  PABOH.  BPWARD  ROBBRT8,  OEUNAHT,  ARFON.  807 

Waenfawr  a  Llanrug,— yr  olaf  o'r  lleoedd  hyn  yr  ochr  ogleddöl  i'r 
Ceunant 

Wrth  edrych  o  ddrws  tý  Tan'rallt — preswylfod  Edward  Roberts — 
gwelir  ynya  Môn,  mam  Cymru,  fel  gardd  brydferth  ger  ein  bron,  a  mwg 
ei  phentrefydd  yn  esgyn  yn  golofnau  i'r  nen,  nes  ein  hadgofío  am 
addoliad  y  Derwyddon  yn  yr  hen  amser  gynt.  Gwelir  Arfon  dirion, 
deg,  yn  cusanu  glanau  y  Fenai  arianaidd,  dlos,  yr  hon  sydd  megys  yn 
chwerthin  rhwng  swynion  Môn  ac  Arfon.  Ar  y  dde  ceir  Beaumaris 
ac  Ynys  Seiríol ;  ac  ar  y  chwith  gwelir  rhanau  eithaf  Iieyn,  tu  hwnt  i'r 
Eifl — pellder  o  45  milldir.  Tu  hwnt  i  wlad  Môn  gwelir  môr  Iwerddon, 
a'r  llongau  mawríon  yn  ei  fritho,  ac  ar  adegau  clir  bydd  bryniau 
Iwerddon,  a'r  I$U  of  Mant  yn  eglur  yn  y  pellder  o  60  milldir,  ar  hyd 
ffordd  rydd  aderyn.  Tu  ol  i'r  ardal  y  mae  trum  o  fryniau,  moelydd  a 
mynyddoedd  Eryri  fel  yn  Uawenhau  ac  yn  codi  i  edrych  y  naill  dros 
ysgwydd  y  Uall  ar  yr  olygfa ;  a'r  Wyddfa,  brenhines  ein  mynyddoedd, 
megys  yn  gwylio  yr  oll,  ac  yn  temtio  y  meddwl  i  edrych  i  fynyl 
Wedi  ysgrífenu  yr  uchod,  yn  ddamweiniol  iawn,  gwelais  y  desgrifiad 
canlynol  o'r  ardal,  o  eiddo  un  o'n  gweinidogion  mwyaf  Uengarol : — uDa 
iawn  yr  ydym  yn  cofio  treulio  Sabboth  yno,  yn  nechreu  yr  haf,  pan  yr 
oedd  natur  wedi  ymdrwsio  yn  holl  wisgoedd  ei  gogoniant.  Yr  oedd 
mynyddoedd  Eryri  yn  cyrhaedd  am  yn  agos  i  ddeugain  milldir,  e 
Gonwy  i'r  Eifi  (yn  Lleyn),  fel  ffram  i'r  darlun.  Yr  oedd  Beaumarís  yn 
y  golwg  fel  rhyw  dref  awyrawl,  yn  rhy  dlws  rywsut,  dan  wôn  yr  haul, 
i  fod  yn  ddaearol.  Yr  oedd  y  Fenai  deg  odditanodd,  ac  yn  dwyn  i'n 
cof  brydferthion  glanau  y  Rhine.  Yr  oedd  colofnau  gwlad  Môn  yn 
Uewyrchu  yn  y  pellder,  a'r  môr  a'r  awyr  am  y  tecaf  eu  gwynebau,  ac 
aml  i  long  fel  aderyn  byw  yn  croesi  yn  araf  o  làn  i  làn." 

Dyma  Ue  y  ganwyd  ac  y  magwyd  Edward  Roberts,  ac  yma  y  treuliodd 
ei  holl  fywyd.  Maddeuer  i  mi  am  roddi  ei  ddesgrifiad  ef  ei  hun 
eto  o'r  Ue  fu  yn  faes  ei  lafur  o'i  gryd  i'w  fedd : — 

Yn  bendant  y  Ceunant  ou — yw  Goror 
Príf  hawddgarwoh  Oymru ; 
Hwyl  enaid  i  foliannu 
Gaf  yno  dan  ei  (iefn  Du.* 

Cofnod  hofi  vw  'r  Cefn  Du  hwn — a  erys 
I  wirio  lle  gwelwn 
Fawredd  y  Duw  glodforwn — 
Y  Bod  oryf  wnaeth  y  byd  orwn. 

Talcen  y  byd  orwn,  toloiog — ydyw  ef, — 
Nawdd  da  'r  Oeunant  oohrog ; 
A'r  wlad  i  lawr,  oludog, 
O  dan  ei  Uwyth,  yn  dwyn  llôg. 

Dyna  y  Ceunant  yn  anianyddol.  Ond  y  mae  yn  bur  sicr  fod  gan  yr 
Ysgol  Sabbothol  a'r  cyfarfodydd  eraill  yn  y  Ceunant  lawer  mwy  i'w 
wneyd  yn  ffurfìad  cymeriad  Edward  Roberts  na'r  olygfa  eang  a 
dyddorol  a  geir  yno.  Mae  yn  ymddangos  nad  oedd  ond  un  diacon  yn 
y  Ceunant  pan  yr  oedd  efe  yn  blentyn.  Yr  oedd  yno  ŵr  llafurus  iawn 
gyda  chrefydd  o'r  enw  John  Morris ;  efe  oedd  pobpeth  gyda'r  Ysgol 

*  Y  Oefn  Du  yw  eow  y  myuydd  sydd  wrth  gef n  y  Ceunant. 


808  T   PAROH.  BDWABD    ROBBBTS,   CRüJtAJCT,    ARFOIf. 

Sabbothol  yn  yr  yagoldy  bach,  cjn  adeüadu  y  capel;  ond  Tboiu 
Griffith  ddewiswyd  gyntaf  yn  ddiacon  yn  y  Ceunant.  Dy  wed  Edwaià* 
Boberta  mai  yn  1832  yr  ymonodd  Thomas  Oríffith  â  chrefydd,  j 
flwyddyn  jr  oedd  y  cholera  yn  Nghaernarfon,  a  dewiswyd  ef  ji 
ddíacon  yn  1836.  Dy  wed  am  dano:  u  Yr  oedd  Thomea  Griffith,  íai 
y  dywed  Shalcspeare  am  y  dyn  doeth : — 

His  plaosÌTa  words 
He  soattered  not  m  ears,  but  grafted  them 
To  grow  there  and  to  bear  frnit. 

Byddai  ei  eiriau  cynnwysfawr  nid  yn  unig  yn  diagyn  ar  ein  clostiai, 
ond  megys  yn  cael  ou  cysodi  ynddynt,  fel  y  byddent  yno  jrn  arosol,  i 
roddi  argraff  ar  ol  argraff,  drachefn  a  thrachefn,  nee  chwyddo  yi 
gyfrolau  mawríon  yn  ein  meddyliau."  Yr  oedd  Thomaa  Griffith  yi 
yagrythyrwr  "cadarn,"  ac  yr  oedd  efe,  ac  eraill,  yn  hynod  ofalai 
am  yr  ieuenctyd.  Collodd  yr  hen  ddiacon  ei  olwg  rhyw  dû 
blynedd  ar  ddeg  cyn  myned  at  ei  wobr;  ond  bu  yn  ffydcüawn  fr 
Yasol  Sabbotho^  a  holl  ranau  eraill  y  gwaith,  hyd  y  diwedd,  er  jt 
hou  anfanteision ;  ac,  yn  y  diwedd,  aeth  i  mewn  i  dderbyn  gwobr  j 
ffyddloniaid. 

Nid  oea  dim  neillduol  i'w  ddy weyd  am  ríeni  Edward  Roberte,  heblaw 
fod  ei  dad  yn  ddyn  gweithgar,  cynnil,  a  bucheddol,  er  nad  oedd  jb 
Çrefyddwr ;  ac  yr  oedd  ei  fam  yn  wraig  ofatus,  rínweddol  a  chrefyddoL 
JNi  ddymunwn  haeru  ei  fod  yn  perthyn  i  rhyw  henafiaid  anghyffredhi 
o  alluog, — er  y  gellir  gwneyd  hyny  gyda  phawb,  ond  myned  ddigoa 
pell  yn  ol  1 — na'i  fod  ymhelî  uwchlaw  y  cyffredin  o  ran  ei  feddwi  paa 
ei  ganwyd,  fel  y  mae  arf er  rhai.  Yn  wir,  y  mae  lle  i  f edd  wl  mai  i 
bethau  damweiniol  bywyd  y  mae  príodoli  y  gwahaniaeth  mawr  aydd 
rhwng  dynion  a'u  gilydd,  yn  hytrach  nag  i'r  gwahaniaeth  cjrnhenid 
sydd  rhyngddynt  pan  yn  dyfod  i'r  byd,  neu  i'r  gwahanol  dueddiadaa 
teuluaidd  a  etifeddir  ganddynt  Am  y  naw  mlynedd  cyntaf,  nid  oei 
dim  i'w  ddyweyd  am  Edward  RoberU  ond  ei  fod,  fel  plant  eraiil  y 
Ceunant,  yn  barhaus  dan  ddylanwad  anymwybodol  yr  olygfa  eang  getr 
o'r  ardal,  dylanwad  parhaus  yr  hen  flaenor  ac  eraill,  a  dylanwad  yr 
aelwyd,  heb  un  math  o  ysgol  ddyddiol  i'w  gychwyn  ar  yrfa  bywyd 
Mor  wahanol  yw  manteision  plant  y  Ceunant,  gydag  addysg,  erbya 
heddy w  1  Y  mae  dwy  ffaith  f ach  gwerth  eu  crybwyll  yn  ei  hanes  ef  yn 
y  cyfnod  hwn.  Y  gyntaf,  ni  chafodd  geiniog  ertoed  gan  ei  dad.  Ni 
fuaswn  yn  dyweyd  hyn  ar  ol  neb  ond  efe  ei  hun,  gan  mor  anhygoel 
ydyw.  Ond  wrth  ddyweyd,  nid  oedd,  mewn  un  modd,  yn  rhoddi 
argraff  ar  y  meddwl  ei  fod  yn  ystyried  ei  dad,  trwy  hyny,  yn  galed 
neu  angharedig  tuag  ato,  ond  yn  hytrach  yn  teimlo  yn  ddiolchgar  am 
iddo  trwy  hyn  ei  adysgu  i  weled  gwerth  mewn  arian,  ac  i  wneyd 
defnydd  priodol  o  honynt.  Yn  ail,  ni  wariodd  geiniog  erioed  em 
felusion  neu  oferedd.  Yr  oedd  hyn  yn  ganlyniad  naturíol  y  ffaith  gyntai, 
ond  eto  yn  dangos  fod  addysg  y  tad  wedi  bod  ja  llwyddiannus,  ac  wedi 
dwyn  ei  fab  i  afael  yr  egwyddorion  hyny  sydd  mor  hanfodol  i  Iwyddiant 
mewn  bywyd,  sef  diwydrwydd  a  darbodaetlL  Tybed  a  yw  rhieni  yn 
peidio  dinystrio  eu  plant  yn  moreu  eu  dyddiau,  trwy  rhyw  wedd  o 
garedigrwydd   tuag  atynt  ?    A  yw   melusion  y  plant  yn  nhymmor 


T  PABOH.  BDWARD  ROBRRTS,  CRUNANT,  aRFON.  809 

mebyd,  yn  peidio  bod  yn  rhieni  gwastraíf  a  meddwdod  mewn  addfed- 
rwydd  oedran  9 

Pan  ydoedd  Edward  rhwng  naw  a  deg  oed,  aeth  i  weithio  i  Chwarel- 
aa  Dinorwig.  Yr  oedd  hyn  yn  amgylchiad  pwysig  yn  ei  fywyd.  Yr 
oedd  yn  rhaid  iddo  aros  yn  ardal  Dinorwig  trwy  yr  wythnos,  a  myned 
adref  droe  y  Sabboth.  Dy wed  ei  frawd,  Robert  Roberts,  mewn  llythyr 
ataf,  fel  y  canlyn:  "  Yr  oedd  yn  aros  dros  yr  wythnos  gyda'n  hewythr 
a'n  modryb,  yn  Tanybwlch,  un  o'r  lleoedd  mwyaf  anfanteisiol  i  fachgen 
ieuanc  fyw  yn  grefyddol  yn  yr  holl  ardaloedd,  oddieithr  y  dafarn  yn 
unig,  ac  y  mae  arnaf  ofn  mai  dyna  wir  hanes  y  lle  hyd  heddyw.  Gyda 
fy  ewythr  yr  oedd  Edward  yn  gweithio  hefyd.  Bu  yn  bur  brofedig- 
aethus  ei  feddwl  pa  fodd  i  fyned  o'r  fath  le  i'r  cyfarfod  eglwysig,  ganol 
yr  wythnos,  i  Dinorwig.  Ond,  trwy  drugaredd,  ni  chafodd  eu  dylanwad 
neu  yn  hytrach  eu  hesiarapl  hwy  argraff  ddrwg  arno;  gyda'i  lyfrau 
yr  oedd  ei  wir  bleser  ef." 

Arferai  Edward  Roberts  ddy weyd  "  fod  ei  grefydd  wedi  costio  llawer 
iddo  "  yr  adeg  hon ;  ond  nid  yn  unig  cadwodd  ei  gymeriad  er  yr  holl 
anfanteision,  ond  gadawodd  dystiolaeth  yn  meddwl  pawb  o'r  teulu 
"  fod  Edward  yn  dduwiol,  os  oedd  rhy wun  yn  dduwiol."    Hyn  hefyd 

Îdoedd  barn  Thomas  Griffith,  blaenor  y  Ceunant,  ac  fel  canlyniad  der- 
yniwyd  ef  i  gymundeb  eglwysig  pan  yn  dair  ar  ddeg  oed, — oedran 
cynnarol  iawu  y  pryd  hyny. 

"  öyda'i  lyfrau  yr  oedd  ei  wir  bleser  ef ; "  ond  pa  le  yr  oedd  yn  eu 
darllen  tra  yr  ydoedd  dan  y  fath  anfanteision  ? 

Yr  adeg  hono,  oddeutu  45  mlynedd  yn  ol,  yr  oedd  Mr.  Edward 
Ellis,  ewr  sydd  eto  yn  fyw  ac  yn  ddiacon  o  "radd  dda"  gyda  y 
MethodÌ8tiaid  Calfinaidd  yn  Ninbych,  yn  cadw  ysgol  ddyddiol  yn 
Dinorwig.  Sefydlodd  Mr.  Ellis  ysgol  nos  i  wŷr  ieuainc  Dinorwig.  Yr 
oedd  rheolau  yr  ysgol  nos  yn  lled  gaeth,  rhag  i  nifer  yr  ysgolheigion 
fyned  yn  rhy  líosog. 

Dy wed  Mr.  Ellis  am  yr  ysgol  wrthyf,  mewn  Uy thyr  fel  y  canlyn : — 

Aohosodd  yr  ysgol  noa  grvn  gynhwrf  yn  ardal  Dinorwig  a'r  lleoedd  oyfagos. 
Yr  oedd  genyf  o  40  i  50  ynddi,  a'r  oll  yn  ohwarelwyr,  o  ddeunaw  oed  hyd  ddeg 
ar  hugain,  ao  yohydig  uwohlaw  hyny.  Y  testunau  ydoedd  Saesoneg,  Rhifyddiaeth, 
a  Gramadeg.  Yr  oedd  pawb,  braidd  yn  ddîeithriad,  yn  cymeryd  dyddordeb 
mawr  yn  yr  ysgol.  Yr  oeddwn  newydd  ddyfod  o  Lundain,  ao  yn  llawn  yni  i 
gyfranu  addysg,  ao  yr  wyf  yn  lled  sior  fy  mod  wedi  galluogi  Uawer  i  fyned  ymlaen 
yn  hwylus  gyda'r  testunau  hyn  eu  hunain  ar  ol  i  mi  roi  terfyn  ar  yr  ysgol.  Ao 
yr  wyf  dan  yr  argraff  fod  y  Paroh.  E.  Roberts  yn  un  o  honynt.  Ni  fu  dim  neill- 
duol  rhyngof  âg  ef.  Ond  pan  fyddem  yn  oyfarfod  ft'n  gilydd,  byddai  ymddyddan 
oynhes  yn  oymeryd  lle.  Y  tro  diweddaf  y  gwelais  ef  ydoedd  yma,  pan  y  daeth  o 
dan  yr  Arholiad  Cymdeithasfaol.  Yr  oedd  William  Davies,  Dinorwig,  gydag  ef , 
ao  yr  oedd  yn  dda  genyf  eu  gweled,  a  ohanddynt  hwythau  fy  ngweled  innau. 

Yr  oedd  rheolau  vr  ysgol  yn  cau  Edward  Roberts  allan,  oblegid  yr 
oedd  amryw  flynyddoedd  dan  ddeunaw  oed.  Y  mae  hyn  yn  esboniad 
digonol  paham  na  fu  dim  neillduol  rhwng  Mr.  Ellis  âg  ef.  Ond  er  pob 
rheol,  yn  ol  geiriau  John  Foulkes — un  o'r  ysgolheigion  sydd  eto  yn 
fy w—cafodd  ÎL  Roberte  dderbyniad  "  yn  unig  ar  gyfrif  ei  hoffder  o 
addysg."  Treuliodd  E.  Roberts  a  J.  Foulkes  ac  eraill  oriau  hirddydd 
haf  ar  hyd  y  ffyrdd,  nid  i  wag-rodiana  nac  i  ffol-chwedleua,  fél  y  gwna 


310  T   PAROH.  EDWARD   BOBBÄTB,   CEUHáNT,   ABFON. 

Uawer  y  dyddiau  hyn,  ond  i  ddysgu  eu  gwersi  inewn  Gramadeg  a  llyfrao 
da  erailL  Dyma  yr  atebiad  i'r  cwestiwn,  pa  fodd  yr  oedd  E.  Roberta 
yn  darllen  dan  ei  anfanteision  mawr.  Pa  raid  i  ni  aros  yn  hwy  heb 
dalu  teyrnged  i  Mr.  E.  Ellis  am  ei  lafur  a'i  wasanaeth  mawr  i'r  ehwarel- 
wyr  ?  Gwnaeth  y  gwasanaeth  mwyaf  i  ardal  Dinorwig  trwy  gyehwyn 
llawer  o'r  dynion  goreu,  i  fyd  a  chrefydd,  fu  yn  yr  ardal  erioed;  ac  er 
mai  ychydig  o  honynt  sydd  yn  awr  yn  fwy,  y  mae  eu  dylanwad  ye 
aros,  ac  fe  bery  am  genedlaethau  lawer.  Dylai  hyn,  ynghyd  a  iiawer  o 
bethau  tebyg,  beri  i  brydnawnddydd  oes  Mr.  Ellis  fod  yn  dawel  a  di- 
gwmwl. 

Rhyw  flwyddyn  cyn  i  Edward  Roberts  gael  ei  dderbyn  i  gymundeb 
eglwy8Ìg,  yr  oedd  eglwys  y  Ceunant  wedi  dewis  dau  flaenor  at  Thomas 
Grifiith.  Nid  oes  dim  i'w  ddyweyd  am  Edward  y  blynyddoedd  dilyn- 
ol,  ond  ei  fod  yn  barhaus  gyda'i  lyfrau,  a  phob  tro  yr  elai  i  Gaernarfon 
yr  oedd  yn  sicr  o  gael  rhyw  lyfr  newydd,  a  hyny  er  tipyn  o  ofid  i'r  he« 
ẃr  ei  dad,  oblegid  yr  oedd  efe  yn  methu  deall  beth  wnai  y  bachgen  â 
hwy,  heblaw  ei  fod  yn  ofni  iddynt  beri  diflasdod  iddo  ar  ei  waith.  Nid 
oedd  ei  fam  yn  cydolygu  â'i  phriod  am  werth  a  dylanwad  llyfrau. 
Ymhen  rhy  w  bump  neu  chwe'  blynedd  bu  un  o'r  blaenoriaid  ddewiswyd, 
sef  Robert  Williams,  Panthafodlas,  farw,  ac  fe  farnwyd  mai  priodol 
oedd  dewis  blaenoriaid  at  Thomas  Griffith  a  Hugh  Griffith.  Dewiswyd 
Thomas  Jones,  Tanygraig,  ac  Edward  Roberts,  yn  y  flwyddyn  1846,  pan 
ydoedd  E.  Roberts  rhwng  18  a  19  oed.  Ac  y  mae  yn  ymddangos  na 
pharodd  hyn  syndod  o  gwbl,  ond  i  Edward  Roberts  ei  hun !  Dywed 
ei  frawd  yn  y  llythyr  y  cyfeiriwyd  ato  eisoes,  ar  hyn  :  "  Cofus  genyf  ei 
gly wed  yn  ymgyfymliw  â  fy  mam  yn  y  brofedigaeth  hono  trwy  ddyweyd 
mai  hi  oedd  yr  achos  i  hyny  syrthio  i'w  ran  ef.  Yr  oedd  fy  mam  wedi 
ei  annog  i  roddi  rhyw  fater  bychan  i'r  plant  ar  nos  Sabbothau,  eu  holi, 
a  rhoddi  rhy w  gynghorion  bychain  syml  iddynt,  yr  hyn  a  wnaeth,  a 
dygwyddodd  fod  lawn  mor  hapus  gyda  hyny  a  dim  a'ra  wn  i  yn  ei 
hanes.  Nis  gwn  beth  a  gymhellodd  fy  mam  i  hyny.  Ond  modd 
bynag  buasai  y  cyfryw  ymddygiad  yn  taro  yn  lled  chwithig  yn  awr." 
Blaenor  gyda'r  Methodistiaid  yn  ddeunaw  oed.  ìe,  yn  y  flwyddyn 
1846 !  Pa  nifer  o  flaenoriaid  deunaw  oed  oedd  yn  y  Corff  y  pryd 
hyny  ?  Ië,  pa  nifer  sydd  heddyw,  tybed  î  Pan  gofiwn  nad  prínder 
rhai  hýn  oedd  y  rheswm  i  eglwys  y  Ceunant  ddewis  Edward  Roberts,  y 
mae  y  ffaith  hon  yn  dy weyd  llawer  am  dano. 

Yr  adeg  hon  yr  oedd  adfywiad  Dirwestol  yn  y  gymydogaeth,  ac  ym- 
roddodd  Edward  Roberts  ac  eraiil  i'r  gwaith  da  hwn,  i'r  hwn  hefyd  y 
bu  yn  ffyddlawn  ar  hyd  ei  oes.  Fel  y  canlyn  yr  ysgrifenai  y  diweddar 
Robert  Parry,  lly wydd  undeb  y  chwareiwyr,  yr  hwn  oedd  yn  ddiacon 
ffyddlawn  yn  y  Ceunant,  ar  hyn  yn  y  flwyddyn  1879 :  "Àc  yo  ol 
tystiolaeth  gyffredinol  y  wlad  ar  y  pryd,  yr  oedd  y  nifer  lîosocaf  o'r 
cyfarfodydd  hyn  yn  rhai  neillduol  dda  Ond  pa  fodd  bynag  am  hyny, 
sicrheir  i'r  diwygiad  hwnw  (yn  1849)  fod  yn  foddion  i  gadw  y  gymyd- 
ogaetb  hon  rhag  lhosogi  nifer  y  raeddwon  ynddi,  fel  na  cheir  heddyw 
ymhiith  y  to  hwnw  ond  ychydig  iawu  o  eithriadau  yn  ymyryd  dim  â'r 
diodydd  meddwol." 

Pan  yr  ydoedd  Edward  Roberts  rhwng  un  a  dwy  ar  hugain  oed, 
aeth  i'r  ysgol  i  Glynnog,  at  Eben  Fardd.     Y  pryd  hyn  y  dechreuodd 


T   PAROH.    BDWARD  R0BKHT9,    OKÜWANT,    ARFON.  311 

bregethu.  Yr  oedd  yn  rhywyr  gan  bawb  et  weled  yn  dechreu,  gan 
mor  íaan  a  chyflawn  y  llanwai  bob  cylch  y  gosodid  ef  ynddo. 
Gweithiodd  yn  galed  yn  Nghlynno^,  ac  yrahen  rhyw  flwyddyn  a 
hanner  aeth  i'r  Bala,  pan  ydoedd  yn  dair  ar  hugain  oed.  Ni  fu  yn  y 
Bala  yn  hir;  nis  gallaf  ddyweyd  yn  fanwl  pa  hyd;  ond  gwnaeth 
ddefnydd  da  o'r  amser  y  bu  yno.  Tystiolaeth  Dr.  Parry  ydoedd,  na 
welodd  neb  eríoed  wedi  dysga  gramadeg  yr  iaith  Saesoneg  mor  Iwyr 
ag  Edwrd  Roberts.  Yr  esboniad  ar  hyn,  mae  yn  bur  debygol,  yvr 
fod  y  llafur  yr  aeth  drwyddo  am  flynyddoedd  gyda  Mr.  Ellis,  yn 
Dinorwig,  cyn  myned  i  Glynnog,  yn  dwyn  ffrwyth  amlwg  erbyn  y 
cynauaf  yn  y  Bala. 

Dychwelodd  Edward  Roberta  i  Arfon,  ac  at  ei  orchwyl  bydol. 
O'r  adeg  hon  hyd  1858,  pryd  y  priododd,  ac  yn  wir  hyd  1869,  pryd  y 

S&lwyd  ef  i  fugeilio  eglwys  y  Ceunant,  nid  oes  dim  i'w  ddyweyd  am 
ano  ond  ei  fod  yn  dilyn  ei  orchwyl  fel  chwarelwr,  yn  pregethu 
y  Sabbothau,  yn  weithgar  gyda  holl  ranau  gwaith  Crist  yn  y  Ceunant, 
ae  yn  darllen  llawer  ac  yn  meddwl  mwy,  ar  hyd  y  blynyddoedd.  Yr 
wyf  yn  teimlo  fod  cyfiawnder  yn  galw  am  sylw  byr  arno  fel  llenor,  fel 
bugaü,  fel  pregethwr,  a  Christion. 

rel  Uenor.  Nid  wyf  yn  deall  iddo  anfon  llinell  erioed  i'r  wasg,  er 
ei  fod  yn  llenor  a  bardd  lled  wych.  Yr  oedd  yn  debyg  i  Dr.  Duncan 
yn  hyn,  yn  sadael  i  eraill  redeg  i'r  wasg,  tra  yr  oedd  efe  yn  ymddifyru 
mewn  meddwl,  ysgrifenu  ambell  euglyn,  a  gwneyd  nodiadau  ar  rhyw 
lyfr.  Ghdlesid  yn  hawdd  lenwi  tu  dalenau  à'i  englynion  a'i  bennillion, 
ond  boddloner  ar  ychydig,  fel  engraifft  o'r  cyfan. 

Coffadwriaeth  am  Lydìa  Parri,  Penhafodlas. 

Parod  oedd  Lydia  Parri, — ou  emau 

Y  cymmod  oedd  ganddi ; 
Addurnìad  gras  oedd  arni, 

A'i  mwyn  ••  Ho  I "  a'i  "  Hamen  "  hi. 

Englynion  er  Oof  am  Otoen  Hughea,  Fuohes  las. 

Owen  Hughes  ga'dd  yn  ein  Hiesu— Geidwad 
I'w  gadarn  waredu ; 
Glan  trwy  'i  oes  ei  foes  a  fu, — 
Iawn  oedd  ei  ogoneddu. 

Mae  Owen  Hughes  fry  'n  mwynhftu— pereiddfaeth 

Y  pur  addfed  ffrwythau  ; 
Fry  hwn  a  f ed  ar  fryniau 

Y  ne'  hoff  yr  hyn  fu  'n  hau. 

O  Dduw  doeth,  yn  Dad  bydd  di— i'w  deulu, 
I'w  dal  yn  y  o'ledi ; 
Iddynt  boed  1  Ti  roddi 
Londer  a  llawnder  yn  Ui'. 

Coffadwriaeth  am  y  diìoeddar  John  Jonea,  Ty'ncoed,  Clynnog. 

Noswyliodd  John  Jones  wiwlwys — o'i  ludded 
I  wledda  a  gorphwys ; 
Yn  Tÿ'nooed  bu  'n  tynu  oŵyB 
Briodol  at  baradwys. 


812  T   PARGH.  EDWAItD    ROBURTS,    CBÜN  \NT,    ARFON. 

Rhodiai  'n  gyflon,  wiwlon  was, — a  sefai 
Wrth  saf on  y  deyrnas ; 
Gŵr  oedd  a  garai  àddas 
Olud  a  grym  deiliaid  gras. 

Ei  boenau  a  ddybenodd, — ei  wylo, 
A'i  waeledd  a  beidiodd ; 
O'r  gofìd  byr  a  gafodd 
Draw  aeth  i  fyd  wrth  ei  f odd. 

Côr  Sion  a'i  oroesawa — fry  yno 
Yn  llon  freiniol  dyrfa ; 
Yr  eglwys  wiwlwys  wyla 
Ár  ei  ol,  ŵr  duwiol,  da. 

Wele  'r  fan,  ar  lawr  ei  fedd, — y  gorwedd 
Gwir  garwr  tangnef edd ; 
Pan  gyfyd  hefyd,  i  hedd 
Esgyna  John  Jonea  geinwedd. 

Y  llyfr  diweddaf  a  ddarllenodd,  gan  wneyd  nodiadau  arno,  ydoedd 
Naiural  Religwn,  gan  Proffeswr  Seeley,  awdwr  Ecce  Homo.  Y  mae  y 
ffaith  hon  ynddi  ei  hun  yn  dangos  ei  fod  yn  feddylgar ;  ond  y  mae  dao 
beth  ynglŷn  â'r  ffaith  hon  sydd  deilwng  o  sylw.  Ymhen  tri  mia  ar  ol 
marwolaeth  Edward  Robert9,  ysgrifenodd  y  Prifathraw,  y  Parch.  DaTid 
Charles  Davies,  M.  A.,  ysgrif  ar  lyfr  y  Proffeswr  Seeley  i'r  Trabthodydd, 
Ebrill,  1885,  ac  er  pyndod,  dechreuodd  ei  ysgrif  yn  hollol  gyda'r  od 
frawddeg  ag  y  dechreuodd  Edward  Roberts  ei  nodiadau.  Hyny  ydyw, 
y  mae  y  ddau  yn  dechreu  eu  beirniadaeth  ar  waith  y  Proffeswr  Seelej, 
trwy  sylwi  ar  yr  arwyddair  ar  ddalen  gyntaf  y  Uyfr,  sef  y  geiríao  can- 
lynol  o  eiddo  Wordsworth : — 

We  live  by  admiiation. 

Dywed  y  Prifathraw :  "Ond  fel  y  mae  yn  wybyddus  i  ddarllenwyr, 
yr  hyn  a  ysgrifenodd  ef  yn  y  pedwaredd  llyfr  o'r  Excursion  ydoedd : — 

We  live  by  admiration,  hope,  and  love, 
And  even  as  these  are  welf  and  wisely  fixed, 
In  dignity  of  being  we  asoend. 

Gan  na  fuasai  y  frawddeg  gyfan  yn  ateb  i  amcan  y  gwaith,  y  mae 
awdwr  Natural  Beligion  yn  ei  darnio,  ac  yn  gadael  allan  ran  bwysig  o'r 
meddwl.  Dywed  Wordsworth  ein  bod  yn  byw,  nid  trwy  edmygedd 
yn  unig,  ond  trwy  obaith  a  chariad  hefyd,  ac  ymhellach  oin  bod  yn 
esgyn  mewn  urddas  trwy  feithrin  y  teimladau  hyny,  yn  unig  p&n  y 
8efydlir  hwynt  yn  dda  ac  yn  ddoeth,  hyny  ydy w  pan  y  sefydlir  hwynt 
ar  wrthddrychau  teilwng.  Pe  dyfynasai  Proffeswr  Seeley  yr  oll,  ni  a 
gaw8em  feddwl  y  bardd  yn  llawn  ;  ond  buasai  hyny  yn  dangoa  i  ni  y 
gwahaniaeth  rhwng  gwirionedd  y  dyfyniad  ac  amcan  y  Uyfr  y  gosod- 
asid  ef  yn  arwyddair  iddo.  Nid  pregethwyr  yn  unig,  fei  y  gwelir,  sydd 
yn  cymeryd  darn  o  adnod  yn  destun,  ar  wahan  oddiwrth  yntyr  « 
chysylltiadau." 

Dywed  Edward  Roberts:  "Y  mae  yr  awdwr  wedi  bod  yn  hapos 
iawn  yn  ei  arwyddair:  '  We  live  by  admiration.'  Nis  gallesid  cael  oim 
yn  fwy  nodweddiadol  o  amcan  y  llyfr.     Ac,  y  mae  yn  ymddangos  i  mi 


Y   PAOCH.  EDWAHD    ROBEHT8,    CEÜNANT,    ARFOM.  818 

fod  yr  hyn  sydd  yn  amlwg  trwy  y  llyfr,  sef  gallu  a  chywreinrwydd,  yn 
dyfod  i'r  golwg  hefyd  yn  newisiad  yr  arwyddair  hwn ;  oblegid  hyn  yn 
unig  y  mae  yr  awdwr  yn  broffesu,  a  hyn  yn  unig  y  mae  yn  geisio  brofi." 

Onid  yw  hyn  yn  rhyfedd  ?  Ac  onid  prawf  o  neillduolrwydd  meddwl 
y  ddau  ysgrifenydd  yw  eu  bod  yn  dechreu  gydag  arwyddair  y  llyfr? 
Ond  cyn  i  Edward  Roberts  fyned  trwy  y  rhan  gyntaf  o'r  llyfr,  yr  oedd 
yn  teimlo  fod  crefyddolder  ei  ysbryd  yn  derbyn  niwed,  a  bu  raid  cael 
pobl  ieuainc  y  Geunant  i  Tanyrallt  i  gynnal  cyfarfod  gweddi,  er  mwyn 
cael  ei  ysbryd  yn  ol  i'w  le ! 

Fel  Bugail.  Dywedai  Goethe  u  na  allai  neb  ladd  barddoniaeth  ond 
y  beirdd."  Felly  hefyd  ni  all  neb  ladd  bugeiliaeth  ond  y  bugeiliaid. 
Yr  oedd  Edward  Roberts  yn  gwneyd  gwaith  bugail  yn  y  Ceunant  lawer 

0  flynyddoedd  cyn  cael  ei  alw  yn  fugail,  a  chyn  cael  ei  ordeinio.  Ond 
yn  1869  fe'i  galwyd,  ac  yn  1870  fe'i  hordeiniwyd.  Folly  bu  yn  fugail 
ordeiniedig  am  y  pymtheng  mlynedd  olaf  o'i  fywyd.  Ac  yr  oedd  eg- 
lwys  y  Ceunant  yn  teimlo  ei  bod  wrth  ei  alw  yn  dyfod  yn  rhydd 
oddiwrth  bob  cyfrifoldeb  iddo  am  yr  hyn  a  wnaeth  ynddi,  cyn  ac  ar 

01  hyny  !  Ond  yr  oedd  ef  yn  rhy  debyg  i'r  Bugail  da  i  roddi  pwys  ar 
hyny.  Yr  oedd  Edward  Roberts  yn  gynllun  o  fugail  yn  ei  ofal  am  yr 
eglwys,  ei  fanylrwydd,  a'i  ffyddlondeb  gyda  holl  ranau  y  gwaith.  Mae 
yn  wir  fod  ganddo  fantais  i  rai  pethau  nad  yw  gan  lawer  o'i  frodyr  yn 
y  ffaith  fod  Eglwys  y  Geunant  yn  fechan,  ac  wedi  ei  bendithio,  o'r 
dechreu  hyd  yn  awr,  â  blaenoriaid  gweithgar  a  ffyddlawn.  Gallasai 
hyn  fod  yn  achlysur  i'r  bugail  fod  yn  f wy  diofal ;  ond  nid  felly  y  bu. 
Rhoddir  engraifft  neu  ddwy,  er  dangos  mor  fanwl  ydoedd  Edward 
Roberts  fel  bugail.  Yr  oedd  yn  cadw  llyfr, — Superintendent's  Roll 
Boóky  a  year  at  one  view  (Gall  &  Inglis,  Edinburgh),  yn  yr  hwn  yr  oedd 
enwau  yr  holl  eglwys.  Yn  y  llyfr  hwn  yr  oedd  yn  cadw  presennoldeb 
pob  aelod  eglwysig  yn  ystod  y  flwyddyn,  yn  nodi  pwy  oedd  yn  dechreu 
ac  yn  diweddu  pob  cyfarfod  eglwysig,  pwy  fyddai  wedi  dyweyd  ei  brof- 
iad  neu  wneyd  i»ylw  yn  y  cyfarfod,  a  phob  manylrwydd  am  dderbyniad, 
dysgyblaeth,  &c,  a  gymerai  )e  yn  yr  eglwys.  Yr  oedd  ganddo  lyfr 
aralT  hefyd,  yn  yr  hwu  y  cad wai  grynodeb  o  bob  cyfarfod  eglwysig. 
Yr  wyf  wedi  agor  yn  ddamweiniol  ar  Rhag.  15,  1880:—  **Dechreuwyd 

fan  John  Thomas,  Gors.  Gwrandawyd  ar  y  píant  gan  John  Hughes, 
^ant  y  coed.  Cafwyd  sylw  ar  y  pregethau  y  Sabboth  gan  Robert 
Parry,  Pant  hyfrjd.  Dywedodd  John  Thomas,  Gors,  air  o'i  brofiad 
o  hono  ei  hun:  ofnai  nad  oedd  fel  y  morwynion  call,  yn  cymeryd 
mantais  ar  y  byd  i  ymbarotoi ;  fod  y  byd  yn  ei  ddyrysu  yn  lle  ei  helpu. 
W.  Jonea,  Ttallt,  drachefn,  a  ddywedodd  ranau  o'r  bregeth  oedd  wedi 
dal  ar  ei  feddwl.  Elizabeth  Roberts,  Ty'nllwyn,  a  ddywedodd,  *Os 
gwasanaetha  neb  fi  dilyned  fi."  Yr  oedd  yn  teiralo  fod  cryn  werth 
mewn  'gwasanaethu  a  dilyn/ — dyfod  at  yr  Iesu.  Gofynodd 
E.  R,  Tan'rallt,  air  i  Jane  Owen,  Gatehouse.  'Pwy  a  drig  yn  dy 
babelir  ac  'Nac  ofna,  braidd  bychan.'  Margaret  Jones,  Panthyfryd, 
ẃ'mar  ei  meddwl— dim!  Elen  Hughes,  Ty  Newydd  :  'Gwylia  ar  dy 
droed  pan  elech  i  dý  Dduw/  Cath.  Williams,  Glanygors :  '  Rhoddaf 
iddynt  ddwfr  phíol  lawn;'  teimlo  ei  bod  yn  cael  pethau  chwerwon 
iawn,  ond  o  law  Tad  trugarog  hefyd.  Hannah  Hughes,  Cae  hoedyn, 
darn  o  bennill :  «  Yr  aberth  a  roes,  a'm  cyfyd  i  fyny  o  ddyfnder  fy  loes.' 


814  T    PA8CH.  K0WAj*V 

Wilhawi  l'*rryf  Gelh'fi,  peaadl:    M**í 

Muy   Hugbet,  Ty    Uaf:    'IIipiiiii 

o<*4d,     Csttieríf  ie  tjrríflith,  ÍUjwtwü : 

ar»í  *m  drtjgsredd     Adroddwjd 

«í  niiy*Uvl<i :   Metha   peídío  zr*i_ 

m\ryû\  sr  sberth  y  groea/  &c     rfcwodáwrâ 

J'sjityewd,     Nífer  56."     Draeëeh*.  ar 

K<lward  JloberU  wneyd  math  o  adoijdad 

Jiyn    y*%nít}uwy<ì     ganddo    fel     crjnodeb    •! 

JMHtt,     Vr  wyf  vii  dewía  yr  byn  «ydd 

ri*    rhyw    flwyddyn   arall,  o  herwjdd  «■ 

ttoffiM  am  iiobert  P*rrv,  diweddar  Ljwydd  Ufide»  j 

hwii,  itA  y  crybwyllwyd  eitíoes,  ydoedd  jm  ddiafw  y»  j  { 

Sÿlwadau  ar  derffn  yjlmjiinn  1983. 

\,  (Mwyd  01  o  gyfarfodydd  eglwyiíg  yn  ysfeod  y  flwjMjm.  1.  Y  ] 
wwít  tuutl  y  fr*int  o  íod  ynddynt  oÛ  braídd.  7*^*7*  *■**  «  *?**  7J 
*i/m  yw  mh  o'r  tri.J  8.  Y  dim  wyth  wedí  caefdros  éàmmmÌM-  4.  1 
gM*J  «yferM  eglwyitíg  o  gwbl  yn  ystod  y  flwyddyn.  Yr  oeèá  T  sww  B  mft  i 
T/yr/  yrj  w***lifrrj,  *e  11  jrn  efgeaìnto  eu  cyd-gyimnlfi*d  ea  aweaŵ*.  &.  Yswj 
h«h  û*«J  purnp  cyUríoa  eglwysíg  yn  rstod  y  flwyddyn.  &  Y  mwe  aO  weèl  l 
4/'/#  >/uwi>,  otid  FíöIj  gael  deg,    7.  Nífer  pceaennol  mr  gyfartfcìadd  yfcrfi  oswj 


í)V,    <i  w«Iwíi  oddf  wrth  hyn  (od  yn  agot  i  hanner  eant  o  aeloèmm,  m««i  «n,  w. 
«tt*l  /llg/rn  *r  ychydlg  Uwn  o  leimdaa  yn  y  flwyddyn.    **-"*—  «nyd  y 
I»)  m*  4*g  u  wladau  yn  y  Ceunant  am  flwyddyn  I    Y  mme  ym 


fly(ìrtlnh\*U\  uyáá  ym*  yn  rhaí  ffyddlon  dros  ben.  Y  mme  yr  Ai^lajitl  Imm  w. 
gwftr/M  *rr/yiitf  ara  eu  ffyddlondeb.  Bu  farm  Bcbert  Parrj,  Pmmt  **fjL 
lllumfyr  %U  yr  hum  o$dd  yn  ddyn  gaUuog,  ae  yn  dâiacon  bimtnUtm  Bmià  cmmi 
ftmt  wr  U  vl, 

I'a  fugttil  all  ddyweyd  hanes  eî  eglwyg  fel  hjrn  f  Yr  oedd  Edwüá 
lU>\>tulM  yr  un  noor  fsnwl  gyda  chofreetr  y  bedyddiadan,  Swper  yr 
Aiuìwy<\<\,  ymweliadsu  â'r  cleifion  ;  ac  mor  ffyddlawn  gjrda  pàwfe 
jyUíÍJ/íl  yu  y  Counant  ag  ydoedd  gyda'r  cyfarfod  oglwyaig.  Sì 
Mlltmjji  d y weyd  am  dano  ef,  fel  y  dywedwyd  gynt,  ac  íel  j  mym  rhaì 
rhlywiiya  yn  awr,  am  y  bugeiliaid  :  "Gwie  fngeiliaid  Isrmei,  j  rhai 
nytUl  yu  «u  porthi  eu  hunain  ;  oni  phortha  .y  bugeiliaid  y  praidd  t  Y 
Imn^ler  a  íwytewch,  a'r  gwlan  a  wisgwch,  y  bras  aleddwch;  ood  ai 
jrhorthwch  y  praidd.  Ni  chryfhasoch  y  rhai  llesg,  ac  ni  fsddygtniaatfc- 
nmmU  y  «luf,  ni  rwymasoch  y  ddrylliedig  chwaith,  a'r  gyfeilioniw  mi 
drlytfaaoch  adref,  a'r  gollcdig  ni  cheisiasoch ;  eithr  Uywodraethaooch  I 
thraT«t  ac  â  chrculondeb." 

Fel  Pregethtor.  Yr  oedd  yr  un  manylrwydd  yn  dyfod  i'r  gohrg 
u  Edwaid  UoberU  fel  pregethwr  ag  a  welsom  ynddo  fol  bogaä 
r  maa  tatìenau  yn  awr  ger  fy  mron  sydd  yn  dangoe  pa  nifer  o 
broffethau  a  wnaeth  ar  hyd  ei  fy wyd,  ymha  le  y  bu  yn  pregetho,  a  pha 
beth  oedd  ei  deetun  yno  1 

Y  mae  y  daflen  olaf  a  grybwyllwyd  yn  cymhell  íylwadafu  ag  y 
byddai  yn  dda  i  lawer  o  leôedd  eu  cymeryd  i  y8tyriaeth;  ood  nt 
fuasai  dim  yn  bellach  o  feddwl  Edward  Roberts  na  hyny,  ac  follj  nid 
y w  yn  deg  eu  dwyn  i  mewn  ynglỳn  â'i  i^offadwriaeth.  Er  j  gallani 
ef,  mewn  un  ystyr,  wneyd  y  tro  gydag  ychydig  o  bregethau,  eto  vr 
ydoedd  yn  cyfansoddi  líawer,  ac  yn  cyfanaoddi  gyda'r  manylrwydd 


ç 


Y  PAROH.  BDWABD  ROBRBTS,  OEUNANT,  ABFON.  815 

mwyaf.  Buasai  yn  dda  genym  ddyfynu  llawer  o'i  bregethau,  ond  rhaid 
boddloni  ar  un  frawddeg  neu  ddwy  o'i  bregeth  ar  Phil.  i.  9 — 11. 
"Ac  yn  awr,"  meddai,  am  y  Philippiaid,  "y  maent  yn  y  nefoedd, 
gydag  Ef,  mewn  gogoniant!  Yn  y  sefyllfa  fwyaf  ardderchog  y  gall 
dyn  byth  ddychymygu  bod  ynddi !  Y  mae  gan  ddyn  allu  mawr  i 
ddychymygu.  Gallwn  ddychymygu  ein  bod  yn  gallu  treiddio  trwy 
fynyddoedd  o  dân ;  ein  bod  yn  gallu  ymwibio  trwy  yr  eangderau ;  a 
dychymygu  miloedd  o  bethau  na  allwn  ni  byth  eu  cyrhaeddyd.  Ond 
pa  faint  bynag  o  eofnder  ac  o  feiddgarwch  a  all  fod  mewn  dyn  i 
ddychymygu,  ni  ddychymygodd  neb  erioed  gael  ei  hun  mewn  sefyllfa 
uwch,  a  mwy  ardderchog,  na  bod  wedi  ei  godi  i  garu  yr  hyn  y  mae 
Duw  yn  ei  garu,  ac  i  gasâu  yr  hyn  y  mae  Duw  yn  ei  gasâu :  y  mae 
dyn  yn  fawr  mewn  gwirionedd,  pan  wedi  ei  godi  i'r  sefyllfa  yna." 

Y  mae  hyn  yn  ddigon  i  ddangos  pa  fodd  yr  oedd  yn  ysgrifenu  ei 
bregethau.  Ond  er  ei  fod  wedi  ysgrifenu  cannoedd  rai  o  bregethau  da, 
pregethwr  "anghyhoedd"  ydoedd  Edward  Roberts,  fel  y  sylwyd  ar 
y  dechreu.  Ni  fu  eríoed  yn  pregethu  mewn  Cymdeithasfa  na  Chyfar- 
fod  MÌ80I.  Ni  ddywedai  air  yn  y  Cyfarfod  Misol  ar  unrhyw  fater. 
Ond  pe  buasai  Cyfarfod  Misol  Arfon  yn  gwybod  gymaint  o  ddifyrwch 
a  fyddai  yn  gael  wrth  fesur  a  phwyso  ei  weithrediadau,  a'r  rhai  a 
siaradent  gymaint  ynddo ! 

Crybwyllwyd  eisoes  fod  ei  arafwch  yn  erbyn  iddo  fod  yn  boblogaidd. 
Nid  oedd  yn  llefarwr  hylithr — nid  oedd  yn  gallu  canu  ei  bregethau. 
Yr  oedd  yn  naturiol,  er,  o  bosibl,  y  buasai  rhai  yn  barod  i  ddyweyd 
mai  naturiol  annaturiol  ydoedd.  Gofynwyd  unwaith  i  Johnson  a  oedd 
Burke  yn  debyg  i  Tullius  Cicero,  a'i  atebiad  ydoedd  :  "  Nac  ydy w,  syr, 
y  mae  yn  debyg  i  Edmund  Burke."  Felly,  Edward  Roberts,  yr  ydoedd 
fel  ef  ei  hun.  Yr  ydoedd  yr  un  dyn  yn  y  pulpud  ag  ydoedd  wrth  siarad 
â  chyfaill  ar^y  ffordd.  Yn  wir,  y  feirniadaeth  oreu  ar  Edward  Roberts 
fel  pregethwr,  oedd  yr  hyn  a  ddywedodd  bachgen  bach  wrth  ei  dad 
mewn  atebiad  i'r  gofyniad,  "  Sut  yr  oeddit  yn  leicio  y  pregethwr  yna, 
John  î"  "Nid  pregethu  yroedd  hwna,"  meddai  John,  "siarad  â  rhyw- 
un  yr  oedd  o  o  hyd."  Dyna  Edward  Ëoberts  fel  pregethwr.  Bum  yn 
dychymygu  lawer  gwaith  pa  fath  un  fuasai  pe  buasai  wedi  cael  ei 
gynhyrfu  yn  iawn !  Yr  oedd  rhy  w  grac  yn  ei  lais  ar  brydiau,  allasai 
ollwng  ffrwd  o  felodedd  nefol  am  ben  y  gynnulleidfa ;  ond  yn  ei  weddi, 
yn  hytrach  nag  yn  y  bregeth,  y  deuai  hyny  bob  amser  i'r  golwg. 

Yn  ddiweddar  daeth  dau  gyfaill  i  fyny  i'r  brifddinas,  sef  y  Parch. 
Edward  Lloyd,  Prenteg,  a'r  rarch.  W.  Jones,  Trawsfynydd,  y  cyntaf  i 
ymgynghorí  â  meddyg  ar  gyfrif  anhwyldeb  ar  ei  lais,  a'r  olaf  ar  hynt 
bregethwrol.  Treuliasom  oriau  difyr  yn  nghymdeithas  ein  gilydd  wrth 
son  am  y  peth  hyn  a'r  peth  arall.  Yn  unol  ág  un  o  wendidau  y 
ddynoliaeth,  dywedais  wrtliynt  beth  oeddwn  yn  ei  wneyd.  Ac  er  fy 
syndod,  dywedai  y  naill  a'r  llall  bethau  rhyfedd  ac  anhygoel  am 
Edward  Roberts  fel  pregethwr.  Gofynais  iddynt  ysgrifenu  gair  ataf  ar 
hyny.  Ac  yn  awr,  caiff  yr  hyn  a  ysgrifenasant  hwy  fod  yn  derfynol  am 
Edward  Roberts  fel  pregethwr.  Fel  hyn  yr  ysgrifena  y  Parch.  Edward 
Lloyd : — 

Drwg  iawn  genyf  na  buaswn  yn  gallu  ysgrifenu  yn  fanwl  hanea  y  bregeth 
hynod  y  oyfeiriais  aii  o  eiddo  y  éiweâdac  Barchedig  Ëdward  Roberte,  Oeunant, 


816  T   PAROH.  EDWARD    ROBUT«,   CBUSAJIT,    ABIOff. 

yn  Horeb,  Prenteg.  Credaf  na  phregethwjd  yr  nn  bregeth  yn  Honb,  jnt  ysoá 
y  deng  mlynedd  ar  hugain  diwedaaf ,  a  gofír yn  weü,  a bynj  o  be_wjQfl  j  gnrioWá 
a  dorodd  allan,  na'r  bregeth  y  oyíeirir  atí.  Nid  yw  y  dydmad  ganjf,  ae  j  m  js 
anmhosibl  ei  gael,  yma  o  leiaf,  erbyn  hyn,  a  hyny  am  fod  jr  faea  ò__d_ui  oedd  ŷs 
dal  cysylltiad  agosaf  â'r  gwaith  ar  y  prýd  wedi  meirw,  a*n  tenraoedd  wedì  fâà 
o'r  ardal  i  fyw,  a'r  cofnodau,  o  ganlyníad,  wedi  myned  ar  ddiwpamd  T__fcy*  y 
bregeth  oedd  Gen.  iii.  9  :  "  Á'r  Arglwydd  Ddnw  a  alwodd  ar  Adda*  ae  a  _dj  — j 
odd  wrtho,  Pa  le  yr  wyt  ti  ?  "  Dywedai  Jane  WiUiams,  OlanjgocB,  jr  hoa  oeM 
yn  bresennol,  ao  un  sydd  yn  meddu  4t  cof  llyfr,"  o'r  bron,  wrthyí  j  âjàd  o'r  I* 
mai  un  o'i  brif  bwyntiau  oedd,  ddarfod  i  Dduw,  o'i  drugaredd,  fyrted  ar  ol  i 
er  ei  fod  wedi  pechu  yn  ei  erbyn.  Duw  yn  chwüio  am  y  pec__ad__%  a"r  fstfc 
drugaredd  mai  Duw  oedd  yn  chwilio,  meddai,  ydoedd  pwne  j  bregeth.  GaEaf 
finnau  ddyweyd  fy  mod  yn  cofio  yn  dda,  er  nad  oeddwn  ond  Defnjn,  fod__yv 
ddifrifwoh  nas  gallaf  ei  ddesgrifio  wedi  meddiannu  y  pregethwr  ar  j  pcjd.  Seai 
yn  syth,  a'i  gorfìf  mor  Uon^dd  a  phe  buasai  wedi  ei  hoelio  wrth  j  lie,  U'ngiitfi 
ambell  i  dafiaid  a  roddai  ì'w  law  yn  awr  ac  yn  y  man.  Yr  oedd  ei  eiriaa  M 
saethau  yn  llaw  Ysbr^d  Duw,  a  phob  un  o  honynt  yn  myned  yn  8jth  i  ^eliaai  y 

gwrandawyr,  nes  pen  iddynt  lefain  ft'u  holl  allu  am  eu  bywyd.     Oweiodd  71 

eu  hunain  yn  beohaduriaid  yn  yr  odfa  hono;  ac  o  drugaredd  Daw, 
drugaredd  yn  ohwilio  am  danynt.  Yr  wyf  yn  cofio  yn  dda  fod  yi_  . 
Wilìiam  Parry,  Hendre  sela,  yn  nodedig,  yn  y  fath  hwyl,  fel  jr  oadd  «ab 
anflhoflo  ei  hun,  mewn  un  ystyr  beth  bynag,  yn  hollol.  Yr  oedd  fy  rhieni  j* 
cyd-ddal  nêt  gyda  theulu  Hendre  sela  ar  y  pryd.  Yr  oedd  dau  âenln  jmhoe  m\ 
01  bron,  am  fod  y  oapel  yn  rhy  fyohan  i  bob  teulu  gael  sôt  "  wrtho  eá  hmL.n  Yr 
oedd  yr  hen  dad,  W.  Parry,  yn  ddyn  tal — dwylath,  os  nad  yohwaneg  o  a»ia^  jt 
oedd  yn  ymrwyfo,  ao  yn  gorfoleadu  yn  anghyffredin.  Gurai  j  sét  à*i  ddjmao, 
nes  oedd  pob  peth  yn  orynu  o'i  amgyloh,  a  hyny  heb  gofio  dim  am  j  "  clwjf  da," 
fel  y  dywedir,  neu  rhyw  anhwyldeb  arall  oedd  ar  ei  law  ar  y  pryd.  Yr  wyí  yi 
coflo  yn  dda  i  arswyd  syrthio  arnaf  rhag  iddo  fy  nharo,  a'r  oanlyniad  fn  i  mi  ppk 
fy  mrawd  baoh  oedd  gyda  mi  dan  fy  nghesail,  a  rhedeg  i'r  llawr  am  ddiogeiwt&. 
Yr  wyf  yn  enwi  W.  Parry  am  fy  mod  yn  dygwydd  bod  yn  yr  un  sét  ag  ef ;  o&d  bÜ 
oedd  ef  ond  un  ymysg  cynnulleidfa  oedd  yn  eu  hwyliau.  Yohydig,  rhjw  flwrddji 
neu  ddwy  fe  allai,  oyn  marwolaeth  Mr.  Roberts,  yr  oeddwn  yn  pregBttan  yt 
Nghapel  y  Ceunant,  ao  yntau  yn  dygwydd  bod  yn  gwrando.  Oofyrtais  iddo  a 
oedd  yn  ooflo  yr  odfa  y  oyfeirir  ati,  a'r  atebiad  ydoedd :  <(  Ydwyf,  0 1  ydwyt 
Odfa  ryfedd  oedd  hono.  Gwyn  ei  fyà  na  ohawn  fwy  o'i  ohyffeíjb.**  Y  b_m 
ef ,  erbyn  hyn,  wedi  myned  oddiwrth  ei  lafur  at  ei  wobr ;  ond  sicr  yw  j  ooür  am 
dano  gyda  pharch  ac  anwyldeb  gan  bob  un  a'i  olywodd  yn  pregethu  **  j  bregeib 
hynod ''  yn  Horeb  tra  y  byddant  byw. 

Wele  eto  lythyr  y  Parch.  W.  Jones: — 

Mae  enw  y  Paroh.  Edward  Roberts,  Ceunant,  yn  wastad  yn  peri  i  mi  e_fio  am 
un  o'r  oymeriadau  mwyaf  syml  a  dirodres  a  berthynai  i  Oyfarfod  Misol  £rfon  y_ 
ystod  y  deng  mlynedd  y  oefais  y  fraint  o  fod  yn  aelod  o  hono.  Er  nad  oedd  yn 
oael  ei  restru  ymysg  pregethwyr  blaenaf  Arfon,  eto  yr  oedd  gan  bawb  a*i  hâd- 
waenai  syniad  uchel  am  dano  fel  dyn,  Crietion,  a  phregethwr.  A'r  ojnnolleidfa- 
oedd  y  byddai  yn  pregethu  iddynt  amlaf  oedd  yn  coleddu  y  syniadau  uohai  am 
dano  fel  pregothwr.  Fy  syniàd  í  am  Edward  Roberts,  ar  oí  ei  wrando  ddwy 
waith  neu  dair  yn  y  dyófd,  am  fis  cyfan,  ydoedd  ei  fod  yn  bregethwr  srlweddol  a 
defnyddiol.  Ao  er  nad  oedd  yn  hyawdl  a  llithrig  ei  ddawn,  yr  oedd  bob  amser  yn 
gryno,  trefnua,  a  rheolaidd.  Yr  oedd  yn  ymwybodol  nad  allai  wneyd  Uawer  o 
sŵn,  ao  am  hyny,  amoanai  wneyd  y  difiyg  hwnw  i  fyny  &  sylwedd.  Pan  yt  oedd 
ef  a  minnau  ar  daith  trwy  Sir  Aberteifi,  yn  1866,  oafodd  rai  odfeuon  grjmus 
iawn.  Yr  wyf  yn  oofio  tair  o  honynt  yn  arbenig.  Un  yn  Penmorfa,  boren  Sab- 
both,  Mawrth  4ydd,  ar  y  geiriau  hyny  yn  Oen.  iii.  9,  "  Adda,  pa  le  yr  wyt  ü?n 
Yr  wyf  yn  cofio  byth  am  un  sylw  a  ddywedodd,  sef,  "  fod  rhywbeth  arddunol  hyd 
yn  nod  yn  marnedigaethau  Duw,"  gan  gyfeirio  at  y  darn  llaw  ar  galohiad  y 
pared.  Odfa  arall  hynod,  a'r  hynotaf,  mae'n  debyg,  yn  ei  oes,  oedd  yn  BLaen- 
aneroh,  y  nos  Sabboth  hwnw.  Yr  wyf  yn  oredu  nad  oes  neb  oedd  yn  yr  odfa 
hono  wedi  gallu  ei  anghofio.  Ei  destun  oedd  Esaiah  lxvi.  13 :  "  Fel  un  yr  hwn  y 
dyddana  ei  fam  ef."    Wedi  bod  yn  siarad  am  hanner  awr,  oblegid  siarad  y  bjddai 


T   PABOH.    EDWARD    HOB8RT8,    OEUNANT,    ARFON.  817  ■ 

Edward  Roberte,  dywedai:  "Clywais  hen  frawd  yn  Sir  Gaernarfon  yn  dyweyd  ei 
fod  wedi  bod  yn  gwrando  ar  yr  anfarwol  Williams  o'r  Wern  yn  pregethu  ar  yr 
adnod  bon.  Ac  yr  oedd  Williams  yn  dyweyd  fod  yr  adnod  wedi  cael  ei  llefaru 
oddiwrth  ddull  mam  yn  dyddanu  ei  phlentyn  bach  oedd  wedi  cael  ei  adael  ganddi 
am  rbyw  dymmor  i  ofal  estron.  Ond  ìddi,  ar  ei  dychweliad,  ei  gael  ef  yn 
llefain."  A  pban  yn  adrodd  fel  yr  oedd  yr  hen  efengylydd  yn  darlunio  y  fam, 
oymerodd  y  Bibl  yn  ei  freichiau,  a  newidiodd  ei  lais  a  aywedai  yn  y  modd  mwyaf 
nefolaidd :  ••  A  ddarfu  dy  fam  dy  adael  di,  yr  un  baoh  ?  Ni  wnaf  dy  adael  di 
byth  eto.  A  f u  y  pethau  bryntion  yn  frwnt  wrthyt?  Ni  ohánt  gyfle  byth 
mwyaoh."  Ar  hyny  tywynodd  goleuni  ar  vr  byn  a  ddywedai  nes  v  torodd  allan 
yn  orfoledd  cyfiredinol  trwy  vr  holl  gynnulleidía,  am  amser  maith.  Odfa  arall 
oedd  yr  un  am  dTeg  o*r  gloch  yn  Nghyfarfod  Misol  Ceinewydd,  er  nad  ydoedd 
mor  effeithiol  a'r  ddwy  arall. 

Yr  wyf  yn  oredu  fod  Edward  Roberts  yn  meddu  graddau  belaeth  o  wybodaetb 
yn  y  gwabanol  wyddonau.  Talodd  sylw  i  hanesiaeth  hen  a  diweddar,  ac  yr  oedd 
wedi  myfyrio  llawer  ar  wahanol  gyfundraethau  athronyddol  v  byd.  Oefais  ef  yn 
gyfaill  cywir  bob  amser,  yn  Gnstion  gloew,  ac  yn  feirniad  oraff.  Mae  genyf 
barch  caíon  i'w  goffadwriaeth.    Heddwcb  i'w  lwch  t 

Mae  yn  dda  genyf  {y  mod  wedi  yragymeryd  ftg  ysgrifenu  gair  am 
Edward  Roberts,  pe  na  buasai  ond  am  y  ffeithiau  a  adroddir  yn  y 
llythyrau  hyn.  Ac  yr  wyf  yn  teimlo  yn  ddiolchgar,  y  fynyd  hon,  i 
swyddogion  Ceinewydd  am  beidio  cornelu  gŵr  Duw  tra  yr  ydoedd  yn 
eu  plith.  Yr  oedd  holl  ragoriaethau  Edward  Roberts  fel  priod,  tad, 
cyfaill,  cymydog — ac  yr  oeddynt  yn  llawer— yn  gystal  ag  fel  bugail  a 
gweinidog,  yn  cyfodi  o'i  ragoriaethau  fel  dyn  a  Christion.  Yr  ydoedd  yn 
meddu  dyuoliaeth  dda.  Yr  oedd  rhanau  israddol  ei  natur  dan  ly  wodr- 
aeth  fanwl  rhanau  uchaf  ei  natur ;  ei  flysiau,  ei  nwydau,  a'i  dymherau 
dan  reolaeth  fanol  ei  reswm  a'i  gydwybod  ;  ac  yr  oedd  ei  holl  natur 
wedi  ei  heneinio  gan  ysbryd  crefydd  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 
Ni  fu  y  pechod  sydd  yu  gyffredin  yn  barod  i  amgylchu  gweisiou  Duw 
— awydd  am  glod  a  phoblogrwydd — erioed  yn  fagl  iddo  ef ;  ac  nid  wyf 
yn  meddwl  fod  y  fagi  arall,  yr  hon  sydd,  hyd  yn  nod,  yn  fwy  cuddiedig 
a  pheryglus,  sef  awydd  bod  yn  enwog  mewn  sancteiddrwydd  a  duwiol- 
deb,  erioed  wedi  bod  yn  brofedigaeth  iddo  ef,  er  ei  fod  yn  enwog  yn  y 
pethau  mwyaf  hyn. 

Yr  oedd  ei  dduwioldeb  personol  a'i  lafur  gweinidogaethol  yn  an- 
wahanol  gysylltiedig  â'u  gilydd.  Yr  ydoedd  yn  ymborthi  ar  yr  hyn  a 
roddai  i  erailJ.  Yr  oedd  yn  astudio  Gair  Duw,  nid  yn  unig  er  parotoi 
ar  gyfer  y  pulpud,  ond  hefyd  er  ei  adeiladaeth  ysbrydol  ei  hun;-a 
thrwy  yr  olaf  yr  ydoedd  yn  cyrhaedd  y  cyntaf.  A  pha  weinidog  bynag 
sydd  am  lwyddo  mewn  gwirionedd,  rhaid  iddo  wneyd  yr  un  modd. 

Yr  oedd  Edward  Roberts  yn  weddiwr  mawr.  Gweddi  a  myfyrdod 
ydoedd  ei  fwyd  a'i  ddiod.  Yr  oedd  ei  glywed  yn  gweddio  yn  ddigon  i 
benderfynu  mai  nid  gwr  cyffredin,  wedi  y  cwbl,  ydoedd  ymhlith 
gweision  yr  Arglwydd. 

Bu  farw,  fel  y  bu  fyw,  yn  hollol  dawel  a  digyffro,  mewn  llwyr  ym- 
ddiried  yn  ei  Dduw.  Yn  ei  ddyddiau  olaf  yr  oedd  yn  aros  mewn 
myfyrdod,  yn  esbonio,  ac  yn  cael  profíad  o  un  o'i  hen  destunau: 
•'  Ymgedwch  yn  nghariad  Duw,  gan  ddysgwyl  trugaredd  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist  i  fywyd  tragywyddol."     Ac  felly  yr  aeth  i  dangnefedd. 

Wedi  rhoddi  trem,  fel  hyn,  ar  fywyd  Edward  Roberts,  y  mae  yn 
bur  hawdd  rhoddi  cyfrif  am  ei  arafwch  corfforol.     Ond  cymeryd  yn 

1889.  y 


318  T   PABOff.    EDWAJM»   lOlttn,   ORIOT,    All 


ganiataol  ddylanwad  y  meddwl  ar  y  corf,  ie  jmIiIciijji  cr  anfwcà  fc 
canlyniad  naturíol  ei  fanylrwydd  ar  hyd  d  fjwyd.  Yr  jdsedi  n 
tiaturiol —  yn  ol  ei  eiríaa  ef  ei  hun,  er  syndod,  ja  ddâaa.  î  laweraàt 
fol  fv  hunan— o  dymher  wyllt !  Yr  oedd  tà  aJwedí^aesh  §*à  énmn 
yn  foithrínfa  i  hvny.  Hyny  ydyw,  y  mae  eawarrijd  IìmiIi  jb  íeÎÄ- 
rlnfa  Ì  nydynrwydd  a  byrbwylldra.  Mor  wahanol  jw  chwareijddûeä 
i  amaothyddiaeth  yn  hyn.  Rhaid  í'r  amaethwr  aras  j»  «*dda  a 
amynodd  "  i'r  gwair  a'r  ýd  dyfu,  a'r  anîfeüiatd  beagî ;  tn  j  mae  j 
oliwarolwr  yn  rhedeg  gyda  phylor,  yn  ei  djwallt  fr  graâft  jb  galw  «a 
d/tn,  vn  tanio,  yn  rhedeg  am  ddiogelwch;  ond,  cjn  iddo  gymerjd  á 
aiiadf,  dyna  y  pylor  yn  flfrwydro,  y  graig  yn  cwympo,  ac  jntao  ji 
rhodog  yn  ei  ol  yn  llon,  a'i  obeithion  wedi  eu  aylweddôÌL  Xìd  rnjfeái 
fnd  oymaint  o  Vahaniaeth  rhwng  y  chwarelwyr  a'r  amaethwyr  yn  m 
nydy  ttrwydd.  Yr  oedd  yr  addysg  foreuol  gafodd  Edward  Roberte  i  fod 
yn  nynnil  a  manwl  gyda  phob  peth,  a  golygfa  eang  j  Ceunant,  yi 
tuoddii  Ì'w  wnoyd  yn  sylwgar  a  phwyllog.  Gwyiiodd  gymaint  arno  â 
Iiiiii  rhag  oolli  ei  dymher  tra  yn  ardal  Dinorwig,  a  phan  dan  wawd 
hoohgyn  drwg  yn  ei  alw  "y  blaenor,"  fel  yr  effeithiodd  hjd  jn  nod  ir 
ol  noilí  a'l  gorddediad.  Éu  am  rai  blynyddau  yn  awyddog  eglwysç 
ìotiano  ymhllth  hen  Bwyddogion,  ac  yr  ydoedd  yn  bur  natorioi  iddo 
Uydwoithrodu  &  hwy  mewn  dystawrwydd  Yr  oedd  yn  cdmygwr 
inawr  ar  líhon  Fardd,  yr  hwn  oedd  yn  nodedig  am  ei  arafwch  aì  dawtd- 
ottrwydd.  Trouliodd  ei  oes  yn  fyfyrgar  a  neillduedig,  a'r  rhan  oiaf  o 
hunl  yn  fwy  o  amaethwr  nag  o  cbwarelwr.  Beth  oud  arafwch  allani 
fud  yi»  gniilyiiiad  iiaturiol  hyn  oll  ?  Y  mae  cyfrífoldeb  mawr  hefyd 
ar  gỳftiudolmu  erefyddol.  Yr  wyf  yn  cofio  yn  dda  glywed  y  diweddar 
Hnroh,  Htiiry»  Kvans,  Dinbych,  yn  sylwi  ar  hyn  unwaith  jn  j  Bak 
Dywodal  mai  y  Mothodistiaid  Calfinaidd  oedd  i'w  beîo  na  fua&ai  é 
g)'*tnl  t»rogothwr  a  Mr.  Thomas  (yn  awr  Dr.  Owen  Thomas).  Ffennwr, 
niouMat,  fu  raid  iddo  ef  fyned,  ac  yr  ydoedd  gystal  ffermwr  ag  ydoedd 
Mr,  ThouiM  o  brogothwr,  a  chystal  ffermwr  a  neb  oedd  yn  Dyffrya 
(îlwyd,  Pa  iiawl  progothwr  y  mae  yr  hen  Gorff — a  phob  corff  arali— 
wodi  oi  ddyfotha  t  Y r  oedd  Edward  Roberts  yn  well  pregethwr  nag  y 
myittti  Arfon  iddo  fod.  Dywedai  y  diweddar  Barch.  Rees  Jones,  Porth- 
dinorwio,  uwoh  bon  bedd  Edward  Roberts :  "Dyma  gorff  un  eto  o 
woinioit  yr  Arglwydd  wodi  oi  roddi  yn  y  bedd  heb  i  Arfon  erioed  ei 
adnabod,  na  doall  ei  werth."  Ië,  a  gallesid  yn  briodol  ofyn,  Pa  hyd  y 
pory  pothau  fel  hyn  1 

W.  Ryle  Dayies. 


BLODEUYN    MEWN    ANIALWCH. 

Full  many  a  flower  ìb  born  to  blush  unseen, 
And  waste  its  sweetness  in  the  desert  air  í — Gbay. 

Blodeüyn  mewn  anialwch !    Fedd  y  byd 

Olygfa  fwy  derbyniol  na  honyma, 
Er  gwyllted  y  dyrysni  hwn,  a  ddŷd 

Brydferthwch  cu  i  ffrwyno  yr  olygfa  î 
Mor  annibynol  y  w  yr  Ynn  gerllaw, 

A'r  Derw  hen  mor  dalgryf  ydynt  yno ; 
Ond  gwelaf  un  blodeuyn  bach  o  draw 

Sydd  wrth  eu  traed  yn  serchog  wenu  croeso. 

Blodeuyn  mewn  Anialwch  !    Er  y  draia 

A'r  gwyllt  fieri  sydd  o'i  gylch  yn  gaerau, 
Ar  aden  awel  gyr  drwy  frigau  rhai'n 

Ei  berarogledd  i  eneinio  'r  pigau. 
Er  nad  oes  iddo  gymhar  yn  y  byd, 

Gwasgara  gyda  V  pedwar  gwynt  ei  riniau, — 
Cyflawna  hwn  ei  neges  fach  o  hyd 

Mor  lwyr,  mor  ffyddlon,  a  phe  'n  ardd  o  flodau. 

Blodeuyn  mewn  Anialwch  !     Ai  nid  hyn 

Yw  presennoldeb  Cristion  ar  y  ddaear  ? 
Yn  ei  hanialwch  rhyw  Flodeuyn  Gwyn 

A  blanwyd  gan  law  Un  sydd  "  oll  yn  hawddgar." 
Er  hacrwch  pechod,  llaw  yr  Ysbryd  Glân 

A  baentiodd  arno  wynder  claer  Paradwys, 
A  gwawl  gogoniant,  megys  tònau  mân, 

Sydd  yn  pelydru  rhwng  ei  ddail  heb  orphwys. 

Blodeuyn  mewn  Anialwch  !     Er  nad  oes 

Gadernid  derw  'r  byd  yn  perthyn  iddo, 
Yn  nerth  i'w  foncyff  y  mae  Gwaed  y  Groes 

Yn  mwydo  'r  ddaear  lle  mae  hwn  yn  gwreiddio. 
Fel  drain  o'i  amgylch,  annuwiolion  byd 

A'u  hanystyriol  fy w  rydd  friw  i'w  galon, 
Ond  gwasgar  ei  arogledd  wna  o  hyd 

Yn  bersawr  i  fedyddio  ei  gyd-ddynion. 

Blodeuyn  mewn  anialwch !    Mae  o'i  gylch 
Chwỳn  aflan  annuwioldeb  yn  blaguro, 

Ond  dwyfol  wlith  ei  ddalen  ef  a  ylch, 
A  cheidw  'i  wynder  rhag  cael  ei  lychwino, 
v  ? 


820  CBYBWYI.LtON    HENA*lAKîHOL. 

Mewn  Ì8elfrydedd  dangos  mae  o  hyd 
Mor  anghymharol  ydy w  gwên  yr  Iesu, 

A  adlewyrcha ;  ac  mewn  anial  fyd 
Fe  'i  gogonedda  er  nas  gall  ond  gwenu ! 


O.  Parry-Oweü. 


CRYBWYLIjION    HENAFIAETHOL. 

NANT  MYNIAWYD   NEU    MYNAWYD,    AO    AFON    FATHA. 

Gosodir  yr  hen  enwau  hyn  ger  bron,  mewn  rhan,  am  fod  y 
rhan  olaf  o  honynt  yn  lled  gyfateb  i  enwau  gwŷr  a  oesent  yn  j 
cyfnod  terfysglyd  a  gwaedlyd  hwnw  a  fu  ar  Wynedd  pryd  yr  ymladdai 
y  Gwyddelod,  neu  y  Llychyniaid  a  r  Gwyddelod,  &a,  yn  erbyn  y  Cymry, 
am  y  bendefigaeth  arni.  Ac  ymddengys  fod  safleoedd  cyfanneddoJ  j 
ciwdodau  hyn  yn  yr  amser  crybwylledig  *yn  eu  cysylltiad  â'r  wlad, 
rywbeth  yn  debyg  i  fel  yr  oedd  rhwng  plant  Israel  a'u  gelynion  yi 
nghjfnod  y  Barnwyr.  Ac,  yn  ol  hyn,  mae  yn  ymddaugos  nad  oeddynt 
mewn  rhyfel  gwastadol  â'u  gilydd,  ond  y  byddai  yspeidiau  diryfel 
weithiau  yn  cymeryd  Ue.  m 

Yn  awr  gan  fod  rhanau  o'r  enwau  lleol  hyn  yn  hafal  1  enwau  gwjr  & 
oesent  yn  gyfamserol  â'r  cyfnod  terfysglyd  a  gwaedlyd  a  nodwyd,  nid 
rhy  annhebyg  ydyw  i'r  Nant  a'r  Afon  gael  eu  henwau  cddiwrth  wjt  & 
gynniweirient  eu  broydd  y  pryd  hyny.  Ond  erbyn  hyn,  y  mae 
yr  enw  cyntaf— Mynia*  yd,  neu  Mynawyd— wedi  ei  lwyr  golli  o 
fod  yn  arferedig  ymysg  Cymry  Cymru,  os  bu  erioed  felly.  Dichon  è 
fod.  Eithr  i  beidio  pwyso  yn  benderfynol  ar  fod  y  lleoedd  hyn  yn  ea 
rhau-enwau  yn  dwyn  enwau  gwŷr  a  gynniweirient  eu  cymydogaetliau  y 
pryd  a  uodwyd,  ceir,  os  hyd  yn  nod  yn  wahanol,  gymeryd  mantaù 
arnynt  fel  goseiliau  i  ymdrafod  ar  eu  pwys  am  bersonau  a  ddygent 
enwau  tebyg  yn  yr  hen  amseroedd,  ac  hefyd  i  gywiro  syniad  yn 
mherthynas  i  ystyr  enwol  un  o  honynt  Ond  wrth  fyned  ymlaen,  mae 
yn  rhaid  gadael  llawer  o  bethau  yn  anmhenderfynol,  ac  ar  ryw  olwg 
ni  fyddai  waeth  tewi  a  son  a  gadael  iddynt  Eto,  er  hyn,  fe  allai  y 
gellir  dwyn  i  sylw  rai  pethau  dyddorol,  ac  felly  anturiwn  osod  ger 
bron  y  sylwadau  dilynol  X1  uXT    iAjr     .        J5, 

Y  man  neu  y  manau  a  adnabyddir  yn  awr  fel  "  Nant  Myniawyd 
neu  "Nant  Mynawyd"  ydynt  dyddyn,  gyda'i  dyddyndý  perthynol, 
yn  mhlwyf  Llan  Fihangel  y  Pennant,  yn  Swydd  Feinonydd.  Mewn 
nerthynas  i'r  rhan  gyntaf  o'r  enw,  y  mae  yn  ymddangos  yn  ddiogel 
fddo  gael  ei  gymeryd  oddiwrth  y  nant  fechan  a  red  1  lawr  heibio  a 
cherllaw  y  tyddyndŷ,  ac  y  gellid  ystyricd  mai  Nant  Myniawyd,  «*« 


nea 


ORTBWTLLION    HENAFIAETHOL.  321 

Nant  Mynawyd,  y  gelwid  yr  unrhyw  tuag  adeg  adeiladiad  y  tyddyndŷ 
neu  ffurfiad  y  tyddyn.  Onidê,  ymddengys  na  feddai  y  nant  hon  enw 
gwahaniaethol  yn  tìaenorol,  neu  ynte  iddo  gael  ei  newid  fel  dynodiad 
ar  y  tyddyndý  i  gael  lle  i'r  mỳn  awydd  honedig.  Eithr  nid  yw  yn  ym- 
ddangos  fod  digon  o  reswm  dros  dybio  nas  gelwid  y  nant  ei  hun  yn 
Nant  Myniawyd,  neu  Nant  Mynawyd,  neu'r  cyffelyb,  cyn  ffurfiad  y  ty- 
ddyn  neu  adeiladiad  y  tyddyndý,  ac  y  gelwid  hwythau  felly  o'i  herwydd. 

Ond  mae  y  syniad  mai  dwyn  enw  personol  mewn  rhan  y  mae  y 
tyddyndŷ  dan  sylw,  yn  groes  i  ddysgeidiaeth  yr  ardalwyr  am  darddiad 
yr  enw.  Canys  fel  y  lled  awgrymwyd,  gosodant  hwy  allan  mai  mỳn 
awydd  sydd  i'w  olygu  wrth  y  Mynawyd  neu  Myniawyd  a  geir  yn  ddy- 
nodiad  arno,  gan  gymeryd  yr  ystyr  oddiwrth  hen  draddodiad  a  fyn- 
ega  am  gyflead  maleisus  mỳn  gafr  mewn  adeilad  perthynol  i'r  tyddyndŷ, 
er  mwyn  ceisio  profi  perchenog  a  phreswylydd  y  fan  yn  euog  o'i 
ladrata,  a  thrwy  hyny  ei  ddienyddio,  fel  y  gellid  meddiannu  y  tyddyn 
gan  berchenog  tyddyn  cyffiniol,  neu  ddalydd  rhy w  le  cysylltiedig,  i'r  hwn 
y  gommeddai  ei  werthu.  Eithr  y  mae  yr  ystyr  hwn  o  myn  awydd 
a  ddyry'r  ardalwyr,  yn  holiol  groes  i  ergyd  y  traddodiad,  ac  i'w  syniad 
hwythau  ynghylch  yr  helynt  traddodiadoJ,  ac  amcan  gosodiad  y  mỳn 
gafr  yn  yr  adeilad. 

Nid  ydys  heb  deimlo  fod  gormod  o  anhawsder  i  brofi  yn  ddios  mai 
cywir  y  syniad  o  enw  personol  mewn  cysylltiad  â'r  rhan-enw  dan  sylw, 
ac  wrth  ymsynio  o  barth  yr  ystyr  dichon  y  daw  i  feddwl  y  darllenydd 
am  offeryn  digon  adnabyddus  a  defnyddiol  a  elwir  myniawyd,  enw  pa 
un  o  ran  sain  a  llythyreniad  sydd  yn  hollol  gytuno  âg  un  o'r  ffurfiau 
enwol  a  osodwyd,  ac  sydd  hefyd  yn  lled  agos  felly  i'r  llall.  Ond,  pa 
hawl  bynag  a  ddichon  fod  gan  yr  offeryn  hwn  yn  ngosodiad  yr  enw, 
ymddengys  mai  diogelach  priodoli  dynodiad  y  lleoedd  dan  sylw  i 
draddodiad  am  enw  personol. 

Fel  rheswm  dros  y  dyfaliad  mai  dwyn  enw  personol  mewn  rhan  y 
maent,  dygwn  ger  bron  yn  y  sylwadau  canlynol  enwau  personau  ag 
sydd  yn  tebygu  i'r  dulliau  sydd  yn  y  penawd,  ynghyd  ag  eraill  sydd, 
dybygid,  o'r  uu  gwreiddyn,  a  rhywbeth  yn  tebygu  o  ran  ffurf.  Y  mae 
y  gair  neti  yr  enw  mnawyt  i'w  gael  mewn  pennill  allan  o'r  Gododin, 
a  thybia  Mr.  Silvan  Evans  y  golygir  wrtho  y  fan  yr  ymladdwyd  y 
"vreithel"  (brwydrì  a  nodir  yn  y  llinell  ei  ceir  ynddi.  Tybia 
Skene  mai  ffurf  araíl  ar  Manau,  ydyw,  ac  nid  amgen  na  Cath  Manan 
Tichernac,  a  Bellum  Contra  Euboniam  yr  hen  Frut  Cymreig,  a  ymladd- 
wyd  gan  Aedan  yn  y  flwyddyn  583.  A  gosodir  fod  Zeuss  yn  ei  ys- 
tyried  fel  berf  ffurfiedig  o  ban  (uchel),  eithr  tybia  Ab  Ithel  mai  enw 
personol  ydy w.  Ymddengys  raai  "  shaft "  (picell)  y w  y  gair  a  ddefn- 
yddia  y  Dr.  W.  Owen  Pughe  am  dano  yn  ei  gyfieithiad  Saesoneg  o'r 
llinell. 

Mewn  cysylltiad  â  hyn,  ceir  nodi,  gan  yr  ymddengys  mai  enw  ar 
frwydr,  neu'r  fan  yr  ymladdwyd  brwydr  yw  "gatraeth"  y  Gododin,* 
yn  ol  fel  y  mae  yn  ymddangos  oddìwrth  y  llinell  ddüynol  allan  o'r 
unrhyw," — 

O  yreithell  gatraeth  pan  adroddir. 

*  Ths  Four  Ancient  Boolcs  of  Waleê,  Skene,  Oyf.  ii.,  tu  dal.  63. 


322  CBYBWYLLION    HRNAFIABTHOL. 

Ymddengys  hefyd  mai  enw  ar  frwydr  neu  y  fàn  yr  ymladdwyd  j 
frwydr,  neu  y  "vreithel  vanawyt"  yw  "van-awyt"  yn  y  cyaylltiia 
hwn.     Ond  wele  y  pennill  Ue  ei  ceir : — 

Kabawc  kynnivyat  kywlat  erwyt. 
Ruthyr  eryr  en  ebyr  pan  llithywyt. 
£  amot  a  vu  not  a  gatwyt. 
Gwell  a  wnaeth  e  aruaeth  ny  gilywyt. 
Rao  bedin  ododin  odeohwyt. 
Hyder  gymhell  ar  yreithel  yanawyt. 
Ny  nodi  nao  ysgeth  nao  ysgwyt. 
Ny  ellir  anet  ry  vaethpŵyt 
Rao  ergyt  oatvannan  catwyt. 

Ond  i  adael  hyn  fel  yna  yn  awr,  y  mae  yn  ddigon  eglur  y  eeîr 
Manawyd  fel  enw  personol  yn  y  Hinell  olaf  o'r  tair  canlynol,  a  gy- 
merwyd  yma  allan  o  Gerdd  "Ara  Veib  Llyr  Ab  Brochwel  Powys,B 
fel  eu  ceir  yn  y  Myf.  Arch.,  arg.  mdccclxx.,  tu  dal.  57 — 8: 

Ys  oyweir  íy  nghadeir  ynghaer  didi 
Nis  plawdd  haint  a  henaint  a  fo  yndi 
Ys  gwyr  Manawyd  a  Phryderi. 

Ond  pwy  tybed  ydyw  y  Manawyd  hwn,  a  hefyd  pwy  ei  gydymaith 
Pryderi  yn  y  gerdd?  Am  yr  olaf,  dichon  mai  Pryderi  ab  y  Pwyil 
ydyw,  canys  yn  y  gerdd  a  elwir  "Preiddiau  Annwfn,"  ceir  y  ddwy 
linell  ganlynol : 

Bu  ky  weir  karohar  gweir  yghaer  sidi 

Trwy  ebostol  pwyll  a  phryderi. 

Eithr  am  bwy  yw  Manawyd,  yr  ydys  eto  mewn  caddug.  Dywed 
Skene  yn  ei  Four  Ancieni  Books  of  Wales,  mai  o  Manau  (Manaw)  y  daw 
y  gair  Manawyd,  ac  mai  oddiwrth  Manawyd  y  daw  yr  enw  personol, 
Manawydan,  ac  fod  Manawydan  yn  Gymraeg,  a  Mannanan  yn  y 
Wyddelaeg,  yn  enwau  cyfystyr.  Dichon  hyn  fod,  ond  y  mae  Manawyd 
yn  enw  pereonol  yn  ogystal  a  Manawydan,  pa  un  bynag  &  olygir  hyny 
gan  Skene  yn  ei  sylw  ai  ni  wneir.  Yn  Ystori  Rilhwch  ac  Olwen,  neu 
y  Twrch  Trwyth,  yn  y  Mabinogion,  ceir  "  amamwydan  m.  llyr,'*  aef,  a 
Manawydan,  neu  a  Mamawydan  mab  Llyr.  Yn  nyfyniad  Skene  allan 
o  draethodyn  cywrain  yn  yr  ysgnflyfr  Grwyddelig,  Llyfr  Melyn  Lecan 
(The  Four  Ancient  Boohs  of  Wales,  cyf.  i.,  tû  daL  78—9),  ceir  crybwyll- 
ion  am  Manandan  mac  Alloit,  Manannan  mac  Cérp,  Manannan  mac 
Lir,  a  Manandan  mac  Atgnai  Nid  annhebyg  nad  Manawydan  neu 
Mamawydan  mab  Llyr  y  Mabinogion,  yw  y  crybwylledig  Manannan 
mac  Lir.  Ac  yn  y  dyfyniad  y  cyfeiriwyd  ato  fe'i  gosodir  yn  fasnach- 
ydd  clodfawr  rhwng  Erin  a'r  Alban,  a  Manan,  a'i  fod  yn  Dderwydd, 
a'r  mordwy wr  goreu  a  fynychai  Erin  ;  yr  arferai  wybod  trwy  wyddon- 
iaeth  wrth  sylwi  ar  y  wybren  yr  amser  y  parhâi  yr  hin  yn  daweL,  ac 
y  parhÂi  y  dymhestl.  Ac  felly  yr  Ysgotiaid  a'r  Brutaniaid  a'i  galwent 
yn  dduw  y  môr,  ac  addolid  ef  gan  y  cenedloedd  yn  ol  fel  yr  ynoffurfiai 
mewn  ilawer  dull  ymysg  y  gwabanol  giwdodau. 

Dywed  Skene  fod  hanes  y  Manannan  mac  Llyr  i'w  gael  bron  yn  yr 
un  geiriau  yn  Egluriadur  Gormac,  ac  ei  gwneir  gan  draddodiad&n 
Gwyddelig  eraill  yr  un  â  Manannan  Mac  Alloid,  megys  yn  y  pennill 
mewn  hen  gerdd  Wyddelig  i'r  ystyr  yma : — 


ORYBWTLLION    HENAFIAETHOL  823 

Manannan  fab  Llyr,  oddiwrth  y  Llyn, 

Llawer  brwydr  ymladdodd ; 
Oirsben  oedd  ei  enw ;  wedi  buddugoliaethau 

Gannoedd,  o  farwolaeth  y  bu  farw.* 

Ond  pa  un  bynag  ai  fel  un  ai  fel  dau  berson  gwahanol  y  dylent  gael 
eu  golygu,  y  mae  y  tarddiad  chwedlonol  neu  y  chwedl  allan  o'r  cry- 
bwylledig  Lyfr  Mdyn  Lecan  yn  eu  dangos  megys  yn  ddau.  Ac  am 
Manannan  mac  Alloid,  dywed  ei  fod  yn  Dderwydd  o'r  Tuath  De 
Danann,  ac  mai  yn  amser  y  Tuath  De  Danann  yr  oesai,  mai  Oirsben 
yn  sicr  ydoedd  ei  gyfenw ;  mai  efe  ydoedd  y  Manannan  hwnw  oedd 
yn  Aran,  ac  mai  oddiwrtho  ef  ei  galwyd  yn  Eambain  Ablach ;  mai  efe 
ydoedd  yr  hwn  a  laddwyd  yn  mrwydr  Guilleann  gan  Uillean  Abrad- 
hruadh,  fab  Caithir,  fab  Nuadad  y  llaw  arian,  yn  amddiffyniad  pen- 
aduriaeth  Connaught ;  a  phan  agorwyd  ei  feddrod,  mai  yno  y  tarddodd 
Loch  Oirsben  allan  dros  y  wlad,  fel  mai  oddiwrtho  ef  yr  enwyd  Locb 
(Llyn)  Oirsben ;  ac  mai  efe  ydoedd  y  Manannan  cyntaf. 

Yn  ol  y  traddodiad  neu  y  chwedl  grybwylledig,  fel  y  dangoswyd  eis- 
oes,  un  o'r  Tuath  neu'r  Tuatha  De  Danann,  ydoedd  y  Manannan  mac 
Alloit,  neu  Alloid  a  nodwyd,  ac  os  cywir  y  tarddiad  Gwyddelig  yn 
hanes  y  Werddon  gan  Reating,  am  giwdodiad  y  Tuatha  De  Danannan, 
yr  ydoedd  y  gŵr  hwn  yn  un  o'r  Cymry.  Canys  dangosir  ynddo  mai 
hil  Seara  oeddynt  y  Tuatha  De  Dananniaid,  a  disgynyddion  o  Magog 
ab  Japheth.  Ac  yn  yr  hanes  hwnw  mynegir  oddiar  awdurdod 
Charles  Mac  Cuillenan  yn  ei  Psalttr  Cashel,  y  disgyna  y  Cymry  o 
Briotan  Maol,  yr  hwn  y  mae  yn  ymddangos  a  osodir  allan  yn  yr  un- 
rhy w  hanes  fel  disgynydd  o'r  un  Magog. 

Yn  awr  ai  Prydain  ab  Aedd  Mawr  ydyw  y  Briotan  Maolf  hwn  ?  A 
gadael  heibio  fanylrwydd  enwol,  gellir  nodi  fod  rhyw  gymaint  o 
debygolrwydd  ffurf  a  sain  cydrhwng  yr  enwau  â'u  gilydd.  A  chan  y 
dengys  traddodiad  neu  chwedloniaeth  y  preswyliai  hil  Magog  yn  yr 
ynys  hon,  ac  yr  hònir  hefyd  gan  hen  draddodiad  neu  chwedloniaeth 
ddarfod  i  ryfeí  gymeryd  lle  rhwng  Brutus  a'r  Cewri,  ac  am  orchfygiad 
Gogmagog  gan  Corineus,  ceir  trwy  hyn  eiliw  o  debygolrwydd  ddyfod 
rhyw  gyfran  o  Droianiaid  Brutus,  neu  ddisgynyddion  o  honynt,  i'r 
ynys  hon,  pa  fodd  bynag  am  y  gẃr  ei  hun.  A  rhydd  hyn  hefyd  le  i 
ddyfaliad  mai  at  bobl  a'u  hymladdau,  ac  nid  at  wrthddrychau  meirwon, 
neu  ddiwylliant  tirol,  neu  foesol,  y  cyfeiria  y  chwedl.  A  chan  y  ceir 
yr  enw  Gogmagog  ynglýn  â'r  unrhyw,  nid  rhy  annhebyg  ydyw  fod 
rhai  o  hil  Magog  yn  dwyn  perthynas  â  hi  ymysg  y  pleidiau  gelynol  y 
cyfeirir  atynt.  Ond  y  mae  yr  honiad  traddodiadol  neu  chwedlonol  yn 
yr  Hanes  crybwylledig  gan  Keating  am  ddisgyniad  y  Cymry  o  Magog 
yn  groes  i  ddysgeidiaeth  y  genedl. 

Ond  i  adael  heibio  yr  honiadau  traddodiadol  neu  chwedlonol  hyn  o 
barth  Brutus  a  disgyniad  achyddol  y  Cymry  gydag  ond  ychydig  gry- 
bwyiliadau,  ceir  yn  nesaf  osod  ger  bron  y  liinellau  dilynol  allan  o  hen 

•  Cymerwyd  y  pennill  nohod  o  un  Saesoneg. 

f  Ond  gesyd  Êdward  Lluyd  (Llwyd)  fod  "  Maol  [Maodhol]"  yn  Yagotaeg- 
Wyddelaeg  yn  golygn  çwas,  ao  felly  ni  chyd-dery  yr  ystyr  hwn  â'r  dynoäiad  o 
Mawr  mewn  cyiyUtiäd  à  Prydain  ab  Aedd  Mawr. 


2à4  CHTBWTLLtOS    HB^AfUimU 


I 


gerdd*  11«  y  mae  yr  enwats  peraonoi  límnnnafiii  &  Jf^ 
y  ffurf  sillebol  o  Manawidan  a  Manaaid: — 

Manawídaa  ab  Hyr. 
0«t  dnis  y  easLL 
Nenstoc  nuummd 
Eis  tull  o  trywrmiL 

Nen  mewn  Cymraeg  diweddar : — 

M anawydaa,  fab  Llyr, 
Dyfn  oídd  «  gyngor. 
Onifldng  Manawyd 
Daríanan  tyttog  o  Trywroid? 

A  ydys  1  ddeall  mai  daa  berson  gwahaool  ydyw  •*  Manawidan  sJ>  Byr* 
s  H  Mananid  "  y  llinellaa  hynî  Tebygoi  erabod.  Äc  ynoi  rfeadîadjr 
hon  gordd  jr  cymerwyd  hwy  alian  o  hoat,  yr  oeddynt  yn  byw  yn  snsef 
yr  oiiwf^  fronin  Arthur.  Eto,  er  y  sonir  fel  hyn  am  Mmawjì  tcenä 
n  píiwhii  cyrThorthynasol,  nid  ydys  yma  yn  gâlla  hamnn  jraao»» 
ynt.  4  Mynawyd  y  Nant  Mynawyd  a  grybwyllwyd.  Er  hyay  yr  jdy» 
wrth  oti  dwyn  #or  bron  yn  caei  y  fantais  o'a  goeod  feJ  attegwa  frij* 
lf%<l  a  nodwyd  rnai  dwyn  enw  peraonol  y  mae.  Ond  o*  ydys  gywir  ji 
hyn,  pwy  hynag  ydoodd  y  gẃr  a  wisgai  y  eyfryw  enw  yn  jr  eysyfltnd 
liwh,  hon  |>a  both  bynaflf  a  fu  ei  helynt,  ymddengys  y  rhaid  aros  sr  r 
wyhodaoth  fieii  y  caai<liad  eî  fod  yn  ddigon  nodedig  i  oaod  é  «» 
fol  iin  o  ddynodiadaa  Jleol  yr  ardal.  Ac  hefyd,  os  oesaû  yn  y  eyhwd 
torfys^lyd  a  gwaodlyd  a  nodwyd  a  fu  ar  Wynedd,  mewn  cysyilcad  fr 
rnladd  orybwyllodig  rhwng  y  Gwyddelod,  nea  y  Llychlyniaid  »r 
Jwyddolotí,  <Vo  ,  à'r  Oymry,  y  mae  jn  rhy  anhawdi  penderfŷna  ps  w 
al  Oymro  al  un  o'r  ciwdodau  gelynol  ydoedd,  nea  ynte  gyda  pha  bUni 
y  t.ritíianai.  Hithr  o»  oesai  yn  y  cytnod  y  cyfeirir  ato,  yr  oedd  hyny  p 
y  btwiíiiod  nou  y  ohweched  ganrif.  Ond  bu  helyntion  blin  rhwng  J 
(1yhiiy  ar  Uwyddolod  mewn  rhanau  o  Wynedd  yn  ddiweddaraeh. 

Hollaoh  dygwn  ymlaon  yr  enw  lleol  arall  a  nodir  yn  y  penawd,  arf 
41  Aíoii  Katha."  Ond  wrth  wneyd  hyny  y  mae  yn  briodol  nodi  fod  jr 
ahflohholdoh  o  Mynawyd  ymysç  enwau  personol  y  Cymry  yn  awr,  p 
rhoddi  tfwoll  hawí  iddo  i  gael  ei  osod  yn  y  cyfnod  crybwylledig  osg  * 
Fatha,  a  goir  inown  cyaylltiad  Ag  afon  Fatha.  Canys  dichon  nad  J* 
naniyn  tfMrf  ar  Atathnr,  enw  neu  gyfenw  ag  sydd  yn  cael  ei  ddefn- 

Idditi  woìthian  yn  Nghymru  yn  awr.  Ac  o  ran  hyny  gelwir  "Pont 
'athew  M  yn  broaonnol  ar  y  bont  sydd  yn  croesi  yr  afon  dan  sylir  wrth 
Kryn  ( îrug.  Ond  o'r  tu  arall,  gan  yr  ymddengys  fod  yr  enw  Math  neu 
Fatha  Tw  gaol  ar  un  o  elynion  y  Cymry,  ac  nas  ceir  y  cyfryw  enw  yn 
nghrybwyílion  traddodiadol  y  Cymry  ar  un  o  honynt  hwy  eu  hunain  t 
oeaai  ar  y  pryd,  rhydd  hyn  radd  o  sail  i'w  ddyfalu  fel  un  oY  gelynion 
hyny.  Ao  hefyJ  gan  nad  yw  yn  ymddangos  fod  na  hanes  na  thn- 
ddodiad  yn  mynegu  pwy  yn  benodol  oedd  y  gẃr  sydd  â'i  enw  ar  yr 
afon,  y  mae  hyn  eto  yn  hytrach  yn  bleidiol.  Ond  o'r  ta  aralil 
gan,  fe  allai,  y  gwisgwyd  y  cyfry w  enw  gan  rai  o  Gymry  y  cyfnod,  nid 
y w  yn  ddiogel  ei  restru  fel  un  o  r  crelynion  hyny.  Ac  hebiaw  hyn,  g*n 
nad  oes  brawf  nad  oddiwrth  un  o  Uymry  cyf nod  diweddarach  y  cafôia 

*  The  Four  Anoient  Book$  o/  WaUs.    Cyf.  n.,  tn  daL  51. 


i 


3KYBWYLM0H    HBNaFIABTHOL.  825 

yr  afoo  ei  henw,  y  mae  ei  dynodiad  o  gymaint  a  hyn  o  wanach  hawl  i 
henafìaeth  enwol  na  Mynawyd  yn  nghysylltiad  â  Nant  Mynawyd.  Modd 
bynag,  wedi  gosod  y  gwahanol  ochraa  hyn  yn  Ued  deg  ger  bron,  awn 
yn  awr  ymlaen  gyda'n  sylwadau. 

Yn  nghanol  cymaint  o  ansicrwydd,  y  mae  yn  ymddangos  yn  debyg 

mai   dynodiad  peraonol  sydd  ar  yr  afon  hon — Afon   Fatha.     Rhed 

ymlaen  ar  ei  thaith  o  dan  Bont  Fatha,  a  heibio  i  bentref  Bryn  Crug, 

pa  un  sydd  yn  nghymydogaeth  Tywyn,  Meiríonydd.     Owelir  oddiwrth 

a  nodwyd  nad  ydys  yn  gallu  penderfyna  pwy  oedd  y  gwr  sydd  â'i  enw 

ar  yr  afon  dan  sylw ;  ond  gan  y  dyga  enw  hafal  i  un  ag  y  cyfeirir  ato 

mewn  hen  farddoniaeth,  ac  y  ceir  hefyd  y  cyfryw  enw  mewn  rhydd- 

iaeth  sydd  ar  gof  a  chadw,  dygir  ei  henw  i  sylw  fel  hyn  ar  ei  bwys. 

Un  rhyddiaeth  y  cyfeirir  ato,  yw  y  Man-gofion  yn  Ysgrifau  Iolo,*  ac 

yno  y  ceir  y  fath  enw  a  Math  ap  Mathonwy,  Ue  hefyd  ei  gosodir  yn 

dal  perthynas  âch-linellol  â  rhai  o  benaethiaid  y  ciwdodau  Gwyddelig  a 

Llychlynig,  &c,  ag  oeddynt  elyuion  y  Cymry  yn  y  cyfnod  a  nodwyd — 

y  bummed  neu  y  chweched  ganrif.     Ac  ym  Mabinogi  Math  ab  Math- 

oowy,   fe'i  dangosir  yn   arglwydd    Meirionydd,   ac   yn    berthynas  a 

chydoesydd  ft  Gwydion  ab  Don.     Gesyd  y  Trioedd  hwy  hefyd  fel  yn 

gydoeswyr,   a  nodir  ynddyntf   ddarfod  i'r    blaenaf    (Math)   ddysgu 

4<  Hut "  i'r  llall.     Ond  rhy  brin  y  eellir  edrych  ar  y  gosodiad  ei  fod  yn 

addysgwr  i  Gwydion,  yn  cyfateb  i  r  âch-linell  yn  y  Man-Gofion,  gan  ei 

cosodir  yno  fel  ẃyr  iddo.     Dichon  y  golygir  gan   awdwr  y   llinellau 

dilynol  yr  oesai  Math  yn  myw  Gwydion,  ond  gydag  Eunydd  y  mae  yn 

ei  gysylltu  fel  gweithredydd.     Eithr  fe  allai  y  gesyd  ynddynt  fod  y 

ddau  y  cyfeirír  atynt  gyutaf  yma,  yn  rhai  medras  gyda'r  Hudlath,  ac 

fel  rhai  a  arferent  hudoliaeth  yn  yr  un  oea  â'u  gilydd.     Ond  wele  y 

Uinellau  mewn  dwy  ffurf,   y  flaenaf  allan  o'r  Four  Anáaú  Boolcs  of 

Wales  (cyf.    ii.,   tu  dal.    200),   a'r  llall  o'r  Myf.  Arch  (mdccjclxx., 

tu  dal.  60) :— 

(a.)  Math  ao  ennyd  hutwyt  gelwyd  ryd  eluinor, 

Y  myw  gwytyon  ao  amaethon,  at  oed  kyghor. 

(b.J  Math  ag  Eunydd 

Hudwyd  gelfydd 

Rydd  elfinor 
Ym  myw  Gwydion 
Ao  Amaethon 

Atoedd  oynghor. 

Yn  tu  dal.  303  o'r  ail  gyfrol  o  lyfr  Skene,  ceir  y  llinellau  dilynol, 
lle  yr  ymddengys  fod  yr  unrhyw  Math  (Fath)  yn  cael  ei  alw  yn 
44  uathheu  "  (Fathew),  yn  yr  ail  o  honynt : — 

Neu  bum  gan  wŷr  keluydon. 
Gan  nathhea  gan  gooannon. 
Oan  eunyd  can  elestron. 
Rv  ganhymdeith  achwysson. 
Blwydyn  ygkaer  gofannon. 

Yn  y  Myf.  Arch.  (tu  dal  34),  "Emnyd  M  ac  nid  "eunyd  "  yw  y  ffurf  a 
geir  ar  yr  enw.     Ond  yn  ngodreu'r  ddalen,  fel  darlleniad  arall,  ceir 

•  Iolo  M8S.t  ta  dal.  81.  f  Myf.  Árch.t  mdoooia,  ta  dal  890  a  480. 


828  Y   SABBOTB. 

"  Ieuuyd — iewydd."  Eithr  wele  y  llinellau  hyny  yn  ol  y  llyfr  crybwyB- 
edig,  ac  y  mae  yr  enw  yn  y  drydedd  linell  o  honynt : — 

Neu  bum  gan  uyr  kelydon 
Gan  Vatheu  gan  Govannon 
Oan  Emnyd  gan  Elestron 
Ry  ganhymdeith  achuyaaon 
Blwydyn  yg  Eaer  Goyannon. 

Ond  cymerir  yma  mai  y  ffurf  o  "  eunyd,"  neu  yn  ol  dull  diweddarach, 
Eunyad,  svdd  gywir.  Ac  oddiwrth  y  ffurf  enwol  hwn  gellir  nodi  fod 
annedd  o  r  enw  Bron,  neu  Fron  Eunydd,  yn  nghymydogaeth  Âfos 
Fatha,  eithr  ei  bod  ar  y  tir  gwrthgyferbyniol  iddi,  i  Afon  Dysyni.  Ba 
gynt,  tua  mangre  yr  annedd  hon,  dyddyn — yn  awr  yn  anedig  â 
thyddyn  arall — yn  dwyn  yr  unrhyw  enw,  a  diammeu  iddo  ei  gael  ya 
herwydd  rhy w  berson  neu  gilydd  a'i  gwisgai.  Ond  dichon  fod  Eun^dd 
yn  enw  rhy  gyffredin  yr  amser  aeth  heibio  i'w  briodoli  i'r  gŵr  y  caiôdd 
y  Fron  (Bron  Eunydd)  ei  dynodiad  oddiwrtho.  Modd  bynag,  y  mae 
y  fath  gyd-darawiad  enwol,  heblaw  agosrwydd  llool  yr  afon  a'r  annedd 
iV  gilydd,  rhwng  "uatheu  "  (Fathew)  ac  "eunyd  n  (Eunydd)  y  gerdd, 
fel  ag  i  ganiatâu  y  crybwylliad,  ac  fe  allai  mai  yr  un  ydynt. 

R  Prys  Morbis. 

Dolgellau. 


Y    SABBOTH. 


Sabboth  anwyl !  arnat  ti  Trem  dy  lygaid  sanctaidd  glan 
Cysgod  Nef  a  deifl  ei  hun ;  Lleddfa  'n  llafur  oll  i  gyd  ; 

Fel  pe  bae  ei  gorchudd  hi  Á  dyrchefír  môr  o  gân 
Yn  agored,  fel  y  bo  i  ddyn  I'th  glodfori  dros  y  byd, 

Deimlo  chwäon  balmaidd  by w,  Dỳn  y  Nef  i'n  daear  ni 

O  serchiadau  calon  Duw.  I  gusanu  'i  hangen  hi. 

Yn  dy  wynfyd  dwyfol  pur,  Llaw  Trugaredd  dyner  sydd 
Gwena  crefydd  wrth  ei  bodd ;  Yn  dy  wisgo  gyda  swyn  ; 

Yn  wellhad  daearol  gur  Ysbrydola  lygad  ffydd, 

Dyry  'n  hael  ysbrydol  nodd  :  Gloewa  yn  dy  wyddfod  mwyn : 

Ysbryd  Duw  yn  t'wynu  hedd  0  mae  Nef  ei  hun  mewn  bri 

Adlewyrcha  ar  dy  wedd.  Sabboth  anwyl,  ynot  ti  ! 

Glaswyron. 

Port  Dinorwic. 


ANFFYDDLONDEB    ÀTHtiAWON. 

Mae  yn  aralwg  mai  un  o'r  sefydliadau  mwyaf  bendithiol  ag  y  cafodd 
Cymru  ei  breintio  â  hwy  erioed  ydyw  yr  Ysgol  SabbothoT.  Mae  y 
lles  a  dderbyniwyd  trwy  y  sefydliad  hwn  wedi  bod  yn  anmhrisiadwy. 
Natariol  ydy w  fod  ei  enw  yn  boblogaidd,  parchus,  ac  anwyl  gan  y  werin 
Gymreig  yn  gyffredinol.  Dyma  y  sefydliad  a  fu  yn  gareg  sylfaen  i 
fawredd  rhai  o  gymeriadau  gloewaf  a  goreu  ein  hanwyl  wlad.  Priodol 
iawn,  gan  hyny,  y  galwyd  hi  yn  "Athrofa  y  dyn  tlawd."  Ni  fu 
erioed  enw  mwy  cymhwys  ar  unrhyw  sefydliad. 

Ond  fel  ag  y  mae  i  bob  cyfundrefn  a  chymdeithas  ddynol  ei 
pheryglon  a'i  hanhawsderau,  y  rhai  a  fygythiant  ei  niweidio  a  bwyta  ei 
nerth,  felly  hefyd  y  mae  i'r  Ysgol  Sabbothol.  Er  ardderchoced  ei 
neges  a'i  hamcau,  ac  er  y  gorchestion  deallol  a  moesol  a  gyflawnodd  yn 
y  gorphenol,  y  mae  iddi  ei  pheryglon  neillduol.  Ac  nid  y  lleiaf  o'r 
cyfryw,  mewn  unrhyw  fodd,  ydyw  anffyddlondeb  yn  ei  hathrawon. 

Mae  anffyddlondeb  gydag  unrhyw  achos  yn  tybìed  ac  yn  cynnwys 
dau  beth  :  sef  diffyg  brwdfrydedd  a  phybyrwch  yn  mhlaid  yr  achos — yr 
hyn  yn  naturiol  a  geuedla  oerni  a  difaterwch  yn  y  fynwes  o  barthed 
iddo  ;  ac  hefyd  anghysondeb  ac  afreoleidd  dra  yn  yr  ymddygiad,  sydd 
yn  anocheladwy  yn  dilyn  teimlad  difater.  Felly  rhaid  fod  pwnc  ein 
hysgrif  yn  meddu  ar  bwysigrwydd  neillduol.  Nid  rhy wbeth  "  diddrwg 
di-dda  "  ydyw  anffyddlondeb,  yn  ei  wreiddyn,  ei  dyfiaut,  na'i  ffrwy  th  ; 
ond  yn  hytrach,  mae  yn  gyfryw  ag  sydd  yn  foddion  i  roddi  bodolaeth  i 
effeithiau  o'r  fath  f wyaf  pwysig  a  dif rifol. 

Mae  anffyddlondeb  yn  doriad  ar  ddeddf  sydd  yn  ffurfío  asgwrn  cefn 
pob  cymdeitha8  flodeuog,  lewyrchus,  ac  iachus ;  ac  y  mae  tori  deddf, 
bob  amser,  yn  sicr  o  ddwyn  canlyniadau  anhyfryd.  Beth  pe  tybiem 
fod  deddfau  natur  yn  gweithredu  mor  anghyson  ag  y  ceir  llawer  o 
aelodau  ymhob  cymdeithas  ddynol  ?  Bath  a  ddywedem  am  lysieuyn, 
'  neu  goeden,  yn  ty f u  ac  yn  peidio  tyf u,  bob  yn  ail  ddydd  neu  wythnos  ì 
Beth  a  feddyliem  am  yr  haul  yn  gwneyd  dydd  a  nos,  haf  a  gauaf,  wrth 
fympwy,  heb  un  reol;  yn  gwneyd  haf  pan  mewn  tymher  fywiog  a 
hcew,  a  gauaf  pan  mewn  tymher  ddrwg  ?  Y  fath  ganlyniadau  difrifol 
a  gymerent  le  fel  ffrwyth  y  fath  anghysondeb  yn  nghwrs  gweithrediad- 
au  naturl  Yr  ydym  yn  crybwyll  y  pethau  hyn  er  dangos  yr  hyn  sydd 
yn  rhwym  o  gyraeryd  lle  fel  canlyniad  i  weithrediadau  oriog  ac 
anghyson  ynglŷn  âg  unrhyw  beth. 

Y  mae  yu  hen  sylw  fod  gweithredoedd  dynion  yn  ymdaenu  ymhell 
iawn  o  ran  eu  heffeithiau  oddiwrth  y  neb  a'u  cyflawnodd.  Er  egluro  y 
gwirionedd  hwn,  mynych  y  cymherir  hwynt  i  dafliad  careg  i  lyn  o 
ddwfr  llonydd,  yr  hyn  a  bâr  i  gylch  bychan  grychu  ar  wyneb  y  dwfr,  a 
chylch  arall  drachefn,  ac  un  arall  eangach  wedyn,  nes  cyrhaedd  o'r 
cylchoedd  hyn  yn  y  diwedd  i  ymylau  pellaf  y  llyn.  Dichon  nad 
anmhriodol  i  ninnau  fenthyca  yr  unrhyw  gymhariaeth  wrth  ymdrin  â 
gwaith  yr  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul.  Mae  gan  ei  ymddygiad  ddylanwad 
ofnadwy  bwysig.    Gellir  dyweyd  fod  gan  ei  ymddygiad  fel  athraw 


m 

ddylmewmd  pedwnrplyg:  wtâ  «rno  «f  «i  hm  .  «r  c:  ddammmrifc  :  rtrk" 
yatfo' ;  •«  mr  grefydd  yu  gyffrodmol 

Vü  mwr#  o  bmrthed  i  ddylmnwmá  fíyádmmàffo : 
mthrmw  arwj  ef  <t  ***,  gellir  dywedyd  nmfl 
J>*  bod  Uwyddimnt  unrhyw  ym^ms 
uimwr,  mr  yr  egni,  yr  ymdiech,  nr  ejmmidefc  gydm  phm : 

Îîwmith.  M  Umw  y  diwjrd  m  gyftMthíiga,y  msdá  yr 
iyw  y»  wir  ymhob  yatyr.  Y  sk  yn  wir  mmwm  ; 
4  tfwaith  yr  mthrmw  jn  jr  Yapoí  Smbeathal 
êwtíU,  mc  moghy«oo  yo  eí  gyflmwnimdmiL  y  mme,  o 
aMhwyluao  mc  yn  mnghymhwyao  ei  iam  fwyîwy  i V  i 
W»  Juyuud  yii  rhydJyd  m  di-fin.  T  mme  yn  oôlfi  j  lume  bi 
lod  gitnddo  at  m  orchwyl ;  mme  ei  gydjmàeimkd  ài  ddjìa 
Miyiiud  yti  brjnacb  brínaeh  jn  bnrhana  Wrtà  »iph,"bm  ŷm 
jh"ldlol  ca*l  cmlon  wreaog,  jn  gymtml  m  ]men  gaìem,  or  cjifcmwnâ  djìee- 
«wyMan  athraw  yn  bríodol ;  mc  y  mme  yr  mtàtrmw  emgemJmi  mc  mnfrií- 
Imm  Mld  y##  ijrijg  yn  gwneyd  niwed  i  ddmdhiygimd  eî  ddbnJD  eâ  bsa.  mw. 
#w*uU  n*  liyny,  V  inme  yn  grmddol  goíti  j  tŵnlmd,  j  meL  mV  htwdiiji 
«•M  *  «Mylmit  f<xf  yn  ei  gmlon  mr  rmn  Ilwjdümnt  maaemnion  nmmwríai  J 
nulyilllmif. 

í;yM  »iiyn<j<l  yrahellach,  teg  jdjw  i  ni  giybwyü  eia  bod  jn  cymo^ 
y  uul»  ••  ftMtfy<MI<>iidcb  "  yn  eí  yâtyr  leUf  a  djfnat  Xîd  eán  gtàjp* 
H>w  nul  yr  unig  flbrdd  i  athrmw  fod  jn  mnfyddlmwm  jdjw  tr*j 
»Ij«umi»iIÌ  ui  hmi,  yi»  mwr  mc  eil  waith,  o*i  ddoabmrth.  Yr  jdjm  jn  cyner 
H  H"Uk  llawttniangach  nmhynyarein  teatan.  líme  jn  bomibl  ddigia, 
»I>I)>Hijim,  I  athraw  fod  yn  bor  gymon  yn  ei  ddombmrth,  nc  eto  fod  ji 

Íl^iUw»»  o  aMlîyiMlawn  yn  nghyflawniad  eî  waith.  Yn  wir,  credn 
m»I  mjU»  II|m«imm(|i  o  lawer  o'o  hathrawon  jn  mnffyddlmwn  mewn  ystjr 
Uwl Uu  mihiII  iiMu  «ydd  felly  o  rmn  rhoddi  en  pretennoldeb  jn  jr  Yagd 
I  Uwu  U^ui  m  iiHltUnt  bob  8ul  bremennoldeb  en  cyr/  jn  jr  Yagol,  ooi 
>Mili4  lu  y  mmmi  hyuhrydosdd,  wys  t  Nid  ydynt  yn  djriod  i'r  YagoUt 
ImiUm  >m  Imíiwmi»,  mo  wodi  parotoi  yn  ystod  yr  wythcos  ar  ei  chyfet 
^l'l  >MMJiUM^imaht  (ol  rhai  wedi  bod  yn  arlwyo  gwleddoedd  ar  gyferet 
iIm^ImiMiIhiUm,  *»>  yn  mtinio  mstudio  mnsawdd  eu  meddyliaa  a  chyfiwr  « 
mImhdij  Vm  wir,  tyhiwn  mai  hyn  wedi'r  cyfan  sydd  yn  cjfanaoddi  yr 
hmII^MImm»ImIi  imm\ 

^MMlfinMMi  mim  V  Mlwuiiliau  a  ddeilliant  oddiwrth  anffyddlondeb  ar  rat 
*fllil«tt  M  yii  li.nlwttr  plywiol  i  on^d  rhaid  i  ni  gofio  fod  cyaylltiad  agoi 
U»M    Ii^mh   \/  |)IvhImM  liyn  à'u  gilydd.     £r  engraifft,  mae  yr  athraw 
M»nm»,  IIím-m,  Hii  mialiynon,  nid  yn  unig  yn  niweidio  ei  hun,  ond  hefyd, 
|l»*>  >i  mm  h»I  immi  w'Uu  ag  v  mae  yn  effeithio  yn  niweidiol  arno  ef  ei 
llMM,  Ml  (miI  \h  |mily«u  bywyd  iachus  ei  ddosbarth.     Bydd  i'r  dosbarth, 
mimI  miIi.I,  hV  ^ümhhI  y\\  bur  fuan  o  syrthni  a  difaterwch  eu  hathraw. 
I )«  mwmI  y  ilMftlmiMi  nmi  poth  dìbwys  gan  yr  athraw  fod  yn  absennol  o'a 
pllMi,  liyiliUut  liw^tliau  yn  dia  thebyg  o'i  efelychu.     Os  canfyddant 
»»mi  iiyfyiiu  fy  |i|  iiyUh  amgyffrediad  ysgrythyroí  eu  hathraw,  ni  bydd- 
ant  yu  d»ili)tì  m  UturÌM  IUwt»r  yn  yatod  yr  wythnoa  er  dyfod  i  fyny  âl 
ëj*fM»i.     iU  mnfytMaiit  nad  ydyw  ysbryd  en  hathraw  wedi  ei  drwytho 
a'i  UUìmìm  yn  ddwyn  ^an  athrawiaethau  bywiol  y  Bibl,  ondeifod  yn 
triu  y  u)íryw  mowu  yagainder  a  cheUwair,  gobaith  gwan  fydd  iddynt 


ANFFYDDl.ONDEB   ATHBAWON.  829 

dderbyn  unrhyw  oleuni  ao  addysg  ysbrydol  o  dan  ei  arweiniad.  Yn 
wir,  pan  ystyriom  yr  hyn  ydy  w  gwir  safle  a  gallu  yr  athraw  yn  yr  Yagol 
Sul,  nis  gallwn  lai  na  chanfod  ar  unwaith  mai  enaid  ac  ammod  ei  lwydd- 
iant  ydyw  ei  ffyddlondeb  ef  ei  hun. 

Mae  gan  yr  ysgolfeistr  yn  yr  Ysgol  Ddyddiol  lawer  mwy  o  adnoddau 
i  bwy80  arnynt  er  hwylysu  ei  waith  nag  sydd  gan  athraw  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol.  Mae  grym  y  wialen,  a  braich  gref  y  Uywodraeth  wladol,  yn 
attegu  dylanwad  yr  ysgolfeistr,  pe  dygwyddai  i  bob  moddion  arall  fethu. 
Ond  am  yr  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul,  grym  moesol  ydyw  yr  unig  un  a  all 
gynnal  ei  f reichiau  ef ;  nid  oes  ganddo  un  gallu  arall  y  tu  cef n  ìddo.  Os 
metha  ei  gariad,  ei  hunanymwadiad,  a'i  zel  lywodraethu  ac  arwain  ei 
ddosbarth,  ni  fydd  ganddo  un  gallu  arall  i  syrthio  yn  ol  arno. 

Yn  wyceb  yr  ystyriaethau  hyn  a'u  cyffelyb,  nis  gallwn  lai  na 
chanfod  fod  ymddygiad  athraw  diofal  ac  anffyddlon  yn  dra  sicr  o  esgor 
ar  ganly niadau  alaethus  iawn. 

ran  gofiom  hefyd  am  nodweddion  yr  oes  yr  ydym  yn  byw  ynddi, — 
am  ei  themtasiynau  deniadol  a  chryfion  i'r  ieuanc  dibrofiad,  ac  am  yr 
athrawiaethau  ammheus  a  ledaenir  ynddi,  &c ,  nis  gallwn  lai  na  theimlo 
i'r  byw  bwysigrwydd  gwaith  yr  athraw  yn  yr  Ysgol  Sul.  Nis  gall 
byth  gymeryd  gormod  o  boen  a  thrafferth  er  gwreiddio  meddyliau  a 
chalonau  aelodau  ei  ddosbarth  yn  athrawiaethau  mawrion  yr  Hen  Lyfr,  ac 
er  eu  hyfforddi  yn  Uwybrau  rhinwedd  raewn  oes  mor  derfysglyd  adrwg. 

Sonir  cryn  lawer  am  addysg  yn  yr  oes  hon,  ac  am  godi  y  safon 
yn  ein  gwahanol  sefydliadau  addysgawl.  I'n  bryd  ni,  dylid  ar  bob 
cyfrif  godi  y  aafon  hefyd  yn  yr  Ysgolion  Sabbothol,  yn  gymaint  â'u 
bod  yn  y  dyddiau  gynt  yn  gorfod  cyfranu  addysg  elfenol,  yn  gystal  âg 
un  athrawiaethol  a  moesol.  Ërbyn  hyn  mae  yr  ysgolion  dyddiol  wedi 
dyfod  mor  gyffredin,  fel  nad  esgeulusir  yn  hollol  addysg  elfenol  unrhy w 
blentyn  pa  bynag,  yn  enwedig  yn  yr  iaith  Saesoneg.  Yn  ngwyneb  y 
ffaith  hon,  gellid  meddwl  y  dylai  ein  Hysgolion  Sul  godi  yn  eu  safon, 
gan  fod  y  plant  yn  gallu  darllen  yn  rhugl  a  rhwydd  ar  bwys  yr  addysg 
a  gyfrenir  iddynt  yn  yr  ysgolion  elfcnol.  Ond  beth  ydyw  y  ffaith  î 
Rhaid  cydnabod  fod  safon  yr  Ysgol  Sul  mewn  llawer  man  braidd  yn 
ìs  nag  y  bu  erioed.  Mae  yr  "oes  oleu  hon,"  yn  dywyllach  o  lawer 
na'r  oes  o'r  blaen  o  ran  ei  gwybodaeth  yn  "nyfnion  bethau  Duw." 
Gwyddom  am  hen  wŷr  a  hen  wragedd  yn  ngwahanol  barthau  ein 
Tywysogaeth  fechan  a  allant  adrodd  o'u  cof  salmau,  efengylau,  ac 
epistolau  cyfain,  ac  esbonio  eu  cynnwysiad  hefyd,  tra  y  mae  ilawer  o 
f eibion  a  gwyryfon  yr  oes  hon  yn  myned  yn  f wy  dyeithr  beunydd  i'w 
Bibl.  Hefyd,  y  mae  naws  y  gwirioneddau  ag  y  maent  mor  adnabyddus 
â  hwy  ar  brofíadau,  a'u  hargraff  amlwg  ar  fucheddau  yr  hen  gymeriad- 
au  y  cyfeiriwn  atynt,  tra,  ysy waeth,  mai'r  gwrthwyneb  i  hyn  sydd  wir 
am  liaws  o*r  tô  ieuanc.  Os  bydd  y  pen  yn  ddyeithr  i  gynnwysiad 
llyfr  Duw,  y  canlyniad  naturiol  ydyw  na  bydd  delw  Awdwr  y  llyfr 
yn  cael  ei  hadlewyrchu  yn  ansawdd  y  galon  a  ffurf  y  fuchedd. 

Wedi  crybwyll  y  pethau  hyn,  ein  gofyniad  naturiol  ydyw,  A  oes 
rhywbeth  a  wnelo  athrawon  yr  Ysgol  Sul  yn  yr  oes  hon  â'r  dirywiad 
amlwg  sydd  wedi  cymeryd  lle  yn  yr  hen  sefydliad  ardderchog?  A 
ydyw  athrawon  yr  oes  hon  yn  ol  raewn  llafur  a  dyhewyd  crefyddol  i 
athrawon  yr  oes  o'r  bl&en ) 


V-  vV"ll»l*J  »111    ATHBAWOlf. 

*.»*.     «h     -  *fcîîr-**r  <**at  yn  JTwyddu  ac  yn  arwain  ei 

M      .    v^  *    v-    *  rm  jm  gam  neu  yn  gywir.     O»  yéyr  • 

v-  X   *  -  -     -  ,-..  .**vr  »  äiÄrw-rs*.  nid  oas  dim  711  fwy  natorìol  i  ■  nt 

gv— -      *-.«.«*■..  Mttànw.     À.  ydyw  ef  yn  ymoaÀmwm 

♦  ^..  ;.  *  *t  3fc.H*    â  jàyw  yn  ei  egluro  yn  winwn 

n     ^     .  .  v  **-r*w  yn  pctdìo  eu  harwain  i  drenho  g 

^.^.      ...    «*.-   ■  ^w.:  -m  «awrahen w  cyaylltiedig  â'r  Ysgrpàjt* 

v      %  *     ..    *.    t-*.-.v     if-ser*  y  ẁ  cysegrlan  yn  eu  cof  a'aok 

v     .         -*v-..     :    ¥toc  *   wnr>jwi  wthod  a'u  cyffelyb,  béà&n 

*.  -,  .    .  .       -*    -t  *<-*«  «ar  a  pweodant  o  athraw  aiifiyddhTi 

v   .-*       -^     «.      .  -v  sw-ài  ashraw  yn  yr  Ysgol  Sul  yn  o 

a    .    v      .v     k  »■    îvm.   «1  «üm  a  hir  ìddo  wneyd   ei  waith  ji 

^  s  -  .  -.  *  -*  *:■*.■«•  .t  j«*ì  nutfaer  natmriol  ato,  y n  cael  ei  mm 

-  .•      ,      .   -%   »  .     . .  x     \^t  y  ^ẁraai  hwn  ar  y  mater,  dkfeos 

.  .    *,    .  **v-,*     ■.  ^  ««tt  rw«Maw«th  athraw  da, — un  ìg  1 

.•    x .       -    v       *  *  •   ^.^s^.::  .r  *  .lùn  ~yn  hobpeth   i   bawb,*  fel  yr 

v.   ...      1.      c  -,.         î    ».;.    mi  «ẃrjcàir  ar  y  mater,    o    bwyr. 

..  n^,  -     *  ^.  ^--tt  msyrmnmìi^  lawer  pryd,  ydyw  un  n 

-.      ^  %,      .  .,  s  x     <    «*  ****    v\c^««Kt  í  bàant  ntn  îeuenctyd  gwamil  * 

s  v ..  ,-  ->.      ***     *     •*»      ^  íu  «  àjwjwÌT*pad   yn    afreolos  x 

%  .  .    ,  n       •  ^--  ^-  *  *  •«  m:     *****  miij  wéi  jr  athraw  i'r  man  peE 

s        *\   ,.       .  *.    *»  *L       »\  *-  ^iîìw»  jaattaì  rhag  bod  yn  sarot  1 

.  ^    %  ■  ,    ^*^    '■»'■     73  j  oânrind   hwn   drachefs. 

iv  v.,   *»       ^t»  >*  ^  ■■  ^ia^-t  ^a  jrasbrîrTg  o  darfu  rbaiür 

x    .    >  ^*  »•  .  w*    ■>  îì   •     «uumrtà :  a  dìrHon  na  ddeaift 

*  nv  ^  v  »  ■  ^.^  .^  >o*»  • ::  ^^u .  "w  ^ml  TioÀáich  wsàüaMÌ  yr  Yig* 
^-    \v    .    n  •  •     ^  *  o.«kU.HO  »-ra:Ä5ria\. — yrìenencreí 

.       -    k      .  s    »   **.  .,-*.*.  s^*  "a  **?wtt  Ff  jahfydoedd,"  x 

*-   >^  •>.   *•     *-»^<-."h^  ^•.■^:*tmw  ic  35*ht  y»  cwi  djrju. 
\V    *^    ^    s  ^»      •    *ç,w  ■«  ^:  *;-.i  .  ^-îi-biwya  à  hwynt.  ae  : 

^     v    x  v  Avv  ^.^*.  ...  v     .w*v.  ^    *   >. unnMi  jyià  yn  ẁi  f Imhrg  oi 

^    "  ■   *      ^-  .   ,-a  ua  .-^^ífbaft  yi  ?n€  fewl  aihiawa 

w.  .v  .  v  ^  %  ...  »  ^.r^m^.i^ic  wejin  >ni  jn  <— hhna  1 
v  .  *  v*vv^.1  m»  s-  ■><  ^rt.  .-  »  -v"w  v*»wr*ii  .iMtt'i'ua.  Ì  CLiaM  et 
v>«    ^v  »  v   v.  fc,^-^       ^-*  h.k  wl".*"'*vv*  a  "JûumA"'ÄÌ.     jv^i  wa  j 

V^  ì  **%  »    ^^*-      ■»%.    t-^w.a*,   ç*«*  *r*ŵ4     ac  ▼  nn  >ẁ  ncncaw  À  1 

V^-    .iv%   .^     vä».      .v   >  .-»     ■•     **■.•.-*-«'•  .;wr  nucai  ac  snfin 
vV  ^*  V .  %,   v  ,    ^.h  ^**      -*.-«:•»■•:    ^áí1-*:    *:  "•"»  ^TTÒaa  ■*  iwc 

^•*      v*  >n*«     ,*       w*     *    *»'    ,  •  »»•  ^-.  ■.**.     *■    ^**      V***TC     17*fa    T3 

C».K«    o       ..^  -  »    *f  *  -    :*         ■<     ■*:    .:..■-*■   „■* 

.^íi*    v»..   »..-*^.;.'      •         *     .-■>»»■'*      t-A   !!>«-  "~ù*""nhc  wnant 


\ 


ANFFYDDLONDEB    ATHRAWON.  331 

pharod  i'w  waith.  Mae  adeg  cynnaliad  yr  Yagol  yn  rhy  fèr  ac  anaml 
i'r  dysgybl  wneyd  rhyw  gynnydd  mawr  yn  ei  wybodaeth  dduwinyddol 
yn  ystod  oriau  yr  Ysgol  yn  unig.  Mewn  gwirionedd,  lle  i  ddeffro  yr 
ymadferthoedd  meddyliol,  a  rhoddi  cyfeiriad  priodol  iddynt  i  weith- 
redu  ydy w  yr  Ysgol  Sabbothol,  lle  i  ddysgu  y  dyn  ieuanc  i  feddwl  drosto 
ei  hun  am  bethau  y  byd  ysbrydol. 

Gall  athraw  da  awgrymu  digon  o  bethau  mewn  ychydig  amser  fel  ag 
i  roddi  gwaith  i'r  dysgybl  feddwl  drosto  ei  hun  ar  y  pethau  hyny  yn 
ystod  yr  wythnos  ddyfodol.  Yn  awr,  onid  ydyw  ymddygiad  yr  athraw 
anffyddlawn  yn  angharedig  dros  ben?  Dichon  iddo  lwyddo  ar  dro 
neillduol  i  ennill  sylw  manwl  ei  ddysgyblion  at  bwnc  neillduol,  a  chyn- 
hyrfu  cryn  lawer  ar  eu  cy  wreinrwydd  ymchwiliadol.  Ond,  o  ddiffyg 
amser  neu  rywbeth,  dichon  y  gohirir  yr  ymdriniaeth  â'r  pwuc  dan  sylw 
hyd  y  Sul  dyfodol.  Pan  ddaw  y  Sul  hwnw,  hwyrach  y  bydd  yr  athraw 
diofal  yn  absennol ;  neu  os  bydd  yn  bresennol,  y  tebygolrwydd  ydy w 
na  fydd  wedi  darllen  na  meddwl  dim  yn  rhagor  ar  y  mater.  Fel  hyn, 
caiff  yr  ymchwilwyr  ieuaiuc  eu  siomi  yn  enbyd ;  toflir  dwfr  oer  ar  eu 
holl  obeithion  a'u  rhagddysgwyliadau.  Caiff  eu  meddyliau  ieuainc  eu 
crebychu  a'u  newynu,  o  ran  yr  athraw,  yn  lle  eu  diwallu  â  "didwyll 
laeth  y  Gair."  Ac  y  mae  yn  bosibl  na  lwydda  un  athrawiaeth  Ys- 
grythyrol  i  gyffroi  eu  hawyddfryd  ymchwiliadol  i'r  fath  raddau  byth 
ond  hyny.  <4Gobaith  a  oeder  a  wanhâ  y  galon."  Nid  oes  ddadl  yn 
ein  meddwl  nad  oes  engreifftiau  o'r  fath  yma  yn  dygwydd  yn  fynych 
iawn  yn  Ysgolion  Sul  "gwlad  y  breintiau  mawrion. 

Mae  athrawon  diog,  anghyson,  ac  aflêr,  yn  bwyta  nerth  deallol  a 
moesol  Ysgolion  Sul  ein  gwlad,  ac  yn  cenedlu  yr  un  difaterwch  yn 
eraill  ag  sydd  wedi  parlysu  eu  hanianawd  hwy  eu  hunain.  Yn  Ue  magu 
to  o  feddylwyr  clir,  cedyrn  yn  yr  Yagrythyrau,  o  dan  eu  haden, 
meithrinant  genedl  o  gorachod  eiddilaidd.  Mewn  gair,  mae  y  cyfryw 
athrawon  yn  falldod  ac  yn  felldith  î'n  Hysgolion  Sabbothol,  ac  i  achos 
crefydd  yn  gyffredinol.  Gwyn  fyd  na  feddai  ein  Hysgolion  ddigon 
o  wroldeb  moesol  i  daranu  y  gwir  yn  ddidderbyn  wyneb  wrth  yr 
athrawon  llesg  a  musgrell  hyn,  a  dy  weyd  wrthynt,  u  Am  nad  ydych  nac 
oer  na  brwd,  ni  a'ch  chwydwn  chwi  allan  o'n  genau." 

Hefyd,  mae  yr  athraw  anffyddlawn,  trwy  absennoli  ei  hun  o'r  Ysgol, 
yn  gosod  esiampl  ddrwg  o  flaen  yr  holl  Ysgol, — yn  dangos  yn  eglur  nad 
ydyw  yn  teimlo  yn  briodol  bwysfawredd  ei  swydd,  a  thrwy  hyny  yn 
tueddu  i  gynnyrchu  argraff  ar  feddyliau  eraill  nad  ydyw  o  nemawr 
bwys  pa  un  a  ddeuir  i'r  Ysgol  ai  peidio.  Ac  y  mae,  drwy  hyn,  yn  cyn- 
nyrchu  syniadau  afiachus  yn  marn  a  theimlad  y  gymydogaeth  y  pres- 
wylia  ynddi,  o  berthynas  i  grefydd  yn  gyffredinol.  Mae  ei  ymddygiad 
yn  tueddu  yn  gryf  at  ddifwyno  a  lladd  y  teimlad  o  gysegredigrwydd  % 
fodola  yn  mynwes  pobl  Cymru  o  barthed  i  bethau  crefyddol.  Hefyd  y 
mae  yn  anhwyluso  peirianwaith  yr  holl  Ysgol,  gan  ei  fod  yn  aelod  mor 
bwysig  o  honi.  Bydd  yn  phaid  cael  athraw  arall  yn  ei  le  yn  ystod  ei 
absennoldeb ;  ac,  wrth  reswm,  bydd  yr  athraw  hwnw,  trwy  ei  ddiffyg 
adnabyddiaeth  â  dosbarth  yr  athraw  esgeulus,  yn  Uafurio  o  dan  anfan- 
tais  neillduol  ymhob  ystyr ;  a  phrin  y  gellir  dysgwyl  iddo  gymeryd  yr 
un  gafael  a  dyddordeb  yn  y  dosbarth  wrth  ddyfod  ar  dro  achlysurol  i'w 
plith  â  phe  buasai  gyda  hwyut  yn  gyson.     Felly,  bydd  y  dosbarth  yn 


832  ANPFTDDLOHDBB    ATHRAWOR. 

dyoddef  yn  herwydd  yr  annhrefn.  Nid  mewn  tybiaeth  neu  ddychymj; 
yn  unig,  ysywaeth,  y  bodola  pethau  annymunol  fel  hyn,  ood  y  mui 
yn  cymeryd  lle  yn  wiríoneddol  yn  Yagolion  Sul  Cymru  y  naill  Sabboá 
ar  oí  y  llall. 

Bron  na  ddywedem  mai  musgrellni,  diffyg  zel,  a  diffyg  myfyrdod 
gweddigar  ar  ran  ein  hathrawon  sydd  yn  cyf ríf  am  y  nifer  imhf  o 
wendidau  ein  Hysgolion.  I'n  bryd  ni,  y  mae  gwaith  yr  athrawji 
llawer  pwysicach  na  gwaith  yr  arolygwr.  0  blith  ein  holl  ddysgiwd- 
wyr,  atnrawon,  a  chynghorwyr  crefyddol,  nid  ydym  yn  gwybod  amwfe 
sydd  yn  dyfod  i  gymundeb  mor  agos  a  phersonol  â'r  rhai  y  raie  t 
wnelont  ft  hwy  ftg  y  mae  yr  athraw  yn  ei  ddosbarth  yn  yr  YsgoJ  Stb- 
bothol.  Mae  yr  ymgom  yn  y  cylch  cyfyng  hwn  yn  agos  a  chyfeillgir. 
Gall  yr  athraw,  wrth  gyflwyno  ffrwyth  ei  fyfyrdod  i  sylw  ei  ddysgyH 
ei  ireiddio  ftg  enaint  serch  ei  fynwes  ei  hun  i'r  fath  raddau  fel  y  bydá 
yn  dra  sicr  o  gael  tramwyfa  ebrwydd  i  fewn  i'w  feddwl  a'i  galon  ieuint 
Mae  hyn  yn  fantais  arbenig ;  ac  os  bydd  i'r  athraw  ei  dibrísio,  ni  bydd 
neb  arall  yn  debyg  o  gael  y  gyfryw  fantais  ar  ei  ol. 

Gan  mai  math  o  fagwrfa  Grístionogol  ydy w  yr  Ysgol  SabbothoJ,  j 
mae  anfiyddlondeb  ar  ran  ei  hathrawon  yn  cael  effaith  niweidiol  iawi 
ar  grefydd  y  gymydogaeth.  Mae  Ue  i  ofni  nad  ydyw  gweinidogaeth  ]t 
efengyl — yn  y  wedd  athrawiaethol  arni — yn  cael  ei  deall  a'i  mwynhia 
yn  bríodol  yn  yr  oes  hon,  a  hyny  am  y  rheswm  nad  ydyw  arehwaetò 
ac  amgyffredion  llì'aws  y  gwrandawyr  yn  gyfryw  fel  ag  i'w  biw 
brísio.  Nid  ydyw  eu  deall  yn  ddigon  goleuedig  i  amgyffred  ac  olrhŵ 
ond  pur  ychydig  o  wirioneddau  mawríon  trefn  cadwedigaeth  pechadur! 
Mae  safon  y  pulpud  a  safon  deall  y  gwrandawyr  yn  rhy  bell  y  m^ 
oddiwrth  y  llaìl.  Un  o'r  prif  resymau  sydd  yn  cyfrif  am  yr  amryíusedd 
hwn  ydyw  nad  yw  yr  Ysgal  Sabbothol  wedi  cyflawni  ei  gwaith  p 
ddigon  trwyadl  ar  ei  deiliaid.  Ac  y  mae  yn  ddilys  genym,  ped ý 
rheinid  y  drwg  hwn  i'r  gwraidd,  y  cawsid  allan  mai  athrawon  dicg. 
anfedrus,  ac  anffyddlawn  sydd  yn  cyfrif  am  ran  helaeth  o  hono,— áp- 
ion  ag  ydynt  yn  treulio  oriau  yr  Ysgol  heibio  heb  deimlo  fod  ganddynt 
neges  i'w  chyflawni  a  chenadwri  i'w  thraethu  wrth  yr  ieuenctyd  i 
ymddiriedwyd  i'w  gofal.  Y  mae  hyn  yn  profi  y  niwed  a  ddeillia  oddi- 
wrth  ymddygiad  athrawon  esgeulus  raewn  goleuni  clir  a  chyffredinol 
iawn.  Mae  yn  un  o'r  agweddau  gwaethaf  ar  ganlyniadau  bywyd  di* 
lafur  athraw  esgeulus. 

Wrth  fyfyrio  yn  ddwys  uwch  ben  y  pwnc  yn  ngoleuni  yr  ystyriwthw 
uchod,  argyhoeddir  ni  ar  unwaith  fod  pwysigrwydd  enfawr  yn  perthp 
i  waith  yr  athraw.  Mae  yn  hau  yr  hyn  fydd  efe  ei  hun,  yn  fffsUly 
eraill,  yn  ei  fedi  mewn  sefyllfa  ddyfodol.  Yn  ddilys,  mae  canlynŵdw 
drwg  diofalwch  yr  athraw  anffyddlawn  yn  gyfryw  ag  sydd  yn  UẂÇ 
yn  uchel  yn  nghlustiau  pob  athraw  anonest  ar  iddo  ymysgwyd  01 
gysgadrwydd,  ac  ymaflyd  o  ddifrif  yn  nghyrn  yr  aradr  yn  awr,  tr»  J 
pery  ei  dymmor  gweithio.  Mae  ei  safle  yn  wir  bwysig,  ei  ddylânW" 
yn  cyrhaedd  ymhell,  a  bydd  ei  gyfrifoldob  i'w  Arglwydd  yn  fawr  p»° 
elwir  arno  i  roddi  i  fyny  ei  oruchwyliaeth. 

J.   MYFENYDD  MORGAÎi. 
Abercannaid,  Merthyr  Tydfil. 


CAO   Y  TAFARNAÜ   AR   Y  SABBOTH   AR  DDIR- 
PRWYAETH  FRENHINOL. 

The  WeUh  Sunday  Closing  Act.  Lord  Aberdaré'ê  ChaUenge  to  the 
Western  Mail,  t%  Is  the  Increase  in  Sunday  Drunhenness  in  WaUs 
real  or  apparent  onlyf"  With  an  Introduction  by  W.  Lushington 
Stephen,  Esq.,  LL.8.     Cardiff:  Daniel  Owen  &  Co. 

Mvidence  tahen  by  the  Boyal  Commission  appointed  to  enyuire  into  the 
worhing  of  the  Sunday  Closing  Actt  1881,  the  effectê  of%t$  enactmenU 
in  regard  to  the  Diminution  or  Increase  of  Intemperance,  and  to  the 
Causes  which  have  led  to  such  Diminution  or  Increase,  Cardiff: 
Daniel  Owen  &  Co. 

I  lawer  o'n  cydwladwyr  yr  oedd  clywed  am  yr  ymosodiad  cethin  yn 
y  Deheudir  ar  ein  Doddf  i  Gau  Tafarnau  ar  y  Sabboth  mor  ddyeithrol 
ag  a  fuasai  clywed  taran  yn  tori  mewn  wybren  glir.  Yr  oedd  yr 
ymdrech  i  sicrhau  y  Ddeddf  wedi  bod  mor  gyffredinol,  a'r  profiad  o'i 
llwyddiant  ymhob  man  wedi  peri  cymaint  o  foddhad  fel  yr  oedd  yn 
dra  hynod  deall  fod  newyddiadur  cyfrifol  wedi  ymgymeryd  â  phrofi  ei 
bod  yn  gymaint  methiant  fel  yr  ydoedd  yn  gwneyd  mwy  o  ddrwg  nag 
o  ddaioni,  ac  nad  oedd  un  ymwared  yn  bosibl  oddieithr  ei  llwyr  ddileu. 
Ac  yr  oedd  gweled  bron  yr  holl  bapyrau  newyddion  yn  cyhoeddi  fod  y 
ddadl  ar  y  mater  yn  derfynol,  ac  fod  Arelwydd  Aberdar  wedi  ei 
argyhoeddi  yn  gymaint  ganddi  fel  nad  alíai  bleidleisio  yn  erbyn 
diddymiad  y  Ddeddf,  ond  fod  yn  rhaid  iddo  er  ei  ofid  gydnabod  ei  bod 
wedi  ac  yn  gwneyd  mwy  o  niwed  nag  o  lee,  yn  ychwanegu  yn  fwy  fyth 
at  ein  syndod.  Yr  oedd  y  Philietiaid  trwy  yr  holl  deyrnas  yn 
gorfoleddu  ;  yr  oedd  llawer  o  bobl  dda  yn  teiralo  gofìd  a  dwfn  bryder ; 
ond  yr  oedd  llìaws  raawr,  wrth  weled  ymhob  cyfeiriad  y  fath  brofìon 
sicr  o  lwyddiant  yr  Act,  a  chlywed  y  fath  dystiolaeth  dda  iddi  trwy 
Gymru  oll,  yn  penderfynu  yn  dawel  i  aros  nes  i'r  awel  fyned  heibio, 
gan  deiralo  yn  hydeius  y  ceid,  bob  yn  ronyn,  ddealltwriaeth  mwy  clir 
ar  y  mater;  a  chredent  hefyd  fod  yn  anmhosibl  fod  trefniad  ag  y 
gwyddcnt  ei  fod  trwy  ein  holl  ardaloedd  wedi  profi  yn  gymaint 
bendith,  wedi  bod,  fel  y  dywedai  y  Westem  Mail,  yn  "felldith  i 
Gymru."  Erbyn  hyn  dyma  yr  holl  lythyrau  ar  y  mater  a  ym- 
ddangosodd  yn  y  newyddiadur  hwnw  wedi  eu  cyhoeddi  gyda'u  gilydd 
yn  llyf r  golygus,  yr  hwn  sydd  i'w  gael  am  chwe*  cheiniog ;  ac  wedi  i'r 
Llywodraeth,  ar  awgrymiad  y  Ẁestei-n  Maiìf  yn  raslawn  apwyntio 
Eoyal  Commission  i  chwilio  i  fewn  i  weithrediad  yr  Act,  ac  ir  Com- 
raissiwn  hwnw  fod  ar  waith  am  ryw  wythnos  yn  gwneyd  ei  ymchwil- 
iad,  dyma  yn  awr  adroddiad  cyflawn  o'r  tystiolaethau  a  roddwyd  o'i 
flaen  wedi  ei  gyhoeddi  yn  llyfr  taircolofnog  o  yn  agos  i  80  o  du 
dalenau,  yr  hwn  sydd  i'w  gael  am  ddim  ond  dwy  geiniog.  Mae  yn 
ymddangos  ei  fod  yn  ormod  ir  Dirprwywyr  allu  gorphen  eu  gwaith 

7, 


884  CAU  T  TAFARSAU  AB  T  8ABB0TH 

yn  Mehefin,  ac  wedi  eistedd  am  chwe'  diwruod  eu  bod   wedi  cyiaená 

8eibiant  hyd  yr   wythnos  olaf   yn  Medi,  pryd   y  dechreoaot  ar  "e: 

gwaith  drachefn  yn  y  Trallwm,  gan  ddyfod  ymlaen,  îeVy  gallaat, : 

Wreiham,  a  Rhyl,   a  Ffestiniog,  a  Bangor,   ac   yoa  ddychwelyd  ír 

Deheudìr  i  dderhyn  unrhyw  dystíolaethau  ychwanegol  a  ddewiser  oad 

ger  eu  bron  yno.     Ond  yn  y  cyfamser,  heblaw  y  tameidiaa  achJjsaroi 

a  allasai  ein  cyrhaeddyd  trwy  y  papyrau,  dyma  gyfleusdra  rhaçnrd 

trwy  y  Uyfrau   rhadlawn   hyn  i  ymgydnabyddu   â'r    holi  ddadCeu 

belled  ag  y  mae  wedi  ei  chario  hyd  yma,  ac  felly  i  ymbarotoi  gogjfe: 

ftg  eisteddiadau  terfynol  y  Dirprwywyr  yn  Medi  a  Hydref.     Mae  ji 

debyg  y  teimla  llawer  o'n  darllenwyr  ei  fod  megys    "Uosgi  goleui 

dydd,"  chwedl  Falstaff,  i  gymeryd  y  fath   anfertn  drafferth   a  cbosí 

gydag  achos  sydd  i  ymron  bawb  o  honom  mor  amlwg  fel   nad  oes  Ue  i 

ddau  feddwl  yn  ei  gylch.     Ond  bydd  yn  gryn  beth  cael  boddlonrwyii 

am  wir  werth  y  dadleuon  a  godid  trwy  y  blynyddoedd  yn  erbyn  yr  Ad 

Ac  yn  enwedig,  prin  y  gellid  rhoddi  gormod  o  bris  ar  y  cyfleusdn  & 

geir  trwy  y  fath  ymchwiliad  i  ddwyn  i'r  golwg  ei  diffjgioa,  ae  feflj  i 

weled  pa  gyfnewidiadau  sydd  yn  angenrheidiol  er  ei  gwneyd  o'r  lke 

mwyaf  i'n  hanwyl  wlad.     Nid  ydyw  mewn  un  medd  yn  beth  newyA: 

fod  amcanion  gelyniaethus  yn  cael  eu  goruwchieoli  i  ddwyn  oáâh 

amgylch  ddybenion  da.     u  Chwi  a  f wríadasoch  ddrwg  i'm  herbyn ;  ond 

Duw  a'i  bwriadodd  i  ddaioni,  i  ddwyn  i  ben,  fel  y  gwelir  heddy v,  i 

gadw  yn  fyw  bobl  lawer."    Wedi  pasio  Deddf  Forbes  Mackeo»e  yi 

Scotland  yn  1853,  fe  godwyd  yno  dirfawr  ystwr  mewn  ffordd  o  haen 

fod  anghymedroldeb  ac  afreolaeth  y  wlad  yn  llawer  mwy  nag  erioed 

o'r  blaen,    ac  fod    pobpeth  yn  galw    am  ei    diddymu.       Penodwjd 

Royal  Commission  i  wneyd  ymchwiliad  yno,  yr  hwn  a  wnaeth  ei  adrodd- 

iad  yn  1860,  a  chaed  fod  y  tystiolaethau  o  bob  cyfeiriad  mor  gryfíon  o 

blaid  yr  Act  fel,  o  hyny  hyd  yn  awr,  "  na  symudodd  ci  ei  dafod  "  i 

gyfarth  yn  ei  herbyn,  ac  y  byddai  yn  anmhosibl  cael  neb  a  ofynai  am 

bleidlaie  fel  yrageisydd  am  aelodaeth  seneddol  ar  y  tir  o  fod  yn  wrth- 

wynebydd  iddi.     Yr  un  modd  wedi  pasio  Act  gyffelyb  yn  Iwerddon  yc 

1878,  nid  oedd  diffyg  am  lewion  yno  a  godent  eu  Uef  yn  groch  yn  erbyc 

y  drygau  y  dywedid  ei  bod  yn  achosi,  ac  a  waeddent  am  ei  dileu  fei 

melldith  nad  allai  y  wlad  yragynnal  dani.     Yn  rhesymol  ìawn  penod- 

wyd  Parliameniary  Select  Commüiee  i  wneyd  ymchwiliad;    ac   wedi 

gwneyd  hyny,  can  dderbyn  yn  groesawus  bob  tystiolaethau  oedd  gaa 

bawb  i'w  go8od  ger  eu  bron,  darfu  i'r  boneddigion  a  benodwyd  wneyd 

eu  hadroddiad  dros  flwyddyn  yn  ol;  ond  yn  Ue  son  am  ddiddyma 

yr   Act,   dadganent  yn   unfrydol   fod  yr  Iweiddon  yn   galw  am  ei 

gwneuthur  yn  ddeddf  barhaus,  a  chymeryd  o  fewn  cylch  ei  gweithred 

iad  y  pum'  dinas  a  adewsid  allan,  ac  estyn  siwrnai  sychedig  y  dyn  ar  ei 

daith,  y  bona  fide  traveller,    i   chwe'  milldir,  a  chau   y   tafarnau  nos 

Sadwrn  trwy  yr  Iwerddon  oll  am  naw  o'r  gloch.     Ac  er  mor  ddibris 

ydyw  Mr.  Balfour  o  lais  y  wlad  hono  ar  bethau  eraill,  addefai  fod  ei 

llais  yn  y  mater  yma  mor  gryf  fel  na  chollai,  meddai,  y  cyfleusdra  cyntaf 

a  ddelai  yn  ei  ffordd  i  basio  mesur  a  gorôorai  ei  dymuniadau.    A  thra  yr 

ydyra  yn  ysgrifenu,  gwelwn  ei  fod  ef  a  Mr.  Smith,  er  gwaethaf  Mr. 

Carendish  Bentinck  ac  eraill,  yn  ymrwymo  i  wneyd  eu  goreu  i  basio  yr 

Act  cyn  i'r  eisteddiad  hwn  fyned  heibio.     Yr  ydym  yn  hyderus  mai 


A'R    DDIRPRWTABTH    FRBNH1N0L.  885 

cyffelyb  fydd  canlyniad  y  cyrhwrf  a  godwyd  yn  Nghymru  mewn 
perthynaa  i'n  Deddf  ragorol  ninnau  i  Gau  y  Tafarnau  ar  ddydd  yr 
Arglwydd,  ac  y  teimlwn  ar  ol  hyn  yn  ddiolchgar  am  wasanaeth  ein 
cyfeillion — y  gwrthwynebwyr. 

Y  mae  enw  un   pendefig  wedi  ei  ddwyn  i   gryn  gyhoeddusrwydd 
yngJýn  â'r  achos  hwn  ag  y  mae  yn  dda  genym  gael  y  cyfleusdra  yma  i 
ddangos  y  cam  gofidus  a  wnaed  âg  ef  yn  ngolwg  ei  gydwladwyr.     Prin 
y  mae  angen  dyweyd  ein  bod  yn  cyfeirio  at  Arglwydd  Aberdar.     Efe 
yn  wir  a  fu  yn  foddion  i  ddwyn  yr  achos  i  sylw  neiílduol.     Yr  oedd  y 
Western  MaiL  wedi  cymeryd  ei  le  o'r  dechreuad  fel  gwrthwynebydd  pen- 
derfynol  i'r  Act,  a  byth  a  hefyd,  yn  ei  ffordd  ef,  yn  taranu  yn  ei  herbyn. 
Ond  prin  yr  oedd  neb  yn  malio  am  ei  wrthwynebiad,  ac  oddiallan  i'w 
gylch  bach  ei  hunan,  prin  yr  oedd  ei  daranau  i'w  clywed.    O'r  diwedd  fe 
gyhoeddodd  erthygl  yn  yr  hon  yr  ydoedd  wedi  casglu  ynghyd  ffigyrau 
a  ddangosent  fod  meddwdod  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru  wedi  dirfawr 
gynnyddu  ;  a  chan  y  priodolai  hyny  oll  i'r  Act,  honai  ei  fod  wedi  profi 
yn  ddi-wrthwynebiad  nad  oedd  dim  i'w  wneyd  â  hi  ond  ei  diddymu. 
Yn  wir  morhyderus  y  teimlai  gyda  golwg  ar  derfynolrwydd  ei  ddadl, 
fel  yr  bonai  nad  oedd  y  ffigyrau  wedi  gadael  "  yr  un  colyn  na  bach 
ar  ba  rai  y  gellid  crogi  ammheuaeth."     Dygwyddodd  i'r  erthygl  hono 
ddyfod  dan  sylw  Arglwydd  Aberdar,  a  chan  deimlo  dwfn  ddyddordeb 
yn  y  mater,  ysgrifenodd  lythyr  i'r  Western  Mail  yn  dadgan  yr  anhaws- 
derau  a  deimlai — ac  yn  enwedig  wedi  y  profiad  a  gawsai  o  annily*- 
rwydd  cyfrifon  o'r  fath — gyda  golwg  ar  y  ffigyrau  a  osodid  ger  bron  yn 
yr  erthygl,  ac  yn  ymofyn  i  ba  raddau  y  gallai  y  gwahaniaeth  mawr 
rhyngddynt  godi  oddiar  ddulliau  gwahanol  o  weinyddu  y  gyfraith,  neu 
oddiar   weinyddiad   Uymach  o  honi  ar  yr  hen  linellaul     Awgrymai 
hefyd  y  gallai  y  papyr  wneyd   gwasanaeth  pwysig  wrth  chwilio  i'r 
pethau  hyn,   a  chyhoeddi  ffrwyth  yr  ymchwiliad.     Mewn  canJyniad 
anfonwyd  allan  Gymro  ieuanc,  "Our  Commissioner,"  i  weled  sut  yr 
oedd  pethau  yn  bod,  yr  hwn  a  ysgrifenodd  naw  o  lythyrau  doniol  i'r 
Westetn  Mail  yn  rhoddi  ffrwyth  ei  ymchwiliad,  ac  yn  dangos  y  fath 
felldith  ddigymysg  i  Gymru  oedd  y  Ddeddf  i  Gau  Tafarnau  ar  y 
Sabboth,  a'r  fath  Baradwys  a  fyddai  yr  hen  wlad  wedi  ei  diddymu. 
Ysgrifenodd  Arglwydd  Aberdar  ddau  neu  dri  o  lythyrau  ymhellach  ; 
ac  o  un  o  honynt  fe  dynwyd  allan  ddyfyniad,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd 
trwy  yr  holl  newyddiaduron,  ac  yn  yr  hwn  y  deallid  ac  y  cyboeddid 
trwy  y  byd  oll  fod  Arglwydd  Aberdar  wedi  ei  argyhoeddi  gan  y  llythyrau 
yn  y  Western  Mail  fod  yr  Act  wedi,  ac  yn  gwneyd  mwy  o  ddrwg  nag  o 
dda  yn  Ngbymru,  ac  nad  allai  bleidleisio  yn  erbyn  ei  diddymiad.     Yn 
fuan   wedyn  fe  ddaeth  y  Barnwr  Grantbam  i   Gaerdydd   i  gynnal 
brawdlya,  a  cban  ddeall  fod  ymosodiad  ofnadwy  yn  cael  ei  wneyd  ar  y 
Cymry  yngJýn  â'r  Ddeddf  hon,  fe  deimlodd  yntau  ysfa  i  ymuno  yn  y 
dwndwr,  ac  íel  Gwyddel  yn  Donnybrook,  teimlai  afiaeth  neillduol  wrth 
droi  ei  thülelah  o  amgylch  ei  ben,  a  delio  dyrnodiau  enbyd  ar  y  Cymry 
mwynion.     Trinai  ni  yn  gethin  am  fỳnu  y  Ddeddf,  gan  fod  yn  amlwg, 
yn  ei  f ryd  ef,  nad  allem  ei  chadw ;  a  chan  fod  dyhiryn  neu  ddau  ger 
ei  fron  oedd  wedi  methu  am  unwaith,  er  tyngu,  a  phrofi  eu  bod  yn 
bona  Jìde     traveUers^   ymollyngodd    y   Barnwr    urddasol--er  fod    yn 
ammheus  ai  Cymry  oedd  y  rhai  blysig  hyny — i'n  condemnio  fel  cenedl 

z  2 


836  CAÜ  I  TAFARNAÜ  AR  T  SABBOTH 

am  anudoniaeth.  Dengys  y  cyfrifon  barnol, — a  chydnabyddai  yt 
Ysgrífenydd  Cartrefol  mewo  atebiad  i  ymofyniad  Mr.  D.  A  Taoma 
yn  Nhý  y  Cyffredin  nad  oedd  awdardod  nwch, — fod  achosion  SeiaooL; 
o  anndoniaeth  lawer  yn  lliosocach,  yn  ol  yr  herwydd,  na  rhai  Cymrag. 
ond  pryd  bynag  y  ceir  rhy w  achos  o'r  fath  yn  Nghymru,  y  mie  p 
ormod  i  wŷr  fel  Homersham  Cox,  a  Horatio  Lloyd,  ac  Argiwyd-i 
Grantham  osgoi  y  demtasiwn  o  ffyrnigo  yn  echrys  uwch  ein  pen,  ii 
condemnio  feJ  pobl  am  y  cyfryw  anwiredd,  er  na  feddylieDt  mewa 
rhanaa  eraill  o'r  deyrnas  ond  am  gymeryd  pob  achos  ar  ei  ben  ei  faon 
a  chondemnio  y  troseddwr  yn  unig.  Ond  mae  yn  amlwg  fod  yBtrnfr 
dysgedig  yn  Nghaerdydd  yn  teimlo  ei  fod  mewn  cwmni  da,  a  chu 
ddeall  fod  Àrglwydd  Aberdar  yn  ein  trin,  yr  ystyriai  y  buasai  yn  dn 
annheilwng  iddo  yntau  beidio. 

Ond  mae  yn  amlwg  fod  Arglwydd  Aberdar  ymhell  o  f od  yn  gyfriíoi 
am  y  golygiadau  sydd  gyda'r  fath  ddibrísdod  anfad  wedi  eu  priodoi 
iddo  mewn  perthynas  i  Ddeddf  Cau  y  Tafarnau  ar  y  Sabboth  yc 
Nghymru,  ac  nad  ydy w  yn  deilwng  o*r  condemnio  fu  arno  gan  gyfeü 
ion,  nac  o'r  ganmoliaeth  a  roddwyd  iddo  gan  elynion  y  Ddeddf  hono 
Y  mae  i'w  farnu  wrth  yr  oll  a  ddywed,  ac  nid  wrth  ddyfyniad  anob^ 
wedi  ei  gymeryd  mewn  hollol  ddibrísdod  o  holl  rediad  ei  lythyrtu.  ì' 
prif  anfadrwydd  a  ddynoethid  gan  ohebydd  y  JPestern  Mail  oeddr 
camddefnydd  a  wnelid  o  adran  y  bona  fide  traveUer,  Dengys  ei  Ar- 
glwyddiaeth  fod  hyny  yn  cymeryd  lle  cyn  pasio  y  Ddeddf  Gymreig, 
we^i  i  Àrglwydd — y  pryd  hyny  Syr  Richard — Cross  ddwyn  i  fewn  i 
Act  1874  y  cyfyngiad  a  nodai  "na  ystyrid  dyn  yn  bona  fide  íraiŵ 
oddieithr  i'r  lle  y  Uetyai  y  noswaith  o'r  blaen  fod  dair  milldir  o'rlle  j 
gofynai  am  gael  diod."  Ystyriaé  Aberdar  mai  camgymeriad  oedi 
hyny,  a'i  fcd  yn  amlwg,  er  cystal  oedd  amcan  Arglwydd  Crose,  fod  t 
fath  gamddefnydd  wedi  ei  wneyd  o'r  geiriau  fel,  yn  lle  dynodi  y  pẅ 
der  lleiaf  a  allai  un  deithio,  eu  bod  wedi  eu  cymeryd  i  ddynodi  pellde:, 
o  deithio  pa  un  y  gwneid  dyn  yn  bona  Jide  travcllert  pa  un  byDig  * 
fyddo  felly  ai  peidio.  Deil  fod  hyny  yn  hollol  y  tu  allan  i  ystyr  y 
geiriau  a  gofidia  yn  fawr  fod  yr  beddgeidwaid  a'r  ynadon  wed. 
ymollwng  i'w  cymeryd  yn  y  fath  olygiad.  Wedi  cyfeirio  at  achosion  i 
ddesgrifir  gan  y  gohebydd,  dywed  ei  Arglwyddiaeth : — 

Yn  awr,  nid  wyf  yn  petruso  dyweyd  am  yr  holl  achosion  hyn,  nid  yn  w% 
íod  y  rhai  a  yfent,  ond  fod  y  tafarnwr  a  werthai  y  ddiod,  wedi  troeeddu  y  gT- 
raith,  ao  y  gellid  ei  gymeryd  i  fyny  a'i  ddirwyo,  gyda  y  rbagolwg  am  fforffedc  d 
drwydded  os  parhâi  yn  y  camwedd.  Yna  pahain  na  chèrid  y  gyfraith  ftU^i 
Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  Superintendent  Matthews,  «*  gwas  hen  a  phrofedig  i'i 
bobl,"  fel  yn  gywir  y  desgrifia  eich  gohebydd  ef,  yn  esbonio  yr  achos  yn  «l^ 
Dywed  wrth  eich  gohebydd  fod  yn  awr  "  rhwng  40  a  60  o  gerbydau  ar  gerddŵ 
ar  y  Sabboth  i  ddwyn  dymon  yma,  yn  unig  er  mwyn  medduri,  M<u  y  dy*** 
hyn  yn  dyfod  o'r  tu  allan  %W  terfyn  o  dair  miltdirt  ac  ni  ellwch  eu  rhwytiro  i  9^ 
diod.  .  Mae  ynadon  a  heddgeidwaid  yn  ddiamddiffyn  yn  y  mater" 

Yn  sicr,  os  dyma  yr  ystyr  a  osodant  ar  ffiniad  tair  milldir  Syr  B.  Croe,  ] 
maent  yn  ddiamddiffyn.  Ond  yr  wyf  fi  yn  dal  fod  y  fath  ddeongliad  ar  yr  idŵ 
yn  gwbl  ddiawdurdod.  Ac  yr  ydwyf  yn  dal,  pe  rhoddai  yr  ynadon  a'f  hf»* 
geidwaid  rybudd  teg  i'r  tafarnwyr  yr  ystyrient  eu  gwaith  yn  rhoddi  daod  i  r» 
a  ddelent  yn  unig  er  mwyn  yfed,  fel  trosedd  o'u  trwydded,  y  byddai  yr  hol 
draf  nidio  ffiaidd  ac  adgas  yma  wedi  ei  ddarostwng  mewn  tri  mis.  Nid  *fl  V- 
Biarad  heb  wybodaeth.  Byddai  pethau  tebyg  i'r  rhai  sydd  yn  ftynu  yn  Porth  yi 
cymeryd  Ue  yn  Prestwioh,  ryw  chwe'  milldir  o  Liyerpool.    Deuai  niferi  tomm* 


a'u    DDIBPRWYAETH    FHBNHISOL.  837 

ion  o  gerbydau  yno  bob  Sabboth  o  Liverpool,  yn  llawn  o  "  rai  ar  eu  taith,"  y  rhai 
»  gaent  ddiod  yn  hir  heb  unrhyw  ymyriad.  O'r  diwedd  oymerodd  yr  ynadon 
geUon,  a  rhoisant  rybudd  y  cèrid  y  gyfraith  allan  yn  fanwl ;  ao  mewn  yohydig 
wrthnosau  yr  oedd  Prestwich  wedi  cael  ymwared  o'r  pla  hwn.  Mae  yn  amlwg 
ocídiwrth  adroddiad  eich  gobebydd,  nad  oes  a  fyno  yr  achosion  posibl  a  aw- 
grymais  o  gynnydd  meddwdod  ar  y  Sabboth  vn  Nghymru  ft  Chwm  Rhondda. 
Yma  y  mae  v  cynnydd,  mae  yn  amlwg,  yn  codi  oddiar  lacrwydd  yn  ngweinydd- 
iod  y  gyfraith,  ao  md  o  yohwaneg  o  fanylder.  A  hyd  oni  ohòrir  y  gyfraith  allan 
yn  briodol,  a  heb  leihad  mewn  oanlyniad  yn  nifer  y  oosbedigaethau,  ni  allaf  ft 
gydnabod  fod  Deddf  Cau  y  Tafarnau  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru  wedi  profi  y 
mothiant  y  oredwoh  chwi  ei  bod. 

Ac  mewo  llythyr  diweddarach  gesyd  ei  Argl  wy  ddiaeth  yr  un  pwys 
ar  fod  y  geiriad  am  y  dyn  ar  ei  daith  yn  cael  ei  ddeall  yn  well,  gan 
gydnabod,  oddiwrth  y  camddeongliad  a  roisid  mor  gyffredin  arno,  y 
gallai  fod  peth  amwysedd  ynddo,  er  y  daliai  mai  y  prif  reswm  am  hyny 
oedd  llacrwydd  yr  heddgeidwaid.  Ac  am  yr  yfed  mewn  tai  an- 
nhrwyddedol,  shebeens,  yr  oedd  hyny  yn  cymeryd  lle  cyn  Act  1881,  a 
daliai  na  byddai  diddymu  yr  Act,  a  chymeryd  yr  oriau  a  nodid  yn 
flaenorol,  yn  lleihau  dim  ar  y  drwg  hwnw.     Yna  gofyna :— 

A  ydym,  gan  hyny,  i  gydnabod  ein  bod  wedi  ein  curo,  ao  yn  hollol  ddiam- 
ddiffyn  yn  yr  ymgyroh  yma  rhwng  trefn  ao  anghyfraith?  A  ydyw  adnoddau 
gwareiddiad  yn  anniçonol  i  gario  ymlaen  ryf el  lwyddiannus  yn  erbyn  y  scoundrelê 
hyn  ?  Byddai  yn  ddrwg  genyf  dybio  f elly,  a  rhaid  i  mi  wrthod  derbyn  golyg- 
iadau  anobeithiol  eioh  gohebydd  ar  y  pen  hwn.  Mae  yn  debyg  yr  atebai  efe, 
**  Rhoddwch  i'r  bobl  gyfleusderau  rhesymol  i  foddhau  eu  herchwaeth  at  ddiod,  a 
ohfti  yr  heddgeidwaid  y  teimlad  cyhoeddus  a  chydweithrediad  oalonog  o'u  tu,  yn 
lle,  fel  yn  bresennol,  yn  eu  herbyn."  Nid  wyf  yn  gwadu  fod  peth  grym  yn  y  fath 
ymresymu ;  ond  of nwyf  y  byddai  yn  hir,  yn  hir  iawn,  oyn  y  byddai  i'r  fath  gyf- 
newidiad  beri  effaith  dda,  ac  y  rhaid  cymeryd  mesurau  oryfach  a  mwy  union- 
gyrohol.  Ni  all  fod  haenau  isaf  poblogaeth  Oaerdydd  yn  waeth  na  rhai  Glasgow 
a  Dundee,  lle,  er  gwaethaf  peth  osgöad,  y  mae  Deddf  Cau  ar  y  Sabboth  yn  oael 
ei  chario  allan  yn  effeithiol.  Ar  hyn  fe  roddwyd  tystiolaethau  digonol  o  flaen 
Pwyllgor  yr  Arglwyddi  ar  Anghymedroldeb,  at  yr  hwn  y  oyfeiriais  eisoes. 

Ymddengys  fod  eich  gohebydd  yn  tybied  fy  mod  wedi  oymhell  iddo  ymweled  ft 
Merthyr  am  fy  mod  yn  gwybod  nad  ydyw  y  dref  hono  yr  hyn  ydoedd  unwaith,  ao 
nad  oe8  gan  ei  phobl  mwyaoh  ddigon  o  ysbryd  i  feddwi.  Nid  felly.  Yr  oedd  yr 
hanes  a  gawswn  oyn  agoriad  y  ddadl  hon  am  y  gwelliant  oyffredinol  mewn 
sobrwydd  yn  Merthyr,  a  fy  sylw  fy  hun  ar  y  peth  yn  Nyffryn  Aberdar,  wedi  fy 
arwain  i  gredu  fod  oryn  welliant  yn  y  naill  a'r  llall  o'r  rhanbarthau  poblogaidd 
hyn.  Am  y  gwelliant  yma  nid  oes  genyf  ammheuaeth ;  ond  yr  oedd  wedi 
dechreu  ymheU  cyn  pasio  Deddf  Cau  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru,  ao  yr  ydwyf  yn 
ei  briodoli  i  aohosion  eraill  a  mwy  cýffredinol.  Yr  wyf  yn  sylwi  bod  eich 
gohebydd  yn  myned  yn  bur  ysgafn  heibio  i'r  fath  leoedd  poblogaidd  yn  Nyffryn 
Aberdar,  er  engraifft,  ft  Mountain  Ash  a  Phenrhiwceiber,  lle  y  dywedir  wrthyf, 
ac  yr  wyf  yn  credu,  fod  yfed  ar  y  Sabboth  wedi  peidio  yn  llwyr,  a  Ue  nad  ydyw 
cario  yr  Áot  allan,  hyd  y  gwelir,  yn  peri  dim  anfoddlonrwydd ;  ac  nid  ydyw  y 
gwelliant  yma  yn  cael  ei  gyfyngu  i'r  manau  hyny. 

Yna  y  mae  yn  dilyn  y  paragraph  y  rhoddwyd  y  fath  gyhoeddus- 
rwydd  iddo : — 

Wedi  gwneyd  y  sylwadau  hyn  ar  adroddiadau  eioh  gohebydd,  yr  ydwyf ,  sut 
bynag,  wrth  gymeryd  golwg  gyffredinol  ar  y  ffeithiau  a'r  ffigyrau  a  ddygodd  ger 
bron,  yn  rhwym  o  gydnabod  eioh  bod  wedi  profi  eich  gosodiad  am  gynnydd 
ymyfed  dros  ranbarthau  eang,  poblogaidd,  a  chynnryohioliadol  o'r  wlad,  ao  wedi 
proft  y  drwg  sydd  yn  codi  o  arosod  attalfeydd,  y  rhai,  os  nad  yn  anmhosibl  i'w 
cario  allan,  nad  ydynt  yn  sior  wedi  eu  cario  allan,  ond  ydynt  wedi  cefnogi  heriad 
,       o'r  gyfraith  a  gweithrediadau  llechwraidd  a  than  gôl,  y  rhai  na  allant  lai  na 


888  OAÜ    T   TAFARNAÜ   AR    T   8ABBOTH 

darostwng  moesoldeb  y  boblogaeth.  Yn  wir  y  mae  effaith  y  darltm  a  oaodir  ger 
bron  gan  eioh  gohebydd  ar  fy  meddwl  i  y  fath,  fel  pe  byddai  Afesor  yn  cael  ei 
ddwyn  i'r  Senedd  i  ddíddymu  Deddf  Cau  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru,  na  allwa, 
oddieithr  cael  tystiolaethau  am  eüeithian  gwell  yn  oael  eu  oynnyrohu  gan  wefl 
gweinyddiad  o'r  Ddeddf,  bleidleisio  yn  ei  erbyn.  Uyddwn  yn  rhwym  i  adójf 
gyda  gofid  fod  yr  Aot,  y  galwyd  am  dani  gydâÿ  unfrydedd  ymddangosiadoi,  ae 
oedd  yn  oodi  oymaint  o  obaith  goneat  am  welhant,  wedi  methu  yn  ei  *»""*«! 
a'i  bod  wedi  çwnevd,  ao  yn  gwneyd,  mwy  o  niwed  nag  o  les.  Ýn  y  eyfamaw, 
gadewoh  i  mi  ddioloh  i  ohwi  am  wneuthur  yr  ymohwiliad,  nid  heb  lawer  o 
drafferth  a  thraul,  sydd  wedi  taflu  oymaint  o  oleuni  ar  fater  ag  oedd  yn  dywyü 
ao  ammheus.  Ni  allaf  obeithio  y  teimla  pawb  gyda  golwg  arno  fel  yr  ydwyf  fi 
wedi  gwneyd,  neu  y  byddant  yn  ddigon  teg  i  gydnabod  methiant  eu  gobeithion. 
Bydd  eu  dyledswydd  o  gymaint  a  hvny  yn  fwy,  trwy  bob  moddíon  yn  eu  galln,  i 
fỳnu  gweled  fod  yr  Áot  yn  oael  ei  ohario  allan  yn  briodol.  Yna,  ao  yna  yn  uriig, 
v  gwelir  yn  eglur  pa  un  a  yw  v  methiant,  yr  ydyoh  yn  ymddangos  i  mi  wedi  ei 
brofi,  yn  ddyledus  i  anmhriodoldeb  cynhenid  yr  Aot,  ynte  i  aohosion  ag  y  geüid 
eu  llýwodraethu. 

Mae  yo  ddiammeu  genym  y  teimla  llawer  o'n  darllenwyr  yn 
ddiolchgar  am  y  cyfle  hwn  i  gael  gweled  y  safle  a  gymerai  Arglwydd 
Aberdar  yn  yr  achos  pwysig  yma.  Fe  welir  ei  fod  ef  yn  credo  fod  y 
golygiad  ag  y  mae  llacrwydd  gwaradwyddus  yr  heddgeidwaid  aV 
ynadon  wedi  goddef  iddo  ffynu  mor  gyffredinol, — sef  fod  gwaith  dyn  yn 
teithio  tair  miíldir  yn  ei  wneyd,  i  amcanion  yr  Act,  yn  bonafide  iravdler9 — 
yn  gam-ddeongliad  hollol  o  eiriad  yr  adran  hono  yn  y  Ddeddf.  Creda 
hefyd  nad  oes  eisieu  i  heddgeidwaid  ac  ynadon  Cymru  ond  dango-»  yr 
un  diysgogrwydd  yn  y  mater  yma  ag  a  wnaed  yn  Prestwich,  a  manau 
eraill,  na  cheid  terfyn  buan  ar  yr  holl  flinder.  Mae  yn  amlwg  ddigon 
fod  dirfawr  afreolaeth  wedi  codi  ynglýn  à  hyn  mewn  llawer  o'n  hardal- 
oedd,  ond  eto  y  mae  efe,  mae  yn  amlwg,  ymhell  o  gredu  y  rhaid  i  ni 
addeíf  ein  bod  wedi  ein  trechu  yn  yr  ymgyrch  rhwng  trefn  ac  anghyf- 
raith,  ac  fod  adnoddau  gwareiddiad  yn  annigonol  i  gario  y  rhyfel 
ymlaen  yn  erbyn  y  scoundrels,  chwedl  yntau,  sydd  yn  peri  cymaint  o 
flinder,  ac  yn  dwyn  arnom  gymaint  o  waradwydd.  A  phaham  na  ellid 
cario  yr  Act  allan  yn  Nghaerdydd  fel  y  ceir  boddlonrwydd  i  Act 
gyffelyb  gael  ei  chario  allan  yn  nhrefì  mawrion  Scotland  ?  O  leiaf,  ni 
all  efe  gydnabod  iddi  fod  y  methiant  ag  y  myn  y  Western  Mail  ei  bod 
wedi  ei  phrofi  yn  Nghymru,  nes  y  bo  prawf  teg  wedi  ei  osod  arni,  yr 
hyn,  hyd  yma,  na  ellir  dyweyd  ei  fod  wedi  ei  roddi  o  gwbl.  Nid 
ydym  yn  synu  fod  darllen  llythyrau  gohebydd  y  papyr  hwnw  yn  ei 
lanw  â  dwfn  dristwch,  ac  yn  peri  iddo  deimlo,  pe  byddai  yn  rhaid  cyd- 
nabod  na  ellid  cael  trefn  well  ar  bähau,  fod  y  Ddeddf  yn  fethiant ;  ond 
ni  all  efe  gredu  fod  cael  tref n  well  yn  anobeithiol :  ac  ergyd  ei  holl 
ohebiaeth  ydyw  y  dylem  oll,  fel  cyfeillion  rhinwedd  a  sobrwydd,  wneyd 
ein  goreu  i  fỳnu  gweled  fod  y  Ddeddf  yn  cael  ei  gweinyddu  fel  y  dylid 
ei  gweinyddu. 

Ac  i'r  amcan  hwn  yr  ydym  yn  credu  fod  genym  achoa  i  lawenhau  am 
apwyntiad  y  Commission.  Yr  un  pryd  yr  ydym  ymhell  o  deimlo  yn 
falch  o'r  Llywodraeth  am  ei  hamcan  yn  hyn.  Mae  yn  bur  amlwg  nad 
ydoedd  yn  cael  ei  hysu  gan  awydd  i  gadarnhau  yr  Act  Gwrandawodd 
yn  unig  ar  ysgrech  un  papyr  newydd,  a  hwnw  wedi  bod  erioed  yn  elyn 
calon  i'r  Ddeddf,  ac  ar  y  pryd  wedi  crynhoi  ei  holl  ymadferth  i'r 
ymdrech  o  geisio  ei  diddymu.     Ac  wrth  benodi  y  Dirprwyaeth  y  mae 


A  R  DDIRPtiWYABTB    FRBNHINOL. 

yn  grefyddol  wedi  gofalu  na  châi  yr  un  Cymro,  na  neb  yn  cydymdeimlo 
à'r  Cymry,  neu  yn  malio  dim  yn  eu  cylch,  na  neb  a  adwaeuid  fel  yn 
bleidiol  i  Gau  ar  y  Sabboth,  gael  bod  o'u  nifer.  Fe  anturiodd  benodi 
un  o'r  pump  yn  ẃr  o'r  golygiadau  gwleidyddol  peryglus  ag  y  gẃyr 
pawb  eu  bod  yn  ffynu  yn  Nghymru;  ond  gallasai  deimlo  yn  lled 
hyderus  na  wnai  un  rhyw  lawer  o  ddrwg.  Yr  oedd  y  Western  Mail  a 
chyfeillion  y  fasnach — y  (<  fasnach  ddieflig  a  dinystriol  mewn  diodydd 
meddwol,"  chwedl  Arglwydd  Randolph  Churchill — yn  dirfawr  lawen- 
hau,  gan  deimlo  yn  hyderus  nad  oedd  ond  un  canlyuiad  yn  bosibl  i'r 
fath  ymchwiliad,  ac  y  ceid  tafarnau  Cymru,  bellach,  am  oes  y  byd,  yn 
agored  ar  y  dydd  sanctaidd.  Ni  allwn,  wrth  reswm,  wybod  beth  fydd 
adroddiad  y  Dirprwy wyr ;  ond  mae  yn  dda  genym  weled  ou  bod  hyd 
yn  hyn,  fel  dynion  goaest,  wedi  dangos  llawer  o  degwch  wrth  ddwyn 
yr  ymchwiliad  ymlaen.  Ond  yr  ydym  yn  teimlo  y  fath  hyder  yn  yr 
achos  sydd  gan  Gymru  yn  y  mater  yma  i'w  osod  o'u  blaen  fel,  ua 
bydded  ein  gelynion  yn  farnwyr,"  y  bydd  yn  anhawdd  iddo  beidio 
dyfod  o'r  prawf  yn  fuddugoüaethus.  À  phe  byddai  yn  bosibl  i'r 
Dirprwy wyr  hyn,  "  rhag  ofn  yr  Iuddewou,  wneyd  adroddiad  croes  i 
rediad  y  tystiolaethau,  fe  fyddai  y  tystiolaethau  eu  hunain  yn  aros ;  ac 
nid  yw  yn  bosibl  fod  yr  adeg  ymhell  pan  ddychwelir  i  allu  bobl  a  fydd 
yn  barod  i  ddeddfwríaethu  yn  eu  hol.  Yr  hyn  sydd  yn  bwysig  yn 
awr  ydyw  ein  bod  oll  yn  ffyddlawn  i  wneyd  y  defnydd  goreu  o'r 
cytìeusdra  hwn  i  osod  ger  bron  dystiolaeth  a  theimlad  ein  cenedl  ar  y 
mater  yma,  ac  felly  i  gadarnhau  yr  Act,  a  sicrhau  gweinyddiad  llawn  a 
di  bartiaeth  o  honi  yn  ein  holl  ardaloedd. 

Fe  ddechreuwyd  yr  ymchwiliad  yn  y  rhan  ag  y  gwyddai  pawb  ei 
bod  y  waethaf  mewn  anghymedroldeb  ar  y  Sabboth  o  Gymru  oll.  Pe 
bnasai  y  tystiolaethau  yn  Nghaerdydd  a  Merthyr  Tydfil  ac  Abertawe 
yn  weiniaid,  ni  fuasai  mor  ryfedd  ;  ac  yn  sicr  ni  fuasai  yn  profi  ond 
ychydig  iawn  am  y  gweddill  o'r  Dywysogaeth.  Ond  mae  yn  dda 
genym  weled  nad  oeddynt  yn  weiniaid  o  gwbl.  ond  mai  yr  unig 
gasgliad  teg  a  ellid  dynu  oddiwrthynt  ydyw  fod  yn  rhaid  i'r  Ddeddf 
barhau,  ac  mai  yr  unig  gyfnewidiad  sydd  yn  anocheladwy  ydyw  ei 
gwneyd  yn  fwy  llyra,  a'i  gweinyddu  yn  llawer  iawn  gweîl.  Y  mae 
rhai  pethau  ag  y  mae  darllen  y  tystiolaethau  wedi  argraffu  yn  bur  glir 
ar  ein  meddwl,  a  thybiwn  y  gallent  brofi  yn  ddyddorol  i'n  darllenwyr, 
fel  y  maent  yn  dangos  beth,  hyd  yma,  ydyw  ffrwyth  yr  ymchwiliad. 
Ymddengys  fod  yr  adroddiad  sydd  o'n  blaen  o  eiddo  pobl  dda  y  Western 
Mail,  yn  bur  gyflawn,  ac  yr  ydym  yn  ddiolchgar  iddynt  am  dano.  Mae 
yr  is-benawdau  aml  a  osodant  i  mewn  yn  fynych  yn  hollol  gamarwein- 
iol,  ac  yn  bradychu  gorawydd  i  gael  gan  y  darllenydd  edrych  ar  y  tyst- 
iolaethau  yn  y  goleuni  a  fynent  hwy  osod  arnynt  Ond  nid  ydyw  hyny 
nac  yma  nac  acw.  Am  y  tystiolaethau  eu  hunain  y  maent  yn  bwysig 
iawn,  ac  yn  hawlio  pob  ystyríaeth.  Nodwn  dri  pheth  ag  y  mae  eu  dar- 
llen  wedi  eu  dangos  yn  bur  amlwg  i  ni. 

I.  Er  cymaint  yr  annhrefn  y  deallem  ei  fod  yn  ffynu  yn  Sir 
Forganwg  ynglýn  âg  ymyfed  ar  y  Sabboth,  mae  yn  hyfryd  genym 
weled  nad  ydyw  yn  agos  mor  fawr  ag  y  mynai  gelynion  y  Ddeddf  gael 
gan  y  byd  gredu. 


840  OAU  T  TAFARNAU  ab  T  8ABBOTH 

Yr  oedd  y  Western  Maü>  mae  yn  wir,  yn  u  Uef  un  yn  llefain  yn  y 
diffaethwch,  ac  wedi  ei  adael  bron  yn  gwbl  ar  ei  ben  ei  hon ;  ond 
chwareu  teg  iddo,  fe  lefodd  yn  rhagorol ;  ac  nid  rhyfedd  fod  rhai  pobl 
dda  wedi  eu  dychrynu  yn  fawr  ganddo.  Yr  ydoedd  yn  dangoe  mor 
amlwg  y  fath  felldith  andwyol  i  Gymru  ydoedd  ei  Deddf  i  Gan  ar  y 
Sabboth,  ac  nad  oedd  obaith  am  danom  mewn  un  modd  ond  trwj  ei 
diddymu  mor  fuan  ag  y  gellid.  Ond  erbyn  hyn,  nid  ydyw  hyny  jn 
agoa  mor  amlwg  ag  y  dyagwylid  ei  gael. 

Yr  oedd  yr  ystadegau  a  ddygid  ger  bron  yn  ymddangoe  yn  rhyfeddol 
o  gryfion.  Yn  ol  cyfrifon  y  Llywodraeth  yr  oedd  nifer  yr  euogfara- 
iadau,  y  conoictions  am  feddwdod  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru  am  1883 
yn  287;  am  1884  yn  298;  ond  am  1885,  yr  ydoedd  yn  796:  ac  am 
1886  yn  883;  ac  am  1887  yn  965.  Yr  oedd  y  cynnydd  felly  yn 
gyflym  ac  yn  ofnadwy,  yn  enwedig  yn  y  tair  blynedd  1885,  18S6, 1887. 
Ond  erbyn  edrych,  yr  oedd  y  ffigyrau  yn  cael  eu  cymeryd  o  gyfrifon 
gwahanol.  Fe  gyhoeddodd  y  Llywodraeth  gyfrifon  eraill  am  1885  èc 
1886,  wedi  eu  cymeryd  yr  un  fath  â'r  rhai  am  y  blynyddoedd  blaen- 
orol;  ac  yn  ol  y  rheiny,  nifer  yr  euog-farniadau  am  1885  oedd  451,  ìc 
nid  796 ;  a'r  nifer  am  1886  oedd  313,  ac  nid  833.  Ni  chaed  cyfrif  yn 
y  dull  yma  am  1887.  Ond  ar  yr  8fed  o  Ragfyr,  1888,  fe  gynnygiodd 
Mr.  Cayendish  Bentinck,  gwrthwynebydd  cryf  i  Gau  ar  y  Sabboth,  (oá 
cyfrif  yn  cael  ei  gymeryd  am  y  tair  blynedd  1885,  1886,  1887  ynghyd, 
ac  ar  dir  cwbl  wahanol  i'r  hwn  y  cymerasid  y  cyfrif  am  y  blynyddoedd 
eraill.  Yr  hyn  a  ofynid  yn  y  cyfrifon  hyny  oedd  "  Return  of  all  Con- 
viction8  of  Persons  arrested  for  Drunkenness  on  Sunday  in  Englaod 
and  Wales,"  a  defnyddid  yr  un  geiriau  am  1885  ac  1886 ;  yi  oedd  y 
cyntaf  yn  cael  ei  wneyd  ar  gynnygiad  Mr.  Onslow,  a'r  ail  ar  gynnygiad 
Mr.  Isaacs  Ond  yr  oedd  y  cyfrif  a  wneid  ar  gynnygiad  Mr.  Cavendish 
Bentinck  am  y  tair  blynedd,  nid  o  euog-farniadau  pawb  a  gymerwyd  i 
fyny  am  feddwdod  ar  y  Sabboth  yn  Lloegr  a  Chymru,  ond  yn  "  Returo 
for  England  and  Wales  of  the  total  number  of  Convictions  in  respect 
of  such  Offences  under  the  following  Ënactments  as  inrolre  Dranken- 
ness,  3  &  4  Vict  c.  97,  s.  13;  10  &  11  Vict.  c.  89,  ss.  29  and  61; 
35  &  36  Vict  c.  94,  s.  12,"  &c  Mae  hyny  yn  cyunwys,  nid  meddw- 
ded  ac  afreolaeth  cyffredin,  fel  a  olygid  yn  y  cyfrifon  eraill,  ond 
meddwdod  gweision  y  rheiiffyrdd  pan  ar  eu  dyledswydd  yn  ngwasan- 
aeth  y  cwmnìau,  a  phob  trosedd  o'r  eiddynt  yn  erbyn  rheolau  y 
cwmniau  a  allai  brofí  yn  beryglus  i  neb ;  a  meddwdod,  afreolaeth,  ac 
anweddeidd-dra  ar  unrhyw  heol,  neu  mewn  swyddfa  heddgeidwaid,  nen 
police  station-house ;  a  meddwdod  ar  unrhyw  brif-ffordd  neu  le  cy- 
hoeddus,  pa  un  bynag  ai  adeilad  ai  peidio,  neu  raewn  unrhy w  le  trwydd- 
edol.  Mae  yn  amlwg  fod  y  rhwyd  yma  lawer  iawn  yn  lletach,  ac  nid 
rhyfedd  ei  bod  yn  1885  wedi  casglu  796  o  droseddwyr,  yn  lle  451,  fel 
a  geid  yn  nghyfrif  Mr.  Onslow;  ac  ỳn  1886  wedi  dwyn  ynghyd  833, 
yn  Ue  313,  fel  a  geid  yn  nghyfrif  Mr.  Isaacs.  Yn  awr  ni  fynai  y 
WesUrn  Maü  fod  dim  gwahaniaeth  oll  rhwng  y  cyfrifon  hyn,  eifchr 
honai  fod  y  796  am  1885,  a'r  883  am  1886,  wedi  eu  casglu  yn  gwbl  yr 
un  fath  a'r  298  am  1884 ;  ac  anwybyddai  yn  hollol  y  cyfrifon  ar  gyn- 
nygiad  Mr.  Onslow  a  Mr.  Isaacs  am  1885  ac  1886,  y  rhai  oeddent 
yn  llai  yn  1885   o  345,   ac  yn   1886   o   520 !     Mae  yn  wir  fod  j 


A'R    DDIRPRWYaETH    FRBNBtNOL.  841 

Swyddfa  Gartrefol  yu  dal  fod  y  cyfrifon  cyntaf  wedi  eu  gwneyd  ar  dir 
rhy  gyfyng ;  nid  ydym  yn  dadleu  yn  erbyn  hyny ;  ond  mae  yn  amlwg 
nad  oedd  dim  rheswm  cymharu  cyfrifon  a  wnelsid  ar  dir  cyfynç,  gyda 
chyfrifon  wedi  eu  gwneyd  ar  dir  llawer  iawn  lletach,  fel  cyfriíon  am 
yr  un  euogfarniadau.  Ac  y  mae  yn  dda  genym  weled  fod  y 
Commission  wedi  gwneyd  hyny  yn  anmhooibl  o  hyn  allan.  Mewn 
cyfeiríad  at  yr  atebiad  a  roîsid  gan  Mr.  Stuart-Wortley  yn  mis  Mawrth 
diweddaf,  dy wedai  y  Cadeirydd,  Arglwydd  Balfour  o  Burleigh,  "  Gan 
fod  y  cyfrifon  wedi  eu  cymeryd  ar  sylfon  wahanol,  ni  çllir  eu  cymharu." 
Drachefn :  "  Yr  oedd  y  c)frifon  hyn  o'n  blaen,  ac  yn  arholiad  Mr. 
Lushington  (Ysgrifenydd  parhaus  y  Swyddfa  Gartrefol),  gofynais  iddo 
a  eilid  gwneyd  unrhyw  gymhariaeth  rhyngddynt.  Dywedai  yntau, 
•  Na  ellir,  yn  sicr/  Feliy  nid  y  w  y  ddau  gyfrif  hyny,  can  belled  ag  y 
mae  a  fynom  ni  â  hwynt,  ond  o  ychydig  werth."  Gofynai  ei  Arglwydd- 
iaeth  i'r  boneddwr  oedd  ger  ei  fron  ar  y  pryd,  y  Cynghorwr  Sanders  o 
Gaerdydd,  a  fyddai  efe  yn  foddlawn  ar  yr  adroddiad  a'r  atebiad  a 
roiaai  efe  iddo  ?  Yr  oedd  Mr.  Sanders  wrth  reswm  yn  foddlawn.  Yr 
ydym  ninnau.  Ond  trwy  hyn,  gymaint  o  ddadl  fawr  y  Western  Mail 
sydd  wedi  ei  dymchwelyd  I 

Ni  fynem  am  fynyd  gau  ein  llygaid  ar  yr  annhrefn  ynglýn  âg  ymyfed 
ar  y  dydd  sanctaidd  sydd  wedi  ffynu  i'r  fath  raddau  mewn  manau  Ue  y 
mae  poblogaeth  fawr  a  chymysg,  a  manau  sydd  hefyd  ar  gyffîniau 
Lloegr,  lle  nad  oes  Cau  ar  y  Sabboth.  Ond  yn  ile  cymeryd  hyny  yn 
ddadl  anobaith  a  dywedyd,  "Gosodwn  beu  arnom  a  dychwelwn  i'r 
Aipht,"  mae  yn  gwbl  amlwg  i  ni  mai  galwad  sydd  arnom  yn  hyn  oll  i 
ymwroli,  ac  i  fỳnu  symud  ymaith  yr  annhrefn.  Fe  waeddid  am 
ddiddymu  y  Ddeddf  trwy  Gymru  oll ;  ond  mae  yn  bwysig  deall  nad 
oe8  ond  rhanau,  a  rhanau  neillduol  o'n  gwiad  lle  y  mae  yr  afreolaeth 
wedi  ffynu.  A  chymeryd  cyfrif  Mr.  Cayendish  Bentinclc  am  1885, 
1886,  1887,  yr  ydym  yn  cael  mai  cyfanrif  y  rhai  a  euog-farnwyd  am 
feddwdod  ar  y  Sabboth  yn  Nghymru,  yn  ystod  y  tair  blynedd,  oedd 
2,594.  Ond  oV  nifer  yna  yr  oedd  73  y  cant  o  Sir  Forganwg  ei  hunan, 
a  12  y  cant  o  Sir  Ddinbych ;  hyny  yw,  yr  oedd  85  y  cant  o'r  holl  nifer 
allan  o'r  ddwy  sir  yna  yn  unig,  gan  adael  felly  ddim  ond  15  y  cant  ar 
gyfer  holl  siroedd  eraill  Cymru.  Pe  buasai  raid  addef  fod  y  siroedd 
y  cyfeiriwyd  atynt,  fei  y  dy wedai  yr  hen  bobl,  "  tu  hwnt  i  hel  dail 
iddynt,"  yn  sicr  ni  allai  neb  haeru  fod  hyny  yn  wir  am  Gymru  oll.  Ac 
y  mae  yn  bur  amiwg  i  ni  nad  ydyw  yn  wir  hyd  yn  nod  am  Sir  For- 
ganwg.  Yr  oedd  yr  attaliad  a  osodid  ar  bleser  cynifer  o  filoedd  a 
y8tyríent  nad  oedd  y  Sabboth  ond  dydd  i'w  dreulio  mewn  rhysedd  a 
meddwdod,  ac  yn  enwedig  ar  ennillion  masnach  sydd  yn  ddiarhebol  o 
ddi-egwyddor,  mor  lym,  fel  nad  ydoedd  i  synu  ato  o  gwbl  fod  ymgais 
egníol  yn  cael  ei  wneyd  gan  liaws  i  osgoi  neu  i  droseddu  y  Ddeddf. 
Yr  oedd  y  bogus  clubs,  y  ffug  glybiau,  clybiau  na  hanfodent  ond  er 
mwyn  rhoddi  cyfleusdra  i'w  haelodau  i  yfed,  yn  profi  yn  ddrwg  anaele. 
Drachefn  yr  oedd  y  tai  di-drwydded,  y  shebeens — enw  o  wlad  y  Gwyddei 
ac  yn  golygu  yno,  "  tafarnau  bol  y  clawdd," — yn  peri  mwy  fy th  o 
lygredigaeth.  A  gwaeth  na'r  naill  a'r  llall,  yr  ,oedd  y  "  trafaelwyr 
gonest,  y  bana  fide  traveller$%  y  rhai  y  golygid  bod  y  Ddeddf — ond 
iddynt  deithio  tair  milldir — yn  rhoddi  iddynt  hawl  i  brynu,  ac  i'r 


842  OAD    T   TAFABKAU   AB    T   8ABBOTH 

tafarnwyr  i  werthu  iddynt  ddiod  yn  ddidrai,  mewn  Uawer  o  rtnia  er 
wlad  wedi  dyfod  yn  bla  ar  y  boblogaeth,  heblaw  eu  bod  yn  dwyn  j 
fath  ddinystr  arnynt  eu  hunaia  ac  ar  eu  teuluoedd.  Mae  yn  dn 
gofidus  meddwl  i'r  fath  eithafion  y  mae  chwantau  dynion, — ehwiat  jr 
yfwyr  am  y  ddiod,  a  chwani  pobl  y  fasnach  u  ddieflig  a  dinystrioi0  la 
arian, — yn  eu  gyru.  Ac  nid  ydyw  yn  anhawdd  deaü,  lle  yr  oM 
cynifer  o  ddyhirod,  neu  "  scoundreîs,"  chwedl  Arglwydd  Aberdar,wedi 
dyfod  ynghyd,  fod  eu  mwynhad  yn  felusach  fyth  am  eu  bod  yn  ei  fỳ» 
ar  y  draul  o  sathru  dan  draed  y  deddfau  ag  y  mae  pobl  onest  wedi  w 
paaio  er  aniddiffyn  i'r  wladwríaeth.  Yr  oedd  desgrifiadau  gohebydd  J 
Western  Maü  o'r  pethau  hyn  yn  ofnadwy  mewn  gwirionedd,  ae  nÜ 
ydym  yn  synu  fod  llawer  o  bobl  dda  wedi  eu  dychrynu  yn  gymimt 
ganddynt  fel  ag  i  deimlo  yn  barod  i  dderbyn  unrhy w  fesurau  a  alleat 
addaw  rhyw  gymaint  o  ymwared  rhag  trychineb  mor  fawr.  Dadlemd 
nad  oedd  ond  un  ymwared  yn  bosibl,  ac  mewn  trefn  i  sicrhau  hyay— 
diddymiad  yr  Act — nid  oedd  dim  yn  ormod  i'w  wneyd  mewn  ffordd  o 
ddesgrifio  y  drygau  oeddent  wedi  eu  hachosi  ganddi. 

Ond  y  mae  yn  hyf ryd  iawn  genyra  ddeall,  erbyn  hyn,  fod  yr  ariaaydd, 
er  mwyn  bod  yn  sicr  fod  ei  liwiau  yn  ddigon  cryfion,  wedi  eu  gwneyd 
gryn  lawer  yn  rhy  gryfion.  Yr  oedd  unwaith  140  o  bogus  dvbs  p 
Nghaerdydd,  a  chyfrifid  yn  1883  fod  2,854  yn  aelodau  o  hooynt, » 
mawr  oedd  y  meddwdod  a  lochid  ynddjmt  Ond  dy wedai  yr  Inspetta 
James  o  flaen  y  Dirprwywyr,  "They  have  all  been  put  down; 
nid  ydynt  mwyach !  Haerai  gohebydd  y  Wcstem  Maü  fod  lOOOo 
shcbeens  yn  Nghaerdydd.  Yr  oedd  Mr.  Lewis  Williams,  U.H.,  wrf 
cynnyg  iddo  £100  os  gallai  brofi  hyny,  ac  i  foddlonrwydd  Arglwydd 
Aberdar ;  ond  ni  chly wyd  eto  fod  y  wobr  dda  wedi  ei  hawlio.  Ac  tel 
y  dywedai  Mr.  Williams  ger  bron  y  Commissioners,  pe  buasai  cyniíWi  1 
buasent  yn  sicr  o  fod  wedi  clywed  am  eu  heffeithiau  yn  y  poljce  cwfffe 
"  Ond  yn  ystod  y  chwe'  mis  diweddaf,"  meddai,  "  ni  fuom  erioed  not 
rydd  oddiwrth  droseddau,  ac  yn  enwedig  troseddau  pwysig,  yn  htf» 
y  dref.  'Daw  trosedd  fr  golwg;'  ni  ellwch  ei  gadw  o  fewo 
shebeen.  .  Am  feddwdod  ar  y  Sabboth,  yn  ystod  y  pum'  mis  cynt» 
o'r  flwyddyn  hon  yr  oedd  genym  ddeunaw  o  achoaion;  yn  1881 JJ 
oedd  deunaw  o  achosion.  Ond  mae  y  boblogaeth  yn  y  cyfamser  wjwf 
cynnyddu  50  y  cant,  fel  mewn  gwirionedd  y  mae  meddwdod  yn  U*1 
o'r  drydedd  ran.  Ac  y  mae  genyf  gyfrif  o  garchar  ei  Mawrhydi,  p 
dangos  fod  genym  lai  o  garcharorion  am  y  rhan  yma  o'r  dosbarth  ^g 
oedd  genym  wyth  mlynedd  yn  ol."  A  phan  oedd  y  gohebydd— Mr. 
David  Davies — a  haerai  fod  yn  Nghaerdydd  1000  o  shebeens,  o  fle*?  / 
Dirprwywyr,  ac  y  gofynodd  y  Cadeirydd  iddo  pa  nifer  yr  ystyriei « 
fod  yn  gwybod  am  danynt  y  pryd  hyny  oddiwrth  ei  adroddiadan,  • 
ateb  oedd :  "  O  gant  a  hanner  i  gant  a  thriugain.''  "  Nhad,"  ebtf 
bachgen  dewr,  "roedd  milodd  o  gathod  yn  y  cefn  ma  neithiwr  y> 
miawian  ac  yn  cathrica'n  ddychrynllyd  trwy'r  nos."  "  Taw,  facbgŵjf^ 
ebai  yntau,  "dosdd  na  ddim  ile  i  filoedd."  "  Wel,  roedd  na  gantodd- 
"  Doedd  na  ddim  lle  i  gantodd."  "  Roedd  na  igeinia,  jntŵ.n  il  Doedd 
na  ddim  lle  i  igeinia  chwaith."  "  Wel  wir,  roedd  na  ry w  gath  blaw  d 
cath  ni."  Mae  yn  amlwg  hefyd,  erbyn  hyn,  nad  yw  anfadrwydd  7 
shebeens  yn  Nghaerdydd,  er  gwaethed  ydy w,  mor  ofnadwy  ag  yr  oine* 


i 


L 


a'r  bdirprwyarth  frrnrinol.  313 

unwaith     Ao  y  mae  yn  amlwg  nad  ydyw  can  waethed  ag  y  bu,  ond 

íod  ymdrechion  canmoladwy  yr  awdurdodau,  fel  y  maent  wedi  symud 

ymaith  y  clybiau,  yn  llwyddo  hefyd  i  garthu  i  ffwrdd  y  shebeens.     Am 

y  bona  fide  travellert  mae  yn  amlwg  ei  fod  yntau  wedi  peri  blinder  dir- 

fawr  yn  Sir  Forganwg,  fel  mewn  rhai  manau  eraill  yn  ein  gwlad. 

Ond  nid  ydym  yn  cael  fod  neb  o'r  tystion  eraill  yn  gallu  myned  mor 

bell  â  phobl  barchus  y  Western  Mail  wrth  ddesgrifio  maint  y  drwg ;  yn 

wir,  yr  ydym  yn  cael  amry w  o  wýr  cali  a  chyîrifol  yn  rhoddi  tystiol- 

aethau  cryfion  sydd  yn  danços  fod  yn  anmhosibl  fod  y  desgrifiadau  a 

roddent  hwy  yn  gywir.     Ond  nid  ydyw  hyny  o  gymaint  pwys,  yn 

enwedig  yn  wyneb  y  goleuni  sydd  bellach  wedi  ei  gael  ar  ystyr  yr 

adran  yn  yr  Act  sydd  yn  darpar  ar  gyfer  tori  syched  anniwall  y  dyn 

ar  ei  daith.     Yr  oedd  y  Western  Mail  yn  cymeryd  yn  ganiataol,  fel  y 

gwnelsid  mor  gyffredin  gan  yr  heddgeidwaid  a'r  ynadon,  os  teithiai 

dyn  dair  milldir  fod  ganddo  hawl  i  ofyn  am  ddiod,  ac  na  ellid  ei  nacâu ; 

a  dangosai  niewn  lliwiau  cryfion  fod  y  bobl  wedi  cymeryd  y  gallu  hwnw 

i'w  llaw  eu  hunain  yn  y  fath  fodd  fel  yr  oedd  yn  anobeithiol  darostwng 

yr  annhrefn  heb  agor  y  tafarnau  oll.     Ond  barnai  y  rhan  fwyaf  o'r 

tystion  na  fuasai  hyny  ond  meddyginiaeth  a  fuasai  yn  profi  yn  llawer 

gwaeth  na'r  afiechyd. 

The  pigs  oommitted  suicide 

To  sare  themselves  from  slaughter. 

Ond  bellach,  mae  y  mater  i'w  ddeall  yn  wahanol.  Gwelsom  eisoes  mor 
gryf  yr  ysgrifenai  Arglwydd  Aberdar  mewn  ffordd  o  ddangos  nad  ydy w 
teithio  tair  milldir  yn  gwneyd  dyn,  yn  ol  yr  Act,  yn  bonafide  trareller. 
Ac  mewn  Uythyr  arall,  na  ddyfynasom  o  hono,  ysgrifenai,  ac  efe  ei  hun 
oedd  yn  italeiddio :  "Ond  wedyn,  mae  yn  rhaid  carìo  y  gyfraÜh  aUan.  Mae 
yn  rhaid  condemnio  yn  awdurdodedig  y  deongliad  ar  adran  y  bona  fide 
trateüer  a  roddid  gan  y  Superintendent  Matthews  a  Capt  Colquhoun." 
Ac  y  mae  yn  wirioneddol  dda  geftym  weled  yr  olwg  iachus  a  gymerai  y 
Commissioners  ar  hyn.  Pan  oedd  Maer  Caerdydd  ger  bron  ac  yn  dy weyd 
yr  ymddaugosai  fod  yr  ynadon  a'r  heddgeidwaid  yn  dychymygu,  cyhyd 
ag  y  byddai  pobl  tu  allan  i  gylch  y  tair  milldir,  nad  oedd  ganddynt  allu, — 
gofynai  y  Cadeirydd,  "  Ond  beth  sydd  yn  y  gyfraith  sydd  yn  peri  y 
gred  yna,  yr  hon  yr  wyf  yn  addef  sydd  yn  ffynu  ? "  Crybwylíai  y  Maer 
y  deongiiad  a  roid  arni ;  gofynai  yntau,  u  Ond  a  ydy w  y  deongliad  yna 
wedi  ei  benderfynu  yn  farnol  gan  lys  uwch  fel  y  gwir  ddeongliad,  a'r 
hwn  a  fyddai  yn  rhwymedig  ar  yr  ynadon  î "  Pan  atebwyd  nad 
ydoedd,  gofynai  drachefn  :  <(  Yna,  pam  na  phrofid  ef  gan  y  rhai 
sydd  yn  meddwl  fel  yr  ydych  chwi,  a  galiwn  ddyweyd,  fel  yr  wyf 
finnau,  nad  ydyw  dynion  sydd  yn  ymddwyn  felly  yn  bona  fide 
WaveUersìn  Dywedai  Mr.  Fowler,  ynad  cyflogedig  Abertawe,  y  golygid 
y  gallai  dyn,  os  byddai  dair  milldir  o'r  Ue  y  lletyai  y  noswaith  o'r 
blaen,  hawlio  diod  fel  bonafide  traveller,  yr  hyn  yn  ei  farn  ef  oedd  gyf- 
eiliornus.  A  gofynai  y  Cadeirydd,  <(  A  ellwch  chwi,  trwy  unrhyw  ym- 
drech  o  ddychymyg  neu  gywreinrwydd,  dynu  yr  ystyr  yna  o'r  adran  ?  w 
Gofjrnai  Syr  R  Harrington  i  dyst  arall,  "  Ai  ni  fyddai  cylchlythyr  oddi- 
wrth  ry w  awdurdod  gyda  golwg  ar  wir  ystyr  yr  adran  yn  ddef nyddiol  î " 
Gofynai  y  Cadeirydd  drachefn  a  thrachefn,  pan  gyfeiriai  tystion  at  an- 


344  CAÜ  T  TAFARNAD  AB  T  8ABB0TH 

hawsder  yr  adran,  gan  ddeall  fod  teithio  tair  milldir  yn  rhoddi  hawl  i 
gael  diod,  "A  oedd  unrhyw  apêl  wedi  ei  wneyd  at  lys  cyfreithiol  gyda 
golwg  ar  ystyr  yr  adran/' — gan  roddi  ar  ddeall  yn  amlwg  ei 
fod  ef  yn  gclygu  mai  nodi  y  pellder  Ueiaf  oedd  ei  hamcan,  tn 
yr  oedd  y  cwestiwn,  Pa  un  a  oedd  dyn  yn  bom  fide  traveütr  û 
peidio,  i'w  benderfynu  ar  ystyríaethau  eraill.  A  gofynai  efe  & 
Syr  R.  Harríngton  amryw  weithiau,  ((Âi  nid  gwell  fyddai  gadael  y 
cyfrífoldeb  o  brofí  ei  fod  yn  onest  yn  ẃr  ar  ei  daith,  a  hyny  i 
foddlonrwydd  yr  ynadon,  ar  y  trafaeliwr  ei  hunan,"  gan  roddi  ar  ddeaD 
yn  amlwg  eu  bod  hwy  yn  golygu  fod  y  syniad  fod  teithio  tair  milldir  yn 
ei  wneyd  felly,  yn  gamgymeríad  hollol.  Gofynai  Syr  R.  Harríngtoa 
drachef n  i  Mr.  Fowler  yn  Abertawe,  "  A  allai  efe  roddi  cyf rif  am  ffyn- 
iant  y  camddealltwriaeth  wedi  y  dadganiad  cyhoeddus  o'u  barn  a  roiftìd 
gan  y  fath  wŷr  ag  ef  ei  hun  a  Mr.  North,  stipendiàry  Merthyr  Tydfil  I  • 
Atebai  yntau  nad  oedd  dim  ond  amwysedd  y  geiriad.  Mae  yn  gwbl 
amlwg  pa  ystyr  a  amcenid  drosglwyddo  trwy  y  geiríau  a  ddefnyddir  ya 
yr  adran ;  ond  fe  ellid  haeru  fod  yn  bosibl  tynu  o  honynt  yatyr  gwahanoL 
Gallwn,  fodd  bynag,  ddysgwyl  yn  hyderus  mai  un  ffrwyth  i'r  ymchwiliad 
fydd  gwneyd  yn  anmhosibl  yn  y  dyfodol  y  gamp  gywrain  hono.  Ac 
fel  y  mae  pethau  i  ddyfod  yn  taflu  eu  cysgod  o'u  blaen,  mae  yn  llawei 
genym  ddeall  fod  y  bona  fide  traveller — yr  hwn  a  ddeffînid  yn  ddoniol 
gan  un  o'r  tystion  fel  (( un  sydd  yn  teithio  i  gael  diod ! " — y n  awr  ya 
cael  ei  ddwyn  ger  bron  yr  ynadon,  a'i  gosbi  yn  ddiarbed.  Nid  ydyw 
ychwaith  yn  syn  genym  ddeail, — fel  y  bu,  chwedl  Arglwydd  Aberdar 
yn  Prestwich, — fod  y  rhy wogaeth  yn  awr  yn  diflanu  o'r  tir. 

Y  mae  hyn  oll  yn  dangos  i  ni  yn  lled  eglur  nad  ydyw  pethaa  mor 
anobeithiol  ag  y  mynai  ysgrechfeydd  y  Western  Maü  i  ni  gredu  en  bod; 
ac  yn  enwedig  na  raid  i  ni  gredu  fod  "  adnoddau  gwareiddiad  yn  an- 
nigonol  i  gario  ymlaen  ryfel  lwyddiannus  yn  erbyn  y  scoundrels  " — gair 
rhagorol,  fy  Arglwydd  ! — a  fynent  wneyd  chwalfa  ar  bob  trefn,  a  bwrw 
ein  hanwyl  wlad  i  ddinystr.  * 

II.  Mae  yn  foddhaol  iawn  gweled  mor  gryfion  ydy w  y  tystíolaethau 
am  effeithiau  daionus  yr  Act 

Nid  008  neb,  hyd  yn  nod  o'i  gelynion,  yn  gallu  tystiolaethu  yn  ei 
herbyn  ond  ar  bwys  afreolaeth  sydd  yn  amlwg  yn  codi  oddiar  ddifiyg 
yn  ei  gweinyddiad ;  a  hyd  yn  nod  felly,  nid  oes  dim  llaia  oddiwrth 
unrhy w  gyrff  cyhoeddus,  neu  unrhyw  nifer  o  ddynion,  yn  cael  ei  ddwyn 
yn  ei  herbyn  o  gwbl.  Ond  am  y  tystiolaethau  o'i  phlaid,  y  maent  yn 
gryfion  a  lliosog  iawn.  Wrth  reswm  y  mae  ei  chyfeillion  oll  yn  cwyno 
o  herwydd  y  camddefnydd  a  wneid  o  adran  y  bona  fide  travellery  ynghyd 
a'r  Uacrwydd  mewn  ffyrdd  eraill  a  ddangosid  yn  ei  gweinyddiad ;  ond 
dangosant  oll  fod  Cymru  yn  ei  dwfn  werthfawrogi,  ac  na  allai  oddef 
ei  diddymu.  Gwych  oedd  gweled  Syr  Hussey  Vivian,  A.S.,  yn  arwain 
((ardderchog  lu "  ei  hamddiffynwyr  gyda  phenderfyniad  cryf  oì 
phlaid  wedi  ei  basio  gan  Gynghor  Sirol  Sir  Forganwg,  o'r  hwn  y 
mae  yn  Gadeirydd,  ac  wedi  ei  basio  gan  fwyafrif  o  53  yn  erbyn  3 ! 
Yn  dilyn  ceid  penderfyniadau  eraill,  oddiwrth  Bwyllgor  Gweithiol 
Cymdeithas  Ryddfrydol  De  Morganwg,  yn  cael  ei  gyflwyno  gan  Mr. 


A'fi   DDIRPRWYAETH    FBENBINOL.  845 

A.  J.  William8,  A.S. ;  oddiwrth  Gynghor  Trefol  Caerdydd,  yn  cael  ei 
gyflwyno  gan  y  Maer;  oddiwrth  Gynghor  Sirol  Sir  Fynwy,  yn  cael 
ei  gyflwyno  gan  y  Cynghorwr  Grove,  y  cadeirydd;  oddiwrth 
Gynghor  TrefoJ  Pontfaen,  yn  cael  ei  gyflwyno  gan  y  Maer;  oddi- 
wrth  376  o  weinidogion  Ymneillduol  yn  Sir  Forganwg,  ynghyd  a 
Chyfarfod  Misol  Methodistiaid  Calfinaidd  Dwyrain  Morganwg,  yn 
cael  eu  cyflwyno  gan  y  Parch.  J.  M.  Jones,  Caerdydd ;  oddiwrth 
1100  o  fwnwyr  y  Oreat  Western  Colliery  yn  Nyffryn  Ehondda,  ynghyd  a 
Chymanfa  Annibynwyr  Morganwg,  yn  cael  eu  cyflwyno  gan  Mr. 
Thomas  Williama,  U.H.,  Gwaelodygarth ;  oddiwrth  gyfarfodydd 
cyhoeddus  yn  Mhontypridd  yn  1887,  yn  cael  eu  cyflwyno  gan  y  Parch. 
Jnhn  Pugh;  oddiwrth  chwech  ar  hugain  o  eglwysi  or  gwahanol 
enwadau  yn  Mhontypridd,  yn  cael  eu  cyflwyno  gan  Mr.  Williarn 
Jones ;  oddiwrth  nifer  o  gynnulleidfaoedd  o'r  gwahanol  enwadau  yn 
Merthyr  Tydfil,  yn  cael  eu  cyflwyno  gan  Mr.  Bowen ;  oddiwrth 
Gynghor  TrefoJ  Abertawe,  yn  cael  eu  cyflwyno  gan  y  Maer ; 
oddiwrth  Gymdeithasfa  y  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  y  Doheudir, 
yn  cael  ei  chyflwyno  gan  Mr.  Thomas  Phillips  o  Abertawe;  a 
chyflwynwyd  deiseb  gan  Alderman  Freeman,  o  Landwr,  wodi  ei 
harwyddnodi  gan  2,454  o  drigolion  yr  ardal  o  blaid  parhad  yr  Act, 
ynghyd  a  phenderfyniad  wedi  ei  baaio  yn  Nghapel  yr  Annibynwyr 
yn  y  lle  hwnw,  gan  900  o  bobl.  Yr  oedd  yr  adeg  yn  fer,  onidê 
ni  fuasai  ond  hawdd  iawn,  mae  yn  ddiammeu,  cael  lliaws  mawr 
yn  ychwaneg.  Ac  am  y  nifer  fawr  o  dystiolaethau  personol  i 
effeithiau  bendithiol  yr  Act  yn  y  gwahanol  ardaloedd,  y  maent 
yn  rhyfeddol  o  gryfion.  Detholwn  ar  antur  ychydig  o  honynt. 
Dywedai  Mr.  Alfred  Thomas,  A.S.  :  "  Cyn  dyfod  Deddf  Cau  ar  y 
Sabboth,  mi  welais  lawer  o  feddwdod  ac  annhrefn  yn  yr  heolydd. 
Gallaf  ddyweyd  i  mi  woled  mwy  o  feddwdod  mewn  un  Sul  cyn  pasio 
yr  Act  nag  a  welais  ar  bob  Sul  wedyn."  Alderman  Richard  Cory  : 
"  Yr  wyf  yn  ystyried  fod  yr  Act  wedi  gwneyd  gwaith  tra  ardderchog 
gyda  golwg  ar  sefyllfa  gymdeithasol,  foesol,  a  chrefyddol  y  bobl.  Ar 
brydnawn  Sul  mae  yr  heolydd  wedi  gwella  yn  rhyfeddol,  ac  y  maent 
yn  hynod  o  wahanol  i'r  hyn  fyddent.  Cyn  yr  Act  yr  oedd  heol  Bute 
yn  beryglus  i  un  fyned  ar  hyd-ddi,  ac  ni  chaniatawn  i  ferch  neu  chwaer 
i  mi  wneyd  hyny  o  herwydd  y  dadwrdd,  yr  ymgecru,  a'r  terfysgoedd. 
Wedi  i'r  Act  ddyfod  i  weithrediad  y  mae  mor  dawel  ag  unrhyw  ran 
arall  o'r  dref,  ac  nid  oes  na  meddwon  na  dadwrdd  o  unrhyw  fath.  Y 
mae— ni  ddywedwn,  ei  bod  yn  gwbl  nefol — ond  yn  sicr  y  mae  yn 
rhyfeddol  o  wahanol  i'r  hyn  oedd  o'r  blaen."  Ficer  Llandaf :  u  Yr 
wyf  yn  meddwl  yn  sicr  fod  gwelliant  amlwg  wedi  cymeryd  lle."  Y 
Parch.  David  Young :  "  Yr  ydwyf  yn  credu  ei  bod  wedi  bod  yn  ddaioni 
tra  mawr  i'r  Dywysogaeth.  .  Y  mae  gwahaniaeth  mawr  iawn  yn 
heolydd  bron  bob  tref  a  phentref  yn  y  Dywysogaeth.  .  Yr  oedd 
Ferndale  yn  un  o'r  lleoedd  gwaethaf  cyn  pasio  yr  Act ;  yn  ystod  y  tair 
blynedd  y  bum  i  yno  yn  byw  ni  welais  ddyn  meddw  o  gwbl.  .  Flyn- 
yddoedd  yn  ol  prin  y  gallwn  fyned  trwy  yr  heolydd  ar  brydnawn 
Sabboth  heb  weled  afreoJaeth ;  yn  awr  gallaf  fyned  o  Canton  i'r  Doclcs, 
lle  y  mae  genyf  un  capel,  heb  weled  dim  o'r  fath."  Mr.  F.  J.  Beavan  : 
"Mi  fum  yn  arolygwr   Ysgol   Sabbothol  y  Wesleyaid  yn  Loudoun- 


MS  OAÜ  t  TäFäRNAU  ab  t  sabboth 


square  am  tua  27  o  flynyddoedd.  Âm  yr  un  mlynedd  ar  ddeg  & 
weddaf,  yr  oedd  genyf,  ar  y  ffordd  i  iy  ysgol,  i  fyned  trwj  m 
orllewinol  y  dref,  ac  nid  wyf  yn  petrnso  dyweyd,  wedi  i'r  Act  ddjídi 
i  weithrediad,  a  chofio  feì  yr  oedd  pethau  cyn  hyny,  nad  oes  dia 
cymhariaeth  yn  nhrefn  yr  heolydd  trwy  ba  rai  y  byddií  ji 
myned."  Mr.  Lcwis  Williams,  U.H.,  Cadeirydd  y  Bwrdd  Ysgol: 
"  Yr  wyf  yn  ystyried  fod  yr  Act  wedi  bod  o'r  líes  mwyaf  yn  y  dreL  . 
Yr  oedd  Bute-etreet  cyn  pasio  yr  Act  y  fath-fel  na  fuasai  yn  ddoethi 
foneddwr  adael  i'w  wraig  neu  ei  blant  fyned  trwyddi  heb  amddiffa 
Mao  cyfnewidiad  yn  awr  wedi  cymeryd  lle,  ac  yr  wyf  wedi  bod  j& 
annog  merched  ieuainc  i  gymeryd  rhan  mewn  gwaith  cenadol  yno;  jc 
wir,  mae  fy  merched  i  fy  hun  ar  waith  felly  mewn  rhanau  o'r  dref  B* 
na  feiddiasent  fyned  cyn  pasio  yr  Act  Dymunwn  ddyweyd  fod  tjtf- 
iolaeth  nifer  mawr  o  athrawon  o  ysgolion  y  Bwrdd  yn  dangoi  M 
gwelliant  amlwg  yn  sefyllfa  y  plant  o  ran  dillad  ac  esgidiau  wedi  pao 
yr  Act  .  Mae  y  mwyafrif  mawr  o  weithwyr  y  dref  hon  yn  ffatrjr 
Act  .  Yr  wyf  wedi  bod  yn  siarad  â'r  foremen,  a  dy  wedant  fod  y  dja- 
ion  yn  dyfod  at  eu  gwaith  yn  awr  yn  well  na  chyn  pasio  yr  Àct' 
Mr.  Thomas  Williams,  U.H.,  Merthyr  Tydfil :  €t  Yr  wyf  yn  coâo  jb 
bur  dda,  cyn  Fr  Act  ddyfod  i  weithrediad,  fod  cryn  lawer  o  annhrẁ 
a  therfysg  yn  yr  heolydd,  attalfeydd  ar  y  palmant,  dynion  yn  feidwoe 
ac  yn  ymladd  yn  yr  heoíydd ;  ond  ni  welais  hyny  o  gwbl  wedi  i'r  A«t 
ddyfod  i  weithrediad.  .  Mae  gwelliant  dirfawr  yn  y  dref  hon.  .  M« 
y  dynion  yn  dyfod  yn  fwy  rheolaidd  at  eu  gwaith  ar  fore  Llun  na  chjfi 
pasio  yr  Act"  Morgan  Williams,  pwyswr  (yn  rhoddi  ei  dystiofe^ 
yn  Gymraeg  a'r  Proffeswr  Rhys  yn  cyfíeithu) :  "  Yr  wyf  wedi  ctí 
profiad  30  mlynedd  yn  y  pyllau  yn  Nowlais.  Pan  oedd  y  tafarnau  p 
agored  ar  y  Sul  ni  ddeuai  y  dynion  yn  ol  yn  rheolaidd  at  eu  gwirtfc 
ddydd  Llun.  Ond  yn  awr  deuant  yn  rheolaidd.  Y  mae  tua  3,500  j* 
gweithio  yn  Nowlais.  Teimlad  unfrydol  y  dynion  ydyw  fod  yr  Atí 
yn  llwyddiant  ardderchog.  .  Ni  fu  o  gwbl  y  fath  weithio  yn  Nowliá 
am  y  30  mlynedd  diweddaf  ag  wedi  pasio  yr  Act."  Mr.  Price,  oedd  p 
sergeant  of  police,  yn  nosbarth  Pontypridd  :  uMae  yr  Act  wedi  bod  p 
llwyddiant  mawr  yn  y  dosbarth  hwnw.  .  Cyn  iddi  ddyfod  i  weithred- 
iad  yr  oedd  at  eu  gilydd  50  o  gwsmeriaid  ymhob  un  o'r  wyth  tahm 
yn  y  dosbarth  rhwng  12  80  a  2  30  ar  y  Suliau.  Fe  wnai  hyny  toa  400. 
Wedi  yfed  am  ddwy  awr,  byddai  y  ìhan  íwyaf  o  honynt  yn  ymadiel 
mewn  mwy  neu  lai  o  feddwdod.  Yn  ystod  y  ddwy  awr  bjààa 
ymladdau  yn  fynych  yn  cymeryd  lle,  a  gelwid  yr  heddgeidwaid  i  oftegn 
y  terfysg.  Wedi  troi  allan  am  2  30  byddai  y  dynion  hyny  yn  cerddcd 
hyd  yr  heolydd  mewn  afreolaeth,  ac  nid  oedd  yn  bosibl  i  ddau  nea  dri 
o  gwnstabliaid  gadw  trefn  amynt  .  Nid  oes  genyf  ddim  petruederi 
briodoli  y  gwelliant  i  Act  Cau  ar  y  Sabboth."  Y  Parch.  John  Pöf* 
14  Adwaenwn  Bontypridd  cyn  i  Act  Cau  ar  y  Sabboth  ddyfod  i  wcith- 
rediad.  Ymwelais  â'r  lle  y  tro  cyntaf  yn  ngwanwyn  1880,  ac  am  bedwir 
o'r  gloch  piydnawn,  wrth  ddyfod  i  lawr  High-street,  gwelais  ymltdû^ 
rhwng  50  o  lowyr  meddwon  a'r  Gwyddelod  a'r  Saeson  o  ardal  y  Graig- • 
Aethum  i  fyw  yno  yn  Ebrill,  1881.  .  Wedi  pasio  yr  Act  yr  oẅ 
gwelliant  amlwg  yn  yr  hwyr.  .  Adeiladwyd  fy  addoldŷ  yn  1870,  « 
am  ddeng  mlynedd  yr  oedd  yn  llawn  digon  mawr,  ond  o  fewn  tri  oû 


I 


a'r   DOIBPRWTAETH    FBBNHIHOL.  847 

wedi  pasio  yr  Act  daeth  yn  llawer  rhy  fychan.  .  Ni  chynnyddodd  y 
boblogaeth  gymaint  y  pryd  hyny  ag  wedyn.  Mi  sylwais  hefyd  fod 
gwelliant  yn  nghartrefi  y  bobl,  ac  yr  wyf  yn  credu  i  mi  ymweled  â'r 
rhan  fwyaf  o  dai  Pontypridd,  oddieithr,  wrth  reswm,  y  tafarnau."  Y 
Parch.  Aaron  Davies,  Pontlottyn :  "Yr  wyf  wedi  gweled  lles  mawr 
oddiwrth  yr  Act  yn  fy  ardal  i  fy  hun.  Mae  yr  heolydd  mewn  gwell 
trefn,  ac  y  mae  mwy  o  dawelwch  yn  y  gymydogaeth.  Cyn  yr  Act 
byddai  genym  derfysgoedd  ar  y  Sabbothau,  yn  neillduol  gerllaw  dau  o'r 
capelau.  Dryllid  ffenestrí  y  capelau.  Wedi  yr  Act  ni  welsom  ddim 
o'r  fath.  Y  mae  wedi  darfod  yn  llwyr.  .  Gwnaeth  Mr.  Bircham, 
Inspecior  Deddf  y  Tlodion,  adroddiad  oedd  yn  dangos  lleihad  tlodi 
plwyfol  rhwng  1874  ac  1884.  Yn  Sir  Fyuwy,  lle  ni  chauir  y  tafarnau 
ar  y  Sul,  nid  oedd  y  lleihad  ond  5  y  cant.  Yn  Sir  Forganwg  yr  oedd 
y  lìeihad  yn  18  y  cant;  yn  Sir  Gaerfyrddin  yn  16  y  cant;  yn  Sir  Benfro 
yn  42  y  cant;  ac  yn  Sir  Frycheiniog  yn  24  y  cant.  Yr  wyf  fi  yn 
priodoli  y  lleihad  mawr  yn  Nghymru  i  Ddeddf  Cau  ar  y  Sabboth." 
Mr.  William  Evans,  manager  gweithiau  Cyfarthfa  :  "  Nid  wyf  yn  petruso 
dyweyd  fod  gwelliant  amlwg  wedi  pasio  yr  Act.  Mae  genym  i  ddelio 
á  llawer  iawn  o  waith  ar  y  Sul.  Cyn  pasio  yr  Act  yr  oedd  anhawsder  i 
gadw  y  ffwrneisiau  ar  waith.  Codai  hyny  oddiar  yfed  parhaus  yn 
nhafarnau  Dowlais."  Y  Parch.  John  Griffiths,  Archddiacon  Llandaf : 
M  Cyn  pasio  yr  Act  yr  oedd  y  dref  lle  yr  wyf  fi  yn  by w  yn  Ued  hynod 
am  halogi  y  Sabboth,  a  chodai  hyny  oddiwrth  anghymedroldeb.  .  Yn 
union  wedi  pasio  yr  Act  yr  oedd  cyfnewidiad  tra  hynod,  yr  hwn  a 
ymddangosai  yn  y  drefn  a  ffynai  yn  gyffredin  ymysg  y  bobl,  ac  yn 
nghartrefi  y  bobl,  ac  yr  oedd  cyfnewidiadau  mwy  amlwg  fyth  yn  agwedd 
y  dref."  Mr.  J.  T.  D.  Llewelyn,  Cadeirydd  brawdlys  chwarterol  Sir 
Forganwg:  "Gallwn  feddwl  fod  Act  Cau  ar  y  Sabboth  wedi  cael 
effaith  dda.  .  Yr  wyf  yn  sicr.  .  Mae  teimlad  y  bobl,  can  belled  ag 
yr  wyf  fi  yn  gwybod,  yn  gwbl  unfrydol  yn  rahlaid  parhad  yr  Act."  Ac 
yn  gyffelyb  y  tystiolaethai  Mr.  Thomas  Phillips,  U.H.,  Mr.  Thomas 
Davies,  cyn-Faer  Abertawe,  Mv.  R  R  Daniel,  U.H.,  Mr.  William 
Wiliiams,  U.H.,  Mr.  F.  C.  T.  Naylor,  cyfreithiwr,  Mumbles,  Mr.  P. 
Vivian,  Mr.  H.  A.  Chapman,  aelod  o'r  Cynghor  Sirol,  Abertawe,  a  Uawer 
eraill  o  foneddigion  parchus  a  dylanwadoL 

Yn  sicr  fe  fyddai  meddwl  am  fynyd  am  diddymu,  neu  hyd  yn  nod 
wanhau  yr  Act,  pan  y  rhoddir  y  fath  dystiolaethau  cryiion  o'i  phlaid,  a 
hyny  hyd  yn  nod  yn  y  manau  Ue  y  mae  wedi  bod  leiaf  Uwyddiannus, 
yn  rhy wbeth  a  fyddai  yn  hynod  mewn  gwiríonedd ! 

IIL  Y  mae  hefyd  wedi  ein  taro  yn  dra  hynod  wrth  ddarllen  yr 
Emdence  nad  oes  nemawr  neb  yn  meiddio  galw  am  ddiddymu  na 
gwanhau  y  Ddeddf,  tra  y  mae  bron  yr  holl  dystion  am  ei  chryfhau,  a 
chael  ei  gweinyddu  yn  llawer  mwy  effeithiol. 

Y  mae  ychydig,  bid  siwr,  yn  tystiolaethu  yn  anffafríol.  Mae  Mr.  Carr, 
un  o  berchenogion,  a  golygydd  y  Western  Maüf  fel  y  gailesid  dysgwyl, 
â'i  holl  enaid  yn  ei  herbyn.  Haera  fod  yr  Act  yn  erbyn  barn  y  dosbarth 
gweithiol  yn  y  rhan  hono  o'r  wlad,  ac  fod  yn  rhaid  i'r  gweithiwr  Pryd- 
einig  gael  ei  gwrw  ar  y  Sul.     Ac  nid  ydy w  yn  beth  i  synu  ato  fod  ei 


848  CAU    T   TAFARNAU    AR   Y    SaBBOTH 

"Special  Commissioner/'Mr  David  Davies,  yn  nofio  yn  yr  un  cwch  agá 

Y  mae  dau  offeiriad  Pabaidd,  Father  Jones  a  Father  Wade,  jn  ceiss 
cwyno  yn  eî  herbyn.  Felly  hefyd  y  Parch.  Griffith  Roberte,  reeto 
Dowlaia.  Yr  oedd  efe  yn  erbyn  pasio  yr  Act  am  nad  ydyw  yn  crah 
mewn  deddf wriaeth  ar  wahân  i  Gymru,  a  beia  ar  ei  manau  gweiniuii : 
ond  ar  yr  un  pryd  mae  yn  gorfod  dyweyd  :  "  Yr  wyf  yn  creda  fod  m 
y  tafarnau  ar  brydnawn  Sul  yn  beth  da.  Mae  yn  symud  temtasijüu 
o  ffordd  dynion  ieuainc.  Yr  wyf  yn  gwybod,  fel  mater  o  fFahn,yr 
arferai  rhai  dynion  ieuainc  wneyd  pwynt  o  fyned  yn  rheolaîdd  o  ro* 
gylch  y  tafarnau  ar  nos  Suliau,  tra  y  maent  yn  awr  yn  aros  adrel' 
Nid  cynddrwg,  Mr.  Roberts !  Nid  oes  gan  y  Parch.  Mr.  Jones,  fieer 
Oystermouth,  neu  Mumbles,  air  da  i'w  ddyweyd  am  dani ;  dywed  a 
bod  yn  fethiant  hollol  yn  y  Mumbles,  a'i  bod  yn  gadael  argraff  foeaoí 
ddrwg  ar  y  bobl ;  ond  nid  oes  ganddo  ddim  i'w  argymhell  fel  ymwared. 

Y  mae  Ez-wperintendent  Thomas  hefyd  yn  ei  herbyn,  am  y  creda,  fel 
Mr.  Carr,  y  myn  dynion  ddiod,  pa  ddeddfau  bynag  a  ddyger  i  fewn. 
Creda  Mr.  Walter  Smyth,  U.H.,  y  dylid  ei  diddymu,  er  nad  ydyw  am 
adael  y  tai  yn  agored  am  yr  oll  o'r  Sul.  Ac  y  mae  anadl  Mr.  H.  De  I* 
Beche  Dillwyn  yn  ei  herbyn  am  fod  y  bonafide  traveller$  yn  eî  boeni ;  y 
mae  yn  gweled  hefyd  mai  ei  heffaith  ydyw  creu  drwg  gwahardded^ 
malum  prohibitum,  yr  hwn  nad  yw  yn  ddrwg  ynddo  ei  hun,  malumperst; 
ac  fod  yn  anhawdd  iawn  cael  gan  ddynion  deimlo  ei  fod  yn  anghyí 
reithlawn  cymeryd  glasiad  o  gwrw  ar  y  Sul  pan  y  mae  yn  gyfreithlawn 
gwneyd  hyny  ddyda  Llun.  Nid  ydyw  y  boneddigion  hyn  yn  gryôoc 
fel  ymresymwyr,  a  phrin  y  mae  yr  un  o  honynt,  er  yn  rhagfarnllyd,  nad 
oes  ganddo  ryw  eiliw  o  gydymdeimlad  âg  amcanion  daionus  yr  Âct 
Yr  unig  un  ag  y  mae  ei  ddigofaint  yn  llidiog  ydyw  golygydd  parchus  y 
Westem  Maü>  Mr.  Lascelles  Carr.  Mae  efe,  mae  yn  amlwg,  wei 
uymddigio  hyd  farw,"  a  phrin  y  daw  o'i  enau  air  nad  ydyw  yn  anadli 
celanedd.  Ond  pan  ddywedwn  fod  yr  un  gẃr  dro  yn  ol  yn  ei  bapyr  yi 
condemnio  Ymneillduaeth  Cymru  fel  yn  waeth  na'i  masnach  feddwol 
fe  fydd  ein  darllenwyr  yn  abl  i  ffurfio  syniad  gweddol  am  werth  aì 
wrthwynebiad.  Yr  oedd  Cymru  oU  yn  cael  ei  chynhyrfu  yn  fawr  paa 
ddywedodd  golycydd  y  North  JFales  Chronid^  gryn  lawer  o  flynydd- 
oedd  yn  ol  bellach,  fod  Ymneillduaeth  yn  u  ddrwg  mwy  "  na  Phabydd- 
îaeth.  Erbyn  hyn,  dybygid,  y  mae  pethau  wedi  myned  lawer  yn  waeth; 
y  mae  Ymneillduaeth  Cymru,  sydd  fel  y  cydnebydd  Eglwyswyr  parchus, 
wedi  cadw  ein  hanwyl  wlad  "  rhag  Paganiaeth,"  yn  waeth  naV  fasnach 
mewn  diodydd  meddwol,  y  fasnach  na  all  Arglwydd  Randoipà 
Churchill,  yr  hwn  sydd  )  n  ymladd  dan  yr  un  faner  â  Mr.  Lascelles 
Carr,  wneyd  yn  well  na'i  galw  yn  "  ddieflig  a  dînystrío]."  Ac  eto  dyma 
y  gẃr— -Sais  dybygid — sydd  wedi  codi  yr  wchw  fawr  yn  erhyn  ein 
Deddf  Gymreig  i  Gau  ar  y  Sabboth,  ac  y  rhyngodd  bodd  i  Lywodraeth 
ei  Mawrhydi,  roewn  canlyniad,  benodi  Royal  Commission  i  edryçh  i  fewn 
i'r  mater,  a  gweled  ai  nid  oedd  yn  bosibl,  rỳwsut,  gwneyd  tipyn  o  ffafr 
â'i  chariadus  gyfeillion  o'r  fasnach  feddwol,  y  rhai  trwy  Loegr  a  Chymru 
sydd  yn  dychrynu  yn  gymaint  wrth  deimlo  y  dirgryniadau  o'u  hamgyleh 
ag  ydynt  mor  ddiammheuol  yn  rhagarwyddion  trychineb.  Ond  y 
mae  byddin  y  gw  rthwynebiad,  fel  yr  ymddengys  ymhlith  y  tystion 
sydd  o'n  blaen  yma,  ac  yn  enwedig  wrth  gofio  mai  yn  y  manau  hyny 


a'r   DDlRPftWYAtfifH   PRfeNBÌNÓt»  349 

yn  unig  y  gallesid  dyagwyl  ei  chael  yn  gref,  yn  ymddangos  yn  dila  i'w 
ryíeddu. 

Am  y  tystion  eraill,  mae  yn  dda  genym  weled  eu  bod  yn  gryfion  a 

lliosog.     Y  maent  yn   deall   yn  bertYaith   heth  sydd  ganddynt    i'w 

ddyweyd,  ac  y  maent  yn  llefaru  mor  ddiamwys  fel  nad   oes  perygl 

am  fynyd  i  neb  eu  camddeall.     Nid  oes  yr  un  o  honynt  yn  ysgrechain, 

ond  fe  deimlir  fod  yn  eu  geiriau  gyfoeth  o  nerth  tawel  sydd  yn  codi, 

mewn  rhan,  o  ddyfnder  eu  hargyhoeddiadau,  ac  yn  fwy  fyth  o  ddwfn 

ymwybodolrwydd  eu  bod  yn  dadleu  achos  sydd  yn  annhraethol  gysegr- 

edig  yn  ngolwg  Cymru  lân.      Am  y  clybiau,  nid  ydynt  yn   petrnso 

am  fynyd  i  ddyweyd,  os  ydynt  yn  gwerthu  diodydd  meddwol,  y  dylent 

gael  eu  cau,  neu  fỳnu  trwyddedau  a  bod  dan  arolygiaeth  yn  gwbl  yr  un 

fath  â'r  tafarnau.     "Fe'm  tueddir  i  feddwl,"  ebe  Mr.  Fowler,  "y  pen* 

derfynai  unrhyw  ddyn,  wrth  weled  eu  ffurfiad,  eu  bàr,  eu  gwydrau,  a 

chyffelybrwydd  hollol  y   clybiau  cyffredin  i'r  tafarnau,   y  byddai  eu 

ewahardd  yn  beth  da  ynddo  ei   hun,  ar  wahan  i  Ddeddf  Cau  ar  y 

Sabboth. "     AV  Inspector  James :  "  Fe  fyddai   yn  dda  iawn  gen  i  pe 

byddai  clybiau  yn  cael  eu  gosod  ar  yr  un  tir  â'r  tafarnau,  fel  y  gallai  yr 

heddgeidwaid  fyned  iddynt  heb  warrant     Yr  wyf  yn  meddwl  hefyd  y 

byddai  yn  lles  mawr  eu  cau  yr  un  pryd  â'r  tafarnau,  fel  nad  allo  y  rhai 

sydd  yn  gadael  y  tafarnau  am  un  ar  ddeg  o'r  gloch  fyned  ar  ol  hyny  i'r 

clybiau."     A'r  General  Lee  :  "Yr  ydwyf  yn  meddwl  y  dylai  clybiau 

parchus  ymostwng  i  gymeryd  eu  cofrestru  a'u  trwyddedu,  fel  y  byddo  i 

glybiau  eraill  gaeî  eu  gosod  dan  yr  un  reolaeth."    Felly  hefyd  Mr.  J. 

T.   D.  Llewelyn,  Mr.  E.  R.  Daniel,  a  llawer  eraill.     Am  y  tafarnau 

sydd  yn  gwerthu  yn  groes  i'r  Act,  a'r  shebeens,  y  maent  yn  unfryd  y 

dylid  eu  hattal.     Ebe  y  Parch.  David  Young :  "  Fe  ddylai  y  gyfraith 

fod  yn  ddigon  cref  i'w  gosod  i  lawi."     A  phan  ofynodd  y  Cadeirydd,  A 

dybiai  fod  hyny  yn  bosibl,  ei  ateb  oedd,  "  Yr  wyf  yn  tybied  y  dylai  fod 

yn  bosibl,  fy  Arglwydd."    Drachefn  :  "  Yr  unig  beth  sydd  yn  fy  nyrysu 

i  yw  fod  manau  a  ddrwgdybir  am  wythnosau  a  misoedd  a  blynyddoedd 

heb  eu  gosod  i  lawr."     Ac  am  y  bona  fide  traveÜ€r%  y  maent  oll  yn 

teimlo  y  dylai  y  truan  hwnw  gael  gorphwys  bellach  1     Mae  rhai,  i'r 

dyben  o  gael  ganddo  aros  gartref,  am  estyn  "  ei  bolyn  "  i  chwe'  milldir, 

eraill  i  saith,  eiaill  i  ddeg.     Pan  ofynodd  y  Cadeirydd  i  un  o'r  rhai  a 

enwasai  y  ffigyr  olaf,  Mr.  S.  T.  Evans  o  Gastellnedd,  Paham  y  nodai 

ddeng  milldir,  atebai,  "  Nid  wyf  fi  yn  gaeth  at  ddeg  mwy  na  deuddeg." 

'*Neu   ugainî"      "Nac  ydwyf,   fy  Arglwydd."      "Eich  amcan    yw 

gwneyd  yn  anhawdd  i'r  rhai  hyny  fyned  a  meddwi?"     "Ië."    Mae 

eraill  yn  foddlawn  ar  dynu  ymaith  eiriad  anffodus  Arglwydd  Croas,  a 

pheidio  nodi  unrhyw  bellder,  ond  gadael  ar  y  teithiwr  i  brofi,  i  foddlon- 

rwydd  yr  ynadon,  ei  fod  ar  ei  daith  i  ryw  amcan  heblaw  i  gael  diod 

feddwol      Ond  teimla  y  rhan  fwyaf  o  lawer  y  byddai  pob  trefniadau  o'r 

fath  yn  rhwym  o  arwain  i  ddrygau,  ac  nad  oes  ond  un  ymwared  yn 

bosibl,  sef  dileu  yn  gwbl  adran  y  bonafide  traveller.     Mae  yn  amlwg  fod 

ymysgaroedd  Arglwydd  Emlyn  yn  teimlo  yn  gynhes  at  y  gẃr  ar  ei 

daith,  a  gellid  meddwl  ei  fod  yn  synu  yn  ddirfawr  at  galedi  y  tystion 

a  waharddent  iddo  gael  ei  ddisychedu  â  diod  feddwol.     Ond  y  maent 

hwythau  fel  y  creigiau.     Y  Parch.  David  Young:  "  Yr  wyf  yn  ystyried 

fod  diwygiad  cyffredinol  y  wlad  yn  Uawer  mwy  pwysig  nag  ychydig 

1889.  2  a 


950  CAU   T  TÀFABNAU   AB  T   8ABBOTH 

anghyfleusderau."     u  Deallaîs  y  dymunech  wneyd  i  ffwrdd  yn  hoUol  i 

hawl  rhai  sydd  yn  wirioneddol  yn  teithio  i  gael  diodydd  meddwol  1 r 

"Byddai  yn  well  genyf  hyny  na'r  drwg  arall,  a'r    hwn    sydd  fwy.* 

"  Ond  pe  hyddai  y  baich  o  brofi  ei  fod  yn  onest  ar  ei  daith  wedi  ei  dafei 

ar  y  dyn  ei  hun,  a  ydych  yn  ystyried  y  byddai  o  unrhyw  niwed  i  es 

gael  swm  cyffredin  o  refreshment  ar  y  Sul  ¥  "     "  Ni  ddy  wedwn  fod,  «è 

fe  fyddai  teimlad  pobl  Cymru,  sydd  yn  ddiammeu  yn  hynod  o  gryf,  i 

fesur  yn  cael  ei  archolli  trwy  hyny."     Drachefn  mewn  atebiad  i  Syr  R 

Harrington:  "Yr  wyf  yn  dewis  y  drwg  Ueiaf."     Gofynai    Arglwy<y 

Emlyn  i  GenercU  Lee,  "  A  rwystrech  chwi  i  ddyn  a  gerddai  dair  milldir  i 

fyned  a  thair  milldir  i  ddychwelyd,  i  gael  glasiad  o  gwrw  ì  "    Atebai  yntaa: 

"Nid  wyf  fi  yn  ystyried  y  byddai  yn  galedi  mawr  iawn  i  ddyn  gerddeá 

tair  milldir  heb  gwrw.     Mae  drwg  yr  adran  bresennol,  fel  y  saif,  mor 

fawr  fel  y  dylai  dyn  sydd   yn  cerdded   allan  dair  milldir,  ac  etsŵa 

refreshmeni,  gmoflasìc"    Dywedai  Mr.  C.  H.  James  :  "  Y  mae  teimíid 

cryf  yn  Nghymru  y  dylai  y   Sabboth   gael  ei  gadw  yn    wahanol  i 

ddiwrnod  arall."     Dy  wedai  Archddiacon  Griffiths  :  "  Mae  yn  anhawdd 

iawn  cael  hyd  i  bona  fide  traveüer.     Nid  y w  dyn  fawr  byth  yn  gweled 

un."     Gofynai  Arglwydd  Eralyn,  "A  ydych  chwi  yn  meddwl  rhoddi 

ar  ddeall   ìt  Ddirprwyaeth  nad  oes   llawer  yn  cerdded  i'r  wlad  ac 

adfywiad  ar  y  Sul  î"     "Digon  tebyg  fod  cryn  nifer  yn  NghastelJnedì 

ond  prin  y  mae  eu  rhodfa  yn  myned  dros  awr  neu  ddwy."     4*  Ond  gallii 

dyn  heinyf  gerdded  saith  neu  wyth  milldir  yn  yr  amser  yna  f  "     •*  Xîd 

wyf  yn  meddwl  y  tueddid  hwy  i  fyned  mor  bell.     Nid  oes  ond  ychydîg 

iawn  yn  Nghastellnedd  yn  myned  ond  am  rodfeydd  byrion  pan  mte  jt 

addoldai  yn  nghau."    Dywedai  y  Parch.  Mr.  Lewis,  ficer  Briton  Ferry : 

"  Yr  wyf  fi  fy  hun  yn  bleidiwr  cryf  i  Gau  ar  y  Sabboth,  ond  yr  wyf  yn 

dymuno  fod  adran  y  bona  fide  traveller  yn  cael  ei  thynu  yn  llwyr  o'r  A<*.B 

Ebe  Mr.  Thomas  Phillips,  Abertawe  :  *•  Yr  wyf  yn  credu  y  gall  rhâ 

ar  eu  taith  wneyd  fel  y  gwna  boneddigion  yn  cyffredin,  a  chymeryd 

ychydig  sandẃch  gyda  hwynt,  os  bydd  yn  angenrneidiol  cael  llunìaeÜLr 

A  phan  wnelai  Arglwydd  Emlyn  ei  apêl  deimladol  at  Mr.  P.  Vivian, 

"  Ai  ni  fyddai  yn  galed  ar  ddyn  fo  wedi  ei  alw  ymaith  am  bellder  o 

ddeng  milldir  o'i  gartrcf  i  gael  ei  rwystro  i  fỳnu  refreshment"  ateb 

annhrugarog  hwnw  ydoedd  :  "  Ni  allaf  fi  feddwl  am  ddyn  o'r  fath  heb 

feddu  y  rhagfeddwl  o  gymeryd  rhywbeth  gydag  ef  i'w  fwyta."     Ac  p 

debyg  y  tystion  eraill.     Y  maent  yn  dal  nad  oes  ar  weithwyr  Cymrn 

ddim  eisieu  y  ddiod  ond  i  amcanion  cyfeddach,  ac  wrth  deimlo  en 

gwendid  yn  wyneb  y  llìaws  temtasiynau  ag  y  mae  masnach  beryglus  y 

diodydd  meddwol  yn  osod  yn  eu  ffordd,  eu  bod  yn  ddwfn  awyddus  am 

gael  eu  hamddiffyn  rhagddynt  eu  hunain ;  yn  wir,  mai  eu  dymuniad 

ruawr  fyddai  dileu  yfasnach  feddwol  yn  gubl  oll.     Am  yr  ychydig  ag 

sydd  wedi  eu  handwyo  i'r  fath  raddau  gan  y  fasnach  hon  nes  llwyr 

ddiddarbodi,  a  myntd  yn  " scoundrels" — ysdywed  Arglwydd  Aberdar,— 

wel,  y  mae  yn  ddyledswydd  ar  y  wladwriaeth  gymeryd  mesurau  i  w 

hamddiffyn  ei  hun  rhagddynt,  fel  hefyd  y  teimla  pobl  dda  fod  yn  ddy- 

Ìed8wydd  arnynt  hyd  y  diwedd  weddio  diostynt,  ac  ymdrechu  er  en 

hachubiaeth. 

Dyma  ni   wedi    ymdrechu   bwrw  golwg  ar  yr  ymchwiliad   fel  y 


A'B   DDIRPRWYAETH    FltENHINOL.  851 

dygwyd  ef  ymlaen  hyd  yma  yn  y  Deheudir.     Bydd  y  Ddirprwyaeth 

ymhen  ychydig  ddyddiau  bellach  yn  ymweled  á'r  Gogledd.     Hyderwn, 

fel   y  mae  ein  hachos  yma  gymaint  yn  gryfach  nag  ydy  w  yn  y  De,  na 

fydd  i  neb  o  honom  fod  yn  ddiofal;  oud  gan  y  bydd  i  gyfeilliou  y 

fasaach  feddwol,  yn  sicr,  wneyd  eu  goreu,  ac  fod  hwn  yn  gyfleusdra  na 

ellir   byth  dysgwyl  ei  well  i  ni  gael  perffeithio  yr  Act  a  chadarnhau  y 

gweinyddiad  o  honi,  y  byddwn  oli  yn  effro  i  wneyd  ein  rhan  o  blaid 

achos  ag  y  tystiolaetha  ein  cydwybod  ei  fod  yn  achos  da,  yn  achos  ein 

gwlad,  ac  yn  achos  ein  Duw!     Diammeu  y  ceir  cymanfaoedd  a  chyn- 

nulliadau  eraill  y  gwahanol  gyfundebau  crefyddol  yn  flaenllaw  i  anfon 

gwýr  cymhwys  i  osod   eu  teimlad  ar  achos  mor  bwysig  ger  bron  y 

Dirprwywyr.     Mae  yu  sicr  y  bydd  rhai  yn  gwneyd  yn  fach  o  u  gwaith, 

gan   awgrymu  eu  bod  hwy  wedi  "cymeryd  ochr"  yn  y  mater.     Gwych 

oedd    genym   glywed  am    y  chwarelwr  gwrol    o   Dalsarn   oedd    yn 

ymddangos  yn   llys   yr   ynadon   yn    Nhaernarfon   pan    wrthwyoebid 

— ac     yn    llwyddiannus — adnewyddu    trwydded     y    dafarn    lygredig 

hono    yn    Nyffryn    Nantlle,    i'r    hwn    y     gofynodd     cyfreithiwr     y 

dafarn,   Ài    nid    ydoedd    yn    Gbod   Templar, — gan   olygu   fod    hyny 

ar  unwaith   yn   dirymu   ei  holl   dystiolaeth ;    ond  atebodd  y   Cymro, 

"  Ydwyf,   ac   mi    hoffwu   i   wybod   faint  gwaeth    ydw    i   o  hynj  tM 

Yr  un  modd,  faint  gwaeth  ydyw  y  bobl  sydd  yn   cysegru   eu   holl 

lafur    i'r   amcan   o  geisio   dyrchafu  eu   cydwladwyr,    pan   yn   rhoddi 

eu  tystiolaeth  yn  erbyn  amcan  ag  nad  allai  ei  lwyddiant  olygu  dim  llai 

na'u  dirywiad  a'u  dinystrt     Fe  fyddai  yn  chwith  gan  Gymru  weled  y 

rhai    hyny,  ei  chyfeillion   goreu,   yn  sefyll   draw  oddiwrthi  yn   awr 

ei  phrofedigaeth.     Ond  y  mae  i  ni  yn  fater  o  ddirfawr  foddhad  fod  y 

fath  werth  erbyu  hyn  yn  cael  ei  osod  yn  ein  holl  ardaloedd  ar  Sabboth- 

au  sobr,  fel  nad  oes  brinder  am  leiaiau  cryfiou,  y  rhai  o  bob  cyfeiriad  a 

ddywedant  fod  yn  rhaid  cadarnhau  y  Ddeddf.     Pob  clod  i'n  Cynghor- 

au  Sirol  am  gymeryd   y  mater  i  fyny  mor  bybyr,  ac  ymbarotoi  mor 

egníol   i   beri  clywed  eu  llais   ger   bron   y   Ddirprwyaeth.     Da   oedd 

genym   glywed   Cadeirydd  parchus  Cynghor  Môn  yn  dyweyd   fod  y 

pwyllgor  a  benodwyd   yno  i'r  amcan   yma  wedi  cael  fod   bron  holl 

dafarnwyr   Mam   Cymru   yn  bleidiol  i'r  Act.     Dysgwyliwn   hefyd   y 

bydd  penderfyniadau  yti  ciel  eu  cyflwyno  o  líaws  o  gyrff  cyhoeddus 

eraill  yn  ein  gwlad,  ac  y  ceir  dadganiadau  oddiwrth  weithwyr  ein  trefì 

a'n  hardaloedd,  ac  yn  enwedig  oddiwrth  chwarelwyr  Llanberis,  y  Pen- 

rhyn,  Nantlle,  Ffestiniog,  &c,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  harwyddnodi  gan 

fìloedd  ar  fìloedd,  ac  yn  dangos  mewn  ffordd  nad  allo  neb  ei  chamgym- 

eryd  y  rhaid  i  Gymru  gael  ei  Sabbothau,  o  leiaf,  yn  rhydd  oddiwrth 

felldith  y  fasnach  feddwol.* 

Daniel  Rowlands. 


•  Dyma  y  dadpaniad  a  arwyddnodir  yn  Mangor:— "We,  the  nnderaigned  Inhabit- 
ante  of  the  Parish  of  Bangor,  desire  to  express  to  the  Boyal  Commisaion  appointed  to 
enqnire  into  the  working  of  the  Sunday  Closing  Aot  for  Wales,  our  oonviotion  that 
that  Aot  has  proved  of  very  great  beueût  to  the  oountry,  aud  strougly  protest  against 
the  idea  of  its  beiuc  repealed;  and  we  oousider,  if  a  bona  fide  traveller  olause  is 
to  be  applied  at  all,  that  the  distanoe  shoold  be  extended  to  not  less  than  seven  miles." 


NODIADAU  LLENYDDOL. 

Hanes  Duunnyddiaeih.     Gan  y  Parch.  Lewis  Edwards,  D.D. 
Nodiadau  Deongliadcl  ac  Ymarferol  ar  yr  Episiol  at  yr  Hebreaid.     G*n  j 

Parch.   Owen  Thomas,    D.D.,    Liverpool.     Gyda    Rhagarweiiiiid 

mewn  rhan  yn  newydd. 
Y  Pulpud  Cymreig :  allan  o  Oofiant  y  Parch.  John  Jones,  Talsam,  gn  j 

Parch.  Owen  Thomas,  D.D.      Gyda   Rhagymadrodd    yn   cynowys 

Byr-grybwylliad  am  y  Parch.  Johü  Jones. 
Cofiani  y  Parchedig  Henry  Rees%  lÁverpooly  yn  cynnwys  casgliad  fulaeú  ii 

Lythyrau,     Oan  y  Parch.  Owen  Thomas,  D.D.     Ehan  I. 

Mae  y  llyfrau  hyn  oil  yn  cael  eu  cyhoeddi  gan  y  Meiatri  Hughes  o  Wrei- 
ham,  ao  y  mae  Cymru  yn  dra  dyledus  iddynt  am  eu  dwyn  allan  mewn  doD 
mor  hardd,  ac  mor  hynod  o  radlawn.  Y  mae  llawer  o  ddarllenwyr  j 
Traethodydd  wedi  astudio  gyda  diríawr  foddhad  y  gwaith  oyntaf  ar  ei  ym- 
ddangosiad  fel  Rhaglith  i  argramad  o  Gorff  Dduwinyddiaeth  Dr.  Lewk 
Camgymeriad  oedd  i  draethawd  mor  gyflawn  a  meistrolgar  gael  a 
osod  yn  unig  f el  Bhaglith  i  waith  o'r  fath ;  ond  yn  awr  y  mae  yn  ymddia- 
gcm  ar  ei  ben  ei  hnn,  yn  gyfrol  ddestlus  o  180  o  dudalenau,  mewn  rhwynáad 
hardd  a  «hryf,  cyfaddas  i'r  gwisgo  a  ddylai  fod  arni  trwy  flynyddoedd  o  u- 
tudiaeth,  ao  i'w  chael  am  ddim  ond  hanner  ooron.  Mae  y  rhan  ^ntaf  o*r 
gwaith  yn  ymdriniaeth — ao  ni  raid  dyweyd  ei  bod  yn  alluog  ac  addfed— u 
yr  hyn  a  ellid  ei  alw  yn  athroniaeth  duwinyddu,  yn  dangos  fel  y  mae  d*3- 
guddiad  yn  golygu  athrawiaeth,  ac  athrawiaeth  gyrandraeth,  a'r  gwahand 
gynllnnian  trwy  ba  rai  yr  amcanwyd  oorffori  y  drychfeddwl,  gyda  beimiai 
aeth  werthfawr  arnynt,  ynghyd  a  chynllun  ardderchog  a  gynnygia  yr  awdwr 
ei  hunan.  Mae  yr  ail  ran  yn  rhoddi  golwç  gryno,  ond  hynod  o  gyflawn,  ar 
hanes  dnwinyddiaeth,  gan  ddilyn  yn  y  naiíl  gyfnod  ar  ol  y  Uall  yr  athraw- 
iaethan  mawrion  a  ddelent  i  sylw  ao  y  cyrhaeddid  golygiadaa  mwj  cyf 
lawn  yn  en  cylch  yn  y  gwahanol  ddiwygiadan  a  gymerasant  le  yn  hanes  yr 
eglwys.  Y  mae  lliaws  mawr  bellaoh  wedi  codi  yn  ein  plith  ag  y  mae  «frjd- 
ian  o'r  natnr  yma  o  ddirfawr  ddyddordeb  iddynt,  ond  nad  ydynt  wedi  eael 
cyfle  i  ddarllen  ac  astndio  y  gwaith  anmhrisiadwy  hwn  yn  yr  argramad  o 
lyfr  Dr.  Lewis ;  a  dysgwyliwn  y  byddant  yn  awchus  i  wneyd  y  gyfrol  bryd- 
ferth  yma  yn  eiddo  iddynt. 

Mae  gwaith  rhagorol  Dr.  Thomas  ar  Yr  Epùtol  at  vr  Hebreaid  wedi  ei 
gyhoeddi  yn  gyffelyb,  ao  yn  gyfrol  dra  golygns  o  dros  ddan  gant  o  dadalenan, 
o  blyg  mwy,  ar  bapyr  da,  mewn  rhwymiad  tra  dymunol,  ac  i*w  ohael  am 
ddim  ond  puni'  swîlt.  Camgymeriad  mawr  ydoedd  iddo  yntan,  wrth  gyf- 
ieithn  Testament  Newydd  Darlnniadol  Dr.  Eitto,  ac  ysgrifenn  Nodiadan 
Ychwanegol,  'lithro,"  a  defnyddio  ei  air  ef  ei  hnn,  i  ysgrifenn  nodiadan  o*r 
fath  gyflawnder  a  gwerth  fel  ag  i  fod  o  nodwedd  hollol  wahanol  i*r  ftwaitc 
yr  ymgymerasai  â'i  ddwyn  i  sylw  y  Cymry,  yn  lle  cyhoeddi  ei  gynnyrchiooai 
wasanaeth  ei  gydwladwyr  ar  wahan,  ao  yn  ei  enw  ei  hnn.  Cyhoeddaaom 
yn  ddiweddar  adolygiad  ilawn  ar  y  Testament  Newydd  Darluniadoi,  Uo  y 
galwyd  sylw  neilldnol  at  gyfraniadan  llawnion  a  chyfoethog  Dr.  Thoma*. 
Hyderwn  fod  llawer  o'n  oydgenedl  wedi  perohenogi  y  gwaith  gwerthfawr 
hwnw.  Ond  y  mae  hwn  vn  ^yflensdra  ag  y  bydd  yn  dda  gan  liawa  gytneryd 
mantaifl  arno  i  gael  ei  Esbomad  ar  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid  ar  wahan,  ae 


NODUDAÜ    LLENYDDOL.  868 

y  mae  mor  gyflawn  yn  eiddo  iddo  ef  ei  hun  fel  nad  ydy w  y  gyfrol  drom  a 
sylweddol  vn  oynnwys  ond  rhyw  naw  cant  o  linelíau,  neu  lai  na  thri  ar 
ddeg  o  du  dalenau  o  waith  Dr.  Eitto.  Am  Dr.  Thomas  nid  rhaid  i'r  Cymry 
yn  sicr  am  lythyrau  eanmoliaeth  iddo  ef  fel  esboniwr  ar  yr  Ysgrythyrau. 
Y  mae  ar  hyd  ei  oes  wedi  gwneyd  hyny  yn  hoff  bwne  ei  efrydiaeth.  Mae 
yn  ammheui  a  oes  gweinidog  yn  y  deyrnas  sydd  wedi  casglu  ynghyd  lyfr- 
gell  gyfoethocach  mewn  gweithiau  ar  esboniadaeth  ysgrythyrol  na'r  eiddo 
ef .  Âc  fe  ŵyr  pawb  mai  nid  wedi  eu  oasgln  ac  ymhyhrydu  ynddynt  fel 
llyfrbryf  yn  nnig  y  mae  efe,  ond  y  mae  hefyd  wedi  eu  darllen  yn  awohus  a'n 
hastudio  yn  ddyfal.  Y  mae  hefyd  yr  nn  mor  wybyddns  ei  fod,  er  holl  hel- 
"aethrwydd  ei  ddarlleniad,  yn  meddwl  uwch  ben  y  pethan  mawrion  drosto 
ei  hun,  ac  mewn  dirnadaeth  a  barn  a  darwelediad,  yn  dangos  ymadferth  ag 
sydd  yn  ei  osod  yn  amlwg  ymysg  y  cedyrn  ;  heblaw  fod  ei  ddwfn  gydym- 
deimlad  ag  ysbryd  y  gwirionedd  yn  peri  fod  ei  "ymadrodd  yn  dyfern  fel 

gwlith."  Nid  yw  ond  peth  bychan  i  ddyweyd  na  chafodd  darllenwyr 
ymreig  erioed  y  f ath  gyflensdra  i  geisio  myned  i  mewn  i  ystyr  ogoneddus 
yr  Epistol  ag  a  geir  yn  y  gwaith  hwn,  a  diammea  y  buasai  ei  baroh  a'i 
awdnrdod  yn  dra  nchel  pe  wedi  ei  gyhoeddi  yn  yr  iaith  Saesoneg. 

Y  mae  dymuniad  oryf  wedi  ei  amlygu  mewn  amry w  o  gylchoedd  pwysig 
am  argraffiad  rhad  o'r  bennod  fawr  ar  y  Pulpud  Cymreig  yn  Nghonant  y 
Parch.  John  Jones.  Yn  sior  fe  ddylai  yr  argramìd  hwn,  sydd  yn  agos  i 
ddau  gant  o  du  dalenau  wythplyg,  wedi  en  hargraffd  yn  rhagorol,  am  swllt, 
fod  yn  ddigon  i  foddloni  unrhyw  awydd  am  radlonrwydd.  Yr  oedd  y  tri 
gwaith  yma  wedi  en  hystrydebu  gan  yr  argraffwyr,  onidô  fe  fuasai  en  gwerthu 
am  y  fath  brisian  yn  gwbl  anmhosibl ;  ao  er  hyny,  mae  yn  amlwg  nad  oes 
dim  ond  lledaeniad  tra  helaeth  a'u  ceidw  yn  ddigolled.  Hyderwn  y  bydd  y 
llyfr  hwn,  yn  arbenig,  yn  cael  ei  ledaenu  wrth  y  degau  o  filoedd,  ao  y  bydd 
pobl  Cymrn  yn  gyflredinol,  ao  yn  enwedig  y  tò  ieuanc,  yn  ymgydnabyddu 
trwyddo  à  hanes  a  gwaith  y  dynion  ardderchog  a  roddes  Duw  i'n  gwlad,  y 
rhai  y  mae  en  hargraff  wedi  ei  adael  mor  amlwg  arni,  ao  y  dylai  eu  coffad- 
wriaeth  fod  yn  fendigedig  gan  ein  cenedl  ddyddian  y  ddaear.  Ni  ddylai 
fodgwobrwyo  ynglýn  ág  arholiadau  yn  ein  plith  heb  fod  copîau  lawer, 
mewn  rhwymiad  da,  o'r  gwaith  rhagorol  hwn  yn  cael  eu  rhoddi  yn  llaw  ein 
plant  a'n  pobl  ieuainc.  Bydded  ei  ysbryd  yn  fagwraeth  cryf  i  ddaioni  yn 
ein  plitb ;  a  pheth  bynag  a  ennillom  nad  allai  fod  yn  ffyrhaeddadwy  i'n  tadan 
apostolaidd,  parhaed  en  sancteiddrwydd  a'n  zel  ymhlith  eu  plaut  hyd  by th. 
Llawenhaem  yn  fawr  weled  y  Bhan  gyntaf  o  Òofiant  y  Parchedig  Henry 
Heeê  yn  dyfod  ì'n  dwylaw,  a  phrin  y  mae  eisieu  i  ni  ddyweyd  ein  bod  y 
cyfle  cyntaf  a  gawsom  wedi  dechreu  ei  darllen,  ao  wedi  dechreu,  nad  oedd 
yn  bosibl  i  ni  ei  rhoddi  o'n  llaw  heb  fyned  drwyddi.  Deall wn  f od  yr  holl  waith 
wedi  ei  ysgrifenn,  ac  y  cyhoeddir  ef  mewn  deuddeg  o  ranau  misol,  swllt  yr 
nn.  Owen  Thomas  yn  ysgrífenu  am  Henry  Bees  I  Mae  crybwyll  y  fath 
beth  yn  ddigon  o  warant  i  fìloedd  lawer  o  bobl  oreu  Gymru  am  werth  y 
gwaith,  ac  am  y  cyfoeth  o  ddyddordeb  a  mwynhad  a  daioni  a  allant  ddys- 
gwyl  oddiwrtho.  As  yn  sicr  y  mae  y  Bhan  yma  y  fath  ag  na  all  lai  na 
chyfiawnhau  eu  dysgwyliadau.  Fcl  hanesydd  y  drydedd  Efengyl,  y  mae 
Dr.  Thomas  '*  wedi  dilyn  pob  peth  yn  ddyfal  o*r  dechreuad ; "  ni  ra  dim 
poen  yn  ormod  ganddo  i  fỳnn  boddlonrwydd  llawn  am  y  ffeithiau  a  esyd 
per  bron ;  tra  y  mae  ei  gymdeithas  faith  ac  agos  â  Mr.  Éees  wedi  rhoddi 
ìddo  y  cyfleusderan  goreu  i'w  adnabod,  a'i  gôf  gafaelgar — y  gellid  meddwl 
na  aÚ  ollwng  i  golli  nemawr  ddim  a  ddaeth  erioed  iddo — wedi  cadw  yn 
ofalns  y  pethau  oedd  yn  werth  eu  cofnodi  yn  ei  gylch,  fel  yr  oeddynt  mewn 
cyflawnder  rhyfedd  yn  barod  at  ei  wasanaeth.  Ni  fydd  dyddordeb  y 
gwaith  yn  ddim  llai,  ond  ar  rai  çolygiadau  yn  fwy,  na  Chofiant  y  Parch. 
John  Jones ;  ac  y  mae  yn  anhawdd  meddwl  am  bethau  teilyngaoh  i  ni  fel 
cenedl  fod  yn  falch  o  honynt  ao  yn  ddiolchgar  am  en  oael  nag  a  osodir  ger 
bron  yn  y  ddau  waith  mawr  hyn. 


354  NODIADAÜ    LUtNYDDOU 

Hanes  Mdhodidiaeih  Oorüewin  Metrumydd,  o'r  dechremi  hfi  j 
flwyddyn  1888.  (Cyfrol  Canmlwyddiant)  Gan  y  Parch.  Roin: 
Owen,  M.A.,  PennaL     Cyfrol  L     Dolgellau :  E.    W.  Erana, 

Ma«  yr  amgylchiadau  a  gofnodir  yn  y  gyfrol  ddyddorol  hon,  yn  sicr,  jt 

deflwng  o'n  cadw  mewn  coffadwriaeth,  ac  ni  allasai  y  gorchwyl  o  ysgiifem 

en  hanes  ddisgyn  i  ddwylaw  gwell  na'r  eiddo  Mr.  Owen.      Y  mte  efe  wté 

trenlio  ei  einioes  yn  y  rhan  yma  o'r  wlad ;  wedi  cymeryd  erioed  y  dyddar 

deb  dyfnaf  yn  ei  chrefydd,  ac  wedi  cael  llawer  o*r  cyflensderaa  goren  i  gjm- 

deithasu  â'r  rhai  a  gymerent  y  rhan  f  wyaf  blaenllaw  yn  nygiad  y  g  waith  miwr 

ymlaen ;  yn  ychwanegol  at  hyn  oll,  y  mae  *edi  astndio  yn  d<ía  bob  Uenyài- 

ìaeth  ag  oedd  yn  gyrhaeddadwy  ar  y  materion  y  mae  yn  ymwneyd  à  hwynt; 

ac  y  mae  wedi  cy  flen  ei  f  aterion  yn  dref  nus  a  doeth,  ao  ysgrtf  ena  yn  y  fath  fodd 

ag  sydd  yn  gwneyd  darllen  ei  lyfr  yn  orchwyl  hyf  ryd  a  boddus.     Ac  er  mzà 

yw  y  gyfrol  hon,  sydd  yn  500  o  dn  dalenan,  ond  y  gyfrol  gyntaf,  ac  i'w  dilyi 

gan  nn  arail  gyffelyb,  prin  y  teimlai  neb,  ac  yn  enwedig  o'r  rhsi  sydd  ji 

cymeryd  dyddordeb  yn  y  gwaith  da  yn  Ngorllewin  Meirionydd,  fod  yoàü 

nemawr  o  ddim  a  allesid  ei  adaei  allan,  tra  y  mae  y  rhan  f  wyaf  o  lawer  o'i 

mater  yn  ddyddorol  i  bawb  "  sydd  yn  meddwl  am  ei  enw  Ef."     Yr  oeòà 

u  gwroniaid  o  flaen  Agamemmon,"  ao  y  mae  llawer  iawn  o'n  oydwladwjr 

ninnan  wedi  gwneyd  gwaith  ardderchog  a  pharhans,   er    nad   ydyw  cs 

henwan  mor  adnabyddns  â'r  cedyrn  cyntaf .    Yr  ydym  erbvn  hyn  wedi  ek 

cael  ein  hnnain  mewn  amgylchiadan  tra  gwahanol  i'r  eiddo  ein  tadan,  te 

weithian  bron  yn  duedJoí  i  anghofìo  nad  fel  y  mae  pethaa   yn  awr  yt 

oeddent  erioed.    Ond  heblaw  y  gwerth  anmhrisiadwy  sydd  yn  yr  etüedid 

iaeth  a  adawsant  i  ni  ar  en  hôí,  fe  fyddai  yn  golled  fawr  i  ni  anghofio 

en   ffydd,    en  hnnanymwadiad,  en    llafur,  a'n  dirfawr   ffyddlondeb   gyd 

ag    achos    y    Gwaredwr.      Fe    fyddai    yn  drychineb    i'w    plaot   fod  jn 

anwybodns  am  lafur  en  tadan  dysyml,  y  rhai  y  mae  yr  Anfeidrol  weáì 

gosod  y  fath  fawredd  arnynt.    Ao  ni  allwn  ninnan  wneyd  ond  ychydig  iawa 

o  ddim  gwaith  fydd  yn  aros,  oddieithr  i  ni  fod  yn  barhans  yn  t ynn  eifi 

nerth  o'r  nn  ffynnonellan.     Hyderwn  y  bydd  llawer  o'n  oydwladwyr  jm 

ffwneyd  à  hwy  en  hunain  y  caredigrwydd  o  astudio  y  gyfrol  ddyddocol 

hon.     Ceir  ynddi  nid  yn  anfynych  ysgrifenu  prydferth.     Wrth  gyfoirio  s( 

enwanlleoedd  yn  y  rhanbarth,  sydd  yn  taflu  golen  ar  en  hanes,  dywedir: 

'*  Tra  nad  yw  dynion  i'w  cael  yn  meddu  lleferydd  by w,  i  adrodd  hanes  ea 

hoes,  mae  y  pethau  a  wnaethant — fel  graian  man  y  nentydd  yn  dangos  Ue 

nnwaith  y  bu  y  llifeiriant — ^yn  meddu  tafodaubyw,  y  rhai  sydd,  wedi  iddynt 

hwy  feirw,  yn  Ilefaru  eto."    Y  tawelwoh  wedi  yr  erledigaeth  yn  Nhowyn, 

trwy  Mr.  Corbett,  o  Ynysmaengwyn :   "  Trannoeth  ystorm  ydoedd.     Wedi 

i»r  dymhestl  fyned  heibio,  y  gwyntoedd  ostegu,  a'r  gwlawogydd  beidio,  y 

mae  tawelwoh  yn  dilyn,  yr  elfenau  fel  pe  wedi  blino  yn  ym'add,  a  mor  • 

thir  wedi  dyfod  mor  Uonydd  â  Uyn  llefrith.    Gellwch  weled  eich  cysgod  ya 

y  Uyn  dŵr,  a  chly wed  deüen  rhedynen  yn  disgyn  ar  y  Uawr,  gan  f  *iot  y 

tawelwoh  sydd  o'oh  deutu.    Eto  i  gyd,  mae  y  dymhestl  wedi  gadael  ei  hòl 

ar  ddyn  ac  anifaU,  a  natur  drwyddi  draw  wedi  ymddryUio,  a  bydd  gwaith 

nid  byohan  i  adgyweirio  yn  ol  Uaw.    Felly,"  ia.     Fe  geir  oryn  lawer  o 

eirian  oartrefol  yr  hen  Gymry  mwynion  eu  hunain,  y  rhai  a  roidwyd  i  lawr 

Ên  Uythyrenol  fel  y  deueat  o'u  geaau,  ag  y  teimlai  y  darUenydd  na  fynai  fod 
ebddynt.  Yr  oedd  Harri  Sion,  Nanymynach,  a  WUliam  Sion,  Tyddyny- 
berllan,  wedi  cytuno  i  fyned  i  Wylmibsant  Llanfìhaneel-y-Pennantt  ae  i 
aros  am  en  gilydd.  Ond  paUodd  amynedd  y  diwedd*f  yn  dysgwyl,  a 
ohyohwynodd  o  flaen  y  llall.  P<vn  ddaeth  Ham  Sion,  a  gweled  fod  ei  gym- 
ydog  wedi  myned,  aeth  i'w  ystabl  a  chyfrwyodd  ei  farch  i  fyaed  ar  ei  oi. 
Cychwynent  tuag  adref  yn  bur  hwyr.  "  Mae  gen*  i  geffyl,"  ebe  Harri 
Sion.  "  A  wnaiff  o  gario  ei  ddwbwl?  "  çof/nai  y  llall.  "  Gwnaiff."  Folly 
aethant  tnag  adref,  y  cymydog  yn  farohogwr,  a'r  perohenog  wrth  ei  agìL 


KODTADAU    LÎ.ENTDDOI,  865 

Vedi  oyrhaedd  Tyddynyberllan  disgynodd  y  perchenog,  heb  wybod  mai  ar 
i  geffyl  ei  hnn  yr  oedd  wedi  dyfod,  a  disgynodd  ei  gymydog,  a  dywedai, 
1  Cymer  ofal  o  dy  geffyl."  "  Yr  andros  o  honot  ti,"  ebe  Ẁ.  Sion,  "  wrth  dy 
gil  di  ar  fy  ngheffyl  fy  hon  1 "  Nid  rhyw  lawer  o  ddawn  oedd  gan  Sion 
fychan  Vawr  yn  Llwyngwril,  a  therfyniad  cyffredin  ei  weddi  ydoedd, 
1  Hwda,  ni,  Arglwydd;  cymer  ni  yn  rhodd  ao  yn  rhad,  trwy  Iesu  Grist, 
^men."  Yr  oedd  yno  Sion  Vyohan  Vach  hefyd,  yr  hwn  yn  anffodus  a 
oddodd  yn  yr  afon.  Ac  yr  oedd  yn  LlwyngwrU  drydydd  Sion  Vychan,  a 
Idynodid,  i'w  wahaniaethn,  yn  Oanol ;  yr  oedd  efe  yn  Fedyddiwr  zelog,  ac 
vedi  bod  yn  dadlea  llawer  â  Sion  Vychan  Vach,  a  gorfoleddai  o  lawenydd 
oà  ei  hen  gyfaill  wedi  myned  i'r  nefoedd  yn  y  ffordd  iawn.  ••  Wel,  wel," 
neddai,  "  'roeddwn  i  yn  dyweyd  wrtho  o  hyd  fod  yn  rhaid  i  bob  un  aiff  i'r 
lefoedd  fyned  dros  ei  ben  yn  gyntaf"  Byddai  Mr.  Evans,  Maesypandŷ, 
imaethwr  cefnog  yn  yr  ardaloedd,  oedd  wedi  mibwysiadu  golygiadau  y 
?lymouth  Brethren,  ynplagio  Riohard  Jones,  Abergynolwyn,  trwy  ddy weyd 
od  arno  eisieu  i'r  holl  enwadau  fod  yn  un.  Un  dtwrnod  gwnai  helynt  f awr  o 
ìyny  yn  nghanol  cwmpeini  llioaog  adeg  cneifio.  "  Hwyraoh,  wir,  Mr.  Evans, 
naiohwi  sydd  yneichÜe,"  ebe  Bichard  Jones,  "ond  yr  wyf  fi  ynmeddwl  mai 
pn  Uwythauyrydym  i  fod ;  pawb  yn  ol  ei  lwyth,  a  than  ei  luman  ei  hun.  Yn 
lebyg  fel  y  izm  y  ffermydd  yma.  Oni  fuasai  un  ffarm  fawr  yn  beth  rhyfedd 
awn  ?  Gwartheg  pawb  wedi  dyfod  at  eu  gilydd ;  buchod  pawb,  teirw  p  *wb, 
iloi  pawb,  defaid  a  geifr  pawb ;  oni  fuasai  yn  anodd  iawn  gwybod  p'run 
tuasai  p'run,  ac  eiddo  pwy  fuasai  pwy.  Yr  wyf  fì  yn  credu  mai  fel  y  maent 
y  mae  hi  oreu,  digon  o  gloddiau  a  gwrychoedd  rhwng  ffermydd  pawb." 
Am  y  dymher  grefyddol  a  ddangosir  trwy  y  gyfrol,  a'r  gofal  calon  am  waith 
yr  Arglwydd,  ni  fyddai  ond  ofer  nodi  engreifftiau.  Y  fath  gwestiwn  prvd- 
ferth  a  ofynai  Mr.  Charles  i  Dafydd  Humphrey  o  Gorris,  pan  yn  ymofyn 
a  oedd  yno  Ysgol  Sul :  "  A  oes  yma  geiliog  yn  canu  yn  y  fan  yma, 
Dafydd  ? "  Da  iawn  genym  gael  yn  y  gyfrol  gymaint  o  hanes  Lewis 
Wiliiam,  Llanfachreth,  y  dyn  sanctaidd  ac  anwyl  oedd,  o  gariad,  yn  dysgu 
y  plant  i  ddarllen  cyn  prin  medru  darllen  ei  hun,  yn  dysgu  y  wyddor  iddynt 
ar  "  Ymdaith  Gwyr  Harlech  "  a  ddysgasai  efe  gyda*r  m%Utiay  yn  eu  cadw 
mewn  trefn  trwy  military  drill,  yn  dwyn  pawb  i*w  gara,  ac  yn  llythyrenol 
yn  "  cerdded  o  amgylch  gan  wneuthur  daioni."  Tyner  iawn  ydyw  yr  hanes 
a  roddai  Mr.  Jones,  Ty  Mawr,  am  dano  y  tro  olaf  v  bu  yn  nghapel  Bryn- 
crug,  bron  wedi  llwyr  golli  ei  olwg,  ac  yn  cerdded  of  a  blaen,  a'i  ben  i  lawr 
ar  draws  y  capel  o  flaen  y  pulpud,  vn  hir  wedi  i  bawb  fyned  allan,  ac  yn 
dyweyd  mai  dyna  y  tro  olaf  iddo  weled  yr  hen  addoldy  ;  ac  wedi  dyfod  at  y 
drws,  i  gychwyn  gyda  Mr.  Jones  tua  Gwyddelfynydd,  yn  troi  yn  ol 
drachefn,  a'i  wyneb  unwaith  eto  i  mewn  i'r  capel,  ao  yn  dy  weyd,  "  Ffarwel 
i  ti  yr  hen  gapel  am  byth ;  gwelais  lawer  o  Dduw  ynot  ti  erioed." — Mae  y 
gyfrol  o  ran  argraffwaith  a  rhwymiad  yn  hynod  o  daestlus ;  ei  phris  yw  5s., 
ond  yn  ìp  i  danysgrifwyr,  a  da  iawn  genym  fod  rhestr  y  rhai  hyny  mor 
fawr. 

Oemau  o  Fywyd  yr  Hynod  Ioan  Jones,  Rhuihyn.     GFan  Rhuddenfab. 
Wrexham  :    Hughes  &  Son. 

Byddeü  wyrddlas  goffadwriaeth  Ioan  Jones,  y  orefyddol,  y  pert,  a'r  dyddan. 
Fe'i  hadwaenid  gan  lawer  o'i  gydwladwyr,  ac  yr  oedd  pawb  a'i  hadwaenai 
yn  ei  barchu,  yn  ei  edmygu,  ac  yn  ei  garu.  Fe  ddylai  y  gyfrol  ddestlus  hon 
— prís  ls.  6c. — gyrhaedd  llawer  o'r  Cymry,  ac  nid  ydyw  yn  debyg  y  bydd  i 
neb  a  ddechreuo  ei  darllen  ei  dodi  o*r  neilldu  nes  ei  darllen  i'r  pen,  ac  fe 
fydd  yn  rhyfedd  os  na  chaiff  ei  hun  wedi  gwneyd  hyny  yn  ddoethach  ac  yn 
well.  Yr  oedd  rhyw  fywiogrwydd  rhyfedd  yn  meddwl  Ioan  Jones,  ac  nid 
oedd  ond  peth  cyffredin  iddo  daro  ar  syniadau  dysglaer,  a'r  rhai  hyny  yn  fyn- 
ycL  yn  ir  gan  wir  eneiniad.     Un  engraifft  o  lawer  o'i  bethau  da  a  geir  yn  y 


S8G  KO£2A0AU   LLKKTDMU 

gyfrol  bon : — "  Peth  pwysig  iawn  i'r  bobl  ifine  yma  ydi  edrych  pwy  jffi 
eompanions  nhw  wrth  fyn'd  am  waiJb.  Y  mae  y  Bibl  yn  «reyd  foá  *«- 
ddiddanion  drwg  yn  Uygru  moesaa  da,*  ae  os  nad  ydi  y  eompmmom  ysm 
mte'n  rhaid  fod  yno  lygrn'n  myn*d  ymlaen.  Òb  cym*rwoh  eh*i  gyngb* 
gin  hen  flrind, — mi  cewch  o  am  ddim,  a  dyma  fo, — g*neweh  nm  feth  iç 
Ënoch  :  *  A  rhodiodd  Enoeh  gyda  Duw  ;  ae  ni  welwyd  ef ;  canya  Dow  •1 
eymerodd  ef.'  Mae*n  rhaid  fod  Daw  yn  gompamion  òüfyr,  ne'  faae  Eaoefe 
ddim  yn  cael  blas  ar  ei  gymdeithaa  am  droe  bom*  mlynedd  a  thrÌBgsm  i 
thri  ehant  o  flynyddoedd  t  Mae  ffrindie  gorer  ddaear  'ms  yn  firaeo  *n  mà 
iawn,  ac  yn  myn'd  yn  elynion  pena ;  ond  y  mae  friendéhip  à  Daw  yn  mytfi 
yn  fwyfwy  ar  hyd  oes  Enoch,  nee  aeth  hi  mor  hot  yn  j  diwèdd  W  j 
eym'rodd  Duw  o  ato  'i  hnn  !    Os  yden  ni  am  rodio,  rhodiwn  gyda  Dov. 

Cyfres  y  Ceinion.     Gwdedigadhau  j  Bardd  Cwsg.     (DarlooiadoL)    Ga 
ELLI8  Wynne.     Yr  ngeinfed  argraffiad. 

Mae  yn  dda  genym  weled  "  Cyfres  y  Ceinion  "  wedi  cyrhaedd  ei  phedwar- 

edd  gyfrol  ar  ddeg.     Hoìlol  deilwng  oedd  cynnwys  y  Bardd  Gtosç  ynddi,  ae 

mae  yn  ddyddorol  gweled  fod  hwn  yr  ugeinfed  argraffiad  o  lyfr  difyros  « 

addysgiadol  "  Ellis  Wynne  o  Lanynys."    Mae  amryw  o'n  llenorion  gww 

wedi  ei  ddarllen  amryw  weithiau  drosto,  a  phe  delai  yr  argramad  hykw 

yma  o  hono  i'w  dwylaw  fe  fyddai  y  brofedigaeth  iddynt,  fel  i  ninoaa,  jb 

ormod  i  beidio  ei  ddarllen  unwaith  eto.    Mae  yr  argraffiad  cyntaf  wedi  jo- 

ddangos  er  ys  dros  180  o  flynyddoedd,  a  chan  fod  ein  gwìaá  ar  y  prjd 

ymhob  ystyr  mor  isel,  nid  rhyfedd  fod  yn  y  gwaith  gryn  iawer  o  syíwiâai 

ae  ymadroddion  sydd  beUach  yn  lled  eirwon,  ae  na  ellid  en  defnyddio  mwj. 

Ond  fe  ddarllenwyd  Uawer  arno  yn  mhob  oes  o  hyny  hyd  yn  awr,  ae  y  mae 

yn  anhawdd  meddwl  na  pharodd  i  lîaws  o*n  cydwladwyr  edrych  gyda  mwy 

o  ddychryn  ar  bechod,   a  cheisio  rhodio  yn  Uwybran  y  bywycL    Am  y 

Gawres  ofnadwy  a  ddesgrifir  yn  niwedd  y  llyfr,  dywed   yr  Éryr  nefcl: 

44  Ac  nis  meddaf  mo'r  geiriau  i  ddadgan  ei  moddion  hi;    ond  mi    fed» 

ddywedyd  i  ti  mai  cawres  dri-wynebog  oedd  hi ;  un  wyneb  tra  ysgeler  at  y 

Nefoedd,  yn  cyfsrth,  yn  chwyrnu,  ac  yn  chwydu  ffieidd-dra  melldigedig  «í 

y  Brenin  nefoì :  wyneb  arall  teg  tua'r  Ddaear,  i  ddenu  dynion  i  aros  yp  ai 

chysgod  :  a'r  wyneb  arall  at  Annwn,  i'w  poeni  byth  bythoedd.     Mae  hi  j* 

fwy  na'r  ddaear  oll,  ac  yn  cynnyddu  eto  beunydd,  ae  yn  gan*  erchyUaoh  m 

holl  uffern.    Hi  a  barodd  wneyd  uffern,  ac  sy'n  ei  Uenwi  hi  A  thrigolion. 

Pe  ceid  hon  o  uffern,  fe  ai  Annwn  yn  Baradwys ;  a  phe  ceid  hi  o'r  ddaear,  k 

ai'r  byd  bach  yn  nef ;  a  phe  cai  hithau  fyned  i'r  nef,  hi  a  droai'r  gwynfyi 

yn  uffern  eithaft    Nid  oes  dim  yn  y  bydoedd  oU  (ond  hon)  nad  DuwìÍ 

gwnaeth.    Hon  yw  mam  y  pedair  Hudoles  ddiwyd ;  a  hon  yw  mam  AngeB; 

a  hon  y w  mam  pob  drygiom  a  thrueni ;  A  chanddi  grap  ofnadwy  ar  bob  àn 

byw.    Hi  a  elwir  Pechod.    Y  sawl  a  ddiango  o'i  bachau  hi,  gwyn  «i  tp 

byth,  eb  yr  Angel." 

Am  swyn  y  Bardd  Cwsg%  gyda'i  synwyr  da,  ei  oneatrwydd  diarbed,  à 
athrylith,  ei  naturiolrwydd,  a'i  Gymraeg  gref  a  pherseimol — y  mae  yi 
anwrthwynebol.  Cyrhaeddodd  ei  gyfaredd  ni  y  tro  hwn,  a  defnyddio  « 
eiriau  prydferth  ef  ei  hun,  4t  ar  brydnawngwaith  teg  o  haf  hir-íelyn  tesog," 
ac  ni  oilyngodd  ni  nes  cyrhaedd  y  tu  dalen  olaf.  Ceir  yn  yr  argraffiad  hwa 
ryw  lleg  o  ddarluniau,  a  wnaed,  fel  ein  hysbysir  gan  Gymro  ieuanc  "sydd 
yn  gweithio  íesul  dydd,"  ond  y  maent  yn  sicr  yn  dangos  ymadferth  rnewn 
arluniaeth  sydd  yn  deilwng  o  honiadusrwydd  llawer  uwoh.  Ac  y  mae 
44  Llyfrbryf,"  yn  ei  dduU  dyddan  a  dyddorol,  yn  rhoddi  i  ni  ychydig  o  harjei 
Ellis  Wynne,  ynghyd  a  desgrifiad  doniol  o'i  wlad.  Ychwanegir  rhai  nod- 
iadau  hefyd,  y  rhai  a  fyddant  o  wasanaeth  gwerthfawr  i  ddarllenwyr  ieuainc 


HY8BYSIADAÜ. 


Newydd  at  Wasanaeth  yr  Ysgolion  Sabbothol. 


Yn  awr  yn  barod,  mewii  Ulan.  pris  Hanner  Coron, 

BRASLUN 

'WYD  ac  EPISTOLAU 
PATJL. 

GAN 

rOHN  EJTANS  (FGLWYSBACH) 

TREFFYNNON:  P.  M.  EYANS  d  SON. 


Werth  gao  yr  holl  Lyfrwerthwyr ;  neu  yn  uniongyrchol 
'th  y  Cyhoeddwyr  yn  ddidraul  trwy  y  Post,  ar  dderhyniad  ei 
mewu  tìtamps  neu  Ürder. 

Mewn  Llian,  pris  le.  6c. 

iGOLION  ÖABBOTHOL 

CYMEU. 


Cynnwysiad :  > 

híoyniad  a  Chynnydd  yr  Y$golion.—Gan  y  Paroh.  David  Evans,  M.A.,  Gelligaer. 
,/ur  yr  Ysgolion  Sabbothol  i'w  ddwyn  yn  tnlatn  mewn  Ysbryd  Cariad.— Gan 
,  Charles  Davies,  LÌTerpool. 

%u  yr  Ysgol  8abbothol.—Qan  Mr.  Eleazer  Roberte,  Iiiverpool. 
Athratoon.—G*JL  Mr.  R.  D.  Roberte,  M.A.,  D.Sc,  Olare  Oollege,  Cambridge. 
Athraw  yn  parotoi  ar  gyfer  ei  Ddosbarth.—G&n  y  Paroh.  John  Evans  (Eglwys- 

úfyddyd  o  addysau  yn  ei  ehysyUHad  âW   Ysgol   Saòbothol—G&n  Mr.  8.  J. 
Blaenau  Ffestimog. 

nau  Áddysg  yr  Yaaol  8abbothol.—Q*n  y  Paroh.  John  Owen  Jones,  Llanberis. 
£— Gan  y  Parcb.  Evan  Peters,  Bala. 

Mtiad  yr  Ysgol  Sabboihol  aV  Band  of  Hope.—G*n  Oeridwen  Peris,  Pouroroeses. 
Ysçol  Sabbothol  yn  Lloegr.—G*n  Mr.  T.  Apeimon,  Southport. 
\Ysaol  Sabbothol  fel  Moddion  Oras,— Gan  y  Paroh.  T.  Lewis,  B.A.,  Coleg  Anni- 


ochyr  Ysgrythyrau. — Gan  Dyíed, 
f.— Gan  y  Paroh.  ~     


Daniel  Rowlands,  M.A.,  Bangor. 
TREFFYNNON  :  P.   M.  EVANS  &  SON. 


COLEG  T  GOGLEDD-AffTO  y  Goaag  ar  y  laf  oHjànL  Dmẁnmjttor 
ara  Ysgolonaethao  ar  yr  lTeg  o  Fedi.  Cynnygir  £500  jn  flynyddol  ntn  I*. 
iaethaa ;  bebUw  p  jmp  o  Uwch  Yigolorâethan  (£30  yr  an,  jnghyá  ig  ftddyw;  m*. 
rodiir  yn  fiynydiol  mewn  pynciaa  n«HdnoJ.  Gellir  oymeryd  rhu  o  gwn  fttìr 
Pnfy»golion  Édinbargh  &  GLaegow,  ynghyd  a  rhaa  o  Gwrs  Wyddonol  Effiawffigfr  - 
Coleg. — Am  bob  manyüon  ynghyleh  y*  Yagoloriaethaa  a*r  Arhohadaa,  ac&aw » 
Coírestrydd. 

CÎFBOL     GOFFADWRIAETHOL     OYIFAII 


Y»  AW»  Y»  aAAOO,  TS  OK  GtFBpm 

PBI8     PBDWAB     8WLLT, 

0ETHOLIAD  O  BRBGETHAU  T  OIWRODAB  BARCHEOIG  JC? 
HUGH  BVANS  (Cynfaen).     llae  y  Gyfrol  yn  cynwys  Brashmo  Pt*t 
Awdwr,  a'i  ddarhth  ar  Job,  yn  aghyda  PHRYDDEST  FUDDUGOL  CADYJ 
er  ooffadwriaeth  am  dano.    Aníonar  pob  arehebion  at  Mas.  J.  H,  Eyâss,  tí,  Tie 
Street,  Láverpool.    Rhoddir  yr  elw  arfarol  î  Lyírwerthwyr  a  Doeharthwyr. 

Yn  awr  yn  barod,  mewn  Hian  hardd,  prie  8a  6a 

WILLIAMS    PANT  -  Y  -  CELY5 

tw  omnm  n 

Holl  Gyfanspddiadaa  Barddonol, 

Oddieithr  ei  Hymnau,  gyda  Haaee  ei  Fÿwyd,  a  Thraethawd  BairowiM  c 
Weithian,  gan  j  Golygydd,  y 

PARCH.    N.    CYNHAFAL   JONES, 

LLANIDLOES. 


liae  y  gyfrol  hon  y  cydgaagliad  cyfiawoaf  o  Weìthian  Perganiedydd  Cjmn  •  fj*; 
wyd  erioed — ao  mae  y  ff*íth  fod  cannoedd  lawer  o'r  gyfrol  wedi  ea  fcerchi  cji  «  • 
ddautioaiad  o'r  waag  yn  atared  ytt  achel  am  ei  thetly  ogdod,  a'r  anghen  a  deimR4  ji  J  * 
am  Weithiaa  Prif  Bmynydd  y  OeoedL 

P.    M.     EVANS    *    80N,    PÜBLISHERS»    HOLYWILL 


Yn  awr  yn  harod,  Pris  ls.  6c«,  mewn  amlen  üwiedig,  y  Fnigcbwe 

Boblogaidd 

Y    DBEFLAN: 

£31     IPHOBL     -A.'I     PHÌE3THAÜ 
wbdi  bi  HnoaiFairu  aus 

AWDWR    "RHYS    LEWIS." 


Mae  y  chwedl  hon  wedi  derbyn  oymeradwyaeth  dw 
calonogol  y  wasg,  ac  ynddi  ceir  desgrífiadaa  naturiol  o  gytr 
eriadau  ac  amgylchiadau  gwir  Gyrareig,  wedi  eu  portre^ 
yn  null  dihafal  a  mwyaf  hapus  yr  Awd*r 


Ar  werth  gan  yr  hoU  Lyírwerthwyr,  neu  yn  uniongyrchol  oddiwrt 

y  Cyhoedd  wyr, 

P.    M.    BYAN8    &    80N,    HOLTWBLL 


RHIFTN    CLXXXI 


í  *  ja::  s  I9IC 


Y    TRAETHODYDD. 


TACHWEDD,   1889. 


•••      ••• 


CYNNWYSIAD. 
Ar  ol  Marw.    Gan  y  Paroh.  W.  Wiluams 

Y  Tad  Damien.    Gan  EDmraYDD       . 

Gorfhrwm.    Gan  y  Paroh.  D.  Adams,  BJL     

"  Y  Paroh.  H  Thomaa,  Beanmaris."    Gan  Llsmoe      

Oarnlmanawo     Gan  y  Paroh.  John  Datob;  F«8JL,  Pandy ... 

Angladd  Mab  y  Wraig  Weddw  o  Nain.    Gaa  Johh  Edwaäm 

Smith  ar  Eaaiah.    Gan  y  Paroh.  Gbtffith  Owen 

YGwyrthiao.    Gan  y  Paroh.  W»  Jambs 

Nodiadan  Llanyddol      


••    «•• 


Tndal. 

...  440 

...  469 

...  409 

...  479 

...  478 

...  496 

...  500 

-.  006 

...  688 


CTHOBDDIB  T  BHIFTN  NE8AF  IONAWB  I,  1890. 


TBEFFYNNON: 
P.   M.   EVANS  AND  SON,   CYHOEDDWYfi. 


LLYFRAU  CYHC        €0/fi.  AC  AR  WERTH  GM 

P.OLEMISftSÔMOLlWEL 


Tn  awr  yn  barod,  pris  mewn  llian  hardd,  ls.  60»  y  amlen,  ls, 

"X"     SIS^WIR/IN' 


DETHOLION      PRÜDD      A      DYDOANOL,     NEWYDD     A    I 

O    WEITHIAT7 

DANIBL     OWEN, 

Awdwr  poblogaidd  "BHYS  LBWIS,"  ««Y  DRBFLAN,' Ac. 


GWOBR-LYFR    I    BLAN^ 


Tn  awr  yn  barod,  pris  mewn  Uian,  la.  60. ;  amlen,  1&, 

DARLITHIAU  TOi>D  X  BLANl 

Wedi  ei  gyfieithu  gan  7  Faroh.  HLLIS  BDWARDS,  M.À*  Bak 


Tn  awr  yn  barod.  pris  mewn  llian,  ls.  60.;  amlen,  ISm 

CANBÜON, 

Ar  destynau  Crefÿddol  a  Moesol,   gan  y  diweddar  Baroh.  1 
EDWARDS,  Wyddgrug,  cyn-Olygydd  "  Y  DryscMŴ. 


Tn  awr  yn  barod,  pris  mewn  llian,  ls.  60. 


Llylr  Rhagorol  fel  Gwobr  i  Ferched  Ieuaifl* 

FT    OHẄAEE, 

Coflant  am  Miss  JONES,  Oefn  y  gader,  yr  Wyddgrug,  ganeifr1* 
y  diweddar  GLAN  ALUN, 


Y    TRAETHODYDD. 


AR     OL     MABW. 

'YMCHWILIÀD. 

I. 

I'n  cwestiwn  hwn,  fel  i  bob  cwestiwn  arall,  y  mae  dau  eithaf  gwrth- 
gyferbyniol.  Gwelir  yr  eithaf  cyntaf  yn  yr  atebiad  a  roddir  gan  y 
rhai  ag  y  mae  ea  parch  i'r  Bibl  yn  gymesur  â'u  cred  mewn  ysbrydol- 
iaeth  eiriol.  Boddlonant  hwy  ar  yr  atebiad  syml  a  roddir  gan  Solomon, 
heb  gofio  fod  y  geiriau  hyny  yn  ateb  y  cwestiwn  mewn  dwy  wedd.  Y 
geiriau  ydynt,  "  A'r  ysbryd  at  Dduw  yr  Hwn  a'i  rhoes."  Gyda  phob 
parch  ifr  meddyliau  syml  hyn,  dymunem  adgofio  iddynt  fod  crediniaeth 
yn  ysbrydoliaeth  eiriol  y  Bibl  wedi  bod  o  gymaint  magwraeth  i  fater- 
olaeth  ag  i  ddiogi  meddyliol.  Onid  un  o  eiriau  mawr,  cyffredinol  y 
Bibl,  ydy w  yr  uchod,  yn  cael  ei  ddefnyddio  i  ddysgu  tywyllwch  t 
Solomon  sydd  yn  ei  ddef nyddio,  a  chawn  ganddo  ddau  wirionedd  arall 
llawn  mor  eang:  "Cofia  yn  awr  dy  Greawdwr  yn  nyddiau  dy 
ieuenotyd;"  "  Yna  y  dychwel  y  pridd  i'r  ddaear  fel  y  bu."  Yr 
agoriad,  fel  y  credwn,  i  ddeall  yr  ymadroddion,  "  pridd  i'r  ddaear  "  a'r 
"ysbryd  at  Dduw,"  a  geir  yn  y  geiriau,  "fel  y  bu.M  Wrth  orphen 
gyrf a  bywyd,  mae  dyn  yn  dychwelyd  i'r  un  sefyUfa  ag  yr  ydoedd  cyn 
ei  greadisaeth.  Yn  ol  dim  a  ddywed  yr  adnod,  fe  all  fod  hyny  yn 
ddmanf ocuad.  Dysgeidiaeth  Cymru  i'w  phlant  ydy w,  mai  "  o  ddim  " 
y  ewnaed  corff  dyn  ar  y  cyntaf.  Cymhwyser  y  ddysgeidiaeth  hon  at 
einau  Solomon,  dyna  ydyw, — pan  yn  marw  bydd  y  corff  jm  dychwelyd 
i  ddimy  neu  y  mae  yn  peidio  a  bod.  Os  ydyw  hyn  yn  gywir  gyda'r 
rhan  hon  ofr  adnod,  y  mae  yr  un  egwyddor  o  esboniadaeth  i'w  chy- 
mhwyso  at  yr  ail  ran.  Ymgolla  yr  enaid  yn  Nuw,  fel  y  mae  y  corff  yn 
ymgolli  yn  y  pridd,  gyda'r  unig  wahaniaeth  fod  y  corfi  afr  ysbryd  yn 
dyfod  dan  ddeddfau  gwahanol.  "  At  Dduw,"  ymha  le  f  Beth  y  mae 
genedigaeth  yn  ei  ddy weyd  am  dano  ì  I'r  fath  dy wyllwch  a  materol- 
aeth  y^n  harweinir  1  Onid  mwy  cydfynedol  â  rheswm  ydyw  credu  mai 
cadarnhad  cyffredinol  ydy w  y  geiriau  "  at  Dduw,"  i'r  goaodiad  cyffred- 
inol  yn  nechreu  y  bennod,  "  Cofia  dy  Greawdwr."  Nid  oes  dim  afyno 
y  geiriau  a  mynegu  i  ba  le  yr  ä  yr  ysbryd.  Yr  idea  ydyw  cysylltiad  a 
dibyiiiad  creadur  ar  ei  Greawdwr,  ynghyd  a  chyfrifoldeb  y  dibyniad 
hwnw. 

1889.  3  h 


446  AB   OL  MABW. 

Yr  eithaf  gwrthgyferbyniol  ydyw  athrawiaeth  gymhlethedig  y 
Pabyddion,  a'u  dilynwyr  yn  Eglwys  Loegr,  am  Burdatu  Eithaf  hyíbys 
ydyw  fod  yr  athrawiaeth  hon  wedi  cael  ei  bod  i  amcanion  offeiradol, 
ac  wedi  ei  chyfaddasu  iV  hystad  bresennol  tr wy  ad  dref niad  «  y 
syniadaa  Iuddewig  a  Phaganaidd,  ond  heb  yr  un  sail  Ysgrythyrol  iddi 
o  gwbl  amgen  na  "Llyn  Hinnom"  yn  hanes  y  genedl  Iuddewig. 

Rhwng  y  ddau  eithaf  hyn  — crediniaeth  y  rhai  a  ymorphwysant  tr 
ysbrydoliaeth  eiriol  yr  Ysgrythyrau,  a'r  syniad  Pabaidd  am  Burdan,  y 
mae  posibilrwydd  syniad  arall. 

Eto  cawn  Brotestaniaid  ar  y  mater  hwn  yn  ymranu  yn  eu  mysg  ea 
hunain.  Un  dosbarth  a  gred  mai  yr  hyn  sydd  yn  dilyn  marw,  i'r 
Baint,  ydyw  gwynfyd  perffaith ;  i'r  annuwiol,  dadblygiad  uniongyrchoi 
o  drueni,  neu  uffern.  Dosbarth  arall  a  olyga  fod  rhyw  gymaint  o 
amser  yn  cymeryd  lle  rhwng  derbyniad  y  gwynfyd  ar  un  llaw,  a'r  adfyd 
ar  y  llaw  aralL  Mae  yn  debyg  nad  oes  gweli  gosodiad  ar  y  wedd 
Brotestanaidd  gul  i'r  cwestiwn  na'r  eiddo  Dr.  Hodge,  yr  hwn  a  ddywed, 
"  fod  eneidiau  y  cyfiawn  pan  yn  marw,  yn  cael  eu  gwneyd  yn  berffiith 
mewn  sancteiddrwydd,  a'u  bod  yn  myned  yn  uniongyrchol  i  ogoniant" 
Er  mai  dyma  syniad  mwyafrif  mawr  Proteataniaid,  gofynaf,  Ai  áym 
wir  syniad  y  Bibl,  ac  a  ydy w  y  syniad  hwn  yn  dal  yn  llawn  gysondeb 
y  ffydd  î  Atebwn  yn  nacäol.  Ond  caniatawn  gymaint  a  nyn,  fod 
aduodau  unigol,  wrth  eu  tynu  o'u  cysylltiadau,  yn  dysgu  hyny ;  ond  p 
eu  cysylltiaiau  naturiol,  nid  ydynt  yn  dysgu  yr  hyn  a  briodoiir  iddynt 
Yn  y  Testament  Newydd  y  mae  genym  gyfres  o  adnodau  yn  eotod 
allan  y  Baint  fel  "  yn  myned  i  mewn  i  iawenydd  eu  Harglwydd.'  Ni 
ddywedant  ddim  am  yr  amgylchiadau  sydd  yn  cymeryd  lle  rhwng 
marwolaeth  a  llawenydd  terfynol  y  saint  Gosodant  allan  yn  ddi- 
gwestiwn  y  mynediad  hwn  fel  yn  cymeryd  lle  mewn  amser,  ac  felly  p 
ddadblygiad. 

I.  Ymofynwn  beth  ydy w  Athrawiaeth  y  Bibl  am  Berson  Dyn. 

Y  mae  holl  ymwneyd  v  Bibl  â  dyn  yn  edrych  arno  fel  persoa.  Nid 
cwestiwn  o  anianeg  ydyw,  nac  eneideg  (psychology);  ond  dyn  W 
pereon.  Pan  y  cyfeiria  y  Bibl  at  ddyn  mewn  cysylltiad  â'r  cwjmp, 
nid  at  ran  o  hono  y  cyfeirir.  Fel  person  y  syrthiodd  dyn,  ac  fal  pw* 
son  y  mae  cariad  anfeidrol  yn  ei  waredu.  Daw  holl  fendithion  y 
prynedigaeth  i  ddyn  fel  person.  Fel  ffrwyth  dyoddefaint  ac  iawn  eio 
öwaredwr,  daw  maddeuant  a  sancteiddhad  i  ddyn  fel  dyn.  Yr  un  peth 
sydd  yn  cymeryd  lle  hefyd  mewn  gogoneddiad.  Hyd  y  gallwn  ddeall 
y  syniad  cyffredin  am  yr  hyn  sydd  yn  dilyn  marw,  dysgir  fod  ymwmyd 
gras  ft  dyn  yn  wahanol  yn  ei  ogoneddiad  i'r  hyn  ydyw  yn  ei  ailenedig- 
aeth,  ac  yn  ei  sancteiddhad.  Yn  ol  y  syniad  cyffredtn  o  ogoaeddw 
uniongyrchol,  nid  ydyw  Duw  mwy  yn  ymwneyd  â  dyn  fel  person.  în 
ngwaith  yr  Anfeidrol  301  symud  yr  enaid  i  ogoniant,  tra  yn  gadael  y 
corff  yn  y  bedd,  y  mae  gweithrediad  deublyg ;  ymwneir  â'r  enaid  tr 
wahan,  ac  â'r  corff  ar  wahan.  Tra  y  mae  y  corff  yn  myned  dan  or- 
uchwyliaeth  iachäol,  ac  o  ganlyniad  gosbawl  y  bedd,  mae  yr  ysbryd  p 
mwynhau  sefyllfa  ddigosb — sefyllfa  berffeithiedig.  Ond  a  ydyw  y 
wedd  hon  ar  bethau  yn  gydfynedol  ft  goruchwyliaethau  blaenorol  Daw 
tuag  at  ddynl  Yn  nhri  cam  mawr  perffeithiad  y  saint — aüenedig- 
aeth,  cyfiawnhad  a  pherffeithiad — nid  ydym  yn  cael  fod  gweithredbd 


AB   OL   MABW.  447 

gwahanol  tuag  at  yr  enaid  ragor  y  corff.     Telir  gylw  i  ddeddfau  arben- 

îg  y  naill  a'r  llall.     Ni  chaniateir  i'r  ysbrydol  ymwthio  yn  ormodol  i'r 

&nidLTioV/phy8Ìcal)ì  oblegid  gwendid  y  corff.     Credwn  y  gweiir  y  ddeddf 

hon  yn  rhedeg  trwy  hanes  y  prynedigaeth.     Y  mae  pob  parotoad  a 

pherffeithiad  sydd  yn  cymeryd  lle  ar,  ac  mewn  perthynas  i  ddyn,  yn 

cymeryd  lle  yn  gymesur.     Nid  oes  cyfres  o  weithrediadaa  gwahanol  ar 

yr  enaid,  ragor  y  corff,  yn  nechreuad  y  gwaith  da.     Buasai  yr  un  mor 

hawdd,  08  nad  yn  haws,  î  Dduw  wneyd  y  gwahaniaeth  yn  y  dechreu — 

yn  nghamrau  cyntaf  y  prynedigaeth,  nag  yn  ei  chamrau  olaf.     Ond  yn 

holl  waith  Duw,  nid  oes  yr  un  onomaly.     Gwir  y  sieryd  gwyddonwyr 

weithiau  am  "freaks  of  nature."    Ond  ai  nid  ellir  esbonio  hyd  yn  nod  y 

rhai  hyny  yn  gydunol  â  gweithrediad  natur,  a  phrofi  trwyddynt  gyd- 

unedd  y  gweithrediad  t    Ond  pwy  erioed  a  glywodd  am  "  freaks "  of 

ihe  soulf    Pan  y  mae  cynnydd  gras  yn  cael  ei  osod  allan  yn  y  Bibí, 

goaodir  ef  allan  dan  arwyddluniau  sydd  yn  y  modd  mwyaf  eglur  yn 

gofyn  am  gysondeb.     Nid  anfynych  y  cymerir  arwyddlun  o  adeilad, 

pren,  corff, — oll  yn  wrthddrychau  sydd  yn  gofyn  am  gynnydd  mewn 

cydbwysedd.     Yn  awr,  yn  ol  cyfatebiaeth,  y  mae  gyda  ni  yr  un  lle  i 

ddysgwyl  cysondeb  yn   nghamrau  olaf  perffeithiad  y  saint  ag  yn  y 

camrau  cyntaf.     Mewn  geiriau  eraill,  dysga  y  Bibl  fod  Duw  yn  ym- 

ddwyn  tuag  at  ddyn  yn  ei  holl  hanes  fel  person.     A  chaniatâu  fod  y 

corff  yn  myned  o  dan  barotoad — bydded  y  parotoad  o  ba  natur  bynag, 

yn  ol  ein  gosodiad  blaenorol   rhaid  fod  yr  enaid  yn  myned  o  dan 

oruchwyliaeth  gyfatebol.     Os  nad  ydyw   hyn   yn  ffaith,  rhaid  i  ni 

gredu  fod  anghysondeb  yn  ngweithrediad  Duw  yn  hyn  yn    unig, 

sef  yn  y  gweithrediad  uchaf  o'i  eiddo.     Nid  ydyw  fod  dyn  yn  agosâu 

at  y  byd  ysbrydol  yn  galw  am  gyfnewidiad  yn  y  gweithrediao.     Ac 

edrych  ar  yr  enaid  a'r  corff  yn  wrthgyferbyniol,  oddiar  safle  pechcd, 

gofyna  yr  enaid  am  fwy  o  berffeithiad  na'r  corff.     Yr  enaid  ydyw  eis- 

teddle  pechod ;  nid  y w  y  corff  ond  cyfrwng  trwy  ba  un  y  mae  yr 

enaid  vn  amlygu  yr  hyn  sydd  ynddo.     Yna  y  mae  y  syniad  cyffredin  o 

ogoneddiad  uniongyrchol  yn  ein  harwain  ifr  dyryswch  hwn :  fod  Duw 

yn  marwolaeth  y  saint  yn  ymddwyn  yn  wahanol  at  ddyn  i'r  hyn  y 

mae  yn  arferol  o  ymddwyn ;  neu  os  ydyw  y  cogoneddiad  yn  cymeryd 

lle  yn  uniongyrchol,  y  rhaid  fod  y  corff  yn  cydgyfranogi  â'r  enaid.  Ond 

pa  brydt    Y  mae  cyfatebiaeth — hanes  ymwneyd  Duw  â  dyn — yn 

gystal  â'r  ffaith  yn  marwolaeth  ein  cyfeillion  a  u  hunant  yn  yr  Iesu," 

yn  gwadu  y  ddau  osodiad. 

Ein  gosodiad  nesaf  ydy w,  Os  ydyw  yr  enaid  yn  angeu  yn  cael  ei 
wneyd  yn  berffaith  mewn  sancteiddrwydd,  rhaid  fod  ei  ogoniant  yn 
gymesuroL  Mor  bell  ag  y  gallwn  ddeall  perthynas  Yegry thyrol  sanct- 
eiddrwydd  a  gogoniant,  mae  y  naill  yn  tybio  y  UalL  Mwynhau  gwyneb 
Duw  sydd  berffeithiad  gogoniant  a  sancteiddrwydd.  Un  o  osodiadau 
mwyaf  neillduol  y  Bregeth  ar  y  Mynydd  ydy w,  "  Gwyn  eu  byd  y  rhai 
pur  o  galon,  canys  hwy  a  welant  Dduw."  Purdeb  sydd  yn  sicrhau 
gwelediad  o  wyneb  Duw.  Mae  yn  hyfryd  genym  osod  aUan  ogoniant 
y  nei  fel  bod  yn  mhresennoldeb  Duw.  I'r  graddau  y  mae  yr  enaid  yn 
anmherffaith  yn  y  byd  hwn,  dyna  raddau  ei  beUder  neu  ei  agosrwydd 
at  wyneb  Duw.  Yn  y  Uythyr  at  yr  Hebreaid  dy wedir  hefyd  yn  eglur : 
"^an  fod  Duw  yn  rhagweied  rhywbeth  gwelì  am  danom  ni,  fel  na 

2    H    2 


4é6  àA  OL  MABW. 


pherffeithid  hwy  hebom  mnnau."    Yn  awr  os  ydyw  duwiolion,  tó  j 
tybia  y  syniad  cyffredin,  yn  cael  eu  gwneyd  yn  berffaith  yn  anpe,p 
le  y  mae  y  dadblygiad  sydd  yn  aroe  y  credadyn  yn  yr  adgyfodiad!  ẁ 
ydvw  yn  cael  ei  berffeithio  yn  angeu,  rhaid  nmd  oes  yr  un  dadblygad 
peflach  yn  yr  adgyfodiad  a'r  byd  ysbrydol,  gan    nad  ydyw  j  çè 
nerffeithio  yn  caniatâu  graddau.     Pan  ymddangoso  Crist,  medd  Ion,  y 
Dydd  y  credadyn  vn  debyg  iddo.     Yn  ol  barn  gyfrredinol  yr  Egiwji, 
mae  ymddangosiad  Crist  yn  golygu  ei  ddyfodiad  ddydà  y  Farn.  Oi 
f elly,  yn  nydd  y  Farn  ddiweddaf  y  bydd  y  eaint  yn  berffâith.  gan  ■* 
dyma  y  pryd  yr  amlygir  Crist,  y  model  gogoneddoa.     Ond  beth  sjdd 
yn  d'od  o  r  Cristion  rhwng  cyfnod  ei  farwoiaeth  a'r  Farn  ddiweddif  \ 
Gwir  y  dywed  rhai  mai  yn  berthynasol  y  defayddir  y  gair  "perfàtte-* 
Daw  y  saint  yn  berffaith  mör  bell  ag  y  mae  pechod  yn  y  ewcstiwi. 
Ond  ai  peth  perthynasol  ydyw  perffeithrwydd  yr  efengyl  f    A  ydyw  y 
corff  yn  rhydd  oddiwrth  bechod  pan  yn  y  bedd  t     Y  mae  rhywbed 
mwy  na'r  perthynasol,  mwy  na'r  nacaol,  yn  mherffeîthrwydd  yr  efengyi. 
Nid  absennoldeb  o  bechod  yn  unig  ydyw.     Pan  y  mae  pechod  yn  oà 
ei  symud  e'r  enaid,   rhoddir  egwyddor  bendant  o  berffeithrwydá j 
gymeryd  ei  le — by wyd  ysbrydol     Nid  cadw  y  dyn  rhag  bodâi  yn  n»g 
ydy  w,   ond  rhoddi  bywyd  newydd,   yr  hwn  y  rhaid   iddo  wrth  á 
ammodau  arbenig  ei  hun.     Hyd  y  gallwn  weled,  mae  yr  ammodaa  hji 
yn  golygu  undeb  cyflawn  enaid  a  corff  mewn  ystad  o  berffeithrwjdi 
Am  hyny  nis  gellir  siarad  am  berffeithrwydd  hyd  nes  y  bydd  y  cm 
yn  gadael  y  bedd. 

Eto,  y  mae  y  syniad  cyffredin  am  ogoneddiad  uniongyrchol  yn  tyw 
gwyrth  neillduol  bob  tro  y  mae  dyn  duwiol  yn  marw.  Bywyd  o  a§- 
mherffeithrwydd  ydy w  by wyd  y  saint  mewn  amser.  Ni  chly  wsom  b» 
erioed  yn  dadgan  fod  bywyd  y  dyn  duwiol  yr  ochr  yma  i  hrw  p 
fy wyd  o  berffeithrwydd ;  ond  yn  y  mynydau  difrifol  hyny,  pan  y  n*e 

Ír  ysbryd  yn  ehedeg  ymaith,  dygir  y  dyn  o  ran  ei  ysbryd  i  ystad0 
erffeithrwydd.    Trwy  y  grediniaeth  hon,  dysgir,  neu  o  leiaf  fe  cljfp* 
fod  Duw  yn  tori  ar  ei  dduîl  cyffredin  o  weithredu,  yr  hyn  sydd  yr  ao » 
gwyrth.    Beth  ydyw  yr  oruchwyliaeth  ofnadwy  bwysig  y  mae  dynp 
myned  dani  yn  ngwahaniad  yr  enaid  a'r  corff,  nis  gwyddom ;  ond  hp 
a  wyddom,   ni   welsom  ddim  yn  amgylchoedd  gwely  marw  yr  n* 
Cristion  yn  cyfeirio  at  ddim  allan  o'r  dull  cyffredin.     Yn  mr,  j  &* 
marw,  y  process  o  ymddattodiad,  yn  tystio  i'r  gwrthwyneb.    Ŷ  ■** 
dadguddiad  yn  ewbl  ddystaw  ar  y  mater.     Y  wyrth  fawr,  yn  ol  y  RW 
yn  hanes  pob  ayn,  ydyw  ei  aiíénedigaäh.     Wedi  myned   trwy  bortii 
difrifol  yr  édifeirwch  i  fywyd,  dadblygiad  sydd  yn  ein  hamgvlchyB°i 
wedi    hyny,    ar    bob    llaw.     Sancteiddhad   pechadur,  gwawi  jdj*> 
hyd  ddvdd  Iesu  Grist,   nid   hyd   angeu.     Cynnydd    Duw  jàj*  1 
cynnydd,  ond  dadblygiad  y  pren.     I  ddadblygiad  y  pren  y  m&P 
perthyn — yr  impiad,   y  ffrwytho,   a'r  addfedu.    Peth  croes  i  naẅi 
fyddai  gweled  v  pren  yn  neidio  o'r  impiad  i'r  addfedrwydd.    Ymhell- 
ach,  hyd  y  gallwn  weled,  nid  oes  dim  yn  natur  angeu  yn  gofyfl  & 
hyn.     Fel  yr  ydym  wedi  ein  dysgu,  rhan  o  gynllun  dadblyçol  ff** 
ydy  w  angeu.    Nid  oes  dim  yn  angeu  yn  groes  i  waith  sancteiddbjẃ 
na  dim  yn  dyblu  y  gweithrediad.     Nid  ydyw  angeu,  hyd  y  gwy*1' 
om,  yn  cael  ei  gynnysgaeddu  ft  gallu  deublyg  tuag  at  berffeíthio  J 


É 


AB   OL  MABW.  449 

saint,  yr  hyn  y  rhaid  ei  gredu  oa  ydyw  y  syniad  cyffredin  o  ogoneddiad 
uniongyrchol  yn  wir. 

I  wneyd  i  ffwrdd  â'r  wrthddadl,  dywed  yr  enwog  Dr.  Hodge  fod  vn 
rhaid  cymeryd  iachawdẁriaeth  dyn  fel  dadblygiad  naturiol.  re  byddai 
yn  waith  goruchnaturiol,  gwneid  i  ffwrdd  â  r  ddadl  ar  unwaith.  Ond 
tybia  efe  mai  gwaith  goruwchnaturiol  ydy w,  ac  felly,  nid  oes  grym  yn  y 
ddadl.  Ond  ai  nid  ydy  w  y  gẃr  dysgedig,  yma,  yn  dilyn  yr  un  Uwybr 
a'r  materolwyr?  Ai  nid  dyma  eu  cynliun  hwy  o  wneyd  i  fiwrdd  âfr 
gwyrthiol  yn  nghrefydd  CrÌBt  1  Gwrthddadl  bwysig  o  eiddo  Rhesym- 
olwyr  hefyd  yn  erbyn  gwyrthiau  ydy w,  eu  bod  yn  ddrylliad  ar  drefn 
natur ;  mai  y  goruwchnaturiol  ydy  w  y  gwyrthiol,  ac  nad  oes  le  iddo 
mewn  natur.  (Christlieb :  "  Modern  Douot"  &c.)  Anghofir  yma  mai 
y  goruwchnaturiol  yn  tori  trwy,  ac  yn  gwneyd  defnydd  o'r  naturiol, 
sydd  yn  cyfansoddi  gwyrth.  Yn  holl  wyrthiau  y  Bibl  cawn  gadarnhad 
pendant  fod  Duw — neu  y  goruwchnaturíol — yn  gweithio  gyda,  a  thrwy 
natur.  Nid  yw  y  goruwchnaturiol  un  amser  yn  symud  ymaith  y 
naturiol  i  wneyd  Ue  iddo  ei  hun.  Trefn  naturiol  Duw,  beUach,  ydyw 
marw ;  ac  wrth  i  ras  goruwchnaturiol  wneyd  defnydd  o  hono,  nid  yw 
yn  ei  symud  i'w  diriogaeth  ei  hun,  ac  feUy  yn  peri  i'r  hyn  a  gyfiawnir 
ganddo  beidio  a  d'od  dan  yr  enw  gwyrth,  At  hyn  ychwanegwn  nad 
068  yma  yr  annaturiol  ychwaith,  i  roddi  bod  i  wyrth.  Yr  annaturiol 
yn  yr  adenedigaeth — os  priodol  yr  ymadrodd — yn  rhoddi  bod  i  wyrth, 
ydy w  y  ffaith  fod  dyn  wedi  colli  sancteiddrwydd  ei  greadigaeth.  Ond 
cariad  anfeidrol  ydyw  y  gweithredydd  yma,  ac  nid  yr  annaturiol.  Yr 
oedd  angeu  yn  y  byd  cyn  Adda.  Yn  ol  cyfatebiaeth,  ac  yn  ol  dad- 
guddiad,  graddol  hollol  ydyw  sancteiddhad  cyn  ac  yn  angeu,  ac  nid 
ydyw  y  syniad  naturiol  am  angeu  yn  gwanychu  dim  ar  y  ddadl.  (<  Gan 
fod  yn  hydems  yn  hyn,  y  bydd  i'r  Hwn  a  ddechreuodd  ynoch  waith  da 
ei  orphen  hyd  ddydd  Iesu  Griet." 

Fel  dadl  dros  y  syniad  goruwchnaturiol  o'r  perffeithiad  mewn  sanct- 
eiddrwydd  yn  angeu,  defnyddir  iachâd  y  gwahanglwyfus.  Nerth  y 
ddadl,  hyd  y  gwelwn,  ydyw,  fod  y  gwahanglwyfus  wedi  ei  lanhau  ar  y 
foment;  ac  os  cyfiawnwyd  y  fath  waith  arno  eft  ai  tybed  nad  ellir 
gwneyd  yr  un  peth  ar  y  duwiol  yn  angeu  f  Ni  raid  ond  adystyried, 
na  welir  gwendid  yr  eglurhad  neu  y  cadarnhad  hwn  o'r  ddadl.  A 
ydyw  iachâd  y  gwahanglwyfus  wedi  bod  yn  sydynl  Onid  trefniad 
arferol  Duw  oedd  rhoddi  iachâd  graddol  i'r  gwahanglwyfus  1  Yr  oedd 
proce&s  neillduol  i  fyned  trwyddo.  Ië,  ond  yn  ymwneyd  Crist  â'r 
gwahanglwyfus,  nid  oedd  dim  o'r  pethau  hyn  yn  cymeryd  Ue  1  Nid 
i'r  un  manylrwydd  mae  yn  wir ;  eto  yr  oedd  Grist  yn  gofyn  am  ddan- 
gosiad  i'r  offeiriad.  Ac  onid  trefniant  anarferol  oedd  iachftd  y  gwa- 
hanglwyfu8  gan  GrÌBt,  a  hyny  i  amcan  anarferolf  Ac  ai  yr  amcan 
anarferol  hwnw  ydoedd  profì  gogoneddiad  uniongyrchol  y  saint  1  A 
ogoneddwyd  y  gwahanglwyf  ar  ei  iachâd  ?  Rhestrir  iachâd  y  gwahan- 
glwyfuB  yn  ddieithriad  ymysg  gwyrthiau  Crist ;  ac  eto  wele  yr  enwog 
Dr.  Hodge,  yn  ei  zel  dros  ogoneddiad  uniongyrchol,  yn  defnyddio 
gwyrth  mewn  un  amgylchiad  i  esbonio  ymaith  wyrth  mewn  amgylch- 
iad  arall.  Cvn  y  bydd  dim  gwerth  yn  y  prawf  oddiwrth  y  wyrth  hon, 
rhaid  i  ni  dybio  mai  amgylchiad  anarferol  ydyw  marw  yn  hanes  dad- 
blygiad  gras.     Ond  ai  dyma  wir  gymeriad  marw  î    Oni  ddisgyna  hyn 


4*0  MM  «*.  MABW. 

í  ra»  jr  ifliiról  fel  j  darwisi  t  Aamrjictaiad  jdjw  mmmrw  ijU  n 
cjfarfod  djnoliaeth  ofl,  "Ffordd  jr  noll  liiinr'  j  gefwir  pyrtà  t 
bedd.     Dwj  ddeddf  fawr  gjnMamol  Dywodr»e*h  Dnw  jdjw-'G» 


odwyd  i  ddrmoo  b/w  tmwaith,"  ac _M  wŵfi  hjnj  bpd 
Ym 


fmheUach,  i  gmdmrnhan  j  ddadl  dros  ngonëddîad  nniuugf  iiaoj  tygr 
jmlaen  d^öedigaeth  jr  Apoatoi  PanL    Gorwadd  nerth  jr  wrttóák 
hon  jn  tjdjnrwjdd  jr  hjn  a  gjameiodd  ie   ar  j  ffiotdd  ja  agw  i 
Damaseua,  a  deallir  fod  tjdjnrwjdd  j  cjfnewidíad  moeaol  jn  njwji 
Paul  jn  profi  tjd jnrwjdd  j  cjfnewid  i  ogoniaat  jn  angen.     Ya  aeai 
at  ijwjá  eín  Gwaredwr,  bjwjd  Paaú  jdjw  ymn  j  nmae  RhetynohrTT 
fwjaf  jadreehgar  jn  eeitio  gwnejd  i  ffwrdd  âg  èL     Tebjgol  mi  y 
rhe*  wm  am  hjn  jdjw  mai  jn  mjwjd  Pani,  jn  nenmf  at  fjwyd  Ormt 
ei  Hon,  j  mae  j  gornwrhnatnriot  jn  d  od  f r  golwg  grjfaf.    Addflhiî 
fod  bjwjd  Paoi  jn  llawn  o  wyrthiaa,  al  dröodigaeth  jn  fejMMfc  i'r 
bjwji     Yn  ol  hjn,  gwneir  jr  nn  camgjmeriad  â  ehjda'r  prawf  odé- 
wrth  j  gwahanglwyfus.     Dygir  gwjrth  jmlaen  i  brofi  nad  oet  gwjrta. 
Ond  ejn  myned  jmheUach,  a  jdjw  j  ddwj  ffaith  jn  cjd-daraw  î  i 
oet  cjmhwjtder  jn  adenedigaeth  nn  aant  i  brofi  perffeithiad  terfjnl 
jr  holl  taint  I     Yr  hjn  a  gariodd  ddjlanwad  arosol  ar  Paai  jdaedd 
cyd  darawiad  j  geiriau,  "Paham  jr  wjt  jn  fj  eriid  i  t "  â  chjdrjW 
euog  oddimewn.     Djma  hef  jd  eydd  jn  rhoddi  cjfrif  am  sydynrŵyèl 
j  cyfnewidiad,  cariad  Crist  jn  gorchfjga  calon  erlidiwr.     Ond  ai  b/n 
sydd  jn  d'od  i'r  golwg  pan  mae  amter  jn  cilio,  a  thragywjddoldeb  yi 
ymestyn  i  gyfarfod  yr  hwn  j  mae  Daw  jn  ei  garu  t     Nid  argyhoaid- 
tad  tjdd  jn  cymeryd  Ue  jn  angeu,  ond  meddianiad  Uawnach  o  flrwytà 
vr  argyhoeddiad.     Nid  cyfiawnhad,  ond  dadbljgiad  aancteiddhad,  yr 
hwn  bob  amter  tjdd  raddol     Ymhellach,  ac  jn  grjfach,  j  mae  proéai 
yr  Apostol  yn  dadtfan  yn  ddifloetgni  wendid  j  ddadl  a  seiiir  ar  ei  hanes 
yn  ffafr  "  gogoneddiad  uniongjrchoL"    Ot  jdjw  marw  jn  meddu  y 
fath  le  yn  hanes  dadblygiad  crefydd,  paham  y  mae  Panl  jn  jmàrẁ 
cymaint  am  ei  adgyfodiad  t    Gyda  Phaul,  nid  y w  marw  ond  peth  aü- 
raddol.     Buatai  rhyw  gyfaddasder  yn  nefnyddiad  dyddiaa  olaf  J? 
Apottol  er  profí  hyn ;  ond  nis  gwelwn  ond  anamseriad  perffaith  mewn 
dwyn  ymlaen  dröedigaeth  i  brofi  terfyn  amserol  bywyd  crefydd. 

II.  Ymofynwn     beth    ydyw    Dysgeidiaeth    Crist    a'r    Testamafl* 
Newydd  am  Hadest 

Gellir  dosrana  dysgeidiaeth  Crist  ar  hyn  i  dair  adran.     1.  î  cjí- 
eiriadaa  at  y  presennol  a'r  dyfodol  fel  cyfnodaa   o   weithgarwch  > 

Îorphwytfa.  2.  Y  dadganiad  pendant  yn  Nammeg  y  Goladog.  3. 
)ywediad  Critt  wrth  y  Uofrudd  ar  y  groes. 
1.  Yn  wahanol  i  bawb  o'i  flaen,  deînyddiai  Crist  ymadrodd  •» 
angeu  tydd  yn  dangos  yn  eglor  wir  gysylltiad  y  byd  hwn  a'r  bjd 
ytbrydol.  Pan  yn  siarad  am  angeu  fel  terfyn  bywyd,  nid  yw  Cnit 
byth  yn  cyfeirio  ato  fel  effaith  pechod,  nac  fel  sefyllfa  ymha  on  J 
mao  y  corff  a'r  enaid  mewn  sefyllfa  o  sefydlogrwydd.  Ymadnw 
neillduol  Crist  ydyw  cwsg,  yr  hwn  air  sydd  yn  gosod  alian  yn  i*J 
oywir  na'r  un  arall  gysylltiad  y  materol  a*r  ysbrydoL  Yn  ol  ?  wẁW 
hon  ar  angeu,  nid  yw  y  sefyllfa  yn  y  byd  ysbrydol  ond  parhad .  o'r 
preeennol ;  ac  y  mae  y  cysylltiad  mor  agos  fel  nad  ydyw  y  tori  tf 
y  oysylltiad  yn  angeu  ond  peth  perthynasoL     Fel  y  mae  UaÌB  àp 


AR  OL  MABW.  451 

n  galra  adfer  7  berthynaa  mewn  cwsg  natariol,  felly  y  mae  Uais  yr 
trgìwydd  lesu  yn  adfer  y  berthynas  yn  nghwsg  angeu.  Yn  anian- 
ddol,  y  mae  gweithgarwch  y  meddwl  yr  un  â  phan  yn  effro,  er  nad 
dyw  yn  cymeryd  yr  un  ffurf.  Felly,  yn  ol  cyfatebiaeth,  y  mae 
;weithrediad  y  meddwl  yn  angeu  yr  un  ag  mewn  bywyd.  Cwsg, 
n  ol  Crist,  ydyw  y  naiíl,  a  chwsg  ydyw  y  llall.  Nid  ydyw  telerau 
>odolaeth  yn  gwahaniaethu  cymaint  oddiwrth  eu  gilydd  fel  ag  i  ladd 

cymundeb. 

Yn  ol  y  Bibl  y  mae  sefyllfa  derfynol  yr  annuwiol  a'r  duwiol  wedi 
yfnewid  cymaint  fel  nad  oes  ynddynt  yr  agosrwydd  cymundeb  hwn 
i'r  ddaear.  Mae  y  ddwy  sefyllfa  derfynol  yn  unffurf  yn  nhelerau  eu 
>odolaeth,  ac  y  maent  yn  meddu  ynddynt  eu  hunain  hanfodion  eu 
>od.  Torí  ar  yr  hanfodion  hyn  a  fyddai  tori  ar  y  fodolaeth.  Mor 
>ell  ag  y  mae  ein  profiad  ni  yn  myned,  nis  gallwn  feddwl  am  waith 
7r  enaid  yn  dyfod  i  gymeryd  i  fyny  ei  undeb  â'i  gorff,  heb  fod  rhyw 
çymaint  o  amrywìaeth  amser,  ac  felly  attaliad  ar  fodolaeth  mewn 
;rueni  neu  wynfyd.  Gwir  y  gellir  dyweyd  mai  gweithrediad  Duw 
ÿdd  hyn,  ond  nid  yw  Duw  un  amser  yn  cyfnewid  deddfau  ewyllys 
Jyn.  Gellir  dyweyd  hefyd  nad  ydyw  y-  cyfnod  y  mae  yr  enaid  yn 
îi  gymeryd  wrth  adael^  y  cyflwr  o  ysbrydolrwydd  noeth  y  mae  ynddo 
i  ymuno  ft  mater,  ond*  yn  mwyhau  yr  ymdeimlad  o  wynfyd  neu  gosb. 
Bydd  cael  ei  gorff  i'r  duwiol  i  undeb  âi  enaid,  er  mwynhau  dedwydd- 
wch  y  nef,  yn  taflu  pont  dros  yr  amser  byr  yna,  fel  na  bydd  301  cael 
ei  adnabod.  A  gellir  dyweyd  yr  un  peth,  ond  yn  wrthgyferbyniol,  am 
ofid  yr  annuwiol.  Ond  yn  ngwyneb  y  gosodiadau  hyn,  gofynwn,  Pa 
un  ai  yn  undeb  y  corff  a'r  enaid,  ai  ynte  yn  eu  gwahaniad,  y  mae 
gwynfyd  y  saint  yn  fwyaf  cyflawn,  a  dyoddefaint  yr  annuwiol  yn  fwyaf 
trwm  î  Mae  y  syniad  cyffredin  ar  hyn  eto  yn  tybio  gwyrth,  ac  yn 
ei  chreu  er  mwyn  d'od  allan  o'r  dyryswch.  Ar  y  llaw  arall,  der- 
bynier  y  syniad  o  sefyllfa  ^anol,  a  daw  y  pethau  hyn  i  gyfarfod  ar 
dir  perffaith  naturioL  Gan  mai  sefyllfa  o  barotoad  ydyw,  y  mae 
undeb  yr  enaid  ft'r  corff  yn  bosibl  heb  dybio  gwyrth.  Daw  hefyd  yn 
llawer  mwy  agos  i  syniad  Crist  am  angeu  feî  cwsg.  Yr  hyn  ydyw 
gweithrediad  y  meddwl  mewn  cwsg  naturiol,  dyna  ydyw  ei  sefyllfa  o 
fyfyrdod,  yn  ei  fyd  ei  hun,  wedi  ymadael  ft'r  byd  hwn.  Mae  y 
berthynas  yn  nês  ft'r  ddaear,  a  chymdeithasiad  drychfeddyliau  yn  fwy 
materol.  Nid  sefyllfa  o  waith  a  gweithredoedd  ydyw,  ond  sefyllfa  o 
adfyfyrdod.  "  Y  mae  y  nos  yn  dyfod  pan  na  ddichon  neb  weithio." 
Yn  y  geiriau  hyn  nid  yw  ein  Gwaredwr  yn  cau  allan  bob  gweith- 
rediad,  gan  y  byddai  hyny  yn  anghyson  ft'r  gair  nos.  Nid  ydyw  y 
nos  yn  derfyn  ar  bob  gweithrediad.  Medda  yr  ymenydd  yn  y  cyf- 
nod  hwn  ar  weithrediad  yn  perthytí  iddo  ei  hun.  Dyrchafa  cwsg  y 
meddwl  i  ystad  uwch  o  weithgarwch  oa  phan  y  mae  yn  effro ;  y  mae 
yn  weithgarwch  meddyliol  pur.  A  chario  y  gymhariaeth  yn  llawn, 
dyma,  yn  ol  Crist,  ydyw  angeu.  Nid  terfyn  ar  bob  gweithgarwch, 
ond  cyfnewidiad  ar  ffurf  y  gweithgarwch.  Yn  angeu  y  mae  y 
gwefthgarwch  yn  dyfod  yn  uwch  nag  mewn  bywyd.  Ar  hyn  cytuna 
tystiolaeth  gwyddonwyr.  Profa  y  dysgedigion  hyn  i  ni  fod  yr 
ymenydd,  hyd  yn  nod  yn  angeu  afr  bedd,  yn  Uawn  gweithgarwch. 
Yr  hyn  y  mae  dyn  yn  ei  golli  yn  angeu  ydyw  telerau  y  gweithgar- 


452  AJt   OL   MAJCW. 

wch  yn  ei  berthynaa  àyr  byd  hwn.  Fel  y  mae  y  noe  natnriol  yn  pen 
yr  gweithiwr  roddi  ei  arfaa  oyr  neülda  a  chüio  o'r  maea,  felly  y  me 
angeu  yn  gwneyd  à  phob  dyn.  Megys  nad  yw  cwag  yn  ystid  o  a> 
weithgarwch,  felly  nid  ydyw  angeu.  Ac  megys  y  mae  cwgg  jb 
medda  ar  ei  weithgarwch  ei  hun,  felly  y  mae  angeu. 

2.  T  d&dguddìad  pendant  yn  Nammeg  y  Goladeg.  Tn  ngwyneb  j 
ddammeg  hon,  y  Uwybr  eorea  i  ni  ydyw  ymofyn,  A  ddarfa  i  Griẁ, 
pan  ar  y  ddaear,  ddadguddio  rhywbeth  newydd  am  sefyllfa  yr  mÀ 
ar  ei  fynediad  i'r  byd  yBbrydol  f  Ac  eithrio  ei  gyf eiriad  difrifol  ic 
ofnadwy  at  y  "  pryf  na  bydd  marw n  yn  Efengyl  Marc,  nis  gtllwa 
weled  ei  fod  wedi  gwneyd  mwy  na  chadarnhau  syniad  ei  oes  aa  j 
dyfodoL  Ac  eithrio  y  cyfeirìad  achod — yr  hyn  a  wnawn  gydi 
phetrosder — nid  oedd  modd  i  Orist  gyfeirio  mewn  gwedd  eangtu  ii 
y  byd  anweledig  nag  y  gwna  yn  y  ddammeg  hon.  I  ddyf od  o  hyd  i 
ddysgeidiaeth  y  ddammeg,  ein  gwaith  cyntaf  ydy  w  ymholi  i'w  htmcia. 
Gellir  crynhoi  pob  syniad  am  hyn  i  ddau  brif  oaodiad.  Ei  hanetfi 
ydyw  (1)  dysga  yn  bendant  am  y  dyfodol ;  nea  (2),  dysga  fod  àp- 
ion,  trwy  weithredoedd  annynol,  yn  caa  eu  hanain  aÙan  o  gymdetóus 
y  rhai  a  dreoliaaant  ea  bywyd  mewn  gweithredoedd  o  ganad.  Gid 
fod  y  gosodiad  bwn  yn  sefyll  y  ta  allan  i  faee  ein  hymchwiliad,  etn  h 
fydd  ceisio  profi  mai  nid  y  gosodiad  cyntaf  ydyw  amcan  y  dd&mmeg. 

Hyd  y  gallwn  sicrhau,  ayniad  cyffredin  yr  Iaddewon  yn  amser  Crà 
am  y  sefyilf a  ddyf odol  ydyw  yr  un  a  geir  gan  Joaephus  yn  ei  M  ÂteèU 
i'r  Groegiaid,w  sef, — 

(1.)  Lle  tanddaearol,  cuiorphenediç,  Ue  petffaith  dywyll,  Ue  i  gadw  eneiâao. 
Angelion  ydyw  gwaroheidwaid  y  fan  hon,  y  rhai  a  roddant  gosbedigaetfaaa  tja- 
morol  yn  ol  natur  yr  aohos.  % 

(2.)  O'r  neilldu  yn  y  lle  hwn  y  mae  Uvn  o  din  anniffoddadwy,  i*r  hwn  ni  »**' 
wyd  neb  eto.  Oedwir  hwn  hyd  ddydd  barn  Duw,  pryd  y  teflir  yr  annawiol  n 
gosbedigaeth  dragywyddol  hon. 

(3.)  I'r  Ua  tanddaearol  hwn  y  mae  drws,  yn  cael  ei  wyUo  gan  arohangel  a*i  la- 
Fel  yr  agorir  i'r  enaid,  y  mae  yn  oael  ei  arwain  gan  angel  i'r  Ue  sydd  jn  perthyn 
iddo.  Arweinir  y  oypawn  i'r  ddeheulaw  gan  lu  o  angeUon,  y  rhai  a  JSff** 
hymnau  wrth  ei  arwain  i  wlad  o  oleuni.  Yma  y  mae  y  cyfiawnion  wedi  bod  o 
ddeohreu  y  byd.  Mwynhant  y  pleserau  sydd  yn  nodweddu  pob  nn  o  bonyott  « 
arosant  yma  i  ddyBgwyl  am  fywyd  tragywyddol  yn  y  net  Dyma  f/nw* 
Abraham.  . 

(4.)  Am  yr  anghyfiawn,  dygir  hwy  trwy  orthrech  i*r  aawy  law.  Gwneir  djb 
gan  yr  angeUon  sydd  i  ofalu  am  danynt,  a  gyrir  hwy  megys  caroharorioD  W 
rym.  Gwthir  hwy  i  gyffinian  y  Uyn  o  dán  ar  en  taith  ddiorphwys  ferwy  Haflŵ 
lle  y  teimlant  ei  wresdeinol  a'i  swn  ofnadwy,  o'r  Ue  hefyd  y  olywant  ^6181^ 
oyflawn ;  ond  nis  gaU  y  dewraf  o  honynt  en  oyrhaedd  pe  ceifliai,  gan  fod  cm* 
dwfn  a  Uydan  rhyngddynt. 

Wele  8yniad  cydwladwyr  ein  Gwaredwr.  Cymerwch  yn  awr  i  júp' 
iaeth  aobrwydd  a  gofal  ysgrifenwyr  y  Teatament  Newydd,  o'q  cyier- 
bynn  âg  ysgrifenwyr  cyffredinol  y  cyfnod  hwn,  y  rhai  sydd  mor  l»*n 

0  grebwylí  gorliwiedig,  a  chewch  ddysgeidiaeth  dammeg  y  Go^^í 
Lazarus  yn  cyd-daraw  yn  hollol  yn  ei  phrif  linellau  â'r  desgrifiad  u^ 
gan  Josephus.  Cyf eiria  y  naill  f el  y  Uall  at  Hades  f el  derbynfa  gfto**' 
inol  i  eneidiau  sydd  yn  ymadael  â'r  by wyd  hwn.    Mae  yma  hefyd,  P 

01  y  naill  a*r  llaU,  amry  wiaeth  lle  a  gwaüh.  PeUy  nid  ydy w  Criat  trwj 
y  ddammeg  hon  wedi  rhoddi  goleuni  newydd  ar  y  dyfodoL 


▲B  OL  MABW.  458 

08  nad  ydyw  y  cyferbyniad  hwn  yn  ddigonol,  gallwn  edrych  arno 
m  ngoleanì  cyflawn  Eglwys  yr  Hen  Destament  ar  Hades.  Wrth  dafla 
;olwg  dros  gylch  ffurnad  a  dadblygiad  yr  Ysgrythyrau,  cawn  fod  yr 
tthrawiaeth  a  ddysgir  trwy  y  gair,  a'r  gair  ei  hun,  wedi  cymeryd  tair 
uroefan. 

(1.)  Yr  un  deimladol.  Wrth  yr  arosfan  hon  yr  ydym  yn  golygu  y 
noda  yr  oedd  teimlad  yn  rhoddi  ffurf  ac  ystyr  i'r  gair  Hades.  Mawn 
>ethau  o'r  fath  hyn  y  mae  teimlad  vn  arweinydd  lled  sicr,  ond  ei  adael 
ddo  ei  hun.  Nid  oes  ganddo  yr  hamdden  hwnw  sydd  yn  darostwng 
>ob  peth  dan  awdurdod  deddf.  Angen  ydyw  crëwr  iaith.  Yn  awr 
>an  yr  oedd  ein  cyn-dadau  yn  colli  eu  hanwyliaid  o'u  mysg,  yr  oeddynt 
m  eu  colli  a  hiraath  yn  eu  dilyn,  gan  greu  iaith  wrth  fyned  ymlaen. 
Fob  a  Jacob  sydd  wedi  codi  cẅr  y  llen  i  ni  gael  gweled  pa  fodd  yr  oedd 
rr  henafiaid  yn  siarad  am  angeu  a'r  dyíodol. 

Dywed  Job  (xxvi.  ö,  6) :  "  Pethau  meirw  a  lunir  odditan  y  dyf  roedd, 
i'r  rhai  sydd  yn  trigo  ynddynt  hwy.  Y  mae  Hades  yn  noeth  ger  ei 
ron  ef,  ac  nid  oes  dô  ar  ddystryw."  Y  mae  Hades  yma  yn  diríogaeth 
lywell,  yn  agendor  yn  gorwedd  o  dan  y  cefnfor.  Y  byd  isaf  ydy w,  lle 
t  cesglir  y  meirw,  a  11  e  y  trig  ysbrydoedd  wedi  eu  dadwisgo.  Nis 
rwyddom  yn  iawn  o  ba  le  y  daeth  y  syniad  o  Hades  i  Job.  O-allai  mai 
'el  gwrtho8odiad  i  eiriau  Bildad  pan  y  cyfeiriai  at  ogoniant  Duw  vn 
ìchelderau  y  nefoedd.  Ond  y  mae  yma  fwy  na  hyn.  Yr  oedd  Hades 
wedi  cael  ei  Ue  yn  meddwl  Job,  byth  er  pan  y  cafodd  y  gobaith  pwys- 
fawr  y  gallai  Hades  fod  yn  olygfa  ei  brawf  a'i  ryddhàd, — y  llys  yn  yr 
tiwn  y  cyfarfyddai  ft,  ac  yr  amddiffynid  ef  gan  ei  Farnwr.  Gallai 
iefyd,  gan  ei  f od  yn  awr  yn  edrych  ar  Hades  f el  gwir  gartref  ei  ysbryd — 
"  Òá  dyBgwyliaf,  Hades  sydd  dý  i  mi," — ei  fod  yn  agor  ei  salm  trwy 
ldanso8  nad  ydyw  presennoldeb  Duw  yn  cael  ei  gaethiwo  i'r  nef  nac 
'r  ddaear,  ond  hefyd  i'r  diriogaeth  anhysbys  o  dan  y  ddaear.  Eto, 
raüai  ymhellach  mai  cyfeiriad  Bildad  (xxv.  5)  at  y  líeuad  sydd  wedi 
twgrymu  y  meddwl  am  Hades,  oblegid  ymysg  y  Oroegiaid  henafol 
fstyüà  y  líeuad,  gan  ei  bod  megys  yn  ymsuddo  dan  y  ddaear,  yn  fyd 
•anddaearol.  Yn  ganlynol  dodid  arwyddluniau  o'r  lleuad  mewn  bedd- 
tu,  fel  y  byddai  i  oleuni  gwastadol  lewyrchu  ar  ysbrydoedd  y  meirw. 
[Cox  ar  Job.^  Pa  un  bynag  o'r  syniadau  hyn  sydd  fwyaf  cywir,  os  nad 
rvr  yr  oll  felíy,  hyn  sydd  sicr, — y  mae  eu  tystiolaeth  yn  unffurf  i'r  syn- 
ad  o  bersonoliaeth  sydd  yn  gorwedd  yn  ymadrodd  Job.  Nid  preswylfa 
7  corff  yn  unig  ydyw  Hadea,  ac  nid  tir  o  anymwybyddiaeth  ydyw. 
fTelly  syniad  oes  Job  ydoedd,  fod  Hades  yn  gartref  i  ysbrydoedd  byw, 
f  rhai  ydynt  mewn  cyflwr  o  brawf. 

I'r  un  cyfeiriad  yr  arweinir  ni  gan  Jacob.  "  Yn  ddiau  disgynaf  yn 
darus  at  fy  mab  i  Hadea  "  (nid  y  bedd,  ond  Sheol).  Yma  yr  ydym  yn 
çweled  yn  eglurach  wir  nerth  teimlad  yn  rhoddi  bôd  i'r  syniad  o  Sheol 
leu  Hades.  Sefyllfa  anhysbys  ydyw,  nid  lle  o  beidio  a  bod.  Yr  oedd 
Jacob  yn  myned  at  ei  fab  Joseph.  Joseph  oedd  Joseph  yn  Hades,  yn 
çystal  a  phan  ar  y  ddaear.  Daw  y  syniad  o  beraonoliaeth  i'r  golwg 
pma  eto.  Oesyd  y  Yulgate  yr  un  gwirionedd  yn  llawn  mor  gryf, — 
lt  filium  meum  in  inferíum."  Nis  gafi  y  cyfieithiad  cyffredin  o  (( fedd- 
rod,"  fod  yn  cyfleu  meddwl  Jacob  yma.  Credai  efe  fod  ei  anwylyd 
Toaeph,  o  ran  ei  gorff,  wedi  syrthio  yn  ysglyfaeth  i  wyllt  anifeUiaid  yr 


454  AB   OL  MABW. 

anialwch,  a'i  eegyrn  wedi  eu  taeira  ar  hyd  gwastadeddan  Sîebea. 
"  Cymhwyso  hyn  at  y  bedöY'  medd  Taylor  Lewis  o'r  Taleithian,  "sydá 
gymhwyso  ein  rheitheg  ddiystyr  ddiweddar  ni  st  ffurfiaa  eyntéfig  yav 
adreddion  y  rhai  a  ddefnyddid  nid  i  baentio  ond  i  arddangos  teimkd* 
At  hyn  gellir  ychwanegn  fod  gan  yr  henafiaid  air  neilldaol  am  feddroá; 
"meddiant  beddrod,"  medd  Abraham  (Gen.  xxiii.  4,  9). 

Ond  beth  ydyw  gwir  feddwl  y  geirian  Sheol  a  Hades  ì  Dywed  yr 
ysçolheigion  goreu  wrthym  fod  yn  anmhosibl  cael  gwell  cyfieithiad  o  r 
gair  Hebraeg,  "  Sheol,"  na'r  gair  Groeg,  u  Hadea."  Gellir  casgta  yr 
afrífed  farnan  am  ystyr  y  gair  Sheol  i  ddau  ddosbarth.  Gellir  gosod  t 
dosbarth  cyntaf  dan  syniad  Gesenius, — fod  y  gair  yn  golyga  **  ceudod, 
neu  diríogaeth  danddaearol."  Yr  ail  ddosbarth  a  gymer&nt  y  ferf 
Hebraeg  sydd  yn  dynodi  hyn  i  olygu  ymofyniad,  fel  y  gaìr  Groer 
êpwró»,  neu  o  hawliad  fel  «ûrá»,  ac  yn  wastad  yn  golygu  ymadrodd,  ya 
lle  y  weithred  béndant  o  ymchwiliad.  (Gwel  Lange,  Genesis.)  Y  hn 
fwyaf  cyffredin  ac  addfed  ydy w  fod  y  gair  Sheol  wedi  tardda  o'r  gair 
Sha-al,  yr  hwn  sydd  yn  meddu  j  syniadau  hyn  :  (o.)  YmchwiHmd  eyml 
(b.)  Y  drychfeddwl  o  hawliad.  Gamgymeríad  jt  ieithwyr  hesafol, 
medd  Mr.  T.  Lewis,  ydoedd  rhoddi  y  syniad  ailraddol  i'r  brif  ferf,  gin 
gymeryd  Sheol  felly  i  olygu  howlio,  yn  hytrach  na  bod  j  rhai  a  adewid 
yn  wyiofus  ymofyn  am  y  meirw. 

Hades,  yn  iaith  y  Groegiaid,  o'r  ochr  arall,  a  olyga  j  byd  nas  geflir 
ei  weled.  Gwneir  ef  i  fyny  o  á  (privaiive),  a  fà*t*,  gweled.  Felly 
medda  y  eyniad  o  beidio  ymddangos,  o  sefylíf a  o  f odolaeth  mewn  byd 
anhysbya  Wrth  hyn  gwelir  fod  y  ddwy  iaith  yn  golygu  yn  derfynol 
yr  un  peth,  gyda'r  eithríad  eu  bod  yn  cyfeirío  at  wahanol  gynneddhuL 
Cyfeiría  y  Groeg  at  y  llygad  yn  syllu  i'r  tywyllwch  i  geisio  rywfodd 
ganfod  i  ba  le  y  mae  yr  enaid  yn  myned.  Yr  Hebraeg,  o'r  ochr  arall, 
a  gyfeiría  at  y  glust  yn  dystaw  ymwrando  yn  nghanol  dystawrwydd 
newidiad  dau  fyd. 

(2.)  Y  syniad  o  Le.    Fel  yr  oedd  dynion  yn  ymgydnabydda  â  rnarw, 

Ç:  oeddynt  yn  gallu  dwyn  y  cyfneẁidiad  pwysig  dan  ddeddfaa  eaeth 
n  yr  adran  o'r  blaen,  yr  oeddym  yn  gallu  mwynhftu  rhyddid  y  fynwes 
ddynol,  a'i  ewres  yn  cydio  yn  dỳn  yn  y  rhai  oedd  yn  gorfod  rhagfiaeniL 
Yma  yr  ydym  yn  gorfod  anadlu  mewn  caethiwed,  hyd  yn  nod  yn 
mhresennoldeb  angeu.  Bellach  yr  ydym  wedi  d'od  i  gyfnod  gwr  gyda 
y  cwestiwn  hwn ;  i'r  adeg  y  mae  dynion  wrth  ddilyn  eu  hanwyliaid  yn 

Î;allu  gofyn  "Paham,"  a  *'Pha  fodd."  Tr  cyfnod  hwn  y  perthyn 
líaws  cyfeiríadau  yr  Hen  Destament  at  farw  a'r  dyfodol.  Y  ayniad  o 
le  j  mae  Lowth  a  Herder  yn  dadleu  drosto.  Cymerant  hwy  Sheol  i 
olygu  sefyllfa  ddychymygol,  danddaearol  y  meirw,  gan  gyfeirio  am 
gadarnhad  atPsalm  xxviii.  1 ;  xxx.  3;  lxxxviii.  5;  Esa.  xiv  19;  xxvtìl 
15,  &c.  Ceir  y  syniad  mewn  rhyw  ffurf  yn  Job,  ac  y  mae  Mosea  hefyd 
yn  rhoddi  yr  un  goleuni  arno  yn  llyfr  Numerí.  Yn  Deut  *m\\  $3 
cyfarfyddir  â'r  syniad  hwn,  ond  yn  cael  ei  guddio  o'r  golwg  bron  gan 
y  syniad  o  sefyllfa  ac  o  gosb.  "  Canys  tftn  a  gynneuwyd  yn  fy  nigv  ac  a 
lysg  hyd  uffern  isod." 

Cawn  lyfr  y  Salmau  yn  llawn  o'r  ystyr  hwn  i'r  gair  Hades.  Yn  y 
Cyfieithiad  Awdurdodedig  cyfieithir  Hades  yn  Bedd,  er  mawr  niwed 
i  feddwl  y  gair.     Ond  er  mor  lawn  ydyw  llyfr  y  Salmau  o'r  ayniad 


AB   ©L  MABW.  455 

yma,  cawn  y  syniad  cyntefig  o  ddysgwyliad  pryderns  o'r  byd  anwel- 
edig  yn  gymhlethedig  ftg  ei 
Yr  un  peth  ellir  ei  ddyweyd  am  lyfrau  Solomon.     Ceir  ganddo  eí 

Si  fynych  frawddeg  arferedig  yn  nyddiau  Job,  âòrjs  koí  òn-cUUia  (lxx), 
ades  ac  Apoleia.     Mae  y  geiriau  hyn  yn  neillduol  i  Job  a  Solomon. 

Yn  mhrophwydoliaeth  Esaiah  y  syniad  mwyaf  cyffredinol  o  Hadea 
ydyw  yr  un  danddaearol,  y  tanddaearolfyd.  Y  prophwyd  Jeremfah  a 
gymer  syniad  dyddiau  Moses  i'r  gair  Sheol.  Yr  hyn  i  Moses  oedd  yn 
diriogaeth  anhysbys,  Sheol,  sydd  i  Jeremlah  yn  Babylon.  Oddiwrth 
ymadrodd  a  ddefnyddir  gan  brophwyd  y  gaethglud,  Ëzeciel,  am  Baby- 
lon,  gellir  gweled  nerth  cyfeiriad  Jeremíah.  uTir  nis  gwyddost," 
ydyw  ymadrodd  y  prophwyd.  Dywed  £zeciel  (xxxiL  18)  mai  y  rhai 
dienwaededig,  y  rhai  aflan,  sydd  yn  "  disgyn  i'r  tir  isaf,  i'r  pwlL"  Yn 
awr  i'r  Iuddewon  yr  oedd  y  Babyloniaid  yn  ddienwaededig,  ac  felly  y 
mae  Jeremiah,  trwy  ddefnyddio  ymadrodd  Moees  am  uffern,  yn  dy- 
weyd  fod  myned  i  Babylon  yr  un  peth  ft  myned  i  Hades.  Yn  Babylon 
yr  oeddynt  yn  trigo,  ac  o  Babylon  y  mae  addewid  dychweliad  i  bobl 
Dduw. 

Eseciel  ydyw  y  cyntaf  i  edrych  ar  Sheol  neu  Hades  yn  debyg  i'r 
Testament  Newydd.  Yn  y  bennod  y  cyfeiriwyd  ati  (xxxii.)  cawn  gryn- 
odeb  llawn  o  syniad  y  genedl  yn  ac  wedi  y  caethgludiad.  Cawn  yma 
bedwar  arweddiad  i  Hades.  (a.)  Y  byd  isaf.  (b.)  Y  bedd  fel  aroefan 
ar  y  ffordd  i  Hades.  (c.)  Hades  fel  lle  o  gosb.  (d.)  Fel  lle  hefyd 
o  gymdeithasiad.  Nid  yn  unig  y  mae  yr  holl  dyrfa  sydd  yn  disgyn 
i'r  pwll  yn  derbyn  eu  gwobr,  ond  hefyd  y  maent  301  ymwybodol  o 
goebedigaeth  y  naill  a'r  llall.  "Pharaoh  a'u  gwel  h  wy nt,  ac  a  ym- 
gysura.' 

Ya  y  Prophwydi  Lleiaf  y  syniad  mwyaf  cyffredin  ydyw,  "Y  byd 
tanddaearol.  Y  dyfnder  mwyaf  ar  gyfer  yr  uchder  mwyaf  sydd  gan 
Amos  (ix.  2)  yn  yr  ymadrodd,  "  Pe  cloddient  hyd  Hades,  a  phe  dring- 
ent  i'r  nefoedd."  Jonah,  yntau,  pan  yn  son  yn  gwynfanus  am  u  fol 
Hades "  (ii.  2),  a  gyfeiria  at  yr  un  man.  Hefyd  pan  y  mae  Habacuc 
yn  cyferbynu  meddwl  meddwyn  i  Hades  (iL  5),  yr  un  meddwl  a  ddaw 
i'r  çolwg. 

Yn  awr,  wrth  adael  yr  Hen  Destament,  ac  eithrio  Eaeciel,  yr  ydym 
yn  cael  yn  nghyfnod  y  Prophwydi  gymysgedd  0  syniadau  y  cyfnod  yn 
rhedeg  yn  gyfochrog  â'r  syniadau  a  goleddid  yn  nyddiau  Job  a  Jacob. 

Pelly  tystiolaeth  yr  Hen  Destament  i'r  byd  dyfodol  ydyw,  Lle  an- 
weledig  eneidiau,  neu  yn  hytrach  dynion,  yn  yr  hwn  y  mae  adna- 
byddiaeth  a  chymdeithasiad.     Hefyd  y  mae  i'r  sefyllfa  ei  therfyn. 

Yma  dygir  ni  yn  ol  at  ein  gosodiad  blaenorol,  sef  tystiolaeth  Crist 
yn  ngwyneb  gosodiadau  Joeephus.  Hyd  yn  hyn,  nid  ydym  wedi 
gweled  fod  Josephus  wedî  camddarlunio  syniadau  ei  genedl.  Hefyd 
qìs  gallwn  weled  fod  dim  yn  gwrthdaraw  y  syniad  Iuddewig  yn  nam- 
meg  y  Gk>ludog  a  Lazarus.  Nis  gallwn  weled  ychwaith  fod  goleuni 
aewydd  yn  cael  ei  roddi  yma  ar  y  dyfodol. 

Bellach  yr  ydym  mewn  sefyllfa  i  fyned  ymlaen  gydag  ymadroddion 
leillduol  o  eiddo  Crist  Yn  nghyfnod  y  Testaraent  Newydd,  nid  oes 
ieb  wedi  cyfeirio  yn  fwy  mynych  at  Hades  na'n  Owaredwr  ei  hun. 
D'r  un  ar  ddeg  o  gyfeiriadau  yn  y  Testament  Newydd  at  Hades,  y  mae 


456  AB   OL  MABW. 

Crist  wedi  defnyddio  saüh.  Eto,  er  mor  fynych  y  darfa  i  Grist  gji 
eirío  at  7  sefyllfa  hoD,  nid  ydym  yn  cael,  ac  eithrio  y  cyfeimd  ji 
Marc  ix.  at  y  "  pryf  na  bydd  marw  a'r  tftn  na  ddiffydd,"  ei  fod  wií 
rhoddi  dim  goleuni  ychwanegol  ar  y  sefyllfa  ddyf odoL  Gydi  goìw^ 
ar  y  "pryf  "  a'r  "  tftn  "  eto,  ai  nid  ydyw  hyn  yn  gynnwysedig  yn Uje 
Hinnom  hanesiaeth  frenhinol  yr  Iuddewon  ?  Yr  oll  a  allwn  gydiobai 
ydyw  fod  Críst  wedi  rhoddi  mwy  o  gysondeb  yn  syniadaa  ei  genedL  t 
gosod  mwy  o  barhad  ar  y  syniadau  hyn. 

Yn  awr  gallwn  droi  i  edrych  ar  syniad  Crist  yn  Matthew  t.  2ì 
Wedi  gwneyd  cyfeiríad  arbenig  at  ddadblygiad  y  teimlad  0  ddigoto 
mewn  dyn,  daw  Críst  yn  niwedd  yr  adnod  at  ddadblygiid  llin 
digofaint  o  ran  ei  natur  a'i  gosb.  Y  geiriau  ydyw  y  rhai  hyn:  "Pwy 
bynag  a  ddywedo,  O  ynfyd,  a  fydd  euog  0  dân  uffera  "  (yfcw  TŴnptf 
Ni  pherthyn  i  ni  sylwi  ar  amry  wiol  anhawsderau  esboniadaeth  yr  «fooi 
ond  yn  unig  i'r  graddau  y  dygir  i  sylw  feddwl  yr  ymadrodd  "Gehewn 
o  dftn."  Cyfeiria  y  geiriau  at  dair  gradd  yn  nadblygiad  y  teimlid  0 
ddigofaint.  Y  gyntaf  ydy w,  digio  heb  ystyr.  Yr  aü,  dyweyd  ŵ* 
gair  yn  dynodi  teimlad  sarug,  ffroenuchel ;  y  dyn  a  ddefnyddi»  ji 
ymadrodd  hwn  ydjrw  y  dyn  a  all  edrych  yn  ddirmygus  ar  ei  gy<Mdya 
gan  ei  alw  yn  farbaríad,  y  dirmygedig.  Gwysir  hwn  o  flaen  cp$& 
eglwysig  uchaf  y  genedL  Y  drydedd  radd  ydyw  defnyddiad  y  gẁ 
Ynfyd.  Yr  hwn  a  wna  hyn  a  garía  y  pechod  o  ddigofaint  i'r  saàe 
uchaf,  i'r  safle  agosaf  at  lofruddiaeth  weithredoL  Gan  mai  troeeddiŵi 
moesol  ydyw  hwn,  ymwneir  ftg  ef  gan  lys  a  chosbedigaeth  foesoL  V 
gosbedigaeth  hon,  os  nad  y  llys  hefyd  ydyw,  Gehenna  o  dftn. 

Y  cwestiwn  sydd  yn  d'od  i'n  cyfarfod  yn  awr  ydyw  hwn :  Pa  nn  t 
llys  a  chosbedigaeth  yn  perthyn  i'r  ddaear  ydyw  hwn,  ai  ynte  i'r  brt 
anweledig  t  Barn  dysgedigion  ydyw  fod  Crist  yn  cyfeirío  ymi  ü 
Hinnom,  a  Hinnom  erbyn  hyn  ar  lafar  gwlad  wedi  d'od  yn  gyrystyri 
(^ehenna,  fel  yn  wrüigyferbyniol  i  Baradwys.  Dosrenir  y  çẁ 
G^ehenna  f el  hyn : — yn  «=  tir,  a  Hinnom,  enw  dyn.  Dywed  Dr.  Gine- 
burg  fod  gardd  Eden  yn  ysgrifeniadau  y  Talmud  yn  cael  ei  galw  uor 
tref  y  dedwydd ; "  a  bod  dyffryn  Hinnom  yn  wastad  yn  golygu  ucv 
tref  yr  annedwydd,"  lle  y  drygionus,  oblegid  y  trueni  a'r  aflendid  sydd 
yn  perthyn  i'r  lle.  Aiff  y  Dr.  dysgedig  mor  bell  a  dyweyd  nas  g*ji 
am  yr  un  ensraifft  yn  amser  Críst  lle  y  defnyddid  Gehenna  mewi 
cysylltiad  &  chosbedigaeth  yn  yr  ysgrifeniadau  uchod,  nad  oed< 
yn  golygu  Ue  pechaduríaid  ar  ol  marw.  Nid  ydym  yn  cael  yn  anmi^ 
fod  Hinnom  fel  llosgfa  wedi  ei  barhau  hyd  ddyddiau  Críst ;  ac  wedi  1 
aberthiad  i  Moloch  ddiflanu  o'r  tii  yn  y  caethgludiad  Babylonaidd,  ŵ 
oes  genym  brawf  fod  yr  un  bôd  dynol  wedi  cael  ei  roddi  i'r  fflima^ 
Oddiwrth  y  pethau  hyn  ymddengys  mai  nid  llys  a  choebedigaetl 
ddaearol  ydyw  y  uGehenna  o  dftn."  Bhaid,  gan  hyny,  mai  Up 
choabedigaeth  yn  y  byd  ysbrydol  ydyw. 

Yn  yr  noll  gyf  eiriadau  eraill  o  eiddo  Crist  atyr  hyn  sydd  yn  dilyn  m»rt 
ac  yn  cael  ei  gyfieithu  (l  Uffern,"  y  mae  Crist,  gydag  un  eithrial  f 
defnyddio  y  gair  Othewna.  Yr  eithríad  hwn  ydy w  Matt  ri.  23.  Wrt 
gyf eirio  at  fendithion  uchel  Capernaum,  a'r  defnydd  a  wnelsai  0  hoi 
ynt,  dywed  Crist  y  byddai  iddi  gael  ei  "thynu  i  lawr  hyd  yn  Hades. 
Yma  aaif  y  gair  Hades  yn  wrthgyferbyniol  i'r  nef, — yr  uchder  mwyi 


AE  OL   MARW.  457 

%'r  dyfnder  mwyaf.     Felly  ystyr  y  gair  Hades  gan  Grist  ydy  w,  y  byd 
ianddaearol,  anweledig,  byd  yr  ysbrydoedd. 

Yn  Marc  ix.  43 — 49,  yr  ydym  yn  cael  dadblygiad  yn  athrawiaeth  y 
lefyllfa  ddyfodol  Mae  y  tàn  yn  "  anniffoddadwy,"  ac  nid  ydy w  eu 
>ryf  hwynt  "yn  marw." 

Nid  oes  ammheuaeth  nad  oedd  yr  Iaddewon  y  pryd  hwn  yn  edrych 
ìt  Gehenna  fel  carchardŷ  amserol  yr  annuwiol.  Yr  oeddynt  yn  dysgu 
m  bendant  fod  terfyn  i  fod  ar  boenau  uffern.  Y  doethawr  Iuddewig 
ìysgedig  yn  amser  yr  Apostolion,  R.  Akiba,  a  ddy wed  yn  eglur :  u  Mae 
ìosbedigaeth  yr  annuwiol  yn  Gehenna  yn  parhau  ddeuddeng  mis." 
Dyma  yr  unig  fan  y  mae  Criat  yn  gwrthddyweyd  y  syniad  cyffredin. 
jrwir  y  geliir  dwyn  gwrthddadl  ymlaen,  nad  oes  yma  gynnydd  yn  nad- 
>lygiad  yr  athrawiaeth,  gan  fod  Ësaiah  (lxvi.  24)  yn  dysgu  yr  un  peth. 
3ydnabyddwn  ar  unwaith  fod  Crist,  hyd  yr  oodd  yn  bosibl,  yn  cadw  yn 
ánwl  at  eiriadaeth  yr  Hen  Destameut;  ond  y  mae  defnyddiad  Crist  o 
ìonynt  yma  yn  gyfry w  ag  i  roddi  i  ymadrodd  a  ddef nyddiwyd  o'r  blaen 
>leuni  newydd.  Hyd  y  gallwn  weled,  gesyd  Esaiah  olygfa  y  gosb- 
îdigaeth  hon  allan  mewn  amser,  a  hyny  dan  oruchwyliaeth  yr  efengyl. 
Prophwydoliaeth  ydyw,  medd  Dr.  Alexander,  am  lwyddiant  terfynol 
rr  efengyl ;  am  ddyfodiad  Iuddewon  a  Chenedloedd,  heb  yr  un  mur 
;wahan,  i  Sion.  Bydd  hyn  yn  ofid  dwys,  yn  bryf  na  bydd  marw,  i'r 
•hai  hyny  a  wrthgiliant  oddiwrth  grefydd  Crist.  O'r  ochr  arall,  y  mae 
;eiriau  Crist  yn  hollol  glir  oddiwrth  bob  meddwl  dammegol ;  y  maent 
m  sicr  a  diammheuol  y  peth  ydynt.  (Alford.)  Yma  y  mae  y  gosbedig- 
teth  yn  foesol,  ac  yn  gosbedigaeth  am  wrthod  Crist  yn  yr  efengyl. 
í'elly  y  mae  yn  osodiad  ychwanegol  i  eiddo  dysgawdwyr  y  genedl. 
^id  cosbedigaeth  mewn  amser  ydyw.  Dywed  Crist  yn  bendant  na 
>ydd  y  pryf  yn  marw,  na'r  tân  yn  diffodd.  Syniad  llawn  yr  ymadrodd 
rw  hwn,  cedwir  y  rhai  a  deflir  i'r  tân  mewn  bôd  i'r  unig  amcan  o  ddy- 
>ddef.  A  digofaint  dwyfol  sydd  yma  yn  difa,  a'r  digofaint  hwnw  hefyd 
iydd  yn  cadw  pechaduriaid  i'w  difa.  At  farw  na  bydd  maiw,  medd 
ítier,  y  mae  y  geiriau  hyn  yn  cyfeirio.  Gan  hyny,  y  mae  Crist  yn  y 
çeiriau  hyn  yn  cyfeirio  at  derfyn  eithaf  cosbedigaeth  pechod.  Felly 
iysgeidiaeth  Crist  am  Hades  ydyw,  byd  tanddaearol ;  Hades  fel  cosb- 
ìdigaeth  a  llys  yn  y  byd  ysbrydol;  ac  hefyd  Gehenna  fel  cyfrwng 
tragy  wyddol  gosbedigaeth  y  gwrthodiad  o  hono  fel  Gwaredwr. 

Yn  nghyfnod  agosaf  yr  Eglwys  at  Grist  ni  chawn  gyfnewidiad  yn 
^styr  a  meddwl  y  gair  Hades.  Gesyd  Llyfr  yr  Actau  iddo  yr  un 
ystyT  a  Llyfr  y  Salmau.  I  weled  grym  y  gair  fel  y  detnyddir  ef  gan 
Paul  (1  Cor.  xv.),  nis  gallwn  wneyd  dim  yn  weil  na  defnyddio  cyf- 
ieithiad  y  Dtui/fol  Oraclau:  "Angeui  pa  le  mae  dy  golyn  f 
tlades!  pa  le  mae  dy  f uddugoliaeth  î  "  Yn  yr  ymadroddion  hyn  y 
nae  yn  berffaith  eglur  i  ni  foòf  terfyn  i  fod  ar  Hades,  fel  Hades.  Nid 
^w  y  bedd  i  ysgaru  dros  byth  ysbrydoedd  oddiwrth  eu  cyrff,  mwy 
iag  y  mae  Hades  i  lywodraethu  ar  ysbrydoedd  ymadawedig.  Nid  oes 
i  fynom  yn  awr  a  dadleu  natur  cosbedigaeth  dragy wyddoL 

Ioan  eto,  yn  llyfr  y  Dadguddiad  (xx.  14)  a  ddwg  yr  un  dystiolaeth  ft 
Phaul.  **  A  marwolaeth  a  Hades  a  f wriwyd  i'r  Uyn  o  d&n.  Hon  yw  yr 
ûl  farwolaeth."  Dyweyd,  fel  y  gwna  y  cyfieithiad  cyffredin,  fod 
*  marwolaeth  ac  uffern  yn  cael  eu  bwrw  i  uffern,"  sydd  wrthun  ac 


458  AJt   OL  MARW, 

annealladwy.     Y  mae  yn  dal  allan  fod  un  uffern  i  gael  ei  dinystrio  yi 
y  llall. 

Nis  gallwn  oblegid  ei  neülduolrwydd  fyned  heibio  i  dystiolaetb  Pedr 
(2  Pedr  ii.  4).  Defnyddia  ef  air  na  cheir  yn  unnmn  arall  trwy  yr  hoD 
Fibl.  Wrth  gyfeirio  at  Dduw  wedi  bwrw  yr  angelion  syrthiedig  i 
uffern,  dywed  Pedr  mai  i  Tartarus  y  bwriwyd  hwy.  Nid  Hadea,  na 
Gehenna,  a  ddefnyddir,  ond  Tartarus.  Yn  ol  yr  hyn  a  allwn  wybod 
am  Tartarus,  ni  a  gawn  mai  ymadrodd  Cenedlig  ydyw,  wedi  ei  fabwys- 
iadu  gan  yr  Iuddewon.  Yn  amser  yr  Apostolion  yr  oedd  y  gair  wedi 
d'od  i  gael  ei  arfer  i  osod  allan  yr  ystad  sydd  wrthgyferbyniol  i 
Elysium.  Mor  bell  ag  y  gellir  deall,  cyfleai  Elysium  yr  un  syniad  fr 
Groegiad  ag  a  gyfleai  Paradwys  i'r  Iuddew.  Felly  y  mae  Tartarns  yn 
cyfateh  i'r  gair  Hades.  Ymadrodd  hollol  Iuddewig  ydyw  Gehenna,  ac 
ni  ddefnyddir  ef  gan  yr  un  o'r  Apostolion  ond  Iago,  a  hyny  pan  yn 
ysgrifenu  at  y  denddeg  llwyth. 

Yn  awr  bydd  y  ddwy  ystyriaeth  ganlynol  yn  ddigon  i  argyhoeddi 
pawb  diduedd  am  werth  dywediad  pwysig  Gríst  wrth  y  lleidr  ynai 
berthyna8  ft  gogoneddiad  uniongyrchol.  (1)  Defnyddiai  yr  Iuddewoe 
uBaradwyg"  yn  gyfystyr  &  "mynwes  Abraham.,>  Yn  ol  Joeenhua, 
man  i  arot  gogoniant  terfynol  y  byd  ysbrydol  ydy w  mynwes  AbcmaaoL 
(2)  Dyma  yr  ystyr  y  bwriadai  örist  i'r  Ueidr  ei  ddealL  Yr  oedd  yr 
argyfwng  yn  rhy  bwysig  i  ddefnyddio  gair  dyeithr,  ac  ni  feddai  Crat 
amser  i  egluro  ymadrodd  newydd.  Os  oedd  Iesu  am  gyflwyno  eysor 
presennol  i'r  truan  oedd  yn  marw,  sicr  ydyw  y  buasai  yn  gwneyd  byny 
ftg  ymadrodd  ag  yr  oedd  v  dyn  yn  ei  ddeall  Os  ydyw  hyn  yn  wii, 
yna  nid  oes  dim  yn  y  ddadl  oddiwrth  y  gair  hwn  yn  ffafr  go^oneddîad 
uniongyrchol.  Bellach  gallwn  ddwyn  ein  hymchwiiiad  i  ffurf  neilldooJ 
fel  ag  i  weled  yn  f wy  cryno  yr  hyn  sydd  yn  cael  ei  ddyagu.  FeOy 
dodwn  ger  bron  y  ffeithiau  hyn. 

1.  Mai  term  cyffredinol  ydyw  Hades  yn  cyfeirio  at  le  ftg  iddo  ddwy 
adran. 

(1)  Paradwya,  Mynwes  Abraham,  Elyaium. 

(2)  Uffern,  Gehenna,  Tartarus. 

Oddiwrth  ddammeg  y  Goludog  a  Lazarus,  gwelir  fod  Crist  yn  goaod 
y  ddau  yn  Hades.  Y  goludog  yn  y  fflam,  a  Lazarus  yn  mymm 
Abraham.  Eto  profa  addewid  Crist  i'r  lleidr  eu  bod  eu  dau — Criet  sẁ 
lleidr — wedi  myned  i  Hades.  Arosodd  y  lleidr  yno ;  ond  dycbwelodd 
Çrist,  ac  esgynodd  i  ddeheulaw  Duw. 

2.  Mae  y  sefyllfa  yn  Hades  i  dd'od  i  derfyniad. 

(1)  Nid  oes  dim  yn  holl  ddadganiadau  y  Bibl  yn  groes  i  hyn. 

(2)  Y  mae  genym  ddadganiad  pendant  Josepbus;  un  o  brif  brophwydi 
cyfnod  diweddaf  yr  Hen  Destament  íHosea  xiii.  14);  a  thri  o 
apostolion  penaf  Crist,  yn  tystio  i  sicrwyad  hyn. 


W.   WlLLIAMS. 
Buenos  Aires,  gyrä  o  JPdchmaL 


Y    TAD    DAMISN.* 

In  all  times  and  plaoes  the  Hero  has  beea  worshipped.  It  will  ever  be  so.  We 
all  love  great  men ;  love,  yenerate  and  bow  down  subniissiye  before  great  men : 
nay,  oan  we  honestly  bow  down  to  any thing  else  ?  Ah,  does  not  every  trae  man 
íeel  that  he  is  himseif  made  higher  by  doiog  reverenoe  to  what  is  really  above 
him  ?  No  nobler  or  more  blessed  f eeling  dwells  in  man's  heart.  And  to  me  it  is 
very  oheering  to  oonsider  that  no  soeptioal  logio,  or  general  triviality,  insinoerity 
and  aridity  of  any  time  and  its  influenoes,  oan  destroy  this  noble  inborn  loyalty 
and  worship  that  is  in  man.    (Oablylb  on  Horoes  and  Herotoorship.) 

Yn  yttod  y  misoedd  diweddaf  caf wyd  prawf  newydd  a  hynod  darawiadol 
o  wirionedd  y  syniad  a  osodir  allan  yn  y  paragraph  nchod,  yn  yr 
edmygedd  dwfn  o  fywyd  a  llafar  yr  offeiriad  Pabaidd,  y  Tad  Damien  ; 
y  parch  diffuant  a  ddangoswyd  tuag  at  ei  goffadwriaeth  ymhlith  uchel- 
wyr  y  deyrnas ;  ac  yn  arbenig  y  brwdfrydedd  a  gynnyrchwyd  trwy  ei 
farwolaeth  am  ddwyn  ymiaen  y  gwaith  y  cysegrodd  ofe  ei  fywyd  iddo. 
Yn  wir,  y  mae  ei  lafur  wedi  peri  i  eraill  osod  y  nod  yn  llawer  nwch  na 
dim  y  meddyliodd  efe  am  ei  gyrhaedd.  Ymgeleddu  gwahangleifion 
ynysoedd  Sandwich  oedd  gorchwyl  mawr  ei  fywyd  ef.  Ond  y  mae  ei 
farwolaeth,  trwy  ba  un  y  galwyd  sylw  at  ei  waith,  wedi  achíysuro  yr 
ymofyniad,  Oni  eilir  gwneuthur  rhywbeth  i'r  chwarter  miliwn  o 
wahangleifion  sydd  yn  yr  lndia)  Onid  oes  modd  rhoddi  terfyn  ar  y 
clwyf  yno,  fel  yr  ydys  wedi  gwneuthur  yn  y  wlad  hon  ì  Onid  ydyw 
yn  bosibl  gwaredu  dynoliaeth  oddiwrth  y  pla  ofnadwy  hwnf  Un 
engraifft  yohwanegol  o  wiríonedd  dy wediad  John  Wesley :  "  Y  mae 
Daw  yn  claddu  ei  weithwyr,  ond  yn  cario  ymlaen  ei  waith."  Braidd 
na  ellir  dyweyd  mai  y  rheol  ydyw  fod  marwolaeth  gweithiwr  difrifol 
yn  taflu  bywyd  newydd  i'r  gwaith  a  wneid  ganddo. 

fiwriedir  yn  y  nodiadau  canlynol  roddi  crynodeb  o'r  ffeithiau  dydd- 
orol  a  ddygir  i'n  sylw  gan  Mr.  Clifford  am  fywyd,  cymeriad,  a  gwaith 
y  Tad  Damien.  Wrth  ddarllen  am  yr  offeiriad  yn  ngwanwyn  1887, 
mewn  cylchgrawn  a  ddaethai  i'w  law,  penderfynodd  y  gwr  hwn  dalu 
ymweliad  âg  ef,  i  edrych  a  allai  wneuthur  rhy wbeth  er  ei  gynnorthwyo. 
Treuliodd  auaf  y  flwyddyn  hono  yn  India,  Ue  y  cafodd  lawer  o  gyfleus- 
derau  i  ymgydnabyddu  â'r  ffeithiau  ynghylch  y  gwahanelwyf  yno. 
Wedi  dychwelyd  ifr  wlad  hon,  croesi  y  Werydd,  a  myned  ar  draws 
cyfandir  eang  America,  nen  cyrhaedd  i  San  Francisco,  hwyliodd  oddi- 
yno  droa  y  Môr  Tawelog  nes  cyrhaedd,  tua  chanol  Rhagfyr,  1888,  i 
Ynysoedd  Sandwich.  Oorwedda  y  rhai  hyn  tua  hanner  y  ffordd 
rhwng  yr  America  ac  Awstralia.     V  benaf  o'r  ynysoedd  ydyw  Hawaii,f 

*  Fathbb  Dájcdih  :  A  Jomrney  from  Oashmere  to  his  Home  In  Hawail.  By  Bd- 
ward  Clifford.    London  :  Maomulan  &  Co..  1889. 

f  Y  mae  arwynebedd  yr  ynya  hon  yn  4600  o  ûUdiroedd  ysgwar :  yr  hyn  iydd  tna'r 
un  faint  ag  arwynebedd  saith  o  siroedd  Cymro,  seí  Oaernaríon,  Dinbyoh,  Meirionydd, 
Trefaldwyn,  Aberteifl,  Maesyfed,  a  Bryoheiniog. 


460  Y  TAD   DAMIBH. 

yr  hon  sydd  yn  fynych  yn  rhoddi  ei  henw  i'r  ynyscedd  olL  Dargn- 
fyddwyd  hwy  gan  Cadben  Cook  yn  1778 ;  a  chan  frodorion  y  brif  jdji 
y  lladdwyd  ef  yn  1779.     Ond  ni  ymwelwyd  ft'r  ynyaoedd  gan  ddynkm 

Í;wynion  am  ddeugain  mlynedd  ar  ol  hyn,  oddieithr  y  galwai  ambell 
ong  fasnachol  yno  yn  achlysurol,  gyda  y  rhai  a  arweinid  i'r  cyfemad 
hwnw  wrth  bysgota  morfílod.  Ównaeth  y  rhai  hyn,  pa  fodd  bynag, 
niwed  anferth  i'r  brodorion  trwy  ddwyn  i'w  plith  arferion  a  fa  jn 
ddinystriol  i  lawer  o  honynt.  Y  canlyniad  ydyw  lleihad  dirfawr  yn  y 
boblogaeth.  Ar  un  adeg,  yr  oedd  yn  yr  ynysoedd  400,000  o  drigohoo; 
ond  dywed  Mr.  Clifford  nad  oea  yno  yn  awr  uwchlaw  40,000.  Yn 
1881,  talodd  brenin  yr  Ynyaoedd  ymweliad  ftg  amryw  wledydd  er 
ceisio  perswadio  rhai  i  ymfudo  ac  ymsefydlu  yno,  o  herwydd  y  Ueüud 
parhaus  yn  y  boblogaeth. 

Yn  1809  arweiniwyd  brodor  ieuainc  o  un  o'r  ynysoedd  mewn  modd 
rhagluniaethol  i'r  America.     Cafwyd  ef  un  boreu  yn  wylo  wrth  borth 
Coleg  Yale,  a  chymerwyd  ef  i  mewn  yn  garedig  gan  un  o'r  graddedigioa 
a  breswyliai  yn  y  Coleg  o'r  enw  Mr.  Dwight*     Enw  y  bachgen  oedd 
Obookiah.     Yn  f uan  daeth  i  ddymuno  caelei  "  ddysgu  i  ddarllen  y  BiM, 
a'i  anfon  adref  at  ei  bobl  i  ddyweyd  wrthynt  am  weddlo  ar  y  Dow 
sydd  i  fyny  yn  y  nefoedd."     Yr  oedd  gyda'r  bachgen  hwn  ddau  eraül, 
a  elwid  Tennooe  a  Hopu.     Bu  farw  Obookiah  ymhen  oddeatu  biwyddyn 
wedi  dyfod  i  Yale ;  ond  arbedwyd  y  ddau  eraill,  a  chadwyd  hwy  dii 
addyag  am  nifer  o  flynyddoedd.     Gyda'r  ddau   fachgen   hyn,   aeth  o 
Boston  ddeuddeg  o  wŷr  a  gwragedd  i  Ynysoedd  Sandwich,  a  chyrhaedd- 
asant  yno  y  dydd  olaf  o  Fawrth,  1820.     Pan  oedd  y  ffyddloniaid  hyc 
yn  cychwyn  i'w  taith,  dywedid  wrthynt  gan  eu  cyfeiilion  :  "  Prhi  y 
gellir  gobeithio  i  chwi  gael  byw  i  weled  dymchweliad  eilunaddolîaeta 
yn  yr  Ynysoedd."    Ond  er  eu  syndod  cawaant  y  dymchweliad  eiaoes 
wedi  cymeryd  lle,  a  chwyldroad  rhyfeddol  wedi  ei  ddwyn  oddiamgylch. 
Ar  ol  llawer  o  ryfela,  yr  oedd  v  brenin  Ramehameha  y  Cyntaf  wedi 
llwyddo  i  uuo  yr  hoÚ  ynysoedd  â'a  gilydd  yn  un  deyrnas ;  ac  hefyd 
wedi  diddymu  y  ((tabu,"  math  o  caste  system  hynod  o  ddarostjngol, 
oedd  hyd    y  pryd    hwnw  wedi    ffynu    ymhlith    y  brodorion.       Yt 
oedd  yn  drosedd  yn  haeddu  marwolaeth,  yn  ol  y  gyfnndrefn    hono, 
i  ddyn  ganiatâu  i'w  gysgod  ddisçyn  ar  benaeth,   neu  hyd   yn    nod 
aefyll  pe  dygwyddai  i'w  enw  gaelei  grybwyll   mewn  cftn;    ac  feJJy 
yr  oedd  bywyd  dynion  yn  gwbl  at  drugaredd   y   brenin   a'r    pen- 
aethiaid.     Nis  gallai  gwraig  fwyta  gyda'i  gẃr,  nac  ychwaith  fwyta  c% 
ieir,  cig  moch,  cocoanut,  na  barumas, — pethau  a  aberthid  i  eilnnod, — dan 
boen  marwolaeth.     Pan  wedi  gorphen  adeiladu  teml,  offrymid  dynioc 
i'r  duwiau.     Y  mae  yn  awr  ar  gael  raff  ag  yr  oedd  un  offeiriad  wedi  | 
llindagu  à  hi  dri  ar  hugain  o  ddynion.     Yr  oedd  lladd  plant  bychaìs  ! 
yn  arfer  gyffredin ;  Uabyddid  gwailgofiaid  i  farwolaeth ;   a  ciüedcbd  i 
hen  bobl  yn  fynych  yn  fy w,  neu  yntau  gadewid  hwy  i  drengu. 

Ond  erbyn  i'r  cenadon  gyrhaedd  yn  1820,  ac  anfon  Hopu — on  o't 
ddau  fachgen  brodorol— i'r  lan  i  wneyd  ymchwiliad  i  agwedd  pethao, 
derbyniasant  ganddo  y  newyddion  : — u  Y  mae  Ramehameha  wedi  marw. 

*  Fel  hyn  yr  yagrifen»  Mr.  Oliflord  am  dano.  Oredwn  mai  Dr.  Dwigh t  oedd  y  g*r. 
yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  IJywydd  y  Ooieg. 


Y   TAD   DAMIEN.  461 

Mab  iddo,  Liholiho,  sydd  yn  awr  yn  teyrnasu.  Y  mae  y  '  tabu '  wedi 
ú  ddiddymu,  y  delwau  wedi  eu  llosgi  yn  tân,  y  temlau  wedi  eu 
linystrio ;  y  mae  rhyfel  wedi  cymeryd  lle,  ond  yn  awr  y  mae  heddwch." 
Prin  y  geílid  credu  v  fath  newyddion.  tìn  diwrnod  cyfodasai  y  brenin 
;alluog  o'r  lle  yr  oedd  yn  gwledda,  ac  aethai  i  eistedd  wrth  yr  un  bwrdd 
í'i  wragedd  i  fwyta  ac  yfed.  Dilynwyd  ei  esiampl  gan  y  prìf  offeiriad. 
Llanwyd  y  bobl  ft  dychryn ;  ond  ni  ddisgynodd  arnynt  unrhyw  arwydd- 
ion  o  anfoddlonrwydd  dwyfol ;  ac  yn  fuan  yr  oedd  yr  hen  gaethiwed 
weài  diflanu,  a  rhyddid  yn  cael  ei  fwynhau  trwy  yr  holl  ynysoedd. 
A.c  wedi  i'r  brenin  gwblhan  ei  waith,  clafychodd  a  bu  farw.  Prudd- 
aidd  yw  darllen  ddarfod  iddo,  pan  yn  ymyl  marw,  ofyn  yn  ofer  i  ryw 
fasnachwr  Americanaidd  ddy weyd  wrtho  am  Dduw  yr  Americaniaid ; 
ond  pwy  a  ŵyr  na  ddarfu  iddo  wrth  ymbalfalu  ei  hunan  am  dano 
Iwyddo  i'w  gael  ? 

Rhoddodd  ei  fab  dderbyniad  croesawus  i'r  cenadon.  Daeth  ef  a'i 
bum'  gwraig  ar  unwaith  i  gyfarch  gwell  iddynt,  yn  noethion.  Awgrym- 
odd  y  cenadon  mai  gwell  f uasai  iddynt  wisgo  am  danynt ;  a'r  tro  nesaf 
y  galwodd  y  brenin  yr  oedd  ganddo  het  am  ei  ben,  a  nosanau  sidan  am 
ei  draed.  Tywysoges,  chwe'  troedfedd  o  daldra,  o'r  enw  Rapiolani, 
oedd  un  o'r  dychweledigion  cyntaf  at  Gristionogaeth,  yr  hon  yn  1824 
a  wnaeth  wasanaeth  pwysig  at  fwrw  ymaith  ofergoeledd  y  trigolion. 
Bu  ei  gweithred  yn  achlysur  i'r  drydedd  ran  o'r  boblogaeth  droi  yn 
Grìstionogion.  Annibynwyr  oedd  y  cenadon  cyntaf  hyn,  ac  iddynt 
bwy  y  perthyn  yr  anrhydedd  o  ddychwelyd  yr  ynysoedd  oddiwrth 
Baganiaeth  at  Grìstionogaeth.  Yn  1839  yr  aeth  y  Pabyddion  i'r 
Ynysoedd ;  ac  yn  ddiweddarach  drachef n  y  cyrhaeddodd  cenadon  yr 
Egíwys  Sefydledig  yno. 

Cyn  myned  ymhellach,  dichon  y  gellir  yn  bríodol  wneyd  ychydiç 
sylwadau  ar  nodweddion  daearyddol  yr  ynysoedd.  Dyma  ddesgrifiad 
Mr.  Clifford :— 

One  can  imagine  how  delightful  the  aspeot  of  these  delioious  tropioal  ialands 
muflt  have  been  to  the  first  missionaries.  The  whole  soene  ifl  bo  exaotly 
deeoribed  in  the  íollowing  lines  of  Tennyson  that  it  seemed  to  me,  when  I  was 
there  last  Jannary,  as  ií  they  must  have  been  written  to  desoribe  it, — 

"  Courage  I "  he  said,  and  pointed  toward  the  land, 

"  ThÌB  mounting  wave  wül  roU  us  shoreward  floon." 
In  the  afternoon  tney  oame  unto  a  land 

In  whioh  it  seemed  always  afternoon. 

AU  round  the  ooast  the  languid  air  did  swoon, 
Breathing  like  one  that  hath  a  weary  dream, 

FuU-faoed  above  the  valley  stood  the  moon ; 
And  like  a  downward  smoke,  the  slender  stream 
Along  the  olifl  to  faU  and  pause  and  faU  did  seem. 

A  land  of  streams  t  some,  like  a  downward  smoke, 

Slow-dropping  yeils  of  thinnest  lawn,  did  go ; 
And  some  thro'  wavering  lights  aod  Bhadows  broke, 

Bolling  a  slumbrous  sheet  of  foam  below. 

They  saw  the  gleaming  river  seaward  flow 
From  the  inner  land :  f ar  ofif,  three  mountain-tops, 

Three  süent  pinnaoles  of  aged  snow, 
Stood  sunset-flush'd. 

**  The  mountains  and  the  river  are  there,  and  the  delioious  streams  are  for  ever 
falling  by  soores  down  the  green  preoipioes  of  Hawaü  into  the  blue  sea.    How 

2  i 


462  T  TAD   DAMIEN. 

lovely  that  sea  is  oan  soaroely  be  told.  One  pate  one'a  faand  in,  and  all  round  Ä 
is  the  softest  and  most  brilliânt  blue ;  below  are  growths  of  pure  white  oorai,  aaá 
among  them  swim  flshes  as  brüliant  as  paroquets.  Some  are  yellow  hke 
oananes,  some  are  gorgeous  orange  or  bright  red.  I  tried  to  paint  a  bloe  flss, 
but  no  pigment  eould  represent  its  intensity.  The  loveiiest  of  all  was  Kka 
nothing  but  a  rainbow  as  it  sported  below  me.  Groves  of  ooooanut  trees  rist 
from  the  water's  edge.  The  gardens  are  rioh  with  roees,  liliee,  myrtles,  gardmria, 
heliotrope,  and passionflowers. 

Near  oy  is  a  great  tropioal  f orest,  whioh  I  always  f eared  as  I  entered ;  for  there 
is  an  element  of  the  terrible  in  this  tremendous  yegetation,  and  in  the  perfeci 
stillness  of  it  all.  The  trees  are  wreathed  with  humid  oreepera ;  the  ferns  aw 
fourteen  f eet  high ;  even  the  stag's  horn  moss  grows  taller  than  a  man.  Evoy 
foot  of  spaoe  is  oooupied  with  rank  yegetation. 

The  Sandwioh  Islànds  are  a  oolleotion  of  voloanoeef  of  whioh  the  fires  appaar 
to  have  díed  out  in  southward  order.  In  Hawaii,  the  largest  and  moet  Bootberry 
island,  they  still  rage.  Out  of  its  great  lake  of  hquid  boiling  lava  the  fire-foen- 
tains  toss  themseWes  high  into  the  air,  red  as  blood  in  daylighfc,  orange  at 
twilight,  and  yeUow  as  a  primrose  bv  night — a  fearful  sight,  and  approaohèd  bj 
three  miles  of  soaroely  less  terrible  lava,  blaok  and  giittering,  and  nardened  into 
shapes  like  gigantio  orooodiles  and  serpents.  Sometimes  the  travellex  eees  that 
it  is  red  hot  only  eight  inohes  below  the  sole  of  his  foot. 

Even  more  wonderful,  perhaps,  is  the  great  eitinot  orater  of  fíalealrala,  on  the 
island  of  Mani.  It  is  the  largest  orater  in  the  world — nine  miles  in  diameter— 
and  it  eontains  in  its  hollow  îourteen  great  tumuli  or  eitinot  yoloanoes,  some  of 
them  700  feet  high.  As  I  watohed  the  soene  at  sunrise,  it  seemed  to  me  that  I 
was  not  only  in  another  planet,  but  in  another  dispensation. 

Eicept  the  orater,  there  was  nothing  tobe  seen  around  or  below  me  but  mOss 
and  miles  of  white  olouds,  slowly  turning  pink  before  the  ooming  sun.  Abom 
them  arose  two  far  distant  mountain-tops,  Mona  Loa  and  Mona  Kea,  and  oeca- 
sionally  there  was  a  rent  in  ths  great  traots  of  oloud,  and  a  bit  of  blne  ses 
appeared. 

This  vast  orater  yawned  in  the  immediate  foreground,  a  deathly  abandoneä 
plaoe,  but  not  without  the  beauty  whioh  almost  always  marks  Nature's  worlcs,  tf 
we  have  but  eyes  to  see  them  aright.  The  strange  hghts  and  shadows  wers 
unlike  anything  whioh  I  have  ever  beheld  before  or  sinoe.  The  oolours  of  ths 
tumuli  were  dim  but  splendid,  going  through  the  range  of  dull  purple,  dull  nink, 
dull  brown,  dull  yellow,  dull  green.  The  floor  of  the  orater  was  gray  and  blaofc, 
oomposed  of  the  dust  of  lava  acoumulated  through  oenturies,  and  probably  nerer 
trodden  by  the  foot  of  man. 

T  llyn  o  dân  yn  ynys  Hawaii,  a  ddesgrínr  uchod,  ydoedd  cartref 
tybiedig  y  dduwies  Pele.  Cerddodd  Eapiolani  artirawB  y  gwaAtadedd 
o  lava  nes  cyrhaedd  hyd  at  làn  y  llyn,  ac  yna  taflodd  iddo  7  ffrwythau 
cysegredig  i'r  dduwies  (óhelo  berries),  gan  herio  y  dduwies  iV  oiweidia 
Arewydai  ei  chanlynwyr  yn  yr  olwg  ar  ei  rhyfyg,  ond  ni  ddygwyddodd 
iddi  unrhyw  drychineb.  Yna  trodd  hithau  atynt  ac  a  fynegodd  am  y 
gwir  Dduw,  gan  gyffesu  ei  ffydd  yn  Iesu  Grist  Àr  gyfrif  y  dyddordeb 
ychwanegol  nwn  a  berthyn  i'r  llyn  0  herwydd  ei  gysylltiad  â  hen 
refydd  y  brodoríon,  yn  gystal  a  hynodrwydd  naturiòl  yr  olygfa,  y  mae 
'r.  Clifford  yn  rhoddi  desgrífíad  manwl  a  bywiog  iawn  0  hono,  yr  hwn 
y  byddai  yn  resyn  ceisio  ei  gyfíeithu  : — 

It  is  a  long,  slow  ride  up  the  mountain,  but  when  one  reaohes  the  highest 
elevation  the  view  is  suffioiently  surprising.  The  traveller  finds  hima^]f  on  a 
ourious  green  plain,  from  whioh  many  tufts  of  white  smoke  are  rising.  It  loosa 
as  if  weeds  were  being  burned ;  but  no,  it  is  the  steam  ooming  out  of  ozaoks  in 
the  ground,  and  when  he  goes  up  to  the  plaoe  he  flnds  it  both  hot  and  wet,  and 
orowds  of  luoky  ferns  grow  there  as  thiokly  as  possible.  ln  the  middle  of  th^ 
plain  is  sunk  the  orater  of  Rilauea,  a  monstrous  oup,  of  whioh  the  bottom  is  a 
waste  of  lava,  and  the  sides  are  preoiptoes  about  nine  milee  in  oironmferenes. 


T  TAD   DAMIEN.  463 

In  its  oentre  is  a  small  blaok  burning  mountain  with  several  peaks,  from  whioh 
Tnlnmne  oí  white  amoke  continually  asoend.  Nearly  at  the  foot  of  thifl  mountain 
the  lake  of  fiie  is  situated.  By  níght  the  smoke  is  iUuminated,  and  about  a 
doaen  fiery  furnaces  are  seen. 

On  one  side  of  the  orater  there  is  a  zigzag  path  down  the  precipice,  whioh  is 
clothed  with  tropioal  vegetation.  The  ferns  and  mosses  are  beautirul,  and  every- 
where  grow  the  soarlet  and  yellow  ohelo  berries,  whioh  are  in  season  eaoh  month 
of  the  year,  and  whioh  taste  something  like  whortle-berriea.  They  were  held 
saored  to  the  goddess  Pele. 

At  the  bottom  of  the  preoipice  the  vegetation  oeases  6uddenly,  and  the  most 
absolutely  abandoned  pface  ìs  reaohed.  What  looked  a  flat  plain  from  the  top 
is  now  disoovered  to  be  a  wilderness  of  dark  lava,  all  solid,  but  in  every  oonceiy- 
able  form  of  mud  wave  and  mud  flow ;  often  it  is  twisted  into  ooils  eiaotly  like 
rope,  and  there  are  regions  where  it  seems  as  if  some  intelligenoe  had  been  at 
work  to  shape  it  into  tens  of  thousands  of  huge  orooodiles  and  serpents  and 
antediluvian  beasts.  These  wondera  must  be  seen  to  be  believed  in.  They  often 
look  positívely  wioked.  In  some  parts  the  sulphur  has  its  way,  and  the  lava 
ereotions  are  bright  lemon  oolour.  One  plaoe  ls  a  ruined  tower,  with  a  red-hot 
oven  half-way  up  it,  and  a  perpetual  squifching  and  hiseing  and  fizzing  going  on. 
Oenerally  the  lava  is  blacMsh  m  oolour ;  sometimes  it  is  iridesoent,  sometimes  it 
has  a  sheen,  like  satin,  and  glitters  brightly  in  the  sun. 

A  great  deal  of  it  is  as  hard  as  stone,  but  sometimes  it  is  brittle,  and  is  spread 
out  in  thin  f olds  like  drapery.  Under  a  man's  weight  it  breaks  with  a  soreeoh, 
and  down  he  goes — perhaps  for  five  inohes,  perhaps  for  five  feet.  It  is  best  to 
follow  oloeely  in  the  guide's  footstepe.  There  are  three  miles  to  be  walked  over 
before  one  reaohes  the  mountains.  The  lava  is  often  rent  with  wide,  deep  oraoks, 
and  in  some  plaoes  I  found  that  it  was  red-hot  only  eight  inohes  below  the  sole 
of  my  foot.  Sometimes  the  orust  has  heaved  and  broken ;  under  it  is  a  hollow, 
and  then  more  lava  underneath.  The  ground  is  often  almost  burning  hot. 
Somehow  it  is  not  as  horrible  as  one  would  eipect — the  eun  is  so  brilliant,  tho 
air  is  so  good,  and  the  guide  is  so  oool. 

At  laat  the  traveller  begins  to  ascend  the  spur  of  the  mountain,  a  very  big 
dreadful  oraok  has  to  be  jumped  aoross,  and  almost  immediately  afterwards  he 
looks  down,  and  just  below  hlm  he  sees  olose  at  hand  the  lake  of  fire.  And  if  he 
is  not  frightened  and  silly,  he  olimbs  down  and  stands  at  its  edge,  shading  his 
faoe  and  eyes  from  the  burning  heat,  and  near  enough  to  dip  his  long  alpenstook 
into  the  lava.  The  lake  is  about  100  yards  in  diameter.  Its  rim  rises  about  ten 
feet  from  the  ground,  and  sometimes  the  boiling  lava  surges  up  till  it  overflowB. 
But  the  best  effeots  are  when  the  inside  wall  shows  itself  for  about  twelve  feet, 
for  then  the  lava  dashes  up  round  it  in  waves,  and  oontinually  underminee  it 
with  red  hot  grottoes  táll  it  topples  in  with  a  orash.  These  waves  of  lava  are  not 
unlike  the  waves  of  the  sea,  only  their  oolour  is  the  oolour  of  ooral  or  of  blood, 
and  their  spray  is  red  instead  of  white.  Above  them  there  is  often  a  beautiful 
lilao  or  violét  eflect,  and  this  violet  atmosphere  of  the  lake  of  firo  is  one  of  the 
loreliest  thingB  about  it. 

The  lava  is  as  liquid  as  thiok  soup,  and  of  a  bluish  gray  oolour,  with  oooasional 
sreenish  tints.  It  keeps  simmering  and  heaving,  and  then  it  breaks  in  all 
directions  into  most  lovely  vermilion  oraoks,  changing  into  violet  and  then  into 
dead  gray.  AU  the  time  a  roaring  sound  goes  on  Üke  the  roaring  of  the  sea. 
Wherever  the  slightly  oooling  orust  oracfcj  it  is  red-hot. 

And  now  as  one  watohes,  a  soarlet  f ountain  begins  to  play  in  the  middle  of  the 
lake.  At  first  it  is  about  two  f eet  high,  with  golden  spray,  then  it  sets  wilder  and 
larger  and  more  tumultuous,  tossinç  itself  up  into  the  air  with  a  beautiful 
sportívenes8 — great  twistíngs  of  fiery  hcpüà  spring  into  the  air,  like  serpente  and 
grifOns.  It  Ì8  terrible.  It  is  splendid.  It  is  exquisite.  And  it  is  almost 
îndesoribable.  I  visited  the  voloano  six  times,  and  generally  saw  some  of  these  fire 
fountains,  and  the  roaring,  tossing  waves  at  the  edge  of  the  voloano  never  oeased. 

Sometimes  a  thin  blue  flame  breaks  through  the  craofes  or  roars  up  through  a 
ohimnev  at  the  side.  AU  around  the  lake  is  a  deposit  of  "  Pele's  haír,"  a  dun- 
coloured  glassy  thread  that  is  alwavs  ready  to  stiok  into  one's  hand,  with 
numberlees  little  points.  In  some  plaoes  it  lies  so  thiok  that  it  looks  like  a 
blanket  of  disagreeable  tawny  fur. 

2    12 


464  T   TAD   DAIOEN. 

It  is  necessary  to  look  out  íor  a  gudden  change  of  wind  at  Rilauea.  I  hà 
almost  to  rnn  one  dav  to  escape  being  stifled  with  fomes  of  sulphur,  and  I  pŵbd 
up  a  lovely  soarlet  honeybird  whioh  had  rashly  flown  that  way,  and  má  t 
sulphurous  death. 

My  last  view  of  the  voloano  was  at  night,  when  its  red  oolour  chaneed  to  tte 
yellow  of  a  daffodil.  Enormous  wavee  and  fountains  of  fire  were  then  pUying  ud 
flinging  up  wreaths  of  spray,  whioh  fell  almost  at  my  feet,  and  lay  Iike  nd-bot 
snakes  tilî  tbey  oooled  into  pitohiness. 

While  I  was  there  the  sky  at  eyeningwas  very  green,  and  peculiarìy  lovdj  m 
oontrast  with  the  orange  of  the  flre.  The  ealm,  nearly  level  outline  of  the  dà> 
tant  mountain  (Mona  Loa)  and  the  young  tender  moon  made  a  delightfol  rebd 
from  the  fiery  terrors  in  front  of  me. 

I  left  Kilauea  feeling  that  I  had  seen  one  of  the  most  wonderful  sighti  thtt 
the  world  oontains,  and  I  had  learnt  the  lesson  that  even  a  lake  of  fire  etn  U 
beautiful. 

Un  peth  a'n  tarawodd  ni  yn  rhyfedd  ydyw  uchder  mawr  y  Uoä- 
fynyddoedd  yn  yr  ynysoedd  hyn.  Y  m&e  Rilauea  301  13,953  0  droed- 
feddi  uwchlaw  gwyneb  y  môr.  Uchder  yr  Wyddfa  ydyw  3670  0 
droedfeddi ;  ac  f elly  y  mae  llosgfynydd  Rilâuea  agos  can  uched  &  phe 
gosodid  pedair  Wyddfa  ar  eu  gilydd.  Ac  y  mae  Mona  Kea  yr  on 
uchder  a  Rilauea,  a  Mona  Loa  yn  18,760  o  droedfeddi  o  uchdst 
Prif  borthladd  yr  ynysoedd  ydy w  Honolulu,  yn  ynys  Oahu ;  ac  y  mie 
yn  awr  fasnach  led  helaeth  yn  cael  ei  dwyn  ymlaen  rhwng  yr  ynjs- 
oedd  a  phorthladdoedd  gorllewinol  Unol  Dalaethau  yr  America. 

Ar  un  o'r  ynysoedd  a  elwir  Molokai  y  mae  sefydliad  (setílenunt)  7 
gwahangleifíon.  Dywedir  fod  2000  o  drígolion  yr  ynysoedd  0  din  y 
clwyf .  Hir  a  chul  yw  yr  ynys ;  tua'r  dehau  y  mae  y  tir  yn  gorwedd 
yn  isel,  ac  yn  codi  yn  raddol  nes  cyrhaedd  yr  uchder  mwyaf,  sef  1500 
o  droedfeddi,  tra  y  mae  y  disgyniad  tua'r  gogledd  yn  hynod  0  serth. 
Rhwng  gwaelod  y  clogwyni  a'r  môr  y  gorwedd  dau  bentref  y  gwahin- 
gleifion,  y  rhai  a  elwir  Ralawao  a  Kalaupapa.  Cychwynai  Mr.  Clifford 
o  Honolulu  mewn  agerlong  fechan  o'r  enw  Moholii  tua  Molokai,  «n 
bump  o'r  gloch  dydd  Llun,  yr  17eg  o  Ragfyr  diweddaf.  Gyda'r  w»wr 
drannoeth  yr  oedd  yr  agerlong  ar  gyfer  Ralaupapa.  Ond  yr  oedd  J 
môr  yn  rhy  arw  iddynt  allu  glanio  yno,  ac  felly  aethant  ymlaen  i  KaU- 
wao.  Ac  yno  hefyd  yr  oedd  yn  gyffslyb.  Ond  penderfynwyd  gollwng 
cwch  i  lawr,  a  chyfeirío  at  bwynt  creigiog  oddeutu  milldir  a  hanner 
oddiwrth  y  dref.  Bu  v  trefniad  hwn  yn  achlysur  i  Mr.  Clifford,  cjn 
gadael  y  cwch,  gael  golwg  ar  y  Tad  Damien  yn  disgyn  i  lawr  y  bryn 
gydag  ugain  o  wahangleifion,  a  chael  ei  gyfarfod  ar  ylàn  yn  gynt  nag 
y  dysgwyliasai. 

Gwell,  hwyrach,  fyddai  rhoddi  yn  y  fan  hon  ychydig  o  hanes  boreuol 
yr  offeiriad,  a'r  modd  yr  arweiniwyd  ef  i  lafurío  ymysg  y  gwahin- 
gleifion  yn  yiiys  Molokai  Ganwyd  ef  ar  y  3ydd  o  Ionawr,  1841,  yn 
agos  i  Louyain,  yn  Belgium,  lle  y  mae  brawd  iddo  yn  awr  yn  fyw,  ìc 
fel  yntau  yn  offeiriad  yn  yr  Eslwys  Babaidd.  Bu  farw  ei  fam  0  ddwy 
i  dair  blynedd  yn  ol,  a'i  dad  ddeuddeng  mlynedd  o'i  blaen.  Y  dydd 
yr  oedd  yn  bedair  ar  bymtheg  oed,  cymerodd  ei  dad  ef  i  weled  ei  frawd, 
yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  ymbarotoi  at  fyned  yn  offeiriad.  Gadawodd 
ef  gyda'i  frawd  i  giniawa,  tra  yr  elai  ef  ei  hun  i  dref  grfagos.  A 
phenderfynodd  yntau  gymeryd  y  cyfleusdra  a  estynid  iddo  trwy  Jt 
ymweliad  hwnw  i  gario  allan  hen  fwriad  oedd  yn  ei  galon,  ac  ymgy- 


T  TAD  DAMIEN.  466 

segru  i'r  offeiriadaeth.  Ac  felly  ni  ddychwelodd  adref  gyda'i  dad,  oad 
arosodd  gyda'i  frawd.  Wedi  hyny,  pa  fodd  bynag,  wedi  i'r  holl  drefn- 
iadau  gael  eu  cwblhau,  ymwelodd  â'i  gartref,  a  derbyniodd  fendith  a 
chymeradwyaeth  ei  fam,  yr  hon  oedd  yn  wraig  o  grefyddolder  dwfn. 
Ei  enw  yn  llawn  oedd  Joseph  Damien  de  Veuster.  Ithoddasai  ei  frawd 
ei  fryd  ar  fyned  yn  genadwr  i  Ynysoedd  Môr  y  De,  a  gwnaethid  yr 
holl  drefniadau  i  gario  y  bwriad  hwnw  allan;  ond  cymerwyd  ef  yn 
glaf  dan  glefyd  trwm,  ac  er  ei  fawr  siomedigaeth  gwaharddwyd  iddo 
fyned  allan.  Gofynodd  Joseph  a  fyddai  yn  rhyw  gysur  iddo  pe  yr 
elai  ef  allan  yn  ei  le ;  ac  wedi  cael  atebiad  cadarnhaol,  anfonodd,  yn 
groes  i  reolau  y  sefydliad,  i'w  gynnyg  ei  hun  fel  ymgeisydd.  Nid  oedd 
eto  wedi  cwblhau  ei  addysg,  ac  ni  oddefid  ychwaith  i'r  efrydwyr  anfon 
unrhy w  lythyrau  heb  eu  dangos  yn  gyntaf  i'r  Superior.  Un  diwrnod,  pan 
wrth  ei  efrydiau,  daeth  y  gẃr  hwnw  i  mewn  ato,  gan  ei  gyfarch  mewn 

Íeiriau  ceryddol,  ond  gyda  thôn  ganraoliaethol:  "  0  fachgen  diamynedd  ! 
Shwi  a  anfonasoch  y  llythyr  hwn,  ac  yr  ydych  i  fyned  allan."  Mor 
fawr  oedd  ei  lawenydd  fel  y  rhedodd  allan  ac  y  neidiai  fel  ebol  gwyllt, 
nee  peri  i'w  gydefrydwyr  bron  dybio  ei  fod  o'i  bwyll. 

Am  nifer  o  flynyddoedd  bu  yn  llaf urio  vn  rhai  o  ynysoedd  eraill  y 
Môr  Tawelog;  ond  dygwyddodd  ei  fod  un  diwrnod  yn  1878  yn 
bresennol  ar  gysegriad  capel  yn  Ynys  Mani,  pan  y  gofidiai  yr  esgob 
oblegid  ei  anallu  i  anfon  neb  i  lafurio  ymysg  gwahangleifion  Moloiai. 
Yn  achlysurol  yn  unig  y  buasai  yn  alluog  i  anfon  iddynt  ychydig 
gymhorth  am  amser  byr.  Ond  ar  yr  adeg  hono  yr  oedd  amry w  o  offeir- 
iaid  ieuainc  newydd  gyrhaedd  i  Hawaii,  a  dywedodd  Damien  wrth  yr 
esgob  yr  äi  efe  ar  unwaith  i  ymsefydlu  yn  eu  plith,  os  penodid  un  o'r 
offeiriaid  newyddion  i  gymeryd  y  dosbarth  yr  oedd  efe  ar  y  pryd  yn 
Uafurio  ynddo.  Ac  ychwanegai  fod  ei  galon  wedi  gwaedu  lawer  pryd 
wrth  feddwl  am  drueni  coifforol  ac  anfanteision  ysbrydol  y  gwahan- 
gleifion.  Derbyniwyd  ei  gynnyg ;  a'r  diwrnod  hwnw,  heb  gymaint  a 
chanu  yn  iach  i'w  gyfeillion,  efe  a  gychwynodd  i  Molokai,  mewn  cwch 
oedd  yn  cymeryd  gwartheg  i'r  ynys.  Ac  wedi  gosod  ei  droed  arni,  dy- 
wedodd  wrtho  ei  hun  :  u  Wel,  Joseph,  fy  machgen !  dyma  bellach 
waith  dy  068."  Yr  oedd  hyn  yn  Mai  1873,  pan  oedd  yn  32  mlwydd 
oed,  ac  yn  meddu  ar  iechyd  da  a  chyfansoddiad  rhagorol. 

Yn  yr  India  nid  ymddengys  y  gwneir  un  ymgais  ì  eadw  y  rhai  sydd 

Sn  dyoddef  oddiwrth  y  clwyf  ofnadwy  hwn  ar  wahan;  ond  y  mae 
ywodraeth  Ynysoedd  Sandwich  wedi  cydnabod  er  ys  llawer  o  flynydd- 
oedd  yr  angenrheidrwydd  hollol  am  lwyr  wahanu  y  cleifion  oddiwrth 
y  rhai  sydd  yn  rhydd  oddiwrth  y  clwyf,  ac  felly  wedi  gosod  i  fyny 
aefydliad  yn  Molokai  i'r  amcan  hwn.  Y  mae  yno  ar  hyn  o  bryd  uwch- 
law  mil  o  wahangleifion ;  ac  anfonir  yno  yn  barhaus  v  rhai  y  gwelir 
fod  y  clwyf  wedi  ymaflyd  ynddynt  yn  yr  ynysoedd  eraill  Yr  oedd  yn 
myned  yno  bjrmtheg  o  wahangleifion  ar  y  Uong  yr  oedd  Mr.  Clifford  yn 
hwylio  ynddio  Honoluìu.  Ac  erpob ymdrecho du y  lly wodraethiddarpar 
ar  gyf er  cysur  ac  ymgeledd  y  trueiniaid,  y  mae  yn  hawdd  dy chymygu  mai 
lle  torcalonus  i'r  eitnaf  raid  fod  ynys  yr  hou  y  mae  bron  ei  holl  boblo^- 
aeth  yn  dyoddef  oddiwrth  glefyd  sydd  hyd  jrma  wedi  profi  yn  anfedd- 
yginiaethoL  Fel  rheol,  nid  ydyw  oes  y  gwahanglwyfus  ond  oddeutu 
pedair  blynedd.     Tua'r  amser  hwnw  y  mae  yr  afiechyd  yn  cyrhaedd 


466  T   TA0    DAMIff*. 

y  rbanau  mewnol  a  bywydol,  ac  yn  ddieithriad  711  terfynu  yi 
angeuol. 

Yn  1873^  pan  yr  aeth  y  Tad  Damien  i  Molofcai  jt  oedd  yno  b 
truenus  mewn  gwirionedd.  Lletyid  oddeuta  pedwar  ugain  o'r  cMioa 
yn  yr  ysbytty ;  ond  mewn  bythynod  wedi  eu  gwneuthur  o  goed,  nen  0 
gangau  coed  wedi  eu  goaod  wrth  en  gilydd  yn  lled  didrefn,  a'a  gor- 
chuddio  ft  dail,  y  preswyliai  y  rhan  fwyaf  o  honynt  Ba  yr  offeiriad  ei 
hnn  yn  aroa  am  rai  wythnosau  dan  gysged  pren  (pandanus  (ree),  yr 
hwn  gydd  yn  aros  eto  yn  y  fynwent  gerllaw  yr  Églwys.  Yn  y  tai 
tiodaidd  hyn  y  preswyliai  y  cleifion  ar  draws  eu  güydd  ;  pob  oed, 
pob  rhy w,  a  chan  mwyaf  yn  gwbl  ddyeithr  i'w  gilydd  nes  cael  en  dwya 
ynghyd  gan  eu  trueni.  Ond  treulient  eu  hamser  i  chwarea  oardiao, 
dawnsio,  yfed  diodydd  meddwol  a  wneid  ganddynt  o  wreiddiaa  y  fi» 
yn  nghanol  budreddi  ac  annhrefn  anneagrifiadwy.  Yr  oedd  glanweiih» 
dra  yn  anhawdd,  pe  buasent  dueddol  iddo,  am  fod  dwfr  yn  brin,  a 
bod  y  cleifion  dan  orfodaeth  i'w  gludo  bellder  mawr  o  ffordd.  Mor 
aflan  oedd  y  tai  f el  y  gorfyddid  yr  offeiriad  yn  fynych  i  giHo  allaa 
o  honynt  er  mwyn  anadlu  awyr  bur  am  ychydíç  fynydaa  pan  ar 
ganol  cyflawni  ei  orchwylion  offeiriadol,  a  barnodd  yn  ddoeth  fd 
hunan^amddiffyniad  ymarfer  &  thybaco.  Nis  gellid  cyffelyba  yr  ynyi 
ar  y  pryd  ond  i  fynwent  fyw, — a  liẅng  grcweyard.  Ond  trwy  ym- 
roddiad  a  llafnr  y  Tad  Damien  y  mae  yr  olwg  ar  y  Ue  erbyn  hyn  yn 
dra  gwahanol. 

Yn  1874  chwythwyd  i  lawr  y  rhan  fwyaf  o'r  tai  ewaelion  achod  gaa 
wynt  deheuol  cryf  (cona),  yr  hyn  a  ddarostyngodd  y  preewylwyr  i 
drueni  mawr  yn  ystod  y  gwlawogydd  a  ddilynodd.  Ar  gais  yr  offeir- 
iad,  anfonwyd  iddynt  well  defnyddiau  at  adeiladn  tai  newyddion. 
Cyflogid  seiri  gan  y  rhai  a  feddent  y  modd  i  hyny ;  i'r  lleill  adeiladwyd 
tai  gan  yr  offeiriad  ft'i  ddwylaw  ei  hun,  yn  cael  ei  gynnorthwyo  gaa 
fechgyn  gwahanglwyfus  a  ddysgid  ganddo  i  wneuthur  y  cyfry w  waith. 
Erbyn  hyn  y  mae  y  tai  yn  ddestlus  a  chyfleus ;  ac  y  mae  yn  yr  yny» 
bump  o  eglwysi.  Dangosa  y  llywodraeth  bob  gofal  am  yr  anffodaâo^ 
a  chaniateir  i  bob  person  bum'  pwys  o  fresh  beef  bob  wythnos,  heblaw 
llaeth  a  chacenau,  a  rhyw  bethau  erailL  Ac  y  mae  yno  hefyd  f^ma^y 
dŷ  lle  y  gellir  prynu  pob  math  o  tinned  fruiis. 

Y  mae  yr  afiechyd  hefyd  erbyn  hyn  wedi  gwisgo  ffurf  lai  mileinig ; 
ac  nid  yw  gweled  dynion  wedi  eu  hanffurfio  a'u  hanafu  ganddo  yn  beth 
mor  çyffredin  ag  ydoedd  ar  fynediad  y  Tad  Damien  yna  Gweiir 
gwedd  llawer  mwy  siriol  a  chysurus  ar  y  cleifion  ;  ac  y  mae  ea  sefylifa 
foesol  a  chrefyddol  wedi  gweüa  yn  ddirfawr.  Y  mae  beUach  anhaws- 
der,  0  herwydd  cysuron  y  sefydliad,  i  attal  personau  nad  ydynt  wahan- 
gleifion,  mewn  rhai  amgylchiadau,  i  ymfudo  ì'r  ynys.  Caniateir  weith- 
iau  i  wraig  fyned  yno  gyda'i  gŵr  gwahanglwyfus,  ac  i  ŵr  gyda'i  wraig 
wahanglwyfua  Dywedir  nad  ydyw  merched  mor  agored  i'r  clwyf  ag 
ydyw  meibion.  Y  mae  yn  Mololcai  yn  awr  wraig,  yn  gwbl  iach,  a  aetu 
yno  gyda'i  gwr  gwahanglwyfus.  Wedi  ei  farw,  ymbriododd  &  gwahan- 
glwyf us  arail ;  ac  y  mae  yn  awr  yn  briod  ft'r  pedwerydd  gwahangl wyfoa 
Ac  yr  oedd  y  Tad  Damien  yn  teimlo  yn  wrthwynebol  i  wahaniad  gor- 
fodol  rhwng  gŵr  a  gwraig,  am  ei  fod  yn  gwneyd  y  rhai  a  wahenid  yn 
Uawer  mwy  truenus  dan  eu  dyoddefiadau. 


T  TAD  DAMlf  K,  467 

T  mae  yno  vn  awr  gyflawnder  o  ddwfr  glân  a  phor.  Deallodd  yr 
offeiriad  ymroddedig  un  diwrnod  fod  yn  mnen  uchaf  dyffryn  a  elwid 
Waihanau,  lyn  o  ddwfr.  Wedi  ymweled  â'r  lle,  cafodd  fod  y  dwfr  yn 
oer  ac  adfywiol,  a  bod  y  llyn  yn  72  troedfedd  wrth  55  troedfedd  o 
faintioli,  ac  yn  18  troedfedd  o  ddyfnder ;  a  hysbyswyd  ef  nad  ydoedd 
byth  yn  sychu  i  fyny.  Y  mae  bellach  bibellau  wedi  eu  goeod  i  lawr,  a 
phob  anghyfleusdra  a  phrìnder  wedi  eu  symud  ymaith. 

Yr  ydym  wedi  gadael  allan  lawer  o  ymadroddion  cryfion  y  gallesid 
eu  dyweyd  am  drueni  diymgeledd  y  gwahangleifìon  yn  naturiol,  yn 
gystal  ag  am  eu  hiselder  moesol;  ond  y  mae  yn  yr  awgrymiadau  a 
roddwyd  fantais  ddigonol  i  gynnorthwyo  y  darllenydd  i  ffurfio  rhyw 
syniad  am  y  gwaith  oedd  o  ddydd  i  ddydd  i'w  gyflawni  gan  yr  offeir- 
iad  hunanaberthol ;  ac  am  fawredd  y  llaf ur  yr  aeth  trwyddo  i  effeithio 
y  fath  gyfnewidiad  yn  agwedd  y  sefydliad,  er  iddo  gael  pob  cefnog- 
aeth  a  chynnorthwy  dichonadwy  gan  y  Llywodraeth.  A  hyderwn 
nad  oes  eisieu  ychwaneg  er  llanw  y  meddwl  ftg  edmygedd  o'i  ym- 
aberthiad. 

O'r  cychwyn  nid  oedd  y  Tad  Damien  vn  dysgwyl  na  byddai  iddo 

Ktau  ryw  ddydd  ei  gael  ei  hun  yn  wahanglwyfus.     Parhaodd,  pa  fodd 
nag,  yn  rhydd  oddiwrth  bob  arwyddion  o'r  clwyf  am  ddeng  mlynedd. 
Ẁa"  *  '    "  


na'r  pryd  hwnw  (1883),  dychymygodd  ei  fod  wedi  ymaflyd  ynddo ; 
ond  sicrheid  ef  gan  y  meddygon  fod  ei  ddychymyg  yn  gwbl  ddisail 
Un  diwrnod,  pa  fodd  bynag,  llosgodd  ei  droed  ft  dwfr  poeth,  ac  er  ei 
ddychryn  ni  theimlai  oddiwrth  y  Uosg  unrhyw  boen, — arwydd  sicr  fod 
yr  anhwyldób  wedi  ymaflyd  ynddo.  Yn  fuan  daeth  arwyddion  eraill 
i'r  golwg.  Ac  o'r  diwedd  gorfuwyd  Dr.  Arnim,  meddyg  Germanaidd, 
i'w  hysbysu  fod  ei  ofnau  yn  gywir.  "  Nid  y w  yn  un  braw  i  mi,"  medd- 
ai  yr  offeiriad,  "  yr  wyf  yn  gwbl  sicr  o'r  ffaith  er  ys  llawer  dydd." 

Dy wedir  fod  tri  math  o  wahanglwyf.  Yn  y  cyntaf  y  mae  yr  holl 
gorff  yn  cael  ei  orchuddio  ft  rhy w  wynder  cenlíyd,  heb  unrhy w  niwed 
arbenie  i  iechyd  cyffredinol  y  cyfansoddiad.  Hwn  y  cyfeirir  ato 
beunydd  yn  yr  Ysgry thyrau ;  ond  y  mae  erbyn  hyn  yn  dra  anehyffredin. 
Ye  yr  aiL,  y  mae  y  traed  a'r  dwylaw  yn  myned  yn  ddideimlad,  ac  yn 
raddol  yn  madru  ymaith.  Darostyngir  yr  holl  gorff  ganddo  i  wendid, 
a  gwneir  ef  yn  agored  i  anhwylderau  neillduol  eraill.  Yn  y  trydydd  y 
mae  y  corff  yn  cael  ei  orchuddio  ft  chornwydydd.  Yr  olaf  yw  y  mwyaf 
poenus ;  ac  yr  oedd  y  Tad  Damien  yn  dyoddef  oddiwrtìi  yr  ail  a'r 
trydydd.  "  Pan  y  byddaf  yn  pregethu  i'm  pobl,"  meddai,  "nid  wyf  yn 
dy wedyd,  Fy  mrodyr,  fel  y  mae  eich  arfer  chwi ;  ond  byddaf  yn  dy- 
wedyd,  Ni  wahangleifíon.  Y  mae  pobl  yn  fynych  yn  tosturio  wrthyf, 
Çan  fy  ystyried  yn  ddyn  anffodus;  ond  yr  wyf  fì  yn  edrych  arnaf 
ìy  hun  fel  y  dedwyddaf.  o  genadon."  O  hyn  allan  gwaherddid  iddo 
fyned  i'r  ynysoedd  eraill,  a  gorfodid  ef  i  fyw  yn  unig  ymysg  "ei 
wahangleifion."  "Ni  fynaswn  fy  ngwella,"  meddai,  "pe  gorfyddid 
i  mi  tuag  at  hyny  adael  yr  ynys  a  rhoddi  i  fyny  fy  ngwaith.  Perth- 
ynai  i'r  Gymdeithas  a  elwir  uThe  Society  of  the  Sacred  HeariofJesus 
and  Mary. 

Y  mae  yn  Ralaupapa  offeiriad  Pabaidd  arall  o'r  enw  y  Tad 
Wendolen,  a  thair  boneddiges — Franciscan  Sisters,  yn  llafurio  yn 
ddiwyd  ymysg  y  gwahangleinon ;  ac  yr  oedd  gyda'r  Tad  Damien  yn 


468  T  TAD   DAMIEN. 

Ralawao  y  Tad  Conradi,  a  dau  lëygwr,  y  rhai  a  elwid  y  Brawd  Jotefh, 
Americanwr,  a'r  Brawd  Jamea,  GwyddeL 

Cjrmerodd  Mr.  Cliffbrd  gydag  ef  swm  o  gurjun  oü%  yr  hwn  a  geir  o 
goed  ffawydd,  sydd  yn  llîoaog  yn  Ynysoedd  Andaman,  ar  daeddia 
ftarmah.  Credir  fod  yr  olew  hwn  yn  effeithiol  i  feddyginiaethi  j 
gwahanglwyf  os  defnyddir  ef  mewn  pryd.  Rhwhir  y  croen  ág  ef  ìa 
rai  oriau  yp  ddyddiol ;  ac  yfir  hefyd  symiaa  hychain  o  hono.  A.  chesglir 
fod  effeithiau  daionus  yn  dilyn  y  defnyddiad  o  hono  yn  Molobl 
Ychydig  o  ffydd  oedd  gan  y  Tad  Damien  ynddo,  ond  defnyddiai  ef 
yn  gydwybodol,  a  derbyniodd  oddiwrtho  lawer  o  les.  Yr  oedd  y 
clwyf,  pa  fodd  bynag,  wedi  gafael  yn  rhy  ddwfn  yn  ei  gyfanaoddiad ;  t 
daeth  yn  amlwg  cyn  hir  nad  oedd  yn  yr  olew  unrhyw  effaith  a  aílii 
attal  terfyniad  angeuol  yr  afiechyd.  Derbyniodd  Mr.  Clifford,  ar  oi 
gadael  yr  ynya,  amryw  lythyrau  oddiwrth  y  Brawd  James,  gydig 
Olysgrifau  oddiwrth  y  Tad  Damien.  Rhaid  i  ni  gael  rhoddi  y  rhii 
hyn  yn  ei  eiriau  ef  ei  hun  : — 

My  love  and  good  wishes  to  good  friend  Edward.  I  try  to  m&lra  slowìj  nj 
way  to  the  Oross,  and  hope  to  be  aoon  on  top  of  my  Golgotha.— Youtb  for  erm, 

J.  Dmn. 
Feb.  21, 1889. 

O'r  adeg  gyntaf  y  cyfarfu  Mr.  Clifford,  cyfarchai  ef  wrth  ei  enw,— 
Edward. 
Dyma  y  llythyr  olaf  oddiwrtho : — 

Ealawao,  28  February,  1869. 

My  dear  Edward  Clifîord,— Your  sympathising  letter  of  the  24 th  giTes  mtwat 
relief  in  my  rather  distressed  condition.  I  try  my  best  to  oarry  withoot  moel 
oomplaining  and  in  a  praotioal  way,  for  my  poor  sonl's  sanotificafeion,  the  kog 
foreseen  miseries  of  tne  disease,  whioh,  after  all,  is  a  proyidential  ^gent  to 
detaoh  the  heart  from  all  earthly  affeotion,  and  prompts  mnoh  the  desire  oí  • 
Ohristian  soul  to  be  united— the  sooner  the  better — with  Him  who  is  her  only 
life. 

During  your  long  trayelling  road  homewards,  please  do  not  forget  the  nanov 
road.  We  have  both  to  waUt  oarefully,  so  as  to  meet  together  at  the  home  of 
our  oommon  and  eternal  Pather.  My  kind  regards  and  prayers  and  good  wiabw 
for  all  sympathising  friends.  Bon  voyage,  mon  cher  ami,  et  au  reooir  au  eeü. 
Votus  tuus. 

J.  Dámhi. 

Tair  wythnos  wedi  ysgrifenu  yr  uchod  teimlaì  yn  sicr  fod  y  diwedd  jb 
agoaâu  ;  a  mis  i'r  un  diwrnod,  aef  Mawrth  28,  bu  raid  iddo  aros  yn  « 
wely.     Dy  wedai : — 

You  see  my  hands,  all  the  woonds  are  healing,  and  the  oruat  is  beoomiog 
blaok.  You  know  that  is  a  sign  of  death.  Look  at  my  eyes  too.  I  haye  teei 
so  many  lepers  die  that  I  oannot  be  mistaten.    Death  is  not  far  off. 

I  ahould  have  liked  to  see  the  Bishop  again,  but  le  bon  Dieu  is  oalling  me  to 
keep  Easter  with  Himself .    God  be  blessed  1 

How  good  He  is  to  have  preseryed  me  long  enough  to  have  two  priests  by  my 
side  at  my  last  moments,  and  also  to  have  the  good  Sisters  of  Oharity  at  tìtf 
Leproserie.  That  has  been  my  Nunc  Dimittis.  The  work  of  the  lepen  i* 
aflsured,  and  I  am  no  longer  neoessary,  and  so  will  go  up  yonder. 

Hyfryd  vdyw  meddwl  am  dano  yn  nghanol  ei  holl  hunanaberthiid 
yn  berfiaith  ddiymhongar.  Nid  edrychai  arno  ei  hun  fel  gwron  di 
aant,   ond   fel  pechadur  colledig  yn  ceisio  gwneyd  a  allai  dros  ei 


GOBTHBWM.  469 

Waredwr.  Pan  y  gofynodd  y  Tad  Wendolen  iddo  a  wnai  efe  fel  Eliaa 
adael  iddo  ef  ei  fantell,  fel  y  gallai  gael  hefyd  ei  galon  fawrt  ei  ateb 
oedd,  "  Pa  beth  a  wnaech  &  hi  t     Y  mae  yn  llawn  gwahanglwyf." 

Adfywiodd  ychydig  ar  ol  hyn;  ond  syrthiodd  yn  ol  drachefn  yn 
fuan.  Yr  oedd  ei  ddyoddefiadau  ar  adegau  yn  arteithiol,  ond  aeth 
trwyddynt  oll  mewn  amynedd  perffaith.  Gyn  cyrhaedd  naw  mlwydd 
a  deogain  oed  gwelai  ei  fod  yn  marw,  ond  dy wedai  mewn  tawelwch : — 
•'Wel,  ewyllys  Duw  a  wneler,  Efe  a  ẃyr  oreu.  Y  mae  fy  nçwaith, 
gyda'i  holl  ddiffygion  a'i  fethiantan  yn  ei  law  Ef,  a  chyn  y  Paac  byddaf 
wedi  cael  gweled  fy  Ngwaredwr." 

Bu  farw  mewn  tangnefedd  ar  y  löfed  o  Ebrill,  a  chladdwyd  ef  yn 
nghauol  dagrau  ei  gydlafurwyr,  yn  gystal  a'r  lftaws  trueiniaìd  yr 
aberthodd  ei  fywyd  er  eu  mwyn. 

Dyma  stori  by wyd  y  Tad  Damien,  mor  syml  ag  y  gallwn  ei  rhoddi. 
Credwn  mai  da  fyddai  i  filoedd  Cymru, — yn  Eglwyswyr  ac  Ymneilidu- 
wyr, — gymeryd  ychydig  hamdden  yn  nghanol  cyffroadau  yr  amseroedd, 
i  edrych  ar  fywyd  a  marwolaeth  y  gẃr  duwiol  hwn.  Yn  eithafoedd  y 
ddaear,  allan  o  gyrhaedd  perthynasau  a  chyfeillion,  ni  a'i  gwelwn  yn 
ymaberthu  er  mwyn  y  gwahangleifion,  gan  roddi  i  fyny  yn  llawen  bob 

Kth  yr  ystyria  Cristionogion  yn  gyffredin  fod  yn  werth  byw  er  ei 
yn;  yn  ymfoddloni  i  lafurio  mewn  unigrwydd,  heb  gyfaill  na 
chydymaith  ond  a  gaffai  ymysg  y  trueiniaid  eu  hunain,  nes  y  darfu  i 
rym  ei  esiampl  fod  yn  attyniad  i  eraill  ymfudo  ato.  Pob  parch  i'r 
brodyr  a'r  chwforydd  sydd  wedi  ei  ddilyn ;  ond  parch  dauddyblyg  i'r 
gẃr  a  agorodd  y  ffordd  iddynt  trwy  wneyd  aberth  o  hono  ei  hun. 

Owaith  teilwng  i  Etifedd  Coron  Prydain  oedd  ilywyddu  mewn 
cyfarfod  i  gymeryd  mesurau  i  anrhydeddu  ei  goffadwriaeth,  ac  i  ddwyn 
ymlaen  yn  Ymherodraeth  eang  India  y  gwaith  a  gyflawnwyd  gan  y  Tad 
Damien  yn  y  Mor  Tawelog.     Pob  Uwyddiant  i'r  symudiad. 

Edmygtdd. 


ÖORTHRWM. 

PBTDDB8T   FUDDÜOOL    TN    BlBTSDDFOD    AbBBMAW,    MáWBTH  IaT,  1889 

QAN   r  PAEOH.  D.  ADAMS,  B.A.,  BBTHB8DA. 


Dirlethol  Orthrwm,  unbenaethol  deyrn, 
Darlunia,  Awen,  yn  ei  falchder  ffròm. 
Owreichiona  'i  lygaid  fellt  yn  ddiçllawn  fyllt, 
A  chymyl  llid  fyth  ar  ei  aeliau  dng. 
Oewynau  'i  freichiau  preiffion  ŷnt  o  ddur, 
A  bustl  lifa  'n  ffrwd  drwy  wythi  'i  gorff. 


V 


Ymnydda  seirph  dialedd  yn  ei  waUt, 

Gan  chwythu  eu  gwenwyn,  a  blaenilyma  ea  Uid 

Tn  ngwŷn  cynddaredd  eu  dialgar  nwyd 

Penglogau  ddyd  yn  lleithig  dan  ei  draed, 

Mynwesau  tyner  wna  yn  sedd  i'w  draia, 

A  gwaedd  trueiniaid  iddo — erchyll  deyrn — 

Sydd  fiwaig  anghymharol  ei  f wynhad. 

Gefynau  heiyrn,  ac  arteithglwydi  hagr 

Addurnant  ystafeUoedd  palas  hwn. 

Trueni  'i  ddeiliaid  y  w  ei  f wyniant  ef ; 

Fel  hunllef,  lletha  anadl  dewrder  gwlad, 

Ac  ofn  barly&a  f raich  y  dewraf  rai. 

Hyf  angeu  lecha  fyth  tu  ol  i'w  wg ; 

Fel  milwr  daniai  gyflegr  yn  y  gad. 

Ei  air  yn  fellten  red  drwy  fronau  Uu 

0  weision,  hyblyg  offerynau  'i  drais, 
Gan  ddeifio  'n  olosg  bob  tynerwch  mwyn, 
A  durío  'u  gwaedlin  ft  chreulondeb  hagr. 
Saif  Mammon  greulon  ar  ei  ddeheu  law, 
Gan  wgu  'n  sarug  ar  drysorgist  wag, 

A  minio  trais  y  Teyrn  i'w  llanw  'n  glau. 

Creulondeb  didosturi  esyd  gledd 

Yn  Uaw  'r  trethgasglydd  i'w  gymhwyso  i'w  waith. 

11  Dos,"  ebe  Gorthrwm,  "  tretha  chwys  y  tlawd, 
Lafuria,  boena,  nes  y  curia  'i  gnawd ; 
Tro  ffrwd  melinau  ei  ddiwydrwydd  clau 

1  faes  fy  ngloddest  er  ei  ddyf rhau ; 
Degyma  'i  lafur,  tolla  'i  win  a'i  ýd, 

I  borthi  'm  glythion  segur  weis  o  hyd. 
Dos  cneifia  'r  defaid  a  borthasant  hwy, 
DdifiFynent  fyth  rhag  bleiddiaid  haint  a  chlwy  ; 
Ond  cnu  y  defaid  dwg  i'm  clydu  i, — 
Gofalu  am  danaf  y w  eu  penaf  fri 
Betrusidir' 

"  Teimladau  tlodion  gwael  1 
Parlysu  braich  diwydrwydd  dyn  a'i  faelt 
Gwaedd  galonrwygol  mam  amddifaid  cu 
Yn  gweled  newyn  gwelw  ar  drothwy  'i  thy  1 " 
"TD  yw  hyn  ond  pluf  i  nyth  fy  nghysur  i." — 
"  Rhegfeydd  yn  torchi  'n  felldith  tua  'r  nen, 
A  dagrau  'u  cyni  'n  lafa  ar  fy  mhen  î— 
Ni  'm  dawr ;  ni  'm  dawr.     Pa  les  yw  deiliaid  gwlad, 
Os  hwy  ni  wasanaethant  i  fwynhftd 
Eu  teyrn  î    Er  teyrniaid  cröwyd  dyn  i  fy w 
Ei  daliad  am  hanfodi  yw  gweini  i'w  Lyw." 

Trais  çwyd  y  Uif ddor ;  anghyfiawnder  red 
Yn  ddylif  nes  gorchuddio  ffiniau  deddf 
A  hawliau  iawnder.    Boddir  cysur  myrdd. 


O0BTHBWM*  47& 

Yaguba  'r  gorthrwm,  fel  poeth  ruthrwynt  cryi, 

Gan  rwth  ddiwreiddio  cedyrn  dderw  'r  f  ro, 

A  darnio  tai  yn  ulw  mftn  o'i  flaen. 

Clyw  nn  yn  owyno,  dan  falnrion  cell 

Y  carohar,  feiddiai  aroe  draws  ei  lwybr :— ^ 

"  Fy  ngwlad  orwedda  yn  ei  gwaed, 

Gan  fftengyll  Gorthrwm  rhychir  hi ; 
A  gallu  didosturi  gaed 

Yn  fyddar  i'w  chwynfanus  gri  1 
Gwladgarwch  fflamiai  yn  fy  mron ; 

Hyf  nerthai  'mraich  a  miniai  'm  cledd 
I  wanu  holl  orthrymwyr  hon — 

A  chloddio  i  Orthrwm  ddyf naf  fedd. 

11  Ond  tori  'm  oledd  wnai  Gorthrwm  hyf, 

A  Gorthrwm  rwymai  'm  taf od  i, 
Bhag  rhestru  nçrth  cyfiawnder  cryf 

I  ymladd  ein  rhyfeloedd  ni : 
Dan  draed  haiarnaidd  orthrwm  certh 

Gorweddfti  'm  gwlad  mewn  ingawl  aeth,— 
Fy  mamwlad  hoff  1  A  mi  'n  ddinerth 

fiaid  orwedd  yn  y  carchar  caeth ! " 

MMae  genfa  'i  draha  'n  mhen  fy  ngwlad, 

A'ifOrthrwm  yn  yspardyn  ddur, 
Fw  gyru  i  ddinystr  dinacâd, 

Tc&'i  gwaed  yn  mwydo  ar  ei  dir  : 
A  rhaff  caethiwed  rhwymir  ni 

Wrth  gerbyd  gorthwm  estron  cas 
Vw  dynu  efi  hawddfyd,  bri, 

Tra  'n  cyflog  ni  y  w  dirmyg  gwas. 

"  Fel  gelod  yfant  waed  fy  ngwlad, 

Neu  drychfíl  bora  arall  gnawd,* 
*R  ol  gwanu  a  chlwyfo — greulon  gâd — 

Tftl  eu  cynnaliaeth  yw — eu  gwawd. 
0  Dduw !  carchara  *r  Gorthrwm  sy  'n 

Caethgludo  hedd  a  chysur  cwlad  ; 
Ci  garchar  gollwng  iawnder  tyn 

Deyrna8U  'n  rhyddid  a  mwynhad." 

IL 

Tir-arglwydd  segur,  balch,  a  ymfrashft, 
Mewn  trais  a  balchder  chwyddo  beunydd  wna. 
Myn  fod  yn  deyrn,  yn  orthrwm  deyrn  ei  hun, 
Yn  arglwydd  cyfoeth  tir  a  chynnyrch  dyn. 
A  hawlia  'n  eiddo,  nid  ei  anifeiliaid, 
Ond  cydwybodau  a  barn  pob  un  o'i  ddeiliaid. 
Gorthryma  'i  ddeiliaid, — a  gorthrymir  yntau 
Gan  swyn  Helwriaeth,  a  chan  drais  ei  chwantau. 

•  Panwite. 


472  GOBTHBWM. 

Y  march  weryra ;  yr  helgorn  ddyry  gri, 
A  bloedd  bytheuaid  a'i  hateba  hì : 

Y  cwn  a'r  meirch  garlamant  yn  eu  bâr, 
Hyf  fylchant  gloddiau  tir  y  deiliaid  gw&r. 

'N  awr  dyrchir  bloedd ;  a'r  cadnaw  red  i'w  hynt 
Gan  wibio  yn  ei  flaen  yn  nghwmni  'r  gwyntv 
Tra  'r  cwn  a'r  meirch  yn  dUyn  fyth  yn  gynt. 


Ar  hwyr  y  dydd  y  Uwynog  red  i'r  graig 
Ogofawl,  safa  i  herfeiddio  'r  aig  ; 
Ac  adref  blin  ymlusga  'r  helgwn  mwy, 
A  Nimrod  yntau  yn  eu  dilyn  hwy. 

Haf  at  y  loddest  'n  awr,  wrth  fwrdd  y  wledd, 
Lle  myga  'r  cigfwyd,  llifa  'r  gwin  a'r  medd. 
Canlyna  'r  ddawns ;  dihana  nwyd  anmhar — 
Moeaoldeb  welwa,  a  gríddf ana'r  tir ; 
Helwriaeth  a  glythineb  f raich  yn  mraich, 
A'r  deiliaid  tlawd  yn  ochain  dan  y  baich ! 
Ymbesga  'r  helgwn  uwch  eu  digon  fyth ; 
Gweryra  'r  meirch,  ac  eagyn  fry  eu  chwyth 
Fel  torchau  mwe  yn  aberth  diolch  llawn, — 
A  rhwysg  a  gloddest  yn  y  palas  gawn. 

Tra  'r  foethus  wledd  yn  gwrido  pawb  trwy  'r  palas, 
Nesawn  at  annedd  a'i  phreswylwyr  gwelwlas. 
Ciyw  'r  ffermwr — deiliad  y  tir-arglwydd  hwn— 
Yn  ocheneidio  i'r  nefoedd  dan  ei  bwn : — 

"  Trwy  oerni  'r  gaoa'  a  gwres  yr  haf, 
Dal  ati  i  weithio  a  gweithio  wnaf, 
Fy  ngwraig  a'm  plant  a  minnau  sydd 
Yn  codi  cyn  y  cwyd  y  dydd. 
Noswylia  'r  haul  i'r  Ẅerydd  f ôr 
A  huna  yr  asgellog  gôr 
Bai  oriau  cjn  yr  hunwn  ni. 
'B  ol  im'  orphwyao,  o'm  hemrynt  i 
Poen  erlid  gwsg.     A  phan  y  daw, 
Llawn  ydy w  o  f reuddwydiol  f raw. 
Mi  welaf  ddydd  y  rhent  yn  d'od, 
Ac  i'w  gyfarf od  gwag  y w  'm  cod 
A  gwg  ar  ael  fy  meistr  tir, 
Ac  atafaeliad,  tlodi,  a  chur. 
Mewn  anial  diffaith  caf  fy  hun, 
A  rhua  llewod  yn  eu  gwýn 
A'u  bar,  o'm  hol  yn  ddiymdroi, 
A  minnau  'n  ffoi,  a  methu  ffoL 
Cadwynir  fí  gan  aeth  a  braw 
A  fwltur  i  fy  ngwylied  ddaw. 
Oan  bryder  Uam  fy  nghalon  wael, 
Ac  oer-chwys  dreigla  dros  fy  ael. 


Ẃ0BTHBWM.  478 

A  defifo  wnaf  o  gwsg  di-hedd 
I  weithio  er  arlwyo  gwledd 
I'm  meistr  tir.     Ei  orthrwm  mawr 
Ni  ad  im'  saib  am  fynyd  awr. 
Mae  cwn  fy  meistr  yn  well  eu  saig 
A'u  cy8ur,  na  fy  mhlant  a'm  gwraig. 
Fy  Nuw  !  ai  peiríant  ydyw  dyn 
I  weithio  fyth  heb  saib  na  hûn, 
Erporthi  gwleddoedd  gloddest  fall  Y 

0  Dduw,  yw  'th  lygaid  di  yn  ddall 

1  orthrwm  traws  sy  'n  Uethu  'n  gwladf 
Eu  rhwymau  tòr,  rho  in'  rhyddhftd  1 " 

III. 

Gwel  acw  'r  blwyfol  Eglwys,  rwysgfawr,  wag, 
A'i  phigdwr  yn  gofgolofn  gorthrwm  hir 
Gorfodaeth  crefydd  wladol.     Mewn  gwisg  wen, — 
Arwyddlun  iawnder  a  sancteiddrwydd  pur, — 
Uwch  beddau  iawnder  a  sancteiddrwydd  gwyl, 
¥  person  dderllyn,  ág  undonol  lais, 
Ei  "  Anwyl  Gariadus  Frodyr." 

Nhnrod  draws 
Yn  fuan  ddeil  ei  gwsg,  erlidiwyd  hwnt 
Gan  ddawns  a  gloddest  hadl  y  nos  o'r  blaen. 
Gardotwyr  vno  sydd  â'u  llygaid  ar 

Y  torthau  a  r  pysgod.     Ahab  yno  gawn 

A'i  fryd  ar  flferm  rhy w  Naboth  dlawd  gerilaw, 
Gan  gydio  maes  wrth  faes  trwy  orthrwm  blin. 
Apostol  iawnder  Duw  a  hawliau  dyn 
Bregetha  ar  ufudd-dod.     u  Dyled  pawb," 
Medd  ef,  "yw  ufuddhau  i  raith  a  deddf. 
Gwas  Duw  y w  'r  teyrn.     Cyffwrdd  âg  ef 
Yw  cyffwrdd  canwyll  Uygad  Duw  ei  hun. 
Mae  hawliau  eiddo  'n  gysegredig  fyth. 
A  gwae  y  neb  a  godo  finiog  arf 
Yn  erbyn  urddasolion  gwaed,  a  thir ! 
Sarhad  ar  Dduw  a  chysegr-yspail  yw 
Anufuddhau  i  raith  ei  Eglwys  Lftn. 
Traddodiad  ydy w  seiliau  sicraf  cred  ; 
Eu  derbyn  a  drwyddeda  nef-fwynhad 

Y  Goron,  Eiddo, — Gorsedd  Duw  ei  Hun, 
Sy  'n  sylfaenedig  ar  Ufudd-dod.     Hyn 
Yw  Alpha  ac  Omega  dyled  dyn." 

Gwel  eto  law  haiarnaidd  deddfau  V  wlad 
Yn  casslu  gorthrwm-ddegwm  yn  y  plwyf, — 
Yn  bachu  chwys  a  gwaed  tylodion  fu 
I  dalu  am  wasanaethu  eiddo  a  gwaed ; 
I  gynnal  un  ragrithia  i  fydol  rwysg, 
A  wincia  ar  foethusrwydd  halog  lys, 


474  ooHBCwif. 

Fendithia  bob  rhyfeloedd  gwaedlyd,  trawe; 
Gynffona  'n  waaaidd  i  urddasol  frí 
Arglwyddi  'n  tíroedd  ;  werth  gyfiawnder  crrf 
Er  prynu  ffafr  a  gwleddoedd  Nnuod  ànra  ! 

Swn  morthwyl  yr  arwerthwr  gnolìa  drane 
Eglwyaig  orthrwm  erefydd  yn  ein  gwlad. 
Brefiadan  V  gwartheg  blith,  a'r  defaid  gwâr 
A  ddejrwm-attafaelir,  eagyn  fry  'n 
Dystioìaeth  ger  bron  Duw  yn  erbyn  trab 
Cynnaliaeth  crefydd  drwy  orfodol  rym. 
Mae  dydd  ein  gwaredigaeth  yn  nesâu. 
Owiríonedd  Daw  a  dỳr  efynan  trais, 
Saernìai  Senedd  gwlad  am  grefydd  Críst. 
Fel  Laaarus  o'i  fedd,  ei  chodi  wna, 
A  dryllia  rwymau  'r  bedd,  a  rhodia  'n  rhydd, 
Nes  gwena  'r  nef  a'r  ddaear  wrth  ei  gwel'cL 

IV. 

Annelaf  at  orthrymwyr  Negroaid  Aôrig  fad, 

Saernìent  gyffìon  am  en  traed,  gaethglndent  hwy  o'n  gwlad. 

T  fflengyll  rychai  'n  cefnau,  Ue  'r  hauent  gnwd  o  boen, 

Yn  nentydd  rhedai  'u  chwys  a'u  gwaed,  a  hwythau  'n  Ueag  ddihoeA : 

Dihoenent  mewn  caethiwed,  yn  gaethion  pell  o'u  gwlad, 

Ymhell  o  awyr  rhyddid  hael,  ymhell  oddiwrth  fwynhad. 

Breuddwydient  am  dir  Affrig,  lle  treulient  febyd  rhydd, 

Yn  rhydd  fel  ewig  ysgafn-droed,  di-rwymau  fel  y  dydd. 

Ond  deffro  i  gaethiwed  y  planigfeydd  wnaent  hwy, 

Ac  adgof  am  eu  rhyddid  gynt  a  wnai  ddyfnhau  eu  ehry9. 

Ond  beth  yw  caethder  caethion  Amerig  oll,  pe  'n  un, 

Yn  ymyl  caethder  gorthrwm  blys  y  dyn  orthryma  'i  hun  f 

Yn  f eistr  ac  yn  gaethwas ;  yn  fflangell  ac  yn  gefn ; 

Yn  farnwr,  yn  garcharor  caeth,  a  charchar  erch  drachefn  ! 

Mae  'n  hollbresennol  Pharo,  oddiwrtho  ni  cheir  tknt 

Heb  fôr  i'w  foddî  yn  un  man,  na  phiaau  all  ei  drol 

Fel  aarph  yn  marwol  frathu,  heb  un  aarph  bres  getllaw, 

Heb  angeu  i'n  gwaredu  fyth  o  ingoedd  poen  a  braw. 

Yn  f wltur  yn  ymborthi  ar  fywyd  a  mwynhad, 

Yn  fy w  i  boenau  gorthrwm  blye,  a  marw  i  ryddid  mad ) 

Mewn  bedd,  a  methu  marw ;  yn  farw  ac  eto  'n  fyw ; 

Oefynau  gorthrwm  blys,  nid  âll  eu  torí,  ond  dwrn  Duw  ! 

0  Dduw  tosturía  wrtho,  yn  gaethwas  blys  anmhur, 

Tor  rwymau  ei  gaethiwed  tjrn,  dwg  ef  i  ryddid  gwir. 


Cftn  eto,  awen,  gerdd  i  orthrwm  caríad — 
Caetìigludol  serch,  gorthrymus  swyn  Angharad. 


GOBTHHWM.  475 

Heb  'wyllys  ac  heb  allu,  at  alwad  llygad  niun, 
Wrth  denyn  ei  hewyllys  hi,  yn  gaethwas  serch  ei  hun. 
44  Dos  rhed  ar  negeseuau ; "  a  rhedeg  wnaf  i'm  hynt 
Mor  hoew  galon-ysgafn,  mor  rydd  yn  wir  a'r  gwynt 
«•  Tyr'd,  caria  faich  gofaion ; "  a'm  hysgwydd  dano  'n  gref, 
Caf  gariad  i  fy  nerthu  nes  difodi  'i  bwysau  ef. 
"Dyoddef  rew-wynt  gauaf  i'm  gwasanaethu  'n  lew ;" 

Y  gauaf  wnaf  yn  haf-ddydd,  a  thodda  'm  serch  y  rhew. 
Fef  Jacob  tra  'n  gwas'naethu  am  Rahel  saith  mlwydd  gynt, 
Eheda  'r  blwyddi  yn  eu  blaen  yn  gyflym  fel  y  gwynt ; 
Anghofír  pob  blinderon ;  y  lludded  droa  'n  hoen ; 

Y  caethder  sydd  yn  rhyddid  cu,  fel  eiddo  'r  pranciol  oen. 
0  gaethder  bendigedig !     Hawddammor  orthrwm  serch  1 

Y  rhyddid  penaf  ydyw  bod  yn  gaethwas  swynol  ferch. 

Gwei  dyner  fam  yn  gwylio  wrth  wely  'i  phlentyn  claf 
A  phob  pesychiad  a  rydd  ef,  yn  gwànu  'i  chalon  gaf. 
Peryglus  wres  y  dwymyn,  a  gwres  ei  serch  ei  hun 
Fyn  sychu  gwaed  ei  chalon  wan  tra  'n  gwylio  'i  hanwyl  un. 

0  orthrwm  cydymdeimlad  I     Ai  poenus  orthrwm  y w  1 
Na,  na,  perlewyg  o  fwynhad,  rydd  ef  i  ddyn  a  Duw. 

Ei  gariad  ỳr  Apostol  i  wlad  estronol  bell 

1  gyfoethogi  pagan  tlawd  â  thrysor  u  gwlad  sydd  well ; " 
Trysorau  iachawdwriaeth,  a  chariad  Duw  at  ddyn, 

A  dafn  o'r  cariad  Dwyfol  yw  ei  gariad  ef  ei  hun. 

Ond  dig  ac  erledigaeth  yn  daliad  yw  ei  ran 

A'i  daflu  i  garchar  tywyll,  oer,  wna  'r  pagan  yn  y  man. 

Ond  gorthrwm  mwyn  ei  gariad,  dỳr  farau  heiyrn  ei  gell, 

A'i  wôn  dry  'r  carchar  ty wyli  oer  jrn  rhyddid  "  gwlaa  sydd  well.w 

VI. 

A  gilia  stormydd  gorthrwm,  ddiffoddir  bolltau  trais  f 

Ddeil  cymyl  llid  uwch  ben  ein  byd  i  wgu  yn  barhaus  1 

A  ddryílir  mo  'r  gefynau  i'w  toddi  'n  didau  serch  t 

Ddaw  iawnder  i  deyrnasu  'n  gry*,  yn  He  creulondeb  erch  1 

Pan  na  orthryma  Judah,  o  gyfoeth  neu  o  waed, 

Ac  Ephraim  dlawd  ni  bydd  yn  wawd  i  orthrwm  dan  ei  draed  Y 

Daw,  gwlawia  'r  nef  gyfíawnder  a  heddwch  ar  ein  byd, 

A  chariad  Duw  rwym  ddynol-ryw,  mewn  undeb  serch  ynghyd. 

Fe  berchir  hawliau  dynion;  nid  cyfoeth  fyth,  ond  moes : 

Lladd  gorthrwm  dyn  a'i  greulon  wŷn  wna  Cariad  Angau  'r  Öroea, 

Ein  barnwyr  fyddant  gyfiawn,  a'n  trethwyr  garant  hedd, 

Gorseddir  iawnder,  cariad  liawn  ;  i  orthrwm  cloddir  bedd. 

A  dyn  ddaw  'n  ddyrchafedig ;  a  dwrn  cyfíawnder  hyf 

Barìysa  drais  pob  teyrn  sarhaus.     Hwn  wneir  gan  Ddùw  yn^ÿf ! 

H  arwyddair  fydd,  "  Daioni  y  lliaws  ac  nid  un  ; " 
A'r  un  fanteisia  yn  mhob  man  ar  Iwyddiant  ei  gyd-ddyn. 
Ymdodda  'r  un  i'r  lhaws,  a'r  liìaws  nertha  'r  nn  ; 
Gogoniant  Daw  gais  dynöWryw,  a  hawliau  dyn  fel  &jìl 


«Y    PARCH.    B.   THOMAS,    BEAUMARI8 " 

Syr, — Gan  fod  genyf  yn  fy  meddiant  gyfrol  o  bregethau  y  gẃr  ncbod 
yr  ymofynwch  am  dano  yn  y  Traethodydd  diweddaf,  mjû  a  ehwü- 
iais  yn  ddyfal  yn  ein  Geiriadnron  Bywgraffyddol  a  Uyfrau  eraflJ,  am 
ryw  gofnod  am  dano,  ac  am  ei  Weithiau  Llenyddol ;  ond  nid  oes  air 
am  dano  yn  JPüliams's  Eminent  fFelshmen,  Bnwogion  Cymru  FouDtai» 
nac  yn  Cymru  y  Parch,  0.  Jones;  nid  oee  dim  son  am  ei  enw  yn 
Enwogẁn  Môny  henafol  a  dtweddary  gan  Gwalchmai.  Y  mae  yn  rhaid 
gan  hyny,  gallai  un  feddwl,  nad  oedd  yn  "enwog,"  ac  mai  ebargofiani 
y w  y  lle  priodol  i'w  enw  fod  ynddo  mwy,  heb  goffadwriaeth  am  dano 
nac  am  ei  waith,  fel  Uawer  gweinidog  aralL  Ond  y  mae  y  diweddar 
Barch.  W.  Rowlands  (Owüym  iÀeyn),  a  wnaeth  gymaint  er  goleoo  y 
Oymry  am  enwogion  anghofiedig,  wedi  rhoddi,  mewn  modd  cryno,  yr 
hyn  y  gailai  fod  o  ddyddordeb  i  chwi  a'ch  darUenwyr  ei  weíed 
Dyma  fo  at  eich  gwasanaeth  : — 

Y  Paroh.  Richard  Thomas  ydoedd  fab  i'r  Paroh.  Ellis  Thomas,  Per*on  Uaa- 
Uyfni,  Arfon,  a  Jane  ei  wraig,  yr  hon  oedd  feroh  William  Parry,  o*r  Monacfcdy, 
Clyrnog,  ao  wyree  i  EUis  Evans,  o'r  Bribwll,  yn  Sir  Feirionydd,  a  Jane  ei  wiaig, 
yr  hon  oedd  ohwaer  i'r  ddiweddar  Elen  Glynn,  Elemion,  TilanaelhaiajHn,  aylfaae- 
yddes  Elusendai  Llandwrog.  Efe  a  anwyd  Hydref  13,  1758.  Oafodd  etfanaa 
ei  ddysgeidiaeth  yn  Ysgol  Ramadeçol  Bottwnoç,  a  ohafodd  ei  godi  oddiyno  i 
Bydychain,  fel  y  dengys  y  dyfymad  canlynol  o  goflyfr  Coleg  Orîel,  1776, 
Bhag.  17:— "Bio.  Thomas,  18,  Ëllis  ûl.  de  Bottwnog.  Oarnary.  Cler.  FiL"  Efa 
a  raddiwyd  yno,  fel  y  dengys  y  dyfyniad  canlynol  o  Lyfran  Graddogion  Bfeyd- 
yohain  (arg.  1851) :— "  Thomas  (Rioh.)  B.À.  May  25,  1780 ;  M.A.  88.  1783." 
Oafodd  ei  ordeinio  yn  ddiaoon  gan  John  Warren,  Begob  Bangor,  ar  8nl  j  Sydd 
o  Fedi,  1781,  ao  yn  offeiriad,  gan  yr  un  esgob  ar  Sul  y  21fed  o  Fedi,  yn  1783,  al 
benodi  yn  Ben-Athraw  Ysgol  Biwmares,  ao  hefyd  yn  weinidog  Tiìanmea  a  Phan- 
mon,  ar  v  12fed  o  Daohwedd,  1783.  Efe  a  bnododd  Elisabeth  Owen,  o  Ben- 
hesgin,  Môn,  Ohwefror  14, 1791.  Ar  y  laf  o  Ohwefror,  1830,  oafodd  ei  ddhrrohafi 
i  beraoniaeth  Llanfair  Pechan.  Pan  oedd  yno  efe  a  adeiladodd  ar  ei  dranl  á 
hun  bump  o  annedd-dai  i  dlodion,  ond  ar  dir  mewn  dadl  am  ei  berohenogaeth, 
pa  nn  ai  oyttir  ai  tir  yn  perthynu  i  yBtad  Baron  Hill  ydoedd ;  ond  ax  y  dyuaetb 
mai  yr  olaf  ydoedd,  gofynwyd  a  ohafwyd  rhyw  fath  o  ganiatâd,  er  na.  wnatd 
erioea  drosglwyddiad  o  honynt.  Y  mae  y  Uywodraeth  arostynt  wedi  eyithio  i 
ddwylaw  arolygwyr  y  tlodion  a'r  wardeiniaid.  Ni  bn  erioed  waddoliàeth  ya 
perthyn  iddynt.  Adeiladodd  hefyd  ysgoldy  ger  y  Persondy,  Ue  y  oadwai  aihrawei 
í  ddysgu  merohed,  a'r  owbl  ar  ei  draul  ei  hun.  Yr  oedd  yn  rhoddi  ymaith  ft 
tlodíon  lOOp.  at  eu  rilydd  yn  flynyddol.  Y  gorchwyl  diweddaf  a  wnaeth  oedft 
rhoddi  20p.  i'r  Gymdeithaa  er  Lledaenu  yr  Efengyl  mewn  Parthau  Tramor.  Bi 
farw  Medi  5,  1884,  yn  76  oed,  a  ohlaodwyd  ef  yn  Llanfair  Feohan. — Lìffr 
yddiaêth  y  Cymry,  tu  dal.  729. 

Mewn  nodyn  ar  waelod  y  ddalen  amlygir  fod  yr  uchod  wedi  « 
dderbyn  ganddo  yn  "Llythyrau  y  Parchn.  J.  Evans,  Llanllechid  ;  Deoa 
Yincent,  Bangor;  a  T.  James,  Netherthong,  Haddenfield." 


T  PAROH     B.   THOMA8,   BEAUMABIS.  477 

Cyhoeddodd  y  Parch.  R.  Thomas  gyfrol  o  Bregethau,  heb  amseriad 
ar  y  wyneb-ddalen,  ond  y  mae  dyddiad  ei  gyfarchiad  at  y  darllen- 
ydd  yn  "Beaumaris,  Dec.  4,  1790."  Y  mae  Rowlands  yn  amryfus  yn 
ei  gosod  yn  1800.  Y  mae  y  gyfrol  hon  ger  ein  bron,  y  wyneb-ddalen 
fel  hyn : — 

Pregethau  ar  amiyw  Destunau  buddiol ;  gan  y  Parohedig  B.  Thomas,  A.M. 
Gaerlleon :  Printiedig  gan  I.  Pletoher,  er  Budd  i  I.  Pool  ao  I.  Fletoher. 

Y  mae  y  Llyfr  yn  cael  ei  jryflwyno  i  u  John,  Esgob  Bangor."  Yn  ei 
Advertisement  to  the  Reader,  dy  wed  : — 

The  writer  of  the  following  Sermons  lays  no  cJaîm  to  originality.  He  is 
indebted  for  the  greatest  part  of  the  matter  oontained  in  them  to  some  eminent 
Diyines  of  the  Churoh  of  England,  from  whose  worìcs  he  has  borrowed,  without 
Bcruple,  whateyer  suited  his  purpose.  His  design  was  to  furnish  Welsh  readers 
with  a  few  praotioal  and  useful  sermons,  written  in  a  plain  easy  style,  adapted 
to  eyery  oapaoity.  How  far  he  has  suooeeded,  must  be  left  to  the  publio  at  large 
todetermine. 

Yn  canlyn  y  mae  "  At  y  Darllenydd  "  yn  Oymraeg : — 

Mae  y  rhan  f wyaf  o  sylwedd  y  Pregethau  oanlynol  wedi  ei  gymeryd  allan  o 
lyfrau  gwỳr  dysgedig  o  Eglwys  Loegr,  i  ba  rai  yr  wyf  fi  yn  oydnabod  fy  rhwym- 
edigaeth.  Ond  beth  y w  hyny  i  ti  ?  Gwna  di  yn  ol  y  oyngor,  ao  yna  ms  gwaeth 
i  ti  o  ba  le  y  daeth,  pa  un  ai  oddi  wrthyfi,  ai  oddi  wrth  arall.  Â  Duw  a  roddo  i 
ti  râs  i  ddarllain  yn  ystyriol,  ao  i  wneuthur  deunydd  o'r  hyn  a  ddarllennyoh. 
Dalier  sylw.  Yn  y  pregethau  oanlynol  mae  y  llytnyrenau  hyn,  h.  y.,  yn  sefyll 
yn  lle,  hyny  ydyw. 

Y  mae  yn  cynnwys  25  o  bregethau,  ac  yn  230  o  du  dalenau  8plyg. 
Y  mae  Mr.  Rowlands,  wrth  son  am  y  gyfrol  hon,  yn  ychwanegu : — 

Yn  1809,  daeth  allan  u  Yr  Ail  Lyfr,"  yn  oynnwys  80  o  Bregethau,  gan  yr  un 
awdwr,  wedi  ei  argraffu  yn  Ngwreosam,  a'i  gyflwyno  M  To  Sir  Robt.  Vaughan, 
Bt.,  M.P."  Geir  hefyd  restr  o  u  8^000^00^'  Names."  Yn  1822,  daeth  allan 
••  Y  Trydydd  Llyfr,M  yn  oynnwys  45  0  Bregethau,  gan  yr  un  awdwr,  a'i  argraffu 
jn  Llaneroh  y  Medd. 

0  Ni  wneir  un  sylw  ganddo  am  y  "  Gasgliad  o  Hymnau,  neu  Salmau  " 

cyfeirir  ato,  ac  nid  wyf  wedi  ei  weled,  nac  wedi  gweled  yr  un  o'r 
yfrau  eraill  0  bregethau. 

Grellir  dyweyd  wrth  ystyried  yr  uchod  fod  Mr.  Thomas  yn  teilyngu 
congl  ymhlith  yr  "  Enwogion  "  cystal  o  leiaf  ag  y  mae  un  arall  ag  sydd 
ymron  yn  gyfenw  ág  ef,  y  dywedir  am  dano,  "Ennillodd  wobr  ar 

Englyn  i'r yn  Eisteddfod  ,   ac  ar  y  yn  Eisteddfod 

."    Y  mae  yn  syn  genyf  na  buasai  Gwalchmai  yn  gwybod  am 

dano.  Owir  mai  yn  Arfon  y  ganwyd  ef,  ac  yn  y  diwedd  y  bu  farw. 
Ond  yn  Môn  y  treuliodd  f wyaf  o'i  oes.  Mae  yn  syn  na  chawsid  mwy 
o'i  hanes,  gan  mai  mor  ddiweddar  â  1834  y  bu  farw. 

Nid  af  i  feirniadu  y  pregethau  yn  y  gyfrol  gyntaf,  gan  mai  beirniadu 
"  eminent  Divine$  "  Eglwys  Loegr  fyddai  hyny.  Ymddengys  mai  nid  i'w 
cyhoeddi  y  bwriadwyd  hwy  gyntaf,  ond  iddynt  gael  eu  pregethu  i'w 
blwyfolion.  Ni  wnaeth  ef  yn  hyn  ond  yr  hyn  a  wnaeth  Ieuan  Bryd- 
ydd  Hir  o'i  flaen,  pan  oedd  yn  gurad  yn  Nhowyn  Meirionydd,  yr  hwn 
y  "  Cyflwyniad "  o'i  Bregethau  (a  gyhoeddwyd  yn  1776)  i  Syr 

atkin,    a  ddywed: — "The    following    collection  of  Sermons  was 

1889.  a  k 


L 


ft 


478  OABHHUÁMAWO. 

selected  to  be  published  from  among  many  othera,  which  I  tranalitei 
for  my  own  use,  during  the  couree  of  my  ministry."  Ac  y  ibm  j» 
dy weyd  yn  onest  ar  y  wyneb-ddalen  fod  y  pregethau  "  wedi  ea  cytótk 
o  waith  yr  awduron  gorau  yn  Saesoneg."  Ỳ  mae  yn  debyg  hefyd  mai  và 
y  curad  a'r  periglor  nyn  yw  y  rhai  cuweddaf  a  wnaethant  yn  gyffdji 
Chwaiddais  yn  galonog  wrth  weled  y  geiriau  "  hyny  ydy w  n  yn  Daii 
yn  y  pregethau,  er  yr  hysbysiad  pwysig  yn  y  Rhagymadrodd  fod 
M  h.  y.    yn  sefyll  yn  eu  Ue. 

Am  yr  Emyn,  ymddengys  mai  cyfieithiad  i'r  Gymraeg  gan  ryw  kw 
fedrus  o  aralleiriad  C.  Wealey,  ydyw,  a  welir  yn  yr  Attodiad  i  Lyír 
Salmau  Saesoneg  y  Wesleyaid.  Dywedir  (yn  1830)  fod  yr  Attodad 
wedi  ei  gymeryd  yn  benaf  o  weithiau  eraill  Wesley,  argraffedig  n» 
yagrifenedig.  Tybiaf  mai  yn  nghasgliadau  y  Wealeyaid  y  ceir  hvy 
gyntaf  yn  Gymraeg.  Gwelir  y  pedwar  pennill  cyntaf  yn  Dffenm  f 
Cysegr  (1807),  a'r  oll  rn  Nghasgliad  y  Wesleyaid  (7fed  argwífiid, 
1826),  ond  eyda'r  gwahaniaeth  canlynol : — Llinell  2,  "  A  gloywlas/ 
11,  "  Adrodd  y  mae;"  19,  "Beth  er  na  chlywn  na  gair  nac  iaith;* 
23,  "  yn  canu  byth  ft  dilyth  dôn."  Oeir  hwynt  yn  Nghaagliad  y  PaieL 
R.  Phillips,  Ficer  Bettws  Abereele  (1865  a  1859),  gyda  pheth  cymewtó- 
iad.  Yn  y  Llyfr  Hymnau  Wesleyaidd  diweddaraf  (o  leiaf  yn  y  4ydd  ar- 
grafnad  diwygiedig,  1857)  y  mae  y  cyfieithiad  yn  newydd,  acyny  Manr 
Hir,  ac  nid  Mesur  Salm,  ac  i'm  tyb  i  y  mae  y  çyfieithiad  hwn  yn  Itanr 

granach  na'r  cyntaf  (gwel  hymn  30,  a  gadewir  y  öed  penniU  aUti^ 
wyrach  y  gẃyr  rhywun  o'eh  darllenwyr  pwy  a'i  cyfieithodd  gyntaf. 

Lldob.* 


CARNHÜAHAWC. 

Mae  bellach  dros  ddeugain  mlynedd  wedi  myned  heibîo  er  pan  y  o* 
y  Parch.  Thomas  Price,  neu  Carnhuanawc,  yn  ei  fedd.     Gellir  dywed- 

?d  am  ei  gyfoedion  :  "  A'r  oes  hono  hefyd  a  gasglwyd  at  eu  tadaa* 
'chydig  o'r  oes  hon  sydd  yn  gwybod  ond  nesaf  peth  i  ddim  am  dino, 
ac  v  mae  nifer  y  rhai  sydd  yn  ei  gofio  yn  llai  fyth.  Dywedai  cyfaifl 
wrthym  y  dydd  o'r  blaen  nad  oedd  Carnhuanawc  wedi  cael  ei  le  priod- 
ol  ar  lechres  llenorion  Cymreig,  ac  fe  allai  fod  byny  yn  wir  i  raddio. 
Dichon  mai  gorchwyl  pur  anhawdd  yw  rhoddi  darluniad  cywir  a  cb/f* 
lawn  o  ddyn  fel  Carnhuanawc.  Çwaith  anhawdd  iawn,  meddai  7  •»; 
yddwyr,  y w  desgrifio  ambell  i  seren,  am  ei  bod  yn  ymgolli  yn  y  goleuni 

•  Wedi  i'r  uohod  fyned  i  ddwylaw  yr  Argraffydd,  oawsom  nodiad  cyflolrb  oddiwift 
Mr.  Bdwin  P.  Jones,  Biriania,  Abergele. 


OA.RNflUl.NAWa  479 

y  mae  hi  ei  hun  yn  ei  greu.  Wedi  goleuo  canwyll  yr  ydym  yn  sylwi 
ar  y  ganwyll  yn  nghanol  ei  goleuni,  ac  nid  oes  dim  yn  fwy  eglur  na'r 
ganwyll  ei  hun;  hyny  yw,  nid  oes  perygl  i  ni  golli  y  ganwyll  yn  ei 
goleuni  Mae  y  ser  yn  rhoddi  bron  ddigon  o  oleuni  i  ddangos  eu  hun- 
ain,  ond  nid  ydynt  yn  gyru  y  nos  ymaith,  ac  felly  nid  oes  dim  yn  fwy 
amlwg  na'r  ser  eu  hunain  ;  a  geilir  dywedyd  yr  un  fath  am  y  lleuaa, 
hyd  yn  nod  pan  yn  taflu  llif  o  oleuni  dros  y  wlad  Ond  pan  mae  yr 
haul  yn  codi,  mae  yn  dwyn  y  dydd  gydag  ef,  ac  yn  dadguadio  miloedd 
o  wrthddrychau.  Ac  yr  ydym  yn  defnyddio  ei  oleuni  i  edrych  ar  y 
gwrthddrychau  y  mae  yn  eu  dangos,  ac  nid  i  edrych  i  fyny  ajfco  ei  hun. 
Fel  hyn,  i  gryn  fesur,  y  tybiwn  y  mae  wedi  bod  gyda  golwg  ar  Carn- 
huanawc,  yr  hanesydd  Cymreig  mwyaf  a  welodd  y  ganrif  hon.  Yr 
ydym  yn  ei  golli,  i  raddau  helaeth,  yn  y  goleuni  y  mae  efe  ei  hun  wedi 
waagaru.  Taflodd  gymaint  o  oleuni  ar  gynifer  o  fateríon  Cymreig,  fel 
yr  ydym,  yn  ystod  y  deugain  mlynedd  diweddaf,  yn  cael  ein  temtio  i 
ddef nyddio  y  goleuni  a  wasgarodd  i  edrych  ar  yr  hyn  a  ddadguddiwyd, 
yn  hytrach  nag  arno  ef  ei  hun.  Mewn  gair,  yr  ydym  yn  colli  Carn- 
huanawc  yn  ei  oleuni  ei  hun.  Mae  nifer  mawr  o  ddynion  llai  na  Carn- 
huanawc  wedi  codi  yn  Nghymru  ar  ei  o),  ac  wedi  cael  sylw  mwy, — 
dynion  na  lwyddasant  i  wasgar  ond  digon  o  oleuni  i  ddangos  eu 
hunain. 

Byddai  hanes  Carnhuanawc,  a'i  roddi  yn  famwl,  yn  hanes  Cymru  am 
y  blynyddoedd  y  bu  yn  blodeuo.  Nid  oedd  na  sefydliad  na  mudiad  ag 
oedd  ft'i  amcan  i  leooli  ei  genedl,  ac  i  hyrwyddo  Uenyddiaeth  Gymreig, 
nad  oedd  ef  ft  bys  ynddo. 

Ganwyd  Carnhuanawc,  vn  ol  un  awdurdod,  yn  mhlwyf  Llanfihangel 
Bryn  Puan,  neu  yn  briodol  Llanfihangel  Bryn  Pab  Ioan ;  yn  ol  awdur- 
dod  arall,  yn  Llanafan  Fawr,  yn  agos  i  Lanfairmuallt,  yn  y  flwyddyn 
1787.  Mae  yn  dygwydd  yn  aml,  pan  y  bydd  niwl  o  gwmpas  Ue  gened- 
igol  dyn  mawr,  fod  amryw  o  leoedd  yn  ymryson  ft'u  gilydd  am  yr 
anrhydedd  o  roddi  genedigaeth  iddo,  fel  yr  oedd  saith  o  ddinasoedd  yn 
hawlio  Homer  y  bardd  Groegaidd.  Mae  y  ddau  blwyf  bychan  a 
enwasom  yn  hawlio  awdwr  Eanes  Cymru.  Diau  mai  Llanaian  Fawr 
sydd  â'r  hawl  flaenaf  i  Carnhuanawc  Er  f od  y  Parch.  Bice  Price,  ei 
dad,  yn  offeiriad  plwyfydd  Llanfihangel  a  Llanganten  pan  anwyd  ei 
fab  Thomas,  er  hyny  yn  mhlwyf  Llanafan  Fawr  yr  oedd  jn  byw,  mewn 
amaethdý  bychan  o  r  enw  Pencae'r  Elyn,  preswylfod  ei  dad  yn  nghyf- 
raith,  Mr.  Evan  Bowen,  gwr  o  dylwyth  da.  Yn  y  flwyddyn  1792, 
cafodd  y  Parch.  Rice  Price  guradaeth  barhaol  Llanlleonfel,  plwyf 
cyfagos.  0  fewn  y  plwyf  hwn  mae  y  Garth,  ile  y  cafodd  Charles 
Wesíey  wraig,  ac  yn  Eglwys  Llanlleonfel  y  cysylltwyd  yr  emynydd 
enwog  mewn  glân  briodas  ft  Miss  Wynne,  gan  ei  fr&wd  mwy  enwos,  y 
Parch.  John  Wesley.  Gan  mai  yn  y  flwyddyn  1794  y  cymeroâa  y 
briodas  hon  le,  mae  yn  bur  debyg  fod  tad  Carnhuanawc,  offeiriad  y 
plwyf  ar  y  pryd,  yn  bresennol  ar  yr  amgylchiad.  Yr  oedd  yr  hen  dy 
lle  ganwyd  Carnhuanawc  yn  gorwedd  mewn  man  tawel  a  neillduedig, 
ond  mae  y  golygfeydd  o'i  amgylch  yn  anarferol  o  swynoL  Ar  y  dde  y 
mae  mynyddoedd  Eppynt  yn  y  pellder,  ar  ffurf  hanner  lleuad.  0  du 
y  Gogledd  y  mae  mynyddoedd  Alpaidd  yn  cau  y  dyffryn  islaw  allan  o 
u  dwrí  a  swn  gofidiau'r  byd."    Yma,  mae  y  Uygad  yn  disgyn  ar  íeusydd 

2    K    2 


460  OARNHUANAWO. 

gleision  a  melynion  bob  yn  ail,  yn  cael  eu  hymylu  gan  goedydd  pryd- 
ferth.  Acw,  mae  creigiau  noethion,  rhaiadrau  gwylltion,  a  neotyèi 
hanner  cynddeiríog.  Mae  yr  holl  gymydogaeth  yn  fynyddig,  a'r  ddaea? 
ymhell  o  fod  yn  fras ;  eto  mae  swyn  rhyfedd  yn  perthyn  i  r  gymydog- 
aeth  hon,  fel  i  holl  wlad  Buallt.  Mae  pawb  sydd  yn  adnabod  Bryeherâ- 
iog  yn  addef,  er  mai  gwlad  rhwng  y  mynyddoedd  ydy  w,  mai  dyma  y 
dernyn  mwyaf  clasurol  o  hen  wlad  Brychan. 

Aethom  y  dydd  o'r  blaen  i  edrych  am  yr  hen  annedd  Ue  gwelodd 
Carnhuanawc  oleuni  y  dydd  gyntaf,  ac  er  ein  siomedigaeth  ddírfawr, 
hysbyswyd  ni  fod  yr  hen  dý  wedi  llosgi  i  lawr  yn  y  flwyddyn  1852. 

Y  mae  plwyf  genedigol  Carnhuanawc,  ac  yn  wir  yr  holi  blwyfydd 
cylchynol,  yn  llawn  o   draddodiadau,  ac  olion  henafiaetb.au  Cymreig. 
Mae  yn  anhawdd  meddwl  am  gymydogaeth  sydd  yn  meddu  ar  gymaint 
o  ddyddordeb  i'r  hanesydd,  yr  henafiaethydd,  a'r  bardd,  â'r  gymydog- 
aeth  o  gwmpas  Llanafan  Fawr.     Y  mae  yn  gyfryw  gymydogaeth  ag  j 
dysgwyfid  i  ddyn  o  fath  Carnhuanawc  gael  ei  godi  ynddi.      Y  mae  / 
plwyfydd  oedd  o  dan  ofal  ei  dad,  yn  gyfoethog  braidd  ymhob  peth 
oedd  ft  swyn  i  hanesydd  a  henafìaethydd  ieuanc.     Ceid   ynddi  ryw 
daliadau  dyeithrol  yn  cael  eu  hawlio  i'r  Arglwydd  faenor,   o  dan  yr 
enwau  "  Tal-di-estyn,"  "  Y  Cymmortha,"  "  Y  Fuwch  Larder,"  "Portb- 
iant   Herwyr,"  "Y  Maccwyn,"  a'r   "  Mabryddiaeth,"  &c      Yr  oedd 
Llanafan  Fawr,  lle  ganwyd  Carnhuanawc,  yn  llawn  o  draddodiadau. 
Yr  oedd  Sant  Afan,  i  ba  un  y  cysegrwyd  yr  Ëgiwys,  yn  gefnder  i  Sant 
Dewi,  ac  y  mae  Giraldus  vn  rhoddi  hanes  gwyrth  ryfedd  a  gymerodd 
le  yn  yr  eglwys  hon,  ar  adeg  o  halogiad  yn  amser  Harrí  I.     Daeth  un 
o  arglwyddi  Maesyfed  i'r  gymydogaeth  i  hela.     Un  prydnawn  trodd 
ei  gwn  i'r  Eglwys  pan  oedd  amser  hela  drosodd,  ac  aeth  ef  i  mewn 
gyda  hwy,  a  chyagaaant  yno  droe  y  noa     Yn   blygeiniol  iawn   paa 
ddeffrodd  yr  heliwr,  yr  oedd  y  cwn  wedi  myned  yn  gynddeiriog,  ac 
yntau  yn  ddalL     Yn  y  cyflwr  yma  y  bu  am  lawer  o  flynyddoedd. 
Aeth  ar  bereríndod  i  Jerusalem,  ac  adferwyd  ei  olygon.     Wedi  hyny 
aeth  i'r  rhyfeloedd  aanctaidd,  ac  yno  y  terfynodd  ei  fywyd  yn  anrhyd- 
eddus  wrfch  amddiffyn  y  fiydd  Orístionogol.     Nid  yw  hon  ond  on  o'r 
llíaws  traddodiadau  oedd  yn  y  gymydogaeth  pan  oedd  Carnhuanawc  yn 
ieuanc.     Yn  ymyl  hen  gartref  Príce,  mae  gweddillion  hen  lya  Elyatan 
Glodrudd,  mab  Cuhelyn  ab  Iardur,  tywysog  y  wlad  rhwng  yr  Hafren 
a'r  Wy,  yn  y  ddegfed  ganrif ;  hefyd  Cwm  Llewelyn,  lle  syrthiodd  ein 
"  Llyw  olaf,"  a'r  ysmotyn  lle  y  dy wedir  fod  ei  Iwch  yn  gorwedd.     Mae 
braidd  yn  syn  eenym  na  fuasai  rhagor   o  ddynion  ymchwilgar  fel 
Carnhuanawc  wedi  cyfodi  mewn  gwlad  mor  gyfoethog  mewn  pethaa  a 
berthynent  i'r  "amaer  gynt" 

Yr  oedd  y  wlad  yn  llawn  hefyd  o  draddodiadau  diweddarmch  ac  o 
ddoebarth  gwahanol  i'r  un  ydym  wedi  ei  roddi  eisoee,  Dywed 
Carnhuanawc  ei  hun  ei  fod  yn  cofio,  pan  yn  ieuanc,  gwrando  ar  hea 
ewythr  iddo  yn  adrodd  hanesion  dyddorol  y  dyddiau  gynt  Yr  hen 
ewythr  hwn  oedd  Evan  fiowen,  gẃr  oedranus  a  anwyd  yn  y 
flwyddyn  1714,  ac  wedi  ymddyddan  fts  amryw  oedd  yn  byw  yn  amser 
Cromwell.  Dywedai  yr  ewythr,  yrahlith  pethau  eraill,  pan  y  taflwyd 
offeiríad  plwyf  Llanfihangel  allan  o'i  fy woliaeth,  yn  amser  y  chwyldroad 
Eglwysig,  iddo  gilio  i  fwthyn  gwael  o  dan  y  mynydd,  ac  mai  tynu 


OIÜHHUANÀWO.  481 

bctting*  ydoedd  pan  ddaeth  ceoad  i'w  hysbysu  fod  Charles  II  wedi 
d'od  yn  ol  i'r  orsedd,  a  bod  y  ftordd  yn  rhydd  iddo  ddychwelyd  i'w 
fywoliaeth.  "Un  peth  tra  nodedig  yr  haerai  yr  hen  wr,"  meddai 
Carnhuanawc,  "  gyda  llawer  o  ddif riíoldeb,  megys  un  wedi  ei  dderbyn 
oddiwrth  dystion  cywir,  sef,  i  frain  yr  Eglwys  oll,  ar  ymadawiad  yr 
oifeiriad,  ymadael  â'r  Eglwys,  a  chanlyn  yr  offeiriad  i'w  dŷ,  a  nythu 
yno."  Ádroddai  yr  un  hen  ewythr  i  fyntai  o  wýr  meirch  Cromweli 
ddyfod  i  Fwlch-y-Garth,  annedd  ei  dadcu,  ac  i'r  meirch  gael  eu  troi  i'r 
ysgubor  i  ben  yr  ýd,  tra  y  byddai  y  milwyr  yn  ysbeilio  y  tŷ.  Cyn- 
hyrfodd  hyn  ferch  o  forwyn  oedd  yno,  a  chymerodd  gaweíl  o  wenyn, 
a  thaflodd  ef  i  blith  y  meirch  yn  yr  ysgubor.  Wrth  gael  eu  brathu 
gan  y  gwenyn,  aeth  y  meirch  yn  gynddeiriog  wyllt,  a  ffwrdd  â  hwy 
nerth  eu  traed,  a'u  perchenogion  ar  eu  hol,  ac  ni  ddychwelasant  mwy. 
Ni  fuasem  yn  ymdroi  gyda  hyn  oni  b'ai  ein  bod  am  ddangos  mewn  pa 
fath  awyrgylch  y  dygwyd  Carnhuanawc  i  fyny.  Yr  oedd  ei  feddwl 
wedi  ei  drwytho,  er  yn  fachgen,  â  thraddodiadau  a  hanesion  lleol  y 
gymydogaeth.  Y  plentyn  hwn  oedd  tad  y  dyn  a  gysegrodd,  mewn 
blynyddoedd  dyfodol,  ei  amser  a'i  gyfoeth  i  chwilio  i  henafiaethau  ei 
wlad  a'i  genedl. 

Pan  oedd  Thomas  yn  wyth  mlwydd  oed,  ac  yn  llawn  nwyfiant  ac 
uchelgais,  y  mae  yn  cychwyn  i'r  ysgol  gyda  ei  frawd  hynaf,  i  bentref 
bychan  yn  y  gymydogaeth.  Cyn  ei  fod  braidd  yn  alluog  i  ddarllen, 
mae  yn  dangos  chwaeth  neillduol  at  rifyddiaeth,  onglau,  a  cherddor- 
iaeth,  ac  yn  enwedig  at  y  delyn.  Cyn  ei  fod  yn  ddeuddeg  oed  y  mae 
yn  gwneyd  ymgais,  a  hwnw  heb  fod  yn  un  aflwyddiannus  iawn,  i 
wneulhur  offeryn  cerdd  tebyg  i'r  delyn  Oymreig. 

Pan  oedd  Thomas  yn  dair  ar  ddeg  oed,  symudodd  ei  dad  i  fy w  i  dref 
Llanfairmuallt,  a  danfonwyd  y  bachgen  ieuanc  i  ysgol  glasurol,  a 
gedwid  gan  y  Parch.  Thomas  Morgan,  Curad  y  plwyf.  Wedi  bod  yno 
am  bum  mlynedd,  syn^udwyd  ef  i  hen  Ysgol  Ramadegol  Aberhonddu, 
lie  yr  arosodd  am  chwe'  blynedd.  Y  Parch.  Mr.  Barker  oedd  y  pryd 
hwnw  wrth  ben  y  sefydliad.  Buasai  Thomas  yn  aros  yn  hwy  yn 
Aberhonddu  oni  buasai  am  farwolaeth  ei  dad,  ac  yn  wir  yr  oedd  yn 
angenrheidiol  i'r  rhai  hyny  oedd  yn  meddwl  am  urddau  Eglwysig,  aros 
yn  yr  ysgol  am  saith  mlynedd  cyn  y  buasai  Dr.  Burgess,  Esgob 
Tyddewi  ar  y  pryd,  yn  caniatâu  urddau  iddynt  Ni  buasai  Price  yn 
cael  ei  ordeinio  ar  ben  chwe'  blynedd,  oni  b'ai  i'r  Esgob  gael  allan,  trwy 
ei  brofi,  ei  fod  yn  ysgolhaig  mor  rhagorol. 

Yr  un  flwyddyn  ag  yr  aeth  Thomas  Price  i  ysgol  Aberhonddu  yr  ym- 
Jaddwyd  brwydr  Trafalgar,  a  throdd  y  fuddugoliaeth  a  ennillwyd  yn 
fantais  uniongyrchol  i  Price  ieuanc.  Yn  fuan  wedi  hyny  daeth  amryw 
o  swyddogion  Llynges  Ffrainc  i  fyw  i  Aberhonddu  fel  carcharorion 
rhyfel,  ac  yr  oeddynt  yn  ddynion  o  ddysg  a  moes.  Mynychai  y  rhai 
hyn  dý  Theophilus  Jones,  hanesydd  Brycheiniog,  a  byddai  Thomas 
Price  yno  yn  aml  yn  cynnorthwyo  Jones  gyda  dwyn  allan  yr  ail  gyfrol 
o'r  hanes.  Daeth  y  Ffrancod  yn  fuan  yn  hoff  o'r  gŵr  ieuanc,  ar  gyfrif 
ei  wybodaeth  a'i  ymddygiad  boneddigaidd,  a  daeth  yntau  yn  hoff  o 

*  <HÌr  a  arférir  yn  rhai  o  Siroedd  y  Deheadir  am  dynu  gwyneb  y  tir  yn  dywyroh 
tenen  a'n  Uosgi  yn  llodw  er  aouleen  y  ddaear. 


48fc  OABNHÜAWAWO. 

honynt  hwythan ;  ymwelai  â  hwynt  yn  aml,  a  thrwy  gjmâẁàm 
fynych  ft  hwynt,  rhoddwyd  rhy w  fath  o  orpheniad  i'w  addysg,  a  dutk 
i  siarad  Ff raneaeg  yn  rhwydd.  Mynychai  dŷ  hen  delynwr  o'r  ew 
WatkÌD8,  a  daeth  yn  chwareawr  gwych  ar  y  delyn ;  a  dywed  ef  ei  hn 
mai  y  dôn  gyntaf  a  ddysgodd  ar  y  delyn  oedd  "  Pys  a  menin." 

Yn  y  flwyddyn  1808  daeth  Thomas  Príce  i  gysylltiad  ftg  Argiwy& 
es  Hester  Stanhope,  nith  i  Wiiliam  Pitt,  y  gwleidyddwr  enwog.  Cre- 
adures  bnr  hynod  ydoedd  Arglwyddes  Hester,  ond  yr  oedd  yn  foneddigei 
o  ddiwylliad  mawr.  Gymerodd  dŷ  yn  ymyl  Llanfairmaaüt,  tc  ym/ 
bu  yn  byw,  mewn  rhwysg  a  gwychder,  am  rai  blynyddoedd.  Nid  oadá 
neb  yn  fwy  yn  ei  ffafr  na  Thomas  Price ;  yr  oedd  croesaw  iddo  bob 
amser  i  ddyfod  i'w  thŷ.  Bu  nnwaith  ar  daith  yn  ei  chwmpeiai  ji 
Aberystwyth,  ac  oddiyno  i  Dregaron,  ac  yn  ol  dros  y  mynyddoedd  i 
Lanwrtyd.  Diau  i  ddyfodiad  Price  i  gydnabyddiaeth  â  nith  Wfllua 
Pitt  fod  yn  foddion  i  eangu  ei  syniadaa  am  y  byd,  ac  hefyd  fod  o  bmt 
o  gynnorthwy  iddo  i  ddîwyüio  ei  feddwl  mewn  blynyddoedd  dyfodoi 

Pan  yr  oedd  Garnhnanawc  yn  yr  ysgol  yn  Aberhondda,  o  lSûá 
hyd  1811,  yr  oedd  Theophilus  Jones  yn  brysar  gyda  chasgla  defny^ 
iau  gogyfer  ft  dwyn  allan  yr  ail  gyfrol  o  Hanes  Brychẁûog^  Oafedd 
lawer  o  gynnorthwy  gan  Rìce  Price,  tad  Carnhuanawc ;  ond  cafodd  gp- 
northwy  neilldnol  gan  y  mab.  Yr  oedd  Thomas  yn  treolio  Ilawer  o"i 
amser  yn  nhŷ  Jones,  ac  nid  oedd  dim  yn  fwy  cydweddol  â'i  chwaelà 
nag  edrych  dros  bapyrau  hanesydd  Brycheiniog.  Yv  oedd  yn  Priee 
chwaeth  neilldnol  at  arlunio,  a  bn  ei  bwynte)  yn  burddiwyd  mewndr 
par  darluniau  ar  gyfer  y  gwaith  ardderchog  oedd  o  dau  law  Jones  ar  y 
pryd.  Gwaith  Carnhuanawc  ydy  w  bron  yr  oll  o'r  darluntau  «ydd  yi 
egluro  yr  ail  gyfrol  o  Hanes  Brycheiniog.  Efe  hefyd,  yn  benaf,  & 
drefnodd  yr  achau  a'r  croniclau  sydd  yn  y  gwaith  Mae  yn  ammhem 
a  fuasai  Theophilus  Jones,  yr  hwn  oedd  yn  wael  iawn  ar  y  pryd,  yi 
troi  allan  waith  mor  gyflawn  a  gorphenedig  ag  ydyw  Hanes  Bryck- 
einiog  oni  b'ai  am  y  cynnorthwy  a  dderbyniodd  oddiwrth  Garnhaas- 
awc,  er  nad  oedd  y  pryd  hwnw  ond  nn  ar  hugain  oed. 

Er  i  Príce  gael  ei  lyncu  i  fyny  i  raddau  mawr  gan  y  gelt 
yddyd  0  arluuio,  ac  er  cymaint  ei  duedd  at  henafiaetuao,  eto  b: 
oerodd  ei  serch  at  y  delyn  Gymreig,  Yr  oedd  bob  amser  yt 
cysylltu  telyn  ei  wlad  ft  cherddoríaeth  gysegredig  yr  hen  eglw?« 
Brydeinig.  Yr  oedd  seiniau  y  deiyn  yn  gysegredig  çanddo,  ac  ystym 
ei  cherddoríaeth  yn  foddion  diwylliad  a  dyrchafiad.  GeÚid  meddvi 
oddiwrth  yr  hyn  y  mae  ef  oi  hun  yn  ddy wedyd,  yn  un  o'i  adgofioo  o> 
dawns  a'r  delyn,  ei  fod  yn  teimlo  yn  alarus  wrth  edrych  yn  ol  ar  r 
chwyldroad  yr  oedd  y  diwygiad  Methodistaidd  wedi  ei  ddwyn  oddiaŵ 
gylch  yn  y  cyfeiriad  yma.  "  Dygodd  cyfodiad  y  Methodistiaid,1'  medl 
ai,  í(  gyfnewidiad  mawr  gyda  golwg  ar  arf eriadau  y  bobl  Edrychid  u 
y  delyn  a'r  dawns  fel  arferiad  lygredig.  Dy wedodd  fy  nhad  ei  fod  ys 
cofio  hen  ẃr  yn  Llangammarch  neu  Abergwesin,  yr  hwa  oedd  yn  aẃr 
chwareu  y  delyn,  ond  ymunodd  â'r  Methodistiaid,  ac  yna  taflodd  ; 
delyn  i  fyny ;  bwriodd  hi  o  dan  y  gweiy,  ac  yno  y  bu  nes  iddi  ymdd* 
tod  a  chàel  ei  bwytagan  y  gwyfyn,  a  chwympoyn  ddarnauoddìwrth  * 
gilydd.  Oddeutu  y  flwyddyn  1800,  yr  wyf  yn  cofio  hen  Ddantel  j 
telynwr  yn   chwareu  wrth  ffynnonau  Llanwrtyd ;  telyn  un-res 


OAHHHUAITAWO.  488 

ganddo ;  yr  oedd  yn  ehwareu  i'r  dawns ;  clywais  eí  vn  ohwareu  amryw 
o  Alawon  Cymreig,  ac  yn  eu  plith,  *  Ar  hyd  y  no*.  "  Yr  oedd  Oarn- 
huanawc  yn  hoff  o  boí>  math  o  offer  «efdd,  ond  yr  oedd  braidd  yn 
addotí  y  delyn.     Yr  oedd  iddo  ef 

Iaitfc  enaid  ar  ei  thannaa. 

Bu  farw  ei  dad  yn  y  flwyddyn  1810,  ddwy  flynedd  o  flaen  Theophilus 
Jones;  ac  y  mae  Thomas  yn  awr  yn  gorfod  gadael  Aberhonddu,  a 
gwynebn  y  byd  ei  hanan.  Mae  ei  fam  yn  hollol  anallnog  i  roddi  dim 
cynnorthwy  iddo  fyned  ymlaen  ymhellach  gydag  addysg  golegawl,  ac 
yn  wir  oni  baasai  i'w  brawd,  sef  y  Parcb.  WiUiam  Bowen,  yr  hwn  oedd  yn 
offeiriad  yn  Lloegr,  farw  yn  fuan  ar  ol  ei  gwr,  buaeai  gweddw  y  Parch. 
Rice  Price  yn  ddigon  tlawd.  Dy wedir  na  dderbyniodd  ei  phríod  erioed 
fwy  o  gyflog  na  hanner  can'  punt  y  flwyddyn. 

Yn  Mawrth,  1811,  derbyniodd  Thomas  Príce  urddau  Eglwyeig,  gan 
Dr.  Burgess,  eegob  Tý  Ddewi,  yn  Nghaerfyrddia,  a  ohafodd  drwydded 
yr  un  dydd  i  wasanaethu  curadiaeth  Llanir,  ger  Llandríndod,  a  Llanfí- 
hangel  Helygen,  yn  Swydd  Faesyfed.  Tra  y  bu  yn  gwaeanaethu  y 
ddau  blwyf  hyn,  trígai  gyda'i  fam  yn  Llanfairmnallt,  a  cherddai  droa 
fryniau  noethion  i  gyttawoi  dyledswyddau  ei  swydd.  Yr  oedd  yn 
gerddwr  di-ail  drwy  ei  oee,  ac  ni  welid  ef  nemawr  byth  ar  anifàil  nac 
mewn  cerbyd,  oddieithr  pan  y  byddai  Arglwyddee  Llanofer  yn  danfon 
ei  eherbyd  am  dano  wedi  iddo  symud  i  gantref  Crughy wel,  yr  hyn  a 
f  jddai  yn  aml. 

Nid  oes  genym  ond  un  peth  i  ddywedyd  am  dano  pan  yn  gurad  yn 
Swydd  Faesyfed.  Yr  oedd  Eglwys  Llanfihangel  mewn  ystad  adfeiliedig 
pan  aeth  yno.  Teimtodd  ei  bod  yn  ddyledswydd  arno  i  gyflwyno 
adroddiad  manwl  o  sefyllfa  yr  adeiiad  i  gofrestrydd  yr  esgobaeth,  sef 
ei  hen  gyfaill  Theophiius  Jones.  Ni  wnaeth  Jones  yr  un  sylw  o'r 
mater.  Ymhen  chwe'  mis  mae  yn  galw  sylw  y  Cofreetrydd  eilwaith  at 
yr  un  mater,  gan  roddi  ar  beu  yr  adroddiad  ddarlun  o'r  hen  Eglwys 
adfeiliedig,  gyda  Uidiard  y  fynwent  oddiar  y  bachau,  yn  gorwedd  ar  y 
llawr  yn  ddarnau,  a  buwch  y  clochydd  yn  y  weithred  o  fwyta  rhaff 
cloch  yr  Eglwys,  a'r  hen  fuwch  yn  ymddangos  fel  wedi  mwy  na  hanner 
newynu;  wrth  dalcen  yr  Eglwys  yr  oedd  y  ddau  warcheîdwaid 
eglwysig,  â'u  breichiau  yn  estynedig  yn  dal  i  fyny  yr  adeilad. 
Chwarddodd  Theophilus  Jones  yn  iachus  pan  ddaeth  yr  adroddiad  iV 
law,  a  bu  hyn  yn  foddion  i'r  hen  Eglwys  gaei  ei  hadnewyddu. 

Bron  gyda  bod  Thomas  Price  yn  derbyn  urddau  cyflawn,  mae  yn 
gadael  Cantref  Buallt  am  gymydogaeth  Crughywel,  ar  ddymuniad  yr 
•  henafieithydd  dysgedig,  Archddiacon  Payne.  Mae,  yn  v  flwyddyn 
1818,  yn  ymgymeryd  â  churadiaeth  Llanbedr-Ystrad-yw,  Llangenau,  a 
Phartrishow.  Mae  wedi  goeod  ei  draed  i  lawr  eto  mewn  gwlad  sydd 
yn  Uawn  o  henafiaethau.  Yma  y  mae  ceryg  cerfiedig,  cylchau  Derw- 
yddol,  meini  hiríon,  cestyll,  ac  wmbreth  o  weddillion  Khuf einig.  Mae 
pob  darn  o'r  ddaear  y  mae  yn  rhodio  arni  yn  rhoddi  ysbrydiaeth 
newrdd  iddo,  ac  yn  awchlymu  ei  chwaeth  at  ei  hoff  waith,  Yma  mae 
yn  dyfod  i  gysylltiad  Ag  Archddiaoon  Payne,  yr  hwn  oedd  jm  meddu  y 
llyfrgeU  oreu  yn  Sir  Frycheiniog,  ac  un  oedd  wedi  rhoddi  cynnorthwy 


M 

mawr  I  Theophílus  Jones;   *  canm  ç* 
oyflwynodd  Jones  Hana  BtyAẁm^ 

Ymlum  Ulr  blynedd  eto,  nsae  Prs«  jm 
Wlìllam  Homerset  yn  gurad  Llametty 
o'r  wlad.     Yn  y  flwyddrn  1819 
Itttlla  Orllewlnoí,  gan  ei  fod  wedi 
itwytltlytt»  tẃ  y  tybíai  ef.     Ond  paa  eédá  ; 
tltlèall  nad  oedd  y  fy  woüaeth  yn  werth  ]hm 
|tol»   tallatUtt   alfan,  ao  ar  hyny  rboddadl 
)  ittattael  á  gwlad  el  enedigaeth. 

Ytt  y  flwyddyn  1H2Ö  cafodd  fjwoliaeth  C« 
WillUtiii  ond  nid  oodd  Príoe  i  gael  dim  ood  j  < 
ttitU  ddyrehaflad  a  gafodd  Carnhaanawc  jn  jr  FmdwjsL 
ytt  tWltyn  mwy  na  rhyw  ddau  gant  o  bonnaa  j  ÉSrji* " 

Ív  tUlll  ytt  dywedyd  iddo  ef  glywed  Carnhonaawc  jm 
wttltlo  I  fyw»  a  dyna  i  gyd,  pan  oedd  jn  gorad  Tm 
Iddo  £*el  hywollaeth  Owmdu,  yr  oedd  yn  mwdn 
tdtntm»  a  liyw»  a  dirayn  rhagor.     Ac  ystyried  jr  hyn  a  ' 
KhIw\»>  %\\  yn  «mwedig  dros  lenyddiaeth  ei  wísd,  ue  jm  rmjmatt  îe 
tmtmftt  iltyw  wtgob  neu  noddwr  Eglwjsig  wedi 
iltt  wWfclt  dro*Uv 

\Vmll  tdywed  Oarnhuanawo  yn  siarad  mewn  Eisteddiod  jm 
Itottttdtt*  v<)  wedai  y  Pareh.  Thoraas  Watldna,  Penojre,  g#r  o  ^lenh 
a  tl)«%  *W  llghlyw  arglwyddi  a  \ìu  o  foneddigion:  4lOtas  wohswju 
^ẃt  tt  alltt  *  tfwybodaeth  Mr.  Price  trwj  ddjrchafiad  jm  jr  Iferwja» 
H<tt  jdyw  w**u  «i  cmi 

To  bluah  unseen, 
Or  waste  hit  tragranoe  on  the  desert  aár.*' 

Yt  twtltl  ttjHttUti  o  ddynion  diwerth  yn  yr  esgobaeth  jn  derbjn  tri 
t»ltvm*iit*  A  Olnuithiiaitawc,  ac  nid  oes  gymaint  a'u  henwaa  wedi  djfòd 
I  Uwr  nlttitt  ttl.  l'V  allai  y  byddai  cystal  i  ni  ddywedyd  yn  j  fan  hon, 
ttmt  Ittm  Uito  Ytlot»tld  hvd  eì  fedd.  Tra  y  bu  yn  gurad,  lletýa  vr  oedd 
ytt  OtttjiliywtM»  at*  wtnti  iddo  gael  bywoliaeth  Cwmdu,  nid  aeth  i  fÿw 
yno  Mtt  lawtH1  o  tlyttyddoedd,  ond  arosai  yn  Crughywel. 

Yn  ytdml  haf  lî<ìíit  ymwolodd  À  chyfandir  Ewrop  am  y  waith  gjntaf, 
a  tlitodti  y  datth  Itoìt  i  ddybenion  da.  Cymerodd  sylw  manwl  o 
\\\ ygfoydd  itatttr  i  tnlrychodd  allan  am  henafiaethau  Celtaidd ;  astod- 
Ìotld  tiotlwettdìon  y  gwahanol  genedioedd  y  daeth  i  gysylltiad  â  hwy,— 
pa  fottd  yr  ottdd  gwynelmryd  y  naill  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  j  UaU, 
a  plta  ntor  bttll  yr  oedd  eu  hteithoedd  yn  tebygu  neu  yn  annhebygu 
i'w  gilydd.  Uwnaeth  noitiadau  pur  gyflawn  o'i  daith  yn  ei  ddyddlyẁ, 
ao  anfonodd  eu  sylweild   iV  Strtn  Gtmer  yn   ngwanwyn  y  flwjddyn 

Ranlynol.  Ownaeth  ymgais,  yn  ystod  y  daith  hon,  i  wneyd  prawf  ar 
aenad  Dr.  Uwen  Pughe,  sef  foti  tafodiaith  o'r  iaith  Gymraeg  yn  cael 
ei  siarad  gan  y  Wallooniaid—  trigolion  deheubarth  y  Netherlanda.  Ar 
ol  sylw  manwl,  y  casgliad  y  daeth  Carnhuanawc  iddo  oedd  nad  oedd 
Dr.  Owen  Pughe  yn  iawn.  Nid  ydym  yn  gwybod  beth  oedd  ei  sjniad 
ar  y  mater  yma  mewn  blynyddau  diweddarach. 


OABMHUANAWa  485 

Yn  misoedd  Oorphenaí  ac  Awst,  1826 — haf  anarferol  o  sych — 
Ueithiodd  trwy  Ogledd  Cymro,  a  chyn  dychwelyd  aeth  droaodd  i'r 
[werddon,  ac  ysgrifeuodd  yr  hyn  a  ganlya  yn  ei  ddyddlyfr  am  wyneb- 
pryd  y  Gwyddelod : — 

Mor  foan  ag  yr  ymadewais  ft  Dablin  am  Limeriofc,  ymddangosai  y  trigolion  yn 
anffurf  yn  eu  oymeriad  oenedlaethol.  Maent  o  gorffolaeth  dda,  heb  fod  ymhell 
uwohlaw  y  maintioli  oyffredin,  ond  o'r  fath  wneuthuriad,  pe  yn  oael  gwell 
tneithriniaeth,  buasent  yn  ddynion  a  edryohent  yn  rhagorol.  Pan  ystyriom  pa 
mor  dlawd  maent  yn  byw — ar  datws  a  dwfr, — mae  yn  rhyfedd  eu  bod  mor  lluo- 
iaidd  yr  olwg  arnynt,  ao  mor  uohel  eu  hysbryd.  Mae  y  gwallt,  o  Dublin  i 
Eiimenok,  yn  ddu — gan  mwyaf  yn  ddu  fel  y  glo — a  phan  welir  y  gwallt  yn  fwy 
goleu,  mae  yn  beth  tra  anaml,  ao  yn  eithrad  i'r  rheol  gyffredin.  Mae  y  llygad 
bob  amser  vn  Uwyd ;  ni  welais  lygad  du  o  Dublin  i  Limerick,  nao  hefyd  lygad 
glas.  Gerllaw  Gerrigogunniel  sylwais  ar  lygad  oedd  yohydig  vn  ddulas,  ao 
ymyag  y  plant  ar  wallt  oedd  yohydig  yn  felynaoh.  Yn  agos  i  Limeriok  mae  y 
gwyneb  yn  hir  yn  hytraoh  nag  yn  grwn— 3ayoyaidd  yw  y  llygaid  a'r  aelian ;  ao 
eithro  hyn,  nid  oes  dim  ynddynt  yn  Gyfandirol.  Maent  yn  lìuniaidd  ond  nid  yn 
brydferth,  nao  yn  neillduol  o  hagr.  Mae  y  trwyn,  yn  gyfîredin,  yn  tueddu  at 
droi  i  fyny,  a'r  nroenau  heb  fod  yn  amlwg  iawn.  Mae  y  man  Ue  y  oydia  y  gwyneb 
a'r  talcen  yn  isel  ao  yn  ddwfn — ymhelìo  fod  yn  Roecaidd.  Mae  y  gwyneb  yn 
llawn,  yn  dyfod  yn  gulaoh  at  yr  èn.  Mae  yr  èn  yn  oilio  yohydig  yn  ol,  ao  mae 
gan  y  dynion  yr  arferiad  i  gadw  eu  genau  yn  agored,  fel  pe  na  byddai  y  gwefosau 
yn  ddigon  mawr  i  guddio  y  dannedd.  Nid  yw  y  Uygad  yn  dangos  digon  o'r 
gwỳn  i  fod  yn  brydferth.  Mae  mwy  o  debygolrwydd  mewn  pryd  a  gwedd  yn  yr 
Iwerddon  nag  wyf  wedi  sylwi  yn  LJoegr,  ar  yr  nn  faint  o  dir,  ao  yn  arbenig  yn 
Nghymru,  Ue  mae  amrywiaeth  mawr  yn  ffurf  y  wyneb. 

Daeth  adref  gyda  darluniau  o  hen  dyrau  crynion  yr  Ynys,  ac  adeil- 
adau  eraill  a  welodd,  yn  ogystal  a'r  golygfeydd  mwyaí  rhamantus  y 
bu  yn  8yüu  arnynt,  wedi  eu  tynu  â'i  law  ei  hun. 

Ymhen  blwyddyn  ar  ol  dychwelyd  o'r  Iwerddon,  mae  yn  ymweled 
à'r  Alban,  gan  gymeryd  o  fewn  cylch  ei  daith  yr  Ucheldiroedd  a'r 
Yuysoedd.  Talodd  ymweliad  â'r  manau  hyny  a  anfarwolwyd  gan 
Ossian,  Burns,  a  Scott  Astudiodd,  yn  ol  yr  amser  y  bu  yno,  ddaeareg 
yr  Alban,  ei  Uysiau,  ei  choedydd,  a'i  henafíaethau,  gan  wneyd  ffurf 
wynebau  y  trigolion  yn  astudiaeth  neillduol.  Daeth  adref  âg  amryw  o 
ddarluniau  yn  egluro  y  pethau  hynotaf  a  welodd  ar  ei  daith.  Yr  oedd 
ei  hoffder  at  deithio  yn  codi  oddiar  ei  awydd  am  ychwanegu  at  ystorfa 
ei  wybodaeth.  Yn  1829  gwnaeth  daith  bur  fanwl  trwy  Lydaw,  ac 
ysgrifenodd  hanes  maith  o  honi  ar  ol  dychweiyd,  i'r  Cambrian  Quarterly 
Magassine.  Ymwelodd  â  phob  man  o  ddyddordeb,  a  gwnaeth  sylw 
manwl  o  iaith  ac  arferion  y  trigolion ;  heliodd  i  fyny  ac  i  waered  am 
hen  lawysgrifau  oedd  yn  y  wlad,  a  phob  gweddillion  henafíaethol  a 
allasai  ddyfod  o  hyd  iddynt,  gan  egluro  yr  holl  daith  â  darluniau. 
Mae  hanes  y  daith  hon  wedi  ei  gyhoeddi  yn  ei  LÜerary  Bemains. 
Cawn  ef  eto  yn  cymeryd  taith  trwy  ganolbarth  Lloegr,  ac  yn  dychwel- 

Îd  gyda  nodiadau  arni,  a  darluniau  o  honi.  Nid  oedd  gorphwys  iddo. 
^an  gartref  yr  oedd  gyda  ei  lyfrau  ddydd  a  nos;  a  phan  oddicartref, 
yr  oedd  yn  brysur  gyda  ei  ysgrifell  a'i  bwyntel,  yn  casglu  defnyddiau 
i  fod  wrth  law  pan  fyddai  galwad  am  danynt, — naill  ai  i  ateb  gofyn- 
iadau  gohebwyr,  neu  i  f od  o  wasanaeth  iddo  ei  hun  mewn  araeth  neu 
draethawd.  Efe  fu  â'r  llaw  flaenaf  yn  cychwyn  y  Carnbrian  Quarterly 
MagaaẀM.  Daeth  y  gyfrol  gyntaf  allan  yn  1830,  wedi  ei  chyflwyno  i'r 
diweddar  Iarll  Shaftesbury. 


486  ÛAftWHÜAHAW* 

Bu  yn  ddiwyd  am  raî  blynyddoedd  yn  cas^lu  def nyddiau  i  droi  ji 

ol  syniadau  John  Pinkerton,  gyda  gol  wg  ar  gyff  cenedloedd  j  fcfi 

Tr  oedd  Carnhuanawc  wedi  ei  glwyfo  yn  arw  gan  ryw  gyfundmh  i 

gyhoeddodd  Pinkerton  yn  y  Dissertations  on  the  Origm  and  Progrm  tí 

the  Scythians  or  Ooths.     Yr  oedd  rhagfarn  Pinkerton  mor  gryf  yn  erbp 

y  cenedloedd  Celtaidd,  fel  ag  i'w  wneuthur  yn  hoüol  aaghymhwys  i: 

y  fath  orchwyl,  er  uched  ei  safle  fel  ysgrifenydd  medrua.    Khaid  addd 

fod  John  Pinkerton  yn  ddyn  tra  galluo",  yr  oedd  yn  gyfaill  mynwael 

i  Horace  Waljpole,  a  chyhoeddodd  ar  oT  marwolaeth  Walpole  wiith  o 

dan  yr  enw  walopolia.     Yr  oedd  haeru  fod  y  Celtiaid  yn  arwariiid,  t 

dim  ond  un  radd  uwchlaw  yr  anifeiliaid  direswm,  fel  y  gwnaeth  Pia- 

kerton,  yn  peri  i  waed  Carnhuanawc  f erwi  yn  ei  wythienau.    Yr  wid 

y  gwaith  a  gyhoeddodd  Pinkerton   yn  myned  o  dan  seitiau  j  D**- 

guddiad  Dwyfol,  yn  gwadu  athrawiaeth  y  cwymp,  a  phrynedigtttk 

dyn,  a'r  gwirionedd  fod  Duw  wedi  "  gwneuthur  o  on  gwaed  hob  oeo«ü 

o  ddynion  i  drigo  ar  wyneb  y  ddaear."    I  droi  yn  oì  y  gyrandiẃ 

hon,  ac  i  wrthweithio  ei  thuedd  niweidiol,  cyhoeddodd  Oarohutnawt 

ei  draethawd  galluog  o  dan  y  penawd  On  the  Physiognomy  and  Phyttíôfi 

of  the  Present  Inhabitants  qf  Briiain.     Yn  y  traethawd  hwn  ynue  yi 

profi  oddiwrth  amry wiaeth  mawr  o  ffetthiau  a  ddaethent  o  biyd  i  biyd 

o  dan  ei  sylw  ei  hun,  ac  a  gadarnheir  ac  a  eglurir  gan  ysgrifenwn 

eraill,  nad  yw  y  gwahaniaeth  y  cyfeiria  Pinkerton  ato  ond  canlynŴ 

diwylliad  a  ffrwyth  naturiol  achosion   allanol  a  dygwyddiadoL    (W- 

odd  traethawd  Carnhuanawc  ei  adolygu  yn  ffafrìol  mewu  amryw  o 

gylchgronau  galluocaf  y  deyrnas.     Darfu  i  Syr  William  Ouseley,  jr 

ysgolhaig  dwyreiniol  enwog,  ysgrifenu  ato  a'i  longyfarch  ar  ymdduç 

oeiad  ei  draethawd  galluog,  gan  ei  annog  i  beidio  digaloni  os  byddii  i 

rai  o'r  cyhoeddiadau  ei  drin   dipyn  yn  arw.     u  Yr  oedd  Ycltairt, 

meddai,   *'  yn  talu  i  ddynion  am  ysgrifenu  beirniadaeth  lem  at  ŵ 

lyfrau,  ac  fel  hyn  daeth  ei  lyfrau  yn  wybyddus  a  dyddoroi  i  rai  u 

fuasent  heb  hyny  byth  yn  clywed  am  danynt" 

Yr  ydym  yn  meddwl  mai  y  peth  cyntaf  a  ysgrifenodd  Carnhnai»** 
i  gyhoeddiad  Cymraeg  oedd  cyfres  o  lythyrau  i'r  Seren  Omer%  cjlẁ 
grawn  misol  a  ddygid  allan  o  dan  olygiaeth  alluog  y  Parch.  Joie^ 
Harries  (Gomer),  gweinidog  gyda  y  Bedyddwyr  yn  Abertawe.  Çr 
hoeddwyd  y  rhifyn  cyntaf  or  cylchgrawn  hwn  Ionawr  1,  1818,  actoi* 
odd  y  golygydd  gan  brif  ysgrifenwyr  y  Dy wysogaeth  ysgrifenn  Ŵ 
Mae  yr  hyn  a  arweiniodd  i  ymddangosiad  llythyrau  cyntaf  Ctrnhw 
»wc  yn  y  Seren  yn  dra  dyddorol  erbyn  hyn,  ac  nid  oes  eisieu  esgus  »* 
gyfeirio  at  yr  helynt  yn  y  fan  yma.  Fe  allai  na  ddygwyd  nn  àw 
ymlaen  o*r  pryd  hyny  hyd  yn  awr  gyda  mwy  o  allu  na'r  ddadl  ar  BarW 
yr  iaith  Gymraeg  yn  Seren  Oomer.  Yn  y  flwyddyn  1824  rhoddodd 
rhai  o  arweinwyr  Cymdeithas  Gymreigyddol  Lleyn  dramgw^  l 
Brutus,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  Sir  Gaernarfon.  Er  mwyn  poen»  1 
beirdd  a'r  llenorion,  ysgrifenodd  Brutus  erthygl  ffyrnig,  ond  dra  galto# 
i'r  Seren,  yn  trin  y  r  Eisteddfod  wyr  a'r  Gymraeg  yn  ddiarbed.  Go*odMd 
yr  erthygl  hon  yr  holl  Gymdeithaaau  Cymreigyddol  trwy  Wyne» 
Essyllt  a  Dyfed,  mewn  cythrwfl  mawr.  Gwelodd  Brutus  yn  roaa  fl 
fod  wedi  "gosod  ei  droed  ynddi,"  ac  wedi  cynhyrfu  Uu  yneierbp. 
Fel  hyn  daeth  dyn  anadnabyddus  a  dinód  yn  enwbg  ar  unwaiẀ1 


CAftHBUAHAWa  487 

daeth  ei  ffugenw  yr  un  mwyaf  hynod  ac  anmharchus  yn  y  Dy  wysogaeth. 
Edrychid  arno  fel  bradwr  y  Gymraeg,  a  phentyrid  pob  math  o  enllib  «r  ei 
ben.  Carnhuanawc  oedd  y  cyntaf  a  ddaeth  allan  i  amddiffyn  y  Oymraeg 
mewn  lly thyr  tra  galluog.  Dy wedai  y  golygydd,  wedi  i  lythyr  Carnhuan- 
awc  ymddangos,  nad  oedd  braidd  angen  atebiad  i  Brutus,  gan  nad  oedd 
ei  gecraeth  ond  adsaîn  o'r  hyn  oedd  wedi  ymddangos  flwyddyn  yn  ol  yn 
y  Cambrian  a'r  Carmatihen  Journal,  gan  D.  W.  Ramsey,  a'r  hyn  oedd 
wedi  ei  wrthbrofi  yn  alluog  gau  ysgrifenwyr  erailL  Yr  oedd  y  golyg- 
ydd  yn  ceisio  tawelu  pethau,  a  dwyn  y  ddadl  i  derfyniad  ar  unwaith. 
Modd  bynag,  yn  y  rhifynau  dilynol  ymddangosodd  atebion  ffyrnig 
oddiwrth  amryw  o  ohebwyr  galluog.  Hefyd,  yn  yr  un  cylchgrawn 
ymddangosodd  squib  yn  cyhoeddi  damwain  echryslawn,  f od  "  Brutus  ab 
Dic"  wedi  cyflawni  hunanladdiad  trwy  grogi  ei  hun,  gan  ddesgrifio 
holl  amgylchiadau  y  dygwyddiad,  a  bod  ei  gorff  i  gael  ei  gladdu  ar 
groesffordd  rhwng  Llundain  a  Ghaergybi.  Oredid  hyn  gan  lawer  hyd 
y  mis  dilynol,  pan  ymddangosodd  Uythyr  maith  a  nerthol  gan  Brutus, 
yr  hwn  oedd  wedi  ei  gyffroi  yn  oînadwy  gan  yr  hysbysiad  am  ei  farw- 
olaeth.  Yn  y  Uythyr  hwn  y  dangosodd  Brutus  y  fath  alluoedd  ag  a 
sefydlodd  ei  gymeriad  fel  ysgrifenydd  Gymraeg  o'r  radd  flaenaf. 
Wedi  i  amryw  wrthateb,  dy wedodd  y  golygydd  ei  fod  yn  cau  i  fyny  y 
ddadl  oddieibhr  fod  gyda  rhywun  ryw  resymau  newyddion.  Àr  hyny 
dyma  Carnhuanawc  yn  ddyfod  allan  yr  aiî  waith,  mewn  Uythjr  mwyn 
a  boneddigaidd.  Er  ei  fod  yn  collfarnu  y  golyçiadau  a  gyhoeddwyd 
gan  Brutus,  dy  wedai :  "  Eithr  mewn  perthynas  1  resymau  Brubus  am 
ddilead  y  Oymraeg,  os  gellir  galw  y  fath  haeriadau  yn  rhesymau,  gan 
ys  pa  fodd  yr  ymddangosant  iddo  ef  ei  hun,  eto,  pan  eu  dynoethwyd 
gan  *  Gideon '  ac  eraill,  ymddangosai  eu  gwegi,  a  gwelid  nad  oedd  dim 
ynddynt  yn  haeddu  y  sylw  Ueiai,  oddieithr  yr  iaith  hyawdl  y  gwisgwyd 
hwy  gan  fedrusrwydd  eu  hysgrifenydd ;  ac  yn  hyn  braidd  nas  galaraf 
am  eich  penderfyniad  i  derfynu  y  ddadl ;  o  herwydd  bydded  amcanion 
Brutus  y  peth  a  fyddont,  mae  ei  ddull  o  ysgrifenu  mor  dlws  a  Uyfn» 
fel  na  aliwn  lai  na  dywedyd  y  buasai  ei  ddoniau  yn  anrhydedd  i'w 
wlad  oni  b'ai  fod  ei  egwyddorion  mor  adgas."  Fel  hyn  y  terfynodd  y 
ddadl  a  adnabyddid  wedi  hyny  fel  "  Ymladdfa  y  Cewri,"  ac  a  sefydlodd 
gymeriad  Brutus  fel  ysgrifenydd  Cymraeg  campus  a  thalentog;  ac  wedi 
y  ddadl  hon  adnabyddwyd  Thomas  Price  byth  mwy  fel  Carnhuanawc, 
cany8  wrth  y  Uythyrau  hyny  y  gosododd  y  ffugenw  hwn  gyntaf. 

Yn  fuan  wedi  hyn  mae  gohebiaeth  alluog  a  dysgedig  yn  cael  ei 
dwyn  ymlaen  ar  dudalenau  yr  un  cylchgrawn  rhwng  Carnhuanawc  a 
Dr.  Owen  Pughe,  ar  ddau  gwestiwn  henafiaethol.  1.  "Ai  Ffordd 
Bufeinig  yw  y  ffordd  sydd  yn  myned  trwy  yr  hen  glawdd  wrth  y  Stone- 
henge,  sef  gwaith  Emrys  î "  2.  "  A  oes  geiriau  G wyddelaeg,  ai  nid  oes,  yn 
ngwaith  Myrddin  V  Fel  y  gellid  dysgwyl,  dygwyd  y  ddadl  hon  ymlaen 
gyda  medr  mawr,  ac  yr  oedd  y  Uy thyrau  yn  dangos  fod  y  ddau  ohebwr 
yn  henafiaethwyr  dysgedig.  Awdurdod  Carnhuanawc  dros  ddadleu 
fod  geiriau  o'r  iaith  Wyddelaeg  yn  ngweithiau  Myrddin  oedd  y 
Parch.  Edward  Dayies,  awdwr  y  Celtic  Be&earehes;  ond  addefodd  mewn 
blynyddau  diweddarach  nad  oedd  digon  o  sail  dros  yr  hyn  a  haerai. 
Gyda  golwg  ar  yr  hen  ffordd  wrth  y  Stonehenye,  ar  ol  ymweled  â'r  Ue  a 
gwneyd  ymchwiliad  mawl,  daeth  Oarnhnanawc  ir  casgliad  mai  Rhuf- 


488  OABNHUANAWO. 

einiff  ydoedd.  Ymhen  blynyddoedd  wedi  hyny,  ar  ol  ymchwiliad  man- 
ylach,  yr  oedd  yn  ddigon  gostyngedig  a  boneddigaidd  i  addef  ei  fod 
wedi  gwneuthur  camsyniad.  Fel  hyn  y  dywed  ef  ei  hun  ar  y  matar 
hyn : — 

Yn  agoe  i  ddeunaw  mlynedd  yn  ol,  rhyfygais  gynnal  ymryson  ft'r  clodfawr  Owan 
Pughe  perthynol  i'r  haeriad  hwn  o  eiddo  Dayies,  bod  amrywiaeth  Gwyddalaeg  yn 
ganfyddadwy  vn  ngwaith  Myrddin,  a  chefnogwn  farn  Davies.  Ao  Owen  Pnghe 
a'i  gwrthwynebai  yn  gyfangwbl,  fel  y  gellir  gwelod  yn  Seren  Oomer.  Mae  Dai  na 
deunaw  mlynedd  yn  ddigon  i  aoblysuro  amrywiol  gyfnewidiadau  yn  meddyliaa 
dynion ;  ao  er  nad  ydy  w  rhwysg  yr  amser  hyn  wedi  peri  i  mi  gydnabod  yn  gwtí 
gyfeiliorni  y  daliadau  a  gefnogwn,  eto  nis  gallaf  ddywedyd  nad  wyf  yn  tetsilo 
rhyw  betrusder,  neu  yn  hytracn  yn  ffaelu  a  meithrin  yr  un  hyder  rnddo  agary 
pryd  hwnw,  a  hyn  o  berwydd  na  oheir  yn  boll  waith  Myrddin  ond  un  ymadrodd 
o  dri  gair  yn  unig,  yn  yr  hwn  y  gellir  haeru  fod  y  oyfryw  amrywiaeth  yn  g&nfydd- 
adwy.  Ond  er  nas  gallaf  ddywedyd  dim  yn  yohwaneg  ar  y  pen  hwn,  naül  ai  er 
oadarnhftd  na  gwrthddadleuad ;  eto  mae  oyfiawnder  yn  galw  arnaf  i  wnentbur  un 
oyfaddeûad  oynoeddus  perthynol  i'r  ymryson  rhagenwedig.  Ar  y  prrd  hwnw 
myfi  yn  fy  anwybodaeth  a'm  ffrwst  a'm  hunan-ddigonedd,  a  haeres  gyda  èondra 
mawr  fod  ffordd  Bufeinig  yn  oerdded  trwy  v  olawdd  amgylohawl  wrth  SUmehençe^ 
sef  gwaith  Emrys.  Áo  Owen  Pughe  a  wadai  gywirdeb  y  oyfryw  haeriadL  Ao  yn 
awr,  ar  ol  edryoh  ar  y  lle  a  manwl  sylwi  arnaw,  yr  wyf  yn  argyhoeddedig  mai  nid 
ffordd  Rufeinig  yw  y  ffordd  ag  sydd  yn  oroesi  y  clawdd,  ond  mai  un  o  ffyrdd 
oyffredin  y  wlad  ydyw.* 

Wrth  gyfeirio  at  addefiad  Carnhuanawc,  mae  y  doniol  David  Rhys 
Stephens  yn  gwneyd  y  sylw  a  ganlyn  :  u  Mae  braidd  yn  beth  dedwydd 
íod  rhai  dynion  yn  syrthio  i  gamsyniadau  er  mwyn  i'r  byd  gael  eî  feo- 
dithio  ftg  onestrwydd  mewn  ymchwiliad,  ac  âg  unplygrwydd  prydferth 
mewn  cyfaddefiad."  Parhaodd  Garnhuanawc  i  gyfoethogi  tu  dalenau  y 
Seren  am  flynyddoedd  lawer  âg  erthyglau  yn  dal  cysylltiad  ft  iaith, 
haneaiaeth,  a  llenyddiaeth  ei  wlad.  Yr  oedd  ei  enw  yn  ddigon  i  beri 
i'w  gynnyrchion  gael  eu  darllen  gyda  bias,  Dywedir  mai  anami  y 
byddai  neb  yn  edrych  dros  un  ran  o'r  Seren  nes  y  byddai  erthygl 
Carnhuanawc  wedi  ei  darllen  drwyddi  Gyn  ei  fod  yn  ddeg  ar  hagain 
oed,  yr  oedd  wedi  dyfod  yn  awdurdod  ar  bob  pwnc  llenyddol  a  hanee- 
yddoî  oedd  yn  dal  cysylltiad  à  Chymru.  Yr  oedd  yn  rhaid  ei  fod  wedi 
darllen  a  myfyrio  yn  galed  pan  yn  ieuanc,  fel  ei  gyfaill  ieuengach 
Thomas  Stephens.  yr  hwn  nad  oedd  ond  wyth  ar  hugain  oed  pan 
ennillodd  y  wobr  am  ei  draethawd  rhagorol,  "  The  LUerature  of  tke 
Eymry." 

Yr  oedd  Garnhuanawc  yn  tori  cystal  ffigiwr  ar  lwyfan  yr  Eisteddfod 
ag  yn  un  man.  Yr  oedd  yn  siaradwr  rhagoroL  Yr  oedd  ei  fynedìad  i 
fyny  i'r  esgynlawr  yn  ddigon  i  daflu  deng  mil  o  bobl  i  deimladau  brwd- 
frydig,  ac  wedi  dechreu  siarad,  gwefreiddiai  y  dorf,  a  daliai  hi  wrth  ei 
wefusau. 

Y  tro  cyntaf  y  tynodd  sylw  fel  areithiwr  Eisteddfodol  oedd  yn  Aber- 
honddu  yn  y  flwyddyn  1822.  Syr  Charles  Morgan  oedd  y  Llywydd; 
ae  yr  oedd  yn  bresennol  brif  deuluoedd  Deheudir  Cymru,  a  Uenoríon 
enwocaf  y  Dywysogaeth  Nid  oedd  Carnhuanawc  y  pryd  hwn  ond 
pymtheg  ar  hugain  oed.  Mae  yn  codi  ar  ei  draed  ar  y  llwyfan,  ac  yn 
dal  yn  ei  law  hen  lawysgrif ;  mae  yr  olwg  arni  yn  dra  henafol,  ac  mae 
llawer  yn  awyddus  i  wybod    rhywbeth  yn  ei  chylcL     "  Oododin  * 

*  Hanm  Cymru^  tn  dal.  837. 


CARNHÜANAWO.  489 

Aneurin  ydyw,  ac  mae  yr  areithiwr  yn  myned  i  alw  sylw  yr  Eisteddfod 
at  ei  hawdwr.  Dywedai  nad  oedd  eisieu  gwneyd  esgus  dros  alw  sylw 
yr  £Ì8teddfod  at  Anourin  fardd.  Tân  barddoniaeth  Âneurin  a  gynhyrf- 
odd  Gray,  ac  yr  oedd  barddoniaeth  Seisonig  yn  dra  dyledus  iddo ;  gall- 
ai  ychwanegu,  nid  yn  unig  fod  edmygwyr  barddoniaeth  yn  ddyledus  i'r 
hen  feirdd  Prydeinig,  ond  fod  llawer  o'r  hyn  oedd  gysegredig  a  dyrchaf- 
edig  mewn  bywyd  cyffredin  yn  dal  cysylltiad  agos  â'r  traddodiadau  a'r 
hanesiaeth  a  gedwid  yn  eu  barddoniaeth.  Cododd  yr  Eisteddfod  i 
hwyl,  a  gwnaeth  gymaint  o  farc  fel  na  chafodd  lonydd  tra  y  bu  byw. 
Cawn  ef  yn  Nghaerfyrddin  y  flwyddyn  ganlynol,  ac  yn  gwneyd  araeth 
ragorol  ar  y  "  Gyfundrefn  Farddol."  Dywedai  nad  oedd  yn  petruso 
dy wedyd  fod  deddfau  Lloegr,  a  hyd  yn  nod  y  Gyfansoddiad  Prydeinig, 
yn  fwy  dyledus  i'r  Beirda  Cymreig  nag  oedd  ond  ychydig  yn  barod  i 
ganiatâu.  Yn  y  blynyddoedd  dyfodol  y  mae  yn  bresennol  yn  Eistedd- 
fodau  y  Trallwm  a  Dinbych,  ac  yn  tanio  y  miloedd  â'i  hyawdledd. 
Cynnyrchodd  rhyw  deimlad  rhyfedd  yn  Eisteddfod  Dinbych  yn  1828. 
Yr  oedd  ei  Uchelder  Brenhinol,  y  Duc  o  Sussex,  yn  bresennol,  a 
dy wedir  iddo,  ar  ol  gwrando  ar  y  gystadleuaeth  ar  y  delyn,  ddywedyd, 
mewn  llais  ag  y  gellid  ei  glywed  trwy  y  dorf,  "  Nid  yw  yn  rhyfedd  fod 
tannau  y  delyn  Gymreig  a  golygfeydd  swynol  y  dyffrynoedd  yma,  yn 
gosod  ar  dán  enaid  gwr  o  alluoedd  Mr.  Price." 

Ar  ddiwedd  un  o'i  areithiau  yn  Eisteddfod  y  Trailwm,  yn  1824, 
gwnaeth  gyfeiriad  tyner  at  yr  hen  Iolo  Morganwg,  yr  hwn  oedd  yn 
fyw  y  pryd  hwnw,  ond  mewn  henaint  a  thlodi,  yn  gyfyngedig  Vw 
gartref.  Cyflwynodd  sefyllfa  isel  yr  hen  Dderwydd  i  gydymdeimlad  y 
dorf,  ac  ar  ddiwedd  y  cyfarfod  gwnaed  casgliad  iddo.  Dwy  flynedd 
y  bu  fy  w  wedi  hyn. 

Gwnaeth  Carnhuanawc  ddefnydd  da  o'r  galla  oedd  ynddo  i  ddylan- 
wadu  ar  ei  wrandawyr  er  tynu  allan  gydymdeimlad  "  y  gwŷr  mawr " 
yn  y  Dywysogaeth  at  lenyddiaeth  y  Cymry.  Ffrwyth  ei  areithiau 
a'i  lythyrau  ef  oedd  Pwyllgor  y  Llawysgrifau  Çjrmreig,  yr  hwn  a 
wnaeth  gymaint  mewn  cyhoeddi  llyfrau  na  fuasent  byth  yn  cael  eu 
cyhoeddi  oni  b'ai  am  y  Pwyllgor  hwn. 

Y  Oododin  oedd  y  trysor  gwerthfawrocaf  yn  ngolwg  Carnhuanawc  o 
bob  peth  oedd  o  fewn  i'w  lyfrgell  Er  ei  fod  yn  dra  pharod  bob  amser 
i  fenthyg  llyfrau,  ni  roddai  fenthyg  y  Gododin  ar  un  cyfrif,  hyd  yn  nod 
i'w  gyfaill  mwyaf  mynwesol.  Yr  oedd  yr  hen  lawysgrif  hon  wedi  bod 
yu  eiddo  Theophilus  Jones,  oddiwrth  yr  hwn  y  daeth  i  Mr.  Price.  Mae 
yn  dyddio  yn  ol  mor  bell  â'r  flwyddyn  1200.  Mae  yn  ddiammeu  fod 
Gwilym  Tew.  yr  hwn  a  flodeuodd  o  1440  hyd  1470,  wedi  bod  yn 
berchen  yr  hen  lawysgrif  hon,  canys  y  mae  ei  enw  wrthi  fel  ei 
)herchenog.  Ceir  hefyd  enw  Rhys  Nannor  arni  fel  ei  pherchenog,  yr 
ìwn  oedd  yn  cydoesi  ft  Gwilym  Tew.  Yr  oedd  Theophilus  Jones  yn 
(08od  gwerth  mawr  ar  y  Gododin,  a  dywed  yn  ei  Hanes  Brýcheiniog 
rr  hyn  a  ganlyn  o  barth  iddi: — "Dyma  y  copi  y  tybia  Mr.  Davies, 
)lveston  [sef  y  Parch.  Edward  Davies,  awdwr  y  Ccltic  Besearcheil  yw 
rr  un  y  cyfeiria  Lhwyd  ati,  ag  a  ddywedir  iddi  gael  ei  cholü  o  Lyfrgell 
iengwrt  Rhoddwyd  hi  i  mi  gan  Mr.  Thomas  Bacon,  a  phrynodd 
rntau  hi  gan  berson  yn  Aberdar."  Aeth  yr  hen  lawysgrif  hon,  gyda 
lyf rau  Carnhuanawc,  i'r  Fenni,  a  thebyg  y w  ei  bod  yn  eu  plith  pan 


49  0ARNHU4HAWG. 

brynodd  Syr  Thomas  Phillipe,  yr  henafiaethydd,  ei  holl  lyfran  gm  i 
etifeddion. 

Yn  y  flwyddyn  1836  awgrymwyd  i  Carnhaanawc  gan  ei  gyd-drefn, 
Mr.   Thomas  Williams,  y  dymunoldeb  o  gael  Hanes  Gymra  wedi  à 
ysgrifenu.     Yr  oedd  Mr.  Williams  yn  argraffydd  ac  yn  gyhoeddw, 
ac  yn  pregethu  yn  achlysurol  gyda  y  Wesleyaid.     Yr  oedid  yn  öfiocf 
gwych,  a  chafodd  ei  urddo  yn  fardd  uyn  c4  braint  a  defod  beirdd  Ydji 
Prydain  "ynuno  hen  Eisteddfodau  Aberhonddu,  gan  Dr.  Oweo  Pnghe, 
ry w  driugain  mlynedd  yn  oL    Ennillodd  amryw  wobrwyon  yn  Eistêdd- 
fodau  y  Fenni.     Ennillodd  hefyd  wobr  ynono  Eisteddfodau  Aberboc- 
ddu  am  yr  awdl  oreu  i  "  Gyfieithwyr  y  Bibl"     Adnabyddid  ef  U 
llenor  wrth  yr  enw  "Cynidr."    Nid  oes  ond  rhyw  dair  blynedderpifl 
fu  farw  Mr.  Williams.     Cawsom  yr  hyn  a  ganlyn  o'i  enau  ef  a  ha 
mewn  perthynas  i  gyhoeddiad  Hanes  Cymru: — "  Pan  ddaethum  i'rdnf 
hon  [Crughywell  yn  1829,  goeodais  i  fyny  argraffwasg,  a  daeth  Qêi* 
huanawc  yn  gyfaill  a  noddwr  i   mi.     Yn    1836  prynais  argraSwttg 
newydd,  yn  meddu  y  gwelliantau  diweddaral     Dy  wedais  wrth  fy  ha 
gyfaill  un  diwrnod  nas  gallwn  gyfrif  ar  ddigon  o  waith  i  fy  ipbeirauî 
newydd,  ac  yn  nghwrs  y  siarad  rhyngom,  cychwynwyd  y  syniad  o  pi 
Hanea  Cymru  yn  Oymraeg     Yr  oedd  Carnhuanawc  i  yagriíenn  j 
gwaith,  a  minnau  i'w  argraffu  a'i  gyhoeddi,  a  dwyn  yr  holl  dranl,  ac 
yna  rhanu  yr  elw  â'r  awdwr     Nid  oedd  un  cytundeb  rhyngom  ond 
mewn  geiríau.     Argraffwyd  yr  hysbysiadau  am  y  gwaith  a  gwaagarwyd 
hwynt,  cyn  bod  un  linell  o'r  Hanes  wedi  ei  hysgrifenu.    Beth  bymg 
tua  mis  Hydref  y  flwyddyn  hono  daeth  y  rhifyn  cyntaf  o  Eanes  Cf** 
allan.    Argraffwyd  dwy  fìl  o  gopiau,  ac  yr  oead  yn  ol  yr  hyibyŵd  » 
rhifyn  o'r  gwaith  i  ddyfod  allan  bob  dau  fis.     Yn  y  fan  yma  y  decbrefr 
odd  fy  helbul  ynglŷn  â'r  gwaith.    Aethom  yn  y  blaen  gyda  y  rhif- 
ynau  dilynol,   ond  gyda  llawer  o  oediad.     Yr   oedd   yr  oediid  71 
milwrio  yn  dost  yn  erbyn  yr  ymgymeriad,  fel  peth  oedd  i  daln  é 
ffordd.     Wedi  cyrhaedd  y  chweched  rhifyn,  er  mwyn  amddiffyn  fj 
hun  rhag  colled,  ac  i  symbylu  fy  awdwr  i  fyned  yn  y  blaen  gydaj 
gwaith   mor  fuan  ag  yr  oedd  modd,  gwnes  gynnygíad  i  data  ^0 
ddeg  punt  am  bob  rhífyn,  ar  yr  ammod  ei  f od  yn  darpar  copi  W  tg 
i  fy  ngalluogi  i  ddwyn  un  rhifyn  allan  bob  dau  fia,     Am  ddaa  nes 
drí  mis  gwnaeth  hyn,  ond  syrthiodd  yn  ol  eto  i'r  un  man.    Yn^ 
cwrthodais  fyned  ymlaen,  ac  arosodd  y  gwaith  am  flwyddyn  heb  > 
ddim  gael  ei  wneyd,  a  chododd  oerfelgarwch  rhyngom.    Aethum  ẅ 
yr  ail  waith,  a  chytunasom  fyned  yn  y  blaen,  ac  o  r  diwedd  gorpht* 
wyd    y    gwaith   mewn  pedwar  rhifyn    ar    ddeg  a  hanner.    Öj^E 
ychwanegu,"  meddai  yr  hen  ẃr,  "  oad  oedd  dim  oerfelgarwch  rbyng* 
pan  fu  Carnhuanawc  farw.     Ýr  oeddem  wedi  gwneyd  i  fyny  y  ewU 
ac  yn  gyfeillion  calon." 

Dyna  yn  fyr  oedd  hanee  yr  amgylchiadau  a  arweiniodd  i  gael  ẁ* 
Cymru,  a  hanes  helbulon  yn  y  cyhoeddwr  a'r  awd*r  ynglŷn  âg^ 
Etyljd  cofio  mai  nid  diogi  na  difrawder  oedd  yn  peri  nad  oedd  J 
cynoeddwr  yn  cael  copi  yn  amlach  gan  yr  awdwr.  Cofus  genym  i* 
weled  llythyr  at  y  cyhoeddwr,  ychydig  amser  yn  ol,  oddiwrth  F 
awdwr,  yn  ei  lawysgrifen  ef  ei  hun.  Yn  y  Uythyr  hwn  dywed* 
Carnhuanajwc  wrth  y  cyhoeddwr,   "Na  wnai  ef,  er  mwyn  rhoddi 


OARNHÜANAWO.  491 

;waith  i'r  argraffwasg,  ysgrifenu  rhywbeth,  nac  arfer  y  prysurdeb  oedd 
/n  anehyson  â  chywirdeb  a  manylwch."  Diau  mai  hyn  oedd  wrth 
nrraidd  holl  ofid  y  cyhoeddwr  ynglýn  â'r  gwaith.  \r  oedd  Carnhuanawc 
nor  gydwybodol  fel  hanesydd,  fel  na  wnai  ysgrifenu  dim  heb  fod 
*anddo  awdurdod  drosto  ag  y  gallai  ymddiried  ynddi.  Dosranai  a 
îhymharai  ffeithiau  hanesyddol,  ac  edrychai  yn  fanwl  i  ddilysrwydd 
pob  math  o  groniclau.  Weithiau  byddai  am  wythnosau  cyn  dyfod  o 
hyd  i  lyfr  neu  lawysgrif  a  ddymunai  gaeL  Yn  hir  cyn  iV  gwaith  gael 
öi  orphen,  anfonodd  i'r  holl  gyhoeddiadau  Cymreig  y  rheswm  am  yr 
oediad  yn  nygiad  y  gwaith  allan.  Weithiau  ar  ol  ysgrifenu  dernyn, 
cai  allan  fod  ei  awdurdod  yn  ammheus  ;  rhoddai  y  pin  o'i  law  a  ffwrdd 
Ig  ef  am  bellder  i  wneyd  ymchwiliad  manylach.  Nid  oedd  yn  beth 
anghyffredin  iddo,  yn  nghanol  ysgrifenu,  fyned  i  Paris  neu  i  Lundain, 
3r  mwyn  boddloni  ei  hun  gyda  golwg  ar  ryw  bwynt  anhawdd  ei 
benderfynu.  Nid  oedd  un  aberth  yn  ormod  iddo  wneyd  er  mwyn 
sicrhau  cywirdeb. 

Wedi  i  Hanes  Cymru  ddyfod  allan,  yr  oedd  gwaith  mawr  Carn- 
huanawc  wedi  ei  gwblhau.  Er  cymaint  a  ysgrifenodd,  Hanes  Cymru, 
yn  ddiau,  ydoedd  ei  brif  waith.  Nid  oedd  yn  ol  o'i  fywyd  ond  chwe' 
blynedd,  ond  Uanwodd  bob  blwyddyn  â  gwaith.  Byddai  yn  eistedd  i 
íyny  bron  drwy  y  nos  i  astudio,  ac  nî  chaniatâi  iddo  ei  hun  ond 
ychydig  o  gysgu.  Druan  ftg  ef,  cafodd  weled  iddo  fabwysiadu  cynllun 
a  fu  yn  foddìon  i  fyrhau  ei  einioes.  Yn  mis  Mai,  y  flwyddyn  ddiweddaf 
y  bu  fyw,  pan  yn  ei  lyfrgell,  clywid  ef  yn  cwympo  yn  y  nos  yn  drwm 
ar  y  llawr,  a  bu  am  naw  awr  cyn  dadebru.  Ni  phegethodd  mwyach, 
ond  ymwelai  â'r  tlodion  ac  ysgrifenai.  Yn  ei  wendid  olaf  rhoddodd 
gynnorthwy  i  orphen  cyfieithiad  o'r  Testament  Newydd  i'r  Llydawaeg. 
Ei  ymddangosiad  cyhoeddus  diweddaf  oedd  yn  Eisteddfod  y  Fenni,  yn 
Hydref,  1848,  pan  yr  ennillodd  wobr  am  draethawd,  "Ar  ddeddfau 
Bhuddlan  trwy  ba  rai  yr  unwyd  Cymru  ft  Lloegr."  Yr  oedd  ysbryd 
Carnhuanawc  yn  uchel  yn  yr  Eisteddfod,  er  fod  ei  gorff  yn  wan, — mor 
wan  fel  mai  prín  y  gallai  sefyll  ar  ei  draed. 

Yr  oedd  ei  galon  yn  llamu  gan  lawenydd  wrth  weled  fod  yr 
Eisteddfod  hon,  trwy  ganiat&d  y  Frenhines,  o  dan  nawdd  Tywysog 
Cymru,  ac  yn  yr  Eiateddfod  hon  y  cynnygiodd  Tywysog  Cymru  wobr 
am  y  Traethawd  goreu  ar  uLenyddiaeth  y  Cymry  o  Gruffydd  ab 
Cynan  i  Gwilym  Ddu,"  yr  hon  a  ennillwyd  gan  Thomas  Stephens, 
Merthyr.  Yr  oedd  yn  bresennol  gynnrychiolwr  o  Prwssia,  yn  mherson 
Chevalier  Bunsen,  un  o  ddynion  mwyaf  galluog  Grermany ;  un  arall  o 
Twrci  yn  mheraon  Tywysog  Calimaki,  yr  hwn  oedd  yn  disoyn  o'r 
Groegiaid  henafol ;  hefyd  yr  oedd  Ffrainc  yn  cael  ei  chynnrychioli  ar 
yr  amgylchiad.  Heblaw  y  rhai  hyn,  yr  oedd  y  Duc  o  Northampton, 
Mr.  Haliam  yr  hanesydd  enwog,  Mr.  H.  A.  Layard,  a  hufen  boneddig- 
ion  a  boneddigesau  Cymru,  yn  bresennol.  Yn  yr  Eisteddfod  hon  y 
derbyniodd  Mr.  Evan  Thomas,  gẃr  genedigol  o  Aberhonddu,  wobr  o 
driugain  ginî  a  deg  am  y  model  goreu  yn  u  egluro  hanesiaeth  Cymru." 
Ni  welwyd  o  fewn  i'r  canrif  hon  y  fath  gynnulliad  urddasol  mewn 
cysyiltiad  ft  llenyddiaeth  Gymreig.  Siaradodd  Camhuanawc  bum' 
gwaith  yn  ystod  yr  Eisteddfod  ar  ei  hoff  bynciau,  gyda  hyawdledd 
mawr.    Pan  oedd  Bunsen  yn  gwrando  arno,  gwnaeth  y  sylw,  ufod  y 


492  CAinriJii 

corff  fel  pe  vn  ymddangoa  yn  fanr,  ood  fod  jt  jafcaj*!  ym 

mewn  modd  goruwchnatariol  ar  j  prjd.     Aetfc  mdrwi  «V 

ac  ymhen  tair  neo  bedair  wjtfanos  mat  jb  ■jmJ  «m  dîwinud  i  ms 

maen  gjdag  ef  i  edrjch  tm  gerjg  i  ddarpnr  bedd  mUu^  &  ijdhwriemi  t 

ba  farw  j  noawaith  hono. 

Claddwyd  ef  yn  mjnwent  Eglwjs  Cwmdu,  ym  j  ■»  m  mwdrnŵi  ab 
ganddo  ef  ei  hun,  a  defnjddiwjd  j  eeryg  oedd  ef  wwdì  ea  drwii  i 
ddarpar  ei  fedcL     Saif  Eglwje  Cwmdo  jn  un  o'r  djWrjmoaàà  tíywi  n 


Nghŷmru.     Wrth  weled  piydferthwcfa^j  £an  braidd  aâd  jw  j  bjw  p 

eíddigi  ""  "  *  "  ~  _       --   - 


îdigeddu  wrth  j  meirw.  Djwedai  Dr.  Cmri  Meyer,  o  Rìntdbi  g*r  & 
fu  yn  bjw  am  dymmor  yn  Cwmdn,  er  mwyn  dymgu  CrBneg,  a  ■wr^ 
hau  cymaint  o  gymdeithas  Carnhnanawc  ag  a  mUmi  gmcl»  i«S  djwei 
am  farwolaeth  ei  hen  gyfaill :  "  Mae  jn  draeni  mm  fommmi  jr  arferẃi 
Oristionogol  yn  caniatàu  i  ni  gladdu  Carnhaanmwc  o  dmn  un  oY  m* 

Sirneddau  ar  gopa  y  mynydd  prydferth  uwchimw  Cwmdo,  üe  j  bmom 
_  n  dau  laweroedd  o  weithiau  jn  eiatedd  i  lawr  ac  jm  edrycftt  ar  jr  ktal 
yn  marw." 

Y  dvdd  o'r  blaen  cawsom  y  fraint  o  aefjU  wrtfa  íedd  Cmrnfauanswt. 
a  darlfen  ar  ei  gareg  fedd  yr  hyn  a  ganlyn  : — 

Gwelid  yn  ei  gorff  gwiwlan, 
Ei  wiflg  Iwys  a'i  foesaa  gUn, 
Ei  dalcen  mawr  ysplenydd, 
Ei  wên  deg  mal  huan  dydd, 
Ei  eres  lygad  eirian, 
Hylym  a  dwyB  mal  fflam  dftn, 
Ari  gerddediad  gorddidawr,    . 
Nodau  mwyB  ei  enaid  mawr ; 
Ei  laia  oedd  fel  y  delyn, 
Synai  a  denai  bob  dyn : 
Ffrwyth  Hymettaa  felus  faeth, 
Oedd  ei  eres  dda  araeth. 

Cyfanaoddwjd   j   llinellau  uchod  gan    j  Parch.  John  Jonea  (Iom 
Teoidì%  hen  gyfaill  calon  i  Carnhuanawc. 
Nid  oes  daal  nad  oedd  Carnhuanawc  jn  ddjn  rhagorol,  ac  jn  wir 

Î'O  ddyn  mawr.  Nid  yn  unig  jr  oedd  jn  ddyn  ag  oedd  wedi  daiílea 
lawor,  a  diwyllio  ei  feddwl  jn  dda,  ond  jr  oedd  jn  ddyn  o  gynneddta 
cryflon, — ymhell  uwchlaw  j  cjffredin. 

Mae  yn  anhawdd  meddwl  am  neb  a  lanwodd  fywjd  ft  mwy  o  waith ; 
ac  yr  oedd  yn  ddyn  mor  amlochrog,  fel  nad  oedd  nemawr  gmngen  o 
wybodaeth  nad  oedd  ef  yn  gwybod  rhywbeth  am  danL     Yr  oedd  ya 

Îrigolhaig  Celtaidd  rhagorol;  yr  oedd  yn  medru  siarad  ac  jagrifeca 
aith  y  Llydawiaid;  siaradai  Ffrencaeg  jn  rhwydd;  yr  oedd  ye 
ddaearegwr  oampus;  yn  rhifyddwr  gwych;  jn  ysgolhaig  Groeg  a 
Lladin  addfed ;  yn  feistr  ar  yr  Hebraeg ;  yn  seryddwr  da ;  yn  UymW 
ydd  gweddol ;  yn  chwareuwr  y  delyn ;  yn  arluniwi  na  cheid  yn  fynyea 
ei  fath ;  ac  yn  meddu  ar  ystorfa  ddihysbydd  o  wybodaeth  gyffredinel 
Yr  oedd  yn  esiampl  nodedig  o'r  hjn  a  all  djn  ei  gyflawni  faeb  ryw 
lawer  iawn  o  fanteision  addyae, — heb  wacd  na  chysyutiadaa  teoluaidd 
ucheì,  ac  heb  gyflog  ond  prin  ddigon  i  ddwyn  dau  ben  y  Uinyn  yngfayd 
Owaith  pur  anhawdd  jw  rhoddi  darnodiad  o'i  fywyd,  canja  fel  dynioa 
mawríon  jn  gyffredin  nid  oedd  jn  amlwg  i'r  byd  jn  hoU  agweddaa 


OARNHÜANAWO  498 

ei  gymeriad,  a  gwnaeth  ei  hun  yn  llai  amlwg  i'r  cyhoedd  am  ei  íod 
mor  hoff  o  astudiaeth.  Nid  yn  aml  y  byddai  yn  ymdroi  ymhlith  y 
werjn  ond  ar  achlysuron  mawrion  a  neillduol.  Wedi  iddo  ddringo  i 
enwogrwydd,  nid  oedd  llyfr  yn  cael  ei  ddarpar  oedd  yn  dal  rhyw  gy- 
sylltiad  â  Chymru  a  Chymraeg,  nad  oedd  ei  awdwr  yn  ymgynghon  ft 
Charnhuanawc,  Yr  oedd  y  llythyrau  a  ysgrifenai  fel  atebion  i  oheb- 
wyr  yn  ddigon  o  orchwyl  i  ddyn  cyffredin,  heb  wneyd  dim  ond  hyny. 
Pan  oedd  Dr.  Campbell,  y  bardd,  yn  darpar  Bywgraffiad  Mra.  Siddons, 
y  chwareuyddes,  yr  hon  a  anwyd  yn  Aberhonddu,  cafodd  gynnorthwy 
neülduol  gan  Carnhuanawc.  Mae  Dr.  Campbelí  yn  ei  "ganmol  i'r 
cymylau,"  ac  yn  cydnabod  ei  ddyled  arbenig  iddo.  Casglodd  Carnhu- 
anawc  bob  math  o  adgofìon  oedd  yn  aros  yn  nhref  Aberhonddu  am 
Mra.  Siddons,  a  gwnaeth  ddarlun  o'r  tŷ  lle  cafodd  ei  geni,  ac  anfonodd 
hwynt  i  Dr.  Campbell.  Ymddengys  mai  digon  digalon  y  teimlai  y 
Dr.  i  fyned  ymlaen  gyda  y  By wgraffiad  nes  iddo  ddyfod  o  hyd  i 
Carnhuanawc.  "  Anwyl  Mrs.  Siddons,"  meddai  yn  ei  lythyr  at  Carn- 
huanawc,  "yr  oedd  yn  an^yles,  ond  mae  cythreuliaid  yn  fforddio 
gwell  defnyddiau  at  fywgiaffiadau  nag  angelion.  Mae  hen  foneddig- 
esau  diddant — fu  unwaith  yn  brydferth,  ac  yn  gyfeillesau  mynwesol 
iddi — yn  arllwys  ar  fy  mhen  ffrydiau  o  brofìon  o  barth  i'w  duwioldeb 
a'i  phurdeb;  ond  yr  Arglwydd  a'm  helpo,  nis  gallaf  wneyd  defnydd 
o'u  cleber  wag;  ond  yr  ydych  chwi  wedi  fy  ngosod  mewn  gweil 
ysbryd." 

Bu  Carnhuanawc  yn  dal  gohebiaeth  am  gryn  amser  &  Comte  de  la 
Villemarque,  un  o  lenorion  mwyaf  dysgedig  Llydaw,  ar  faterion  Celt- 
aidd.  Tua'r  un  adeg  dygai  ymlaen  ohebiaeth  â  Syr  William  Betham  o 
barth  i  drigolion  boreuol  Ynys  Prydain,  er  fod  y  ddau  yn  hollol 
anghytuno  gyda  golwg  ar  y  mater  yma.  Yr  oedd  y  dynion  mwyaf 
yn  teimlo  eu  bod  yn  ennill  rhywbeth  wrth  ohebu  neu  ddal  cymdeithas 
ft  Thomaa  Price. 

Yn  Hydref,  1834,  daeth  yr  enwog  Edward  Inring  ar  daith  trwy 
Ddeheudir  Cymru,  er  mwyn  ei  iechyd.  Un  prydnawn  mae  yn  cyr- 
haedd  tref  brydferth  Crughywel  mewn  gwendid  mawr,  ac  vn  edrych 
allan  am  Carnhuanawc  mor  fuan  ag  y  gosododd  ei  droed  i  íawr  yn  y 
dret     Ni  bu  Edward  Irving  fyw  ond  mis  wedi  hyn. 

Rhoddodd  Mr.  Price  gychwyniad  i  gyfnod  newydd  mewn  llenydd- 
iaeth  Gymreig ;  mewn  gwirionedd,  agorodd  fyd  newydd  nad  oedd  yn 
bod  o'r  blaen  i'r  Cymro.  Piin  yr  ydym  yn  credu  y  buasai  Thomas 
Stephens  yn  dringo  mor  uchel  fel  ysgolhaig  Celtaidd,  oni  b'ai  i  Thomas 
Price  godi  o'i  flaen.  Nid  ydym  yn  gwybod  iddo  golli  mewn  cystadl- 
euaeth  Eiateddfodol  ond  unwaith,  sef,  yn  y  Fenni  yn  1838.  Yr  oedd 
triugain  gini  yn  cael  eu  cynnyg  am  y  traethawd  goreu  "Ary  dylan- 
wad  mae  Traddodiadau  Cymreig  wedi  ei  adael  ar  lenyddiaeth  Ewrop." 
Y  beirniad  oedd  Hallam,  hanesydd  y  "  canol-oesau."  Yr  oedd  pump 
o  gyfansoddiadau  wedi  dyfod  i  law,  ac  ennillwyd  y  wobr  gan  un  Mr. 
Hardinge,  o  Forganwg.  Tra  yr  oedd  traethawd  Carnhuanawc  yn  dangos 
cymaint  o  lafur,  a  barn  lawn  mor  addfed,  yr  oedd  Mr.  Hardinge  wedi 
llwyddo  i  wisgo  ei  draethawd  mewn  iaith  lyfnach  a  thlysach.  Beth 
bynag,  rhoddodd  Bunsen  ac  eraill  eanmoliaeth  uchel  i  draethawd  Mr. 
Price,  a  chymhellwyd  ef  i'w  gyhoeddi ;  ond  gwrthododd,  am  y  rheswm 

1889.  2  l 


étí  um 

f  Umm  ièjHj  y* 
w#M4  f  Uw\*mw<  m 

11    tAU*r*#l    Hrmumí      T: 
%mm  *  f*íiwmm*>*âm  m 
#J  w\»máá$  y  mm  jnm 
mhmUM  f*  KmVrt4í*4 


iwf«\t "    Mee  *fiw*44  j ' 


tttêuhìi  mn  y  UmtáhMmé  p~«~  —  —  »— .  ^. 
||«MK'MI**Ui  hewftl'/l  ym  *  Grmmtmmç  j  Tvn  i  ■■**.  ^-  im 
Hf*  y  Ma«thew4  bw»  l*f*r  4:-ítwt  htmmm  ^r  mc 
*mM)H)om  llemrd/Jíeetb  (M»iiáôc  ranuit  awn.  t  mmmm 
fftlH  )M*wM  (  MitMÌMU,  a  titbrîimtEL  :  ìfnàaua.  a.  in 
fo»M)  «MUMtlflUetl,  jo  dêfoft  tm  mmt  ll^mmW  âempmmm»  wn 
m)  /,tf#  rM/f/f *  /•  Um  líymrf,    Tn  amíe  cjx  joûi  ácm  mnü 

ffl  ttuUMM  j  Fotwí  em  j  hntfapî  çbk  mr  * :«nc 
f  wf  \m  tai  jr  unwyd  Cyawm  à  Immj/  m  mjnmm  j  vri 

*H»uMl. 

lM*u  im*I  gorohefttwaítb  CtiihiMii   jtt  £mmmr  Oi 

||W«t(li  VM  uyMflwy*  HaneeCyimrm  o'r  ammmgrmmé*  mmmmmmi 
**ll»  v  Tywyftou  Mewelyn  ab  Cfrntfrdi,  gjéa  «ànwçü 
iil If  iMy|<wyiM7edeu  wadi  hynj-  Mme  mmw*  ym  mnmrf 
IUmm  (lyHiiii  fforeu  iydd  jn  bod  aeewa  ammajB  aà 
finl  Iimim*  (lymru  eto  beb  eí  jo&rífo—  Djmmm  áarm  M 
fi)«i(ii  yf  liahwtyrM,  Mm  líamu  Cymru  finhim  j 
Ìnhlimi  I  intli  ililyftgwyl  i  geel  henee  eín  gmimd  ymmU 
M*iM»l  ilwiln  o  tfyfrolau  o  feintioh  gweddot  jm  áif%i 
tmpft  lnwwt  IJyitmi  /ol  y  dyW  gael  ei  jagríimmm.  Mme  gt 
ttti**i*  yn  ityiiMwyn  llawor  o  ddefnjddian,  a'r  rhai  hjmy  w 

Ílllii  yii  iMe,  K«>tfyf«r  &  hanea  mwj  eyflawm.  Bydáai 
^MiMi  fiil  *H  I  wnovd  llanet  cyflawn  jn  waith  mawr  ìamn 
|*i  h  i*liimtii«i  i  liyililaí  yn  onnod  o  jmgjmeriad  i  on  djm. 
ImiimiIiI  ilvkl  «a«Kla  a  ohvhoeddi  Hanet  Cjmrn  iod  yi  , 
MittMillftfitfiitl,  Onl  fyddat  yn  llawer  gwell  i  BwjUgor  yr 
(iMiiMillanttlMil  yiugymoryd  À  gwaith  fel  hyo  na  rhoddi  tjmiaii 
M  Milmi  (ul  nwiihrwvoit  o  flwyddyn  i  flwjddjm,  am  ffjlanaoddimdma  mmi 
iiw»  yi»  y  ilîweild  ddim  yn  djfod  o  honjnt?  Nid  jw  yr  fiistoddM 
UMMMttUtttilml  wtnli  yohwanegn  dim  gwerthfawr  iawn  mt  ieoydmiaela 
(JfitüMltf  wmll  ilydiliau  Câmbuanawc  aáThomas  Stephetiâ.  Pe  b'ai  y 
IV vllani  yit  yiiiiiymerjd  A  rhjw  waith  oenedlaethel  fel  Hanmm  Gÿmmra, 
ttyiMaì  yN  gonoil  y  uaitedl  o  dan  ddyled  fawr  idda 
^yda  MnVwi|  ar  wma  Oymru  Thomas  Príoe,  er  ei  fod  Jd  nmnmt  y 

tulllil  yMnlilti  Iwil  yn  oi  gywtrdeb,  ac  wedi  ei  drefnu  ym  ol  cjnUai  m** 
itftlnl  iMIjíom.  oto  y  mao  ei  iaìth  yn  anyatwjth,  oo  nad  jn  gfogjrmot, 
yo  aiiil,  fìolítd  mmldwl  wrth  ddarllen  jr  hyìi  y  mae  Carnhoanawc  wodi 
el  yMMilfoitu  Vi»  Oymraeg,  ei  fod  yn  well  yagrifenwr  yn  jr  imithâamv 
OMng.  Dallal  Mr,  Williamt,  ojhoeddwr  Hanss  Cymru,  ei  fod  yn  Uawa 
oyntal  yagHfettwr  Uymraeg  ag  oedd  o  jagrifenwr  Saeaooeg,  mr  ?r 
eddofai  ei  fod  yn  Uawer  iawn  gweU  mimradwr  yn  Saeeoneg  nag  ydemdd 


oárnhuanawo.  496 

yn  Gymraeg.  Mae  hyn  i'w  ddywedyd  gyda  golwg  ar  yr  iaith  yn  ffanes 
Cymru,  íod  yn  anhawdd  iawn  i  unrhyw  ddyn  ysgriíenu  allan  ar  y  pryd, 
mewn  iaith  lefn  a  thlos,  yr  hyn  a  geid  mewn  hen  lyfrau  Lladin  a 
Ffrengig,  neu  yn  hen  lawsgrifau  y  chweched  ganrif,  fel  y  byddai 
Carnhuanawc  yn  gorfod  gwneyd  yn  aml,  pan  oedd  y  cyhoeddwr  ar 
ei  gefn  am  gopi.  Mae  yr  orgraíf  yn  Hanes  Cymru  ar  ei  pben  ei  hun. 
Pan  ddaeth  y  rhan  gyntaf  allan,  ymddangosodd  yr  hyn  a  ganlyn  ar 
ei  chlawr : — 

O  ran  Uythyreniad,  huasai  yn  dda  gennyf  aíaelyd  mewn  rhyw  gyfundraeth 
arddeledig  gan  y  oyffredin,  ond  ni  Iwyddais  i  gael  allan  un.  Ceiaiaia  y  ojrfry  w 
beth  yn  argraphiaaau  diweddar  yr  Ysgrythyrau,  ond  methais  a'i  gael.  Oeisiais 
ef  heryd  yn  y  Oyhoeddiadau  Cylchynol,  ond  gwelais  yno  fod  pob  Golygydd  A'i 
drefn  ei  hun.  Am  hyny  ymosodais  i  ffurfio  trefn  i  mi  fy  hun;  ond  yn  hyti 
oyfarfum  ft  ohynifer  o  rwystrau,  fel  y  barnais  yn  oreu  adael  y  doabarth  hwn 
gan  mwyaf  yn  nwylaw  yr  Argraffydcüon,  gan  ymddiried  yn  eu  medrusrwydd 
a'u  oynnefindra  ft'r  oyfryw  orohwylion. 

Dywedir  fod  Mr.  Price  yn  bregethwr  da;  yr  oedd  yn  syml  ae 
efeogylaidd,  a  thebyg  yw  pe  buasai  yn  talu  cymaint  o  sylw  i  breg- 
ethu  ag  a  dalodd  i  lenyddiaeth  Gymreig,  y  buasai  yn  rhagori  Yn 
nechreuad  ei  weinìdogaeth  y  cyfansoddodd  ei  bregethau  goreu  o  ddigon. 
Pregethodd  ddwy  waith  yn  Aberhonddu  o  flaen  Barnwyr  y  Frawdlys 
SiroL  Dyma  dystiolaeth  boneddwr  o  Loegr  am  dano  fel  pregethwr 
wedi  ei  glywed  am  rai  misoedd  yn  haf  1826 : — "  Yr  oedd  Mr.  Price  yn 
gweitfak>  yn  rhy  galed ;  yr  oedd  ei  bregethau  yn  fyr  iawn,  ac  yn  cael  eu 
traddodi  heb  unrhy  w  nodiadau  o'i  flaen ;  ac  er  eu  bod  yn  iachus  o  ran 
athmwiaeth,  ac  yn  aml  yn  wreiddiol  a  tharawiadol,  fel  y  geilid  dysgwyl 
i  bregethau  dyn  galluog  fod,  eto  yr  oeddynt  yn  dangos  eu  bod  yn 
bregethau  gwr  oedd  yn  ymddiried  gormod  i'w  adnoddau  ei  hun,  ac  heb 
fod  yn  cyienwi  ei  feddwl  trwy  astudio."  Oallwn  ni,  sydd  yn  edrych 
arno  yn  y  pellder,  gasglu  mai  yn  gywir  fel  hyn  yr  ydoedd  fel 
pregethwr. 

Gwnaeth  lawer  iawn  yn  ei  ddydd  dros  Oymdeithas  y  Biblau.  Ni 
chafodd  y  Gymdeithas  hon  erioed  gefnogwr  mwy  zelog  ac  aiddgar. 
Efe  oedd  yn  un  yn  cychwyn  cangen  y  Fibl  Gymdeithas  yn  Aber- 
honddu,  a  bu  yn  ysgrifenydd  iddi  tra  y  bu  by w.  Gawn  ef  yn  Liyerpool 
yn  1817  yn  dadleu  hawliau  y  Gymdeithas. 

Mae  yn  rhaid  i  ni  cyn  terfynu  gyfeirio  at  y  gwasanaeth  [mawr  a 
wnaeth  i  Lydaw.  Yr  oedd  Mr.  Price  wedi  cael  ei  daro  â  syndod  pan 
ddarllenodd  nad  oedd  yr  Ysgrythyrau  gan  y  Llydawiaid  wedi  eu 
hargraflfu  yn  eu  hiaith  eu  hunain.  Galwodd  sylw  y  FamtGymdeithas 
at  hyn  yn  1819.  Tua  yr  amser  hwn  dechreuodd  astudio  iaith  Llydaw. 
Wedi  iddo  godi  y  mater  i  sylw,  ni  chafodd  orphwys*thyd  nes  i'r 
Testament  Newydd  gael  ei  gyfìeithu  i'r  Llydawaeg,  gan  M.  Le 
Gonidec.  OV  flwyddyn  1824  hyd  y  flwyddyn  1835,  daiiodd  Mr.  Price 
ohebiaeth  gyson  â  gornchwylwyr  Cymdeithas  yjfìtbiauîgyda  golwg 
ar  gyfieithiad  M  Le  Gonidec  o'r  Ysgrythyrau  i'r  Llydawaes.  Yn 
Adroddiad  y  Gymdeithas  am  1827,  ceir  y  paragraph  a  ganlyn  : — 
"Geilir  nodi  yma  fod  person  yn  awr  gyda  y  gorchwyl  o  gyfìeithu  y 
Testament  Newydd  i'r  Llydawaeg,  yr  hon  sydd  yn  dwyn  tebygolrwydd 

a  l  2 


m 

w&mt  ft  Cjauoeg,     Mai  j  cfiéâàôaà  wedí  «i 
huiff  8C  Ioeo;  ee  yiePiiiiiii  Eŵrw 
f r  wied  hoo»  ee  bw  niriiiad  o  Grn  jo  edran 
m  oodíadea  beirnadol  f r  cjficstàrféd.*    Yr   **  i' 
Ccreboeoawe,    Edrjehodd  droe  j  cjwfiítoned  js 
ef  tooìí  hL  Le  Gowidee. 

Pm  benderf rnodd  j  Bedjddwjr  OroBceg  i    ^ 
Ll  j dew,  peood  wjd  ar  j  Paren.  Jafco  Jeofcma  fri 
mjoed  amo  aafoawjd  ef  Fr  Çemda  nt  €«■■— iwr  i 
ehjferwjdd jd  gjda  golwg  er  feee  ei  lefar. 

Bíid  oedd  neo  jn  Uaweohna  jo  f  wj  jo  mrnedîad  j 
Wíllíame  allao  í  Ljdaw,  al  eefjdliad  jo  QaÌMf  ir,  jo  j  " 
ne'r  Pareb  Tbemac  Príec.     "  Vr  wjf  wedi  gweled  F 
jdíweddar  Dr.  Phülipa,  Heoffordd,  "amGefiaeft  i~ 

Swjf  jn  gobeitaio  j  gwneir  cjeawnder  âl 
jdaw," 

Derfa  í  Carnhaanawc  wnmnadha  d  wlad  al  ^toiBifì  à  1 
yw  jo  djfod  ond  anaml  i  ran  Çjmro  Fw  owddm.  Cjoegrodd  cá  dwje& 
ei  aUooedd,  es  amaer  al  arían  i  leoofi  tymrj  Prjdbuo  o.  Cfcjewj 
Ujdaw,  Pe  baaeei  jn  dewia,  boaaai  jo  hawdd  iddo  gool  ooddod  j 
pendefgion  oedd  rn  awjddna  am  ei  gjnghorion  aì  gjoodoitooo»  a 
dríngo  i  gylehoedd  nchel,  heb  lawer  o  waìth  ood  gjda  enorj  •  dol 
Tra  jr  oedd  ei  ajnüedd  natoríol  a'i  gariad  at  ei  wlad  a*i  pfcofal  jo  m 
ellaogí,  beb  nn  traía  ar  ei  natnr9  i  ddal  ejeMleîtfcae  4V  ttawd,  jr 
oedd  eí  allooedd  a*i  wjbodaeth  jo  ei  gjmhwjno  i  gjmiliiiìloooo  ftr 
gwfr  mwjaf  en  djeg  a'a  diwjlliad  jn  Ewrop.  I  bewb  o  edmjEaot 
aaJentaa  djeglaer,  aerch  dwfn  at  ei  wiad  aì  üenjddiaerh,  oc  enpljg- 
rwjdd  cjmenad,  bjdd  coffadwríaeth  Cernhnnnawc  jn  borcboa  ae 
anwjl  droc  bjth 

Johh  Dayib. 
Pandy,  AbergafennL 


ANGLADD    MAB    Y    WRAIG    WBDDW    O    NAlN. 

Mai  goelef  ddwja  j  Bregeth  ar  j  Mjn jdd 
Tn  cael  ei  chlado  'n  hjgljw  ar  adenjdd 
Awelon  Galilea,  gan  lwjr  ddenu 
Bh jw  djrrfo  fawr,  i  f  jn  d  ar  ol  jr  Iesu. 
Fe  'u  awjnwjd  gymaint  gan  ei  raaol  eiriau, 
Maent  wedi  derbyn  cjmaint  o'i  rasusau, 
Fel  nad  oes  f  jnjd  awr  o  seibiant  iddo : 
Daw  un  â'i  gíoff,  neu  ddall,  neu  fjddar  ato; 


ANGLADD   MAB   T  WBAIG   WHDDW   O  NAIN.  497 

Rhy  w  dad  â'i  f achgen  lloerig ;  nea  ganwriad 
Yn  erfyn  dros  ei  was,  gan  roi  dadganiad 

0  ffydd  a  saif  yn  golofn  o  ymddined 

Yn  eglwys  Dduw  dros  byth.    Ond  daw  ymwared 

1  bawb  mewn  cyni ;  nid  oes  un  anhwyldeb 
A  saif  am  foment  yn  ei  breaennoldeb. 

Mae  'r  Iesu  a'i  ganlynwyr  wedi  bod 
Yn  teithio  er  y  boreu ;  erbyn  hyn, 
Mae  'r  haul  yn  nesu  at  y  gorwel  pell 
Tu  ol  i  drumau  Carmel,  ac  mae  gwrid 
Ei  danllyd  wedd  yn  trochi  'r  Hermon  ban, 
Mewn  ffrwd  o  wawl ;  a  Thabor  ewyd  ei  ben, 
Fel  i  guaanu  hwyrol  wén  yr  haul ; 
A  than  ei  gysgod,  wrth  ei  odrau  'n  glyd, 
Daw  Nain  i'r  golwg — Uanerch  lawn  o  awyn — 
A  lecha  yno  mewn  tawelwch  dwfn. 

Mae  'r  dyrfa  'n  fy w  gan  obaith  a  mwynhâd 
Yn  nghwmni  'r  Iesu ;  gwelant  ddyddiau  gwell, 
Yn  hanes  Hwn,  yn  gwawrio  ar  eu  gwlad, 
Mewn  gwaredigaeth  lwyr  rhag  gormes  drom 
Yr  e8tron  creulawn :  a  pha  ryfedd  y w 
Oa  clywir  mawl  yn  esgyn  tua  'r  nen, 
Mewn  aeiniau'pur,  o  galon  lawn  y  dorf  f 

Ond  fel  mae  'r  dyrfa  'n  esgyn, 

Hyd  griboff  ael  y  bryn, 
Torf  araíl  sydd  yn  disgyn, 

Yn  wylaidd  ac  yn  syn  : 
Mae  V  ddinas  sydd  yn  gorphwys, 

Ya  ngwenau  haul  prydnawn, 
Pel  yn  cyd-gwrdd  i  arllwys 

Ei  gofid  yno  'n  Uawn. 

Arafa,  fwyn  awen,  a  gwel  yr  olygfa, 

A  aaif  yn  rhyfeddod  i  angel  a  dyn  : 
Un  marw  a  ddygir  yn  araf  i'r  gladdfa 

Gan  bedwar,  ar  elor  ddiaddurn  ei  llun ; 
A'r  ddinas  a  ddilyn,  gan  arllwys  ei  gofid, 

Mewn  cwynfan  diattal,  a'i  dagrau  yn  lli' ; 
Ond  ar  gwr  y  dyrfa,  rhyw  un  a  ganfyddir 

Oedd  ddwyaach  ei  galar  a  thrymach  ei  chri. 

O  mor  amdditad  yw !    Fe  fu  cyn  hyn, 

Yn  dilyn  corff  ei  phriod  tua  'r  bedd ; 

A  heddyw  eto,  dilyn  gorff  ei  mab, — 

Ei  hurig  blentyn, — i'r  un  Uanerch  lom. 

Mae  'n  weddw  a  di-blant ;  mor  drom  y w  'r  groea  1 

A  mwy,  nì  wêl  un  man  i'w  rhoi  i  lawr  I 


408  AMOLADD   WAB    T  VtáK 

Mm  'r  nafoedd  fd  yn  wwjni  yr  < 
A'r  bedd  yn  Uedo  ei  aaéa  í 
O'r  golwg.     0 !  'r  fath  âr 
Bron  í'r  an  bedd  *'i  mab. 

Sydd  arni,  wyr  ei  belynt  tywyll  «JL 

14  A'r  Arglwydd  pan  á  gweaodd,* — y»  y  iaav 

Ei  gydymdeimlad  rêd  yn  fywiol  frẃi 

Fel  arfer,  at  y  trallodedig  rai ! 

Ai  hwn  yw  'r  angladd  eyntaf  gwiddodd  Ef  ff 

Ai  'r  weddw  athrist  hon  yw  'r  gjwtaf  «a 
Yn  dilyn  corff  ei  phlentyn  toa  V  bedd 
A  welodd  f     Ond  ni  wcÜodd  on  eríoed 
Na  hon  mewn  dyf nach  galar,  dnaeh  noa ! 
11  Nao  wyla  I "  meddai. 

Try  ei  golwg  ayn 
At  un  a  fyn  et  chyfarch,  pan  y  mae 
Ei  henaid  bron  ar  drengo.     A  wêl  Efe 
Un  arwydd  gofid  arni  f    Pa  fath  iaith 
Estronol  y w,  "  Nac  wyla  t n    Pwy  a  fedd 
Fwy  aohot  wylo  f  .  .  . 

O  olygon  heirdd ! 
Un  olwg  arno  Ef  rydd  esmwythâd 
I'w  ohalon  f riw ;  hi  baid  a  wylo ;  gwawr 

0  obaith  gyfyd  yn  ei  chalon  lesg 

A  ddaw  cyn  hir  yn  sicrwydd  tawel,  cryf, 
Yn  iẃn  ei  eiriau  awdurdodol  Ef : 
Ao  0  mor  twynol, — fel  mae  'r  weddw  drist 
Yn  doohreu  teimlo  glàn  i'w  gofid  dwfn  1 

Hawdd  gofyn  paham  mae  yr  Iesu  yn  gynta', 

Yn  mynd  at  y  weddw,  gan  ddy  wedyd"  Nac  wyla*w 

Ai  nid  yw  yn  gwybod  dyfnderoedd  ei  allu, 

Ai  nid  y w  yn  gwybod  ei  fod  ar  gyflawni 

Un  weithred  ryfeddol  a  fydd  yn  ddigonol, 

1  tob  erohi,  i  aychu  ei  dagrau  yn  hollol  f 

0  (rwyr  ì  oud  er  hyny  ni  fyn  wneyd  y  mwyaf, 
ìhúì  roddi  amlygiad  o'r  fynwes  dyneraf. 

Mae  'r  fath  ragarweiniad  i  wyrth  mor  ryfeddol, 

Yn  ddrvoh  a  ddangosa  dosturi  anfeidrol, 

Mor  egíur  â'r  gallu  di-drai  ddaw  i'r  golwe* — 

Gwir  allu  y  Duw-ddyn, — mewn  gweithred  mor  amlwg. 

Mae  *n  gadael  y  weddw,  mae  'r  dorf  yn  ymagor 

1  wneuthur  ffordd  iddo.     Mae  'n  cyffwrdd  âT  elor ! 
A'r  rhai  sy  'n  ei  dwyn  a  safant  mewn  dychryn, — 
A  saif  y  ddwy  dyrfa.     Pa  beth  sydd  i  ddilyn  ! 
Rhy  w  foment  o  bryder  angerddol  oedd  hono 

l'r  dyrfa,  a  safent  fel  delwau  yn  gwyiio, 

Pa  beth  fydd  y  diwedd  f    Ai  rhyfyg  gorphwyllog, 

A'i  gyr  tros  derfynau  rheolau  sefydlog, 


ANGLADD   MAB   T   WRATG  WBDDW  O   NAIN.  499 

A  deddfau  ein  crefydd,  nes  aarnu  teimladan 
Tyneraf  pob  mynwea,  a  gwatwar  ei  briwiau  t 

Ond  trwy  y  dystawrwydd,  llef  uchel  gyfoda, 
A  dreiddia  fel  mellten  trwy  enaid  y  dyrfa — 
"  Y  mab  ieuanc,  yr  wyf  yn  dywedyd  wrtbyt,  Cyf od  1 " 

O  eiriau  beiddgar,  oes  rhy  w  ystyr  iddynt  f 
Ai  geiriau  un  o'i  bwyll,  neu  gabledd  ydynt  f 
Mae  teyrnas  lom  marwolaeth  yn  eu  herbyn, — 

Y  ffordd  ddisathr, — a  holl  allu  'r  gelyn, 
Hen  elyn  Duw  a  dynion.     Wôl  y  geiríau 
Ryw  ffordd  i  dreiddio  trwy  diriogaeth  angau, 
Nes  d'od  o  hyd  i'r  enaid  noeth,  a'i  gludo 

Ar  eu  hadenydd,  at  yr  arch  a'r  amdo  f 

Anfeidrol  Nerth  a  dreiddia  gyda  'r  llef, — 
Nerth  sydd  yn  drech  na  gallu  angau  'i  hun ; 

Y  nerth  a  ddygodd  fydoedd  fyrdd  i  fod 
O'r  tryblith  gwyU;  y  nerth  sy  'n  dal  yr  oll 
Yn  eu  cylchrodau  cyson ;  nerth  a  saif, 

Ryw  foreu  ddaw,  uwch  ben  mynwentydd  byd, 
Gan  wasgar  by wyd,  nes  diddymu  'n  Uwyr 
Bob  olion  o  farwolaeth ;  dyna  'r  nerth 
A  redai  allan  yn  y  ddwyfol  lef, — 
Ac  yn  ei  rym  y  marw  ddaeth  yn  fyw  t 
Cyfododd  yn  ei  eistedd  yn  eu  gwydd, 
Gwrid  ddawnsia  ar  ei  ruddiau.     Yna  try 
Ei  olwg  ar  y  dyrfa  syn ;  ond  Un 
Sydd  yn  ei  dynu  ato  'i  Hun  yn  llwyr, — 
Yr  Un  a  roes  y  Uef,  yr  Un  a  ddyg 
Enaid  yn  ol  o'r  byd  ysbrydol  pell. 
Hwn  y^  ei  Berchen  mwy  ;  ni  faidd,  ni  fyn 
Ond  caru  Hwn.     Ond — O  dynerwch  pur — 
Yr  Iesu  roes  y  llanc  yn  ol  i'w  fam  ! 

Pwy  all  ddarlunio  'r  cyfarfyddiad  hwn  ? 

Y  cyfarfyddiad  rhwng  y  fam  a'i  mab, 
Ar  ol  y  fath  ysgariad  î    Oedd  y  fam 
Yn  adrodd  wrtho  am  y  galar  dwfn 
Yr  aeth  ei  henaid  drwyddo,  am  yr  ing 
Oedd  yn  dirwasgu  'i  henaid  bron  i'r  bedd 
Ar  ol  ei  golli ;  neu  'n  adgofìo  am 

Yr  adeg  dywell, — diwrnod  claddu  'i  dad  % 

Ond  cwyd  yr  enedigaeth  ryfedd  hon 

Ei  chalon  lawn  i  fyny  at  yr  Hwn 

A  roes  ei  bachgen  iddi  'n  ol  drachefn  I 

Mewn  parch  mae  'n  d'od,  gan  syrthio  wrth  ei  draed ; 

A'r  olwg  arni  rydd  y  dorf  ar  dân, 

Oedd  fel  yn  fud  gan  o'n  ;  a  chyda  bloedd, 

Sydd  yn  adseinio  trwy  ororau  'r  wlad, 


600  8MITH    AB   B8AIAH. 

Dyrchafant  fawl  i'r  Iesu.     "  Prophwyd  mawr 
Gyfododd  yn  ein  plith  ;  ymwelodd  Daw 
A'i  0001."    A  sain  y  floedd  a  rêd  fel  tân, 
A'r  son  am  dano  sydd  yn  llanw  'r  tír ; 
Ac  ar  adenydd  oesaa  ddaw,  fe  ddwed 
Yn  hygly w,  am  y  weddw  gynt  o  Nain,  — 
Ei  mab, — ac  am  yr  Iesu ;  ac  fe  saif 
Y  wyrth  ryfeddol  yn  rhy w  golofn  byth, 
0  allu,  gras,  a  chariad  Mab  y  Dyn. 

Seacombc.  John  Edwards. 


SMITH    AR    ESAUH. 

Ths  Booh  of  Uaiah.    By  the  Bev.  Geobob  Adam  Smith,  M.A.    In  two 
Vo1b.    Vol.  L    Isaiah  i.— xxxix.    London:  Hodder  à  Stoughton. 

T  mae  hwn  yn  waith  tra  phwysig  a  gwerthfawr.  Byddai  yn  dda  genyf 
alla  gosod  ger  bron  darllenwyr  y  Traethodydd  ychydig  o  nodweddion 
cyffredinol  y  llyfr,  ynghyd  ag  ychydig  ddyfyniadau,  fel  ag  i  roddi  man- 
tais  iddynt  gael  rhyw  syniad  am  ei  rediad  a'i  werth. 

Fe  elwir  y  llyfr  yn  Exposition  ac  nid  Cominentary.  Byddai  tynu 
llinell  o  wahaniaeth  rhwng  y  ddau  air  yn  tybied  gormod  o  wybodaeth 
ar  fy  rhan  i,  neu  ry  fychan  ar  ran  y  darlienydd.  Fodd  bynag,  fel  jr 
wyf  fi  yn  eu  deall,  Exposition  ydyw  y  gair  priodol  i'w  ddefnyddio  i  osod 
allan  natur  y  gwaith  nwn ;  o  herwydd  y  mae  yn  Uythyrenol  ddwyn  i*r 
golwg  y  gwiríoneddau  mwyaf  prydferth  a  dwyfol.  Ÿ  mae  yr  awdwr 
fel  dyn  yn  cerdded  trwy  ystôr  fawr,  ac  yn  barhaus  yn  cyflwyno  ger  ein 
bron  y  defnyddiau  mwyaf  gwych,  a'r  defnyddiau  hyny  yn  aml  wedi  eu 
dwyn  allan  o'r  cornelau  mwyaf  Hychlyd  ac  anhygyrch.  Neu  y  mae  fel 
dyn  yn  araf  gerdded  y  wlad,  yr  hwn  yn  aml  sydd  yn  rhwygo  croen  y 
ddaear  dan  ei  draed,  ac  yn  cyf eirío  ein  sylw  at  y  mwnau  cyfoethog  sydd 
yn  gorwedd  islaw. 

Y  mae  y  llyfr  yn  hynod  ddarllenadwy.  Byddai  dyweyd  ei  fod  mor 
ddarüenadwy  ag  unrhyw  ffugchwedl  yn  debyg  o  berí  camargraff ;  o 
herwydd  nid  darllenadwy  ydyw  am  ei  fod  yn  ysgafn,  ond  am  ei  fod  yn 
sylweddoL  Yma  chwi  a  gewch  feddwl  clir  yn  sefyll  uwch  ben  ei  fater, 
ac  enaid  llawn  brwdfrydedd  yn  ymdrin  âg  ef.  Y  mae  yma  lawer  o 
newydd-deb  yn  y  dull  y  cyflwynir  y  gwirionedd  ger  ein  bron.  Dyma 
yr  hyn  a  ddy  wed  am  dri&twch : — uFe  erys  yr  anhawsder  byth,  pa  on  a 
gamddefnyddir  fwyaf  gan  ddynion,  ai  eu  tristwch,  ai  eu  llawenydd  ; 
ond  ms  gall  yr  un  enaid  difrifol  ammeu  am  foment  pa  un  o'r  ddau  yw 
y  mwyaf  dinystriol  fsef  pa  un  ai  y  camddefnydd  wneir  o  dristwch  ai 
ynte  o  lawenydd).     Yn  y  naill  amgylchiad,  y  pechod  yw  rhoddi  ffordd  i 


8M1TH    AB  B8AIAH.  601 

demtasiwn;  jn  y  llall  y  pechod  yw  gwrthwynebu  yr  Ysbryd  Glftn. 
Cenadwrì  ddiweddaf  Duw  at  ddyn  ydy w  tristwch :  Duw  yn  siarad  gyda 
phwyslais  ydy w.  Y  mae  y  dyn  sydd  yn  ei  gamddef nyddio  yn  dangos  y 
gall  gau  ei  glustiau  pan  y  mae  Duw  yn  llefaru  uchaf.  Y  mae  calon- 
galedwch  ac  anedifeirwch  ar  ol  tristwch  yn  f wy  peryglus  na  bod  yn 
anghymedrol  mewn  Uawenydd;  y  mae  y  canlyniadau  bob  amser  yn 
fwy  pruddaidd.  Y  mae  y  camddefnydd  wneir  o  dristwch  yn  ddwbl — 
8ef  trwy  ei  gamgymeryd,  a  thrwy  ei  herio." 

Dyma  hefyd  a  ddy wed  am  ddifaterwch  neu  galongaledwch :  "  Y  mae 
gan  eglwys  Dduw  i  ddysgu  na  bydd  i  unrhyw  ychwanegiad  at  ffurfiau 
na  threfn  brydferthach  arnynt,  adennill  yr  addolwyr  o  gyflwr  o  galon- 
galedwch.  Nid  ydyw  dideimladrwydd  ond  y  gragen,  yr  hon  a  gyn- 
nyrchir  gan  y  teimiadau  mewn  hunan-amddiffyniad  pan  y  gadewir 
hwynt  gan  yr  enaid  marwaidd  a  diddylanwad  i  guro  ar  barwydydd 
caled  ffurfiau.  Ac  nid  oes  dim  a  dodda  y  gragen  hon  o  galedwch  ond 
y  fflam  angerddol  hono  yr  hon  a  gynneuir  gan  gyffyrddiad  yr  Ysbryd 
D wyfol  a  dynol  â'u  gilydd ;  pan  y  cwympa  ffurfiau  ymaith,  ac  y  cen- 
fydd  yr  enaid  gyda  gwyneb  agored  y  Tragywyddoi  ei  hun." 

Drachefn,  pan  yn  cymharu  y  byd  ft  chrefydd,  dywed :  uMor  gyffredin 
ac  anmherthynasol  ydy w  rheolau  syml  crefydd,  yn  ymyl  hawliau  beidd- 
gar,  bostfawr,  a  sarhaus  y  byd;  ac  fel  y  mae  chwerthiniad  uchel  a 
gwynebgaled  y  byd  yn  peri  i  brydferthwch  purdeb  ac  anrhydedd 
welwi." 

Dylid  dy weyd  cyn  myned  ymhellach  nad  yw  yr  awdwr  yn  ymdroi 
ond  ychydig  gyda  chwestiy nau  rhagarweiniol,  megys  hanes  y  proph wyd, 
neu  ysbrydoliaeth  y  liyfr.  Ymdrina  ychydig  ftg  amseryddiaeth  y  llyfr, 
at  yr  hyn  y  ceir  galw  sylw  eto.  Dywed  hefyd  f od  jrr  esboniad  yn  seil- 
iedig  ar  astudiaeth  fanol  o'r  testun  Hebraeg.  Ymddengys  ei  fod  wedi 
cyfieithu  yr  holl  lyfr  o'r  gwreiddiol,  ond  er  ein  gofid  nid  oedd  cynllun 
y  cyhoeddwyr,  dybygid,  yn  caniatftu  i  ni  gael  dim  ond  yr  esboniad  heb 
y  testun. 

Ymae  y  gyfrol  gyntaf,  a'r  unig  gyfrol  hyd  yn  hyn  sydd  wedi  ei  chy- 
hoeddi,  yn  cymeryd  i  fyny  y  39  pennodau  cyntaf  o'r  brophwydoliaetL 
Dyma  fel  y  dy wed  yr  awdwr :  "  Y  mae  pawb  yn  gwybod  fod  llyfr  y 
prophwyd  Esaiah  yn  ymranu  yn  ddwy  ran  rhwng  pennodau  xxxix.  a  xl. 
Y  mae  y  gyfrol  gyntaf  o'r  esboniad  yn  cynnwys  y  39  cyntaf ;  a  bydd 
yr  ail  gyfrol  yn  cynnwys  y  gweddill.  Eto,  y  mae  rhaniad  arall  yn 
amiwg  ar  y  pennodau  cyntaf  hyn.  Y  mae  y  rhan  fwyaf  o'r  pennodau 
yn  dwyn  perthynas  amlwg  ftg  amgylchiadau  yn  ystod  oes  y  prophwyd, 
tra  y  mae  eraiil  yn  cyfeirio  at  amgylchiadau  hanesyddol  na  chymer 
asant  le  hyd  ymhell  ar  ol  i'r  prophwyd  ymadael."  Cymhwysir  gan 
yr  awdwr  amseryddiaetli  manwl  at  y  llyfr. 

Y  mae  yr  amseryddiaeth  hwnw  yn  cael  ei  benderfynu  gan  bedwar 
ymosodiad  o  eiddo  yr  Assyriaid  ar  wlad  Canaan.  Ownaed  y  cyntaf  yn 
734 — 732  C.C.,  pan  oedd  Ahaz  yn  teyrnasu,  gan  Tiglath -pileser  II. ;  yr 
ail  gan  Salmanassar  a  Sargon  yn  725 — 720;  y  trydydd  gan  Sareon, 
712—710;  y  pedwerydd  gan  Sennacherib,  701.  Ownaed  y  tri  olaf  yn 
ystod  teyrnasiad  Hezeciah.  Yn  ychwanegol  at  yr  adegau  neillduol  hyn 
yn  hanesyddiaeth  y  wlad,  y  mae  tri  amser  neillduol  ynhanes  y  prophwyd : 
ei  alwad  yn  740  0.0. ;  marwoiaeth  Ahaz,  a  dyrchafiad  Hezeclah  ei 


ff>2  SMtTH    AB    R8AIAH. 

ddysgybl  yn  727 ;  ac  ymosodiad  Sennacherib  ar  y  wlad  yn  701.  Ga 
gymeryd  mantaîs  ar  yr  amseriadaa  uchod,  y  mae  wedi  doebarthi  jr 
esboniad  i  bedwar  o  lyfraa,  pob  Uyfr  yn  cynnwys  cyfnod  penodol :  j 
llyfr  cyntaf  yn  ymestyn  dros  yr  amser  o  alwad  y  prophwyd  hyd  brw- 
oíaeth  Áhaa,  740 — 727 ;  yr  ail  yn  eynnwys  prophwydoliaethii  o 
ddyrehafiad  Hesedah  yn  727  hyd  farwolaeth  Sargon  yn  705 ;  y  trrd- 
ydd  yn  cynnwys  yr  amryw  brophwydoliaethau  ynglýn  â'r  yni  gwbdwr- 
iaethol  oedd  ymysg  y  genedl  ar  farwolaeth  Sargon,  o  705  hyd  701;  j 
pedwerydd  yn  dwyn  perthynas  âg  ymoeodiad  Sennacherib  ar  Jenmlea 
yn  701.  Ychwanegir  gan  yr  awdwr  lyfr  arall  yn  cynnwys  prophwydol- 
iaethaa  cyfeiriedig  at  amgylchiadau  y  tu  allan  i  atnser  Esaiah. 

Effaith  yr  amseryddiaeth  manwl  a  gymhwysir  gan  yr  awdwr  ydjf 
cymeryd  allan  amryw  bennodan  o'u  cysylltiadaa  fel  y  maentyn  Eaaiah, 
fel  y  ceir  pennodau  lled  ddiweddar  yn  gynnar  yn  yr  esboniad,  ic  fr 
gwrthwyneb.  Cymhwysir  yr  amseryddiaeth  hwn  gan  yr  awdwr  at  jt 
oll  o'r  39  pennod,  ond  yn  unig  y  bennod  gyntaf,  yr  hon  er  ei  Uefaro  ji 
701,  sef  deugain  mlynedd  ar  ol  i  yrfa  gyhoeddoa  y  prophwyd  ddeehni, 
eto  a  ddodir  yn  gyntaf  yn  y  brophwydoHaeth  ac  yn  yr  esboniad,  a  hjvj 
o  herwydd  ei  chymeriad  nen  ei  chynnwys,  yn  fwy  na'i  tuunseriad.  î 
cymeriad  hwnw  iddi  ydyw,  ei  bod  yn  cynnwys  y  prif  tíneün 
sydd  yn  rhedeg  trwy  y  Uyfr  i  gyd,  ac  felly  yn  ffurfio  arweiniad  nite 
iol  i'r  oll. 

Y  mae  yr  esboniad  yn  y  fiurf  o  ddarlithiaa  neu  erthyglao,  y  rsfi 
sydd  yn  cymeryd  i  mewn  gynnwys  pennod,  ond  weithiau  lai,  ae  woth- 
iau  fwy.  Mewn  gair,  y  mae  y  rhan  a  gynnwys  erthygi  yn  csel  eí 
benderfynu  yn  hollol  gan  y  gwirionedd  yr  ymdrinir  âg  ef ;  ae  y  b*b 
y  ffwirionedd  hwnw  weithian  yn  ymestyn  dros  bennod  neu  ddwy,  n« 
ychwaneg,  ac  weithiaa  lai.  Y  mae  wedi  gadael  heibio  y  dull  cyffredii 
o  ymdaith  y  wlad  o  gam  i  gam,  ac  arolygu  y  gwirionedd  o  adood  t 
adnod ;  yn  hytrach,  y  mae  wedi  cymeryd  ei  safle  ar  fangre  anilwg,  u 
oddiyno  vn  penderfynn  daearyddiaeth  y  Ue, — nid  i  ganlyn  gwryes- 
oedd  a  chloddiaa  mympwyol  ac  arwynebol  pennodaa  ac  adnodao,  ood 
yn  unol  à  natwr.  Y  mae  ei  ddaearyddiaeth  yn  cael  ei  phenderfyna  g" 
eí  ddaeareg ;  yr  allanol  gan  y  mewnoL  Yr  wyf  fi  yn  tybied  ein  bod  ji 
enniU  trwy  hyn ;  o  herwydd  y  mae  doll  o'r  fath  yn  ymaflyd  yn  ac  jt 
cyflwyno  ger  ein  bron  y  prif  wtrionsdd;  ac  nnwaith  y  ceir  syniad  clir 
am  y  gwirionedd  arweiniol,  nid  yw  y  perygì  agos  gymaint  i  gsn- 
esbonio  brawddegau  neülduol.  Y  mae  y  dùll  hwn  yn  dwyn  y  gwir- 
ionedd  i  ganolbwynt,  yr  hyn  a  bir  i'w  ddylanwad  fod  yn  Uawer  eryficb 
na  phe  yr  edrychid  arno  yn  wasgaredig,  neu  tra  yn  myned  heibio  i 
ni  o  ychydig  i  ychydig,  o  adnod  i  adnod. 

Y  mae  rhai  o'r  materion  yr  ymdrinir  â  hwynt  yn  yr  erthyglan  hji 
yn  hynod  ddyddorol,  megys — "  God's  Commonplace ; "  "  Âueism  of 
force  and  Atheism  of  fear;"  "The  Spirit  of  God  in  man  and  the,iai- 
mals ; "  "  Poiitics  and  Faith  ; "  "  Man,  or  character  and  the  capacity  ü 
discriminate  character;"  "Isaiah  to  Women;"  "An  Old  TesUmest 
beUever's  Sick  Bed ;  or  the  difference  Ohrist  has  made;"  "Had  laaiah 
a  Gospel  for  the  indiridaal  f "  &c 

Gadawer  yn  awr  i  ni  gymeryd  sylw  ychydig  yn  f wy  manwl  o  rai  o'r 
erthyglau  hyn.     Y  mae  rhai  o  honynt  heb  fod  mewn  cysyUtiad  âg  Q* 


BMITH    AR  EBAIAH.  608 

rhyw  bennod  yn  neilldnol.     Erthyglau  ydyw  y  rhai  hyn  sydd  yn  cyf- 

lwyno   ger  ein   bron   amgylchiadau   neu    wirioneddau   neiildnol,   fel 

materion  wrthynt  eu  hunain,  er  deall  o  honom  y  cyfeiriadaa  wneir  atynt 

yn  nghwrs  y  gwaith.     Un  o'r  materion  hyn  ydyw,  "  Byd  y  Prophwyd." 

Dywed  yr  awdwr  nad  oes  modd  deall  hanes  Palestina  heb  i  ni  feddu 

drychfeddwl  am  ei  aafle  ddaearyddol.     Y  mae  Syria,  yr  hon  a  gauir  i 

fyny  ar  y  naill  law  gan  Fôr  y  Oanoldir,  ac  ar  y  llaw  arall  gan  anialwch 

Àrabia,  a'i  rhediad  yn  naturiol  yn  Ogleddoi  a  Deheuol,  neu  yn  fwy 

cywir  yn  Ogledd-Ddwyreiniol  a  Deheu-Orllewinol,  a  hyny  i  waftad-. 

eddau  neu  ddyffrynoedd  cynnyrchiol,  llawn  o  afonydd,  y  rhai  bob 

amser  a  werthfawrogid  yn   y  Dwyrain.     Y  mae  rhanau  fel  hyn  bob 

am8er  yn  dylanwadu  yn  ddwbl  ar  y  byd ;  ar  y  naill  law,  denant  lwyth- 

an   newynog  yr  ucheldiroedd   a'r  diffaethleoedd  cymydogaethol ;   ac 

ar  y  Uaw  aralí,  anfonir  hwy  ymaith  drachefn  yn  fyddinoedd  dysgybl- 

edig  ac  anorchfygol.     Y  dyffrynoedd  mawrion  oedd  yn  tynu  tô  ar  ol 

tô  1  ymsefydlu  ynddynt,  oeddynt  yr  Aipht  ac  Assyria.     Yr  oedd  holl 

fyd  y  Prophwyd  yn  gorwedd  rhwng  yr  erchwynion  hyn.     Ond  rhwne 

y  gwledydd  cryfion  hyn  à  Chanaan,  yr  oedd  amryw  fftn  deyrnasoedd 

vn  gylch  o'i  hamgylch^  y  rhai  oedd  yn  Uawn  o  breswylwyr,  ac  yn  bar- 

hau8  yn  cael  eu  cyffroi  a'u  hysgwyd  gan  anghydfod.     Owelir  yma  am- 

ddiffyniad  y  Brenin  mawr  i  Ganaan ;  yr  oedd  y  mftn  deyrnasoedd— 

Moab,  Edom,  Hamath,  ŵc.,  yn  rhy  wan  i  wneyd  ymosodiad  unigol  ar 

Israei,  ac  raewn  gormod  o  elyniaeth  at  eu  gilydd  i  ymuno  er  gwneyd 

ymoeodiad ;  ond  pan  mewn  dychryn  gan  swn  rhuad  y  llew  o  Assyría 

neu  yr  Aipht,  pan  yn  ymdaith  tua'u  gwlad,  cymhellid  hwy  i  ymuno  er 

hunanamddiffyniad.     Hefyd  dyma  oedd  y  ddwy  wlad  fwyaf  a  chryfaf, 

ac  yr  oedd  y  ddwy  â'u  Uygaid  ar  Ganaan,  ac  felly  pan  y  bygythiai  y 

naill  ymosod,  ysgyrnygid  arni  gan  y  Uall.     Felly  er  deall  y  mynych 

Çyfeiriadau  at  y  naill  wlad  a'r  lla.ll  yn  y  brophwydoliaeth,  rhaid  i  ni 

íeddu  drychfedHwl  am  eu  safle  ddaearyddol,  au  perthynas  wleidyddol 

â'u  gilydd. 

Pennod  ddyddorol  arall  ydyw  yr  un  sydd  gan  yr  awdwr  ar  Alwad  a 
chyBegriad  Esaiah  i'w  swydd.  Ymddengys  mai  gwron  y  prophwyd  yn 
nyddiau  ei  ieuenctyd  oedd  y  brenin  Uzzìah,  neu  Aiariah.  Un  di- 
wrnod  aeth  y  brenin  i'r  deml  i  aberthu  ft'i  ddwylaw  ei  hun;  ac  fel 
cerydd  arno  am  wneyd  yr  hvn  ni  pherthynai  iddo,  tarawyd  ef  ft'r 
gwahanglwyf.  Darfu  i'r  amgylchiad  eangu  bryd,  neu  syniadau  ysbryd- 
ol  y  prophwyd.  Ymeangodd  ac  ymestynodd  yr  hyn  oedd  ffugyrol  a 
Çweledig  ynglŷn  â'r  deml,  nes  y  daeth  yr  oll  yn  sylweddau  ysbrydol. 
Y  mae  yn  gweled  yr  Arglwydd  yn  eistedd  ar  orsedd  uchel  a  dyrchaf- 
edig,  a'i  odrau  yn  llenwi  y  deml.  O  amgylch  yr  orsedd  yr  oedd  angel- 
ion  yn  llefain  u  Sanct,  Sanct,  Sanct ; "  gwynebau  a  thraed  y  rhai  oedd- 
ynt  guddiedig  rhag  yr  Anfeidrol  Sanct  Ystyr  y  gair  sanctaidd  ydyw 
^gosod  o'r  neilldu,"  "gosod  mewn  pellder  oddiwrth."  Ac  feliy  y 
gwelai  y  prophwyd  jrr  Arglwydd  trwy  gjrfrwng  y  weledigaeth  hon,  jrn 
cael  ei  gario  i'r  pellder  oddiwrtho ;  fel  yr  oedd  y  gwahaniaeth  rhwng 
gweithred  hyf  y  brenin  a'r  pellder  ofnadwy,  ynghyd  a'r  mawrhydi 
dwyfol  y  preswyliai  yr  Anfeidrol  ynddo,  y  gwahaniaeth  rhwng  trwst 
dibarch  y  bobl  yn  j  deml,  ac  addoliad  gwylaidd  yr  angelion  o  amgylch 
yr  orsedd,  yn  llenwi  y  prophwyd  ft  theimlad  parchedig  o  fawredd  Duw. 


504  8MITH   AB   SSAlAH. 

Yn  dilyn  hyn  y  mae  mwg  yn  Uenwi  yr  holl  le ;  nid  mwg  yr  aw£ 
darth  cymeradwy,  ond  y  mwg  neu  y  nìwl  hwnw  sydd  bob  amser  jb 
codi  o  gyffyrddiad  sancteiddrwydd  â  phechod,  fel  dwfr  a  thán  i'i 
gilydd ;  neu  y  dylni  sydd  yn  amgau  meddwl  eiddil  yn  mhresennoldab 
gwiríonedd  mawr ;  neu  y  tywyllwch  sydd  yn  syrthio  ar  lygad  afiadi 
pan  yn  agored  i  lewyrch  tanbaid  haul  hanner  dydd.     Mewn  gair,  j 
cywilydd  hwnw  ydy w,  a  deimlir  gan  y  prophwyd  yn  mhresennoìdëb  j 
Duw  Anfeidrol,  nes  llefain  o  hono,  (( Owae  fi,  canys  darf a  am  danaí 
.  Yna  ehedodd  ato  un  o'r  seraphiaid  gyda  marworyn,  er  cymeryd  ymaita 
ei  anwiredd.     Yn  awr  y  mae  maddeuant  yn  ei  wneyd  yn  ddìgon  tjner 
a  llednais  ei  deimlad  i  gly wed  lieferydd  Duw :  u  Pwy  a  anfonaf,  a  phwj 
a  ä  drosom  ni?"    Ac  y  mae  yr  un  maddeuant  yn    ei   wneyd  jt 
ddigon  gwrol  i  ateb:   ((Wele  fi,  anfon   fi."     Y  mae    mewn   gair  ji 
gwybod  ei  ddyledswydd,  ac  yn  meddu  gwroldeb  i'w  chyflawni ;  ac  j 
mae  y  naill  a'r  llall  yn  codi  o'r  ymwybyddiaeth  o  faddeoant    Yt 
dilyn  hyn  y  mae  gan  yr  awdwr  syîwadau  rhagorol  ar  y  mater — Bäk 
yw  çalwad  i  weinidogaeth  yr  efengyl  yn  ngoleuni  gcdwad   y  prophuyi 
Mewn  adeg  fel  hon,  adeg  o  benbleth  a  chyfyng-gynghor,  yn  gystal  ag 
adeg  pan  y  mae  swyn  llawer  gwasanaeth  buddiol  arall  yn  galw  arnom, 
byddai  yn  dda  i  ni  dalu  sylw  ystyriol  i'r  egwyddorion  a  gynnwysir  ji 
ngalwad  y  prophwyd.     Ni  ddarfu  iddo  gael  galwad  yn  ystyr  gyffiredis 
y  gair,  sef  galwad  oedd  yn  ei  orfodi ;  nid  oedd  yr  un  llais  yn  gorchj* 
myn  iddo  fyned ;  na'r  un  o'r  (( galwadau "  a  ddymunir  mor  fawr  ga& 
eneidiau  hwyrdrwm  i'w  rhyddhau  hwy  oddiwrth  y  cyfrifoldeb  o  bec- 
derfynu  y  swydd  yr  ymgymerant  â  hi.     Ar  ol  profi  blas  maddeuant  a 
glanhâd,  gadawyd  ef  iddo  ei  hun.     Nid  oedd  yno  yr  un  wŷs  na  gorfod 
aeth ;  ond  clywodd  y  cwestiwn  yn  cael  ei  ofyn,  nid  iddo  ef  yn  neüì- 
duol,  ond  yn  gyffredinol :  "  Pwy  a  ä  drosom  f "    Ac  yn  wirfoddol  efe  i 
ymaberthodd  i'r  gwaith.     Nid  aberth  ydyw  yr  ymostyngiad  hanner- 
cysglyd  hwnw  i  nerth  amgylchiadau  neu  dybiaethau ;  ond  yr  hunau 
ymroddiad  penderfynol  ac  ewyllysgar  o  eiddo  enaid  rhydd  a  rhesymoL 
V  mae  llawer  sydd  yn  edrych  allan  am  ryw  orfodaeth  anwrthwynebol 
i'r  weinidogaeth  mewn  ufudd-dod  i'r  farn  gymdeithasol,    nen   dyb  j 
cylch  y  maent  yn  troi  ynddo ;  ac  y  mae  eraül  yn  cymeryd  i  fyny  j 
weinidogaeth  fel  y  swydd  y  maent  yn  debyg  o  gael  lleiaf  o  wrthwyneb 
iad  i  fyned  iddi.     u  But,"  meddai  Mr.  Smitn,  (( Ood  will  have  no  drífV 
wood  for  his  sacrifices,  no  drift-men  for  his  ministers.     We — not  Goà 
— haye  to  make  the  decision." 

Byddai  cael  myned  trwy  rai  o'r  erthyglau  ychydig  yn  fanwl  yn  fwj 
o  ras  nag  y  gellid  ei  ddysgwyl ;  ond  gyda  chaniatâd,  gwneir  sylw  byr  o 
ddwy  neu  dair  eto.  Y  mae  ganddo  erthygl  ar  "  Y  tair  Jerusalem,"  yn 
cynnwys  y  pennodau  il — iv.  yn  Esaiah,  y  rhai  sydd  yn  ddadganiad  o 
brofiad  pob  un  sydd  wedi  bod  yn  sefyll  uwch  ben  cymdeithas  er  ceisk> 
ei  gwella.  Gelwir  y  Jerusalem  gyntaf  yn  Ideal  JerusaUm,  ac  ef  ei  him 
yn  Idealist.  Y  mae  pob  diwygiwr  ar  y  cyntaf  yn  cychwyn  ar  ei  waìtb 
yn  ol  rhyw  gynllun  sydd  ganddo  yn  ei  feddwl.  Y  mae  yno  yn  ffurfio 
gwlad  berffaith,  Utopia ;  ac  y  mae  yn  gweled  ei  gynllun  wedi  troi  yr 
anialwch  yn  ardd,  a'r  preswylwyr  yn  angelion.  Gweler  y  darlnniad 
doew  sydd  ganddo  o'r  Jerusalem  ddychymygol  hon  yn  pen.  ü  1 — 5, 
Ünd  y  mae  yn  haws  cynllunio  na  sylweddoli  yn  aml ;  ac  felly  y  ceir  yn 


8MITH   AB   B8AÎAH.  505 

mhrofiad  y  prophwyd.  Pan  yr  aeth  i  gy  mhwyso  y  cynllun  at  y  pres- 
wylwyr  cafodd  ei  siomi;  yr  oedd  y  cynllun  yn  rhy  berffaith  at  ddefn- 
yddiau  mor  bwdr,  a  digiodd  gymaint  wrth  ddyn  fel  y  dywed  :  "  Peid- 
iwch  chwithau  â'r  dyn  yr  hwn  sydd  â'i  anadl  yn  ei  ffroenau,  canys 
ymha  beth  y  gwneir  cyfrif  o  hono?"  Canlyniad  siomedigaeth  fel 
hyn  yn  aml  ydyw  fod  y  diwygiwr  yn  digio,  neu  yn  tori  ei 
galon,  ac  yn  troi  cefn  ar  y  gwaith.  Ond  ni  wnaeth  Esaiah  hyny. 
Ÿ  mae  cynllun  drachefn  yn  cael  ei  gymhwyso  ganddo,  a  gwelir  yr 
effaith  gogoneddus  yn  pen.  iv.  Y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  ydyw 
fod  mwy  o  Dduw  yn  yr  ail.  Yn  y  cyntaf  y  mae  y  ddinas  yn  fwy 
amlwg  na'r  Brenin,  sef  yr  Arglwydd ;  ond  yn  yr  ail  y  mae  y  Brenin 
yn  f wy  amlwg  na'r  ddinas.  Yn  y  cyntaf  y  mae  dynion  yn  fwy  amlwg 
na  Duw ;  ond  yn  yr  ail  y  mae  Duw  yn  cael  mwy  o  ie  na  dynion.  Mor 
gywir,  onidê,  yw  y  desgrifíad  o  brofíad  pob  un  ag  y  mae  ganddo 
ry wbeth  i'w  wneyd  i  geisio  gwella  cymdeithas  î  Idealist  yw  dyn  i 
ddechreu,  yna  Recdist;  ond  os  o  ddifrif,  daw  i  deimio  mai  "  Prophwyd 
yr  Arglwydd  "  ydy w. 

Y  mae  gan  yr  awdwr  erthygl  ragorol  ar  "  Winllan  yr  Arriwydd,  neu 
mai  gwir  wladgarwch  yw  cydwybod  i  bechodau  ein  gwlad."  Heb 
ymdroi  yma  y  mae  yn  syn  mor  debyg  oedd  anhawsderau  mawrion  amser 
y  prophwyd  i'r  hyn  ydynt  yn  awr.  Nodir  dau  beth,  sef  cwestiwn  y  tír, 
a  medduodod.  Y  mae  gwareiddiad  bob  amser  yn  cael  ei  ddilyn  gan  yr 
awydd  i  feddu,  a'r  awydd  i  wario ;  cydio  maes  wrth  faes  y w  y  naill, 
codi  yn  foreu  i  ddilyu  diod  gadarn  yw  y  llall. 

Wrth  ymdrin  â'r  mater,  "  Claf  wely  dan  yr  Hen  Destament,  neu  y 
gwahaniaeth  y  mae  Crist  wedi  ei  wneyd,"  dywed  yr  awdwr  mai  y 
gwahaniaeth  mawr  wnaed  ganddo  Ef,  oedd  taflu  goleuni  ar  y  tragy- 
wyddoldeb  tywyll.  Wrth  ddarllen  cân  Hezeciah  yn  pen.  xxxviiL, 
cymerir  ni  i  ryw  fyd  tywyll  trymaidd,  heb  oleuni  yn  tywynu  arno, 
nac  yn  debyg  o  dywynu.  Diau  fod  Heasecîah,  fel  yr  oedd  y  genedl  yn 
gyffredin,  yn  credu  mai  nid  diddymdra  oedd  y  dyfodol,  tu  hwnt  i  farw; 
ond  y  byddai  mewn  bod  ymysg  eraill,  wedi  eu  cau  i  fyny  mewn 
tywyÜwch  dilewyrch,  diobaith,  digariad,  a  dibobpeth,  da  a  drwg. 
Pwy,  medd  yr  awdwr,  wrth  ddarllen  cân  Hezecíah,  a  geiriau  gobeith- 
iol  seintian  y  Testament  Newydd,  sydd  heb  deimlo  fod  Crist  wedi 
gwneyd  gwahaniaeth  f 

Dau  amgylchiad  mawr  oes  y  prophwyd  oedd  Owaredigaeth  Jeru- 
salem  (pen.  xxxvi.,  xxxvii.),  ac  Adferiad  y  brenin  Hezeciah  (pen. 
xxxviü,  xxxix.)  Addewir  dyfodol  hirfaith  i'r  naill,  a  dim  ond  15 
mlynedd  i'r  llall.  Awgryma  hyn  y  cwestiwn  i'r  awdwr,  A  oedd  gan  y 
prophwyd  efengyl  i'r  unigol  f  Y  modd  yr  atebir  ydyw,  mai  amcan 
mawr  cenadwri  y  prophwyd  oedd  dyrchafíad  a  llwyddiant  yr  eglwys, 
fel  er  mai  nnigol  oedd  ffurf  ei  gyfeiriadau,  eto  ei  fod  yn  golygu 
cymdeithas.  Tydi^  nid  chwi,  y  gelwir  cenedl,  pobL  &c  Ond  er  fod 
ei  genadwri  yn  gyfeiriedig  at  y  lliaws  mewn  ffurf  unigol,  eto  nid  yw 
heb  genadwri  i'r  unigol  wrtho  ei  hun.  Yn  un  peth,  yr  oedd  wedi 
myned  trwy  brofíad  tanllyd  ei  hun.  Hefyd  yr  oedd  ganddo  "yr 
unigol  fel  ei  gynddelw."  Nid  teyrnas  yn  unig  oedd  y  dyfodol,  ond 
yr  oedd  yn  frenin  gogoneddus.  Dwyreiniwr  oedd  y  prophwyd;  ac 
felly  yr  oedd  ei  ddrychfeddwl  am  nerth,  gogoniant,  &c,  yn  gysyllt- 


606  T  GWTRTHIAU. 

iedìg  â  phereon  onigol ;  tra  yr  ydym  ni,  yn  y  Gorllewin,  yn  cpflb 
llwyddiant  wrth  sefydhadau. 

Heb  flino  y  darüenydd  ymhellach,  terfynwn  trwy  ddyweyd  ein  bod 
wrth  ddarllen  prophwydoliaeth  Esaiah  yn  ngoleani  yr  esboniad  gw*4 
fawr  hwn  yn  teimlo  f el  pe  yn  cerdded  trwy  ddyffryn,  â'r  hwn  jr 
oeddem  yn  gydnabyddoB  o'r  blaen,  ond  eto  gyda'r  holl  wahaniieth  yo 
ei  ymddangosiad  ag  y  mae  dechreu  haf  yn  ei  gynnyrcha  ragor  yr  hja 
ydoedd  yn  nhrymder  gauaf.  Ac  y  mae  llawer  pennod  ynddo,  úd 
oedd,  ar  yr  olwg  gyntaf,  yn  cynnwys  dim  ond  enwan  a  pharotoadu  i 
ryfel,  yn  troi  ailan  yn  ngoleuni  yr  esboniad  hwn  i  fod  yn  guddím  j 
gwiríoneddaa  cyfoethocaf.  Ac  er  fod  yn  y  brophwydohaeth  mDin,  j 
rhai  sydd  bob  amser  fel  ser  dysglaer  wedi  tyna  sylw  yr  eglwys;  acíal 
y  dy wed  yr  awdwr,  "  dysgleirdeb  pa  rai  sydd  wedi  taflu  y  cyd-destOB» 
a'r  amgylchiadau  cyntefìg  i  gysgodion  mwy  ty wyll ; "  eto  trwy  rjm  jt 
y8pîenddrych  a  roddwyd  yn  ein  Uaw  gan  yr  awdwr,  yr  ydym  ja 
c&nfod  ser  mor  ddysgîaer  mewn  Uawer  cyfelriad  A'r  rhai  a  ddugu- 
fyddasid  eisoes, 

Grotith  Owr 
Wrexkam. 


Y    GWYRTHIAÜ. 


L  Stlwadau  Rhagarwmniol. 

1.  Sefyüfa  Meddíd  yr  Ocs  gyda  golwg  arnynL — Un  o'r  prif  rwyttm 
•ydd  ar  ffordd  Uawer,  yn  yr  oes  hon,  i  gredu  yn  y  Bibl  fel  Llyfr  Dw 
ydy w  y  Gwyrthiao.  Ba  fel  araü.  Pan  y  rhoddwyd  y  Bibl jynfcf " 
byd,  ni  dderbynid  ef  fel  dadgnddiad  o'r  nef  hehddynt  (àótjẁàj 
pryd  hwnw  am  arwydd  yn  y  fforf  o  wyrth ;  ond  yn  awr,  derbymir 
anrhy  w  arwydd  yn  hytrach  na  gwyrth.  Cyfnewidiodd  ysbryd  y  byá 
o  fod  yn  wanc  angerddol  am  y  gwyrthiol,  i  fod  yn  edmygedd  eitai» 
o  deyrnasiad  deddf.  Pa  an  ai  mantais  ai  anfantais  i  wir  grefydd  ydj* 
y  cyfnewidiad  hwn,  nid  hawdd  penderfyna ;  ond  y  mae  y  cyínewid» 
ei  hun  mor  drwyadl  ac  amlwg  fel  nas  geüir  ei  wadu,  a'r  amgylchiadii 
a  f u  yn  achlysur  i'w  ddwyn  oddiamgylch  y  fath  fel  nas  geflir  « 
ddirmygu.  Ein  dyledswydd  gan  hyny  ydyw  cydnabod  yn  barchoi  jr 
arwedd  hon  ar  y  meddwl  dynol,  ac  ymdrechu  ei  chyfarfod  yn  deg  p 
ysbryd  yr  ef engyL  Tra  yn  addef  fod  gan  yr  anmharodrwydd  hwn  i 
gredu  yn  y  goruwchnaturiol  hawl  i'n  hystyriaeth  fwyaf  pwyllog,  * » 
dríniaeth  foneddigaidd,  ni  ddylid  colti  golwg  ar  bwyaigrwydd  y  gwyẃ 
iau  fel  profíon  o  ddwyfoldeb  y  grefydd  Gristionogol,  a  rhan  aiinfatí 
o'r  dadguddiad  a  roddodd  Duw  i'r  byd.  Tybia  rhai,  a  fynant  gael  » 
galw  yn  amddiffynwyr  y  ffydd,  fod  adeg  gwasanaethgarwch  y  gwjrthitt 
wedi  myned  heibio,  ac  mai  darpariaeth  yn  unig  oeddynt  ar  gyfer  etfyllí» 
meddwl  ag  y  mae  y  ddynoliacth  bellach  wedi  tyf u  ailan  o  ho&i.    Âc » 


T   GWYBTHIAU.  60 

rhai  mor  bell  a  thybied  mai  ennili  i  Gristionogaeth,  ar  y  cyfan,  fuasai 
fod  yr  Arglwydd  Iesu  wedi  yingadw  rhagddynt,  fel  y  gwnaeth  Ioan 
Fedyddiwr,  Mahomet,  a  dysgawdwyr  eraill,  a  chysegru  ei  fywyd  yn 
Uwyr  i  bregethu  Efengyl  Teyrnas  Dduw,  ac  addysgu  y  byd  yn  ngwir- 
ioneddau  moesol  ac  ysbrydol  bywyd  tragywyddol.  Gredant  hyn  am 
eu  bod  yn  ystyried  yr  anfanteision  diweddar  a  ddeillia  oddiwrthynt  yn 
fwy  na'r  manteision  gynt  Ond  priodola  y  dybiaeth  hon  annoethineb 
i  Sylfaenydd  Cristionogaeth  ac  i'r  Duw  a'i  danfonodd.  Cymeradwywn 
yn  fawr  y  pris  uchel  etyd  y  dosbarth  hwn  ar  y  profion  o'i  dwyfoldeb 
sydd  yn  gorwedd  yn  natur  ysbrydol  yr  Ef angyl  ei  hun,  ac  yn  ei  gwerth 
fel  gallu  moesol  i  adferu  dyn  ;  ond  nid  priodol  ei  dyrchafu  yn  y  wedd 
hon  ar  draul  dibrisio  y  profion  allanol  roddwyd  trwy  y  gwyrthiau.  Mao 
iddynt  eu  lie  a'u  gwasanaeth  parhaol  yn  nghynllun  Duw  i  achub  y  byd. 
2.  Natur  a  Grym  y  Profion  Gofynoi  -— Saif  y  gwyrthiau  eu  hunain 
yn  ein  dyddiau  ni  mewn  angen  am  eu  profi  ;  ac  nid  gorchwyl  anhawdd 
ydyw  gwneuthur  hyny,  ond  bod  yn  ofalus  i  gyfyngu  y  prawf  i'r 
gwyrthiau  fel  ffeiihiau  hanesyddol  Tn  yr  ystyr  hwn  gorphwysant  ar 
seiliau  ansigladwy.  A  chaniatftu  fod  gwyrth  o  gwbl  yn  boeibl,  nis 
geUir  eu  gwadu  na'u  hammeu.  Penderfynir  materion  pwysig  bob 
dydd,  a  chyhoeddir  dedfryd  marwolaeth  yn  ein  Uysoedd  barn,  ar 
dystiolaethau  llai  eglur  a  chedyrn.  Dylid  gwahaniaethu  yn  gUr  rhwng 
y.wyrth  fel  effaith,  a'r  achos  a'i  cynnyrchodd.  Un  peth  ydyw  sicrwydd 
yffaith,  peth  arall  hoilol  ydyw  dull  gumihrediad  y  gallu  a'i  dygodd  oddi- 
amgylch.  Fei  testunau  ymchwil  i'r  meddwl^  nid  oes  gysyUtiad  hanfodol 
rhyngddynt,  ac  y  mae  y  tystiolaethau  o  blaid  y  naill  yn  hollol  wahanol 
eu  natur  i'r  tystiolaethau  dros  y  llall.  Mae  v  profion  o  adgyfodiad 
mab  y  weddw  o  Nain,  fel  gwirionedd  hanesyddol,  i'w  cadw  yn  hollol 
ar  wahan  i'r  ymholiad — "Pa  fodd  y  cyfodir  ymeirwl"  Yr  oedd  y 
rhai  a  f u  yn  Uygad-dystion  o'r  amgylchiad  yn  gwbl  aUuog  i  wahaniaethu 
rhwng  dyn  by w  a  chorff  marw,  er  nad  oeddent  yn  alluog  i  egluro  natur 
y  trawsnewidiad  o  fod  yn  gorff  marw  i  fod  yn  ddyn  byw,  nac  i  esbonio 
natur  y  gallu  a'i  heffeithiodd.  Pa  un  ai  cymhwysiad  newydd  o  allu 
naturiol  ydoedd^  ai  gweithrediad  deddf  uwch  yn  gwrthweithio  deddfau 
îs  natur,  neu  yn  eu  hattal,  ai  ynte  cyfryngiad  uniongyrchol  gallu  Dwy- 
fol,  nid  y w  o  un  pwys  yn  awr.  Yr  nnig  gwestiwn  mewn  dadl  ydy w,  pa 
uu  a  gyfodwyd  mab  y  weddw  o  farw  yn  fy  w  ai  naddo, — pa  un  a  ydy w  y 
gwyrthiau  yn  weithredoedd  gwirioneddol  ai  nad  ydynt  Nid  oes 
sicrwydd  y  gallasai  y  gwyddonwyr  mwyaf  dysgedig  olrhain  yn  fanwl 
natur  a  gweithrediadau  y  gallu  a  fy whaodd  y  marw,  pe  cawsent  ddyfod- 
iad  digon  agos  ato ;  ond,  gydag  ychydig  eithriadau,  penderfynir  pa  uu 
ai  byw  ai  marw  ydyw  hoU  drigoiion  y  ddaear,  ymhob  oes  a  gwlad,  gan 
y  bobl  gyffredin.  Anfynyoh  y  gofynir  am  farn  y  dysgedig  am  un  a 
dybir  ei  fod  yn  farw,  cyn  ei  gladdu  allan  o  olwg.  Ar  hanes  y  gwyrth- 
iau  y  mae  y  Testament  Newydd  yn  gyflawn  a  phendant ;  ar  natur  y 
gaUu  gwyrthiol  y  mae  yn  gymharol  ddystaw  ;  yn  unig  dywed  na  allai 
neb  wneuthur  y  gwyrthiau  hyn  oni  b'ai  fod  Duw  gydag  ef,  ac  y  mae 
manylu  Uawer  ar  y  pen  hwn  yn  profi  yn  niweidiol  i'r  achos.  Da  fyddai 
peidio  beichio  unrhyw  ddefl&niad  o  wyrth  â'r  rmdd  yr  oedd  y  gallu 
Dwyfol  yn  gweithredu  ynddi,  çan  fod  hyny  yn  fynych  yn  arwain  i 
anhawsderau,  os  aad  i  ddyryswch. 


608  T   OWTBTHTAU. 

Wrth  efrydu  y  gwyrthiau,  testun  cyntaf  ein  hymchwil  ddylai  fod  ec 
gmrioneddolrwydd.  Yna,  fel  casgliad  naturiol,  daw  ea  dwyfoldeb  a'a 
dyben.  Yr  un  modd,  pan  yn  eu  hamddiffyn  ac  yn  ceiaio  argyboediì 
eraill  o  berthynas  iddynt,  eu  gwirioneddolrwydd  sydd  i  gael  y  & 
blaenaf.  Ofer  aôn  am  ddim  arall  nes  y  byddo  y  ffaith  allanol  weíedig 
wedi  ei  sefydlu.  Hyn  oedd  baich  dadl  y  dyn  a  anesid  yn  ddall :  "  Ui 
Deth  a  wn  i,  lle  yr  oeddwn  i  gynt  yn  ddall,  yr  wyf  fi  yn  awr  yn  gweled* 
Nid  ymrwystrai  efe  yn  gymaint  gyda'r  gofyniad,  "  Pa  fodd  yr  agorodd 
Efe  dy  lygaid  di  % "  Ac  wrth  ateb  hwo  drachefn,  nid  elai  y  ta  hwnt  i 
ffeithiau  gweledig  a  wyddai  yn  sicr.  Gofynir,  "  Pa  mor  bell  y  gal 
tystiolaeth  brofì  y  goruwchnaturiol  î"  Gellir  ateb  nad  yn  aniongjrcU 
i'r  goruwchnaturiol  y  dygir  y  dystiolaeth,  ond  i'r  naturíol  a'r  profadwy, 
nad  yw  yn  hawdd  camsynied  yn  ei  gylch;  megys  "d&U,,'  MpoeTyn,p 
"  clai,"  "  iro,"  "  ymolchi,"  a  "  gweled."  Gwir  fod  y  natariol  yma,  01 
profir  ef,  yn  awgrymu  presennoldeb  y  goruwchnaturiol ;  ond  nid  IV 
olaf  y  mae  a  wneio  y  tyst,  eithr  â'r  blaenaf.  Gofynir  ymhellach,  u  A 
ddichon  tystiolaeth,  neu  unrhyw  nifer  o  dystiolaethau,  pa  mor  uotog, 
eglur,  a  chedyrn  bynag  y  byddont,  sefydlu  ffaith  nas  gellir  canfod  o 
achos  iddi  ond  gweithrediad  gallu  goruwchnaturiol  f "  Arweinia  j 
gofyniad  hwn  ni  at  hanfod  y  gwahaniaeth  rhwng  ammheawyr  j 
gwyrthiau  a'r  credinwyr  ynddynt.  Dywed  y  blaenaf  fod  bodolaeth  j 
goruwchnaturiol  ei  hun  yn  ammheus,  ac  felly  o  angenrheidrwydd  hodoi- 
aeth  pob  peth  seiliedig  arno ;  dy wed  y  credadyn,  gan  ei  fod  ef  yn  creda 
yn  v  goruwchnaturiol,  ei  fod  yn  barod  i  wrando  yn  ddiragfarn  y  tyatioi- 
aethau  o  blaid  y  gwyrthiau. 

3.  Owrthddadl  Hume  tV  Owyrthiau. — Sylwedd  gwrthddadl  Hume 
ydyw,  Fod  yn  annichonadwy  cael  tystiolaeth  ddigon  nerthol  i  brofi  dim 
sydd  yn  groes  i  gysondeb  deddfau  natur.  Dywed : — "  Ni  ddichoD 
unrhyw  dystiolaeth  brofi  gwyrth  oddieithr  i'r  dystiolaeth  fod  yn  gyfrjw 
ag  y  byddai  ei  geudeb  yn  fwy  o  wyrth  na'r  ffarth  a  geisia  sefydla>ö 
Braîdd  nad  ydym  yn  barod  i  dderbyn  yr  hèr»  a  cheisio  profi  maì  mwj 
ihyfedd  na'r  gwyrthiau  eu  hunain  fuasai  i'r  holi  dystiolaethan  o'u  plaid 
fod  yn  anghy wir  a  disail.  Ond  barna  efe  y  tystiolaethau  yn  annìgoool 
Dywed  fod  profiad  yn  ein  dysgu  y  dichon  tystiolaethau  fod  ya 
anchywir,  ond  nad  oes  un  prawf  fod  natur  yn  gwyro  oddiwrth  ei  chwn 
arferol.  Gellir  ateb  mai  trwy  dystiolaeth,  i  fesur  helaeth,  yr  ydjn 
wedi  d'od  i  wybod  am  gysondeb  natur,  gan  nad  oeddem  yn  Uygad- 
dystion  o  gysylltiad  yr  holl  achosion  â'u  neffeithiau  yn  yr  oeaoedd  i 
aethant  heibio.  Os  y w  tystiolaeth  o  werth  yn  y  naill,  paham  nad  yv 
yn  y  llall  f  Os  dywedir,  fel  y  gwna  Hume,  mai  profiad  pawb  ymhob 
oes  a  gwlad  y w  fod  gweithrediad  deddfau  natur,  i  bob  ymddangosiad, 
yn  ddiwyro,  cymerir  yn  ganiataol  yr  hyn  sydd  i'w  brofi ;  oblegid  j 
ddadl  yr  ochr  arall  ydyw  mai  profiad  rhai,  mewn  rhyw  oes  a  rhyv 
wlad,  yw  fod  ffeithiau  wedi  dygwydd  oedd  yn  ymddangos  yn  groe»  i 
drefn  gyffredin  natur.  Dywed  ymhellach — "Fod  aagyfodiad  dya 
oddiwrth  y  meirw  yn  wyrth,  o  herwydd  na  welwyd  hyny  mewn  on  m 
na  gwlad.  A  ydyw  yn  golygu  gwneyd  eithriadau  o'r  rhaì  a  gofnodir 
yn  y  Bibl  î  Os  ydyw,  dylasai  ddyweyd  hyny,  oblegid  yr  honiad  yw 
fod  rhai,  mewn  rhyw  oes  a  gwlad,  wedi  gweled  adgyfodiad  oddiwrth  j 
meirw,  a'u  bod  yu  ystyried   hyny  yn  wyrth.     Ystyrir  ymresymìad 


*   OWYRTHIAÜ.  509 

tìume  gan  ammheuwyr  y  dyddiau  hyn  yn  rhy  wan  i  brofí  yr  hyn  a 
amcanai  efe  iddo  brofí,  ac  yn  y  ffurf  ddiniwed  y  gosodir  yr  wrthddadl 
yn  bresennol  gan  J.  S.  Mill  ac  eraill,  nid  yw  yn  golygu  ychwaneg  na 
bod  y  gwyrthiau  yn  ddygwyddiadau  mor  eithriadol  fel  y  mae  yn 
gofyn  tystiolaethau  cryfion  iawn  iV  profi.  Cydnabyddir  hyn  i  raddau 
gan  bleidwyr  y  gwyrthiau,  ac  y  maent  yn  foddlon  i'r  mater  gael  ei 
benderfynu  yn  deg  yn  ol  natur  y  tystiolaethau,  ond  yn  unig  iddynt 
gael  eu  gwrando  yn  ddiragfarn. 

Nid  y w  yr  wrthddadl  hon  yn  cyrhaedd  y  rhai  a  welodd  y  gwyrthiau, 
oblegid  nid  ar  dystiolaeth  yr  oeddent  hwy  yn  derbyn  y  profion,  eithr 
trwy  eu  synwyrau  corfforol  a'u  barn  bersonol ;  ac  nid  ydym  ninnau  yn 
ymddibynu  yn  hollol  ar  dystiolaeth,  gan  fod  ffeithiau  eraill  lawer  yn  ei 
chyfnerthu,  ac  yn  cryfhau  y  prawf  yn  ddirfawr.  Heblaw  hyn,  y  mae 
gwrthddadi  Hume  yn  groes  i  ysbryd  ymchwiliadol  yr  oes,  ac  yn  cloddio 
o  dan  sail  gwyddoniaeth.  Gwrthodir  y  gwyrthiau  yn  unig  am  eu  bod 
yn  anhawdd  i'w  hesbonio  a'u  cysoni  â  gweithrediadau  cyffredin  natur, 
tra  y  mae  ysbryd  gwyddonol  yn  croesawu  pob  peth  tebyg  i  ffaith,  ac 
yn  gwneyd  ymchwiliad  trwyadl  i'w  natur,  pa  mor  anhawdd  bynag  y 
byddo  i'w  egluro.  Cydnabod  ffaith  ydyw  sylfaen  gwyddoniaeth,  a 
thrwy  ddarganfod  ffeithiau  newyddion  yn  barhaus  y  dygir  ymlaen  yr 
oruwchadeiladaeth.  Nid  yw  yn  cymeryd  yn  ganiataol  fod  dim  yn  wir 
nac  yn  anwir  nes  ei  brofí ;  try  o'r  neilldu  bob  rhagfarn,  a  chwilia  yn 
ddiduedd  am  y  gwirionedd.     Dyma  y  cwbl  ofynir  ar  ran  y  gwyrthiau. 

4.  Y  Gwyríhiau  o  Natur  Urddasol  a  Deniadol. — Wrth  agosâu  at  y 
gwyrthiau,  a  chymeryd  ardrem  gyffredinol  arnynt  oll,  nid  ydym  yn 
canfod  dim  ynddynt  fel  gweithredoedd,  nac  yn  amcan  eu  cyflawniad, 
sydd  yn  codi  rhagfarn  yn  eu  herbyn.  Nis  gellir  dyweyd  hyn  am 
wyrthiau  yr  Eglwys  Babaidd  na'r  rhai  a  gofnodir  yn  Apocrypha  y 
Testament  Newydd.  Yno  sonir  am  Iesu  Grist  yn  gwneyd  adar  o  glai, 
ac  yn  peri  iddynt  hedfan  i  ddifyru  y  plant  oedd  yn  cydchwareu  âg  ef. 
Dywedir  iddo  daro  yn  farw  un  oedd  yn  cilgwthio  yn  ei  erbyn  ar  yr 
heol ;  a  phan  ddarfu  i  egwyddor-was  yn  ngweithdŷ  Joseph  lifío  ystyllen 
yn  rhy  fer,  iddo  Ef  a'i  dad  cyfrifol  ei  thynu  allan  drachefn  i'r  hýd 
gofynol.  Cilia  y  meddwl  yn  ol  yn  reddfol  oddiwrth  y  rhai  hyn  fel 
rhai  gwrthun,  pechadurus,  a  ffol.  Ond  am  wyrthiau  y  Testament 
Newydd  maent  o  nodwedd  sydd  yn  denu  y  meddwl  atynt ;  maent  yn 
weithredoedd  urddasol,  caredig,  a  dymunol ;  ac,  o  dan  yr  amgylchiadau, 
naturiol  Tw  cyflawni.  Pe  b'ai  gwyrthiau  yn  cael  eu  cyflawui  o  gwbl, 
rhai  fel  hyn  y  dysgwylid  iddynt  fod.  Dyma  weithredoedd  teilwng  o 
Dduw,  a  nodweddiadol  o  Waredwr  y  byd.  Os  ydynt  uwchlaw  natur, 
nid  ydynt  yn  ei  threisio  nac  yn  tynu  un  dianrhydedd  arni ;  eithr  yn 
hytrach,  gosodant  urddas  arni,  trwy  ei  hadferu  i'w  naturioldeb  mwyaf 
prydferth.  Gollyngwyd  y  wraig  oedd  wedi  cydgrymu  ac  na  allai 
mewn  modd  yn  y  byd  ymuniawni,  yn  rhydd  oddiwrth  ei  gwecdid  i 
gymeryd  ei  ffurf  naturiol  gynt  Parwyd  i'r  dieflig  ffyrnig  adael  trigfan 
y  meirw,  a  chymeryd  ei  le  yn  esmwyth  mewn  cymdeithas  yn  ei  ddillad 
a'i  iawn  bwyll.  Arddangosant  nerth  ;  ond  nid  yn  rhodresgar,  nac  heb 
wir  alw  am  dano.  Cyfranant  gymwynasau  i  lawer  heb  wneyd  cam  â 
neb.  Amlygant  garedigrwydd  pur  heb  ynddo  ddim  awydd  am 
hunan-glod.     Gwir  eu  bod  yn  weithredoedd  rhyfeddol  o  eithriadol; 

2    M 


me,  Frrmmi  rjdd  wefi  sjîwi  ym  farrì  mr  fcjM*màVh  diwjTö  yWh 
srü  ym  em  h—ybhjsi  bob  éÿmdL  j  ■  ■  nt,  vn  mm  J^,P^ 
smisswdd  Fw  credm ;  sc  ■§  g*JI  j  cjfrjY  gredn  c«  bod  jb  fotìnn  kk 
broéon  smiigul  o  mertmml;  o,ff  jrn  p^d,  em  bod,  rnmwn  J*i 
mrsIL  o  modwedd  hjmod  llnhjmîiil  m  csrjBmeradwj.  Yi  jr  tgwfó 
Bseddwi  jmfcs,  wcj^jtrjmHAÌÊÌwm^jéjmmmirmjwmàjmìamijújTà 


IL  YPsono?  o*r  Gw  iBMHirorywxwTDP. 

1.  TfámUA  jr  Fapj  stBjiom.— Cbreodm%  711  gymmarol  rsnwl  tb  ji 
Efiengjtsm,  kwer  o  wjrtBmmm,  m  cmjfeirir  mt  Ümws  mswr  o  ni  enü 
Bfcsid  ea  bod  ofl  jm  gmmmoedd  m  mmd  jm  Coedd.  omd  bjddsi  proiM 
jehydig  o  honynt,  meo  bjd  jm  mod  mm  o  hom jnt»  jm  wjrth  wiiwueddri, 
jn  sefjdlmea  posíbürwjdd  mr  mnwsith,  mc  jm  gwneothor  ea  eredijB 
orehwyl  ejBahsrol  bmwdd.  Cym  sssmyhi  mr  djstsolmeth  jr  Ysgrytttyrtt 
príodol  fyddsi  sjrwi  mr  esbomimdmm  snghredínwjT  mr  jr  b?1^  ^J? 
erwm  jn  gjntml  eâddo  Rhjddf eddjrwjr  j  ddemnmwfed  gsnrf£  Çfbdd- 
efmi  snffjddwjr  j  gsnrif  o'r  blsen  fbd  jr  Efengjlsa  jn  d^JJ 
cjimwjs  cotrestr  o  weithredoedd  j  mjnsi  jr  jB^rifenwjr  iddyat  pd 
ea  hjstjríed  jm  wjrthimn  rhjfeddol ;  ond  dslient  msi  twjHwyr  0*» 
Iesu  Grist  sì  ddjsgjblion,  se  msi  csstisn  dicheUgsr  ™J**J7™l*í 
gyfiswnid  gsnddjnt  oedd  yr  hjn  s  elwid  jn  wjrthimn.  Djwedent  tod 
Iesu  Grîst  jn  cjtnno  i  djnion  jmlsen  Dsw  i  frogio  sfiechyd  er  mwji 
iddo  Ef  gseì  j  clod  o  fod  wedi  en  hischia,  s  bod  j  djsgyHŵfl  wedi 
Dsdrsts  corff  jr  Iesn  erwmwyn  twyllo'r  bjd  ei  f od  wedi  Ä(^0^\r 
oedd  j  rhsi  s  fedrsi  wnémhur  h jn  jn  ddigon  rh jdd  i  unrhjw  orcbwyi; 
sm  h jnj  nid  oedd  nn  gred  i'w  gosod  sr  eo  tjstiolaethsa,  Çjimwratt 
j  djbiseth  eithsfol  hon  o  eiddo  j  Bhjddfeddjlwjr  elfensn  ei  hoBio- 
ddinjstr.  '  ^^ 

Cyfododd  dsmcsniseth  srsll,  hollol  wshsnol,  sef  eiddo  J  Rhe^Tiw- 
wjr,  jr  hon  sydd  jn  dsl  fod  jr  Apostolion,  nid  jn  dwyllwjr,  ondjj 
ddynion  gonest,  a  bod  yr  Efengylaa  wedi  eu  hysgrifenu  çy^J^ 
mawr  am  gywirdeb  hanesyddol,  ond  mai  camsyniad  oedd  cydMwfa1 
yno  wyrthiau  o  gwbL  Mewn  llawer  o'r  amgylchiadau,  nid  ow  V 
ysgrifenwyr  yn  proffesu  hyny.  Nid  oedd  porthi  y  pum'  mil  yn  wrrtn, 
ond  mai  esiampl  haelfrydig  yr  Iesu  gyda'r  bachgenyn  a'r  pum'  torth»r 
ddau  bysgodyn  a  ddilynwyd  gan  eraill  yn  y  dyrfa,  fel  y  cafwyd  ojg06 
a  thros  ben  i  ddiwallu  pawb.  Nid  oedd  y  dara  arian  yn  «m  J 
pysgodyn  at  dalu  y  dreth,  yn  golygu  dim  ond  gwerth  arianol  y  p/OT1 
hwnw.  Mewn  amgylchiadau  eraill,  addefír  fod  ymddangofliw«n  * 
ystvrid  yn  wyrthiau ;  ond  hawdd  cyfrif  am  y  camsyniad,  oblegid,  erfoo 
y  dysgyblion  yn  ddigon  gonest,  yr  oeddent  yn  anwybodus  *c  ofc£ 
goelus,  ac  felly  yn  hawdd  eu  twyllo.  Yr  oeddent  yn  berffaith  obŵ 
ond  nid  oedd  eu  barn  ar  y  gwyrthîau  yn  anffaeledig.  Hawdd  ori 
cymeryd  cerdded  ar  làn  y  môr  yn  gerdded  ar  j  môr,  gan  yr  yp^ 
gosai  felly  o'r  llong  trwy  dywyllwch  y  nos.  Nid  oedd  y  ^^Jy 
ffan  gythreuliaid  ond  gorphwylledd  yn  codi  o'r  dychymyg»  *^ 
nawdd  ei  wella  trwy  beri  i'r  dyoddefydd  gredu  fod  y  cythrettu^ 
dychymygol  wedi  ffol  Ac  ara  y  rhai  y  dywedir  eu  cyfodi  0  feir»i flftf 
oeddent  wedi  marw.  Dywed  yr  Iesu  hyny  yn  eglur  am  ferch  Jijj* 
Tybiai  y  bobl  fod  mab  y  weddẁ'-o  Nain  wedi  marw;  ond  ginWJ 


T  GWYRÍHTÄU.  5it 

claddedigaeth  mor  fuaü  ar'ol  y  farwolaeth,  dygwyddai  camsyniad  yn 
fynych;"gwelodd  yr  Iesu  mai  amgylchiad  o'r  fath  oedd  hwn,  a  gorchy- 
mynodd  i  r  marw  ymddangosiadol  gyfodi  oddiar  yr  elor,  &c.  Ysgrifenai 
yr  Efengylwyr  yr  hanes  yn  syml  heb  un  amcan  i  guddio  dim ;  am  hyny 
hawdd,  meddant,  ymhob  achos,  yw  canfod  y  llinell  derfyn  rhwng  y  gwir- 
ioneddol  a'r  hyn  a  dybid  yn  oruwchnaturiol.  Bu  fr  golygiad  cywrain 
hwn  ei  ddydd,  ond  y  mae  erbyn  hyn  wedi  myned  heibio. 

Yn  ddiweddarach,  ymddangosodd  dosbarth  o  esbonwyr  a  dderbyniant 
elfenau  goreu  y  ddau  esboniad  blaenorol,  gan  wrthod  y  rhai  gwaethaf. 
Credant,  gyda'r  Rhyddfeddylwyr,  fod  yr  yagrifenwyr  yn  bwriadu  i'r 
gwehhrodoedd  rhyfedd  a  gofnodant  yn  yr  Efengylau  gael  eu  cymeryd 
yn  wyrthiau;  a  chredant  hefyd,  gyda'r  Rhesymolwyr,  fod  Crist  a'i 
apostolion  yn  ddynion  eywir  a  gonest.  Ond  pa  fodd  i  ddal  gafael  ar 
y  ddau  syniad  hyn  heb  ganiatâu  y  goruwchnaturiol  ?  Cyfarfod  yr 
anhawsder  hwn  ydyw  prif  amcan  y  Ddamcaniaeth  Chwedlaidd,  neu 
Alegoraidd,  y  cyfeiriwn  yn  awr  ati,  ag  sydd  wedi  swyno  cymaint  ar 
f eddwl  y  byd.  Yn  ol  hon,  nid  y w  yr  holl  wyrthiau  ond  duwiol  chwedlau 
a  ddarfu  yn  raddol  ymffurfio  ac  ymgasglu  o  amgylch  Person  y 
Gwaredwr.  Myntumir  fod  chwedlau  lawer  yn  perthyn  i  bob  crefydd ; 
yr  oedd  y  paganiaid,  ymhob  oes  a  gwlad,  yn  priodoli  gweithredoedd 
rhyfedd  i'w  duwiau,  ac  yn  coroni  eu  gwroniaid  ft  gorchestion  ac  ft 
buddugoliaethau  hanner  dychymygol,  er  mwyn  eu  dwyfoli  ar  ol  iddynt 
farw.  Naturiol  felly  i'r  Cristionogion,  yn  eu  hedmygedd  diderfyn  o'u 
Blaenor,  yn  ngwrs  amser,  ei  wisgo  ft  gallu  goruwchnaturiol ;  ac  felly, 
yn  raddol,  daeth  y  dyn  Crist  Iesu  i  gael  ei  ystyried  ganddynt  yn  Berson 
Dwyfol,  ac  yn  wneuthurwr  Gwyrthiau.  Os  oedd  uiyw  sail  hanesyddol 
i'r  gweithredoedd  rhyfedd  hyn,  nid  ydoedd  ond  bychan ;  creadigaeth 
ffydd  ac  ofergoeledd  gan  mwyaf  oeddent ;  o  leiaf,  nid  oeddent  yn  cyn- 
nwys  elfen  wyrthiol,  gan  fod  hyny,  yn  ol  natur  pethau,  yn  hollol 
anmhosibl.  Wrth  fyned  heibio,  gellir  sylwi  nad  yw  yr  wrthddadl  hon 
hanner  mor  olygus  ag  yr  ymddengys  i'r  rhai  anwybodus  am  hen  gref- 
yddau  y  byd,  oblegid  nid  oes  genym  hanes  am  un  grefydd  Ä  gwyrthiau 
yn  sôl  ar  ei  sefydliad,  ond  crefydd  y  Bibl.  Cysylltir  gwyrthiau  ft 
sefydliad  yr  Oruchwyliaeth  Iuddewig,  ac  ft  sefydliad  y  Grefydd  Grist- 
ionogol ;  ond  nid  oes  son  am  gymaint  ag  un  grefydd  arall  yn  cael  ei 
sefydlu  trwy  wyrthiau.  Eithr  gan  mai  dyma  y  wedd  arbenig  sydd  ar 
anghrediniaeth  yn  y  gwyrthiau  yn  ein  dyddiau  ni,  cyfarfod  yr  wrth- 
ddadl  hon  yn  deg  ydyw  ein  dyledswydd  benaf. 

Y  pwnc,  bellach,  i'w  benderfynu  ydyw,  Pa  un  ai  hanes  gwir  a  syml 
o  fywyd  Iesu  Grist  sydd  genym,  ai  ychydig  ffeithiau  bywyd  dyn  da 
o'r  enw,  wedi  eu  gwyrdroi  a'u  chwyddo,  gan  edmygedd  ei  ganlynwyr, 
i  gyfansoddi  cymeriad  hanner-dychymygol,  a  ystyrir  erbyn  hyn  yn 
Berson  Dwyfol.  Gwna  yr  ammheuwyr  lawer  o'r  fiíaith  nad  oes  gyf- 
eiriad  mewn  hanes  at  yr  Efengylau  sydd  genym  ni  wrth  eu  henwau, 
cyn  y  flwyddyn  A.D.  180,  neu  oddeutu  150  o  âynyddau  ar  ol  marwol- 
aeth  ein  Harglwydd,  a  dy wedant  fod  yma  ddigon  o  amser  i'r  chwedlau 
oedd  ar  led  dyfu  i'w  cyflawn  faintioli,  ac  ymffurflo  yn  gyfundrefn 
grefyddol,  mewn  rhan  yn  ddychymygol,  ac  mewn  rhan  yn  wirion- 
eddol,  yn  gyffelyb  i'r  crefyddau  paganaidd,  a  honant  mai  felly  y  bu. 
Ein  hymholiad  ninnau  y w,  Ái  hyn  ydy w  yr  Efengyl  1     Yn  ol  rheolau 

2    M    2 


512  *   OWTRTHTAÜ. 

beirniadaeth  i  benderfynu  dilysrwydd  hen  draddodiadao,  md  yw  150 
o  flynyddau  yn  Ueihau  nemawr  ar  ea  gwerth.     Ond  ni  raid  î  oi  syrtb» 
yn  ol  ar  hyny.     Yn  ystod  yr  ugain  mlynedd  diweddaf,  mae  y  rnai 
mwyaf  cymhwys  i  orchwyl  o'r  fath  wedi  bod  yn  olrhain  y  mater,  *e 
yn  archwilio  holl  lenyddiaeth  y  cyfnod  hwn,  yn  unol  â  deddfan  mwyif 
manwl  Gwyddoriaeth  Hanesiol,  i'r  amcan  o  gael  aJIan  pa  on  a  ocáà 
hanes  Iesu  Grist,  yn  sylweddol  fel  y  mae  gyda  ni,  yn  cael  ei  dderbji 
y  pryd  hwnw,  ai  nad  oedd.     Nid  yw  o  gymaint  pwys  pwy  ysgrifenodd 
yr  Ëfengylau,  na  pha  bryd,  os  gellir  profi  fod  yr  hanes  sydd  ynddynt 
yn  sylweddol  yr  un  ag  a  bregethid  gan  ddysgy  blion  cyntaf  Cnst.     X» 
gelür  rhoddi  hyd  yn  nod  dalfyriad  o'r  ymresymiad  haneejddol  ar  j 
pen  hwn  (gweler  Bampton  Lectures,  1877) ;  ond  y  casgliad  sicr,  digaa- 
syniol,  ac  anocheladwy  ydyw :  Fod  yr  hanes  a  gynnwyair  yn  yr  Efeng- 
ylau  yn  cael  ei  dderbyn  a'i  gredu  gan  yr  Ëglwys  Gristionogol  dros  jr 
holl  gyfnod  o  A.D.  180  yn  ol  i  A.D.  80.    Os  cydgasgliad  o  chwedlaa  ydyw, 
yr  ydoedd  yn  gyflawn  o  fewn  i  hanner  can'  mlynedd  i'r  croeshoeliad.   An- 
hawdd  i'r  Cymry  f  uasai  credu  mai  cymeriadau  hanner  ffugioi  ydy w  Joìm 
Eliaa,  Williams  o'r  Wern,  a  Christmas  Evans,  o  f  ewn  hanner  can'  mlynedá 
i'w  marwolaeth,  tra  y  mae  y  rhai  a'u  clywodd  yn  pregethu  eto  yn  fyw. 
Mwy  anhawdd  fuasai  twyllo   yr  holl  Eglwys  mai  cymeriad  haoner- 
flugiol  oedd  Iesu  o  Nazareth,  yr  Hwn  yn  ei  ddydd  a  dynodd  lawer 
mwy  o  sylw  na'r  tri  uchod  ynghyd,  a'i  pherswadio  mai  ffug  oedd  ei 
holl  weithredoedd  nerthol  Ef,  tra  yr  oodd  amryw  o'r  rhai  f u  yn  gwrando 
arno  ac  a  iachäwyd  ganddo  eto  heb  adael  y  ddaear. 

Dros  y  cyfnod  oddiyno  yn  ol  i'r  Pentecost,  cyrhaedda  nn  o'r  prof- 
ion  cryfaf  ellir  gael  mewn  hanesyddiaeth,  sef  Epistolau  PauL  Âddefa 
holi  ammheuwyr  dysgedig  Ewrop  ddilysrwydd  ac  awduriaeth  yr  ^>fâ- 
tolau  at  y  Rhufeiniaid,  y  Corinthiaid,  a'r  Galatiaid,  y  rhai  a  ysgrüen- 
wyd  o  fewn  wyth  mlynedd  ar  hugain  i  weinidogaeth  ein  HargJwydd. 
Gellir  ychwanegu  pedwar  eraill  a  addefìr  felly  gan  y  rhan  ftcyaf,  sef  jr 
Epistolau  at  y  Thessaloniaid,  y  Philippiaid,  a  Philemon.     Ysgrifenwyd 

Lcyntaf  o'r  rhai  hyn  o  fewn  tair  blynedd  ar  hugain  i  farwolaeth  Crist 
engys  Row  fod  Epistclau  Paul  yn  nodedig  o  werthfawr  fel  profion  >- 
1.  Am  fod  y  cyfeiriadau  sydd  ynddynt  at  ffeithiau  yr  Efengylau  yn 
achljsurol,  ac  heb  eu  bwriadu  i  fod  yn  brofion  o  gwbl.  2.  Gesyd  jr 
epistolau  hjn,  fel  llythyrau  cyfeillgar  yn  gyffredin,  eu  hawdwr  yn 
agored  ger  ein  bron  jn  holl  amrjwiaeth  cjfnewidiol  ei  feddwl  a'i  galôn, 
fel  j  mae  ei  holl  obeithion  a'i  siomedigaethau  jn  amlwg,  a'i  onestrwjdd 
y  tu  hwnt  i  ammheuaeth.  3.  Dangosant  ef,  er  yn  frwdfrydig  ac  ang- 
erddol  ei  deimlad,  yn  ddyn  o  farn  bwjllog  a  chref.  Sjlwer  yn  neill- 
duol  arno  yn  1  Cor.  xii.,  xiii.,  xiv.,  pan  yn  rhoddi  cyfarwyddiadau  gyda 
golwg  ar  wir  werth  ac  iawu  ddefuyddiad  y  doniau  gwyrthioL  4. 
Profant  ei  fod  yn  ddjn  o  jsbrjd  rhjddfrjdig,  eang,  a  goddefgar,  parod 
i  gyd-ddwyn  â'r  rhai  oed  1  jn  gwahaniaethu  oddiwrtho  ar  gwestijnau 
heb  fod  jn  hanfodol.  u.  Gwelir  oddiwrthjnt,  nid  yn  unig  ei  fod  ef 
öi  hun  yn  derbyn  prif  ffeithiau  yr  hanes  efengylaidd,  ond  fod  y  rhai 
yr  ysgrifenai  atynt  hefyd  yn  eu  derbyn.  6.  Fod  yn  yr  eglwysi  yr 
y^grifenai  atynt  nifer  liosog  o  wrthwynebwyr  penderfynoi  iddo,  y  rhai, 
08  m©drent,  a  wrthbrofent  ei  osodiadau ;  ond  nid  oos  engraifft  o  neb 
yn  ei  ^rthwynebu  ar  fater  hanesyddol. 


Y   GWYBTHIAU.  513 

Er  mwyn  bod  yn  berffaith  ddiogel,  cyfyngir  y  prawf  i'r  pedwar 
Epistol  a  dderbynir  gan  bawb.  Ceir  yn  yr  Epistolau  hyn  fynych  gyf- 
eiriadau  at  yr  Iesu  fel  Person  Dwyfol,  ac  at  yr  Ymgnawdoliad,  a 
llawer  o'r  ffeithiau  a  gofnodir  yn  yr  Efengylau ;  ond  dywedir  nad  oes 
yma  gyfeiriad  at  un  o'r  gwyrthiau  a  gyflawnid  ganddo.  Wrth  drin 
pynciau  athrawiaethol  nid  oedd  y  gwyrthiau  yn  dyfod  ar  ffordd  yr 
apostol ;  ond  cyfeiria  yn  helaeth  at  y  doniau  gwyrthiol  oedd  yn  yr 
Eglwys  (1  Cor.  xii.,  xiii.,  xiv).  Sonia  am  danynt  yn  yr  un  geiríau  ag 
a  doefnyddir  yn  yr  Efengylau,  fel  "arwyddion,  a  rhyfeddodau,  a 
gweithredoedd  nerthol"  yn  2  Cor.  xii.  11,  12;  a  dywed  yma  ac  yn 
Rhuf.  xv.  18,  19,  ei  fod  ef  yn  arfer  eu  cyflawni  trwy  holl  ystod  ei 
weinidogaeth.  Yn  Gal.  iii.  5  cyfeiria  yn  achlysurol  at  y  ffaith  ei  fod 
yn  cael  ei  gydnabod  gan  yr  Eglwys  fel  un  oedd  yn  cyflawni  gwyrthiau. 
Paul  o  bawb  sydd  yn  galw  sylw  at  wyrth  fawr  sylfaenol  y  grefydd 
Gristionogol,  sef  Adgyfodiad  Crist  (1  Cor.  xv).  Heblaw  hyn,  cawn  ef 
yn  amser  Stephan,  yn  fuan  ar  ol  yr  esgyniad,  yn  wrthwynebwr  zelog 
i  Gristionogaeth,  a  sicr  yw  ei  fod  wedi  rhoddi  ystyriaoth  lwyr  i'r  holl 
bwnc  Yr  oedd  yn  gydoeswr  ac  yn  gydlafurwr  â'r  rhai  y  bu  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  yn  myned  i  mewn  ac  allan  yn  eu  plith.  Gwelir  feìly  fod 
y  gwyrthiau  wedi  eu  cadarnhau  o  fewn  i  chwarter  canrif  i'r  esgyniad 
mewn  llythyrau  sydd  yn  awr  ar  eael,  a  bod  yr  awdwr, — tyst  ag  y  mae 
yn  anhawdd  cael  ei  well, — wedi  bod  yn  cymdeithasu  Uawer  à  sylfaenr 
wyr  cyntaf  Cristionogaeth,  a  bod  yr  holl  eglwysi  yn  ei  amser  yn  coleddu 
yr  un  syniadau  ag  ef  am  y  gwyrthiau,  ac  yn  cyflwyno  addoliad  i'r  Iesu 
fel  Person  Dwyfol.  Os  cyfundrefn  o  chwedlau  ydynt,  yr  oedd  yn  ei 
llawn  rwysg  cyn  ei  amser  ef.  Rhaid  gan  hyny  ei  bod  wedi  cyrhaedd 
ei  llawn  dŵf  mewn  ychydig  fisoedd,  neu  flynyddoedd  o  bellaf;  yr 
hyn  a  ymddengys,  yn  ol  natur  pethau,  yn  hollol  anmhosibl. 

Wrtn-ddyfod  at  yr  Efengylau  fel  cyfansoddiadau,  gwelir  ar  unwaith 
eu  bod  yn  dwyn  nodwedd  anefelychadwy  yr  Oes  Apostolaidd.  Yr  oedd 
yr  Apostolion  cyntaf  wedi  cymdeithasu  cymaint  â'r  Arelwydd  Iesu  ei 
Hun,  ac  wedi  yfed  mor  helaeth  o  ysbryd  ei  ddysgeidiaeth,  fel  mai 
hollol  hawdd  ydyw  ádnabod  cynnyrchion  yr  oes  yr  oeddynt  yn  byw 
ynddi  oddiwrth  weithiau  y  Tadau  Apostolaidd  yn  yr  oesoedd  dilynol. 
Hawdd  ydy w  adnabod  yr  emynau  gyfansoddwyd  yn  ngwres  y  diwygiad 
mawr  yn  Nghymru,  megys  eiddo  Ẅilliams  o  Bantycelyn,  Ann  Griffiths, 
ac  eraill,  oddiwrth  emynau,  pa  mor  dda  bynag,  a  gyfansoddwyd  wedi 
i'r  hinsawdd  grefyddol  oeri ;  ond  llawer  mwy  hawdd  ydy  w  adnabod  cyfan- 
soddiadau  yr  oes  apostolaidd  oddiwrth  eiddo  yr  oesoedd  dilynol  Daw 
hyn  i'r  golwg  wrth  gymharu  dysgeidiaeth  y  Testament  Newydd  â'r  hen 
y8grifeniadau  a  ddarganfyddwyd  yn  ddiweddar,  a  elwir  Eysgeidiaeth  y 
Deuddeg  Aposíol.  Er  engraifft,  gorchymyna  y  Ddysgeidiacth  i  beidio 
ymprydio  fel  y  rhagrithwyr,  "Öblegid,n  meddai,  uy  maent  hwy  yn 
ymprydio  ar  yr  ail  ddydd  o'r  wythnos,  ac  ar  y  pummed ;  ond  chwy- 
chwi  pan  ymprydioch  gwnewch  hyny  ar  y  pedwerydd  dydd,  ac  ar  y 
ddarparwyl."  Sylwa  Bruce,  "  Mor  blentynaidd  y  syniad  fod  newid  dydd 
yn  ddarpariaeth  rhag  rhagrith,  ac  mor  ddwyfol  yr  ymddengys  yn  ei 
ymyl  ddy wediad  ein  Harglwydd :  '  Fel  nad  ymddangosech  i  ddynion 
dy  fod  yn  ymprydio.' M 

Nis  gallwn  fyned  i  mewn  yma  i  ddilysrwydd  ac  awduriaeth  yr 


€14  T   GWTBTHIAU. 

Efençylau,  ond  mor  bell  ag  i  ddangos  y  rhaid  fod  y  Gwyrthiau  yi 
rhan  nanfodol  o'r  ysgrif  gjntaf  o  honynt,  ao  o  ddyageidíaeth  yr  Apostol» 
ion  cyn  dechreu  ysgrif  enu  o  gwbL  Barna  rhai  mai  copi  o  Efengyl  Mirc 
ydoedd  yr  ysgrif  wreiddiol ;  os  felly,  yr  oedd  ynddi  o  leiaf  un  ar  ddeg 
o  wyrthiau.  Tybia  eraill  mai  "  Llyfr  o  Ddywediadau,"  wedi  ei  gugla 
gan  Matthew,  oedd  y  ffynnonell,  o  ba  un  y  cafodd  yr  Efengylwyr  oD 
eu  defnyddiau.  A  chaniatau  hyny,  y  tebygolrwydd  yw  fod  yn  y  llyfr 
hwnw  lawer  o  wyrthiau,  oblegid  y  mae  dywediadau  Crist,  lawer  o 
honynt,  yn  anwahanol  gysylltiedig  à  hwynt, — megys  iachâd  y  cla!  o'r 
parlys,  a'r  dy wediad  "  Ha  fah,  cymer  gysur,  maddeuwyd  i  ti  dy  beeh- 
odau."  Pa  fodd  yr  oedd  yn  bosibl  ysgar  hanes  iachâd  merch  y  wnig 
o  Ganaan  oddiwrth  yr  ymddyddan  maith  a  fu  rhwng  yr  Iesu  4  hi,  i'r 
gwirioneddau  a  ddysgodd  i'r  byd  trwy  y  wyrth  ei  hun  1  Neu,  pa  fodd 
yr  oedd  yn  bosibl  dadgysylltu  vr  anerchiad  maith  ar  fara  y  bywyd, 
yn  y  synagog  yn  Gapernaum,  oddiwrth  y  wyrth  o  borthi  y  pum'  mü, 
yr  hon  a'i  hachlysurodd  î  Yn  ol  tybiaeth  arall,  yr  oedd  Matthc», 
Marc,  a  Luc  yn  defnyddio  yr  un  ysgrif  wreiddiol,  a  geliir  dyfod  o  hjd 
i'w  chynnwys  trwy  gasglu  ynghyd  yr  adroddiadau  sydd  agos  yn  yr  oa 

§eiriau  yn  y  tair  EfengyL     Os  gwneir  hyny,  ceir  fod  oddeuta  un  ar 
deg  o  wyrthiau  ynddi.     Gelwir  sylw  at  y  gwahanol  farnau  hyn  yn 
unig  er  mwyn  dangos  fod  pob  tybiaeth  resymol,  hyd  yn  nod  o  ëddo 
yr  ammheuwyr  penaf,  am  darddiad  yr  Efengylau  yn  rhwym  o  gymeryd 
i  mewn  y  gwyrthiau.     Diammeu  i'r  Apostolion  ar  y  cyntaf  ymroddi  i 
bregethu  yr  hanes  am  yr  Iesu,  a  chan  fod  cylch  eu  gweinidogaeth  tb 
gyfyng,  daeth  ei  holl  gynnwys  yn  feddiant  cyflfredinol  i'r  Eglwys  mewn 
ffurf  draddodiadol.     Nis  gallasai  yr  hanes  oedd  vn  fyw  yn  nghai  J 
saint  fod  yn  faith  cyn  cymeryd  ffurf  ysgrifenedig.     Naturiol  jdyv 
tybied  i  un  o'r  Apostolion  cyf arwydd  â'r  gwaith,  fel  Matthew,  yagnfwi 
hanes  cymharol  gyflawn  o'r  prif  ffeithiau,  ac  i  Marc,  cydymaith  Petr, 
wneyd  yr  un  peth  o  dan  ei  arolygiaeth  ef.     Addefa  ammheuwyr,  W 
J.  S.  Mill,  fod  hanes  y  pedair  Efengyl  y  fath  fel  y  buasai  yn  aomàosihí 
i  olynwyr  yr  Apostolion  ei  gyfansoddi,  na'r  Apostolion  eu  hunain  *'u 
cydlafûrwyr  wneyd  dim  ond  ei  ysgrifenu  fel  y  cawsant  ef  o'u  blaao  p 
mywyd  eu  Hathraw.     Y  dysgyblion  cyntaf  yn  ddiau,  ac  nid  eu  bol- 
ynwyr  yn  niwedd  y  ganrif  gyntaf  a'r  ail  ganrif,  sydd  yn  gyfrifoi  » 
yr  hanes  fel  ag  y  mae  genym  yn  y  pedair  EfengyL     Ceir  ynddynt 
nifer  mawr  o  wyrthiau  amrywiol  iawn  o  ran  eu  natur,  ond  yr  oll  p 
gyfryw  ag  y  gallai  y  bobl  gyffredin  brofi  eu  gwirioneddolrwyud    Ôfl' 
lawnwyd  hwynt  yn  gyhoeddus,  a  rhai  o  honynt  yn  lie  amlaf  y  botì- 
oedd,  heb  unrhy w  ddarpariaeth  ymlaen  llaw,  na  dim  tebyg  i  ymdrach 
na  methiant     Gwelwyd  hwynt  gan  elynion  penaf  Crist,  y  rhai  wodi 
hyny  a'i  rhoddasant  Ef  i  farwolaeth,  ond  nis  medreut  eu  gwadu;  * 
sicrheir  hyn  oll  gan  dystion  nad  oedd  yn  hawdd  iddynt  gamsynifd  p 
eu  cylch,  ac  a  addefir  gan  bawb  yn  ddynion  gonest  a  chywir. 

2.  Tystiolaeth  Cymeriad  Moesol  Iesu  Grist.  —  Ceir  fod  y  prawf  cryW 
o'r  Gwyrthiau  yn  cyfodi  o  burdeb  a  sancteiddrwydd  dihafog  cymeriid 
yr  Iesu.  Ei  gydymdeimlad  dwfn  â  dynoliaeth  yn  ei  thrueni  sydd  p 
rhoddi  y  gwir  reswm  paham  yr  oedd  yn  eu  cyflawni;  a  phe  anghredid  f 
gwyrthiau  a  gyflawnid  ganddo,  y  mae  Efe  ei  hun,  fel  dyn  perffaith,  p 
aros  yn  wyrth  f oesol  yn  hanes  y  byd,  a'r  f  wyaf  o'r  holl  wyrthiaa  i  0^ 


T   OWYBTHUü.  61(5 

Ei  Gymeriad  Moesol  yn  ymddíbynu  ar  wirioneddolrwydd  ci  JFyrOmu.^ 
Oydnebydd  Dr.  Baur  a'r  ysgol  feimiadol  alluog,  ond  hynod  ammheu- 
gar,  a  sylfaenodd,  fod  Iesu  o  Nazareth  yn  addef  mai  Efe  ydoedd  y 
Measiah,  a'i  fod  yn  proffesu  cyflawni  gwyrthiau,  ond  gwna  hyn  ar  draul 
ei  ysbeilio  o'i  sancteiddrwydd  dilychwin.  1.  Gyda  golwg  ar  ei  Fessi- 
aeth,  dywed  mai  cael  ei  orfodi  i  ymddarostwng  at  syniadau  ei  oes  a 
wnaeth.  Gan  fod  holl  obeithion  y  genedl  Iuddewig  wedi  cymeryd  y 
ffurf  o  Deyrnas  y  Messiah,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  Ef,  fel  Diwygiwr  a 
fynai  ddyrchafu  y  genedl,  a'r  ddynoliaeth  yn  gyffredinol  trwy  y 
genedl,  ddwyn  ei  gynlluniau  i  gydffurfiad  â'i  gobeithion,  a  phroffesu 
mai  Efe  oedd  y  Messiah  hir-ddysgwyliedig.  Nid  oedd  un  llwybr 
arall  yn  agored  iddo.  Addefa  Baur  fod  hwn  yn  angenrheidrwydd 
poenus  ddigon,  ond  nid  ydyw  yn  wahanol  i'r  hyn  y  gorfodir  pob  gwir 
ddiwygiwr  i  ymostwng  i'w  gyflawni.  Rhaid  yw  iddo  ddyfod  i  lawr  at 
y  bobí,  a  chydnabod  fod  îlawer  o'a  syniadau  a'u  dysgwyliadau  yn 
gywir  a  chyfreithlawn,  er  na  fyddont  felly  mewn  gwinonedd,  ac  yn 
raddol  eu  gweithio  i  fyny  drwyddynt  i  sefyllfa  foesol  uwch.  Felly  yr 
oedd  yn  rhaid  i  Iesu  o  Nazareth  gyfaddasu  ei  Hun  a'i  grefydd  ai 
amgylchiadau  yr  oes,  neu,  mewn  geiriau  eraill,  gydnabod  fel  gwirion- 
edd  yr  hyn  y  gwyddai  nad  oedd  felly,  ac  i  addefTfel  hiraeth  cyfreith- 
lawn  calon  dyn,  yr  hyn  nad  oedd  ond  cyfeiliornad  ei  ddychymye. 
Diolchwn  i  Dr.  Baur  am  yr  addeflad  gwerthfawr  fod  Iesu  o  Nazareth 
yn  cymeryd  arno  ei  Hun  mai  Efe  oedd  y  Messiah  addawedig ;  ond  pe 
buasai  yn  rhaid  i  ni  ei  dderbyn  fel  Gwaredwr  y  byd  ar  y  telerau  y 
cynnygir  Ef  i  ni  ganddo  ef,  dywedem  yn  dawel  a  phenderfynol  y 
buasai  cystal  genym  hebddo. 

Cyfaddefwn  yn  rhwydd  fod  syniadau  yr  Iuddewon  am  y  Messiab, 
ac  am  deyrnas  nefoedd,  yn  anghywir,  cyfeiliornus,  a  Uygredig,  ac 
hefyd  fod  yna  haen  drwchus  o  wiríonedd  o  dan  y  try blith  i  gyd.  Ond 
daliwn  fod  Iesu  o  Nazareth,  gvda  chraffder  anffaeledig,  yn  medru 
gwahaniaethu  rhwng  y  gwir  ar  gau,  ac  iddo,  gyda  gonestrwydd 
perffaith,  nodi  allan  y  gwahaniaeth,  ac  ymdrechu,  gyda  phenderfyn- 
iad  didroi-yn-ol,  arwain  y  bobl  oddiwrth  eu  traddodiadau  cyfeiliornus 
eu  hunain,  at  addewidion  pur  a  dyrchafedig  ysgrythyrau  yr  Hen 
Destament,  a'u  cyflawniad  yn  ei  Berson  ei  Hun.  Ac  mai  o  herwydd 
iddo  sefyll  yn  erbyn  syniadau  yr  amseroedd,  a  thros  wirionedd  digy- 
mysg,  y  gwrthodwyd  Ef  ac  y  rhoddwyd  Ef  i  farwolaeth  gan  y  genedl 
oedd  à  i  holl  obeithion  yn  canolbwyntio  ynddo,  ac  yn  dysgwyl  am  ei 

enddanjrosiad.  Gymhwysa  Baur  yr  un  egwyddor  at  y  Gwyrthian. 
rychfeddwl  mawr  Uywodraethol  y  genedl  oedd  y  byddai  i'r  Messiah 
gyflawni  gwyrthiau,  ac  yr  oedd  yn  fater  o  angenrheidrwydd  i  unrhyw 
un  a  broffesai  ei  Hun  yn  Fessiah  i  blygu  i  awdurdod  dra-arglwydd- 
iaethol  y  drychfeddwl  hwn.  Nid  o'i  fodd  y  gwnaeth  Iesu  o  Nasareth 
addef  mai  Efe  oedd  y  Messíah,  ac  ni  f uasai  byth  yn  ymostwng  i  chwareu 
rhan  y  gwneuthurwr  gwyrthiau  oni  b'ai  fod  barn  y  cyhoedd  yn  ei  orfodl 
Angenrheidrwydd  poenus  yr  amseroedd,  medd  efe,  oedd  yn  peri 
iddo  broffesu  y  naill  a'r  llalL  Yn  ol  y  dybiaeth  hon,  yr  ydoedd  Iesu 
Grist  wedi  ei  osod  mewn  amgylchiadau  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  broffesu 
gwneyd  yr  hyn  sydd,  vn  ol  natur  pethau,  yn  hoüol  annichonadwy,  sef 
cyflawni  gwyrthiau.     Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  Hwn  dreuliodd  ei  fywyd 


516  T   GWYBTHIAÜ. 

cyhoeddas  i  gondemnio  ffug-ymddangosiad  a  rhagrith,  ac  a  gyhoeddodi 
í wy  o  waeau  uwch  ben  y  pechod  hwn  na'r  holl  bechodau  eraül  ynghjì 
gyfranogi  o'r  un  camwedd  erchyll  ei  hun.  Yr  oedd  y  DiwygiwT 
moesol  mwyaf  ymddangosodd  eto  yn  hanes  y  byd,  a  Sylfaenydd  j 
grefydd  sydd  i  ddiorseddu  pob  crefydd  arafi,  a'r  hon,  ar  gyfrif  á 
phurdeb  a'i  harucheledd,  sydd  i  fod  yn  grefydd  gyffrediool  yr  hi 
ddynol,  o  dan  yr  angenrheidrwydd  blin  o  ddyfod  ei  hun  yn  w**- 
ymhonwr  a  thwyllwr !  Diolchwn  eto  am  yr  addefiad  fod  Iesu  Grirt  ji 
proffesu  cyflawni  gwyrthiau ;  ond  os  nad  ydoedd  yn  eu  cyflawni  me*i 
gwiríonodd,  ar  ol  cymeryd  arno  ei  fod  yn  gwneyd,  nis  gallwn,  mewi 
modd  yn  y  byd,  ei  dderbyn  fel  Eneiniog  Duw  a  Gwaredwr  djm* 
oddiwrth  eu  pechodau.  Ymddengys  fod  yn  rhaid  i  ni,  tuag  st  ddJ 
aancteiddrwydd  dihalog  Iesu  o  Nazareth,  gredu  hefyd  ei  fod  mewn 
gwiríonedd  yn  cyflawni  gwyrthiau. 

Cyffelyb  ydy w  syniadau  Renan.  Dy wed  fod  Iesu  Gríst  yn  anmhirod 
iawn  i  wneuthur  gwyrthiau,  ac  mai  mewn  tymher  anfoddog,  a  cbin 
rwgnach  a  befo  ar  y  sawl  oedd  yn  ceisio  ganddo,  y  cyflawnai  hwyut 
Nid  oeddent  yn  wyrthiau  gwirioneddol,  bid  sicr,  ond  ffug  i  uncuáoa 
crefyddol.  Pan  y  darfu  iddo  yn  ymddangosiadoi  gyfodi  Lazaros  o'r 
bedd,  cael  ei  orfodi  a  wnaeth,  gan  y  sefyllfa  yr  oeddynddi,  i  gymerj<J 
y  fantais  oreu  ar  ofergoeledd  ei  oes,  gan  y  dysgwyliai  y  bobl  wyrth,  %t 
y  byddai  cyfarfod  â'u  dysgwyliadau  yn  gymhorth  iddynt  greda 
ynddo.  Hawdd  i  ni,  gyda'n  syniadau  gorllewinol  diweddar  am  oaest- 
rwydd  a  gwirionedd,  ydy w  ei  feio.  Ond  pwy  o'r  rhai  sydJ  yn  barod 
i  wneyd  hyn,  ac  i  hollti  blew  gyda  golwg  ar  ddrwg  a  da,  a  fedrv 
wneuthur  y  filfed  ran  o'r  daioni  a  wnaeth  Efe  yn  ei  oes  f  Ac  os  ydyot 
yn  ddiflfygion,  nid  arno  Ef  yn  gymaint  yr  oedd  y  bai,  eithr  ar  yr  «b- 
gylchiadau  a'i  gy rodd  iddynt;  ac  nid  oeddent  yn  y  diwedd  ond  bryci 
au  ar  wyneb  yr  haul,  dysgleirdeb  yr  hwn  sydd  wedi  eu  llwyr  guddw  «r 
ys  oesoedd.  Ciliodd  y  swyngyfareddwr  a'r  gwneuthurwr  gwyrtbiíc 
o'r  golwg,  ond  mae  y  diwygiwr  crefyddol  i  aros  yn  dragywydd  Hp, 
mor  deg  ag  y  gallwn  ei  osod  mewn  geiríau,  ydyw  barn  Kenan,  a  dymi 
y  gwerth  uchaf  a  fedr  roddi  ar  gymeriad  moesol  Iesu  o  Nazaretä  u  ci 
ewrthod  ei  wyrthiau.  Mewn  atebiad  iddo,  gellir  nodi :  1.  Nid  yw  p 
hyn  a  ddywed  am  anmharodrwydd  Crist  i  gyflawni  gwyrthiau  yn  gytir. 
Gwithodai  eu  cyflawni  i  foddio  cywreiurwydd  yr  Iuddewon  a'u  syched 
afíachus  am  y  rhyfeddol ;  ond  nid  oes  hanes  am  dano  yn  gwrthod  p 
hollol  gais  taer  cymaint  ag  un  a  ddaeth  ato  am  ymwared.  2.  Nid  J* 
Iesu  Grist,  yn  ol  ei  farn  ef,  ond  cymharol  ddibechod;  mae  purdeb 
dilwgr  ei  natur  wedi  myned  i  golli.  Nid  hawdd  ydyw  credu  pf 
gwyrthiol ;  eithr  nid  oes  un  anhawsder  moesol  ar  y  ffordd  i  hyny,  ^ 
sydd  ar  ein  ffordd  i  dderbyn  person  fedr  ffugio,  yn  esiampl  perffaitb « 
fywyd  sanctaidd,  ac  yn  arweinydd  anffaeledig  trwy  fywyd  i  anfarwoí 
deb.  Ymddengys,  yn  ol  Renan,  os  amddifedir  ni  o'r  gwyrthuo,  «b 
bod  ar  yr  un  pryd  yn  cael  ein  hysbeilio  o'r  cymeríad  perffaith.  Wi 
ydym  eto  yn  barod  i'r  golled  ddyblyg  hon ;  gwell  genym  yn  bytnch 
ymladd  am  ychydig  ymhellach  â'r  anhawsderau  sydd  ynglỳn  à  ffj^ 
yn  y  goruwchnaturíol.  Ac  y  mae  y  ffaith  nas  ge&ir  dal  gaíael  p  y 
cymeriad  pur,  heb  gredu  iddo  gyflawni  gwyrthiau,  yn  myned  yn^^ 
iawn  i  brofi  fod  y  gwyrthiau  yn  ffeithiau  hanesyddoL 


Ỳ  GWYBÎflUÜ.  61? 

Cymeriad  Moesol  Crist  yn  Agoriad  i  Ddirgelwch  y  Gwyrthiau. — Nid 

hawdd  ydyw   cysoni  y  ffaith  fod  yr  Iesu  yn  cyflawni  Gwyrthiau  ft 

rbai  o  brif  nodweddion  ei  garictor,  megys  ei  addfwynder,  ei  ostyng- 

eiddrwydd,  ei  hunanymwadiad,  a'i  gasineb  hollol  at  boblogrwydd,  oni 

fyddai  yn  tarddu  o'r  ffynnonellau  mwyaf  pur  ac  ysbrydol ;  ond  hawdd 

canfod  fod  y  deongliad  uchod  yn  wrthgyferbyniol  hollol  i  wiríonedd. 

Cyflawnai  Efe  lawer  o'i  wyrthiaa  raewn  neillduaeth,  allan  o  olwg  y 

bobl ;  ac  yn  fynych  erfyniai  yn  daer  ar  iddynt  beidio  gwneyd  ei  wyrth- 

iau  yn  gyhoeddus,   yr  hyn  sydd  yn  hollol  groes  i  dybiaeth  Baur  a 

Renan,  a'r  dosbarthiadau  o  esbonwyr  a  gynnrychiolant,  sef  ei  fod  yn 

eu  gwneuthur  yn  unig  er  mwyn  boddloni  gwanc  afiachus  y  cyhoedd  am 

danynt     Yr  allwedd  i'r  dirgelwch  hwn  ydyw  ei  gariad  a'i  dosturi  tuag 

at  ddynion  yn  eu  trueni  a'u  dyoddefaint.     Dywed  Bruce,  yn  brydferth 

iawn,  fod  Matthew  wedi  cael  gafael  ar  y  gwir  reswm  paham  yr  ydoedd 

yn  cyflawni  gwyrthiau  o  gwbl,  yn  ngeiriau  y  brophwydoliaeth  :  "  Efe 

a    gymerodd  ein  gwendid  ni  ac  a  ddyg  ein    clefydau"   (viii.    17). 

Mae  y  gallu  gwyrthiol  mor  wylaidd  ag  ydyw  o  ddwyfol,  fel  y  tystia 

prophwydoliaeth  arall :  "  Ni  lefain,  ac  ni  chly w  neb  ei  lais  Ef  yn  yr 

heolydd  "  (Mat.  xii.  19).     Nid  ei  awydd  am  fod  i  fyny  â  dysgwyliadau 

y  bobl  a'i  cymhellodd  i'w   cyflawni,  ond  ei  agosrwydd  atynt  yn  eu 

hiselder,  a'i   undeb  â  hwynt  yn  eu  natur,  ac  yn  rhwymaa  cydym- 

deimlad  oedd  mor  drwyadl  fel  yr  ydoedd  wedi  cymeryd  eu  doluriau 

yn  faich  amo  ei  hun. 

Dichon  y  gofynir, — Os  ei  gariad  oedd  y  cymhellydd,  paham  na  fuasai 
yn  symud  yn  hollol  bob  trueni  a  dyoddefaint?  Yr  ateb  i  hyn  yw  fod 
ei  gariad  a'i  allu  dan  lywodraeth  ei  ddoethineb,  ac  yn  ddarostyngedig  i 
amcanion  uchaf  ei  ddyfodiad  i'r  byd.  (1.)  Fel  rheol,  yr  oedd  gallu 
gwyrthiol  Crist,  yn  nyddiau  ei  gnawd,  yn  gyfyngedig  i  Wlad  yr 
Addewid.  Gwyddom  fod  eithriadau,  ond  y  maent  o'r  fath  natur  fel  y 
profant  y  rheol ;  "  Ni'm  danfonwyd  i  ond  at  ddefaid  colledig  tŷ  IsraeL" 
(2.)  Yr  oedd  ffydd  yn  elfen  angenrheidiol  yn  nghyflawniad  y  gwyrth- 
iau.  Nid  allai  Efe  wneuthur  gwyrthiau  yn  Nazareth  o  herwydd 
anghrediniaeth  y  trigolion.  Cymei  rhai  ammheuwyr  fantais  ar  hyn  i 
hòni  nad  oedd  ei  wyrthiau  yn  ddim  ond  dylanwad  naturiol  ffydd  ar  y 
rhai  a  iachäwyd.  Anghofir  nad  oedd  ffydd  y  claf  ei  hun  yn  angen- 
rheidiol.  Gwnai  ffydd  y  canwriad  y  gwasanaeth  ar  ran  ei  was,  ac  eiddo 
y  wraig  o  Ganaan  ar  ran  ei  merch ;  ac  nis  gallasai  y  meirw  weithredu 
ffydd  fel  cyfrwng  eu  hadgyfodiad.  Nid  yw  yr  angenrheidrwydd  am 
ffydd  yn  dangos  fod  terfyn  i'r  gallu  gwyrthiol  ei  hun,  ond  fod  terfyn 
i'w  weithrediadau.  Gyda  chydymdeimlad  tyner  y  llifai  allan,  ac  yr 
oedd  awelon  oerion  anghrediniaeth  yn  rhewi  y  ffrydiau.  Sonia  y 
gwyddonwyr  am  gael  prawf  wyrth  wedi  ei  chyflawni  o  flaen  pwyllgor 
detholedig  o  naturiaethwyr  dysgedig,  nad  ydynt  yn  rhy  barod  i  gredu 
mewn  gwyrthiau.  Mae  hyn  yn  bur  anhawdd  o  herwydd  absennoldeb 
ffydd,  o8  nad  yw  hefyd  yn  ymylu  ar  gabledd  i  gynnyg  gosod  Gwaredwr 
y  byd  ar  ei  brawf  o  flaen  pwyligor  y  Gy mdeithas  Br^deinig.  Mae  oer- 
felgarwch  cynnulleidfa  yn  ddigon  i  rewi  tfrwd  hyawdledd  yr  areithiwr 
mwyaf  galluog  Felly  am  y  gallu  gwyrthiol,  er  fod  ei  adnoddau  yn 
ddiderfyn,  dichon  i  feirniadaeth  sychlyd,  a  gelyniaeth  benderfynol, 
rwystro  ei  weithrediadau.     Dyma  y  rheswm  fod  yr  Iesu  yn  cyflawni 


618  T  GWTRTHMU. 

tìfti  o  wyrthiau  ar  derfyn  ei  weinidogaeth,  wedi  i'r  genedl  benderfra 
ei  wrthod  Ef,  na  phan  yr  oedd  yn  anterth  ei  boblogrwydd  yn  mmÛH 
cyntaf  ei  weinidogaeth  yn  Galflea.  Daw  yr  nn  gwirionedd  fr  goh* 
yn  fwy  amlwg  fyth,  yn  yr  angenrheidrwydd  anhebgorol  sydd  tm  fljtìi 
yn  iachawdwriaeth  yr  enaid.  (3.)  Yr  oedd  yn  rhaid  i'w  wrrthas 
hefyd  fod  yn  ddarcetyngedig  i  amcanion  uchaf  ei  deyrnas  ysbrjdù 
rhaid  i  iechyd  corff  fod  yn  is-wasanaethgar  i  iechyd  enaid,  a'r  bwjd  i 
dderfydd  i'r  bara  a  bery  i  fywyd  tragywyddoL  Pan  y  darfu  eo  nottfc 
berí  i'r  bobl  ei  ganlyn  o  herwydd  bwyta  o'r  hiiihan  afeelígM,}» 
gadwodd  rhag  eu  porthi  yn  wyrthiol,  a  pharodd  i  lawer  o'r  cyfrrt 
ddysgybtion  beidio  ei  ganryn  mwyach. 

Ei  Oymeriad  Moesd  y  Wyrih  ftcyaf  o  guU. — Cymerwn  yn  gtBUtwl 

fod  ein  Harglwydd  yn  ddiddrwg,  dihalog,  a  didoledig  oddiwrth  beebd 

uríaid.     Ond,  gan  ei  fod  yn  ddyn,  nis  gallai  fod  felly  heb  fod  yn  wyrth 

foesol  yn  hanes  y  ddynoliaeth.     uPwy  a  ddyry  beth  gìân  allan  o  betk 

aflan  f    Neb."    O'i  flaen  pawb  yn  bechaduriaid,  o'i  amgylch  pob  djs 

yn  llygredig,  ac  ar  ei  ol  nid  ymddangosodd  un  dibechod.     Dyma  íwkk 

yn  yr  olyniaeth.     Dyma  ddolen  nad  yw  yn  cydio  âg  un  arall  yn  Dgbrì- 

wyn  dadblygiad.     Yr  wrthddadl  fawr  yn  erbyn  y  gwyrthiau  ydyw  «: 

bod  yn  tori  ar  gwrs  cyson  natur.     Os  felly,  dyma  wyrth  yn  scr,  o 

natur  uwch,  ar  raddfa  eangach,  ac  anhawddach  ei  chysoni  á  deddfia 

sefydlog  na'r  un  wyrth  aralL     Saif  yn  hollol  ar  ei  ben  ei  hun,  heb  neb 

yn  debyg  iddo,  er  fod  llawer  wedi  eu  hanfon  gan  Dduw  hebJawEfe 

Galwyd  Abraham  i  fod  yn  gyff  cenedl  ac  yn  gyfaill  Duw,  ond  yr  ydym 

yn  canfod  y  ddysgyblaeth  foesol  a  ffurfiodd  ei  gymeriad  et    Codwyd 

Moses  i  fod  yn  arweinydd  a  deddfroddwr,  ond  yr  ydym  yn  meddwi 

ein  bod  yn  canfod  rhai  o'r  galluoedd  moesol  oedd    ar  waith  yn  e 

gymhwyso  ef.    Daeth  Ioan  Fedyddiwr  oddiwrth  Dduw  i  fod  yn  Wa^ 

redegydd  y  Messìah,  ond  gwelwn  ynddo  ef  elfenau  goreu  y  geuedl  ir 

grefydd  Iuddewig  wedi  ymgoiffori.     Ond  am  gymeriad  moesol  Ie* 

Grist,  saif  yn  ddigysylltiad.     Yn  ei  ymyl  nid  yw  holl  sancteiddrwydd 

yr  Hen  Oruchwyliaeth  ond  cysgod,  na'i  holl  brophwydi  ond  dyagawd- 

wyr  anmherffaith  ac  anwybodus;  ac  o'u  cymharu  âg  Ef,  nid  yw  apoŵrf; 

ion  penaf  yr  Eglwys  Gristionogol  ond  dynion  halogedig  ac  agored  i 

gyfeiliorni.     Yn  ei  enedigaeth  yr  ydym  yn  ei  gael  y  peth  Sanctaidd  i 

elwir  yn  Fab  Duw.     Yn  ei  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw,  egtorirB 

yn  Fab  Duw  mewn  gallu,  ac  yn  Ben  uwchlaw  pob  peth  i'r  Eglwji 

Pe  llwyddai  anffyddwyr  i  esbonio  i  ffwrdd  y  nifer  f wyaf  o'r  gwyrth* 

a  briodoìir  iddo,  ni  faasai  y  gwyrthiol  wedi  ei  symud  ymaith,  gan  * 

fod  Ef  ei  Hun  yn  aros  yn  wyrth  foesol,  a'r  fwyai  yn  hanea  y  byi 

Teimlir  grym  yr  ymresymiad  hwn  gan  yr  anffyddwyr  eu  hunain,  *  i 

fod  yn  gyson,  gwadant  burdeb  dilwgr  ei  natur,  er  yr  addefant  ei  fod  yt 

engraifft  agosaf  at  sancteiddrwydd  dihalog  a  welwyd  erioed  ar  ein  flW 

ni ;  ond  ammheuant  fod  sylweddoli  y  drychfeddwl  o  sancteiddrwytM 

perffaith  yn  ddichonadwy.     Gesyd  y  Bibl  Ef  allan   fei  "  yr  Hwn « 

wnaeth  bechod,  ac  ni  chaed  twyll  yn  ei  enau,"  yn  nghanol  byd  *g  Jt 

oedd  pawb  ynddo  wedi  pechu,  ac  wedi  myned  yn  ol  am  ogoniant  Da* 

08  ydoedd  y  wyrth  foesol  aruthrol  fawr  hon  yn  bosibi,  mae  yr  boü 

wyrthiau  a  gyflawnodd  yn  gymharol  hawdd  i'w  credu. 

3.  Tystiolatth  yr  Eglwys. — Mae  dau  nodwedd  arbenig  a  neiUdooi  y* 


T  GWTRTHtAU.  (19 

perthyn  i'r  Eglwys  fet  cymdeithas  sydd  yn  gwnenthnr  ei  bodolaeth  yn 
brawf  o'r  gwyrthiol.  (1.)  Mae  ei  pharhad  yn  ymddibynu  ar  argyhoedd- 
iadpersonol  oW  gwyrthìol ;  o  leiaf,  yr  oedd  felly  yn  y  canrifoedd  cyntaf. 
Yr  oedd  y  ffaith  fod  un  yn  mabwysiadu  crefydd  Crist  yn  golygu  ei  fod 
ef  yn  bersonol  yn  argyhoeddedig  fod  yr  hanes  am  dano  Ef  ac  am  ei 
weithredoedd  nerthol  yn  wir;  ac  oni  b'ai  fod  personau  yn  cael  eu 
hargyhoeddi  felly  yn  barhaus,  darfuasai  yr  Eglwys  Gristionogol  yn 
hollol  o'r  byd.  Nis  gellir  gosod  gormod  o  bwys  ar  y  ffaith  hon  wrth 
édefnyddio  yr  ymresymiad  haoesyddol  o  blaid  y  gwyrthiau.  (2.)  Yr 
oedd  bodolaeth  yr  Eglwys  fel  cymdeithas  yn  gorphwys  ar  hanes  personol 
€%  Sylfamydd.  Nid  y w  bodolaeth  llawer  o  gymdeithasau  a  chrefyddau 
yn  ymddibynn  mwy  ar  eu  sylfaenwyr  nag  oedd  bodolaeth  yr  Ymher- 
odraeth  Rufeinig  yn  ymddibynu  ar  y  traddodiad  am  sylfaenydd  y 
ddinas.  Ond  am  Gristionogaeth  fel  crefydd,  a'r  Eglwys  fel  sefjdliad,  y 
maent  yn  hoilol  ddibynol  am  en  bodolaeth  ar  Bersou  a  gwaith  eu  Syl- 
faenydd.  Symuder  Crist  ymaith,  ac  ni  fydd  cymaint  ag  un  athrawiaeth 
yn  aros,  oblegid  Efe  ei  hun  ydyw  y  dadguddiâd. 

Geisia  ammheuwyr  osod  yr  holl  wyrthiau  yn  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd  ar  yr  un  tir  o  ran  eu  gwerth,  ac  os  methir  profi  gwirioneddot» 
rwydd  rhyw  un,  hònant  eu  bod  oli  mewn  perygl  Dim  o'r  fath  beth. 
Nid  yw  methu  profi  un  wyrth  gymharol  ddibwys,  yn  penderfynu  dim 
gyda  golwg  ar  y  gwyrthiau  eraill.  Pe  b'ai  camsyniad  o  barthed  i  nn 
neu  ychwaneg,  beth  sydd  a  fyno  hyny  â'r  gweddill  1  Rhaid  i  bob  nn 
sefyll  nen  syrthio  ar  ei  theilyngdod  ei  hun,  oddieithr  fod  un  o  honynt 
o  angenrheidrwydd  yn  brawf-wyrth.  Nid  oes  neb  yn  dal  ychwaith  ea 
bod  oll  yn  gyfartal  mewn  pwysigrwydd.  Nid  yw  profi  adgyfodiad  y 
dyn  y  taflwyd  ei  gorff  i  fedd  Eliseus  mor  bwysig  a  phrofi  adgyfodiad 
Crist;  ac  nid  yw  y  profion  sydd  genym  o'r  blaenaf  i'w  cymharu  à'r 
profion  sydd  genyra  o  r  olaf.  Oesyd  y  Testament  Newydd  adgyfodiad 
Críst  yn  wyrth  sylfaenol  y  grefydd  Oristionogol,  ac  wrth  hon  yr  oedd 
yr  Apostolion  yn  foddlawn  sefyll  neu  syrthio.  Hyd  nes  y  gwrthbrofir 
hon,  bydd  y  gwyrthiol  heb  ei  esbonio  i  ffwrdd ;  ac  oa  profir  hon,  bydd 
y  wyrth  sylfaenol  yn  aros,  a  Christîonogaeth  ar  y  graig.  Os  Crist  ni 
chyfodwyd,  ofer  y w  ein  ffydd  ni ;  ond  oa  sefydlir  ei  adgyfodiad  Ef  yn 
ffaith,  bydd  y  goruwchnaturiol  wedi  ei  sicrhau,  rhagfarnau  athronyddoi 
a  gwyddonol  yn  erbyn  y  gwyrthiau  wedi  eu  dystewi,  a'r  prif  rwystr 
sydd  ar  ffordd  ilawer  i  gredu  yr  efengyl  wedi  ei  symud.  Nis  gellir 
rhoddi  yma  y  profion  o  adgyfodiad  Crist,  ond  mor  bell  ag  y  mae  bodol- 
aeth  jt  Eglwys  yn  dwyn  tystiolaeth  i'r  ffaith.  (1.)  Sefydlwyd  yr 
Eglwys  yn  hollol  ar  ffydd  yn  ei  adgyfodiad,  ymhen  ychydig  ddyddian 
ar  ol  y  croeshoeliad,  ac  yn  y  ddinas  lle  y  rhoddwyd  Ef  i  farwolaeth. 
(2.)  Mae  yr  Eglwys  Gristionogol,  yn  rhinwedd  y  ffydd  hon,  wedi  bodoli 
am  dros  ddeunaw  cant  o  flynyddoedd,  ac  wedi  creu  y  chwyldroad 
moesol  mwyaf  a  welwyd  yn  hanes  y  byd,  ac  wedi  cynnyrchu  cymeriad- 
an  na  welwyd  mo'u  cyffelyb  y  tu  allan  i  Gristionogaeth.  (3.)  Er  fod 
yr  erlidwyr  creulonaf  a'r  beirniaid  galluocaf  wedi  gwneuthur  ymdrech- 
ion  egniol  a  phenderfynol  i  geisio  siglo  ffydd  yr  Eglwys  yn  ei  adgyfod- 
iad,  nid  ydynt  wedi  Uwyddo  i  wneyd  hyny  hyd  yr  awr  hon. 

III.  YR  AiraAWSDERAU  i  Gredü  tn  y  Gwyrthiaü. 

Prif  anhawsder  pobdoebarth  i  gredu  yn  y  Gwyrthiau  ydyw  methn  en 


630  T   OWYBÎHIAÜ. 

cysoni  â  threfn  gyffredin  natar.  Addefa  j  Natnriaethwyr  wwjû 
anffyddoi  fod  gwyrthiau  yn  boeibl,  os  oes  Duw  yn  bod,  yn  ystyr  j  Bitt 
o*r  Gair,  ac  nid  yn  ystyr  Cosmic  Deity  y  Gwyddonwyr ;  ond  dywední 
08  ydyw  yn  bod,  mai  ei  dref n  arferol  o  weithio  ydyw  trwy  gra  cj- 
ffredin  natur.  Tardda  eu  hanghrediniaeth  yn  y  gwyrthiau  o  ddwy 
ffynnonell,  sef  o  sicrwydd  am  gysondeb  natar,  ac  o  an&icrwydd  aa 
fodolaeth  Duw ;  a'r  ddwy  ffrwd  hyn,  wedi  ymuno,  sydd  yn  fforSo 
cenllif  anffyddiaeth  y  byd  dysgedig.  Cymer  y  dosbarth  lftosog,  aa- 
nysgedig,  yn  ganiatäol  fod  gwyrth  yn  groes  i  ddeddfaa  natur,  tc  aa 
hyny  daliant  ei  bod  yn  anmhoaibl.  Nid  ydym  yn  eydymdeimlo  ar 
dynion  hyny  na  wnant  ddim  â'r  ammheuwyr  hyn  ond  eu  dwrdn, 
oblegid  y  mae  Ue  i  ofni  ein  bod  ni  yn  gyfrifol  i  fesur  helaeth  am  ec 
hammheuaeth  hwy — (1)  trwy  fyw  yn  annheilwng  o't  grefydd  «ydd  jn 
wyrth  foeaol,  (2)  trwy  dy wyllu  cynghor  ág  ymadroddion  heb  wybûá- 
aeth  ar  fater  y  gwyrthiau.  Credwn  mor  drwyadi  a  neb  pwy  bynig  yi 
nghysondeb  deddfau  natur;  heb  hyn  buasai  gwyrth  yn  anmhosibl 
Dygwydd  a  damwain  fuasai  y  cwbl.  Trefn  gyson  sydd  yn  gwneotber 
eithriadau  yn  ddichonadwy.  Ac  i'r  gwyddonydd  gallaog  sydd  wei 
treiddio  i  mewa  i  sefydlogrwydd  natar,  ac  sydd  hefyd  yn  creda  yn  y 
gwyrthiau,  y  maent  yn  llawer  mwy  gogoneddus  nag  oeddent  i'r  rbi 
a'u  gwelodd  yn  cael  ea  cyflawni  Synent  hwy  wrth  ea  gweled ;  ooi 
syndod  arwynebol  yr  anwybodus  ydoedd,  ac  nid  syndod  dwfn  yr  a& 
ronydd  naturiol. 

Nid  y w  y  dywediad  fod  gwyrthiau  yn  groes  i  ddeddfau  natur  ẃ 
wedi  ei  brofi,  ac  y  mae  yn  bur  ammheus  a  ellir  ei  brofi.    Gadawef 
i  ni,  o  leiaf,  ddeall  ein  gilydd  am  ystyr   "  deddfaa    natur,"  ne  as 
V8tyr  "  eu  troseddu."     Yr  ydym  yn  hoffi,  er  mwyn  eglurder,  y  g** 
haniaeth  a  wneir  rhwng  "deddfau  natur"  a  "galiuoedd  natar."   M* 
yr  ymadrodd  "galluoedd  natur"  yn  esbonio  ei  hun.     Wrth  "ddeddía 
natur"  y  meddylir  yn  unig  rheolau  cyson  gweithrediad   y  gallooä» 
hyn.     Sonir  weithiau  am  weithrediad  deddf  dysgyrchiant ;  vd  to*í  i 
nid  y  ddeddf  sydd  yn  gweithredu,  ond  y  galìu;  trefn  y  gweithredi» 
ydy w  y  ddeddf.     Pan  y  priodolir  nerth  i'r  ddeddf,  amlwg  yw  Wj 
gallu  a'r  modd  y  gweithia  yn  un  yn  y  meddwl  y  pryd  hwnw.   i*  | 
anfynych,  edrychir  ar  y  ddeddf  fel  achosydd  y  gweithrediadau,  yr  M 
sydd  yn  gamddefnydd  gwaradwyddus  o'r  gair.     Nis  gall  dedd/  not&  | 
uaturiol  na  moesol,  achosi  ufudd-dod  iddi  ei  hun.     Beth  a  feddylir  &  i 
wrth  "Naturt"    Pa  un    ai  y  greadigaeth  faterol,   ei   gailuoedd  íl 
deddfau,  gan  gau  allan  ddyn,  ynte  a  ydyw  Natur  i  gynnwys  dyo  ?\ 
meddu  deall,  cydwybod,  serchiadau,  ac  ewyliys  f    Cauir  dyn  allan  g* 
rai,  a  gosodir  ef  i  mewn  gan  eraill.     Nid  y w  o  gymaint  pwys,  i'r  *®& 
presennol,  ymha  le  y  gosodir  ef,  ond  yn  unig  i  ni  ddeall  ein  gilydd. 

Amlwg  y w  fod  dylanwad  dyn  ar  Natur,  i'w  llywio  a'i  threfnûi  J1 
fawr  iawn.  Gwir  na  fedr  ddifodi  llwchyn,  na  dileu  unrhyw  allu  J* 
deddf ;  ond  y  mae  ei  fedrusrwydd  yn  helaeth  i  roddi  cyf  eiriadau  i  w* 
oedd  Natur,  a'u  cyfuno  er  cyrhaedd  ei  amcanion  ei  hun.  Ffr*7#  / 
trydan,  a  thry  ef  braidd  at  y  gwasanaeth  a  fyno.  Par  iddo  gF* 
seiniau  i'r  glust,  goleuni  i'r  ilygad,  a  gwybodaeth  i'r  meddwi,  a  hyn  <* 
heb  droseddu  un  ol  ddeddfau.  Arweinia  belydrau  yr  haul  fel  üíu<» 
weÌ8Îon  i  dynu  y  darluniau  a  ewyllysia,  a  hyny  heb  ormesu  ar  iawndef 


T  OWTBTHIAÜ.  521 

au  y  pelydryn  gwanaf.     Os  na  fydd  an  galla  yn  ddigonol  at  ei  wasan- 

aeth,  cyfana  amry w  o  honynt  yn  ol  ei  ewyllys.     Cysyllta  y  tân  a'r  dwfr 

i  gynnyrcha  ager,  a  thry  hwn  at  orchwylion  lawer  nas  gallesid  yn 

hawdd  eu  gwneyd  hebddo.     Dan  ddylanwad  ysbryd  dyn  y  crëir  ac  yr 

adnewyddir  wyneb  y  ddaear.     Heb  ei  gymhorth  ef  nis  gallasai  Natur 

wneyd   ond  ychydig  mewn   cymharíaeth;   ond  yn  ei  law  ef  dichon 

gyflawni  mwy  nag  sydd  wedi  ei  ddarganfod  eto.     Os  yw  dyn,  creadur 

meidrol,  yn  alluog  i  wneyd  cymaint  heb  droseddu  un  o  ddeddfau  Natur, 

oni  fedr  Duw,  anfeidrol  mewn  galla  a  doethineb,  wneuthur  annhraethoí 

f  wy  drwyddi,  heb  ei  threisio  mewn  un  modd  ì    A  phwy  all  brofi  na 

fedr  wneyd  gwyrth  drwyddi  î     Nid  ein  hamcan  ydyw  profi  mai  trwy 

Natur  y  mae  y  gallu  dwyfol  yn  gweithredu  yn  y  gwyrthiau ;  yr  ydym 

yn  dal  o'r  dechreu  fod  y  modd  yn  ddirgeltcch;  ond  dangos  yr  ydym  nas 

gellir  profi  fod  gwyrth   yn  groes  i  ddeddfau  Natur.     Gwyddom,   er 

engraifft,  fod  bara,  yn  y  wyrth  o  borthi  y  pum'  mil,  yn  cael  ei  gynnyrchu 

mewn  dull  gwahanol  i'r  dull  cyffreiin  o  wneyd  bara.     Mae  y  fferyllydd 

weithiau  yn  dwyn  allan  sylweddau  o  drysorau  y  greadigaeth  mewn 

dulliau  anarferol,  ac  mewn  byr  amser ;  a  phe  medrai  gyfuno  yr  elfenau 

amrywiol  a  chyfoethog  sydd  yn  ei  amgylchynu  ar  bob  moment,  fel  y 

medr  Duw  eu  cyfuno,  pa  rwystr  fyddai  ar  ei  ffordd  i  wneyd  bara  heb 

hau  na  medi,  ac  hefyd  heb  droseddu  un  o  ddeddfau  Natur  ?    A  phwy  a 

ẃyr  na  ddarfu  i'r  Iesu,  mewn  dull  cyffelyb,  ddwyn  ailan,  o  ystorfeydd 

llawnion  Natur,  y  bara  a'r  pysgod  i  borthi  y  miloedd,  heb  greu  yr  un 

gronyn  newydd  o  sylwedd,  nac  ychwaith  droseddu  yr  un  ddeddf  osod- 

edig.     08  dywedir  na  fuasai  gweithred  felly  yn  wyrth,  gofynwn  am 

brawf  o*r  gosodiad.     Rhaid  i  wyrth  fod  yn  fwy  na'r  hyn  a  fedr  y 

ddyfais  ddynol  aruchelaf  gyflawni  trwy  Natur ;  ond  yr  ydym  yn  methu 

canfod  paham  y  rhaid  i  wyrth,  cyn  bod  yn  wyrth,  fod  yn  rhywbeth 

amgen  nag  a  fedr  Duw  gyflawni,  trwy  y  nerthoedd  rhyfeddol  a'r  defn- 

yddiau  cyfaddas  sydd  yn  drysoredig  ganddo   yn  Natur,  a  hyny  heb 

droseddu  un  o'i  ddeddfau.     Rhaid  i  wyrth  fod  yn  amlygiad  angham- 

syniadwy  o  gyfryngiad  dwyfol  i  amcan  goruchel ;  a  dyna  y  cwbl  ofynir 

yn  ol  dysseidiaeth  y  Testament  Newydd  i  gyfansoddi  gwyrth. 

Nis  gellir  profi  fod  yn  rhaid  i  wyrth  fod  yn  attaliad  ar  weithrediadau 
galluoedd  Natur.  Dichon  y  rhaid  i  weithrediadau  rhai  o'i  galluoedd 
gael  eu  hantffcithioli,  ond  cymer  hyn  le  yn  feunyddiol.  Un  o  ddeddfau 
sefydlog  Natur  yw  fod  gweithrediad  gaílu  uwch  yn  aneffeithioli  gweith- 
rediad  gallu  ìs.  Mae  gallu  bywyd  yn  y  glaswelltyn  distadlaf  yn 
aneffeithioli,  i  fesur,  weithrediad  nerth  dysgyrchiant  arno.  Er  fod  y 
gallu  hwn  yn  pwyso  yn  drwm,  a  chyda  chysondeb  didor  arno,  fel  ar  y 
pridd  sydd  wrth  ei  wraidd,  eto  blagura  tuag  i  fyny,  a  chyfyd  gynnal- 
iaeth  iddo  ei  hun  yn  barhaus  yn  erbyn  gwrthwynebiad  penderfynol  y 
gallu  mawr  hwn ;  eto  nid  oes  wrthryfel  yn  Natur,  na'r  un  gallu  yn  cael 
ei  rwystro  i  gael  ei  ffordd  ei  hun. 

Dywedir  fod  y  wyrth  o  gerdded  ar  y  môr  yn  attal  gallu  dysgyrch- 
iant  Nid  dyna  brofiad  Pedr  pan  ddechreuodd  suddo ;  teimlai  ef  fod  y 
gaUu  yno  ac  yn  gweithredu.  Yr  oedd  yno  allu  cryfach  yn  ei  wrth- 
weithio,  dyna  y  cwbL  Geir  hyny  bob  amser  pan  y  codir  pwysau  oddi- 
wrth  y  ddaear.  Yr  unig  wahaniaeth  yw  ein  bod  yn  deall  pa  fodd  y 
mae  y  gallu  cryfach  yn  gweithredu  mewn  amgylchiadau  cyffredin,  ac 

a  n 


6£ä  T  OWTWHUD. 

heb  fod  yn  deall  pa  fodd  y  gweithreda  yn  y  wyrth.  Honir  dricheh 
fod  adgyfodiad  o  feirw  yn  groes  i  ddeddfau  Natar,  ac  mai  y  ddeddf  p 
fod  yn  rhaid  i  bawb  f arw.  Y  ddeddf  y w  fod  pawb  yn  marw.  Nis  giS 
y  rheol  wneyd  marw  yn  rheidrwydd.  Y  cwbl  a  foddylir  y w  fod  ner& 
oedd  ar  waith  yn  tynu  i  lawr  i  farwolaeth,  ac  y  byddaot  yn  úa  o 
wneyd  hyny,  yn  y  dyfodol  f el  yn  y  gorphenoi,  oddieithr  iddynt  gtel  « 
baneffeithioli.  Maent  yn  gweithio  yn  nghyfansoddiad  dyn  yn  barhiií, 
pnd  fod  nerth  bywyd  o'r  tu  fewn  iddo  yn  ea  gwrthweithio.  Nid  yi 
adgyfodiad  yn  golygu  dim  mwy  na  gweithrediad  gaJla  digon  nerthol  i 
wrthweithio  dylanwad  y  galluoedd  sydd  yn  peri  yr  ynaddattodud,  ic, 
ar  ol  marwolaeth  a  dadan&oddiad,  i  sicrhau  adferiad  i  ail  fywyd.  Prj 
a  ddywed  fod  hyn  yn  anmhosibl  t  Mae  yr  hyn  a  elwir  yn  aíia  bywyd 
weii  adeiladu,  o  hedyn  bychan,  ein  cyfansoddiad  rhyfedd  preiennol 
heb  dro6eddu  un  o  ddeddfau  lleiaf  Natur ;  a  phwy  feiddia  ddyweyd  & 
dichon  yr  un  Duw  adgyfodi  y  cyfansoddiad  hwn,  ar  ol  iddo  fuw  * 
ymddattod,  trwy  yn  unig  ad-drefnu  defnyddiau  sydd  eiaoea  yn  bod,  i 
ohyfuno  a  chyfeirio  y  nerthoedd  eogoneddus  sydd  yn  dryeoredig  yi 
Natur  f  Mae  y  dybiaeth  fod  gwyrtn  yn  groes  i  ddeddfau  Natar,  neoyi 
attaliad  ar  gwrn  naturiol  eu  galluoedd,  yn  greadigaeth  y  meddwl  dpol 
yn  hollol,  ac  nid  y  w  y  Testament  Newydd  yn  gyfrifol  am  dani  o  gwbl 

Dull  arferol  Duw  mewn  Natur  ydy w  gweithio  yn  araf  a  graddoJ ;  <*d 
dichon  nad  y w  amser  mor  hanfodol  iddo  Ef  at  bob  math  o  waith  ag  7 
mae  rhai  yn  barod  i  feddwl  Nid  oes  dim  yn  fwy  sicr  i'r  gwyddonydd 
na  bod  ein  daear  ni  unwaith  yn  hollol  amddifad  o  fywyd  o  anrbj* 
fath,  na  dim  yn  fwy  amlwg  na'i  bod  yn  awr  wedi  ei  gorchuddio  à  bywyü. 
Felly  rhaid  fod  dechreu  i  fywyd  arni.  Pa  fodd  y  dechreuodd,  ŵ 
gwyddom.  Dywed  Huxley  ei  fod  ef  yn  credu  mai  trwy  ymweithiw 
rhyfeddol  gailuoedd  dirgeledig  Natur  y  dechreuodd ;  ond  gofala^AlF 
weyd  mai  yn  rhinwedd  ei  **  ffydd  athronyddoi "  y  creda  hyny,  »*  y 
yn  grpes  a  thu  hwnt  i'r  '•  wybodaoth  wyddonol  M  y  mao  wedi  gyrhiedd 
hyd  yn  hyn.  A  chaniatau  ei  fr>d  yn  gywir,  geliir  ymresymu,  ŵ 
dygwyd  bywyd,  fel  y  mae  i'w  ganfod  yn  bresennol,  yn  ei  hoil  ogorn»' 
amrywiaethol,  allan  o  groth  marwolaeth  ar  y  cyntaf,  tr wy  ymweiln*' 
galluoedd  Natur,  paham  y  dywedir  ei  bod  yngroes  i  ddeddfau  N*tarir 
meirw  ail  fyw  eto  mewu  gogoniant?  Ar  y  Uaw  arall,  os  mai  trwy 
weithred  greadigol  Duw  y  dygwyd  Natur  drwodd  o  farwolaeth  i  ff*r 
ar  y  cyntaf,  "  Pa  beth  î  ai  anghredadwy  y  bernir  genych  chwi  y  cyij» 
Duw  y  meirw  t " 

Yr  hyn  sydd  yn  ei  gwneuthur  yn  anhawdd  i  lawer  o'r  NatariaeíÄ' 
wyr  mwyaf  dysgedig  gredu  yn  y  gwyrthiau  y'dyw,  nad  yw  eu  Daw 
hwy  yn  meddu  ar  ddeall  ac  ewyllys.  Nid  yw  yn  ddim  amgea  n» 
phersonoliad  o  holl  Natur  a'i  galluoedd  yn  tragy wyddol  ymweithio,  # 
yn  ymweithio  ar  y  cyfan  er  lles  a  chysur  preswylwyr  y  ddaesr;  ow 
heb  fod  o  dan  arolygiaeth  meddwl  na  Uywyddiaeth  ewyllys,  mwy  wg 
y  mae  cylchrediad  gwaed  dyn  o  dan  lywodraeth  ei  ewyllys  et  Dj' 
wedant  fod  Duw  yn  trigo  yn  barhaus  yn  Natur,  ond  ei  garchar  y<ijf 
hi,  ac  nid  ei  deml ;  gan  hyny,  ofer  ydy w  gweddío  arno,  ac  nid  o* 
nemawr  le  i  wyrth.  Gan  fod  un  o  honynt  hwy  wedi  dadgan  «J*J.^ 
"  ffydd  "  ar  ddyfodiad  by  wyd  i'r  byd,  goddefer  i  ninnau  wneyd  cyflee 
o'n  ffydd  ar  fater  y  Gwyrthiau. 


MODÎAÒAÜ   LÌBHYDDOL.  6&j 

Fod  ysbryd  yn  raedru  dyfod  i  gyffyrddiad  ft  raater  sydd  ffafth 
anwadadwy,  os  oes  ysbryd  mewn  dyn;  a  chredwn  nad  yw  "  ymẅeíth- 
iad  gallnoedd  Natur  "  yn  ddim  llai  na  Duw  yn  gweithio — "  Y  mae  fy 
Nhad  yn  gweithio  hyd  yn  hyn," — a  bod  y  cwbl  o  dan  lywodraeth  ei 
ewyllys  Ef,  yr  hon  sydd  yn  gweithredu  yn  ûnol  â'i  anfeidrol  ddoeth- 
ineb  a'i  ddaioni;  a  bod  ei  drefniadau  cyson  a  sefydlog  mor  ddoeth  a 
da,  fel  mai  peth  eithriadol  iawn  yw  myned  tu  hwnt  iddynt  raewn  dim. 
Eto,  gan  fod  y  greadigaeth  faterol  yn  is-wasanaethgar  i  amcanion  uchaf 
ei  deyrnas  ysbrydol,  a  bod  pechod  a  marwolaeth  wedi  dyfod  i  mewn 
i'w  lywodraeth  foesol,  ei  fod  wrth  ddwyn  i  mewn  y  bywyd  ysbrydol  i 
adferu  dynoliaeth,  wedi  rhoddi  ychydig  nifer  o  amlygiadau  o  hono  ei 
Hun  mewn  dull  eithriadol  a  elwir  yn  *•  Wyrthiau."  Pa  un  a  ydoedd 
yn  y  Gwyrthiau  hyn  yn  gweithredu  trwy  gyfryngau  gwahanol  i'w  aHu- 
oedd  mewn  Natur  nis  gwyddom  ni,  ac  ni  pherthyn  i  ni  wybod ;  yn  unig 
sicrheir  ni  mai  Duw  oedd  yn  cyd-dystiolaethu,  trwy  arwyddion  a 
rhyfeddodau  ac  amry  w  nerthoedd,  er  ein  sicrhau  "  ddarfod  i'r  Tad 
ddanfon  y  Mab  i  fod  yn  íachawdwr  i'r  byd." 

Saif  rhwystr  arall  ar  ein  ffbrdd  i  gredu  yn  Ngwyrthiau  y  Bibl,  sef 
Gwyrthiau  proffesedig  diweddarach.  Diau  fod  llawer  o  ffug-wyrthiau 
wedi  eu  cynnyg  a'u  derbyn  fel  rhai  gwirioneddol;  ac  y  mae  y  fath 
dwyll,  fel  pob  rhagrith  cysylltiedig  ft  chrefydd  Crist,  yn  rhwystr  difrifol 
ar  ffordd  llawer  i  gredu  yn  y  rhai  gwirioneddoL  Nid  ydym  yn  barod 
i  ammeu  pob  gwyrth  ond  y  rhai  a  gofnodir  yn  y  Bibl.  Rhaid  i  bob 
un,  Ysgrythyrol  neu  Eglwysig,  sefyll  neu  fethu  yn  ol  y  profion.  Dyger 
pob  gwyrth  i  frawdlys  synwyr  cyffredin  goleuedig  a  gonest,  a  barner  hi 
wrth  y  rheolau  canlynol :  —  (1)  Amcan  teilwng  o  Dduw ;  (2)  Tystiol- 
aethau  clir  ac  anghamsyniadwy  gan  bersonau  cymhwys  ag  oeddent 
mewn  cyfleusderau  i  farnu  ;  ac  (3)  Absennoldeb  unrhyw  fantais  bersonol 
i'w  chyrhaedd  trwy  dwyllo.  Os  gwneir  y  prawf  hwn,  yr  ydym  yn 
credu  yn  sicr  y  diflana  agos  yr  holl  "  Wyrthiau  Eglwysig,"  ac  y  saif 
Gwyrthiau  y  Bibl  yn  ffeithiau  sefydlog,  ac  yn  brofíon  anwadadwy  o 
Ddwyfoldeb  Cristionogaeth. 

W.  Jambs. 
Aberdar. 


NODIADAÜ  LLENYDDOL. 

A  New  Commentary  on  Gerusis.     By  Franz  Dbutzsch,  D.D.,  Leipsig. 

Translated  by  Sophia  Taylor.     VoL  IL 
The  Prophecies  of  Isaiah.     Expounded  by  Dr.  C.  Von  Orelli,  Basel. 

Translated  by  Rev.  J.  S.  Banks,  Headingley  Gollege,  Leeds     Clark's 

Foreign  Theological  Library. 


mewn  ymchwiiiad  a  meddwl,  er  ceisio  gosod  ger  bron  ystýr  y  rhan  yma  o'r 
Gair.    Mae  eíe  yn  dal  éi  afael  am  ei  fywyd  yn  yr  Yagrythyrau  fel  yn 


fSU 

Ddwjfol  jiIwhIhwhIìé^  ae  ar  jr  mn  prjd  yn  jmofyn  i*w  hTstrr  rjd»  b» 
tedaeth  ddü jfleihair  ae  jmehwüied  hoHol  rjdd.     Fe  jraiff  j  darSeojdd  ná 

Sn  anfjnjeh  ei  otjgiedaa  ar  jmadroddion  neflldool  dipjn  jn  wabaool  fr 
jn  j  mae  efe  wedi  arfer  gf jwed  a  meddwl,*  ond  eto  jn  j  pea  drsw  n 
arwmin  i*r  an  gwirioneddaa  mawrion.  Er  engraifft,  amieUon  oedd  y  "tri- 
wŷr"  a  amlent  ger  bron  Abraham  (pen.  rriiL),  er  ei  fod  jn  anerth  n  o 
honjni  fel  ei  Arglwjdd,  ae  jnian  jn  Uefarn  wrtho  jntan  fel  yt  Àrgtwyü 
**  A  djwedodd  jr  Arglwjdd  wrth  Abrabam.  Ac ; "  a  bod  Abraham  yn  em 
ger  ei  fron  dros  Sodom,  ae  jn  Uefaru  am  dano  fel  "  Barojdd  yr  hoH 
ddaear."  Nid  Jebofah  a  dan  angel  oedd  jno,  ond  tri  o  genadon  nefoJ  ymn 
rai  jr  oedd  Jehofah  jn  amrrgu  ei  Hon,  a  thrì  o  herwydd  natnr  drijpblyga 
twjddogaeth, — addaw,  cosra,  a  gwaredu.  Ond  am  fod  y  genadwn  o  m  i 
Abraham  jn  nweh  na*r  rhai  o  farn  a  thrngaredd  i  IJot,  mae  j  ddia  n 
ddWost jngsdig  i*r  un,  jn  jr  hwn  vn  arbenig  jr  oedd  Jehofah  jn  brewnud 
i  Abraham.  Am  en  bod  jn  genadon  Duw,  j  mae  Abrah&m  jn  gweled  yt  y 
tri,  ac  jn  enwedig  jn  jr  un,  a  Lot  jn  j  ddan,  hresennoldeb  Dnw  ei  Haa 
Fellj  jr  oedd  Duw  jn  Defara  wrth  Moses,  jn  ol  Stephan,  '*  trwy  l»w  jt 
angel,  jr  hwn  a  ymddangosodd  iddo  jn  j  berth."  Drachefn,  jn  j  cjtéẁà 
at  "  j  Süoh,"  j  daiileniad  a  geir  jdjw :  "  Nid  ymedy  y  de yrnwìalai  o 
Jndah,  na  ffon  jr  arweinjdd  oddi  rhwng  ei  draed  ef,  nes  j  daw  i  SDoh,  * 
iddo  ef  j  bjdd  ufudd-dod  pobloedd."  Ca  fod  Jadah  wedi  dal  ei  oehaôaetìi 
ymhlith  j  UwTthaa  nes  j  darfn  i*r  genedl  o  ddenddeg  llwyth  ymgynnnfl  ji 
Siloh,  pan  oedd  j  wlad  dda  wedi  dyfod  jn  eiddo  iddynt.  Fel  jn  ìom 
xviii.  1 :  "  A  hoH  gynnaHeidfa  meibion  Iarael  a  jmgjnnnllasant  i  Süoh,  *t » 
oeodaeant  jno  babeU  j  cjfarfod;  a*r  wlad  oedd  wedi  ei  daro$to*9  •'• 
blaen  hwynt"  Tr  oedd  hjn  feUy  jn  dro  nodedig  jn  en  hanes.  T  ^•yj 
cael  hef  yd  fod  Sfloh  jn  bwjnt  o  ba  un  jr  oedd  arglwyddiaeth  lwjthol  Jodti 

Sn  troi  jn  arglwyddiaeth  genedlaethol.  Wedi  marwolaeth  Josua,  Jodah  e 
jd  sydd  jn  llanw  j  Ue  aralwg  jn  hanes  j  genedl,  nes  o'r  diwedd  j  obì 
brenhmiaeth  tŷ  Dafjdd  jn  oael  ei  sefydlu;  a  hono  jn  y  pen  draw  yn 
cyrhaedd  ei  gogoniant  eithaf  yn  ymddangoeiad  j  Crist,  o  had  Dafydd,  yr 
Hwn  "  a  deyrnasa  ar  dý  Jacob  jn  dragywydd."  '•  Fel  hyn,"  meddaif  "m* 
y  brophwydoliaeth  yn  meddu  Crist  fel  pwynt  eithaf  ei  chyflawniad;  y  n*8 
yn  Fessîaidd  heb  fod  raid  i  ni  ddeall  Siloh  fel  jn  cyfeirio  at  berson." 

T  mae  Orelli  o*r  un  jsgol,  a'i  lafur  wedi  bod  jn  dra  gwerthfawr.  uw» 
asom  sjlw  tua  phedair  blynedd  jn  ol  at  ei  ljfr  ar  "  BrophwjdoliaethwjJ 
Hen  Dest&ment  am  Deyrnas  Dduw,  jn  cael  eu  holrhain  yn  eu  dadbly^ 
hanesyddol," — a  gyhoeddwyd  yn  yr  un  Gyfres,  gwaith  a  gydnabjdáir  o 
werth  neillduol.  Tmddangosodd  y  gyfrol  yma  ar  Esaiah  yn  Germany  » 
un  o  lawer  o  rai  cyffelyb  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  yr  hyn  a  elwir  "  Tr  Bsbow* 
iad  Cynnwysfawr,"  fel  y  mae  llyfr  y  Parch.  George  Adam  Smith,  ar  ht  g 
y  ceir  erthygl  yn  y  rhifyn  hwn  o*r  Tbaethodtdd,  yn  cael  ei  cbyhoedè  W 
rhan  o'r  ExpoBÌtor%»  Bible.  Mae  yn  gyfrol  o  drì  chant  a  hanner  o  dn  »"• 
enau,  ac  yn  cymeryd  i  fewn  yr  oU  o  lyfr  y  prophwyd  Esaiah.  Haent « 
amcanu  at  wneyd  esboniadau  y  ^yfres  yn  weddol  fyrion,  heb  lwytho  J 
cyfrolau  ond  ft  cnan  Ueied  ag  a  eUid  o  wahanol  olygiadau  a  phethaa  H 1 
gellid  eu  gadael  allan.  Amcana  OreUi  at  fod  yn  gryno  a  chlir,  ond  gesyd  gtf 
bron  feddwl  y  prophwyd  mewn  goleuni  dysglaer  ao  ardderchog.  x  ^  ^ 
wirioneddol  "  gynnwysfawr." 

Cofiant  a  Phregethau  y  Parch.  Richard  Owen,  y  "  Diwygiwr"  Dan  Olygŵ^ 
y  Parch.  William  Pritohard,  Pentraeth.    Amlwch :  J.  Matíhe^ 

"  Efb  oedd  ganwyll  yn  llosgi  ac  yn  goleuo,"  ao  yr  oedd  Diaws  mawr  o^ 
gydwladwyr  "  yn  ewyllysgar  i  orfoleddu  dros  amaer  yn  ei  oleuni  ei."  * 
mae  llawer  o'n  darllenwyr  yn  oofio  darUen  g>da  mawr  foddhad  erthyÿ*1' 


KODTADAÜ   LT.ENTDDOL  625 

Pritchard  arno  yn  y  Traethodydd  y  flwyddyn  ddiweddaf,  a  bydd  vn  llawen 

ganddynt  ddeall  ei  fod  wedi  trefnu  y  cyflawnder  defnyddiau  oedd  ganddo 

at  ei  law  mewn  perthynas  iddo  yn  gyfrol  hardd  o  rhyw  bedwar  oant  o  da 

dalenau.    Mae  y  gyfrol  yn  hynod  o  ddarllenadwy,  ao  anhawdd,  dybygid, 

íyddai  i  neb  ei  darlíen  heb  deimìo  ei  fod  trwy  hyny  yn  cael  oi  wneyd  yn 

well.     Yr  oedd  oryn  lawer  o  Philistiaeth  yn  oael  ei  dd&ngos  yn  y  barnau  a 

ddadgenid  am  Mr.  Richard  Owen  yn  ei  ddydd,  ao  raae  yn  ddigon  tebyg  yr 

hona  yr  nn  ysbrydiaeth  ei  hawl  i  gyhoeddi  ei  ddedfryd  ar  y  llyfr  sydd  o'n 

blaen.    Ond  fe  brofodd  efe  yn  allu  mawr  iawn  yn  Nghymrn,  ac  yr  oedd  y 

dylanwad  a  ennillodd  wedi  ei  gyrhaeddyd  mewn  ffordd  hynod  o  deg.    Yr 

ydoedd  erioed  yn  efrydydd  ayfal  iawn  o'r  Ysgrythyran;   yr  ydoedd  ei 

dduwioldeb  yn  ddwf  n  a  diammheuol ;  ao  yr  oedd  gonestrwydd  a  difrifoideb 

ei  amoan,  gyda'r  tán  cryf  oadd  yn  ei  ysbryd,  yn  peri  fod  ei  bregethu  yn 

anghyfiredin  o  lwyddiannua.      Dywedir  fod    rhywnn  yn  crybwyll  wrth 

Napoleon  I.,  fod  rhai  o  hen  faeslywyddion  y  Gyfandir  yn  taeru  nad  oedd  yn 

rhyfela  yn  ol  rheolau  rhyfel ;  ond  ei  ateb  tawel  ef  ydoedd,  "  Yr  wyf  fi  yn  eu 

cnro  nhw."    Oroesaw  yr  nn  ffunud  i  feirniadaeth  oer  ddyweyd  a  fyno  am 

Mr.  Biohard  Owen,  fel  ysgolhaig,  a  duwinydd,  a  phre^ethwr ;  ond  yr  oedd 

efe,  er  gwaethaf  ei  ddifiygion,  yn  llwyddo  *  gyrhaedd  amcan  mawr  pregethu, 

ao  yn  hyny  yr  ydoedd  yn  llawer  mwy  na  iieng  o  r  rhai  a  f uaseut,  inewu 

ystyriaethau  eraill,  yn  edrych  i  lawr  arno.    Ac  y  mae  yn  gysur  mawr  iawn 

1  feddwi  ei  fod,  trwy  y  cwbl,  wedi  cadw  ei  lwybr  mor  lân  yn  ystod  ei  daith 

fer  yn  y  byd  yma.     ••  Oyfraith  gwirionedd  oadd  yn  ei  enau  ef,  ao  anwiredd 

ni  chafwyd  yn  ei  wefusau ;  mewn  held  ao  uniondeb  y  rh  )diodd  gyda  mi,  a 

llaweroead  a  drodd  efe  oddiwrth  anwiredd."    Ymddengys  yn  awr  oddiwrth 

gofnodion  a  gedwid  ganddo  ef  ei  hun,  ond  am  b*  rai  na  chrybwyllodd 

erioed  wrth  neb  arall,  fod  cryn  dair  mil  ar  ddeg  wedi  en  dwyn  trwyddo  i 

ymnno  ft  gwahanol  eglwysi  ein  gwlad.     Mae  yn  ddiau,  feí  gyda  phob 

deffroad  cyîfelyb  yn  hanes  ein  crefydd  sanotaidd,  fod  llawer  o'r  rhai  hyny 

wedi  ••dyohwelyd  at  en  ffolineb,  megys  y  mie  y  ci  yn  dyohwelyd  at  ei 

chwydfa."    Ond  trwy  drugaredd  y  mae  llîiws  mawr  yn  aros;    a  pha 

garedigrwydd  mwy  a  ellid  wneyd  A'r  rhai  hyny  na'n  hannog  i  brynn  y  llyfr 

hwn  ?    Öallai  miloedd  lawer  hefyd,  heblaw  y  rhai  a  ddygwyd  at  grefydd 

trwy  weinidogaeth  Mr.  Richard  Owen,  dderbyn  mwynhad  a  gwir  adeilad- 

aeth  wrth  ddarllen  y  llyfr.    Pob  olod  i  Mr.  John  Matthews,  Trysorydd  y 

Dysteb,  am  ymgymeryd  ft  gofal  cyhoeddiad  y  Uyfr.    Bydd  yn  hyfryd  gan 

lawer  o'r  Gymry  tirion  feddwl,  wrth  ymdrecha  o  blaid  lledaeniad  ilyfr  nad 

all  lai  na  phrofì  yn  ddaioni  ac  yn  fendith  i'r  neb  a'i  darlleno,  y  oftnt  hefyd 

wneyd  rhywfaint  tuag  at  gysuro  gweddw  ac  amddifaid  gŵr  ag  y  mae 

ganddynt  gymaint  o  barch  i'w  goffadwriaeth,  ac  y  teimlant  gymaint   o 

anwyldeb  tuag  ato. 


r> 


JJyfr  y  Tri  Aderyn.     Gan  Moroan  Llwyd  o  Wynedd.     Gyda  Rhagar- 
weiniad  gau  y  Parch.  Owkn  Jones,  B.A.     Lirerpool :  Isaac  Foulfces 

Dyma  gyfrol  arall,  pris  swllt,  o  "  Gyfres  y  C^nion,"  newydd  ddyfod  i'n 
llaw.  Llawen  iawn  genym  weled  ei  ohyhoeddL  Mae  yn  arw  meddwl  fod 
triogain  mlynedd  wedi  myned  heibio  er  pan  gyhoeddodd  John  Jones, 
Uanrwst,  yr  argrafilad  diweddaf  o'r  gwaith  rhagorol  hwn.  Yn  niwedd 
erthygl  werthfawr  Dr.  Edwards  ar  ••  Ysgrifeniadan  Morgan  Llwyd  "yny 
Traethodydd  yn  1848,  fe  ofynid,  "  Yn  awr,  a  oes  neb  a  gymer  mewn  llaw 
roddi  argrafnad  newydd  a  hardd  o'i  holl  ysgrif eniadau  ? "  Gan  faint  y 
dyddordeb  a  deimlid  yn  yr  erthygl  hono,  a  chan  ddysgleiried  y  dyfyniadan 
a  wneid  ynddi  o'r  Tri  Aderyn,  ni  fuaaai  ond  natnriol  dysgwyl  gweled 
argrafiìad  ardderchog  o  ysgrifeniadan  Morgan  Llwyd  yn  fnan  yn  dyfod  o'r 
wasg,  ac  ar  nnwaith   yn  cael  ei  brynn.    Drachefn  yn  1876,  ynglýn  ft 


§2$  SOwtaD&W 


y  "(Ha  ÀJẄyjMwddeöSg**— y  «wm[  yr  anwrl  ar  *B»> 
Ioan  Pedr  «fael  erni — yn  ▼  Tbarhddtiw.  am?ygid  dymonisd  oyfclyb  ta  L 
gael  argramad  o*i  holl  ysgnfeoiadsa,  gyda  Choâ  sat  mor  gyflswa  s*  *  ePìá,  1 
dan  oJysiad  Ioan  Pedrt  ae  yehwanegid :  **  Ni  fydd*i  y  gyfrol  yn  ws  fm, 
ood  byddai  o  werth  oeiildaol ;  a  gellid  yo  riíes  ymol  ddysgwyl  y  byoáá 
Uawer  yn  eüi  dyddian  ninnan,  ae  yn  yr  oeaoedd  a  ddeuant,  fel  j  ba  ja 
nrddiaa  ein  tedao,  m  ddoethteh  ae  yo  weii  o  gymdeithisa  4;  yggrifwisia 
Morgan  Iiwy  1  o  Wynedd.  P  »n  y  mxe  Cjmru  ya  eetyn  rnirchnsd  rwyíá  i 
gyoifer  o  lyfraa  drodfawr  a  chymh\ri%ethol  ddibwrpas  a  argyinhsflir  i'* 
sylw  gan  estrooiaid,  ai  gormod  dyagwyl  y  rhodd&i  roeeaw  rheiymol  i 
weithiaa  nn  o*i  phlant  ei  hon,  ac  un  or  ineddylwyr  dyfnaf  a  bgdd?" 
Ond  bn  raid  aros  wedyn  am  dair  blynedd  ar  ddeg,  ao  nid  ydys  yo  iwr  n 
eael  ond  Y  Tri  Adery*.  Tr  ydym  yn  ddi?Ich?ar.  sat  bynag,  sm  jẁjh 
ae  yn  rhoddi  eroesaw  ca1td>^  iawn  i*r  llyfr  hwo.  Ni  aUeeid  cael  ejmhrn 
aeh  Golygydd.  Nid  oedd  neb  yn  gwybod  yn  well  am  Morgan  Lhryd,  «t 
yn  gaUn  eydymdeimlo  yn  f wy  nawsaidd  Ü  yshryd  ;  ae  y  mae  gyds  naaií- 
der  ysgolheigaidd  wedi  gofaln  am  roddi  y  Uyfr  yn  em  dwylaw  fel  y 
eyhoeddwyd  ef  yn  yr  argramad  cynUf  gm  yr  awdwr  ei  hnn.  M*e  e 
amlinettiad  o  "  Fywyd  yr  Awdwr  •'  yn  ibagorol ;  yr  unig  gwyn  s  deimJ«ffl 
yn  ei  erbyn  oedd  ei  fod  yn  rhy  gryno.  Ofnwn  fod  ystori  Morgan  Llwyd  js 
ddyeithr  beUach  i  iawer  iawn  o*n  eydwladwyr  ;  ao  y  mae  yr  awdurdodaaj 
cyfeirir  atynt  gan  Mr.  Jones,  yr  nn  nudd,  allan  o  gyrhaeid  Uswer  o*rrbi 
a  ddarllenant  y  llyfr  hwn;  o  id  y  mae  ei  hmes  ef  mor  ddyddoit>M«  y 
bnasai  ei  osod  ger  bron  mor  gyfla  *n  ag  y  geUid  yn  rhwym  o  brofi  n 
ddyddorol  i  biwb  a'i  darUenasai,  a  baasai  y  parotoad  goren  ifwynhnj 
Uyfr.  Ond  ya  y  tair  tnd-Uen  ar  hngain  a  gymerwyd,  nen  ganiatswyd  rt 
amcan  yma  yn  y  llyfr  hwn,  ni  allesid  gwneyd  gwaith  gweU.  Hyderwn  n 
fawr  y  cyhoeddir  yr  un  ffanaJ,  a  than  ofal  yr  on  gjlygydd,  y  gweJdM  oì 
ysgrüemadan,  yn  ol  y  rhestr  a  geir  ar  ta  dal.  xvL  Fel  yms  yr  y^rifea* 
Mr.  Jones  am  y  gwaith  hwn : — 

Bunme 
amieroeâi 

oríon  o*r  1 j —  r„j — ^,,  —  —  j ^ — j~. —  — ,  „..  ^..M  j  ..,».. j — - — 

beidio  eo  derbyii,  nuwsitb  y  oymero  v  draflerth  i  dori  y  plisgyn  f el  ag  i  broa  /  ^ 
wylhrn  eydd oddimewu  iddo.  Nis  gausi  ddethol  trí  mwy  oynüiwys  o  boll  ad*fT J^' 
oedd  ns'r  Eryr,  y  Oolomrn,  aV  Qigfrany  i  oeol  sllsn  CromweU  a'i  ddidneJdrwyad  tç» 


Tehnlwn  ei  fod  yn  ein  hsrwsin,  weithisn,  i  ddyfnderoedd  ©in  naturiseih  etoi**g* 
nee  yrydym  yn  ymgolli  ynddynt;  s  pbryd  srsU  i  noheldersn  dirgelioo  iaUin]'". 
yr  Anfeidrol,  nes  yr  vdym  wedi  dsllu  gsn  y  dysgleirdeb;  ond  wrth  sroi  fTp" 
am  enyd,  teimlwn  ein  bod  yn  grsddol  dd'od  stom  ein  hnnain  Oyry  olen  &**$  * 
sefyllfa  y  wlsd  yn  yr  sdeg  hono;  ar  yr  ymdrech  s  frymersi  le  rhwng  **ydd^J 
.onsethiwed ;  rhwng  oynawuder  s  gormee;  rhwng  purdeb  a  Uygredigseth  o*^/? 
a  buchedd ;  rhwng  goleuui  s  tbywyllwch  Atebir  ynddo  lswer  o  gweatiyn»a  dyn^ 
so  snhswdd,  s  dsttodir  ambelí  i  gwlwm  dyrys ;  a  ohredwn  na  eheir  mevm  ow* 
awdwr  gymaint  o  eynwyr  wedi  ei  wssgu  i  mor  lleied  o  eirísu,  yn  neUlduol  UẄJ  ^^. 
rhsi  sdrsusu.  Weithiau  ceir  sdrsu  lswn  o  frswddegsu  byriou,  ond  tra  chyû11*^ 
fawr.  yu  sil  iV  heu  ddisrhebion  y  mse  yn  eu  hadroda,  sydd  fel  Uinynsn  o  ^*^; 
dyBgleirío  yn  eu  goleuni  eu  hunsin.  Profs  ei  hun  yn  ysgrythyrwr  düisnú\  ^y  Jj 
ryníad,  yn  dduwiuydd  ds;  yn  sthrouydd  o  dreiddgsrwon  dwín;  yn  tyiwedy <»  J1* 
ar  natur,  yr  hon  s  ddyry  efe  dsu  dreth  yn  hoilol  i  w  smoan  ei  hun ;  ao  yo  ^60^^ 
ffwretog  iydd  yn  medru  ei  ffordd  st  gslonsu  dynion,  so  yn  oysegru  ei  fy*wyd  i'r  JJJJr 
bwnw.  Nid  oes  genym  yr  un  o'i  bregethsu ;  oud  tybiwn  ein  bod  yn  csel  eu  ^*Jr 
o  big  y  Ool/men  smbell  i  wsith ;  dyobymyRwn  wetthisu  eiu  bod  yn  frwrsodsw  tf™ 
yn  swr  oddisr  gopsmynydd  Ebal  yn  oyhoeddi  y  felldith  s'r  gwse  uwohbeo  cy»"JJ^ 


nwenydd  s  gorfoledd,  s'r  dyrfs  o*i  flsen  yn  erogi  wrth  si  wefttttHr^' 


N0DIADAU  ll&nyddol.  M7 

mae  rhy w  drydan  dwyfol,  byw,  yn  treiddio  trwy  yr  oll  pan  yn  gwrandaw,  yn  yr  iaith 
yn  yr  hon  y'u  ganed,  fawríon  weithredoedd  Duw.  Oeir  yno,  nià  y  golud  a  gynnygir 
a'r  nerth  a  deimlir,  yn  unig,  ond  hefyd  rvw  "  odidowgrwydd  ymadrodd  "  jna  ohiy w- 
sant  ei  ^yflelyb.    Tr  oedd  yn  arglwydd  Uwyr  ar  drysorau  yr  iaith  Gymraeg,  vn  ei 


teiiyngu  y  meddyliau  uohaf  y  gall  y  meddwl  dynol  eu  oynnyrohu  i'w  llanw ;  vma 
oawn  y  naill  a'r  Hall;  y  meddyíiau  "fel  afalau  aur,  yn  ngwaith  arian  oerfiedig*  yr 
iaith  a'r  briod-ddnil  Gymreig  fwyaf  pur  a  ohoeth. 

Y  Cerddor.     Hughes  &  Son,  Wrexham. 

Derbyniasjm  amryw  rifynau  o'r  misolyn  uohod,  ao  eiddunwn  iddo  yn 
ddifíuant  hir  oes  a  m  iwr  lwyddiant.  Llawer  ym^ais  a  wnaethpwyd,  fel  yr 
adgofir  i'r  darllenydd  gan  y  Golygwyr  yn  y  rnifyn  cyntaf,  •'  i  wasanaethu 
Gerddoriaeth  Gymreig  drwy  gyfrwng  eylehgroniaeth  yn  ystod  y  ganrif 
bre89nnoL"  Ond  rywfodd  neu  gilyda,  mae  bron  bob  ymgais  hyd  yn  hvn 
wedi  troi  ailan  yn  fethiant.  Nis  gwyddoai  yn  iawn  p  h  gyfrif  a  ellid  roddi 
aoa  hyny.  Anhawdd  geaym  gredu  nad  oes  yn  "  Nghymru  lân,  gwlad  y 
gân,**  aiwad  am  gyhoeddiad  i  drin  materion  oysylltiedig  ft  oherddoriaeth, 
a  dysgwyliwn  yn  hyderus  yr  estynir  i'r  oynnyg  diwöddif  hwu  y  gefnogaetn 
angenrheidiol  1  lwyddiant. 

Fe  gymhellir  i  syiw  y  darllenydd  fwy  nag  unwaith  hawliau  Oymdeithas 

y  Cerddorion.    Pa  oedd  genym  glywed  am  y  symadiad  hwn ;  m^e  iddo  o 

íeiaf   ddau  waith  pwysig  iawn  i'w  hyrwyddo.     Un  ydyw  Oerddorfäaeth, 

cangen  ag  sydd  wedi  ei  hesgeuluso  ya  diirfawr  ya  yr  amser  a  aeth  heibio, 

ac  uq  y  dylid  rhoddi  arbenigrwydd  neiliduol  iddi  cyn  y  gellir  hòni  gradd 

uchel   o    berffeithrwydd  mewn  Oerd  loriaebh.     Mae    yn  rhyfedd  fod  eia 

oerddorion  wedi  eonili  y  fath  enwogrwydd,  ao  eto  gymaint  ar  oi  mjwn 

defnyddiad  offerynau  a  ystyrir  yn  gwbl  angenrheidiol  gan  bawb  proûadoi 

er  mwvn  amlygu  yn  eu  holl  ogoniant  gyfansDddiadau  uwohraddol.     Mae 

yn  y  rhifynau  hyn  gyfres  o  erthyglau  gaîluog  gan  Mr.  D.  Einiyn  Evans  ar 

y  pwnc  hwn.    Y  gwaith  arall  y  cyfeiriwyd  ato  ydyw  siorhau  fod  mwy  o 

sylw  vn  cael  ei  dalu  i  Gerddoriaetn  Gymreis  yn  ein  Oyngherddau  Oenedl- 

aethol.     08  delir  mai  dyledswydd  yr  Eisteddfod  ydy w  cadw  i  fyny  neilldu- 

olion  Cymreig  a  meithrin  taient  Gymreig,  mae  yn  ddidd^dl  ei  bod,  mewn 

Oerddoriaeth,  yn  syrthio  yn  fyr  o  gyflawni  y  ddyledswydd  hon.    Oyfansodd- 

iadau  Seisonig  ao  Ellmyuig  a  welir  bron  yn  gy fangwbl  yn  Uanw  hysbysleni 

eiflteddfodol  âwyddyn  ar  oi  blwyddyn,  a  hyny  ar  draul  cadw  ailan  weithiau 

gwir  deilwng  o  eiddo  cyfansoddwyr  Oymreig.     Dymunem  hefyd  awgrymu  y 

gwneid  gwaith  tra  gwerthfawr  gan  y  gymdeithas  hon,  neu  gan  unrhyw 

^ymdeithas  arali,  pe  ymroddid  i  ddwyn  i  fwy  o  sylw  ein  hofferyn  cenedl- 

îethol,  y  Delyn,  a'r  hen  ddull  swynoi  a  phrydferth  o  ganu  gyda*r  tannau. 

Anfynych  yn  awr  y  gwelir  neb  yn  abi  i  chwareu  y  deiyn  deir-res,  tra  y  mae 

perygl  i'r  arferiad  henafol  o  gauu  penniliion  lithro  i  anobeithiol  ebargofi^nt 

Gresyn  nas  geilid  gwirio  yn  awr  eiriau  Llewelyn  Ddu  o  Fôn : — 

Mwyn  yw  telyn  o  fewn  tŷ 

Lle  byddo  teulu  dedwydd, 
Pawb  â  i  benniil  yn  ei  gwrs, 

Heb  son  am  bwrs  y  oybydd. 

Ond  y  gwir  yw  ein  bod  trwy  ddiofalwch  yn  debyg  o  golli  yn  llwyr  y  nod- 
wedd  arbenig  hon  o'n  heiddo  fel  cenedl. 

Heblaw  y  gyfres  o  erthyglau  ar  Gerddorfäaeth,  oynnwysa  Y  Cerddor 
ysgrifau  ar  amryw  o  bynoiau  dyddorol,  ynghyd  a  Bywgramadau,  Adolyg- 
ladau,  ac  amry  wiaeth  o  gyfausoddiadau  gwreiddiol  gan  rai  o'n  prif  g/fau- 
soddwyr.— J.  Q.  E. 


628  kodi*dau  llbhtddou 


1 


Prawf  fod  Âthrawiaeth   awdurdodedig    y    Mcthodistiaid   Céjmaâàt  ét 
Methodistiaid  ÎFesleyaidd  ar  y  Sacramentau,  yn  hollol  gyttm  Ag  4  "    ' 
iaeíh  yr  Eglwys;  abody  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  rhwÿmnÁ) 
Chceithred  Gyfansoddiadol  i  ddysgu  yr  Athrawiaeth  hon. 

Anfonwyd  i  nijr  pamphledyn  uchod  gyda'r  post.     Y  mae  wedi  ú 


gan  y  Paroh.  P.  C.  EÜis,  Llaafairfeohan,  ac  y  mae  y  rbi  w 
yn  dwyn  ei  enw  wedi  ei  gyfeirio  ••  at  bawb  yn  jr  DÌwyf  hwnlsydd  y» 
gwirionedd."  Mae  yn  debyg  felly  ei  íod  wedi  ei  f wriada  ar  gyfer  n 
wyr  heddyohol  plwyf  Llanfairfechan,  er  fod  ychydig  o  FeihodntttÌ^ 
ddwy  adran  y  oyfeirir  atynt,  y  tu  allan  i'r  plwyf  hwnw.  Mae  yn  anbtf 
deall  beth  all*i  fod  ei  amoan.  Rhydd  ar  ddeall  fod  y  Metht "  ** 
Catfinaidd  yn  ••  oabln  Saoramentan  Cnst."  Y  mae  hyn  ei  hunan  3 
yn  hynod  o  debyg  i  gabledd,  ao  mae  yn  gwbl  sior  nad  oea  yr  un 
hyny,  nao  yn  Llanfairfechan  nao  mewn  on  ran  arall  o*r  ddaear,  yn 
drygioni  y  mae  y  gẁr  hwn  mor  ddibris  yn  eu  cyhnddo  o  hono.  MtftJT 
dyfyniadan  a  wna  or  Cyfes  Ffydd%  yr  Hyfforddwr,  a'r  Oeiriadur,  yngfcptt 
Phregethau  Mr.  Wesley,  bid  sicr,  yn  eithaf  cyson  â'r  dadganiadttt  J» 
gafonau  Eglwys  Loegr  mewn  perthynas  i'r  Sacramentan.  Ond  yn  ddntf 
roae  yn  bwno  i'w  broû  mai  yn  ystyr  Uohel-Eglwysig  person  Lbafafc» 
fechan  y  mae  y  dadganiadau  hyny  i'w  oymeryd;  ao  y  mae  yr  iiiilnwigl 
wneyd  hyny  o  feum  Ealwyt  Loegr  ei  hunan,  yn  Uawn  mor  fawr  ag  y  Jpfl 
fod  mewn  nnrhyw  gylch  y  tn  allan  iddi.    À  phe  byddai  hyny  yn  bon(fc 


fyddai  gagendor  mawr  wedyn  i  fyned  drosto  cyn  y  gellid  gwneVd  nìlsn  WÌ 
yn  y  cyíryw  ystyr  yr  edrychai  y  tadan  Methodistaidd — Calnnttttt 
wesleyaidd — ar  yr  ymadroddion  a  ddefnyddient,  ac  a  ddyfynir  yma.  fft 


yn  y  cyíryw  ystyr  yr  edrychai  y  tadan  Methodistaidd — Calnnttttt 
Wesleyaidd — ar  yr  ymadroddion  a  ddefnyddient,  ac  a  ddyfynir  yma.  fí 
wir  mae  yn  hawdd  meddwl  fel  y  buasai  y  dynion  doeth  a  sanstaiddlnf 
yn  brawyohn  wrth  feddwl  y  buasai  neb  yn  codi  yn  Nghymru  a  UumíŴ 
meddwl  am  fynyd  am  geisio  dangos  eu  bod  yn  oredu  ••  y  rhaid  msd  trwy  fa^B 
yr  ailenir ; "  fod  y  geiriau,  M  i  gymdeithasu  â  Dnw  yn  aberth  ei  Fab  jb  JT 
ordinhad,"  yn  golygu  Mgwir  bresennoldeb  Crist  yn  y  cymun; "  ao  "  y  ùai 
fod  y  Methodistiaid  yn  dal  y  gwir  breseanoldeb."  Yr  hyn  y  gosodeotlM 
y  pwys  mawr  arno  oedd  ffydd,  ac  i  fifydd  y  mae  Crist  o  angenrheidnaA 
yn  bresenool  yn  yr  ordinhadau ;  ond  prin  y  mae  Mr.  Ellia  yn  meddwíW 
byny,  a  chanddo  ef,  y  gweinidogion  sydd  wedi  eu  hordeinio  yn  ol  trrft  jr 
Eglwysi  Esgobol  sydd  yn  meddu  gallu  M  i  fod  yn  offerynau  i  adeoi  m  i 
faethu  y  rhai  ydynt  gytranogion  o  honynt;"  yr  hyn  sydd  Myn  gwnejdy 
MethoôiBtiaid  o'r  deohreuad  yn  amddifad  o  fywyd  ysbrydol,*  ao  feHy-*â 
yn  golledig !  Mae  yn  dda  mai  nid  yn  llaw  y  boneddwr  parchedig  hws  J 
mae  agoriadau  teyrnas  nefoedd.  Pe  felly,  "yohydig  "  yn  sior  a  fyddaî  I 
rhai  cadwedig."  Yr  un  ffunud  y  mae  ei  ymresymiad  fod  y  Methodistitn 
Calfinaidd  trwy  basio  eu  Gweithred  Gyfansoddiadol — yr  hyn  a  wnaethur^ 
yn  unig  er  dangos  pwy  a  pheth  ydynt — wedi  eu  gwneyd  en  hunan  y» 
•«Eglwys  Sefydledig,  neu  Sefydliad  Gwladol,"  yn  llawer  tebycach  idaert 
gwrach,  nag  1  ymresymu  meddyliwr  ac  ysgolhaig.  Mae  yn  debyg  fod  tf- 
graffu  a  lledaenu  y  pamphledyn  main  hwn  wedi  oostio  tipyn  o  drafferth,  1 
rhywfaiot  o  draul ;  ond  gellid  yn  rhesymol  gofyn,  MI  ba  beth  y  bn  y  goDei 
hon?"  Ni  fuasai  waeth  i*r  gẁr  parohedig  feddwl  am  droi  y  gogleddwyri 
yn  ol  â'i  anadl,  nag  am  i  hwn  wneyd  yr  nn  argraff,  heblaw  o  resyndod  at « 
annhraethol  gulni,  ar  feddwl  neb  o  Ymoeillduwyr  goleuedig  a  ohrefyddol 
Llanfairfeohan,  nao  yr  un  llan  nao  ardal  arall  trwy  Gymru  olL 


TBBFrTMllOM:  ABOBiJyWYD  OÁM  P.  M.  BTAMB  AMD  SOM. 


HYSBYSIADAU. 


Prá,  meum  llian,  6s. 

Y      PEEGETHWR. 

N  cyunwys  oddentn  Triugain  o  Bregoihati  gan  weinidogion ymadawedig,  sef,  Darid 
Oaàpalader;  Thoma* 0 harles,  Bala;  Dasrid  Obatles,  B.A.,  Trefeeoa;  Hngh  Ohades, 
íon;  Henry  Dsẃies;  John  Dairies,  Nantgiyn;  John  Daries,  tferquia;  Boge*  £dwards, 
/yddgrng;  John  Elias;  Tharaas  Elias;  John  Foutees,  Abergele;  Bohett  HeU;  James 
[amilton ;  WiUiam  Harard ;  John  Hnghes,  Pont  fìobert ;  James  Hughes,  Lleyn;  Metris 
[ughes ;  Biehard  Hnmphreys,  Dyffryn ;  William  Jay,  Bath ;  Lewis  Jones,  Bala ;  Thomai 
ones,  Dinbyoh;  Thomae  Jones,  Oaerfyrddin;  Biohard  Jones,  Llaníair;  Riohard  Jonee, 
tala ;  Owen  Jones ;  David  Meyler,  Abetgwaen ;  John  Mills,  Hundein ;  John  Parry,  Oaer ; 
íoses  Parry,  Dinbyoh;  Edward  Payson,  Amerioa;  John  Phülipe,  Bangor;  Henry  Bees, 
iverpool;  Sbeneaer  Biohard;  Riohard  Thomae;  Roberfr  Boberte,  Olynnog;  Bobert 
toberte,  Bhosllanerehrugog ;  John  Búberts,  Liyerpool;  William  Roberts,  Oaergybi :  James 
herman,  Llondain ;  Grifflth  Solomon ;  Bobert  íhomas ;  Biohard  Wüliams,  Lnrerpool ; 
oseph  Williams,  LiverpooI. 

P.  M.  Eyans  &  Son,  Cyhoeddwyr,  HolywelL 


Prisy  mewn  tíûw,  5$. 

ESBONIAD   BEIRNIADOL 

AR    GENESIS     I     JOB. 

Gan  t  diwäddab  Babch.  OWEN  JONE8,  Llandüdso. 

l7M  eynnwys  Nodiadau  Beirniadol  ar  y  rhanau  anhawddaí  eu  deall  o  Ysgrythyrau 
L  Sanotaídd  yr  Hen  Destament.  Nid  oes  ar  law  o*r  gwaith  hwn  ond  yohydig  o  ropian, 
i  ohan  fod  marwolaeth  ddiweddar  yr  awdwr  yn  rhwym  o  ychwaneçu  gwerth  ,y  Gyîrol  yn 
igolwff  y  oyhoedd,  erfynir  ar  bwy  bynag  a  ddymuna  gael  oopi  erchi  yn  ddÌQea,J»  goehel 
áomedigaeth. 

P.    M     Eyans   &   Son,    Oyhoeddwyr,    HolyweJL 


Llyfr  Newydd  at  Wasanaeth  yr  Ysgolion  SabbothoL 

Yn  iwr  yn  barod,  mewn  llian,  prla  Hanner  Coron, 

BRASLÜN 

FYWYD  ac  ÈPISTOLAU 


q*n 


JOHN  EVANS  (EGLWYSBACH). 

TREFFYNNON:  P.  M.  EVANS  á  80N. 


Ar  Werth  gan  yr  holl  Lyfrwerthwyr ;  neu  yn  uniongyrohol 
oddiwrth  y  Cyhoeddwyr  yn  ddLofoaul  trwy  y  Post,  ar  dderhyniad  ei 
werth  mewn  Stamps  neu  Orcter. 


CÎFBOL     GOFFADWRIAETHOL    OYlFABM 

i 

Yn  awb  tn  babod,  yn  ün  Gyfäol, 
PRI8     PBDWAR     SWLLT, 

DETHOLtAD  O  BREGETHAU  Y  DIWEODAR  BARGHEDIG  JOHI 
HUGH  EYANS  (Cynfaen).  Mae  y  Gyfrol  yn  eynwya  Brashm  o  Fjtyí  c 
Awdwr,  a'i  ddarlith  ar  Job,  yn  nghyda  PHRYDOEST  FUDDUGOL  CADYAI 
er  cofîadwriaeth  am  dano.  Anfoner  pob  arohebiap  at  Mbs.  J.  H.  Eyább,  43,  Tcojiûi 
Street,  Lwerpool.    Rhoddir  yr  elw  arferol  i  Lyfrwerthwyr  a  Dosbarthwyr. 

Yn  awr  yn  barod,  mewn  Uian  hardd,  pris  8e.  6a 

WILLIAMS    PANT  -  Y  -  CELYH, 

TN  CYNHWTB  KI 

Holl  Gyfansoddiadau  Barddopol, 

Oddieithr  ei  Hymnau,  gyda  Hanea  el  Fywyd,  a  Thrmethawd  Beimfelol  n  a 
Welthiau,  gan«ÿ  Golygydd,  y 

PARCH.    N.    CYNHAFAL    JONES, 

LI^ANIDLOES. 


ìí&é  y  gyfrol  hon  y  cydgasgliad  cyflawnaf  o  Weìthiatt  Perganierfydd  Cymrn  *  gfö^ 
wyd  erioed — ac  mae  y  ffaith  fod  eannoedd  îawer  o'r  gyfrol  wedi  ea  hercbi  cyi  «  «^ 
daangoBÌad  o'rwasg  yn  aiarad  yn  nchel  am  ei  theilyngood,  a'r  angben  a  deimlid  yo  y  *•** 
am  Weithiau  Pr»f  Ëmynydd  y  Genedl. 

P.     M.     EVANS    k    SON,    PUBLISHERS*    HOLYWILL 


Ynawryn  barod,  Prls  ls.  60^  mewn  amlen  liwiedig,  y  Fíugchwíd1 

Boblogaidd 

Y    DEEFLAN: 

EI     ^HOBL     A'I     PHETHAU 

WEDI  BI  HTSGBtfBND  OAJJ 

AWDWR    "RHYS    LEWIS."  S 


Mae  y  chwêdl  hon  wedi  derhyn  cymeradwyaeth  tawjv 
calonogol  y  wasg,  ac  ynddi  ceir  desgrifiadau  naturiol  o  gy^- 
eriadau  ac  amgylchiadau  gwir  Gymreig,  wedi*eu  portrêflfr 
yn  null  dihafal  a  mwyaf  hapus  yr  Awd*r. 


Ar  werth  gan  yr  holl  Lyfrwerthwyr,  neu  yn  unlongyrûhol  oddiwrü1 

y  Cyhoeddwyr, 

P.    M.    EVANS    &    SON.    HOLYWELL 


This  book  should  be  returned  to 
the  Ltbrary  on  or  before  the  la§t  date 
atamped  below» 

A  flne  of  flve  cents  a  day  is  incnrred 
by  retaining  it  beyond  the  speciûed 
tiine. 

Please  return  promptly. 


r 


